This  is  a  digital  copy  of  a  book  that  was  preserved  for  generations  on  library  shelves  before  it  was  carefully  scanned  by  Google  as  part  of  a  project 
to  make  the  world's  books  discoverable  online. 

It  has  survived  long  enough  for  the  copyright  to  expire  and  the  book  to  enter  the  public  domain.  A  public  domain  book  is  one  that  was  never  subject 
to  copyright  or  whose  legal  copyright  term  has  expired.  Whether  a  book  is  in  the  public  domain  may  vary  country  to  country.  Public  domain  books 
are  our  gateways  to  the  past,  representing  a  wealth  of  history,  culture  and  knowledge  that's  often  difficult  to  discover. 

Marks,  notations  and  other  marginalia  present  in  the  original  volume  will  appear  in  this  file  -  a  reminder  of  this  book's  long  journey  from  the 
publisher  to  a  library  and  finally  to  you. 

Usage  guidelines 

Google  is  proud  to  partner  with  libraries  to  digitize  public  domain  materials  and  make  them  widely  accessible.  Public  domain  books  belong  to  the 
public  and  we  are  merely  their  custodians.  Nevertheless,  this  work  is  expensive,  so  in  order  to  keep  providing  this  resource,  we  have  taken  steps  to 
prevent  abuse  by  commercial  parties,  including  placing  technical  restrictions  on  automated  querying. 

We  also  ask  that  you: 

+  Make  non-commercial  use  ofthefiles  We  designed  Google  Book  Search  for  use  by  individuals,  and  we  request  that  you  use  these  files  for 
personal,  non-commercial  purposes. 

+  Refrainfrom  automated  querying  Do  not  send  automated  queries  of  any  sort  to  Google's  system:  If  you  are  conducting  research  on  machine 
translation,  optical  character  recognition  or  other  areas  where  access  to  a  large  amount  of  text  is  helpful,  please  contact  us.  We  encourage  the 
use  of  public  domain  materials  for  these  purposes  and  may  be  able  to  help. 

+  Maintain  attribution  The  Google  "watermark"  you  see  on  each  file  is  essential  for  informing  people  about  this  project  and  helping  them  find 
additional  materials  through  Google  Book  Search.  Please  do  not  remove  it. 

+  Keep  it  legal  Whatever  your  use,  remember  that  you  are  responsible  for  ensuring  that  what  you  are  doing  is  legal.  Do  not  assume  that  just 
because  we  believe  a  book  is  in  the  public  domain  for  users  in  the  United  States,  that  the  work  is  also  in  the  public  domain  for  users  in  other 
countries.  Whether  a  book  is  still  in  copyright  varies  from  country  to  country,  and  we  can't  offer  guidance  on  whether  any  specific  use  of 
any  specific  book  is  allowed.  Please  do  not  assume  that  a  book's  appearance  in  Google  Book  Search  means  it  can  be  used  in  any  manner 
anywhere  in  the  world.  Copyright  infringement  liability  can  be  quite  severe. 

About  Google  Book  Search 

Google's  mission  is  to  organize  the  world's  information  and  to  make  it  universally  accessible  and  useful.  Google  Book  Search  helps  readers 
discover  the  world's  books  while  helping  authors  and  publishers  reach  new  audiences.  You  can  search  through  the  full  text  of  this  book  on  the  web 


at|http  :  //books  .  google  .  com/ 


^   ii+\cj2    e  . 


tf&u 


•*>*?">  *.»>,' 


•  :ult 


TRAETHODYDD. 


IONÁWR,    is84. 


CYNNIVYS/AD. 

CjdTr  OíÜÌ    Iftl 

làelfc.      fsftfl 


tw 

6fi 

* 

CffldthM  o'r  Ej 

lÜtfcL 

Ol* 

r  p*ut  i 

Nododtou  Lícîi',' 

*"*" 

WìFŸtì  X 

EBto: 

Tfi 
BVAN3   ANrD 


PRI3   OEUWAW   CCINIOO. 


Y    TRAETHODYDD. 


AM  Y  FLWYDDYN  1884 


LLYFR    XXXIX 


TREFFYNNON:  P.   M.  EVANS   &   SON. 

|CDOOOLXZXIY. 


CYNNWYSIAD. 


IONAWB. 

TUDÀL. 

Darlithiau  y  Parch.  D.  C.  Daries,  M.A.,  ar  "  Gristionogaeth.w 

YIL    Perthynas  Cristionogaeth  â'r  Teimladau  o  Dded- 

wyddwch  a  Thrueni  5 

Mr.  J.  W.  Prichard  o  Blasybrain 14 

Connop  Thirlwall  a'i  Gysylltiadau  Cymreig.     Gan  Mr.  E. 

YinoentEvans 34 

Awdl  yr  Anturiaethwr.    Gan  Mr.  Gaerwenydd  Pritchard      ...      52 
Dr.  Hnghes  ar  Hanes  yr  Athrawiaeth.    Gan  y  Parch.  T.  J. 

JonesLewiffy  B.A.       '     68 

Marwolaeth  Baban.    Gan  Glan  Collen 84 

Sefyllfa  Bresennol  Cweetiwn  y  Dadgysylltiad.    Gan  y  Parch. 

Eiddon  Jones 85 

«Iddo  Ef.w    GanTafolog 106 

Cyfieithiad  o'r  Epistol  at  y  Galatiaid.    Gan  y  Parch.  Daniel 

Rowlands,  M.A.         108 

Nodiadau  Llenyddol  117 


EBBILL. 

•Y  Diweddar  Barch.  Wüliam  Rees,  D.D.    Gan  y  Paroh.  David 

Griifith 133 

Yr  Eigion.    Gan  Mr.  R.  D.  Roberts,  M.A.,  D.So.        166 

IJenyddiaeth  Newyddiadurol  Cymru.    Gan  Gwyneddon       ...  172 
Samuel  Prideaux  Tregelles.    Gan  y  Parch.  Hugh  Williamfl, 

Iw ,  ^t         . , .  . , .  . . .  . , .  , , ,  ...  ...  •«•  L  V4 

Daeareg  Ardal  Bethesda.    Gan  Mr.  John  J.  Eyans      215 

Deon  Bangor  ar  Ddadgysylltiad  a  Dadwaddoliad.     Gan  y 

Parch.  J.  Eiddon  Jones         227 

AfynwchchwiŴauhefỳdfyn'd?    Gan  Glan  Collen 242 

Nodiadau  Llenyddol  243 


CYNNWYBIAD. 


GORPHENÁF. 


Y  Corff  CymdeithasoL    Gan  »Mt.  fleorj  Äoaea,  M  A 261 

Llythyrau  Dr.  Tregelles  at  Eben  Fardd 283 

Deddf  Pechod  a  Mdrwolaeth.    Gan  y  Parch.  John  Dayiea      ...  294 

Jane  Austen  a'i  Gweithian.    Gan  Mr.  E.  Yincent  Evans        ...  306 

Y  diweddar  Barch.  William  Rees,  D.D.    Gan  y  Parch.  David 

Griffith ^     331 

Luther.    Gan  y  Parch.  Daniel  Roẃittnds,  M.A. 347 

Y  diweddar  Barch.   High  Jones,   D.D.,  Llangollen.     Gan  y 

Parch.  Owen  Davies 364 

Nodiadan  Llenyddol           374 


HTDBBTF. 

Athrawiaeth   y   Dteaddeg    ApostoL     Gan   y    Parch.    Daniel 

BowÍÄnds,M.A  M  369 

Yr  Eigion.    Gan  Mr.  R.  D.  Roberti,  M.  A.,  D.Sa        . 400 

Yr  Elfen  Orawchnatoriol  yn  Hanes  yr  Eglwys.    Gan  y  Parch. 

D.  Ltoyd  Jones,  M.A. 411 

John  Wicliff.    Gan  j  Parch.  Wiiliam  Evans,  M.A.      426 

Y  Sabboth.    Gan  y  Parch.  David  L.  Adams,  B.A        439 

Y  Diweddar  Barch.  William  Rees,  D.D.    Gan  y  Parch.  David 

Griffith. , 449 

Boid  Gron,— Y  Ddwy  Greadigaeth.    Gan    y  Parehn.   T.  J. 

Jones  Lewis,  B.  A.,  a  Richard  Humphreys 469 

Y  Parch.  William  Williams,  Tycalch.  Gan  Glan  Alaw  ...  490 
Yr  Arglwyddi.  Gan  y  Paroh.  Datríel  Rowlands,  M.A.  ...  497 
Nodladau  Llenyddol          512 


Y    TRAETHODYDD. 


DARLITHIAU  Y  PARCH.  D.  C.  DAVIES,  M.A.,  AR 
"  GRISTIONOGAETH." 

VII. 

PBRTHYNAS  CRISTIONOGAETH  A*R  TEIMLADAU  O  DDEDWYDDWCH 
A   THRUENI. 

V. 

Tuao  at  ddeall  ymhellach  y  gyfundrefn  o  foesoldeb  a  amddiffynir  gan 
Mr.  Herbert  Spencer,  awn  ymlaen  i  sylwi  ar  y  gwahaniaeth  sydd 
rhyngddi  a'r  golygiadau  a  goleddid  gan  Mr.  John  Stuart  Mill  ar  y 
pwnc.  Yn  ei  lyfr  (The  Data  of  Ethics)  yr  ydym  yn  cael  Mr.  Spencer 
yn  dadleu  yn  gryf  yn  erbyn  daliadau  Mül  a  Bentham.  Y  mae  Stuart 
Mill  yn  seilio  moesoldeb  ar  f uddioldeb  cymdeithasol ;  y  mae  Mr. 
Herbert  Spencer,  o'r  ochr'arall,  yn  ei  seilio  ar  bleser  hunanol.  Yn  y 
darnodiad  hwn  y  mae  pwys  i'w  roddi,  nid  ar  y  geiriau  "  buddioldeb " 
a  "phleser,"  ond  yn  hytrach  ar  y  geiriau  "  cymdeithasol "  a  "hun- 
anol."  Wrth  fuddioldeb  cymdeithasol  y  meddylir,  buddioldeb  i  eraill 
yn  gystal  ag  i'r  person  ei  hun.  Tybia  hyn  nad  ydyw  dyn  i  gyfrif  ei 
hun  yn  fwy  nag  un  ymysg  y  llîaws,  ac  y  dylai  gan  hyny  ymwadu  â'i 
les  personol,  os  medr  drwy  hyny  fod  o  ryw  fudd  i'r  gymdeithas  o 
ddynion  i  ba  un  y  mae  yn  perthyn.  Rhydd  y  golygiad  hwn,  felly,  le 
i  gariad  at  eraill  weithredu  er  mwyn  eu  llesâu ;  mwy  na  hyny,  brwd- 
frydedd  dros  ddynoliaeth  a  djmolrjrw  a  osodir  yn  sail  pob  ymddygiad 
gwir  dda.  Gwrthwjmeba  Mr.  Spencer  y  golygiad  trwy  ddangos  y 
gwahanol  anghysonderau  ymarferol  yr  arweiniai  yr  egwyddor  hon 
iddynt  pe  gweithid  hi  allan  gan  bawb.  Dadleua  yn  ychwanegol  y 
gellir  olrhain  cymaint  o  wir  ag  sydd  ynddi  i  bleser  hunanol,  o  herwydd 
fod  pob  ymdrech  o  eiddo  dyn  i  lesâu  eraill  oddiar  gariad  tuag  atynt 
wedi  ei  wreiddio  mewn  ymgais  am  bleser  iddo  ei  hun  drwy  hyny. 
Cynnwysa  y  gyfundrefn  a  elwir  Utilifarianism  un  gwirionedd  mawr  a 
phwysig,  sef  fod  cariad  at  eraill  yn  elfen  mewn  moesoldeb,  ac  y  dylai 
1884.  a 


6  DABLITHIAU   Y   PASCH.    D.    0.   DATIES,   M.A., 

• 

f el  y  cyfryw  reoli  ymddygiadau  dynion.  O'r  ochr  arall  y  mae  ynddi 
ddau  ddiffyg  mawr.  Un  ydyw,  nad  yw  yn  rhoddi  lle  o  gwbl  i  gyfiawn- 
der  f el  egwyddor  angenrheidiol ;  a'r  llall  ydyw  ei  bod  yn  gosod  gwerth 
rhinwedd  i  orphwys  ar  ei  fuddioldeb  i'r  byd,  yn  lle  bod  ei  fuddioldeb 
i'r  byd  yn  gorphwys  ar  ei  werth  cynhenid. 

Y  mae  cyfundrefn  Mr.  Spencer  yn  hollol  wahanol.  Yn  ol  ei  gyfun- 
drefn  ef  nid  cariad  at  eraiÛ,  ond  pleser  i'r  dyn  ei  hunan  ydyw  elfen 
fawr  moesoldeb,  ac  nid  ydyw  cariad  ond  un  o'r  moddion  i  gyrhaedd 
pleser.  Gesyd  holl  werth  rhinwedd  i  orwedd  ar  y  pleser  a  gyn- 
nyrchir  trwyddo.  Cynnwysa  y  gyf undrefn  hon  drachefn  un  gwirion- 
edd  pwysig,  sef  yr  egwyddor  o  angenrheidrwydd  mewn  un  cyf  éiriad, 
ac  mewn  un  yn  unig.  Hwnw  ydyw,  fod  ymddygiadau  drwg,  nid  yn 
ddamweiniol,  ond  o  angenrheidrwydd,  yn  dwyn  ar  eu  hol  gahlyniadau 
poenus ;  ac,  o'r  ochr  arall,  f od  ymddygiadau  da,  yn  gyffelyb  o  angen- 
rheidrwydd  yn  dwyn  pleser  a  mwynhâd  i'w  canlyn.  Ac  eto  nid  ydym 
yn  deali  pa  fodd  y  medr  Mr.  Spencer  gredu  hyn,  gan  mai  yr  unig 
ystyrfr  geiriau  "da"  a  "drwg"  yn  ei  gyfundrefn  ydyw  ystyr  sydd 
yn  cynnwys  eu  canlyniadau.  Ond  pa  fodd  bynag  y  gellir  cysoni  hyn 
â'i  gyf undrefn  yn  gyôredinol,  y  mae  yn  wirionedd  pwysig  ynddo  ei 
hun.  Cyf uner  yr  hyn  sydd  gadarnháol  yn  y  ddwy  gyí undrefn :  dyfh- 
häer  y  cariad  sydd  gan  Mr.  Mill,  ac  eanger  yr  angenrheidrwydd  sydd 
gan  Mr.  Spencer;  boed  i  gariad  amlhâu,  ymhekethu,  a  dwyshâu,  a 
boed  hefyd  i  gyfiawnder  fel  egwyddor  angenrheidiol  amlhâu,  ymhel- 
aethu,  a  dwyshâu  yn  yr  un  modd,  a  boed  i'r  naill  a'r  llall  gyd-fod 
mewn  cydbwysedd  a  chyfartaledd;'  a  djrwedwn  mai  eu  hamlygu  felly 
yn  eu  hardderchogrwydd  yw  un  o  nodweddau  arbenig  Cristionogaeth. 

Y  mae  dull  Mr.  Spencer  o  brofi  ei  bwnc  yn  meddu  ar  fwy  o  neilldu- 
olrwydd  na'r  pwnc  y  mae  yn  ceisio  ei  brofi.  Seilia  yr  pll  ar  y  ddeddf 
o  ddadblygiad  a  ddarganfyddwyd  gan  Mr.  Darwin  Cydnabyddwn  ar 
unwaith  wirionedd  y  ddeddf  hon  yn  ei  gweithrediadau  o  fewn  y  byd 
materol,  y  difywyd  yn  gystal  a7r  bywydoL  Cydnabyddwn  heíyd  ei 
gwirionedd  yn  y  byd  ysbrydo],  fel  yr  amlygir  hi  yn  hanes  personau 
unigol,  yn  hanes  cenedloedd,  ac  yn  hanes  dynolryw  ar  y  ddaear. 
Gwelir  gwirioneddau  yn  syrthio  fel  hâd  da  ymysg  dynion,  jrn  egino  ac 
yn  tyfu,  yn  cyrhaedd  cjrflawn  addfedrwydd  ac  yn  firwythò.  Nid 
gweithrediad  deddf  dadblygiad  yn  y  byd  materol,  nac  ychwaith  yn  y 
byd  moesol  ac  ysbrydol,  ydyw  pwnc  mawr  llyfr  Mr.  Spencer,  ond  ei 
gweithrediad  yn  cylymu  y  ddau  fyd  â'u  gilydd,  ac  felly  yn  gwneuthur 
un  byd  o'r  ddau.     Pa  mor  wir  bynag  yw  y  ddeddf  hon  o  f ewn  terfynau 

>riodol,  y  mae  yn  annigonol  i  roddi  eglurhâd  ar  Foesoldeb ;  ac  os  oes, 
el  yr  addefwn  fod,  dramwyfa  ar  hyd-ddi  o'r  anifail  direswm  i  fyny  at 
ddyn  f el  anif ail  perffeithiedig,  nis  gall  arwain  i  fyny  at  ddyn  f el  creadur 
moesol,  i  esbonio  iddo  pa  fath  ydy w,  llawer  llai  i  ddadguddio  iddo  pa 
fath  a  ddylai  fod.  Olrheinia  Mr.  Spencer  foesoldeb  i'r  teimladau  o 
bleser  a  phoen.  Gwnaethpwyd  hyn  gan  eraiil  o'i  flaen.  Olrheinia 
ddjrn  yn  yr  oll  ag  ydyw  i'r  anifaiL  Gwnaethpwyd  hyn  hefyd  gan 
erailL  Ond  fe  unodd  Mr.  Spencer  y  ddau  olygiad,  ac  ar  y  ddau  mewn 
undeb  fe  seiliodd  ei  gyfundrefh  o  foesoldeb.  Fod  dyn  yn  anifail  per- 
naith,  a  dim  mwy  nac  uwch  na  hyny,  y w  yr  hjm  y  mae  yn  gymeryd  yn 
ganiataol  f el  gwirionedd  a  brof wyd  eisoes  uwchlaw  ammheuaeth.    Am 


i 


AB   "  dBlBTIÖKOÔÀB*H.  "  7 

hyny  cychwyna  gyda'r  anifeîliaid  isaf,  dilyna  eu  tüeddiadau,  eu  nod- 
weddau  a'u  greddfau  ymla^n  at  greaduriaid  uwch,  nes  o'r  diwedd  y 
cyrhaedda  ddyn,  "coron  a  gogoniant"  y  byd  anifeüaidd,  yn  bersonol, 
yn  deuluol,  ac  yn  gymdeithasol.  Tybiá  mai  hyn  yw  yr  oll  sydd  yn 
cyf ansoddi  dyn,  ac  ar  y  dybiaeth  hon  goruwchadeiladodd  drefn  o  f òes- 
oldeb,  hanf od  pa  un  yw  pleser,  pob  pleser,  yr  holl  bleserau,  a  dim  ond 
pleser. 

Gwirionedd  sylfaenol  ei  gyfundrefn  ydy  w,  fod  pob  ysgogiad  bywydol 
yn  y  creaduriaid  isaf  yn  ymgais  am  barhâd  ac  er  hunanamddiffyniad. 

I  hyn  ni  ddichon  fod  un  gwrthwynebiad.  Ond  yn  dilyn  y  gwirionedd 
hwn  y  mae  ganddo  un  arall,  nad  ydyw  yn  ei  enwi  yn  ffurfiol,  sef  fod  yr 
hyn  sydd  yn  cynnal  by wyd  yn  dwyn  pleser  neu  fwynhâd  i'w  berchenog. 
Wrth  drin  y  gosodiad  hwn  y  mae  yn  dechreu  gŵyro  yn  ei  ymresymiad, 
ac  yn  tynü  casgliad  nad  yw  yn  deg,  ond  sydd  er  hyny  yn  angenrheidioí 
i'*  gyfundrefn.     Ysgrifena  fel  y  canlyn  (Data  of  Ethics,  tu  dal.  84) : — 

II  Sentient  existence  can  evolve  only  on  condition  thât  pleasure-giving 
acts  are  lif e-sustainihg  acts ; "  ond  y  casgliad  priodol  i'w  dynu  oddiwrth 
y  rhesvmiad  blaenorol  a  fuasai:  "Sentient  existence  caü  evolvö  only  on 
condition  that  life-sustaining  acts  are  pleasure-giving  acts."  Ta  beth 
ydyw  y  gwahaniaeth  rhwng  y  ddau  osodiad  î  Un  peth  ydyw  dywedyd 
fod  y  gweithredoedd  sydd  yn  rhoddi  pleser  yü  cynnal  bjrwyd,  yr  hyn 
yw  gosodiad  Mr.  Spencer;  peth  arall  a  pheth  hollol  wahanol  yw 
dywedyd  fod  y  gweithredoedd  sydd  yn  cynnal  bywyd  yn  rhoddi  pleser, 
yr  hyn  ydyw  yr  ail  osodiad.  Yn  ol  arferiad  cyffredin  iaith,  wrth  "y 
gweithredoedd  sydd  yn  rhoddi  pleser  "  y  meddylir  yr  holl  weithredoedd 
sydd  yn  rhoddi  pleser,  pe  amgen  dywedasai  "rhai  o*r  gweíthredoedd.,, 
Nid  oes  lle  i  ammeu  nad  ydyw  parhâd  bywyd  ar  y  ddaear  yn  ammodol 
ar  y  ffaith  o  fod  pobpeth  sydd  yn  cynnal  bjrwyd  yn  rhoddi  pleser. 
Ond  y  mae  yn  sicr  nad  ydyw  yn  ammodol  ar  f od  pobpeth  ag  sydd  yn 
rhoddi  pleser  yn  gweini  i  gynnaliaeth  bywyd.  Ond  yn  lle  "  pobpeth  " 
yn  y  frawddeg  olaf,  dyweder  "  rhai  pethau,"  ac  ni  a  gawn  yr  un  gwir- 
ionedd,  wedi  ei  eirio  yn  wahanol,  ag  a  geir  yn  y  frawddeg  flaenorol.  Er 
mwyn  attegu  ei  gyfundrefn  rhaid  i  Mr.  Spencer  ddywedyd  yr  hyn  nas 
gall  ei  brofi,  ac  nad  ydyw  yn  ceisio  ei  brofi,  sef  fod  yr  holl  bethau  ag 
sydd  yn  rhoddi  pleser  hefyd  yn  cynnal  bywyd.  Oddiar  hyn  y  cyrhaedda 
sylfaen  ei  gyfundraeth,  sef  mai  y  pleser  hwnw  ag  sydd  yn  cydfyned  ac 
yn  gysylltiedig  anwahanol  â  chynnaliaeth  bywyd,  ac  âg  ymgais  pob 
creadur  am  barhâd,  yw  y  cymhelliad  mawr  iV  holl  ysgogiadau,  ao  mai 
cyrhaedd  hwnw  yw  ac  a  ddylai  f od  yn  amcan  uchaf  ei  fy wyd.  Pe  can 
iateid,  yn  gyntaf,  fod  hyn  yn  wir  am  yr  anifeiliaid,  ac,  yn  ail,  f od  àyn 
yn  ei  addfedrwydd  uchaf  yn  anifail  perffaith,  a  dim  mwy,  y  oasgliad 
naturiol  a  fyddai,  mai  pleser  ydyw  unig  syniad  dyn  am  wir  amcan 
bywyd,  mai  pleser  ydyw  ei  unig  ysgogydd,  ei  unig  g^rmhelliäd,  ei  unig 
safon  a'i  unig  nôd,  gyda'r  eglurhad  o  fod  y  pleser  yr  amcana  am  dano 
yn  ddyfnach,  yn  eangach,  yn  fwy  dyrchafedig  a  pharhâus  nag  sydd  o 
fewn  gallu  anifail  direswm  i  syniaw  am  dano,  llawer  llai  fw  fwynhâu. 
Y  gwahaniaeth  rhwng  dyn  ac  anifail  fyddai,  fod  gan  ddyn  fwy  o  bleser, 
ac  nid  fod  ganddo  fwy  na  phleser.  Gosodiad  sylfaenol  y  casgliad  hwn 
yw  y  berthynas  sydd  yn  bod  rhwng  cynnaliaeth  by wyd  a  mwynhâd  yn 
y  dosbarth  isaf  o  anifeiliaid,  gan  ystyried  y  mwynhâd  yn  ddwbl,  sef  y 

A    2 


8  DJLBLTTHIAU.  Y  PABOH.    D.   0.    DÁŸIE8,   H.A., 

mwynhâd  sydd  mewn  ymborthi  fel  y  drefn  i  gynnal  bywyd,  a'r  mwyn- 
hâd  sydd  yn  y  bywyd  a  gynnelir.  Er  mwyn  cymhwyso  hyn  at  ddyn, 
rhydd  y  gosodiad  canlynol  i  lawr  f el  gwirionedd  nad  oes  raid  ond  ei 
enwi  i  bawb  ar  unwaith  ei  gredu  (Data  of  Ethics,  tu  daL  7) :  "  As  in 
other  cases,  so  in  this  case,  we  most  interpret  the  more  deyeloped  by 
the  less  de^elopecL"    Y  frawddeg  hon  o'i  eiddo  ydyw  testun  y  ddarlith. 

Y  "  more  developed  "  yn  y  frawddeg  ydyw  dyn ;  y  "less  developed  " 
ydyw  yr  anif eiliaid  îs  ac  isaf .  Cynnwysa  y  gosodiad  f elly  mai  trwy  yr 
anifeiliaid  direswm  yr  ydym  i  ddeall  ein  gilydd  a'n  hunain.'  ^Yr^unig 
reswm  a  rydd  Mr.  Spencer  dros  ei  olygiad  ydyw,  fod  tueddiadau  a 
greddf au  mewn  anif ail  yn  f wy  syml,  yn  llai  dyrys  a  chymhlethedig  â'u 
gilydd  nag  y  maent  mewn  dyn,  ac  am  hyny  eu  bod  yn  haws  eu  dealL 
A'r  dull  rhesymol  ac  arferedig  ydyw  esbonio  y  peth  dyrys,  anhawdd  ei 
ddeall,  trwy  yr  hyn  sydd  syml  ac  yn  hawdd  ei  ddealL  Tybia  y  golygiad, 
f  el  y  gweür,  na  f  edd  dyn  ddim  ond  sydd  yn  gorwedd  yn  ei  hedyn,  neu 
mewn  gwahanol  raddau  o  dyfìant  mewn  anifeiliaid,  ac  yn  yr  anifeiliaid 
isaf.  Dylasai  hyn  gael  ef  brofi,  ac  nid  ei  gymeryd  yn  ganiataol  fel 
ffaith  sicr  a  diammheuoL  Tybia  ymhellach  fod  cynneddf au,  ar  ol  cyr- 
haedd  eu  cyflawn  addfedrwydd  mewn  dyn,  yn  fwy  anhawdd  i'w  deall 
gan  y  dyn  ei  hunan,  na  phan  yr  oeddynt  yn  tyfu  yn  yr  anifaiL  Ond  a 
ydyw  y  dybiaeth  hon  eto  yn  wirionedd  î  Ar  bwys  y  ddwy  dybiaeth 
fe  dynir  y  casgliad  mai  y  dull  priodol  i'w  ddefnyddio  gan  ddyn,  er 
mwyn  deall  ei  natur  foesol  a'i  dyledswyddau,  ydyw  astudio  tuedd- 
iadau,  ysgogiadau,  arferion  a  greddfau  y  byd  anifeilaidd.  Nid  oes 
dadl  nad  ydyw  dyn  yn  anifeilaidd  o  ran  ei  natur,  neu  yn  ol 
iaith  y  Bibl,  na  chafodd  ei  wneuthur  o  "  lwch  y  ddaear,"  ac  nad  ydyw 
nwydau  anifeilaidd  ynddo  yn  eu  haddfedrẁydcL  Ond  y  cwestiwn 
ydyw,  onid  yw  moesoldeb  yn  cynnwys  meistrolaeth  a  goruchafiaeth  ar 
y  nwydau  hyn,  ac  onid  yw  y  feistrolaeth  hono  yn  cynnwys  rhyw  allu 
uwch  nag  a  fedd  yr  anifail,  ac  am  hyny  nas  gall  natur  yr  anifaü  roddi 
yr  un  esboniad  arno  ì  Caniatäer  f od  yr  anifail  direswm  yn  alluog  i 
daflu  goleuni  ar  ddyn  fel  y  mae  o  fewn  rhyw  derfynau,  pa  fodd  y  medr 
daflu  y  pelydryn  lleiaf  o  oleuni  ar  yr  hyn  a  ddylai  fod  ?  Caniatäer  f od 
yr  anifaü  dîreswm  yn  egluro  i  ryw  raddau  o  ba  le  y  cychwynodd  dyn, 
pa  fodd  y  medr  daflu  y  mesur  lleiaf  o  oleuni  ar  y  cwestiwn,  i  ba  le, 
ymha  gyfeiriad,  tuag  at  ba  bwynt  y  dylai  fyned,  fel  amcan  uchaf  ei 
fodolaeth  ì  Nid  oes  a  wnelom  yn  y  ddarlith  hon  â  deddf  dadblygiad 
fel  yr  esbonir  hi  gan  Mr.  Darwin,  ac  ni  fydd  y  sylwadau  a  ganlyn  yn 
cyffwrdd  o  gwbl  â'i  gwirionedd.  Ein  pwnc  a  ifydd,  y  defnydd  a  wneir 
o  honi  gan  Mr.  Spencer.  Fe  ddichon  fod  y  ddeddf  yn  wir  ynddi  ei 
hun,  ac  eto  fod  camddefnydd  wedi  ei  wneuthur  o  honL  A'r  cam- 
ddefnydd  o  honi  yma  ydyw  ceisio  esbonio  dyn  iddo  ei  hun  fel  creadur 
moesol,  trwy  anifeiliaid  direswm,  gan  ystyried  y  fath  esboniad  yn 
ddeongliad  digonol  o'r  hyn  y  dylai  fod  yn  gystal  ag  o'r  hyn  ydyw.  Fe 
geisiwn  ddangos  nad  ydyw  y  dull  hwn  o  esbonio  natur  f oesol  yn  ddull 
priodol,  ac  nad  ydyw  yn  angenrheidiol  nac  yn  ddigonol. 

1.  Y  mae  cwbl  addfedrwydd  dyn  fel  anifail  yn  amlygu  amcan,  ac 
amcan  sydd  yn  deongli.  Nid  oes  modd  ysgoi  y  defnydd  o'r  gair  amcan. 
Nis  gall  Mr.  Spencer  ochel  defnyddio  y  geiriau  "aim"  ac  "end."  Ac 
eto  nid  oes  synwyr  mewn  defnyddio  y  gair  ond  ar  y  dybiaeth  fod  rhy  w 


AB    "  ÖRIBTIONOOAETH."  9 

berson  byw  yn  amcanu;  mewn  gaîr,  fod  Duw  yn  bôd.  Tn  gyffelyb 
wrtli  ddefnyddio  y  geiriau  "  natural  selection  "  mewn  gwyddoreg,  tybir 
fod  detholwr  meddylgar  yn  bod,  er  hwyrach  fod  y  rhai  sydd  yn  eu 
defnyddio  yn  proffesu  anwybodaeth  ac  ammheuaeth  o'i  fodolaeth. 
Wrth  amcan  y  meddylir  yr  hyn  y  mae  tueddfryd  cyson  tuag  ato.  Os 
tuedd  cyson  Üong  ar  y  môr,  er  pob  rhwystr,  sydd  tuag  at  ryw  borth- 
ladd  neillduol,  cesglir  yn  gyffredin  fod  rhyw  berson  ar  y  bwrdd  mewn 
awdurdod  ag  y  mae  cyrhaedd  y  porthladd  hwnw  yn  amcan  ganddo. 
Dengys  hyn  fod  ein  hiaith  ni,  yn  gystal  â'r  Saesoneg,  wedi  ei  ffurfio  i'r 
fath  raddau  dan  y  syniad  am  y  bôd  o  Dduw  fel  y  mae  yn  anhawdd 
defnyddio  geiriau  nad  ydynt  o  angenrheidrwydd  yn  cynnwys  hyny. 
Tueddfryd  cyson  nwydau  a  greddfau  anifeiliaid  direswm,  fel  yr  esgyn- 
ant  i  fyny  o'r  isaf  at  yr  uchaf ,'  sydd  at  y  peth  hwnw  a  geir  mewn  dyn 
yn  ei  holl  addfedrwydd.  Cynnwysa  hyn  amlygiad  o  amcan  yn  meddwl 
rhywun :  ac  nid  yr  anifail  na'r  dyn  yw  y  rhywun  hwnw.  Gan  hyny 
nid  unrhyw  beth  yn  ei  dyfiant  sydd  yn  egluro  yr  amcan  mewn  golwg, 
ond  yr  amcan  wedi  ei  gyrhaedd  sydd  yn  egluro  cyfeiriad  y  tyfiant. 
Mewn  gair  jy'dyn  sydd  yn  esbonio  yr  anifail,  ac  nid  yr  anifail  y  dyn. 
Trwy  y  natur  ddynol  y  gallwn  ddeall,  i'r  graddau  yr  ydym  yn  ei 
ddealì,  y  byd  anifeilaidd  sydd  islaw  i  ni ;  gan  i'r  byd  anifeilaidd 
flodeuo  yn  ei  ardderchogrwydd  mewn  dyn,  yn  yr  hwn  y  cyrhaeddodd 
ei  berffeithrwydd.  Er  fod  adeilad  ar  ol  ei  orphen  yn  fwy  anhawdd  ei 
ddeall,  nag  oedd  ei  ranau  ar  wahan  oddiwrth  eu  gilydd,  eto  am  mai  ar 
ol  ei  orphen  y  gwelir  yn  amlwg  amcan  ei  adeiladaeth,  ei  sefyllf a  orphen- 
edig  sydd  yn  deongli  ei  ranau  i  fanylrwydd,  o  herwydd  ei  amcan  sydd 
yn  egluro  perthynas  y  rhanau  â'u  gilydd,  a'u  perthynas  mewn  undeb 
â'u  gilydd  â'r  holl  adeilad. 

Ond  y  mae  dyn  ei  hun  yn  esiampl  well  i  ddangos  y  pwnc  nag 
adeilad,  am  fod  dyn  yn  cael  ei  ffurno  trwy  dyfiant  oddimewn,  ac 
adeilad  trwy  ychwanegiad  oddiallan.  Y  dyn  yn  ei  gyflawn  addfed- 
rwydd  sydd  yn  egluro  y  tueddiadau  afreolaidd  ac  anaddfed  oedd 
ganddo  pan  yn  blentyn.  Gweithgarwch  y  dyn  sydd  yn  egluro  ei 
fywiogrwydd  pan  ydoedd  yn  blentyn.  Chwüfrydedd  y  dyn  sydd  yn 
egluro  yr  ÿsfa  am  ddinystrio  pobpeth  oedd  ynddo  pan  yn  blentyn. 
Sirioldeb  difyr  y  áyn  sydd  yn  egluro  ysbryd  chwareus  y  plentyn.  Äm 
hyny  fe  all  dyn  edrych  yn  ol  ar  ei  sefyllfa  o  blentyndra  a  deongli  yn 
ngoleuni  ei  brofiad  addfed  lawer  o  neillduolion  ei  gymeriad  ag  oeddynt 
ar  y  pryd  yn  annealladwy  iddo  ei  hun  ac  i  bawb  arall.  Yr  addfed- 
rwydd  ag  sydd  yn  cynnwys  amcan  sydd  yn  egluro  natur  a  chyfeiriad  y 
tyfiant  blaenorol.  Felly  os  credwn  fod  dyn  ar  ei  uchaf  yn  y  fuchedd 
hon,  yn  blentyn  o'i  gymharu  â'r  posibilrwydd  sydd  yn  gorwedd  yn 
guddiedig  i  fesur  yn  ei  natur  yn  bresennol,  ond  a  dynir  allan  i'w 
cyflawn  nerth  mewn  buchedd  ddyfodol,  gwelir  mai  yn  hono  y  caiff 
ddeongliad  o  amrywiol  bethau  sydd  ynddo  ag  oeddynt  yn  ddirgelion 
anesboniadwy  iddo  pan  yn  byw  yma.  Y  mae  yr  un  peth  yn  wir  gyda 
golwg  ar  lyfr.  Tybiwn  yn  unig  fod  y  llyfr  yn  gyfanwaith,  ac  fel  y 
cyfryw  yn  meddu  ar  unoliaeth.  Y  mae  y  meddylddrych  ag  yr  ysgrif- 
enwyd  ef  er  mwyn  ei  amddiffyn  ac  er  argyhoeddi  y  darllenwyr  o'i 
wirionedd,  yn  tyfu  mewn  eglurdeb  o  du  dalen  i  du  dalen,  nes  y 
cyrhaedda  o'r  diwedd  ei  gyflawn  amlygrwydd.     Ond  fe  gyfarfydda 


/ 


10  DARLITHIAU   T   PAICB.   D,    0,    DAVIES,   M.A. 

darUenydd  meddylgar  wrth  fyned  ymlaen  à  llawer  brawddeg  nas  medr 
ddirnad  o  gwbl  paham  yr  ysgrifenwyd  hi,  nes  iddo  ddarllen  yr  hoü 
Jyfr,  a  deaü  uwchlaw  ammheuaeth  yr  amcan  oedd  yn  ngolwg  yr  ysgrif- 
enydd,    Yn  y  dalenau  olaf,  hwyrach,  y  gwel  ystyr  rhai  o'r  brawddegau 

S*  nechreu  j  llyfr.  Yr  esiampl  oreu  a  eílir  nodi  o'r  f ath  lyfr  ydyw  y 
ata  of  Ethics  ei  hun.  Derbyniodd  y  llyfr  lawer  o  annhegwch  gan  rai 
a  fu  yn  beirniadu  arno.  Ond  paham  hyny  ì  Am  iddynt  geisio  cym- 
hwyso  at  y  Uyfr  ei  hun  yr  egwyddor  a  gynnwysir  o  fewn  y  Uyfr  ar 
ddyn  a?r  anifail,  sef  cymeryd  y  "  less  deveíoped  "  sydd  ynddo  i  esbonio 
y  "more  develoçed,  yn  Ue  defnyddio  y  drefn  wrthgyferbyniol.  Y 
mae  y  Bibl  yn  esiampl  araU  o'r  un  peth.  Cynnyddu  o  ran  eglurdeb  y 
mae  y  dadguddiad  dwyfol  o'r  Uyfrau  cyntaf  nes  iddo  gyrhaedd  ei 
gyflawn  nerth  yn  mherson  a  gwaith  yr  Arglwydd  Iesu.  Y  cam  mwyaf 
âg  ef  a  fyddai  defnyddio  geiriau  prophwydol  yr  Hen  Destament  a'i 
ddefodau  i  esbonio  pa  f ath  un  oedd  yr  Arglwydd  Iesu,  yn  Ue  def nyddio 
hanes  yr  Iesu  i'w  hegluro  hwy.  Yr  haul  yn  ei  ddysgleirdeb  sydd  yn 
deongh  i  ni  oleuni  y  wawr  yr  hon  a  dorodd  ar  y  tywyUwch  cyn  ei 
ymddangosiad.  I  hanes  yr  Iesu  yr  ydym  yn  gyffelyb  yn  ddyledus  am 
yr  esboniad  cywir  ar  lawer  adnod  ag  oedd  yn  rhagfynegu  dyfodiad  y 
Messiah.     Y  cyflawniad  ydy w  y  gwir  ddeongliad  ar  y  rhagfynegiad. 

Eheswm  Mr.  Spencer  dros  ei  olygiad  ydyw,  fod  yr  hyn  sydd  yn 

tyfu,  yn  ei  sefyllf a  o  dyfiant,  yn  fwy  syml  nag  a  fydd  ar  ol  addfedu,  a'i 

fod  o  herwydd  hyny  yn  haws  ei  ddealL     Ond  nid  ydyw  hawsder  i 

ddeaU,  a  chy wirdeb,  yn  cyfateb  â'u  güydd  yn  amL    Haws,  mae'n  wir, 

yw  i  ni  gynnwys  rhan  o  beth  na'r  oll  o  hono;  ond,  er  hyny,  ië,  ac  er  y 

byddai  cynnwys  yr  oll  yn  anmhosibl,  eto  i'r  gradd  yr  amcenir  at  gyn- 

nwys  y  cyfan  y  cyrhaeddir  mwyaf  o  gywirdeb  ar  y  pwnc.     Nid  yw 

/hyn  ychwaith  yn  rheswm  digonol  paham-y  dylem  gymeryd  y  Ueiaf  i 

f  esbonio  y  mwyaf,  yn  hytrach  na'r  mwyaf  i  esbonio  y  Ueiaf. 

f        Ond  pa  oleuni  sydd  gan  grefydd  Crist  ar  y  pwnc  ?    Fe'n  dysgir  ni 

}     gaiaddi,  nid  mai  yr  anifail  sydd  yn  deongli  dyn,  ond  mai  dyn  sydd  yn 

deçngU  yr  anifaÜ,  ac  mai  Duw  sydd  yn  deonglì  dyn.     Mewn  dyn,  a 

chymeryd  y  goreu,  ceir  yr  hyn  sydd  anif eilaidd  mewn  addfedrwydd, 

onld  yr  hyn  sydd  foesol  ac  ysbrydol  mewn  gwendid  ac  anaddfedrwydd, 

a^  ,ỳn  tyf u.     Felly  gan  hyny,  tra  y  mae  yn  deongU  yr  anifail,  y  mae  o 

heéwydd  ei  blentyndra  ysbrydpl  mewn  angen  ei  ddeongU  ei  hun  gan 

wwun  araU.     Y  rhywun  araíl  hwnw  ydyw  Duw.    Trwy  yr  amlygiad  o 

jo)duw  yn  ei  gŷfìawnder  a'i  gariad  y  dygir  dyn  yn  yr  ef engyl  i  ddeaU 

/  pa  fath  y  djdai  fod,  a  pha  fath  y  gaJl  obeithio  bod  yn  ei  gyflawn 

/     addfedrwydd  ac  yn  ei  sefyUfa  fwyaf  dyrchafedig.     Nid  i  lawr  at  yr 

anifail,  ond  i  fyny  at  Dduw,   yr  arweinir  ni  gan  Gristionogaeth  er 

ffurno  barn  am  danom  ein  hunain  fel  creaduriaid  moesol  ac  ysbrydol 

Yno  y  gosodir-ger  ein  bron  "y  dyn  Crist  Iesu"  fel  deonglwr  mawr  y 

natur  ddwyfol  a7r  natur  ddynoL     Yno  y  gwelwn  mai  gogoniant  moes- 

oldeb  yw  cydlewyrchiad  cyfiawnder  a  chariad,  yr  hyn  sydd  yn  cynnwys 

gwywdra  ar  bob  ysbryd  hunanol,  hunangeisiol,  hunanlesiol,  pe  byddai 

raid,  mewn  hunanaberthiad  er  mwyn  eraül.     Nid  yn  yr  aderyn,  na'r 

pysgodyn^  na'r  ymlusgiad,   na'r  epa,   ond  yn  y  Duw  mawr,   achos 

gwreiddiol  pobpeth  a  chynnaUwr  y  bydoedd,  y  çawn  yr  un  a'r  unig  un 

a  iŵ  eüi  hesbonio  i  ni  ein  hunain. 


▲B    u  GBlBTIOKOaABTH."  11 

2.  Rheswm  araU  yn  erbyn  troi  at  anif eiliaid  direswm  am  ddeongliad 
o  honom  ein  hunain  ydyw,  f od  ein  dynoliaeth  o  f ewn  ein  profiad  union- 
gyrehoL  Caniatäer  íod  y  natur  ddynol,  am  ei  bod  yn  fwy  dyrchaf edi& 
yn  fwy  anhawdd  ei  deall  ynddi  ei  hun  na'r  natur  anifeilaidd;  eto  fe 
orbwysir  hyny  gan  wirionedd  arall,  sef  fod  ein  natur  ni  o  fewn  ein 
profiad,  f el  y  gallwn  graffu  ami  yn  ei  dirgelion,  tra  y  mae  natur  yr 
anif ail  direswm  tu  aJlan  i  gylch  ein  profiad.  Am  hyny,  y  mae  yr  hyn 
sydd  yn  anhawddaf  ei  ddeall,  ynddo  ei  hun,  yn  haws  i  ni  ei  ddeall  o 
herẃydd  ein  hagosrwydd  profiadol  o  hono,  a'n  gallu  oblegid  hyny  i 
graffu  yn  uniongyrchol  arno,  heb  fod  dan  raid  i  dynu  easgüadau  o 
berthynas  iddo  nad  oes  un  sicrwydd  am  eu  gwirionedd.  Pe  buasai 
rhyw  drydydd — a  hwnw  yn  greadur — yn  edrych  ar  arf erion  dyn  ac  ar 
arferion  anifail  direswm,  fe  allai,  yn  aml,  ar  dír  teg,  famu  fod  dyn  yn 
llawer  mwy  anhawdd  ei  ddeall  na'r  anifail,  fod  Uawer  mwy  o  blygion 
yn  ei  gymeriad  fel  creadur,  ác  o  anghysonderau  ac  o  afresymoldeb  yn 
ei  weithredoedd.  Ond  nid  oes  yma  drydydd  o  gwbl,  canys  y  dyn  sydd 
yn  ceisio  deall  ei  hun,  a'r  cwestiwn  yw,  Pa  fodd  y  daw  i  ddealltwriaeth 
ar  y  pwnc  î  Ai  trwy  y  profiad  sydd  ganddo  o  hono  ei  hun  neu  ynte 
trwy  resymu  oddiar  arferion  yr  anifail  ì 

Ond,  yn  ychwanegol  eto,  tra  y  mae  arf erion  yr  anif ail  yn  amlwg  i  ni, 
nis  gall  yr  anifail  hysbysu  paham  y  mae  yn  gwneuthur  fel  hyn  neu 
fel  arall.  Ni  fedd  iaith  ag  y  gallwn  ni  ei  deall  ond  yn  bur  anmher- 
ffaith.  Nis  gellir  gwneuthur  na  gramadeg  na  geiriadur  o'i  leisiau. 
Grellir  dyfalu  ystyr  ychydig  o  honynt,  a  dyna'r  cyfan.  Nis  gwyddom 
a  ydyw  yn  deall,  neu  a  oes  ganddo  reswm  gwybyddus  iddo  ei  hun  am 
ei  weithredoedd.  Yr  oll  a  ellir  ei  wneuthur  ydyw  tynu  casgliadau. 
Ac  nid  ydyw  y  casghadau  yn  rhai  ag  y  gellir  bod  yn.  sicr  o'ii  gwir- 
ionedd,  ond  yn  unig  yn  rhai  ag  sydd  yn  ymddangos  yn  debyg,  a'r 
tebycaf  o  f od  yn  wir.  Pa  bethau  a  wneir  ganddo  er  mwyn  byw,  pa  rai 
oddiar  bleser  neu  hyf rydwch,  pa  rai  oddiar  ofn,  pa  rai  er  mwyn  twyllo, 
a  pha  rai  oddiar  gariad  at  ei  gydgreaduriaid,  nid  ydym  yn  alluog  i 
benderfynu.  Pan  yn  tynu  casghadau,  yr  ydym  dan  orfod  i  wneuthur 
hyny  oddiar  ein  profìad  ein  hunain  o  gyffelyb  bethau.  Os  ydym  yn 
ymarferol  dan  rwymau  i  geisio  deongfí  greddfau  anifeiliaid  direswm 
oddiar  ein  profiad  ein  hunain,  Uawer  mwy  yr  ydym  o  dan  rwymau  i 
ddeongU  y  natur  ddynol  sydd  ynom  oddiar  ein  profiad  ohoni.  Cym- 
erwn  yehydig  o  esiamplau  i  ddangos  hyn.  Yr  ydvm  ni  yn  ymwjr- 
byddus  ein  bod  wedi  gwneuthur  Uawer  o  bethau  er  llesâu  eraiU  oddiar 
dosturi  tuag  atynt,  heb  ddysgwyl  unrhyw  ad-daUad,  ac  heb  f eddwl  am 
unrhy w  bleser  a  ddeiUiai  i  ni  o  hyny.  Ond  gyda  golwg  ar  anifeiliaid 
direswm,  fe  ysgrifenodd  Mr.  Darwin  fel  y  canlyn:  "There  is  no 
eyidence  that  any  animal  performs  an  action  for  the  exclusive  good  of 
another  "  (Nid  oes  dim  prawf  f od  unrhy w  anif ail  yn  cyflawni  gweithred 
yn  unig  er  mwyn  daioni  i  un  arall).  A  ydyw  ein  profiad  ni  o  ddyn- 
garwch  i'w  gyhoeddi  yn  gamsyniol  a  thwyUodrus  yn  unig  am  nad  oes 
brawf  fod  anif ail  yn  meddu  ar  deimlad  o'r  un  natur  ì  A  ydy w  y  ffaith, 
os  yw  yn  ffaith  hefyd,  ac  nid  yn  dybiaeth  seiüedig  ar  anwybodaeth,  f od 
y  ci  a'r  ceffyl  yn  by w  yn  gwbi  oU  iddynt  eu  hunain,  yn  rhçswm  digonol 
dros  gredu  mai  bywyd  uchaf  dyn  ydyw  by wyd  iddo  ei  hun,  yn  groes 
iV  brofìad  ei  fod  ar  ei  adegau  goreu  yn  ceisio  Uesâu  eraiU  heb  feddwl 


12  DABLTTHIAU  Y  PABÜH.    D,  0.   DAYTJSS,   M.A., 

am  dano  ei  hun?  Ac  os  gwyr  dyn  fod  ganddo  deimladan  drwy  ei 
brofiad  o  honynt  nad  oes  brawf  fod  anifeiliaid  yn  meddu  arnynt,  onid 
ydyw  hyn  yn  ddigon  i  beri  ammheuaeth  o  barthed  i  wirionedd  y 
ddamcaniaeth  fod  holl  fawredd  a  gogoniant  dyn  yn  gynnwysedig  mewn 
perffeithrwydd  anifeilaidd  ? 

Yr  ydym  yn  ymwybyddus  o  fod  genym  syniadau  am  natur  amcanion 
fel  rhai  "da"  a  " drwg; "  ac  mor  bell  ag  yr  amlygir  i  ni  pa  rai  yw  yr 
amcanion  sydd  yn  ysgogi  dynion,  yr  ydym  yn  eu  cymeradwyo  neu  yn 
eu  condemnio.  Ond  nid  oes  brawf  fod  gan  yr  anif eiliaid  isaf  unrhyw 
syniad  am  ddrwg  a  da.  Er  eu  mwyn  hwy,  gan  hyny,  y  mae  yn  rhaid 
i  ninnau  gau  aüan  o'n  syniadau  am  natur  amcanion  bob  meddwl  o 
ddrwg  a  da !  Ac  er  eu  mwyn  hwy,  yr  esboniad  a  rydd  Mr.  Spencer  o 
ddrwg  a  da  ydyw,  cyfaddasrwydd  moddion  i  gyrhaedd  amcan,  yn 
hollol  annibynol,  dealler,  ar  natur  yr  amcan.  Yn  ol  yr  ymresymiad 
hwn,  nid  ydyw  ein  profiad  ni  o  fod  amcanion  i'w  cymeradwyo  fel  rhai 
da  ynddynt  eu  hnnain,  neu  i'w  condemnio  fel  rhai  drwg  ynddynt  eu 
hunain,  i'w  gymeryd  i  ystyriaeth  o  gwbl.  Ond  gan  y  defnyddir  y 
geiriau  "  drwg  "  a  "  da "  am  gyfaddasder  moddion  i  gyrhaedd  unrhyw 
amcan,  pa  beth  bynag  a  fyddo,  pan  y  sonir  am  bethau  difywyd  ac  am  y 
dosbarthiadau  isaf  o  greaduriaid,  hyn  sydd  hefyd  i  benderfynu  ystyr  y 
geiriau  pan  y  cymhwysir  hwynt  at  ddyn.  Ac  y  mae  hyny  yn  ym- 
ddangos  i  ni  yn  hollol  afresymol. 

Yr  ydym  yn  ymwybyddus  fod  ynom  deimlad  o  ddyledswydd,  yn 
gosod  rhaid  arnom  gydag  awdurdod.  Nid  oes  un  prawf  fod  anifail 
direswm  yn  meddu  arno.  Gan  nas  gellir  gwadu  nac  ammeu  ein  bod  ni 
yn  ei  feddu,  y  casgliad  yr  ydym  i  dynu  o  amddifadrwydd  yr  anifeiliaid 

0  hono  ydyw,  y  diflana  pan  yr  esgynwn  i  diriogaethau  uchaf  moesoldeb 
ac  y  cyrhaeddwn  bleser,  y  pinacl  uchaf  cyrhaeddadwy  i  greadur.     Yn 

01  fel  y  dywed  Mr.  Spencer  (The  Data  of  Ethics,  tu  dal.  127) :  "The 
sense  of  duty  or  moral  obligation  is  transitory,  and  will  diminish  as 
f ast  as  moralization  increases ; "  hyny  yw,  f e  leihâ  y  teimlad  o  ddyled- 
swydd  fel  y  cynnydda  moesoldeb,  o  herwydd  y  bydd  yn  myned  fwy- 
fwy  yn  bleser.  Ymresyma  Mr.  Spencer  ei  bwnc  fel  hyn.  Dywed 
fod  gwneuthur  unrhyw  beth  yn  barhâus  dan  deimlad  o  ddyledswydd 
yû  ffurfio  arferiad,  fod  arferiad  yn  peri  hunan-foddlonrwydd  a  hyfryd- 
wch,  ac  yn  dyfod  o'r  diwedd  yn  ail  natur  i  ddyn,  îe,  mor  naturiol  iddo 
â'r  gweithredoedd  a  gyflawnir  oddiar  y  chwantau  symlaf.  Ac  y  mae 
yn  sicr  fod  hyn  yn  wir.  Ond  oddiwrth  hyn  y  mae  Mr.  Spencer  yn 
tynu  casgliad  nas  gallwn  mewn  un  modd  gydsynio  âg  ef,  sef  y  bydd  y 
teimlad  o  ddyledswydd  o  angenrheidrwydd  yn  diflanu  pan  y  cyrhaedda 
dyn  hyfrydwch  perffaith  yn  y  cyflawniad  o  hono.  Tybia  hyn  fod  y 
teimlad  o  ddyledswydd  ynddo  ei  hun  ac  o  angenrheidrwydd  yn 
deimlad  poenus.  Y  mae  yn  sicr  y  dilëa  hyfrydwch  gymaint  o  boen  ag 
sydd  ynddo.  Ond  ai  poen  ydyw  yr  oll  o  honoî  Mewn  atebiad  i'r 
ymresymiad  hwn  sylwn,  fod  dyledswydd  un  ai  yn  wirionedd  gwrth- 
ddrychol,  neu  yn  unig  yn  deimlad  o  fewn  dyn.  Os  y  cyntaf  ydyw,  fe 
fydd  dyn  perffaith,  yr  hwn  yn  ol  crefydd  Crist  yw  y  dyn  ag  y  mae  pob 
gwirionedd  oddiallan  iddo  yn  adleisio  byth  mewn  teimladau  cyfatebol 
o'i  fewn,  yn  ei  feddu  byth.  Ond  os  yr  olaf,  os  teimlad  ydyw  o  fewn 
dyn  heb  unrhyw  wirionedd  allanol  i  ddyn  yn  sail  iddo,  hyd  yn  nod  tra 


AB   "  GBISTTONOGAETH."  18 

parhäo,  dylid  ei  ystyried  fel  ofergoeledd  neu  freuddwyd  y  meddwl,  a 
bod  ei  holl  awdurdod  yn  dwyllodrus.  Os  erys  byth  yn  ddyledswydd 
ar  ddyn  i  wneuthur  yr  hyn  sydd  iaẁn,  nis  gall  unrhyw  berffeithrwydd 
cyrhaeddadwy  gan  ddyn  ddileu  neu  leihâu  y  teimlad  o  hyny :  yr  oll  a 
ddilëir  a  fydd  pob  baich  neu  flinder  yn  y  cyflawniad  o  hono,  oblegid  fe 
all  y  teimlad  o  ddyledswydd  gynnyddu,  a  chariad  tuag  ato  gynnyddu 
hefyd,  heb  fod  y  naill  yn  gormesu  ar  y  llall. 

Yn  awr  cymharwn  y  golygiad  hwn  â'r  modd  a  gymerir  gan  Paul  i 
esbonio  y  pwnc  yn  y  seithfed  bennod  o'r  Ehufeiniaid.  Yn  ol  Paul,  nid 
ydyw  y  dyn  perffaith  yn  colli  ei  deimlad  o  rwymedigaeth,  ond  yn  ei 
drosglwyddo  oddiar  arglwyddiaeth  deddf  o  orchymynion  a  bygythion, 
i'r  Arglwydd  Iesu,  trwy  ei  fod  yn  marw  i'r  ddeddf  ac  yn  myned  yn 
"eiddo  un  arall."  Yn  ol  Mr.  Spencer,  y  mae  y  teimlad  o  ddyledswydd 
yn  diflanu  mewn  sefyllfa  o  berffeithrwydd ;  yn  ol  Paul  fe'i  dyfnheir 
trwy  ei  drosglwyddo  oddiar  ddeddf  at  Berson.  Nid  ydyw  ei  ddyfn- 
hâu  yn  gwneuthur  cyflawniad  o'r  rhwymedigaethau  yn  feichus  ac  yn 
boenus.  Yn  hytrach  i'r  gwrthwyneb,  gan  y  trosglwyddir  ef  at  Berson 
ag  sydd  yn  tynu  allan  ato  ei  hun  holl  ymddiried,  parch,  cariad,  ac 
edmygedd  yr  enaid,  fe  gyflawnir  dyledswyddau  bywyd  gyda  hyfryd- 
wch.  Gan  hyny  dangosir  gan  Gristionogaeth  fod  teimlad  o  ddyled- 
swydd  mewn  dyn  perffaith  yn  ei  gyflawn  nerth  ac  addfedrwydd,  mewn 
undeb  anwahanol  â'r  hyfrydwch  coethaf,  tyneraf,  a  mwyaf  dyrchaf edig. 
Trwy  yr  Arglwydd  Iesu  y  gwelir  y  ddau  deimlad,  pa  rai  y  gellir  eu 
geirio  yn  y  ddau  air  "rhaid"  ac  "eraill,"  mewn  undeb  nas  gellir  ei 
ddattod.  Felly  y  sicrheir  holl  deimladau  cymdeithasol  yr  enaid  o 
blaid  rhinwedd.  "Bhaid"  ac  "eraill,"  oedd  sylwedd  pregethau  yr 
Iesu,  nodweddion  arbenig  ei  fywyd,  hanfodion  ei  aberth,  a  nodau  ei 
ysbryd.  Dyma  y  gwirioneddau  sydd  yn  gymhwys  i  ddyrchaf u  dynion 
o  dan  lywodraeth  eu  nwydau  a'u  blysiau,  i'r  perffeithrwydd  teilwng  o 
greaduriaid  rhesymol.  Aìn  hyny  nid  yw  y  cyfiawnder  a'r  cariad  sydd 
yn  Uywodraethu  dyn  da  yn  egwyddorion  a  dyfodd  ynddo  i  fyny  o'r 
anifail,  ond  fel  y  Jerusalem  a  welodd  Ioan,  a  ddisgynodd  allan  o'r  nef 
oddiwrth  Dduw,  â  gogoniant  Duw  ganddo.  Am  hyny  edrychwn,  nid  i 
lawr,  ond  i  fyny,  er  mwyn  deall  amcan  ein  bodolaeth.  0  dan  deimlad 
o'n  natur  anifeilaidd,  fel  Job,  galwn  ar  y  pwll,  "Tydi  yw  fy  nhad," 
ac  ar  y  pryf,  "  Fy  mam  a'm  chwaer  ydwyt ; "  ond  yn  yr  ymwybydd- 
iaeth  o  natur  uwch,  dyrchafwn  ein  llygaid  i'r  nef,  fel  y  gwnaeth  yr 
Iesu,  a  dywedwn,  "  Ein  Tad,  yr  hwn  wyt  yn  y  nefoedd.  .  .  .  Eiddot 
ti  yw  y  deyrnas,  a'r  gallu,  a'r  gogoniant,  yn  oes  oesoedd." 

Ol-nodiad. — Y  ddarlith  a  gyhoeddir  uchod  yw  yr  olaf  o'r  gyfres  nodedig  o  Ddarlith- 
iau  a  draddodwyd  yn  Jewin  Newydd  gan  y  Parch.  D.  Charles  Davies,  M.A.,  yn 
ystod  blynyddoedd  diweddaf  (sef  o  1879  i  1883)  ei  weinidogaeth  yn  Llundain. 
Yn  fuan  ar  ol  ei  thraddodiad  (er  dirfawr  golled  i  "  nyni  y  rhai  a  adawyd"),  torwyd 
y  cysylltiad  a  fu  yn  bodoli  am  oddeutu  ehwarter  canrif  eydrhwng  Mr.  Davies  a'r 
fam-eglwys  Fethodistaidd  yn  y  brifddinas.  Da  genym  ddeall,  er  hyny,  fod  gobaith 
y  oeir  eto  fwynhâu  o  firwyth  ymchwiliad  a  myfyrdod  y  darlithydd  parchedig  mewn 
maes  cyffelyb.  Wrth  dynu  ein  gorchwyl  cofnodiadol  i  derfyniad,  dymunwn  wneyd 
hyny  gyda  dadganiad  o  obaith  ao  o  ddiolchgar wch :  o'n  gobaith  y  bydd  yr  ym* 
wneyd  hwn  â  rhai  o  problems  tragywyddol  bywyd  a  chrefydd  yn  symbyliad  ao  yn 
gefhogiad  i  ymchwiliad  am  Wirionedd  pa  le  bynag  y  ceir  ef ;  ao  o'n  diolchgarwoh 
gwresooaf  a  mwyaf  diffuant  i  Mr.  Dayies  am  y  oaniatâd  a'r  oynnorthwy  parod  a 
gawsom  i  gyhoeddi  y  "  Darlithiau  ar  Gristionogaeth."— E.  Yinoent  Eyans. 


MR.    J.    W.    PBICHARP,    PLASYBRAIN. 

n. 

Y  mae  yn  hyfryd  genym  allu  gosod  ger  bron  ein  darllenwyr  ddefn- 
yddiau  dyddorol,  yn  ychwanegol  at  yr  hyn  a  gyhoeddasom  yn  y 
Traethodydd  am  fis  Ebrill  diweddaf,  er  eu  cynnorthwyo  i  ymgyd- 
nabyddu  ymhellach  â'r  Cymro  teilwng  o  Blasybrain.  Diammeu  genym 
y  teimla  ein  darllenwyr  f od  y  llythyrau  hyn  yr  ydym  trwy  flfawd  dda 
yn  cael  yr  hyfrydwch  o'u  cyhoeddi,  yn  dra  dyddorol.  Y  maent  yn 
dwyn  o'n  blaen  yn  fyw  ac  eglur  gymeriad  ag  y  teimlid  yn  ei  ddydd 
nad  ydoedd  yn  ail  mewn  gallu  a  meddylgarwch  i  ond  ychydig  iawn  o'i 
gydwladwyr,  ac  y  maent  yn  rhoi  mantais  i  ni  weled  ei  farn  a'i  olyg- 
iadau  ar  lawer  o  achosion  dyddorol  ag  oedd  yn  dyfod  o  dan  ei  sylw. 
Nid  dibwys  ychwaith  ydy w  y  fantais  a  roddant  i  ni  weled  y  byd  ag 
oedd  ar  ein  tadau  yn  y  dyddiau  hyny,  a  pha  fodd  yr  oeddynt  yn 
ymdaro.  Ac  yn  arbenig  fe  geir  mantais  trwy  y  Uythyrau  hyn  i  weled 
y  syched  am  wybodaeth,  yr  ysbryd  llednais,  caredig,  a  boneddigaidd, 
ynghyd  a'r  Gymraeg  brydferth  a  ffynai  yn  nghymdeithas  oreu  ardal  y 
Morysiaid  a  Goronwy  Owen.  Yr  oedd  Mr.  J.  W.  Prichard,  fel  y 
gwelwn  oddiwrth  ei  Iythyr  aí  Mr.  Robert  Jones,  Bhoslan,  wedi  ei  eni 
cyn  y  flwyddyn  1750,  ac  felly  yr  ydoedd  o  leiaf  yn  bymtheg  oed  pan 
fu  farw  Mr.  Lewis  Morris  yn  1765;  ac  er  y  gallai  na  chafodd  ei  weled 
ef  na'i  frawd  Mr.  William  Morris,  yr  hwn  a  fuasai  farw  yn  1764,  eto 
nid  yw  yn  annhebyg  na  ddarfu  iddo  ymgydnabyddu  à  Mr.  Richard 
Morris,  yr  hwn  y  cyf eiria  mor  barchus  at  ei  olygiaeth  o  argraffiadau 
1746  a  1769  o'r  Ysgrythyrau,  yr  hwn  a  fu  farw  jn  1779,  pan  nad  oedd 
Mr.  J.  W.  Prichard  yn  llai  na  deg  ,ar  hugain  oed.  Hyd  y  pryd  hyny 
yr  oedd  efe  jn  byw  yn  Boteiniol,  Llantrisant,  ond  yn  union  ar  ol  hyny, 
wedi  marw  ei  wraig  gyntaf,  fe  ddaeth  i  Blasybrain.  Wedi  dyfod  yno 
yr  ydoedd  yn  gymydog  ac  yn  gyfaill  i  Mr.  Eichard  Williams,  Plas- 
gronwy.  Yr  oedd  efe  yn  gefnder  i'r  Morysiaid, — ei  fam,  yr  hon  y 
dywedir  ei  bod  yn  hynod  am  ei  glendid  a'i  dawn  i  ganu  a  phrydyddu, 
yn  chwaer  i'w  tad ;  ac  yr  ydoedd  ar  hyd  ei  oes  yn  gyfaill  mynwesol  i 
Mr.  Lewis  Morris.  Am  ei  fab,  Mr.  Morris  Williams,  yr  hwn  oedd 
tua  chyfoed  â  Mr.  J.  W.  Prichard,  fe  ddaeth  efe  a  gẃr  Plasybrain  yn 
gyfeilUon  mawr  hyd  y  diwedd;  ac  wedi  eî  hir  gymdeithas  â'i  dad,  &c, 
yr  ydoedd  Mr.  Morris  Williams  yn  llawn  o  draddodiadau  goreu  Pentre 
Eirianell.  Clywsom  ei  fab,  gŵr  y  Tycalch,  yn  dyweyd  iddo  ei  glywed 
droion  yn  dywedyd,  ar  ol  ei  dad,  nad  oedd  ond  peth  rhwydd  gan  Mr 
Lewis  Morris  neidio  i  ben  careg  farch  oedd  yn  Mhlasgronwy,  yn  wysg 
ei  gefn.  Ac  fe  ymddengys  fod  Mr.  J.  W.  Prichard,  er  yn  lled  swrth 
cyn  y  diwedd,  pan  yn  ŵr  ieuanc  yn  hynod  o  hoenus  a  chwim.  Fe 
welir  iddo  ei  gael  ei  hun  yn  nghanol  dylanwadau  na  allasent,   yn 


M«.   J.    W.    PBIOHA^D,  PtASTBBAlîî,  *ff 

enwedìg  i  ŵr  o'i  dalent  a'i  dueddiadau  ef,  lai  na  bod  yn  addysgawl  idda 
Beth  bynag  am  addysgiaeth  plant  William  Prichard,  Clwchdernog,  yn 


yr  ysgoì  oedd  yn  Lanoelot's  Hey,  yn  Liverpool,  fel  y  sonia  Mr.  Ricnara 
Williams,  Birkenhead,  mae  yn  ymddangos  fod  gan  John  le  i  gwyno  na 
chafodd  ef e,  am  ryw  achos  neu  gilydd,  gystal  manteision  ai  frodyr; 
ond  er  hyny  f  e  ddaeth,  trwy  ei  dalent  a'i  ymroddiad,  i  ragori  arnynt 
oll,  ac  i  gael  ei  yatyried  yn  ei  oes  yn  ddiarebol  am  ei  fedr  a'i  ysgol- 
heigdod.  "  Cared  doeth  yr  encilion."  Fe  deimla  ein  darllenwyr  fod 
yr  "  encilion  "  hyn,  vn  sicr,  yn  haeddu  eu  diogelu,  ac  nad  allant  gym- 
deithasu  â  hwynt  heb  eu  profi  yn  ddyddan  ac  addysgiadol. 


Yn  gyntaf  oll,  mae  yn  bleser  genym  gyhoeddi  y  Uythyr  canlynol  a 
dderbyniasom  oddiwrth  ein  cydwladwr  selied  a  hybarch,  Mr.  Eichard 
Wüliams  o  Birfcenhead,  i'r  hwn  yr  oedd  Mr.  J.  W.  Prichard  yn  hen 
ewythr,  a'r  hwn  a  fwynhaodd  lawer  o'i  gymdeithas,  ac  sydd  hefyd  yn 
cario  yn  ei  ysbryd  lawer  o'r  rhagoriaethau  ag  sydd  wedi  gwneuthur  yn 
glasurol  i  gynifer  o'r  Cymry  yr  enwau  Clwchdernog  a  Phlasybrain, 

16,  Whetstone  Lane,  Holt  Hill, 

Biikenhead,  Mai  17, 1883. 
Fy  anwyl  Frawd  a  Chyfaill, 

Yr  wyf  yn  teimlo  yn  ddiolohgar  i  ohwi  am  godi  enw  hen  Gymro  mor  deilwng 
a  John  William  Prichard.  Adwaenwn  hedwar  o  feibion  William  Priohard,  Clweh- 
dernog :  Richard  Williams,  Pentref  Bwaau  (yr  oedd  efe  yn  daid  i  mi  o  du  fy  mam), 
J.  W.  Prichard,  Plasybrain,  Evan  Williams,  Bodwrog,  gerllaw  Owalohmai  (yr  oedd 
efe  yn  flaenor  yno  gyda'r  Methodibtiaid  Calfinaidd),  a  William  Priehard,  y  brawd 
ieuaf  o'r  wraig  gyntaf,  yr  hwn  a  drocs  allan  yn  oferddyn,  ao  a  gladdwyd  yn  medd  y 
meddwyn.  Adwaenwn  J.  W.  Priohard  yn  dda,  ao  er  hod  tua  deunaw  milldir  o'm 
oartref  [Fferam,  Aberffraw]  i  Blasybrain,  byddwn  yn  fynyeh  yn  myned  yno  i  ym- 
weled  â'm  hen  ewythr.  Gwnaeth  i  mi  Dablen,  a  dysgodd  fi  i  wneyd  Deial. 
Gwnaethum  innau  un  i  ddangos  yr  arrser  with  yr  baul  ae  wrth  y  lloer;  ond 
ysywaeth  yr  ydwyf  wedi  ei  golli  er  ys  blynyddoedd.  Am  blant  William  Prichard, 
Clwehdernog,  fy  hen  daid,  clywais  ei  fab,  fy  nhaid,  sef  Biohard  Williams,  Pentref 
Bwaau,  yn  dywedyd  lawer  gwaith  gan  wenu,  iddo  ef,  ao  amrai  o'i  frodyr,  y  naill  ar  ol 
y  Uall,  gael  eu  hanfon  i  Liverpool,  i  ysgol  a  gedwid  yn  Lanoelot's  Hey,  mewn  llofft, 
ft  dau  dwll  ynddi,  i  ddodi  rbaff  drwyddynt,  gwedi  splicio  ei  deupen  ynghyd;  ao  os 
hyddai  bachgenyn  gwedi  troseddu  oyfreithiau  yr  ysgol,  dygid  ef  at  y  rhôTfif  i  gael  ei 
grogi ;  a  byddid  yn  ohwilio  am  ben  y  rhafíj  ao  yn  methu  ei  gael  gan  fod  y  ddeupen 
wedi  eu  splido;  yna  oâi  y  culprit  am  y  tro  hwnw  ei  wddw  yn  rhydd.  Yr  oedd  oofio 
am  hyny  yn  ddigon  i  beri  i'r  hen  ŵr  fy  nhaid  wenu. 

Y  mae  un  peth  yn  ddiffygiol  yn  llythyr  J.  W.  Prichard  at  Mr.  Bobert  Jones,  Ty- 
bwloyn,  ag  y  busswn  yn  hoffi  ei  wuled  ar  gof  a  chadw,  sef  ddarfod  i  William  Prichard 
gael  ei  wysio  a'ijinio  fwy  nag  unwaith  gan  wŷr  da  Bangor.  Y  mae  un  tro  yn  eael  ei 
gofnodi,  sef  yr  un  a  fu  rhyngddo  â'r  Canghellydd  Ower  s,  tra  yn  byw  yn  Nglasfryn 
fawr.  Yr  ail  waith  oedd  pan  oedd  yn  byw  yn  Mhlas  Penmynydd,  Môn.  Bu  raid 
iddo  dalu  y  tro  hwn  am  gadw  addoliad  mewn  tŷ  heb  ei  recordio  swm  o  tua  deg  punt. 
Aeth  i  dalu  yfine  i  Fangor.  Cadwyd  ef  yno  o'r  boreu  hyd  brydnawn,  ac  yr  oeddynt 
wedi  gwisgo  dyn  mewn  dillad  meroh,  a  than  y  wisg  hono  bais  o  gyloh  enfawr  o  bast- 
bord ;  byddai  y  meroh-ddyn  hwn  yn  oerdded  ymlaen  ao  yn  ol,  ae  wrth  basio  William 
Prichard  byddai  yn  rhoddi  yslabiad  iddo  â'r  llîan  a  gariai  yn  ei  law.  Ni  wrandawai 
hwn  ar  William  Prichard  yn  ymliw  am  lonyddwch.  Pan  welodd  yntau  na  chai  lon- 
ydd,  aeth  i  ystafell  arall  at  y  pen-swyddog  i  adrodd  ei  gŵyn.  "PwC'ebai  hwnw, 
"feí  yna  y  bydd  hi  yn  gwneyd  yn  wastad;  gadael  llonydd  iddi  y  byddwn  ni." 
Atebai  Wiiliam  Prìohard  na  oddefai  efe  mo  honi  i  wneyd  felly  eto  heb  amddiffyn  ei 


16  MB.    J.   W.   PBIOHABD,   PLA8TBBAIN. 

hun.  Yna  aeth  yn  ol  i'r  neuadd  fawr;  ac  yn  fuan  dyma  y  merch-ddyn  i'r  neuadd 
fel  eynt,  ae  wrth  basio  rhoes  lab  i  William  Frichard  ar  ei  wyneb.  Byddai  efe  yn 
cario  pastwn  tua  dwy  lath  o  hỳd,  a  modfedd  a  hanner  o  braffder  gydag  ef ;  a  chyda 
hyny  oododd  i  fyny  a  rhedodd  ei  bastwn  o'i  du  ol  drwy  ei  ddillad  uchaf,  a  thrwy  ei 
bais  bastbord,  a  oban  rwygo  ei  ddillad  fe'i  taflodd  nes  oedd  yn  disgyn  yn  gledren  ar 
ryw  risiau  ceryg  oedd  gerllaw.  Yn  fuan  gwedi  hyny  galwyd  ef  i  ystafell  y  pen- 
swyddog  i  dalu  y  ddirwy.  Ac  wrth  ei  thalu  dywedodd  William  Prichard  wrth  y 
swyddog,  "Dyma  arian  a  fydd  yn  brefu  eto  ryw  ddydd."  Atebai  y  penswyddog, 
"  Moea  yma  hwynt;  mi  doraf  fi  y  frêf  arnynt." 

Gofynwch  am  "ddyddiau  blynyddoedd  fy  ymdaith. "  Fe'm  ganed  ar  y  18fed  o 
Ebrill,  1800,  ao  felly  dyddiau  blynyddoedd  fy  ymdaith  ydynt  30,624;  neu  dyma  i 
ohwi  fy  oed  yn  ddigellwair,  yr  wyf  wedi  myned  dros  fy  83  er  y  dyddiad  uchod. 
Dywedid  i  roi  fod  fy  mam  yn  wael  iawn  ar  fy  ngenedigaeth,  a  ohymerodd  fy  nain, 
gwraig  Bichard  Williams,  ap  William  Prichard,  Clwchdernog,  fi  i'm  magu.  Bum 
gyda  hwy  am  tua  chwe'  blynedd,  a  ohlywais  fy  nhaid  amryw  weithiau  yn  myned  dros 
y  chwedl  talu'r  ddirwy ;  ond  yr  oeddwn  i  yn  rhy  blentynaidd  a  ohwareugar  i  drysori 
yn  fy  nghof  lawer  o  bethau  a  glywais  mae  yn  ddiammeu  ganddo  ag  y  buasai  yn  dda 
genyf  erbyn  hyn  pe  buaswn  wedi  dal  arnynt  Wedi  hyny,  pan  oeddwn  yn  arfer 
myned  i  ymweled  â'm  hewythr,  J.  W.  Priohard,  a  minnau  tua  phymtheng  mlwydd 
oed,  y  cefais  y  chwedl  fel  yr  ysgrifenais  hi  uchod.  Bhyw  adgofiant  aflwyr  genyf  yw 
y  ohwedl  fel  y  clywais  hi  gan  fy  nhaid ;  ond  y  mae  yr  hanes  fel  ei  cly wais  gan  fy 
ewythr,  J.  W.  Priohard,  yn  argraffedig,  hyd  yn  nod  fel  ei  oefais,  ar  fy  nghof.  Felly 
ohwi  welwch  i  mi  glywed  yr  hanes  gan  y  ddau  frawd,  ond  fel  y  oly wais  hi  gan  J.  W. 
Priohard  yr  ydyoh  chwi  yn  ei  ohael.  Mae  yn  ddigon  tebyg  fod  tua  68  mlynedd  er 
hyny. 

Am  y  pedwar  mah  i  William  Priohard  â  adwaenwn  i,  sef  fy  nhaid,  Biohard  Wil- 
liams,  Pentre  Bwaau,  J.  W.  Priohard,  Plasybrain,  Evan  Williams,  Bodwrog,  a  Wil- 
liam  Priohard,  Glangorsddn,  yr  oedd  i  bob  un  ei  nab-nod :  eiddo  Bichard  Williams 
oedd  oadernid  meddwl  yn  athrawiaethau  gras;  eiddo  J.  W.  Prichard,  ysgrifenu, 
mesur  a  mapio  tiroedd,  llenyddiaeth  a  henafíaethau ;  eiddo  Evan  Williams,  mwyn- 
eidd-dra ;  ao  eiddo  William  Prichard  oedd  hunanoldeb  a  meddwdod.  Yr  oedd  y  tri 
oyntaf  yn  ddynion  gwir  grefyddol  a  chywir,  a'r  diweddaf  yn  wagnod. 

Am  J.  W.  Priohard,  yr  oedd  efe  yn  troi,  yn  gyffredin,  mewn  oymdeithas  uwch  na'r 
lleill,  o  herwydd  ei  fedrusrwydd  mewn  ysgrifenu,  mesur  a  mapio  tiroedd,  <fco.  Yr 
oedd'yn  ŵr  o  gymeriad  oyfiawn,  cywir,  a  cheugant,*  a'i  farn  mewn  achosion  dyrys  yn 
werthfawr.  Heblaw  â  llawer  eraill,  byddai  yn  gohebu  yn  fynyoh  â  Twm  o'r  Nant; 
ao  08  byddai  rhyw  ysmotyn  du  ar  un  o  offeiriaid  Mon,  neu  ar  Dafydd  Ddu  y  bardd 
(bu  ef  yn  Mon  yspaid  y  pryd  hyny),  oai  Tomos  wybod  yn  ddiatreg.  Cafodd  Tomos 
ddysglaid  gymhwys  oddiwrtho  i'w  dodi  yn  ei  Interludes  lawer  tro. 

Yr  eiddoch  yn  ddiffuant, 

BlCHARD   WlLLIAMS. 
•II. 

Dygwyddodd  i  ni  yn  ddiweddar,  trwy  garedigrwydd  ein  cyfaill  teil- 
wng,  y  Dr.  Owen  Thomas  o  Liverpool,  gael  i'n  llaw  sypyn  o  hen  Iyth- 
yrau  a  anfonasid  at  Mr.  Robert  Roberts  o  Gaergybi,  yr  "  Almanaciwr,' 
ac  awdwr  y  Daearyddiaeth,  y  rhai  oedd  yn  meddiant  ei  fab,  Mr. 
William  Roberts,  oedd  yn  byw  yn  Liyerpool.  Erbyn  eu  hagor  gwelem 
eu  bod  o  ddyddordeb  mawr.  Mae  -y  llythyrau  canlynol  wedi  eu 
hysgrifenu  at  Mr.  Robert  Roberts  gan  Mr.  J.  Ẅ.  Prichard,  ac  yn  cael 
eu  cyfeirio  at  "Mr.  Robert  Roberts,  Schoolmaster,  Holyhead,"  weith- 
iau  gan  ychwanegu  y  cyfenw  "  Philomath,"  ac  un  o  honynt  yn  gyfeir- 
iedig  ato  yn  "Athrofa  Dysgeidiaeth,  Caer  Sant  Cybi."  Maent  oll 
wedi  eu  hysgrifenu  yn  rhagorol,  ambell  un  yn  addurniadol,  a  rhai  yn 
rhwydd ;  ond  gan  mwyaf  mewn  llaw  f ân,  orphenedig,  a  destlus.  Yr 
ydym  yn  cyfleu  y  llythyrau  yn  eu  trefn  amseryddol. 

*  Ceugant :  certain,  sicr,  dilys.  Addaw  yn  geugant— to  promise  certainly. — De.  W.  0. 
Puûhe. 


MB.   J.    W.   PBIOHABD,   PIASYBBAIN.  17 

Plasybrain,  y  lOed  o  Hydref,  1810. 
Fy  Nghyfaill  hawddgar, 

Mi  fam  ddoe  yn  Moelfra  yn  dal  mul,  ac  yr  oedd  yno  ugeiniau  yn  dal  mulod 
fel  finnau ;  ao  mi  gefais  werth  oeiniog  o  synwyr,  ond  nid  heb  ohwys  ar  fy  nhaloen. 
Y  mae  llawer  o  son  am  synwyr ;  ond  y  mae  mwy  yn  son  am  dano  nag  a'i  medd. 
Mewn  perthynas  i  gynllun  y  Daearyddiaeth,  nis  eefais  i  braidd  siarad  gair  â'r  Capt. 
Eyans,  dim  cnd  gofyn  yn  gwta,  "  How  do  you  do,  Mr.  E?ans?"  &c,  ao  yna  encilio 
fel  cîan  á'i  gynffon  yn  ei  afl.  Dyma'r  oynllun  i  chwi  yn  ei  ol ;  nis  rhof  fi  na  bys  na 
bawd  arno  hyd  oni  ddeuwch  yma  eioh  hun,  modd  y  caffom  ymddyddan  ao  ymbyncio 
wyneb  yn  wyneb.  Nid  teg  fyddai  i  mi  ddiwyno  eioh  gwaith,  na  chyfnewid  dim  arno, 
oddieithr  eich  bod  yn  gyd-ddryehiol ;  felly,  fy  hen  gyfaill  anwyl,  brysiwoh  yma,  fel  y 
caffom  ymgomio  o  ddechreunos  hyd  y  oyfddydd.  Cofiwch  fl  at  bawb  a'm  caro,  a 
Henbych  well  medd  eich  oyfaill  diffuant, 

J.  W.  Pbiohabd. 

Nid  oedd  genyf  faint  y  mymryn  o  hamdden  nao  amser  i'oh  oyfaroh  pan  fum  y  tro 
diweddaf  yn  Nghybi;  yr  oedd  yn  rhaid  myned  i  ffau'r  Llew  erbyn  11  o'r  glooh.. 

[Ar  gyfeiriad  y  llythyr  hwn  yohwanegir,  "  Da  ohwi,  gyrwoh  y  llythyr  hwn  yn  ei 
flaen  oyn  gynted  ag  y  bo  modd."] 

Plasybrain,  Bhagfyr  yr  22ain,  1810. 
Fy  hen  Oyfaill  mwyn, 

Mi  glywais  fy  raab  William  yn  dywedyd  mai  chwyohwi  oedd  yn  derbyn 
ardrethion  Syr  John  Thomas  Stanley  eleni.  Yr  oeddwn  yn  meddwl  dyfod  i  Ben- 
rhos  fy  hunan  ;  ond  mi  a  friwais  fy  nghoes,  ao  y  mae  briw  arni  er's  agos  i  bythefnos. 
Mi  fum  ddoe  o'r  boreu  hyd  lawer  o'r  nos  gyda  Mr.  Panton  o'r  Plasgwyn.  Y  mae  efe 
yn  myned  yn  fwynaoh  fwynach  bob  blwyddyn,  ao  yr  ydym  yn  gryn  gyfeillion;  ym- 
ddyddau  a  photio*  lawlaw  agos  bob  mis,  îe,  weithiau  ddwywaith  neu  dair  yn  yr 
wythnos  ar  ryw  achosion.  Mi  soniais  wrtho  ef  ddoe  eich  bod  yn  bwriadu  argraffu 
Oeography  yn  Gymraeg,  &e.  Dymunodd  arnaf  ddywedyd  wrthych  am  roddi  ei  enw 
ef  am  un  o'r  Daearyddiaeth,  a  rhowch  fy  enw  innau  ara  un  o  honynt  hefyd.  Yr  wyf 
yn  ofni  wrth  yr  hyn  a  fynegwyd  gan  fy  mab  i  mi,  wedi  iddo  fod  yna  yn  talu  yr 
ardreth,  y  bydd  Plasybrain  o  hyn  rhagllaw  yn  ddrutaoh  nag  y  bydd  modd  i  rai,  îe, 
na  neb  arall,  dalu  am  dano.  Yr  oeddwn  yo  gobeithio  y  gadawai  Syr  John  le  i  mi 
a'm  plant  gael  bywoliaeth  fel  rhy  w  dyddynwr  cyffredin  arall ;  nis  gwiw  i  mi  na'm 
tylwyth  ddysgwyl  bywoliaeth  fras  a  boneddigaidd  mewn  tir  mor  ddiffrwyth  a  dirin- 
wedd  ag  ydy w  Plasybrain ;  ao  heblaw  ei  fod  yn  ddiffrwyth  a  dirinwedd,  y  mae  peth 
arall  arno  sydd  waeth  na  hyny,  sef  y  Damp,  math  o  glwyf  ydyw  ar  yr  anifeiliaid  a 
fo'n  pori  ar  y  tir;  ao  y  mae'r  clwyf  hwn  yn  gwneuthur  i'w  holl  gymalau  fyned  o'u 
lle,  ao  yn  eu  gwneuthur  mor  gloffion  fel  nas  gallant  gerdded  un  oam  ond  ar  ben  eu 
gliniau ;  ao  oni  b'ai  fod  genyf  dir  o  anian  arall,  yr  hwn  yr  wyf  yn  ei  ddal  o  hyd 
braich,  nis  gwn  i  amoan  pa  fodd  y  buaswn  yn  cael  ond  bywoliaeth  dlawd  a  hel- 
bulus ;  a  thyna'r  lle  y  mae  Hospital  fy  ngwartheg  y  digwyddo'r  clwyf  hwn  ddyfod 
arnynt.  A  hefyd,  pan  ddigwyddo  i'r  haf  fod  yn  sych,  nis  bydd  cymaint  ag  un 
y8tenaid  o  ddwfr  i'w  ohael  i  ddyn  nao  anifail  yn  yr  holl  dir.  Gorfod  i  ni  eleni  gario 
dŵr  mewn  trol  at  wasanaeth  dyn  ao  anifail,  o'r  23ain  o  fis  Gorphenaf  hyd  yr  28ain  o 
Fedi,  oddieithr  rhy w  yohydig  a  ddelid  o  wlaw  o  dan  y  bargodydd ;  ao  y  mae'n  debyg 
y  bydd  mwy  o  anghyfleusdra  yn  perthyn  i  Blasybrain  o  hyn  rhagllaw,  o  herwydd  y 
mae  oddeutu  18  erw  neu  ragor  o  hono  yn  perthyn  i  Earl  of  Uxbridge,  a'r  tir  hwnw  yn 
rhedeg  trwy  ei  ganol  o  benbwygilydd,  ao  y  mae'r  Earl  yn  bwriadu  ei  osod  ar  ei  ben 
ei  hun.  Ao  y  mae  darn  arall  o  dir  yntho  yn  perthyn  i  Mr.  Hampton  Jones,  ao  y 
-  mae'r  Major  wedi  dy wedyd  wrthyf  nas  caiff  ei  dir  ef  ddim  bod  yn  perthyn  fel  darn  o 
Blasybrain  byth  mwyach.  Y  mae'r  ddarn  dir  yma  yn  dair  erw  a  rhagor;  a  'sywaeth 
i  mi,  yr  wyf  wedi  adeiladu  Odyn  galch  ar  y  tir  hwow  yn  fy  anwybodaeth,  ac  felly, 
rhwng  pobpeth,  nis  gwn  i  yn  iawn  pa  beth  a  ddaw  o  honof  yn  fy  henaint,  &c. ;  fe 
rydd  yn  dorealon  os  gorfydd  i  mi  ymadaw  o  ethryb  fod  y  lle  yn  rhy  ddrud ;  ond  yr 

*  Mae  ynrhaidfod  y  "potio"  hwnw  ar  ei  ran  ef  yn  beth  pur  ddiniwed,  canys  yr  ydoedd 
yn  hynod  o  ofalus  yn  ei  arferion.  a  deallir  iddo  ymddyeithro  oddiwrth  fwy  nag  un  o  rai  o 
gyffelyb  chwaeth  iddo  ag  v  gosodai  yn  naturiol  werth  ar  eu  cyfeillach,  yn  unig  o  herwydd 
eu  gwendid  gyda'r  ddiod  feddwol. 


18  MB.  J.  W.  PRICHARD,  plasybrain. 

wyf  yo  gobeithio  y  tosturia  Syr  Juun  wrthyf,  ao  nas  rhaid  i  mi  adael  mo'm  hen  lety 
hyd  onid  elwyf  i'r  Bedd,  ao  yna  nid  rhaid  byth  gwyno  o  aohos  pethau  bydoL  Ẃ 
allai,  pe  baeoh  yn  dangos  y  llythyr  hwn  a  fy  nghwyn  i'r  Arglwyddes  Stanley,  y 
medrai  hi  fod  yn  rhy w  gynnorthwy  i  mi ;  o  herwydd  mi  a  gly wais  lawer  o  son  am  ei 
mwynder  a'i  haelioni  hi  a'i  tnylwyth ;  ao  yr  wyf  yn  hollawl  gredu  am  ei  boneddig- 
eiddrwydd  a'i  rhadlondeb,  nas  ewyllysiai  hi  byth  weled  neb  o  ddeiiiaid  ei  thir  yn 
gwisjo  oarpiau.  A  bendith  Duw  fo  arni  hi  a  chwithau.  Er  mwyn  cariad  a  hen 
gymdeithas,  a  oes  modd  i  gael  dim  llythyr  oddiwrthyoh  byth  mwyaoh  ?  Ao  fe  fyddai 
yn  wyoh  odiaeth  genyf  gael  un  o'cb  PropotáU  i'w  ddangos  i  rai  gwŷr  mawrion  y  rhai 
yr  wyf  yn  gydnabyddus  â  hwy.  Yr  oedd  P.  Panton,  YswM  yn  dy wedyd  y  byddai  dar- 
luniad  hardd  o  Gymru  yn  beth  tra  dymunol  i'w  roi  yn  eioh  Daearyddiaeth,  ar  scale 
o  ddeutu  18  hyd  yn  20  modfedd  bob  ffordd ;  ao  yr  oedd  efe  hefyd  yn  dywedyd  mai 
peth  tra  ffol  fyddai  i  chwi  roi  enwau  gwledydd,  dinasoedd,  moroedd,  mynyddoedd, 
afonydd,  ŵc,  oud  yn  y  ffordd  gyffredin  yn  y  mapiau  Seisonig,  oddieithr  enwau  yn 
perthyn  i  Dywysogaeth  Cymru  yn  unig.  Bellach  mi  a  dawaf  am  hyn  o  dro,  gan 
obeithio  y  byddwch  yn  eiriolwr  trosof,  ao  y  rhowch  genad  î  mi  fel  oynt  i'm  galw  fy 
hun  eioh  oyfaill  yn  ddiffuant  tra  bwyf, 

J.  W.  Peiohabd. 


Plasybrain,  Ionawr  y  27ain,  1811. 
Fy  Nghyfaill  diffuant, 

"  CyfailJ  cywir,  yn  yr  ing  y  gwelir."  Mi  a  dderbyniais  eich  llythyr  tra  mwyn 
a'oharedig,  yr  hwn  a  'sgrifenasoob  y  14eg  o'r  mis  hwn.  Yr  oedd  yn  hynod  o  dda 
genyf  ei  gael,  o  ethryb  yr  wyf  yn  lled  drwmgalon  er's  dyddiau,  ao  y  mae  ambell 
Dwt  o  lythyr  oddiwrth  gyfaill  yn  adfywio  ac  yn  lloni  fy  nghalon.  I  always 
entertained  thoughts  that  Old  England  was  a  land  of  Liberty,  but  to  my  sorrow,  1 
fìnd  it  otherwise.  I  have  but  one  son,  and  I  am  now  oompelled  to  pay  twenty 
pounds  for  his  liberty;  and  that  liberty  will  last  but  four  years.  This  is  the  Liberty 
of  England  so  muoh  spoken  of !    Nid  all  Bhyddid  B te  fod  onid  ychydig  waeth ! 

Yr  wyf  yn  tybio  y  medraf  gael  rhy w  swrn  o  enwau  at  eich  Daearyddiaeth ;  y  mae 
genyf  eusus  (nid  eisoes)  enwau  dau  neu  dri  o  ŵyr  mawrion  ein  gwlad,  ao  yr  wyf 
yn  tybio  y  medraf  gael  rhagor  o  naddynt  a  fo  parod  i  gefnogi  eioh  gorchwyl. 
Ysgatfydd  y  medraf  gael  enwau  12  neu  ragor.  Y  mae'n  dda  dros  ben  genyf  eich  bod 
wedi  adrodd  fy  nghwyn  wrth  yr  Arglwyddes  Stanley.  Mi  gefais  yn  ddiweddar 
Ddarluniad  (Map)  hardd  o  dir  y  Iarll  Uxbridge,  yr  hwn  sy'n  rhedeg  trwy  ganol 
Plasybrain  o  eithaf  bwygilydd.  Un  o  Oruchwylwyr  yr  Iarll  a'i  dodes  i  mi :  Mr.  John 
Corris  a  wnaeth  y  Darluniad ;  ond  meddwl  yr  wyf  mai  copy  ydyw  allan  o  waith  Mr. 
Binolds,  neu  Mr.  Townley,  dau  o  fesuryddion  tra  medrus  a  chywrain  yn  eu  hamser. 
Yr  wyf  finnau  yn  bwriadu  gwneuthur  darluniad  o'r  unrhyw  ddryll  o  dir  ar  fyrder, 
yn  ol  y  buwyd  yn  ei  ddangos  i  mi  gan  hen  ŵr  ydoedd  gynt  yn  fyw  yn  y  gymydog- 
aeth  yma ;  ac  yr  wyf  yn  meddwl  na  chydsaif  y  terfynau  yn  gyson  â'u  gilydd  ymhob 
man.  Ond  nis  gwn  i  amcan  pwy  a  dâl  i  mi  am  fy  nhràfferth :  yr  wyf  wedi  bod  yn 
rhy  ffol  er's  talm,  wrth  roi  cymmaint  o  chwys  fy  wyneb  yn  adeiiadu  tai  a  chloddiau 
oerrig  ar  diroedd  nas  gwyddwn  amcan  pwy  a'u  pioedd;  ao  nis  oaf  gymmaint  a 
dioloh  gan  neb  am  fy  holl  draul  a'm  helbul. 

i  I  think  it  will  be  the  best  way  for  you  to  send  your  letters  to  me  per  post, 
addressed  thus, — J.  W.  Pritchard,  Plasybrain,  oare  of  the  Postmaster  at  Llangefni, 
or  something  else  to  thn  same  purpose ;  ac  mi  a  gyfeiriaf  finnau  fy  llythyrau  atoch 
yn  y  post  yn  yr  un  modd.  Mewn  perthynas  i'r  geiriau  grybwyllasooh,  nid  amgen 
Battery,  Fort,  &c,  mi  a  fum  yn  ystyried  am  danynt,  a  chwi  a'u  oewch  yn  rhestr,  a 
geiriau  Cymraeg  priodol  iddynt  gogyfyngwydd  a  phob  un,  yn  nesaf  ag  y  geUaÌB  yn 
ol  duli  cyffredin  y  wlad;  a  fy  marn  i  ydyw,  mai  gwell  arfer  y  geirian  Seísnig,  os  nas 
gellir  cael  rhai  Cymreig  a  fyddo'n  ddealladwy  ao  eglur. 

Battery,  ergyd-le. 

Fort,  gwerthyr,  amddiffynfa ;  Gwerthyr  Trefeibion  yn  Aberffraw,  Gwerthyr  Bod- 
nolwyn,  Gwerthyr  Penbol,  Gwerthyr  Padrig,  are  old  British  Fortifications,  haying 
▼ery  deep  intrenchments,  and  a  breast-work  between  the  intrenohments. 

Peninsula,  penial,  esgar ;  Penial  in  Llanfwrog,  and  Esgar  in  Cemlyn. 

Ridge,  trum ;  y  Drum  in  Llanbadrig  is  a  ridge,  an  d  k  ìown  by  no  other  name  but 
Drum. 


líft.   J.   W.    PBIOHA.BD,   PLASYBBÀIN.  19 

Chain,  cefh  mynyddig ;  as  Cefh  Uthrgroen  in  Carnarvonshire,  Cefa  y  Cwmmwd  in 
Ànglesey,  Cefh  dwŷflrwd,  Cefh  helig,  Cefh  Ithal. 
Herenue,  Elw  blynyddol,  teyrn-elw,  elw-gwladol,  <feo. 
Ocean,  yr  eigion. 

Ni  thaw  fy  mhen  am  Weno 

Mwy  na'r  Aig  ym  min  y  Ro. 

Bay,  mor-safh,  as  Safh  y  Traethoooh,  Red  Wharf  Bay;  Safh  Dulas. 

Amphibious,  nid  medraf  fi  gael  dim  gair  Cymraeg  i  gyfateb  iddo  yn  gyflawn  j  fe 
ẃllai  y  byddai  yn  well  arfer  y  gair  amphibious,  ao  amlygu  ei  arwyddoo&d  ar  ei  ol. 
Ysgatfydd  y  gellid  jgalw  amphibious,  gwylanawg,  a  hyny  yn  ddigon  priodol,  oddi- 
wrth  gwy  a  gUn,  ond  pwy  a'i  deallai?    Nid  un  o  fii. 

Promontory,  garth,  as  Pengogarth,  y  Garthlwyd :  and  also  penrhyn ;  as  Penrhyn 
ewybedog.  and  Penrhyn  in  Penmon,  whioh  are  promontorieB ;  ao  er  nad  ydynt  ond 
bychain,  dyna'r  peth  y  mae'r  gair  yn  arwyddo  yn  y  wlad. 

Da  chwi,  fy  hen  gyfaill  mwyn,  peidiwoh  ag  arfer  iaith  ohwithgam  y  Llundein- 
wys  ;*  y  mae  Iolyn  Morganwg  wedi  eu  pensyfrdanu ;  oymmerwch  ddull  'sgrifenydd- 
iaeth  y  Bibl  yn  rheol,  yn  enwedig  yr  argraffiadau  a  ddaethant  allan  yn  y  flwyddyn 
1746,  ao  1769.  Mr.  Rhisiart  Morys  ydoedd  golygwr  y  rbai  hyn ;  ao  y  mae  pawb  yn 
oyfaddef  mai  Cymry  anaml  eu  oyfryw  ydoedd  ef,  a'i  ddau  frodyr,  Mr.  Lewifl  Morys,  a 
Mr.  William  Morys ;  ao  heblaw  bod  yn  olygwyr  ar  argraffiadau  o'r  Bibl,  yr  oeddynt 
ill  trioedd  wedi  myfyrìo  ar  y  iaith  Gymraeg  er  yn  blant,  ao  hefyd  wedi  oaaglu  a 
myfyrio  Uawer  ar  waith  y  Beirdd  godidooaf  yn  yr  iaith  Gymraeg,  ao  ymegnio  hefyd 
yn  eu  'sgrifeniadau  am  ddüyn  dull  a  threfh  yr  hen  iaith  yn  ei  phurdeb  oyntefig,  yn 
lle  oanlyn  Uwybr  gwyrgam  y  iaith  Seisriig,  mal  y  mae  y  parth  mwyaf  o  'sgrifeoyddion 
y  tŵf  heddyw.  Nia  medraf  lai  na  synu  a  thysmwyo  wrth  feddwl  mal  y  mae  rhai 
awduron  Deheuberthig  yn  llusgo  ao  yn  ysmurnio  yr  hen  iaith  ardderchog  megis 
gerfydd  ei  gwallt,  yn  wysg  ei  ohefn  i  sathrfa  a  ohwydion  buBt&idd  Plant  Alis  y 
Biswail.  Y  mAe  yn  rhaid  i  mi  dewi  bellaoh,  y  mae  y  papyr  yn  min  darfod,  a  minnan 
wedi  biino ;  ao  i  ddywedyd  i  ohwi.y  gwir  yn  ddistaw,  nid  un  o  gant  a  gawsai  y  fath 
lythyr  a  hwn  genyf ;  ond  yr  wyf  yn  gobeithio  y  telwoh  ohwithau  yr  echwyn  adref 
pan  gaffoch  gyfleusdra;  felly  ty  NghyfaiU  anwyl,  Henybych  well,  a'r  eiddooh  oll, 
medd  eich  cyfâiU  diffuant  tra  bwyf, 

J.  W.  Pbitohabd. 

Rhowch  fy  anneroh  yn  garedig  at  y  rhai  a'm  oaro ;  am  fy  nghaseion  nis  gwaeth 
ganthynt  po  gwaethaf  a  fyddwyf. 

Mi  a  daenais  y  Proposals  draw  ao  yma;  fe  ddeisyfodd  Mr.  Panton  gael  tri  o  honynt; 
fe  gafodd  Mr.  Williams,  Treffos,  un;  mi  a  yrrais  dri  o  honynt  i  Mr.  Oruffydd  WilUams, 
Braich.y-talog,  yn  Llanlleobyd;  a  rhai  o  honynt  hefyd  yn  y  gymydogaeth  yma.  Y 
mae  arnaf  eiaieu  anfon  un  neu  ddau  i  Mr.  Jones,  Llugwy,  a  Mr.  B.  Williams, 
Bodafon,  a  Mr.  Gr.  Edwards,  Bodafon  Lys,  <feo.  Y  mae  y  parth  mwyaf  yn  oanmawl 
y  gwaith ;  ond  hyn  yw'r  drwg,  nid  oes  gan  y  gwerinos  ond  yohydig  o  arian  i  brynu 
llyfrau,  ac  y  mae  llawer  o'r  mawrion  yn  gwneuthur  ffroenau  surion  ar  bobpeth  a  fo 
yn  Gymraeg,  gan  feddwl  nad  oes  dim  a  dâl  yn  iawn  onis  bydd  mewn  diwyg  Seisiig ; 
ond  mae  ambell  ẃr  mawr  eto,  fel  Panton,  yn  caru  Uwyddiant  ei  wlad  a'i  genedl. 
Daliwoh  mewn  oalon,  a  byddwch  yn  ofalus  rhag  ymddiried  y  gorohwyl  mewn  dwy- 
law  anffyddlawn.  Y  mae  Mr,  Panton  yn  dyweyd  mai  Llundain  ydyw'r  Ue  goreu  i 
chwi  argraffu'r  gwaith,  ac  y  bydd  yn  haws  i  chwi  eu  dosparthu  a'u  oludo  oddiyno. 


Plasybrain,  18fed  Gorphenaf,  1811. 
Fy  Nghyfaill  bawddgar, 

Mi  a  dderbyniais  yr  eiddoch  o'r  laf  oyfisol,  ond  efe  a  fu  yn  rhywfan  yn  ym- 
Iwybran  hyd  yr  17eg.  Y  mae  yn  dda  gan  i  glywed  y  newydd  fod  y  Daearyddiaeth 
ar  gyehwyn ;  ao  yr  wyf  yn  gobeithio  y  daw'r  gorohwyl  i  ben  ei  daith  yn  ddiwall,  heb 
golled  i  ohwi  na  blinder  i'r  sawl  a'i  derbynio.    Yr  wyf  ynbwriadu  'sjrifenu  at  Davies 

*  Dywed  gŵr  Ty  calch  nad  oedd  dfm  fyddai  yn  ei  gytbruddo  yn  fwy  na'r  duU  cymhen- 
Uyd  o  yBgrifenu  Oymraeg  y  gwnelid  y  pryd  hyny  y  fathymdrech  i'w  Befydlu ;  dywedai 
nad  Ai  yt  iaith  Gymracg  byth  yn  ei  blaen  tra  byddai  nog  WiUiam  Owen  Puw  arni ! 


20  HB.   J.    W.   fefllGHABD,   PLASYBBAIH. 

y  Lleuawdur  [Opticiari]  yn  lled  fuan,  am  dair  o  spectolau  fi  phalfan  arian  iddynt 
Yr  wyf  yn  bwriadu  myned  i'r  Plasgwyn  y  boreu  heddy  w,  ao  yr  wyf  yn  tybiaw  fod  Mr. 
Panton  yn  bwriadu  myned  i  Lundain,  o  hyn  i  Wyl  Mihangel ;  felly  mi  gaf  gyflea  teg 
i  anfon  llonaid  saeh  o  ohwedlau  i'r  Lleuawdur.  Er  mwyn  dyn,  a  welsooh  ohwi  waith 
"Egri  ap  Eofh"  yn  y  North  WàUê  Gaaettet  Os  nas  gwelsoch,  dehongliad  ydyw 
am  ystyr  priawd  yr  enw  Llanfairmathafarneithaf ;  ao  y  mae  "Egri"  yn  bwriadu, 
pan  gaffo  hamdden,  yru  rhyw  ddehongliad  eto  i'r  Oazettef  i  beri  i  Gymreigyddion 
Bangor  waith  ohwerthin.  Ooh  fi  1  yr  wyf  fel  dyn  â'i  ddannedd  ar  y  maen  llifo ;  nid 
oes  hanes  am  Syr  John  yn  dyfod  i'r  wlad  i  ddywedyd  na  oham  nao  uniawn  wrthyf. 
Moeswoh  lythyr  etwa  pan  gaffooh  hamdden  gan  y  oywion.  Yr  eiddooh  yn  ddiffuant 
tra  bwyf, 

J.  W.  Pbiohabd. 

Fy  ngwaaanaeth  at  Mrs.  Roberts  a  Mr.  Griffîth  Owen*  a'i  wraig.  Nid  oes  gan  i 
ddim  ond  owyr  crydd  i  selio  fy  llythyr ;  oni  ddylai  fod  arnaf  gywilydd  ?  Ond  ohwedl 
y  ddihareb,  "  Ni  ddiffyg  arf  ar  was  gwyoh." 


Plaaybrain,  alias,  Meddiant  y  G— rthr— m — dd, 

Hydrefylôeg,  1811. 
I>  Nghyfaill  hynaws, 

Pan  fum  yna  o  flaen  y  Llewpart,  nis  haeddai  enw  dyn,  nid  oedd  na  ohefn  na 
ohalon  genyf  i  ddyfod  yna  i  ymweled  a  chwi,  dim  ond  troi  tuag  adref  yn  wynebdrist, 
a'r  Teigar  pedwar-llygeidiog  yn  fy  nghymeryd  yn  sport  yn  fy  hen  ddyddiau,  o  achoa 
fy  mod  yn  methu  ymattal  rhag  soddi  mewn  trymder  o  dan  grafangau  y  bwyatfil 
didrugaredd.  Fe  allai  y  hydd  yntef  ryw  ddydd  yn  deisyf  trugaredd;  mi  a  ddy- 
munwn  iddo  ef  gael  yn  y  dydd  hwnw,  fwy  o  dosturì  a  thrugaredd  nag  a  wnaeth  efe 
fi  mi  a'm  plant.  Yr  wyf  yn  trin  y  byd  er's  mwy  na  deugain  mlynedd,  ac  nis 
digwyddodd  i  mi  weled  neb  erioed  mor  gîaidd  a  dideimlad.  Pwy  a  wyr  nas  gwena 
Rhagluniaeth  arnaf,  ao  agor  ei  drws  o  ryw  le  arall?  Nid  wyf  heb  addewidion  teg, 
pa  beth  bynag  a  ddel  o  honof :  ond  fe  allai  wedi'r  eyfan  mai  gwir  a  fydd  y  ddihareb, 
"  Addewid  deg  a  wna  ynfyd  yn  Uawen." 

Mi  fum  agos  i  bythefnos  oddioartref  yn  ddiweddar  yn  teithio  trwy'r  wlad  hon  a 
rhan  o  Arfon,  ao  yr  wyf  yn  disgwyl  y  caf  well  tal  na  bod  yn  ymdrybaeddu  mewn 
baw  ym  Mro  y  Gorthrymydd.  Ysgadfydd,  pan  ysgrifenwyf  atoch  y  tro  nesaf,  na 
bydd  genyf  rhyw  newydd  gwell  na  hyn  i'w  adrodd  i  ohwi.  Nis  gwn  i  eto  yn  iawn  a 
ddeuaf  fi  byth  yn  rhagor  i  droedio  Bro  Gybi,  ao  och  fi  l  i  mi  ei  throedio  ermoed. 
Pan  gaffooh  ronyn  o  hamdden,  'ysgrifenwoh  ataf,  a  ohyfeiriwch  ef  tan  ofal  Evan 
Williams,  yr  Ostler  yn  Llangefni.  Cofiwoh  fi  at  eioh  gwraig,  ao  at  Mr.  Griffith 
Owen,  ac  nis  gwn  at  bwy  arail.    Byddwoh  wyoh. 

J.  W.  Pbichabd. 


Plasybrain,  Awst  y  laf,  1812. 
Fy  hen  Gyfaill, 

Dyma  fi  ar  wastad  fy  nghefn  yn  fy  ngwely  yn  glaf  er's  namyn  diwrnod  deg 
wythnos ;  ond  beth  am  fod  "  narayn  deunaw  mlynedd  ar  hugain  yn  gorwedd !  "t  Fe 
iachaes  yr  Arglwydd  y  dyn  hwnw  a  fuasai  oyhyd  yn  gorwedd ;  y  mae'r  un  gallu 
gantho  i'm  iaohau  innau ;  mawr  yw  trugaredd  yr  Arglwydd.  Ond  pa  un  bynag  ai 
angau  ai  einioes,  pob  peth  yn  dda,  os  oaf  gymmod  a  gwedd  wyneb  yr  Arglwydd ; 
dyna  ydyw  diwedd  y  gamp. 

Wele,  fe  ddaeth  yma  oddiwrth  R.  Dayies,  Llangefni,  30  o'r  rhanau  Daearyddiaeth, 
4  rhan  o'r  papyr  goreu,  a'r  gweddill  yn  bapyr  cyffredin.  Y  mae  20  rhan  wedi  eu 
gwerthu,  a  minnau  fy  hun  yn  unfed  ar  hugain  am  ran.  Dyma  i  ohwi  enwau  y  rhai 
a  gawsant  y  rhanau,  neu  Subscribers  at  y  gwaith : — 

*  Masnachydd  parchus  yn  Nghaergybl,  a  blaenor  tra  defnyddiol  gyda'r  Methodistiaid 
Galfinaidd. 

t  Y  feth  helbul  y  buasai  y  gŵr  manwl  ynddo  pe  dygwyddasai  i'w  lygaid  agor  ar  yr 
amryfosedd  a  lithrasai  uchod  o  dan  ei  ysgrifell.  Mae  yn  amlwg  ei  fod  yn  cyfeirio  at  Ioan 
¥.  6 :  "  Ac  yr  oedd  rhyw  ddyn  yno  yr  hwn  a  fuasai  glaf  namyn  dwy  flynedd  deugain." 


MB.  J.  W.    PBIOHÀBD,   PLA8TBBAIN.  21 

Paul  Panton,  Ysw.,  o'r  Plasgwyn,  Best  Mr.  Bobert  Owen,  Bodeilio. 

Paper.  Owen  John  Edward,  Elusendy,  Beau* 
John  Williams,  A.M.,  Treffos,  do.  maris. 

Mr.  John  Bowlands,  Ty  fry,  do.  Mr.  Lewis  Parry,  Gwenfro. 

Mr.  Henry  Brereton,  Plasgwyn.  Mr.  John  Prioe,  Tanyrallt. 

Mr.  Bobert  Parry,  Frigan.  Mr.  Owen  Jones,  Minffordd. 

Mr.  Thos.  Williams,  Glasinfryn.  Mr.  Tbos.  Williams,  Defnia. 

Mr.  Hugh  Hughes,  y  Fferam.  Bichard  Thomas,  Olgre. 

Mr.  Wm.  Priohard,  Ty'nygongl.  William  Hughes,  Ty'nyfelin. 

J.  W.  Priohard,  Plasybrain.  Mr.  Bd.  Williams,  Plas  Goronwy. 

William  Thomas,  o'r  B wth.  Mr.  Wüliam  Thomas,  Boatman,  Amlwch. 
Mr.  John  Hughes,  Perth  y  Gwenyn. 

Buasai  gennyf  bedwar  neu  bump  o  wyr  mawr  at  y  List  uohod  yn  rhagor  ped  fuaswn 
yn  iaoh  ao  yn  gallu  myned  o'r  gwely.  Nid  hwyraoh  y  daw  rhywrai  eto  i  roi  eu 
byaedd  yn  y  bastai.  Am  y  rhanau  sydd  heb  eu  gwerthu,  y  maent  yma  mewn  Ue 
glân,  ao  y  mae'r  arian  yma  ond  yr  I6s.  60.  a  dderbyniasoch  gan  fy  meroh  Jane  yn 
Llangefni.  Y  mae  arian  yr  holl  ranau  a  werthwyd  yn  £1  lds.,  felly  y  mae'n  digwydd 
i  ohwi  eto  168.  60.  A  fyddwch  ohwi  mor  fwyn  a  fy  nghofio  at  Mr.  G.  Owen  a'i  wraig, 
a'oh  gwraig  eioh  hun  hefyd.  Odid  un  i  fil  i  mi  weled  neb  0  drigolion  Cybi  ýn  fy  oes, 
oddieithr  eu  bod  yn  rhywle  yn  nês  nag  yno.  Mi  gefais  y  llythyr  a  'sgrifenasooh  drog 
William  Hughes  mewn  perthynas  i  Eglwys  Llanbedr;  y  mae'r  meinoiau,  &c,  wedi 
eu  rhoi  mewn  oywair  odiaeth.  Dywedwoh  hyn  i  Lady  Stanley.  Yr  eiddooh  tra 
bwyf; 

J.  W.  Pbiohabd. 

T  mae  fy  mab  William  wedi  oymeryd  oryn  enoyd  o  drafferth  yn  dysparthu  7 
rhanau  o  herwydd  fod  y  Subtcríbers  cymaint  ar  wasgar.  Y  mae  efe  yn  djsgwyl  cael 
llyfr  am  ei  drafferth. 

Plasybrain,  Taohwedd  yr  lleg,  1813. 
Y  Cyfaill  hawddgar  a  chelfydd, 

Dyma'r  pummed  Uythyr  a  'sgrifenaÌB  atooh,  ond  ettwa  heb  rithyn,  o  ateb  ;  ao 
nis  gwn  i  pa  fodd  y  Uwyddaf  gyda  hwn ;  ond  pa  fodd  bynag,  nid  ydyw  ond  yohydig 
0  draul  arnaf  i  fritho  hyn  0  gerpyn  o  bapur,  ao  yn  enwedig  a  minnau  heb  allu 
gwneuthur  dim  arall :  mae  rhyw  waith  yn  weU  na  seguryd.  Y  mae'r  holl  ranau 
Daearydfliaeth  wedi  eu  gwerthu  ond  pedwar,  ao  y  mae'r  arian  wedi  ei  derbyn  am 
danynt  Mi  fum  yn  meddwl  eu  rhoi  gyda  Owen  Llanddeiniolen,*  ond  yr  oedd 
arnaf  ofn  iddo  ef  bendroni  ar  y  ffordd  a  myned  i  Arfon  yn  ei  ol,  yn  lle  dyfod  yna  i 
wneuthur  ei  neges.  Pe  gwyddwn  pa  fodd  i'w  gyrru,  byddai  yn  dda  gennyf.  Mi  a 
yrrais  lythyr  at  William  Hugb.es,  Tanypwll,  mewn  perthynas  i  lain  o  dir  sydd  ym 
Mhlas-y-brain  yn  perthyn  i  Mrs.  Lewis,  Bodior.  Y  maent  yn  fy  holi  am  £%  o 
ardreth  am  y  llain,  ao  nis  gwn  i  yn  iawn  pa  beth  i'w  wneuthur  heb  gael  barn  Syr 
John  Thomas  Stanley  am  hyn  o  beth.  Mi  glywais  rhywun  yn  dyweyd  fod  Syr  John 
yn  y  wlad.  Mi  fuaswn  yn  dyfod  i  Benrhos  i  ymddiddan  ag  ef  pe  buaswn  yn  gallu : 
ond  Duw  a'm  helpo,  ni  fedraf  fi  er's  agos  i  bum'  mis  fyned  dim  dau  led  cae  oddi- 

*  Owen  Llanddeiniolen  oedd  grwydryn  diniwed  a  gonest  a  fyddai  yn  myned  o  amgyloh 
v  dyddiau  hyny  i  gardota,  a  byddai  yn  gwneyd  Uawer  o  fân  gymwynasau  mewn  cario 
llythyrau  rhwng  beirdd  a  Uenorion  Môn  ac  Arfon.  Fe  ddarfu  i  amryw  o'r  beirdd  ganu 
iddo,  mewn  ffordd  0  ofyn  caredigrwydd  ar  ei  ran  gan  y  ffermwyr  a'r  boneddiçion.  ond  7 
eftn  oreu  tu  hwnt  i  bob  cymhariaeth  oedd  eiddo  Bobert  Hughes,  Neuadd  7  Blawa,  Llan- 
ddeusant,  awdwr  7  Gell  Oymytg. 

Mae  Owen  Llanddeiniolen 
'  A'i  lais  am  gael  elusen ; 
Bwyty  wedi  os  bydd  raid . 
Ei  damaid  ar  7  domen.    &c 

"  Mae  digrifwch  7  gân  hon,"  fel  7  dywed  Cynddelw  yn  ei  Fanion  Hynafiaethol,  "  yn  ddl- 
hjsbydd;  eto,  nid  gwneuthur  gwawd  o  Owen  druan  7  mae,  ond  peri  i  ni  dosturio  wrtho 
afi  ymgeleddu;" 

1884.  B 


21  im.  j;  ir.  hriohard,  ALAoroBAjir. 

wrth  y  ty.  Mi  fum  bedwar  mis  yn  gorweo^d  yn  ty  ngwely  heb  alln  chwimiad  o4di 
yno,  ond  trwy  gynnorthwy  gau  eraíll ;  ac  nis  medráf  eto  oná  braidd  codi  o*r  gwely 
at  y  tan,  aó  ymîwybran  rhy  w  yehydig  wrth  fy  ffon  tua'r  drysau.  Yr  wyf  yn  gobeithio 
trwy  Ddnw  y  deuaf  i  fyny  eto  i  allu  myned  a  dyfod  i  wnettthnr  tv  negesan,  Ae. 
Mi  a  yrrais  lytbyr  st  Mr.  D,  Davies,  yr  OpHcian;  yr  wyf  heb  gael  ei  atteb  hyd  yn 
hyn.  Os  digwydd  i  ebwi  gael  llytbyr  oddiwrtho  ef,  A  ehrybwytl  atn  danaf  fl,  a 
wnewoh  ehwi  fod  mor  fwyn  a  gyrra  attaf.  Cofiwoh  fl  at  Mr.  G.  Owen  a,i  wrafc;  a'oh 
mam,  a'oh  gwraig  eioh  hun  hefyd.  Felly  byddwch  wyoh,  a  Uwyddiant  arnooh  a'r 
eiddoch  oU,  medd  eieh  hen  gyfaíll  diffuant, 

J,  W.  PBWfiABn. 

Pan  ddeîo  fy  mab  ẀiUiam  yna  i  daltt  yr  ardreth,  fe  d&l  i  öhwithatt  arian  y  Uy$aa. 

Bwthyrhelbnl,  Àwat  öed,  1813. 
Fy  hen  GyfaiU  gwîwgof, 

Diolch  yn  Ìlin:s  a  fyddo  i  ehwi  am  eioh  mwynder  a'oh  earedigrwydd  i  fr  trwy 
ferched  pan  fuaut  yog  Nghybi;  yr  wyf  flnnau  yn  gobeithio  y  oaf  eioh  gweled  ehwi 
a'ch  tylwyth  unwaith  attwa  yn  eioh  pabell  eich  hnn  yn  iAoh-lawen.  Bnasai  yn 
ddj  wenydd  c&lon  gennyf  pe  gallaswn  ddyfod  i'r  Gymanfa ;  ond  gorfod  arnaf  aroe 
gartref  mal  auifail  wrth  râff,  nen  aprüoner  onpatole  ofhonour.  Dyma  fy  nnig  fab 
wtìdi  rhoddí  eî  fys  mewn  torch  aur;  ao  fe  fỳdd  ÿ  doreh  hon  yn  glô  didor  arno  hyd 
angau*    "  Nia  gwiw  dadl  wedi  barn." 

4  glywcb  chwi  hyn,  fy  hen  gyfaül;  a  oes  yna  yng  nghymydogaeth  Cybi  lawero 
Lyflieuyddian,  BotanisUt  Y  mae  fy  hen  gyfaill  gwiwglod,  H.  Dayies,  A.M.,  Person 
Abergwyngregin,  yn  argsflfa  Iiyfr  Uysieuyddiaeth  na  bn  erioed  o'i  gyffelyb  mewn 
iaith  yn  y  byd,  Y  mae'r  Hen  Gorph  wedi  bo4  er's  mwy  na  dengain  mlynedd  yn 
ymluago  ar  hyd  oreigiau,  ologwyni,  ceunentydd,  ooraydd,  ffosydd,  coedydd*  moelydd, 
dolydd,  a  mynyddoedd,  trwý  hoU  Gymru,  a  Uawer  o  wledydd  Lloegr  a  Sgotland,  yn 
chwiae  yn  éitjiaf  manwl  a  dyfal  am  bob  math  o  lysian  y  sydd  yn  tyfu  wrth  anian 
ao  o  honynt  ett  hnnain  yh  y  deyrnas  hon.  T  mae  efe  yn  rhoddi  deagrifiad.  o'r 
amj-afael  lyaîan  ynghyd  a'u  rhinweddaiju  ao  yn  en  penodi  ao  yn  eu  henwi  yn  Groeg, 
JJodin,  Saesneg,  ae  yn  Gymraeg;  ac  wedi  oymmeryd  trafferth  a  helbul  nid  bychan  i 
gyboni  a  threfnu  yr  holl  enwau  gwabanredol,  mal  na  bo  achos  i  neb  gymmerydy 
naîll  lyaieuyn  yn  Ue'r  UalL  Y  mae  Mr.  Dayies  yn  un  o'r  gwyr  mwyaf  addas  i'r 
gorchwyl  hwn  yn  Nghymru  na  lioegr,  o  herwydd  y  mae  efe  yn  ysgolhaig  mawr  ya 
yr  iaitb  Roeg  a'r  Lladin,  ao  yn  Gymro  anaml  ei  gyfryw,  a  thueddiad  oynhwypol 
ynîbo  er  yn  ei  iöucogctìd  ì  chwilio  ac  amlygu  ansawdd,  trefh,  a  dull  amrafaelion 
bethflu  mewn  anianyddiaetb ;  ond  yn  bendifaddef,  ei  fyfyrdod  a'i  feddylfryd  a 
redodd  ar  ol  Lìyaiepyddiaeth ;  a  thyma  ei  lafur  a'i  orohwyl  ar  dymp  esgor,  mal  y 
gallo  pawb  trwy  Gymru  a  Lloegr  ddyfod  i  ganfod  gwerth  y  pethau  y  maent  yn  ett 
sathru  mor  ddiystyr  o  dan  eu  traed.  Fe  fydd  y  Uyfr  yn  barod  i  ddyfod  allan  o'r 
argraff-waag  ym  mhen  j  dáeuíÌB  o'r  hyn  pella£  Mi  a  welais  barth  mawr  o  hono 
wedi  ei  argraphu  yn  d^g  ar  bapyr  da.  Nid  oes  dim  yn  anorphen  o  hono,  ond 
Hanes  a  threfn  Llyaieuyddiaeth  yn  ol  duU  Lineus,  a*r  Appendices.  Pa  beth 
mecUlweb?  A  oes  yna  yn  nhref  Cybi  fywrai  a  glywant  arnynt  fod  mor  galonog 
a  rhoddi  en  henwan  mal  y  oaffont  y  llyfrau  tra  buddiol  hyn?  Fe  allai  y 
^wnâ  Lady  Sfcanfey  ro'ddi  ei  henw  ain  lyfr  neu  ddan.  Y  mae  Ì/Lr.  Panton  Wedi 
ŵŴwẄío  ato  ddteuddflg  o  honynt,  fel  y  gallo  eu  rhoddi  yn  anrheg  i;w  gyfoillijon; 
.dyna  i  chwi  nén  Fachgen  iawn.  Yr  wyf  ỳn  ofni  y  bydd  y  Ilyfr  hwn  yn  rhy  ddrnd  i 
"^pW  áíẀçdin  gael  gafiael  arno ;  ond  y  mae  yna  yng  Nghybi  ddigonedd  o  wŷr 
boneadigaidd,  a'r  arian  yn  amlaoh  yn  rhedeg  yn  eu  dwylaw  na  thom  yr  heoiydd. 

Yr  wyf  wedi  hybu  yn  Ued  lew,  ond  bod  y  morddwydydd  a  phen  y  gliniau  yn  dra 
anystwyth  a  Ued  weiniaid;  ond  hyn  sy  wju?,,yr  wyf  yn.fil  gwell  nag  y  disgwyliais  fod, 
ac  nao  y  disgwyliodd  neb  arall  a'm  gwelpdd  ,yn  fy  nghystudd.  Wilì  you  be  so  kind 
as  to  offer  my  most  hnmble  respects  and  compUments  to  my  Lady  Stanley,  and  î 
hope  that  her  Ladyship  wiU  haye  the  ean4our  and  goodness  to  aocept  the  same. 
Buaswn  wedi  dyfod  i  Gybi  ao  i  Benrhos  er's  Uawer  dydd,  oni  bai  fy  mod  cyhyd  yn 
Bsroliaror  tan  gystudd;  onddy.ma  fi  unwajth  ettwa  a'm  traed  a'm  dwprlaw  yo  rbydd- 
Jo»,  a  thrwy  gennad  Duw,  mi  a  ddenaf  yna  ,pan  gryfhawyf;  ychy^  Ẁ0rí  wyp 
bydd  hyny,  ysgatfydd,  yn  gymhorth  i  adferu  fy  iechyd  ao  i  loni  fy  yâ^y4p#44  a'm 


]*B.   J.   W.    PBICHABD,   BLÀ&YB£ÀI1?,  )Ç 

corpji  i^efjrdj.y  sy4d  wej$ion  yn  ddigon  hwyrdrwm  a  llesg.  Dyma  i  chwi  Banh  note 
punt  a  ohweigaint  o  arian  ýn  dâl  am  y  llyfrau  Daearyddiaeth  a  ddaath  yma. 
BJffifedd  a>  owyno  y  mae'r  bobl  am  na  bai'r  rhanau  yn  dyfod  allan  yn  amlaoh;  y 
mae  rhai  o  honynt  yn  dywedyd  en  bod  ar  ddifiasu  o  herwydd  eu  bod  qyhyd  79 
cjŵgwyl  wrfchynt.  Da  ofcwì,  rhoddwoh  yohydig  0  eiriau  teg  i'n  boddloni  ar  y  paprr 
glas  yn  y  rfeifyn  nesaf  a  ddel  ajjan  o'r  wasg,  ao  ysgatfyçld  na  wna  tyynny  y  tro  j'w 
boddloni.  Y  mae'r  bobl  yn  gyffredin  yn  tybio  nad  ydyw  gweithio  ilyfrau  ddim  mwy 
o  boett  na  chwarou  singc  cap,  neu  dotio  llyjftwt.  Ei?  mwyn  djm,  coûwoh  Û  gyda 
ql^radigrwydd  a  diolohgarwoh  at  eioh  gwraig;  cofiwoh  fi  hefyd  at  Mr.  G.  Owen  a'i 
wraig ;  a  phan  welooh  Mr.  WilUam  Jones,  y  Siop  wr,  dy wedwch  wrtho  ef  fy  mod  etto 
jn  fyw  ao  yn  oofio  atto  e£  Mi  a  gly  wais  fod  ei  wraig  a'i  fab  wedi  marw.  Tr  oedól 
pawb  a'm  gwelodd  yn  fy  nghlefydyn  fy  nghyfrif  innau  fel  marw,  Qnd  wele,  trwy 
D4uw  a'i  drugarefld,  byw  ydwjjf.  Nid  oes  gennyf  ddim  newyddion  i'w  adrodd 
ifrthyoh.  Dyagwyl  rwyf  y  bydd  gennyf  nithleaaid  q  f$n  newyddion  ar  fflrçler,  ond 
goheithio  y  boddlonwoh  ar  hjm  hyd  y  tro  nesaf.  JB[en  y  hjjoh  well,  me,4fl  Ẁk 
ewyllysiwr  da  tra  bwyfj 

J.  W.  Pmchabd. 

Brysiwoh  'sgrifenu  y  llythyr  mawr  a  soniasooh  yn  y  llythyr  diweddaf  a  'sgrifen- 
asooh  attaf.  Os  digwydd  i  ohwi  weled  Mr.  Wm.  Owen,  y  Chwaenwen,  soniwoh 
wrtho  am  y  £\ypjeuíyfr;  feajlai  y  bydd  blys  arno  gael  un  0  honynt.  Os  bydd 
rbywrai  o  wyr  Cybi  yn  dewis  oael  y  Llysieulyfr,  anfonwoh  eu  benwau  attaf,  q 
minnau  a'i  gyrraf  i  ûlr.  Davies,  ao  ef  a  fy£d  yn  çhwymedig  iddynt  hwy  ao  i  chwithau 
am  eioh  mwynder. 


Plasybrain,  Hyd.  y  löfed,  1888. 

Fy  hen  Gyfajll  mwyn, 

Mi  a  gefais  eich  llythyr  lle  yr  oeddyoh  yn  orybwyll  eich  bod  wedi  oael  arian  w. 
rhgaan  I^aeary^diaeth  yn  gyflawn.  T  mae'n  dda  gan  i  hyny.  Mi  fum  ym  mhellaofi 
oddioartref  yr  wyttinos  ddiweddaf  nag  y  bum  er's  pymtheg  mlynedd.  Mi  fum  trog 
Fenai  a  thros  wlad  Arfon,  Pinbych,  a  rhan  o  Swydd  Fflint.  Diben  fy  nhaith  ydoedd 
éymeryd  tyddyn  o  dir  i  fy  mab  Wiiíiam  i  fyned  iddo  i  fy  w,  yr  hyn  beth  a  wnaethum 
trwy  gymhorth  fy  anwylaf  gyfaill,  Paul  Panton,  Ysw.,  yr  hwn  sydd  bob  amser  i  ini  faj 
tad.  Tre  Ifan  y  gelwir  y  tyddyn,  ym  mhlwyf  Llanidan  y  mae'n  sefyll,  ao  y  mae  yn 
un  o'r  tyddynod  goreu  yn  Mon.  Ar  hyd  braioh  yr  ydoedd  y  lle  gan  Mr.  Wiiliams, 
Llajpidan,  mewn  lease,  er's  mwy  na  deugain  mlynedd ;  feliy  nid  oedd  na  thrais  na 
phèohod  na  melldith  ei  ddwyn  o'i  grafangau.  Syr  John  Williams  a  biau'r  tyddyn. 
Mi  a  wn  y  bydd  yn  dda  ganthoch  glywed  y  newydd.  A  fyddwoh  ohwi  mor  fwyn  a 
dywedyd  hyn  i  Lady  Stanley :  yr  wyf  yn  gobeithio  y  bydd  yn  dda  ganthi  glywed  fod 
fy  máb  mor  lwcus  a  chael  lle  i  fyw  wedi  iddo  briodi.  Mi  a  wn  eìoh  öod  wedi  olywed 
cyn  hyn,  ao  os  na  chlywsoch,  y  mae  efe  wedi  myned  tan  yr  iau  a  rhoddi  ei  law  i 
fenyw  ieuano,  merch  John  Eoberts,  Tynybuarth,  yr  hwn  sydd[yn  hen  Gorph  a 
chodau  llawnion,  a  digon  o  foddion  i  roddi  y  bobl  ieuaingo  mewn  by woliaeth.  Yr 
oedd  cymaint  o  ymryson  am  Dre  Ifan  a  phe  buasai  election ;  ond  P.  Panton  a  en- 
nillodd  y  gamp  er  gwaethaf  pawb,  ac  mi  gefais  y  lle  yn  is  0  ardreth  nag  yr  oeddid 
wedi  cynnyg  am  dano  o  ugeiniau  o  bunnau !  Er  mwyn  fy  nghyfaill  P.  Panton  yn 
unig.  Dyna  gyfaijl  a  dâl  ei  gofio.  Please  to  offer  my  most  humble  oomplimenta 
and  respects  to  my  Lady  Stanley,  and  be  so  good  as  to  tell  her  that  I  hope  I  shall 
be  able  to  see  he^  anoe  more  iu  her  hospitable  mansion. 

Er  mwyn  cariad, 'sgrifenwoh  làbi  o  lythyr  oyn  gynted  ag  y  medrooh,  a  dywedwoh 
yntho  pa  fodd  yr  oedd  Lady  Stanley  yn  hoffi  y  newydd  am  fy  mab,  &c.  Yr  wyf  wedi 
gwellhau  yn  fy  iechyd  a'm  nerth  yn  rhyfeddol.  Ni  ehly  waîs  i  air  son  fod  Syr  John 
Stwley  yn  y  wlad  hyd  onid  ydoe4d  agos  ar  gyohwyn  allan  0  honi,  onidô,  buaswn  yn 
dyfod  yna  i  gyfarch  gwell  iddo  ef  a'r  eiddo  oll.    Yr  eiddoçh  mewn  ljrys  mawr, 

J.  W.  Peisiaet. 

Cofiwch  fi  at  eioh  gwraig,  Gr.  Owen,  Mr.  Ed.  Roberts,  ao  at  eich  mam,  a  dywed- 
wob  wrthynt  ry  mod  yn  bwriadu  (os  Duw  a'i  myn)  ddyfod  eto  i  Gybi  yn  fy  nghryn- 

B   2 


24  1ÍB.    J.   W.   PBIOHABD,   PLASYBBAIN. 

Plai  y  Brain,  Mai  y  löfed,  1815. 
Fy  Nghyfaffl  anwyl, 

Mi  a  dderbyniais  eioh  Dythyr  rawyn  a  oharedig,  ae  7  mae  arnaf  lawer  o  rwym- 
edigaeth  i  ehwi  am  eioh  earedigrwydd.  Mewn  perthynas  i  fy  meroh  Margaret,  7 
mae  eioh  eynnyg  yn  fwyn  ragorol,  ond  ofhi  yr  wyf  raai  nid  peth  hawdd  a  fydd  ganthi 
hi  ddyfod  yna  i  rodiana;  ond  os  bydd  hi  yn  dewis,  mi  roddaf  gennad  iddi  ddyfod 
yna  pan  fyno. 

Pan  wnelooh  7  Map  yn  barod,  mi  a  wnaf  fy  ngoreu  am  ei  ddiwygio  os  gwelaf 
eisitfa.  Coflwoh  am  'sgrifenu  fel  yr  oeddych  yn  son  gydag  ine  eooh,  Ue  byddoch  yn 
tybio  fod  gwall  neu  eisiau.  Da  chwi,  hysbyswch  eich  meddyliau  yn  ehelaeth  ar  7 
pyngciau  7  byddoch  yn  tybio  yn  angenrheidiol,  &o.  Cofiwoh  fi  yn  eithaf  oaredig  at 
Mrs.  Boberta,  eich  mam,  a  Mr.  Griffith  Owen.  Oobeithio  fod  fy  nghyfeillion  yn 
Nghaer  St  Cybi  oll  yn  iaoh.  Ýr  eiddooh  mewn  brys,  oyn  oyohwyn  i  ffair  Llanhwyr- 
fai,— nid  Dangefhi  y  gelwid  y  lle  gynt;  Sant  Cyngar  ydoedd  ehw  7  plwyf  hefyd.  Y 
mae'n  rhaid  i  mi  dewi,  dyma'r  gennad  ar  gyohwyn.  Byddwoh  wyoh,  medd  eioh  hen 
gyfaill  tra  bwyf, 

J.  W.  Peiohaed. 
Bryaiwoh  à  llenaid  o  lythyr  yn  fuan,  fuan. 


Plasybrain,  Slst.  Not.  1816. 
I>  NghyfaiU  hynaws, 

Wele  unwaith  ettwa  gyfleu  i'oh  anneroh  ae  i  hysbysu  fy  mod  yn  fy w.  Nid  oeg 
genyf  ddim  newyddion  i'w  hadrodd  i  ehwi;  mi  a  glywais  echdoe  fod  y  Daearyddiaeth 
wedi  dyfod  i  Langefni ;  mi  a  yrraf  i'w  oyrchu  hyd  yma  y  boreu  foru,  ae  mi  a'u  dos- 
parthaf  eyn  gynted  ag  y  gallwyf.  Er  mwyn  oariad  a  hen  gymdeithaa,  rboddwoh  tj 
ngwasaoaeth  a'm  hanneroh  yn  dra  charedig  at  eioh  gwraig,  ao  yn  yr  un  ffunud  hefyd 
at  Mr.  Griffitb  Owen  a'i  wraig,  a*r  Capt.  Evans,  a'ch  mam.  Nid  oes  genyf  ddim  amser 
i  'agrifenu  rhagor  weithon,  ond  yn  nnig  dy  wedyd  fy  mod  yr  eiddooh  yn  ddüfuant  tra 
bwyf, 

J.  W.  Pbiohabd. 

Y  mae  fy  meroh  Gwen  wedi  priodi,  er's  mis,  gyda  Biehard  Hughes,  Taicoohion, 
yn  agos  i  Dalyfoel.  Y  maent  yn  dywedyd  fod  Miss  Goodman,  ei  meistreB,  yn  myned 
i'w  phriodi  gyda  Mr.  Maaiey. 


Penrhos.  Uth  Oet  1817. 
Fy  Nghyfaill  hawddgar, 

Dyma  fi  yn  y  fangre  annuwiol  hon,  ao  fe  fu  agos  i  mi  ollwng  dros  gôf  dynu 
Uun  yr  Yspectol ;  ond  yn  rhywfodd,  dyma  ei  Unn  yn  Ued  drwsgl.  Os  medr  Mr. 
Daries  neu  ryw  Optician  arall  yrru  i  mi  ddau  lygad  Speotol  o'r  un  faintioü  â'r  llun 
isod,  a'r  Focut  yn  10|  modfedd,  a'r  gwydr  yn  lân  ao  yn  loyw.  [Yna  oeir  y  darlun  o'r 
Yspeotol,  gyda'r  geiriau  "  10J  inohes  foous,  olear  crystal  glass,"  yn  ysgrifenedig  o 
fewn  no  o'r  Uygaid.] 

Cofiwoh  fi  yn  eithaf  oaredig  at  Mr.  D.  Davies  a  Mr.  G.  0.  Pugb.  Nid  oes  dim 
amser  i  ddywedyd  dim  yn  rhagor,  ond  yn  unig  ty  mod,  fel  bob  amser,  yr  eiddoch  yn 
garedig, 

J.  W.  Pbiohâbd. 

You  may  send  thia  letter  along  with  your  parcel  to  London.— J.  W.  P. 

Plasybrain,  y  6ed  0  Fehefin,  1818. 
Tj  NghyfaiU  hoff  aojanwyl, 

Cefáia  lawer  o  ddifyrweh  ae  addysg  yn  eioh  cyfeülach,  a  phrawf  o'ch  mwynder 
er's  mwy  nag  ugain  mlynedd.  Yr  wyf  weithon  wedi  myned  yn  hen  ao  yn  Ued  afiaoh ; 
a  phan  fo  un  rhan  o  fy  mhabell  mewn  cywair  Ued  weddol,  bydd  y  rhan  arall  yn 
adfeüio ;  a  hyn  sydd  genyf  i  ddy wedyd  trosof  fy  hun  am  na  buaswn  wedi  dyfod  oyn 
hyn  i  Dref  Gybi  i  ymwelèd  a'm  eyfeiUion  sydd  hoff  genyf  eu  gweled,  ae  nid  wyf  yn 
ammau  nad  oes  rhai  0  honynt  a  fyddai  yn  ddiddanweh  ganddynt  fy  nghymdeithaa 


MB.  J.   W.   mOHARD,   PLASTBBAIN.  25 

innau.  Yr  wyf  agos  ert  wythnos,  fel  iâr  orllyd,  heb  allu  ymlwybran  ond  ychydig 
pellaoh  na'r  beudy  a'r  ysgubor ;  ond  y  mae  hyn  yn  ddifyrwoh  ae  yn  ddywenydd 
mawr  genyf,  fod  yn  gallu  oyfaroh  fy  hen  gyfeiilion  yn  y  modd  hwn,  pan  nad  allwyf 
ymddiddan  â  hwynt  wyneb  yn  wyneb.  Wele,  fy  nghyfaill  anwyl,  pa  fodd,  a  sut  y 
mae  arnoob  ?  Pa  fodd  ay  ar  eioh  gwraig  a'oh  plant  ?  A  pha  fodd  a  pha  ddelw  sydd 
ar  eioh  mam,  a'oh  brawd  Owain  ?  Ni  bu  dim  cydnabyddiaeth  ermoed  rhyngof  â'ch 
brawd  Owain,  ond  mae  yn  hoff  genyf  bawb  o'r  gwehelyth,  yr  mwyn  yr  hen'gydnab» 
yddiaeth  a'r  oyfeiilaoh  a  fu  rhyngof  â'oh  tad*  er  pan  oeddwn  yn  laslane.  Pa  fodd 
hefyd  y  mae  ar  Mr.  Griffith  0.  a'i  dylwyth  ?  Y  mae  ef  a  minau  wedi  hanu  o'r  un  grifft 
A  rowch  ohwi  genad  i  mi  gyfaroh  y  Capt.  Evans?  Mi  anfonaia  y  rhanau  o'r  Daear- 
yddiaeth  yn  rhwym  mewn  papyr  oryf  i  siop  Mr.  Biohard  Davies,t  a  gobeithio  y  deu- 
ant  yna  yn  ddiwall.  Pa  lwyddiant  a  ohynnydd  sydd  ar  Ddarluniad  Gymru  a'r 
Gatetteer? 

Dyma  fi  wedi  oyfaroh  fy  holl  gyfeillion  yn  Nhref  St  Cybi;  yr  wyf  yn  cyfrif  ao  yn 
eydnabod  yn  ddyledawydd  arnaf  eu  coffa  yn  gyntaf  peth.  Ond  y  mae  genyf  obwedl 
arall  i'w  hadrodd  i  ohwi,  ar  ddymuniad  hen  gyfaiU  i  ohwi  ae  i  minau.  Mi  a  wn  eioh 
bod  yn  coflo  am  Edward  WiUiams,  Glanrafon.  Gwr  yw  efe  goludog  yn  y  byd,  a 
hardd  a  diargyhoedd  ei  ymarweddiad  tuag  at  bawb.  Ond  y  mae  Rhaglunia'th  yn 
bresennol  yn  edryoh  yn  lled  wgus  arno  ef ;  y  mae'n  debyg  i  ohwi  glywed  fod  ei  feistr 
tir  ef  wedi  priodi  yn  ddiweddar  gyda  meroh  Mr.  John  Jones  y  Trelian,  ao  y  mae'n 
rhaid  i  Edward  WiUiams  ymadael  i  gael  Ue  i'r  priodasfab  a'r  briodasferoh  ieuangc 
Y  mae  E.  Williams  wedi  oiywed  fod  rhyw  ddyryswoh  ar  y  tenant  sydd  yn  bresennol 
yn  y  Penrhyn,  Llanfwrog,  ac  nad  ydyw  dynion  Pentrebwlw  yn  oael  rao'r  Ue  hwnw  fel 
yr  oeddid  yn  son  y  Uynedd.  Ni  byddai  ddim  modd  i  Syr  John  Stanley  gael  gweU 
tenant  ;„  Y  mae  E.  W.  yn  werth  miloedd  o  bunnau,  ao  wedi  prynu  Uawer  o  dir  yn 
ddiweddar,  ao  yn  ddyn  tra  synwyrol,  yn  trin  ei  dai  a'i  diroedd  yn  eithaf  taclus  a 
medrus;  ao  mewn  gair,  pe  bai  Syr  John  Stanley  yn  gweled  'yn  dda  osod  y  Penrhyn 
iddo  ef,  yr  wyf  yn  sicr  ddigon  y  gwnai  efe  syohu  yr  holl  gorsydd  a'r  gweunydd 
gwlybion  y  rhai  Sjdd  yn  perthyn  i'r  Penrhyn  a'r  Tywyn,  ao  y  gwnai  efe  i'r  tyddyn 
hwnw  i  edrych  a  goiwg  arail  arno,  a'r  tai  yn  yr  un  modd,  ao  y  byddai  efe  yu  ddryoh 
ao  yn  harddwoh  i'r  holl  gymydogaeth.  Fe  allai  y  gallwch  ohwi  dybied  fy  mod  yn 
dywedyd  gormod  am  ddaioni  a  medrusrwydd  fy  nghyfaill  E.  WUliaros;  ond  gwy- 
byddwoh  hyn,  mai  nid  myfi  yn  unig  a  rydd  iddo  ef  eirda  a  chlod  fei  hyn,  ond  y 
mae'r  holl  gymydogaeth  yn"tyfltio'r  un  peth. 

Mi  fum  neithiwyr  gyda  Mr.  Panton  yn  swpera,  neu'n  hytraoh  cwynoia.  Yr  oedd 
efe  yn  ymofyn  â  mi  pa  bryd  yr  oedd  pobl  Penrhos  yn  disgwyl  Syr  John  Stanley 
i'w  balas  yng  Nghybi.  Minau  a  ddywedais  nas  gwyddwn  i  yn  iawn ;  ond  fy  mod  yn 
dysgwyl  y  deuai  efe  a'i  dylwyth  yno  ar  fyrder.  Byddai  yn  dda  genyf  os  byddwoh 
cyn  fwyned  a.cbyfieithu  yr  byn  a  ddywedais  mewn  perthynas  i  Edward  WUIiamg. 
I  hope  you  wül  exouse  me  for  writing  tbe  first  part  of  this  letter  in  the  British 
language ;  it  has  been  my  study  sinoe  I  was  a  chiid ;  and  to  teii  you  my  opinioo 
in  respeot  of  the  British  and  the  English  languages,  though  the  English  language 
is  now  oultiyated  sinoe  more  than  100  years  by  the  most  iearned  and  ingenious 
writera,  stili  it  oontains  yery  great  and  numerous  irregularities,  espeoially  in  the 
formation  of  the  yerbs.  A  yery  learned  friend  of  mine(  toid  me  some  time  ago 
that  he  could  speak  and  write  tbe  Engligh,  Latin,  Frenoh,  Greek,  Hebrew,  and 
Arabio:  and  that  the  English  is  the  most  irregular  language  that  he  knew  •& 
He  also  said  that  the  British  is  muoh  more  copious,  expreBsive,  bold  and  mas- 
culine,  than  either  the  Frenoh  or  the  Engiish.  Now  I  am  apprehensive  tbat  I 
haye  trespassed  too  muoh  on  your  patience  with  my  whimsioal  letter,  but  sfcül  I 
hope  that  you  will  give  me  leaye  to  subsoríbe  myself  yours  most  truly, 

J.  W.  Pbiohabo. 

Y  mae  pawb  yma  yn  iach  ond  myfi  fy  hun.  Y  mae  fy  meroh  Catherine  wedi  bod 
yma  o  Boughton  yn  ymweled  â  ni ;  nis  bu  hi  ddim  yn  y  wlad  er's  tair  blynedd. 
Mae  hi  wedi  myned  ar  frys  yn  ei  hol ;  hi  ydyw  pen-morwyn  y  Dr.  Currie.  Y  mae  fy 
mereh  Margaret  yn  Pool  Hall,  yn  agos  i  Nantwich. 

*  Mr.  John  Roberta,  neu  Sion  Rhobert  Lewia,  yr  "  Almanaciwr"  a'r  argraflydd  o  Fod- 
edeyrn,  ac  wedi  hyny  Caergybi 

t  Tad  yr  Aelod  dros  Sir  Fon. 

%  The  íate  Rev.  Thomas  Owen,  rector  of  Scudamore  in  Wiltshire.  He  has  betn  85 
yeari  a  Fellow  in  Jesus  Oollege,  Oxford,  and  Professor  of  Arabic— [Nodiad  gan  J.  W.  P.J 


06  ÜB.   J.   Ẃ     PRIÖHABD,   ÊLÀSYfeRAltî* 

îr  ẃyf  Jb  ofhi  nas  gallaf  ddyfod,  er  oymaint  fy  aẁydd,  i'r  Gymmànfá  firwr  fà 
Llanerohymeäd;  tra  chwla  ydwyf  er's  mwy  na  phyttrefoos;  ond  y  mae  fy  llaẅ  eÿn 
ystwythed  a  ohyn  gyflymed  yn  ei  gorohwyl  ag  ermoecL  Cóftwoh  fl  yn  garedig  at  ff 
nghýfaill  Mr.  Biohard  Bowlands,  Penrhos. 

J.  W.  Pbioharû. 

Plasybrain,  19  Awst,  1818. 
Fy  hen  Gyfaill  gwiwgof, 

Mi  a  ddisgwylíais  lawer  am  danoeh  yma  nos  Sadwrn,  yn  ol  eich  addewid,  ae 
mi  fam  mor  ffol  a'oh  dtsgwyl  yma  o'r  Belomariseo,  ond  fe  droes  y  naill  ddiggwytiad 
yn  ofer  fel  y  llall.  Bellaeh  nid  oes  dim  gobaith  am  eioh  gẁeled  yn  Mŵth  y  Brain 
byth  mwyach,  i  gael  ysgwyd  llaw  a  chofìo  hen  goflon  gynt.  Yr  ydwyf  fi  fel  iâr  orllyd 
a  f  ai  yn  eistedd  ar  wyau  llygredig ;  ao  er  iddi  eistedd  tros  yspaid  ei  thymp  i'r  wyan 
ddeor,  eto  nis  bydd  iddi  y  rhithyn  Ileiaf  o  obaith  am  gywiou  hyd  oni  thafler  yr  wyaa 
llygredig  tros  y  nyth  ao  ail  ddodwy.  Fy  nghyfaill  anwyl,  nid  annhebyg  i  hyn  y 
byddaf  finnau  o  ran  fy  addewidion  ambell  dro ;  rhoi  addewid  heb  byth  ei  gofio  hyd 
oni'a  dyger  ar  gôf  i  mi  eilwaith ;  a  da  iawn  gennyf  os  oes  gantbooh  ohwithau  well 
esgus  am  eioh  addewid.  Mi  'sgrifenais  lythyr  o  fewn  y  chweeh  wythnos  a  aeth 
heibio  at  Mr.  Griffith  Owen,  i  ofyn  oymmwynas  gantho  tros  nai  tylawd  ao  amddifad 
sydd  genyf,  ond  nis  olywais  i  byth  na  siw  na  miw  oddiwrtho.  Digon  gwir  nad  ydyw 
oleuraoh  mal  myfi  yn  werth  diwyno  oerpyn  o  bapyr  i  roddi  i  mi  ateb.  ünwaith  yn 
ŵr,  dwywaith  yn  faban.  Darfu  hyn,  a  thyma  i  ohwi  chwedl  arall,  nid  o'm  haohos  fy 
hun,  ond  tros  fy  mrawd,  Evan  Ẅilliams,  Bodwrog,  a'i  fab  William,  a  briododd  o 
fewn  y  dwy  flynedd  neu  dair  gyda  meroh  i  William  Parry,  Cefhcaerfôr  (neu  yn 
hytrach  Cefn  Caer  Ifor),  ao  nid  oes  ganddynt  ddim  lle  i  fyw;  ao  y  mae'n  debyg  eioh 
bod  yn  oofio  fy  mod  yn  son  ry w  amser  a  aeth  heibio  am  Dre  Gwehelydd ;  ond  fe 
gipiodd  Bobert  Hughes  y  lle  y  tro  hwnw,  megys  rhwng  fy  nwylaw.  Yr  wyf  yn  deaH 
fod  y  lle  yn  rhydd  eto,  a  bod  yn  gorfod  i  Bobert  Hughes  ymadael.  Wele,  fy  hen 
gyfaill  mwyn,  a  fyddwoh  ohwi  mor  garedig  a  ohymwynasgar  a  'sgrifena  yn  ddioedi  at 
Syr  J.  T.  Stanley  oyn  iddo  ef  ddyfod  i'r  wlad,  i  ofyn  ei  ffafr  tros  fy  nai  William,  am 
Dre  Gwehelydd.  Y  mae  gan  fy  nai  ddigon  o  feddianau  i  drin  y  tyddyn  hwnw  ei 
hun,  ao  y  mae  efe  yn  wr  ieuango  gwybodus  am  drin  tir,  ao  yn  ddyn  diwyd  a  gweith- 
gar;  ao  y  mae  fy  mrawd,  Evan  Williams,  a  William  Parry  yn  addaw  yr  aent  hwy  iU 
deuoedd  yn  feiehiau  am  yr  ardreth,  ao  am  drin  y  tir  fel  y  bo  addas  yn  mhob  modd, 
ao  am  gadw  y  tai,  y  cloddiau,  y  ffosydd,  a  phob  peth  arall  mewn  oywair  a  threfn 
gymhwys  yn  mhob  peth;  ao  yr  wyf  yn  meddwl  y  bydd  yn  anhawdd  i  Syr  John  gael 
gwell  tenant  yn  y  wlad  hon.  Yr  wyf  yn  ymbü  arnooh,  er  mwyn  hen  gyfeillaoh  a 
oharedigrwydd,  ysgrifenwoh  oyn  gynted  ag  y  bo  modd  at  y  gwr  bonheddig,  oyn  y  delo 
efe  i'r  wlad;  a  dywedwch  wrtho  efyn  y  modd  ag  y  'sgrifenais  innau  yma,  ao  y  mae'r 
cyfan  yn  wir  diammheuaeth  a  ddywedais  am  dano  ef.  Gofynwch  ryw  amcan  am  yr 
ardreth  y  mae  Syr  John  yn  ei  feddwl  gael  am  y  lle,  &c,  a  gyrrwoh  eich  atteb  ymaattaf 
fi  fel  hyn,  oyn  gynted  ag  y  bo  modd :  J.  W.  Prichard,  Plasybrain,  oare  of  Mr.  B. 
Dayies,  Postmaster,  Llangefni. 

Dyma  fi  newydd  dderbyn  anferth  o  lythyr,  allonaidei  berfeddo  newyddion  o  draw 
feo  yma,  peth  yn  Gymraeg  a  pheth  yn  Saesneg,  a  phwt  o  gerdd  Seisnig  yn  aohos  Pont 
Porthaethwy  a'r  daroganau  am  dani  o  waith  y  Beirdd  er's  mwy  na  thri  ohan'  mlyn- 
edd.  Y  mae  efe  wedi  rhoi  hanes  go  helaeth  am  rai  manau  ar  derfyn  y  Menai.  t 
■mae'r  Llwyd  yn  bwriadu  dyfod  i'r  wlad  yma  ar  fyrder,  ao  i  Fwthybrain.  Y  mae  efe 
Jyn  Bon  er's  dwy  flynedd  neu  dair  am  gyhoeddi  gwaith  go  fawr,  a'i  alw  "  A  View  from 
the  Snowdon,  with  Historioai  Notes.  By  B.  Llwyd,  Bank  Plaoe,  Chester."  Bhaid 
tewi  bellach.    Henffych  well,  medd 

J.  W.  Pbiohàbd. 

Yr  wyf  yn  erfyn  arnoch  yrru  llythyr  o  atteb  i  John  oyn  gynted  ag  y  medröoh. 

Bodedeyrn,  Medi  18eg,  1819. 
$y  Nghyfaiil  hawddfear, 

Derbyniais  eioh  llythyr  o  law  Morys  Williams,  Plasgronwy ;  er  nad  ydoedd 

Cd  ohwedl  mewn  tafarn,  yr  oedd  yn  llawer  gwell  gemyf  ei  gael  na  "  Chwedl  tìaen 
ÖàS  .  Mi  ä  ddaethum  i'r  fangre  hon  i  wrando  ar  UéDusiaid  Jt  Héddẃoh  y»  Jrm* 
üaéfü  B7r  tylodiòû,'a  mintrau  fel  hen  wraeh  â!m  bys  yn  y  broŵas.    Mi  *  glỳwaf  J»i 


fyr  Jofc»  Starjfey  yn  j  wlad ;  da  iawn  oa  daetb  efe  ym»  i'wneiigup  dajpçi.  X  «ápÿi 
4d*iaw&  gan  boblawjrdd  Gaerlleon  gael  gwŵred  o  honp,  fai  y  caffoat  seib^ârçí,  r^g 
ronyn*  Yswyf  yn  efai  nas  gallaf  gael  gwetthu  y  ŵ#  Gwyinfa;  j  mm\r  boW  jn 
dywedyd  naa  medrant  mo'i  ddeall  yn  ddim  gwell  na'oh  Ffrancwyseg,  neu  iaith  èoed 
Gelyddon.  Pe  gallwn  wneathur  oymmwynas  i'm  hen  gyfaill  G.  0.  Pugh,  mi  a'i  gwnawn 
o  wirftdd  ealon.  B»  Rd.  Llwyd,  y  Bardd  o'öaerlleon  Gawr,  yn  Nythybrain  dridiau  yn 
sgrifena  amryw  bethau  allan  o  Lyfrgrawn  P.  Panton.  Y  mae'r  Bardd  Llwyfl  jçn 
bwriadu  gwneuthur  y  Beaumaris  Bay  o  newydd,  a  ehwanegu  ìlawer  o  bethau  gwiw- 
gof  atto.  Y  máe  gantho  ef  godaid  lawn  p  bapyrau  at  y  gwaiŴi,  a  gafes  efe  wt*th  bysg- 
otta  yma  ac'acw.  Y  mae'r  Bardd  Llwyd  yn  èaryoh  yn  odiaethol,  ao  yn  llawn  ysmal- 
dod.  Ym  mhell  y  bo  eioh  lltíng  dân,  oô  hi  ffy*h  peri  fod  eioh  llythyrau  mor  gwtta. 
ìftd  oes  genyf  ônnau  ddim  amser  i  'sgrifena  ond  cettyn  byr  atoah,  a  dymuno  aiah 
ttwyddiant  a'oh  gwraig.    Yr  eiddoeh  yn  ffyddlawn  tra  bwyf^ 

J.  W.  PBiop^ŵ 

Plaaybwdn,  Hjro>ef  y  3Qaip,  l$íjk 
Fj  hen  Gyfaill  mwyn, 

Wele,  fj  nghyfaill  hawddgar,  yr  wyf  yn  teimlo  awrn  o  hiraeth  am  gsel  eioh 
gweled,  ao  ymddiddan  â  ohwi  o  hwnt  ae  wng.*  Mi  a  wn  fod  gennyçh  îoçrçid  c$d  o 
cbwedlau  erbyn  hyn;  y  mae  genyf  finnau  agoa  lonaid  fy  nghrogÌofft  o  ryw  fèn 
ohwedlau  blith  draphíith  ar  draws  eu  gilydd,  ao  nia  gwn  i  yn  iawp  na  çhwedl  sjr 
tarottaf  i  ymwthio  allan ;  ond.y  mae'n  debyg  mai'r  Jion  aydd  newy^daf  a  neaaf  ifc 
árws  a  ddaw  eilan  yn  flaenaf;  a  cbyda'r  gair  dyma  hi  yn  rhutfiro  allao,  a  chwi 
gewoh  ehwithau  damaid  praw  o  honi,  i  edrych  a  ydy w  hi  yn  werth  gwneuthur  ejlw 
arni,  ynte  ei  thafla  i  gelloedd  tywyU  Àpghof  yndragyfyfch.  Y  mae  cyfaill  i  mi  áselw^r 
John  Boberts,  gynt  o  Dŷ'nybjiaith,  wedi  prynu  tjyddyn  o  dir  a  elwir  ý  Marian,  wn 
mbiwyf  Iianddeusant,  ae  y  mae'r  tyddyn  hwnwyn  terfynu  ar  ddau  oj <Wy n  o/r  eidâp 
Syr  J.  T.  Stanley ;  no  o  bonynt  a  eiwir  Mount  Álaw,  a'f  Uail  Tafarny  JFalog.  Y  nleeir 
hen  derfynaa  eydd  rhyngddynt  a'r  Marian  yn  glawddiau  pridd  mawrion  a  nhydrpp,  ae 
yn  troi  yn  gonglau  oeimion  yma  ac  aew,  ao  y  mae  hypy  yn  llawer  o  rwystr  ^  çhoUêd  i'r 
aawl  a  fo  yn  berohen  y  tír  o  bob  tu  i'r  terfynau,  Y  irnie  John  Eoberts  yn  Wroo  to 
make  a  Uné  qfgive  and  taA^between  hja  property  aud  Sìr  Joho'ö  projparty,  eo  that  the 
iand  on  aaeh  sida  of  4he  line  may  be  eqiiival£ût,  and  the  aaid  John  Robtina  will  muke 
•  good  strong  atone  waU  on  the  aadd  Hne  at  bia  own  espeoge,  proyided  Sir  John 
Stanley  wiU  have  the  goodness  to  approre  of  the  ^arae.  X  know  the  placfts  raen- 
tioned  above  aineo  many  yeara,  and  I  am  thoroughìÿ  cuo  viuced  tbat  sucb  a  liae  of 
ffine  êmd  take  would  be  muoh  to-the  interest  of  Sir  Johnt  I  tbiuk  thut  it  would  not 
be  amiss  to  inform  him  abont  the  ^roponed  line  ofghe  and  tahe;  and  theo  Sir  John 
may  seud  «omebody  thero  to  aee  fche  place.  Enougb  f'or  that ;  what  aìiall  I  aay 
Ogain  f  Mi  a  gefais  lytbyr  yn  ddiweddar  oddiwrth  r_v  w  wr  bonhedáig  *n  [p^wich,  y  u 
dymuno  cyram wynas  genyf.  Nis  gwelais  i  mo'r  gwr  da  erioed ;  y  m  ae  efe  wedi  ei  'a^rif- 
enu  mewn  iaith  ardderohog  (os  iaith  ygeUir  galw  j  Saesoneg).  Efe  a  harijw  gyot  o 
wehelyth  y  Monwyaiaid,  ao  o  dylwyth  arbenig  hefyd.  Nìb  gwo  i  eto  yn  iawn  a  fedraf 
Ä  wneuthur  y  gymmwynaa  îddo  ef  ai  peidio;  y  mae  efe  yn  addaw  talu  i  rai  yo  Uawn 
em  ry  nhranerth. 

Fe  fu  Bd.  Llwyd  o  Gaerlleon  yma,  ao  erbyn  ei  fod  yn  ol  yn  Nghaerileon,  gr  oeoy 
«î  ben  wreigan  weáU  myned  heb  ya  wybod  iddo  ef  i  Iiuudain  i  roi  ei  harýi^  jn  j 
!Bank.  Llytbyr  a  gefais  i  gan  wr  bonbeddig  o  Iiundain  yn  dywedyd  hyony.  Çb 
byddwoh  yn  'sgrifenu  at  y  Bardd  Llwjjd,  da  ohwi,  tewoh  a  aon  am  hyn.  Ec  mwyn 
4yn,  pa  beth  sydd  ganthooh  i  ddywedyd  am  fy  arglwydd  daearol,  yr  iwn  sydd  wedi 
^dyfod  yma  i  roi  tro  ?  ¥  mae  rhai  o  wyr  Lloegr  yn  ei  ddwrctio  yn  doet,  yn  aohos  y 
«yahryíwl  aẅ  lladdfa  a  fu  yn  ddiweddar  yn  Lloegr. 

Mi  a  welais  Drial  R.  CarUlt;  ao  yr  oedd  yn  dda  gaa  fy  nghalon  Jed  y  jwry  »wedi 
^igael  ef  yn  euog  o  gabledd  yn  erbyn  Duw,  a  Ieau  Grisjt,  a'r  Yegijytbyr  Lâp.  Fe 
«Hai  y  byidd  byn  yn  foddipn  i  luddias  eraiii  i  ganlyn  ei  Jwybrau  oaWeddue,  ,ac  y  daw 
*hyw  un  rryddion  a  zeiog  troa  Dduw  a'i  aohos,  aca  fydd  yn  foddion  i  daflu  gwarth  a 
ohywilydd  ar  y  fath  ddynion  annuwiol,  iel  na  ohodont  byth  mwy  eu  penuau,  ^r 
mwyn  eariàd,  pa  fodd  y  mae  eioh  gwraig?  a'r  tylwyth  mân?  Y  mae  arnaf  hiraéth 
am  ddyfod  i  Gybi ;  ond  ofqi  yr  wyf  nas  oaf  gennad  i  ddyfod  yna  byth  gan  fy  hên  elyn, 

♦jprawapCTa. 


S8  MB.   J.   W.   PfUOHARD,   PLA8TBBAIN. 

Pbswoh.  T  mae  Peewch  o'r  diwedd,  wrth  hir  a  dyfal  guro  arnaf,  wedi  gwneuthur  ry 
ymy8garoedd  oddi  mewn  yn  friwedig ;  ae  y  mae  arnaf  ofn  y  Gauaf  sy'n  dyfod  yn  fwy 
na  gwr  a  ehleddyf.    Da  ohwi  gyrrwoh  ryw  ateb  yn  fuan.    Yr  eiddoch  troe  fyth, 

J.  W.  Pbisiabt. 

Plasybrain,  Ebrill  y  Sydd,  1822. 
Fy  Nghyfaill  mynwesol, 

Doe  y  derbyniais  eich 

"  Cettyn  o  lythyr  cwtta 
0  sain  deg  a  synwyr  da." 

T  waweh  fawr  I  Gwae,  gwae !  holl  feirdd  a  phastyn-feirdd  Eryri !  Fe  dorwyd  asgwrn 
eefn  pob  nn  o  honynt ;  ao  fe  syrthiodd  eu  harglwydd  a'u  prif-athraw  i  ry w  ffrwd  o 
ddwfr  rhwng  Pentár  a  Llanrug,  ac  efe  a  foddodd  yno  fel  Malwoden  dawdd ;  ac  felly  y 
darfu  Awen  Dafydd  Ddu  Fardd  mewn  dwfr  oer,  wedi  iddo  ef  roi  eithaf  oynnyg  i 
daflu  ei  hun  i  safn  Angeu  lawer  gwaith  â  llonaid  ei  safn  o  ddyfroedd  poethion ;  ond 
dwfr  oer  a  wnaeth  y  tro.  Bellach,  hyf  atti,  Feirdd  Eryri,  i  wneuthur  Galarnad  ar  ol 
eu  tad,  a'r  goreu  o  honynt  y  mwyaf  ei  gelwydd. 

Yr  oeddwn  wedi  ciywed  rhyw  achlyst  eioh  bod  yn  bwriadu  myned  at  y  Llundein- 
wys  i  roi  tro  yn  eu  mysg ;  ond  ni  chefais  ddim  hyspysrwydd  am  yr  amser,  hyd  oni 
dderbyniais  eioh  Uythyr  a  'sgrífenwyd  y  19<ag  o  Fawrth.  Pe  buaswn  yn  gwybod  eich 
meddwl  yn  gynt,  buaswn  yn  dymuno  arnoch  arwedd  oerpyn  o  lythyr  o'r  eiddof  at 
Mr.  Dayid  Dayies,  yr  Optician,  i  ddymuno  cymmwynas  fechan  gantho  ef.  Y  mae  arnaf 
eisieu  pedwar  o  lygadau  gwydr,  yr  un  faintioli  bob  un,  a'u  focus,  neu  gyd-darawiad 
pelydrau  y  goleuni,  yn  naw  modfedd.  Chwi  a  gewch  weled  maint  a  liun  y  gwydrau 
ar  frîg  y  ddalen  yn  yr  wyneb  arall  i'r  ddalen:  ao  mi  a  fydçtaf  yn  dra  rhwymedig  i 
Mr.  Dayies  os  gwna  efe  yrru  y  gwydrau  yn  y  modd  y  soniais,  ac  yn  y  Uun  a'r  maint 
fel  y  gwelwch  ar  yr  wyneb  arall  i'r  ddalen,  a'u  rhoi  gyda  ohwi  pan  fyddwch  yn 
dychwelyd  adref  i  Fon ;  ac  yr  wyf  yn  dymuno  hefyd  ar  Mr.  Davies  yrru  gwydraa 
gwynion,  glân,  a  difrycheulyd ;  tebyg  i'r  gwydrau  a  gefais  gantho  ef  bump  neu 
ohweoh  blynedd  yn  ol  gyda  Mr.  John  Elias.    Digon  am  hynyna. 

Weithian,  mi  a  adroddaf  i  Mr.  Davies  ryw  swrn  o'm  hanes  fy  hun — fel  y  mae  Mr. 
ffenaint  wedi  dyfod  i  fy  hen  babell,  ao  er  llesged  a  metbianted  ymlusgiad  ydyw,  y 
mae  ef  wedi  troi  Mr.  Ieuengctyd  tros  yr  rhiniog,  er  siongced  a  dewred  ydoedd  efe ;  ao  y 
mae  Mr.  Henaint  hefyd  wedi  cael  cymaint  awdurdod  arno  ef  fel  na's  meiddia  efe 
gynnyg  dyfod  byth  mwyaoh  tros  drothwy  fy  nghaban. 

Yr  wyf  yn  deall  fod  Mr.  Henaint  yn  ymlusgo  attoch  chwithau  i  Balasan  gorwyoh- 
ion  Llundain,  a'i  fod  ef  yn  ymlusgo  yn  araf  deg  at  Siôr  y  IV.;  ac  y  mae  yn  beth  tra 
rhyfedd  gennyf  fl  na  buasai  rhai  o  swyddogion  Henaint  ao  Angau  wedi  rhoi  ôi  eu 
crafangau  yn  ei  daloen  oyn  hyn.  Po  uohaf  y  tafler  maen,  'ie,  pe  bai  yn  faen  mynor, 
oyflymaf  a  syrthaf  fydd  ei  gwymp.  Digon  o'r  ohwedl  yna.  Pa  beth  meddwch  ?  Ai 
nid  ydyw  y  Seneddwyr  Wedi  ynfydu  wrth  ymdaeru  yn  achos  y  wasgfa  sydd  weithon 
ar  yr  holl  Deyrnas  ?  Onid  ydyw  mor  amlwg  â  haul  hâf  mai'r  gwyr  mawrion  eu  hun- 
ain  yw  yr  achos,  am  na  baent  yn  gostwng  Ardrethion  eu  Tiroedd  ?  Pe  gwnant  hwy 
hynny,  fe  adfywiai  y  bydeto  feloynt,  ac  fe  fyddai  byw  ac  awch  newydd  gan  holl  lafur- 
wyr  y  ddaear ;  ao  fe  fyddent  fel  y  gwenyn  ym  mis  Mai  a  Mihefin  (ar  ol  goddef  oerfel 
Gauaf  llwm),  yn  ohwareu  yn  y  tês,  ao  yn  casgìu  mêl  erbyn  ail  Auaf. 

Mi  a  'sgrifenais  lythyr  er's  ohwech  wytbnos  bellach  at  Mr.  Davies,  Optician,  ao 
mi  a  yrrais  y  llythyr  hwnw  gyda  nai  i  mi  sydd  yn  perthyn  i  long  o'r  Beaumaris ;  ond 
yr  wyf  yn  tybio  na  ddaeth  efe  ddim  hyd  yna  etto.  Pa  fodd  bynag  am  hynny,  dyma 
y  cerpyn  hwn  o'r  eiddof,  yn  cyohwyn  ar  ei  neges  i  fynegi  i  chwi  fy  mod  yn  eieh 
anneroh  ohwi  a  Mr.  Davies,  a  Mr.  G.  Owen  Pughe,  ao  yfl  dymuno  eioh  llwyddiant  o 
eigion  fy  nghalon.  Dymunaf  arnoch  dalu  i  Mr.  Davies  am  y  gwydrau,  a  minnau  a 
dalaf  i  ohwithau,  ac  a  fyddaf  yn  dra  rhwymedig  i  ehwi  am  eich  mwynder.  Mi  a 
dalaf  y  postage  i  ohwi  am  y  llythyr  hwn  hefyd.  Cofiwch  mai  pedwar  llygad  yspeetol, 
yn  union  yr  un  faint  a'r  llun  hwn ;  ao  yr  wyf  yn  dymuno  yn  fawr  ar  Mr.  Davies  roi 
y  gwydr  gwynaf,  glanaf,  a  mwyaf  difryohau  a  fyddo  gantbo  ef.  Mi  wyf  yr  eiddoch  o 
eigion  fy  nghalon, 

J.  W.  Peisiábt. 

Nid  oes  dim  eisiau  palfau  (firames),  dim  ond  y  gwydrau  yn  unig. 

[Bhoddir  llun  llygad  yr  yspectol  ar  "  frig  y  ddalen,"  ao  o'i  fewn,  «•  Nine  incbes 
foeua,  pedwaro'r  un  faint;"  a  ohyfeirir  y  llythyr  at  «  Mr.  Bobt  Boberts,  at  Mr, 
David  Davies,  Optioian,  No,  8,  Maoolesfield  Street,  Soho,  London.] 


MB.   J.    W«   PBIOtíABD,  ÍIASÎBBAINg  29 

Nyth  y  Brain,  Mai  yk'8ydd,  1839. 
Fy  hen  Gyfaill  mwyn, 

Do,  mi  a  dderbyniais  y  gwydrau  yn  ddiwall  o  ddwylaw  Mr.  Humphreys  y 
cludydd  Llyfrau,  ao  mi  a  delais  iddo  ef  4s.  am  danynt,  fel  y  soniasooh  yn  eioh 
cerdyn.  Dyiolwoh  i  ehwi  am  eioh  mwynder  a'oh  trafferth  yn  eu  eeuâo.  Ond  dim 
son  nn  gair  am  Gampiau'r  Llundejnwys.  Yr  wyf  yn  deall  fod  Iolo  Morganwg  a 
Gwilym  Owain  Pughe  wedi  syrthio  allan  a'u  giiydd;  ni  soniodd  Danes  wyllt  un 
gair  pa  peth  ydoedd  yr  aohos  iddynt  sorri.  Buasai  yn  dda  i  J£r.  G.  0.  Pughe  pe 
na's  gwelsai  erioed  wyneb  Iolyn ;  dyn  ar  ddrygau  bob  amser,  ao  yn  dyfeiflio  rhyw 
gelwyddau  i  geisio  twyllo'r  byd,  ao  wrth  bynny,  nid  yn  nnig  tynu  dirmyg  a  gwarad- 
wydd  arno  ei  hun,  ond  fe  barodd  lawer  o  ddirmyg  ao  anfri  ar  enw  Mr.  G.  0.  P. 
Cch  fl  I  Duw  a'n  gwaredo  rhag  syrthio  i  rwyd  y  cyfryw  AngherffU.  Y  mae  P.  Panton 
wedi  cychwyn  er  y  boreu  Llun  diweddaf  rhyngtho  a  Llundain ;  y  mae  ef  yn  hynod  o 
waei  yn  ei  iecbyd;  braidd  yr  oedd  yn  gallu  ymsythu  i  gerdded,  nao  ychwaith  na 
bwytta  nao  yfed  ond  ychydig.  Nid  oes  o  hono  ef  ddim  yn  unig  ond  y  oroen  am  yr 
esgyrn.  Y  mae  ei  ddwy  ohwaer  wedi  oychwyn  gydag  ef;  ond  nid  ydynt  hwy  yn 
myned  yn  ddim  pellaoh  na  thŷ  Mr.  Panton  Corbet,  yn  agos  i'r  Mwythig.  Ni's  gwn  i 
amcan  pa  bryd  y  gallaf  ddyfod  i  roi  tro  i  Gybi.  Mi  welais  Mr.  Brown  eich  Pen  Saer 
Maen,  ddydd  Mawrth  diweddaf  yn  Llwydiarth  Esgob.  Mi  fum  yn  ymofyn  am  danoch 
chwi  a'r  Capt.  Eyans,  ao  efe  a  ddywedodd  eich  bod  yoh  deuoedd  yn  iaoh,  a  Mr.  Gr. 
Owen  yr  un  modd.  Ooh  fi !  a  oes  dim  modd  cael  hanes  gwyr  Llundain  heb  ddyfod 
i'w  geisio  i  Gybi  T  Cofìwch  fi  yn  garedig  at  Mrs.  Boberts  a'oh  mam,  Mr.  Gr.  Owen 
a'i  wraig,  ao  eraill  a'm  oaro.    Mi  wyf  yr  eiddooh  yn  ddiffuant  tra  bwyf, 

J.  W.  Priohabd. 

Mi  a  welaf  eich  bod  wedi  agor  eich  ysgol  erbyn  hyn ;  dymunaf  lawer  o  elw  a 
Uwyddiaut  i  chwi  ar  y  gorchwyl,  ao  yr  un  ffunud,  dymunaf  fod  eioh  ysgol  yn  lles  ao 
yn  fendith  i'r  wlad  yn  gyffredin.  Henffych  well !  Lled  besychlyd  ydwyf  a  ohwla  yn 
aml;  ood  er  bod  yn  gwla  ao  yn  egwan,  nis  daw  Angau  ddim  heb  ei  gennad  gan 
Dduw. 


m. 

Heblaw  y  Uythyrau  uchod  oddiwrth  Mr.  J.  W.  Prichard,  yr  oedd  jn 
sypyn  papyrau  Mr.  Robert  Roberts  rai  Uythyrau  eraül  hefyd  ag  y 
teimlai  ein  darUenwyr  mae  yn  ddiammeu  eu  bod  o  lawer  gormod 
ddyddordeb  i'w  goUwng  i  golli.  Mae  y  Uythyr  canlynol  wedi  .ei 
ysgrifenu  gan  y  Parch.  Thomas  Charles,  BaJa;  nid  oes  dyddiad  iddo, 
ond  mae  yn  amlwg  ei  fod  wedi  ei  ysgrifenu  pan  oedd  y  Gtàriadwr  jtl 
cael  ei  barotoi  i'r  wasg,  ac  y  mae  yn  newydd  ac  yn  hyfrydwch  mawr 
i  ni  ddeall  fod  Mr.  Charles  gyda'r  amcan  hwnw  yn  cymeryd  mantais  ar 
wasanaetíi  gwerthfawr  Mr.  Robert  Roberts.  Y  mae  y  Uythyr  wedi  ei 
gyfeirio,  yn  Uaw  glir,  brydferth  Mr.  Charles,  at  "Mr.  Robert  Roberts, 
at  his  Academy,  Holyhead,  Anglesey."  Y  mae  y  ffigyr  "11"  ar 
wyneb  y  Uythyr ;  a  ydyw  hyny  jrn  golygu  f od  awdwr  y  Daearyddiaeth 
wedi  gorf  od  talu  un  geiniog  ar  ddeg  am  ei  gludo  1 

Dear  Sir, 

I  shonld  have  replied  to  your  kind  letter  sooner,  had  I  not  espeoted  to  hear  from 
Taylor  respeoting  the  publioation  of  the  last  part  of  Wella  Geography,  in  which  he  in- 
formed  be  intended  to  be  accompanied  with  some  New  Maps  tending  to  illustrate 
Sacred  Geography.  But  I  have  waited  in  vain ;  I  have  not  as  yet  heard  from  him. 
Perhaps  he  ezpeoted  me  in  town  to  attend  the  annnal  meetings  of  the  different  reii- 
gious  sooieties.  I  have  written  a  seoond  letter,  in  whioh  I  requested  an  immediate 
answer.  I  fall  in  with  your  idea  of  a  Map  of  the  Land  of  Canaan,  and  of  the 
Journey  of  the  Iaraelites,  in  one;  and  a  smáll  representation  of  Jeruaalem  and  it§ 


88  iftu  *.  w>  mioHAHt,  Ptjjmwm. 

environs  in  a  oorner.  I  wish  to  have  this  firat  executed  for  the  seeond  Yol.  of  the 
Geiäedu*,  and  the  other  map,  whioh  yoa  say  yoa  have  began,  woold  do  very  well 
for  the  Third  Vol.,  and  complete  all  the  Maps  1  shali  want.  Perhaps  in  the  I»qt 
Map  yo*  oould  give  some  mark  of  the  probable  situation  of  the  oountry  of  Eden, 
Àtaraa,  &o.  lû  drawing  eaoh  lCap  I  wish  you  will  have  the  goodness  to  keep  in 
Yiew  the  iUnatration  of  Saored  History  more  tban  profane,  and  to  have  Scripture 
oames  inaerted,  and  not  the  present  names  the  diflarent  places  have  obtained,  a* 
my  prinoipal  view  is  to  illostrate  the  Saored  writings.  X  hope  to  see  jcru  io  Jnnft, 
•nd  to  bring  with  me  all  the  heips  I  have  ia  posseseion :  and  perhaps  befece  thea 
I  ahall  háve  reoeived  Taylot's  iast  part  of  Wells.  Besides  Maps,  maay  _plate», 
reipresentng  different  objeots  wonld  have  been  desirable,  as  tkey  would  assist  the 
ibiaá  muoh  to  form  an  accurate  idea  of  objeets  desoribed  in  the  Saored  writinge, 
betndes  other  subjects  in  Anatomy,  natural  Philosophy— -sueh  as  the  revolution  of 
the  ftrst  and  Secondary  Planets,  <fcc,  subjeots  whioh  I  am  prevented  from  enlarging 
opòn  for  want  of  plates  to  represent  them ;  and  what  I  have  written  I  fear  will  he 
hardly  intelligible  for  tbe  same  reason.  For  instance  I  attempt  under  the  word 
Lleuad  to  give  an  account  of  the  revolution  of  that  upon  ita  own  axis— round  Uie 
earth — and  aooompanying  the  earth  round  the  Sun,  and  that  the  Bame  faoe  ìa 
presented  to  us  at  all  times  notwithstanding.  A  plate  would  have  made  all  this 
quite  intelligible— more  so  than  the  most  aooorate  deaoription  poasibly  oouid.  I 
hcnrdiy  know  how  to  deny  myself  the  pleasnre  of  presenting  them  with  a  repreeeo- 
tation  of  this,  and  another  representing  the  reyolutions  of  the  Planeta  round  tbe 
Soa.  Witbout  this  it  seems  to  me  I  only  talk  in  the  dark  and  make  them  starŵ: 
but  I  wish  to  enlighten  them  in  these  things,  that  tbey  may  admire  and  adare  tfee 
Creator  in  his  works.  If  an  additional  6d.  was  adyanoed  in  the  prioe  of  one  part  in 
a  Tol.,  I  oould  do  it  without  any  loss.  By  their  advanoement  in  all  useful  know- 
ledge,  I  wish  to  exait  them  in  the  soale  of  esistence  both  in  this  world  and  the 
next,— I  am,  dear  air,  faithfully  yours, 

Thos.  Charles. 

I  shall  be  at  all  timeg  glad  to  hear  from  you— tbe  Mail  now  comes  every  dày  tbrtí' 
Corwen. 

Y  mae  yn  eu  plith  hefyd  ddau  lythyr  oddiwrth  y  Dr.  W.  0.  Pughe. 

Tanygyrt,  gerllaw  Dinbyeh,  Gorpb.  tod,  JBûfc 
Fy  NghyfaiU  earedig, 

Dioloh  i  ohwi  am  eich  llythyr  yr  hwn  oeddwn  yn  hir  ddisgwyl  am  dano  ao  er  ys 
miaoedd  yn  arofyn,  fel  chwithau,  ysgrifenu,  ond  yr  amser  a  ymlithrodd  heibîo  hya 
yn  hyn.  Chwi  welwch  uohod  nad  yw  ein  trigfan  mwy  yn  Ninbych.  Daetfaen  ÿmfr 
ddiwedd  Mawrfh,  a  bum  yn  llawn  traöerthion  ya  taoln  rbyw  hen  áf  yma  fal  j 
caffem  le  diddos.  Yr  ydym  y  dyddiau  hyn  ar  ein  eynhauaf  gwair,  yn  mfcliib  eraiÿ 
rwystrau,  ao  felly  ni  wiw  son  am  wlad  Mon  mwy,  nes  delo  rhy  w  adeg  mwy  cyfaddas 
nag  eich  toriad  ar  dymhor  eich  athrofa  oanol  haf.  Ohd  hwýraoh  y  gaflwch  öhwi 
ymweled  â  ni  yma?  Mae  yma  le  i  ohwi  letya  yn  eih  bythyn,  a  gwÿéh  ryddàá  «îeh 
gweled.  Wfil  i'r  Monwysion  ao  i'r  Arfotowysion  1  Ni  ddaeth  y  cloton  u  eomiaiooh 
am  danynt  ddiwödd  y  flwyddyn  a  aeth  heibio  byth  i  ben  eu  taith,  er  i  mi  roddi 
cyfarwyddyd  eglur,  a  danfon  hefyd  i  Lundain  .  .  .  .*  a  holi  am  y  cìoron :  ond  ni 
lwyddodd  dim.  Da  y  newydd,  tal  y  dyweclwch  y  mae  éioh  ätbrôfa  ỳn  hpẁÿoBaŴ; 
a  gwyoh  fyddai  genyf  allu  dáwed  i  weled  eitíh  oydwedd  a  cbwiŴau  yto  èSŴ  Twwù 
gorohwyl  yn  ei  ohyloh— ao  y  mae  blys  er  ys  talm  ar  fy  nghydwedd  sâl  am  ddawed  i 
weled  eioh  tref,  a  chwithau  a'r  eiddoch.  % 

Go  yemala  eioh  gofyniad  ai  goleuach  yn  awr  y  geUirirweled  cyflawniadj:galwedig. 
aeth  Joanna.  Mae  yn  hawdd  i  mi  ofyn  byn  trwy  ofyn  i  ohwithau— a%  goUwiŵ 
pdoêdd  i'r  luddewon  digred  ymddangoriad  eyntaf  y  Messiah,  pan  oedd  eu  4inat  yn 
■  Uosgi  yn  eu  hamgylch  hag  yn  nechreuad  ei  wyrthiau  yn  eu  plith  í  Ao  am  y  Bwystui 
ai  na  wyddooh  fod  ^rn  rhaid  iddo  ddeibyn  ei  "  fáw  marwawC  ao  yno  ei  iaoûaa, 


*  T  pttpyr  yn  riry  ddryìUedig  i  wneyd  ygeiriM  aHaa* 


%1  ý  bydd  ráid  ft  byd  ryfcddu,  a  gweiddi  -  Pwy  aü  ryfelà  yn  êrby*  y  bWÿátfit  *"  «6 
ÿn  Uyfrau  T.  dywedir  rWd  decbreu  tori  yn  fjrr  ei  rwysg  òyn  y  daw  batnèdigaethau 
trymiotí  af  y  Wlatí  hon.    Ond  rhaid  i  mi  diHwèddu  gan  fy  toiod  yu  gorfòd  anfon  i*r 

jst  yn  dfdiatreg.    éoflweh  fl  a  fy  nghydwedd  at  -Bŵs.  Mary  Roberts  mewn  earedig- 

irydd.    Byddweh  wyoh  I 

GWiLYMOwam. 


post 
fwyá 


D.  Sadwra,  Myb.  13ed,  1818. 
Fy  Nghyfaill, 

Dyma  ni,  sef  Mr.  T.  Boberts,  Mr.  Sol.  Jones,  Mr.  Evans,  Mr.  H.  Jones,  Mr. 
D.  Davies,  a  W.  0.  P.  yn  nhŷ  D.  D.,  newydd  ddyehwelyd  oddiwrth  Syr  W.  W. 
*Wyira.  Dèrbyniodd  ni  gyda  mwyneidäSdta,  ond  dywedai  mai  gwirioa  fyddai  son 
am  y  cenadwri  i  neb  heb  rhyw  sail  i  ddangos  iddynt  àchosion  i  ròi  eoel,  a  hyny  o 
banesion  y  dyddiau  ~hyn.  Gwnaeth  gofiPawdwríaeth  am  ddau  neu  drî  a  sòniasom  am 
danynt,  aò  addaWsom yru  iddo  yr  hanesion  yn  helaeth  ond  yn  fyr.  Crybwytlodd  itàf 
gnllai  Ẁr.  Southey,  y  Poet  LaureaU,  cynnorthwysw  yr  aehos  yn  fhwr,  a  dywedodd  mai 
áa  i  mi  ysgrìfenu  ato,  ae  y  gallwn  wneyd  aobaws  o'i  én  w.  GaUwn  a)w  eto  tua  diwôdd  r 
flwyddyn,  ar  ol  cael  yr  hanesion  yn  cryno.  Ao  os  gwela  achaws  o'i  gôeìiaw,  y  rhoddai 
ef  bob  dynnorthwy,  ao  nis  amheuai  y  gellid  codi  llawer  o  arían  i  gyflawni  ÿ  dybén- 
ion.  Ka  tíoniwch  atn  ènw  Syr  Watkin,  bydd  yn  enbyd  hyny  yn  y  rhan  hyn  ò*r  Jrrfa, 
rhag  ei  ddigiaw.  Mae  y  eyfeiltion  uehod  yii  eioh  annerea.  Miatìáu  heÿd  «t  Mr. 
T.  Charles  ae  ei  wraig— hefyd  Mr.  D.  Gbarles  gan  obeithiaw  ei  föd  wedi  byb*. 
Byddwoh  wyflh. 

W.  Ow«!í  Itooäfc. 

Mae  y  llythyr  uchod  wedi  eí  gyfeirio  at  "Mr.  B.  Roberts  o  Gaer 
Cybi,  to  the  care  of  Mr.  T.  Charles,  Bala." 

Mae  y  Uythyr  eanlynol  wedi  ei  anfon  at  "Mr.  Eobt.  Hoberts,  at  the 
School,  Holyhead,  Anglesea."  Dengys  yr  awyddfryd  a  deimlai  y  bon- 
eddwr  a'i  hysgrif enodd  am  wybod  ychyctíg  o  helynt  y  gwÄÌth  orejyddd 
öedd  y  pryd  hyny  yn  cael  ei  ddwyn  ymlaen  gydar  f ath  rym  ýn 
Nghymna, 

13,  Grore  Place,  Camden  Town,  Loodon, 

Jan.  13Ŵ,  1«15> 
My  dèàt  Ŵr, 

I  takè  ŵe  4arfíé8t  opporttnrity  of  ibftnting  yòn  fbr  ycftsr  obliging  eonumnîa«- 
(îod.  I  hasé  not  yet  bad  the  pleasure  of  seeing  Mr.  Pughe,  but  I  shall  iatmediatefcr 
eall  upon  Mr.  Davies  that  I  m'ay  be  introduoed  to  bim.  I  am  eitremely  interestea 
-on  the  subjeet  òf  the  religìous  seots  in  Wales,  ând  I  féel  conyincôd  thát  yoìi  Will 
ätduse  my  rètraéBtÌDg  you  to  farotir  nie  with  a  lHtle  fulíèr  ^infettnatìoYi.  TM  iay 
Ŵatŵe  Oalvimsts  bave,  ih  their  SUörtnér  AssoofatiUD,  froto  18,000 to  18^)00  heacerî; 
do  you  «ean  that  this  is  tbe  wbole  nnmbër  of  that  seot  throughout  the  Prîûcipaliíÿ, 
or  that  as  many  ever  meet  in  one  body,  to  hear  the  diseourse  dî  one,  two,  or  more 
Preaohers  in  one  fieid  ?  Can  ýouform  any  oonjectürë  as  to  ẃe  num1)ör  ôTMetbôd- 
ists  of  áll  ýèrsuttslons  in  Wales?  'Toütell  meŵat  when  listerta^  te  lerý Çstiáëtìo 
sermons,  some  hearers  -aro  oeèètibtfatiy  Iransffonsd  bỳ  a  »tempöráiw  Mtèuỳ.  <Wn 
you  tell  me  what  partáoular  subjeet  a  préacher  dweils  on  when  he  produees  suoh 
extvaerüiiiejíy  eüects  ?— is  it  a  warm  pîeture  of  the  giory  of  the  )jíte  to-eeme,  or  is  it 
•sot  an  emphatical  demonstration  ot  tbe  aotual  and  the  partiouUr  presenoe  oí  the 
Derty  among  his  eongregation ;  does  he  not  give  them  to  beüeye  tbat  the  Teiy 
*piiit  ef  Ghrist  is  transfûsed  into  their  bosoms;  and  are  not  all  their  raptures  ^o  be 
'ettributèd  to  -this^supposed  inspiration?  Are  the  sermons  whiob  are  preaehed  oo 
fhegrëat  anhuál  meetings  ef  <a  obaraoter  peouUurly  animated?  do  tfcey  adyert  par- 
táeularly  to  thèinereasisig  numbers  of  the  seets,  and  exhort  to  the  labour  of  a  stíll 
saore  «xtended  «onMaion  ?  Has  any  partíeular  instanoe  ever  ffcllen  under  your 
-owa  ûbsary*tioü  of  àny  sudden  reformation  of  morals  aad  hfe  hy  oontersion  tp 
Methodism  ?— and  oan  you  tell  me  what  are  the  feelings  whiçh  the  people  «re  eoav 


88  MB.  J.   W.   Î>RICHAKD,   PLÀSYBBAIlf. 

scious  of  when  nnder  the  influenee  of  those  powerful  stimulants  which  urge  them  to 
jump,  roain  about,  <fec  ?  I  feel  quite  ashamed  at  the  trouble  I  am  giving  you,  but  I 
trnst  that  you  will  exeuse  it  Exeuse  too  my  taMng  the  liberty  to  reauest  that  yon 
will  favour  me  with  an  answer  as  early  as  possible.  I  shall  write  to  you  to  let  you 
Imow  the  result  of  my  eommunication  with  Mr.  Pughe,  and  hope  in  the  course  of 
my  exoursions  to  be  onoe  again  at  Holyhead,  to  thank  you  personally  for  your 
kindness. 

I  remain,  dear  Sir,  yours  very  sinoerely, 

RlOHAED  AlTOH. 
IV. 

Yn  yr  un  sypyn  o  bapyrau  Mr.  Eobert  Eoberts,  yr  oedd  "Ehif.  6  " 
o  "Ewgrawn  Môn,  neu  Drysorfa  Hanesyddawí,  30,  Mehefin,  1825, 
gwerth  í^c.  Gaergybi,  argraffwyd  a  chyhoeddwyd  gan  R.  Roberts,  ac 
ar  werth  gan  Ddosbarthwyr  y  Mynegai  Daearyddol  ym  mhrìf  drefydd 
Cymru;  hefyd  Llundain,  Liyerpool,  Manchester,  Amwythig,  Dublin, 
&c.,J&c."  Dywedir  ar  ei  wynebddálen :  "  Ehoddir  ar  glawr  y  nesaf 
enwau  Dosbarthwyr  yr  Eurgrawn  hwn  yn  Llundain,  ilêrpwll,  Caer, 
Amwythig,  Dublin,  a  threfydd  a  phentrefi  Cymru.,,  Ar  gefn  y  Rhifyn 
hwn  dywedir :  "Bydd  yr  ail  rifyn  o*r  Mynegai  Daearyddol  yn  cael  ei 
gyhoeddi  gyda'r  rhifyn  nesaf  o  Eurgrawn  Môn."  Ac  fel  hysbysiadau 
ifllaw  hyny  sonir  am  u  Gynnygiad  i  argraffu  Traethawd  ar  Beroriaeth, 
&c,  gan  John  Evans,  Athraw  Ysgol,  yn  Ehuddlan,  Swydd  Fflint ;"  a 
dywedir  y  "Cynnelir  Cymanfa  flynyddawl  yr  Anymddibynwtr  yn 
Amlwch,  ar  y  Mercher  a  Iau,  y  27  a'r  28  o  Gorphenaf.— Mawrth  a 
Mercher  canlynol,  sef  y  2  a'r  3  o  Awst^  bydd  Cyfarfod  Cenhadawl  yn 
y  Tabernacle,  Caergybi,  y  fath  na  bu  yn  Môn  erìoed  o'r  blaen.  Dys- 
gwylir  llawer  o  Weinidogion  dieithr  o  Gymru  a  Lloegr  iddo."  Nid 
oeddem  ni  wedi  dygwydd  gweled  yr  un  rhifyn  o  Ewrgrawn  Môn  o'r 
blaen.  Y  mae  o'r  un  blyg  â'r  Traethodydd,  ac  yn  24  o  du  dalenau, 
a  diammeu  mai  Eobert  Eoberts  oedd  ei  olygydd.  Cynnwysa  hwn — 
Bywgraffiad  y  Llywydd  James  Wolfe,  Mordaith  Syr  Francis  Drake, 
Tremau  Sywedyddawl  Gorphenaf,  Cofion  y  flwyddyn  1765  —  6, 
George  IIL,  Senedd  Ymherhodrol,  Erledigaeth  yn  Barbadoes,  Pont 
Llundain  Newydd,  Hynt  i'r  Niger,  Atebion  y  gofyniadau,  Gofyniadau, 
Barddoniaeth,  Newyddion  Tramor — Groeg,  Ywerddon,  &c,  Amnrw- 
iaethau  pellenig  a  ehartref ol, '  Cy lchdeithiau  Haf  1825,  Dienhyddiad 
Probert,  Hen  enwau  Caerau  a  Threfydd  Cymru,  Ffraethineb,  March- 
nadoedd,  Geni,  priodi,  a  marw.  O'r  pethau'  uchod,  y  mae  dau  ag  y 
carai  ein  darllenwyr  eu  gweled.  Un  ydyw,  hen  ysgrif :  "  Hanes  nen 
ŵr  a  fu  yn  byw  yn  Nhregauan,  Môn;  allan  o  ysgrif  yn  meddiant 
Mr.  Wilham  Owen  o  Ddronwy,  Uanfachreth,  Môn; " — 

Ar  yr  nnfed  dydd  ar  ddeg  o  fls  Mawrth,  1581,  yn  y  bedwaredd  flwyddyn  ar  hngain 
o  deyrnasiad  y  Frenhines  Elizabeth,  o  dragywyddol  goflfadwriaeth,  yn  mhlwyf  Tre- 
gauan,  yn  Sir  Fon,  bu  farw  gwr  a  elwid  William  Dafydd  ap  Hywel,  ap  Iorwerth,  yn 
gant  a  phump  mlwydd  oed,  yr  hwn  a  briododd  dair  gwraig.  Y  gyntaf  a  élwid  Ellin 
feroh  Ŵilliam,  o  ba  un  efe  a  genhedlodd  29ain  o  blant  A*i  ail  wraig  ef  a  elwid 
Catherine  feroh  Richard,  o  ba  un  efe  a  genhedlodd  ddeg  o  blant.  A'i  drydedd  wraig 
ef  a  alwyd  Ellinor  feroh  William,  o  ba  un  efe  a  genhedlodd  bedwar  o  blant. 

Fe  fu  ganddo  yn  ei  amser  ddwy  ordderohwraig,  y  gyntaf  oedd  Jonet  feròh  William, 
o  hẅno  fe  genhedlodd  ddau  o  blant  Enw  yr  ail  oedd  Leicky  Lloyd,  o  hono  fe  gen> 
'hedlodd  bump  o  blant 


HB.   J.    W.   PBIOHARD,   PLASYBRAIN.  88 

Rhifedi  ei  blant  ef  a  anwyd  mewn  gwely  priodas  oedd  86ain,  a  ohan  ei  ordderoh- 
wragedd  7  o  blant ;  i  gyd  yn  43ain. 

Ei  fab  hynaf  ef  oedd  Gruffudd  ap  Wilüam,  yr  hwn  oedd  84ain  oed,  a  ohanddo 
blant,  a  phlant  i'w  blant  lawer  o  rifedi.  Hefyd  ei  fab  ieaengaf  a  elwid  Gruffudd 
ap  William,  oedd  yn  byw  yn  mhlwyf  Tregauan,  yn  ddwy  flwydd  oed,  ao  yr  oedd  y 
ddan  yn  nghynhebrwng  eu  tad. 

Ei  feroh  henaf  a  elwid  Alis  feroh  Wiiham,  a  fa  fyw  yn  73ain  miwydd  oed,  a 
ehanddigblant,  a  phlant  i'w  phiant  lawer  o  rifedi. 

Yr  oedd  yn  fy w  yn  mhlwyf  Tregauan  yr  amser  hwnw,  fwy  na  80ain  o  bobl  o  genedl 
y  gwr  hwnw  ei  hun.  Tr  oedd  plant  a  phlant  i'w  plant  o  genhedlaeth  y  gwr  hwnw 
dros  dri  ohant  o  rifedi  yn  Sir  Fon. 

Y  William  Dafydd  ap  Howel  ap  Iorwerth  oedd  wr  byohan  o  fainlioli,  o  natur  gref, 
ao  yn  anaml  yn  cael  ei  flino  gan  y  oolio  na'r  gareg,  ao  yn  cymeryd  lluniaeth  oyra- 
hedrol,  ao  yn  byw  wrth  hwamouaeth,  yn  oymeryd  ei  ddifyrwoh  wrth  bysgota 
a  ffowla;  yr  oedd  ei  olwg,  ei  gof,  ei  ddealltwriaeth,  ynghyda'i  synhwyrau  eraill  yn 
gwbl  berffaith  gantho  hyd  ddydd  ei  farwolaeth. 

Ei  ferch  henaf  ef,  Alis  feroh  William,  oedd  fam  i  EHzabeth  Thomas,  o'r  Coedaue, 
a  mam  Gatherine  Dafydd,  gwraig  Rowland  John  ap  Huw  o  Fodwigan,  a  hono  oedd 
fam  John  Rowland,  yr  hwn  a  gadwodd  ysgoi  yn  Llangeinwen,  a  hono  oedd  fam 
William  Bowland,  tad  John  Williams  o  Fodwigan,  yr  hwn  a  fu  farw  Ebriil  y  I3eg, 
1723,  yn  mysg  y  deg  ar  bngain  o  rai  eraill  a  fuont  feirw  pan  ooilodd  owch  ar 
draethau  Talyfoel. 

Gwych  pe  gailesid  anf on  William  Dafydd  ap  Howel  ap  Iorwerth  i 
bobìogi  gwlad  anghyf anedd ! 

Y  dyfyniad  arall  a  ddymunem  wneyd  o'r  Eurgrawn  ydy w  "  Englyn- 
ion  i  anerch  Eurgrawn  Mon,"  gan  Gwilym  Hiraethog.  Yr  oedd  efe, 
58  o  flynyddoedd  yn  ol,  yn  fardd  addfed.    Hir  yr  arbeder  ef  i  ni  eto.* 

Groesawynddidawddodwn, — ytEurgrawn,  Drwy  fydoedd  dirifedi,— e'n  harwain, 

Wyt  argraff  a  garwn  :  Yn  hyrwydd  heb  oedi : 

Deawch  feirdd  prid  yn  ddidwn,  Rhif  a  rhestr  ffenestri, 

Eirian  hael,  ao  eurwn  hwn.  Dorau  nef,  o'n  Daear  ni. 

Heb  ball  y  gesyd  allan,— hanesion  Llanw  a  thrai,  llun  a  threfn — ymwriawg, 
Hen  oesoedd  yn  gyfan  ;  Y  moroedd  a'u  oylchdrefh ; 

Ynddo,  'n  ol  ei  lunio  'n  lân,  Oir  iawn  draith  o'u  cywreindrefn, 

Y  darilenwn  droell  anian.  A  chaf  eu  henwau  drachefn. 

Gwir  ohwilia  'r  goruohelion,— e  reda  Caspin,  Apperion,  a'r  Po— yn  fanwl 

Drwy  rodau  sêr  gloy  won  :  E  fyn  eu  holrheinio : 

Lied  a  maith  hyd  Gaergwydion,  Buan  traidd  ein  byd  trwyddo, 

Fe  'u.trafod,  mae  'n  syndod  aon !  Ei  ohwilio  fyn  a'i  ohwalu  fo. 

Ha !  Ha !  hen  Walia  wiwlon, — o'r  t'w'llwch 
A'r  tyllau  owyd  weithion ; 
E  dorodd  gwawr  yr  awrhon, 
Ar  ein  gwlad  o  rad  yr  Ion. 


*  Tra  yr  oedd  y  geiriau  uchod  yn  cael  eu  oysodi,  dyma  r  newydd  pruddaidd  yn  eia 
cyrhaedd  fod  y  ty wyaog  a'r  gŵr  mawr  hwn  hefyd  wedi  nuno  I 


CONNOP    THIELWALL   A'I  GYSYLLTIADAU 
CYMEEIG. 

EuaÊfo  Speeehee  and  Sermone.  By  Connop  Thirlwall,  D.D.,  Late  Lord 
Jhsnap  ofSL  Daméüe.  Editod  by  J.  J.  Stewabt  Pebownb,  D.D.  London : 
Bichard  Bentley  &  Son.    1880. 

Lettore,  LUerary  emd  Theological,  of  Connop  Thirlwall,  Late  Lord  Bishop 
cf  St.  Dométe.  Edited  by  the  Rey.  J.  J.  Stbwabt  Pbbowne,  D.D.,  Dean 
of  Peterborongb,  and  tbe  Rev.  Louis  Stokes,  B.A.,  Corpus  Christt 
Oollege,  Cambridge.  With  Annotations  and  PreHminary  Memoirs,  by  the 
Bev.  Louis  Stoejcs.    London :  Richard  Bentley  &  Són.    1881. 

LeUere  to  a  Friend.  By  Connop  Thiblwall,  late  Lord  Biehop  ofSt.  Domefe* 
Edited  by  the  Very  Rev.  Abthub  Pbnbhtn  Stanlby,  D.D.,  Dean  oí 
Wertmineter.    New  EdiÜon.    London :  Richard  Beutley  &  Son.    1882. 

Pühep  Thbbwll  The  Church  Quaiterly  Review.  (^pottUwoode  and  Go.) 
April,  1883. 

0te  gwfa  enwog  eydd,  o  bvyi  i  bryd,  wedi  llenwi  cadeiriau  esgobawl 
Eglwys  Loegr,  nid  oes  ond  ychydig  a  ddaliant  i'w  cymharu,  o  ra$ 
eangder  a  chyffredinolrwydd  eu  cyrhaeddiadau  â'r  gŵr  sydd  yn  destun 
hyn  o  yẃgrif.  Nid  yn  unig  yr  oedd  Conaop  Thirlwall  yn  oleuad  o'r 
dysgleiriaf  yn  yr  Eglwys  y  perthynai  iddi,  ond  hefyd  cyfrifid  ef  gan  rai 
cymhwys  i  farnu  yn  un  o  brif  arweinwyr  meddyliol  ei  oes.  Fel  Esgob, 
cyfyngid  ei  alluoedd  i  gylch  eglwysig  cymhariaethol  fychan ;  ond  f el 
llenor  ac  ysgolhaig,  ymestynai  ei  ddylanwad  trwy  bob  rhan  o'r  byd 
deallol.  Ar  lawer  o  gyfrif on  safai  yn  hollol  ar  ei  ben  ei  hun.  Wrth 
ystyried  hyn,  fe  ymddengys  yn  fater  o  syndod  nad  oes  cymaint  ag  un 
bywgramad  cyflawn  a  theüwng  o  hono  i'w  gael  yn  yr  iaith  Saesoneg,  a 
hyny  er  fod  bellach  dros  wyth  mlynedd  wedi  myned  heibio  er  pan 
hunodd  yn  yr  angeu.  Yn  y  rhestr  a  ragflaena  hyn  o  nodiadau,  fe 
welir  fod  o  leiaf  dn  o  bersonau  wedi  ymgymeryd  â'r  gorchwyl  o  drefnu 
a  golygu  cyfran  o'i  weithiau,  ac  o  ychwanegu  atynt  yr  ychydig  fanylion 
angenrheidiol  er  eu  hegluro.  O'r  tri  wŷr  hyn  yr  oedd  dau,  sef  Deon 
Perowne  a'r  diweddar  Deon  Stanley,  wedi  bod  yn  dal  perthynas  mor 
agos  â'r  Esgob  Thirlwall,  f el  y  gallesid  dysgwyl  i  briodoldeb  y  gymwynas 
o  gadw  yn  fyw  (mewn  ystyr  fywgraffiadoD  goffadwriaeth  eu  cyfaill 
ymadawedig  ymgynnyg  i'w  sylw.  Ond  odaigerth  rhagymadrodd  tra 
dyddorol,  ond  hynod  fyr,  gan  Deon  Perowne,  cyd-gordeddiad  ychydig 
o  ffeithiau  bywgraffyddol  er  mwyn  egluro  cysylltiad  y  Uythyrau  gan 
Mr.  Stofces,  a  rhan  o'r  bregeth  angladdol  a  draddodwyd  yn  Westminster 
Abbey  gan  Deon  Stanley,  nid  oes  yn  y  cyfrolau  a  nodwyd  ddim  tu  allan 
i  weithiau  y  gwrthddrych  ei  hun  a'n  cynnorthwya  i  ffurfìo  barn  am 
dano  ac  i  ddyfod  i  gydnabyddiaeth  açosach  âg  ef.  Hyd  yr  ydym  yn 
gwrbod,  nid  oes  yr  un  ymgais  wedi  ei  wneuthur  yn  yr  iaith  Gymraeg  i 
gyflenwi  y  diflyg.    Ymddango^d.äwy  ysgrif  aÜapg  ar  Gynghorion  a, 


Mnregefcbrà  Qjwreig  yr  Eogob  ju  y  TRAjymooYBD  am  7  Ôwy4<fe$ 
1$79*  4  chatfwyd  amryw  erthygku  arao  o  wabanol  gyfeiriadiau  mewn 
Oÿ&odoJàen  eraill,  ond  yŵgrMenwyd  y  rhan  fwyaf  o  honynt  cyn  i  do* 
aeth  -gweddiUioBL  Henyddol  Coanop  Thiriwall  ddyfod  allan  ẃ  wna#, 
Rhydd  cyhoeddfad  y  rhai  hyn,  yn  enwedig  y  LJyŵyrau,  fantais  ia|  i 
riw  sylw  at  rai  agweddau  ar  fywyd  a  chymeriad  ThirlwaÚ  nad  PftddyaA 
o'r  bken  mor  adnabyddus  i'r  byd.  "Mae  bywyd  y  Gorphenol,"  o&e&l 
8yr  Henry  Taylor,  "yn  parhâu  mewn  llythyrau  yn  fwy  nag  «*ewn  v*n 
m*th  míà  o  gofnodion ;  ao  er  i  haneswyr  gymeryd  eyfrií  manwl  o  boi^ 
ynt  í  [prfleu  gwybodaeth  a  chadarnhâu  ffeithiau,  nis  gall  unrhyw  haçes 
adfywiooâa  yr  amser  yr  ysgrif enir  yn  ei  gyloh  fel  y  lìythyrau  eu  feun-r 
aîn."  Yr  hyn  sydd  wir  am  y  gorphenol  yn  ei  gyfanswm,  sydd  yr  un 
mat  wir  am  orphenot  pẃ  peraoa  uoigol  a  wnaeth  ei  lythyrau  yn  rjian 
o  hono  ei  h*n  ac  o  hanes  ei  oee.  Gyda  golwg  ar  wrthddrych  ein 
fcyegrîfi  eydaẅyddid  yn  gyffredinol  yr  ochr  f eddyüol  i'w  gymeẁd,  a 
gwneîd  pob  «yfiawnder  â'r  galluoedd  anghymharol  oedcl  yn  eiddo  id4o» 
F>el  duwiûydd,  dadleuydd,  athronydd,  a  hanesydd,  ennillodd  a  chadwodd 
tafle  çcfeeì  yn  m&tp.  y  byd.  Ond  yr  oedd  ochr  araíl  i'w  gym^riad,  ae 
*n  iaw»  iftor  bwysig,  na  adnabyddid  ond  gan  yobydig  o'i  gyf eilüos 
agoeaf,  oobr  a  ddangosai  gynhesrwydd  serohiadau,  dyfnder  cydym- 
deinadad,  a  thyaerwẃ  calon  nad  oeddynt  boíb  amser  yn  weledig  yn  ej 
íjrwyd  oyhoeddue.  Ymwneyd  á  cbongl  f ecban  o'r  .eohr  hoa  o'i  gyiMr* 
imd  gŵff  fod  ein  hamcan  ya  bresennol. 

Oyn  myned  ymfeen  yn  y  çyf  eiriad  a  awgrymwyd,  oeisiwn  roddi  taa* 
Jun  o  banes  bywyd  Connop  Thirlwall*  fel  y  gaUom  yn  fwy  rhwydd 
yuagydnabyddu  âg  awdwr  y  Llythyrau  y  bwriadwn  ddyfynu  o  honynfc, 
Mab  ydoedd  i'r  Paroh.  Thomas  Thirlwall,  gweinidog  Tavistock  Chapel, 
Longacre,  wedi  hyny  .pregethwr  yn  íglwys  St.  Dunstan,  Stepney, 
perigbr  Bowers-Gifford,  Swydd  Essex,  a  chaplan  i'r  enwog  Thpínep 
Percy,  Arglwydd  Esgob  Dromore,  a  golygydd  y  Bdigues  of  Amieni 
Jüngtiáh  Poefry.  Hanai  ei  fam  o  deulu  Cymareig ;  ond  yr  oü  a  wydäý<9 
tua  dtoi  ydyw  tystiolaeth  ei  gŵr  ei  bod  yn  wraág  "dduwiol  a  rhír*- 
dtedcW,  awyddus  i  hyrwyddo  llwyddiant  ei  phlant  yn  dyn>morol  ac  y$ 
ysbrydol."  Bu  fyw  yn  ddigon  hir  i  weled  ei  thrydydd  mab  wedi  esgyi^ 
ä'r  gadẁ  Eögobol.  Ganwyd  Connop  ar  yr  lleg  o  Chwefror,  1797,  yn 
j  Ẁau  ddwyreiniol  o'r  Brifddinas  a  elwir  Stepney.  Dechreuodd  eji 
ŵthuylitJi  ymddadblygu  yn  íoreu.  Yn  1809  cyhoeddodd  ei  dad  gyfroj. 
leẃan  o'i  gynayrohSon  dan  y  titl,  PrmitiiB;  or  Essays  and  Poem  on 
Pîmiüus  Stẃjoefs,  iR"ti0'OWi.,  Mòral,  ard  Enleriainmg.  By  Gonnop  Ttẃrlw  liŷ 
ítJL  ycars  of  aye.  Gormod  a  fyddai  dysgwyl  llawer  o  wreiddiolder  mewn 
cynnyrchion  o'r  faẅ ;  ond  fel  ag  y  mae  darlun  y  plentyn  yu  nechre^ 
j  U(yf r  yn  arddelwi  eduycbiad  yr  Esgob,  î elly  hef yd  y  mae  rhy wbeth  jy. 
üalÌwedd  yr  ysgrifenydd  ieuanc  sydd  yn  riij^üneJiu  y  nodwedo)iop 
•ÄWyaf  .*mlwg  ya  ngwaith  yr  henafgwç.  Dengys  y  llyfryn  byŵwa 
tmôMm  Äodd  nodeflig  y  wanc  anniwall  am  ddarllen  oedd  y^  medÿianau 
•y  balhgenyn,  Gj^uodd  yr  arferiad  wrtho  drwy  gydol  ei  oes.  Yn  w 
o'ilythyraii  dywed:  ^Gallaf  ddarllen,  yn  llythyrenol  o  foreu  dan  nos, 
heb  imrhyw  baü  ood  a  ofynir  gan  ddyledswyddau  swyddogol.  Pa  un 
«i  yn  fcwyta,  ai  yn.  cerdded,  ai  yn  gyru,  bydd  genyf  yn  wastad  lyfr  yn 
fjrllaw*"    Ẅ  ddywedir  wrthym  beth  ydoedd  ei  deimladau  ar  gyhoedd- 


89  OOHNOP  THHtLWÀLL  a'i  ÖTSTLLTIADAU  otmbeio. 

îad  cyntaf  cynnyrchíon  boreu  ei  oes;  digon  tebyg  fod  ganddo  ym- 
hyfrydiad  plentynaidd  ynddynt>  ond  bu  fyw  yn  ddigon  hir  i  gashâu  yr 
adgof  iddo  erioed  eu  hysgrifenu.  Mewn  atebiad  i  f oneddiges  a  f u  mor 
anffodus  a  gofyn  iddo  am  gopi  o'r  Primitice  ysgrifenodd  fel  y  canlyn : — 
"  Yr  wyf  yn  sicr  pe  gwyddech  y  f an  ar  fy  nhroed  a  rydd  i  mi  f wyaf  o 
boen,  na  byddai  i  chwi  ddewis  y  fan  hono  i'w  sathru ;  ac  yr  wyf  yr 
un  mor  sicr  pe  buasech  yn  gwybod  y  diâasdod  dwfn  a  pha  un  y  byddaf 
yn  meddwl  am  fater  eich  cais,  na  byddai  i  chwi  ei  alw  i'm  côf.  .  .  .  Pe 
gallwn  brynu  i  fyny  bob  copi  i'r  fflamau,  heb  un  perygl  i'r  Uyfryn  byth 
gael  ad-argraffiad,  ni  thybiwn  o'r  bron  unrhyw  bris  yn  rhy  uchel  i'w 
dalu.  Gadewch  i  mi  erfyn  arnoch,  beidio  fy  adgoffa  byth  eto  o'i  fod- 
olaeth." 

Yn  f uan  ar  ol  cyhoeddiad  y  Primitice,  anf onwyd  Connop  i  ysgol  y  Char- 
ter-house  i  berffeithio  ei  addysgiaeth  o  dan  Dr.  Baine,  yn  nghwmni  ei 
gyfaill  mynwesol  Julius  Charles  Hare,  ei  gyd-hanesydd  George  Grote» 
Henry  Havelock,  Cresswell  Cresswell,  y  ddau  Waddington,  ac  eraill  a 
gyrhaeddasant  enwogrwydd.  Yn  ystod  pedair  blynedd  ei  arosiad  yno, 
ysgrifenodd  lawer  o  lythyrau  meithion,  yn  y  rhai  y  cawn  olwg  ar  y 
cylch  ëang  oedd  iV  efrydiau ;  ar  y  modd  yr  oedd  ei  syniadau  rhydd- 
f rydol  yn  ymddadblygu ;  ar  ei  ddull  o  bwyso  pobpeth  yn  nghlorian  ei 
f eddwl  beirniadol ;  ynghyd  a  chipdrem  dyddorol  o  hono  ei  hun  ac  o'r 
byd  yn  yr  hwn  yr  oedd  yn  byw.  Ysgrifenwyd  y  rhan  fwyaf  o  honynt 
at  wr  ieuanc  o'r  enw  John  Candler,  yr  hwn  oedd  ar  y  pryd  yn  gyn- 
northwyydd  mewn  masnachdŷ  jn  nhref  Ipswich.  Yn  ddilynol  i  hyny 
dywedir  iddo  ymsefydlu  fel  masnachydd  yn  Chelmsford,  a  dyfod  jn 
aelod  blaenllaw  gyda'r  Crynwyr.  Bu  farw  yn  1872,  pan  yn  ymyl 
pedwar  ugain  mlwydd  oed.  Ymhlith  y  pethau  a  ddaw  dan  sylw  yn 
Uythyrau  Thirlwall, — bachgen  tair  ar  ddeg  oed,  cofier — gellir  nodi, 
Diwygiad  gwleidyddol  a  safle  Syr  Francis  Burdett ;  Barddoniaeth  hen 
a  diweddar  o  ddyddiau  Milton  jn  ol  at  Homer,  ac  ymlaen  at  ddyddiau 
Syr  Walter  Scott,  William  Cowper,  a  Henry  Kirke  White ;  Pensées  a 
holl  weithiau  Pascal;  Addysg  y  dosbarth  gweithiol;  a'r  Rhyfel  ar  y 
Gorynys,— cyfres  o  faterion  sydd  yn  Uefaru  yn  hyawdl  am  amrywiaeth 
chwaeth  yr  ysgrifenydd  ieuanc. 

Gadawodd  y  Charterhouse  yn  1813,  a'r  flwyddyn  ddilynol  aeth  i 
Goleg  y  Drindod,  Caergrawnt.  Ymhlith  ei  gydefrydwyr  yno,  gellir 
enwi  Whewell,  Sedgwick,  Hugh  James  Rose,  a'i  hen  gyfaill  Julius 
Hare.  Mor  gjrnnarâ  Chwefror  1815,  etholwyd  ef  yn  Craven  Unwersity 
Scholar,  anrhydedd  na  ennillir  ond  yn  dra  anfynych  gan  Freshmen. 
Yn  yr  un  flwyddyn  ennillodd  y  Bdl  Scholarship.  Yn  y  flwyddyn  1818 
cymerodd  ei  degree,  ac  ennillodd  am  y  waith  gyntaf  fathodyn  aur  y 
Canghellydd.  Oddigerth  ychydig  o  ffeithiau  moelion  o'r  natur  hyn, 
nid  oes  genym  ddim  o  hanes  ei  yrfa  golegawL  Gwasanaethodd  am 
yspaid  fel  ysgrifenydd  y  Gymdeithas  Undebol,  ac  ennillodd  glod  uchel 
ìddo  ei  hun  fel  dadleuydd  ac  jrmresymydd.  Yn  Hunan-îŶwgraffiad 
John  StuartJMill,  gwneir  cyfeiriad  dyddorol  at  ei  hyawdledd  a'i  allu 
ymresymiadol.  Bu  yn  siarad  yn  un  o  gyfarfodydd  y  Gymdeithas 
Gydweithredol  a  sefydlwyd  gan  ddilynwyr  Robert  Owen,  mewn  atebiad 
i  araeth  o  eiddo  Mill  ar  gwestiwn  y  BoblogaetL  Er  fod  Mill  yn 
gorfod  anghytuno  â  bron  bob  gair  a  lefarodd,  dywed,  "  Cyn  ei  f od  wedi 


OORlfOP  THIBLWALL  A*I  GYSYLLTIADAU    OYIÍREIG.  87 

yngan  deg  brawddeg,  yr  oeddwn  wedi  ei  osod  i  lawr  fel  y  siaradwr 
goreu  a  glywswn  erioed,  ac  ni  chlywais  byth  wedi  hyny  neb  a  osodwn 
o'i  flaen."  Gellir  ychwanegu  i'r  brwdfrydedd  a  gynnyrchwyd  gan  y 
ddadl  a  gyfododd,  arwain  i  ffurfiad  Cymdeithas  Ddadleuol,  ì'r  hon  y 
perthynai  nid  yn  unig  Thirlwall  a  Mill,  ond  hefyd  Macaulay,  Charles 
Austin,  Iarll  Grey,  Arglwydd  Clarendon,  Bulwer,  Samuel  Wüberforce, 
Albany  Fonblanque,  ac  yn  ddiweddarach  Frederick  Maurice  a  John 
Sterling.  Etholwyd  Thirlwall  i  Gymmrodoriaeth  ei  Goleg  yn  1818,  a 
chymerodd  fantais  ar  yr  annibyniaeth  a  ddilynodd  hyny  i  dalu  ymwel- 
iad  â'r  Oyfandir.  Yn  Ehufain  daeth  i  gydnabyddiaeth  agos  â  Bunsen, 
yr  hwn  oedd  ar  y  pryd  yn  ysgrif enydd  y  Llysgenhadaeth  Brwssiaidd,  o 
dan  yr  hanesydd  enwog  Nieubuhr.  Parhaodd  y  cyfeillgarwch  a  ffurf- 
iwyd  cydrhyngddynt  yr  adeg  hon  am  yr  yspaid  o  hanner  canrif.  Yn 
Nghofiant  y  Farwnes  Bunsen  (ganedig  Waddington),  cyfeirir  at  yr 
argraff  ddymunol  a  roddwyd  gan  Thirlwall  ar  ei  ddyfodiad  cyntaf 
atynt,  a'r  dylanwad  a  gafodd  yr  ymwneyd  â  Bunsen  ar  ei  yrfa 
ddyfodol.  Nid  yw  yn  ymddangos  i  Thirlwall  ddyfod  i  gyfíyrddiad  à 
Nieubuhr,  er  y  gall  mai  y  pryd  hwn  y  dechreuodd  adadblygu  yr  hoffder 
at  waith  yr  hanesydd  Rhuf einig,  a  esgorodd  ar  ffrwythau  addf ed  mewn 
blynyddoedd  ar  ol  hyny. 

Ar  ei  ddychweliad  o'r  Cyf andir  dechreuodd  Thirlwall  ymroddi  i 
waith.  Ymddengys  ei  fod  o  herwydd  ammheuaeth  o  rym  ei  bender- 
fyniad  a  dyfnder  ei  argyhoeddiad,  wedi  ymwrthod  â'r  bwriad  o  ym- 
gymeryd  â  gyrfa  glerigol,  ac  iddo  oddiar  berswadiad  ei  gyfeillion  yn 
hytrach  nag  oddiar  unrhyw  duedd  bersonol  f oddloni  i  astudio'r  gyf raith 
gyda'r  amcan  o  gymhwyso  ei  hun  i  fod  yn  fargyfreithiwr.  Yn  Chwefror 
1820,  rhoddodd  ei  enw  ar  lyfrau  Lincoln's  Inn;  ond  o'r  dechreu 
ymron  nid  yw  yn  celu  yr  adgasrwydd  a  deimlai  tuag  at  yr  alwedigaeth 
yr  ymgymerasai  â  hi  Mewn  llythyr  at  ei  gyf aill  Mr.  Oandler,  ysgrif- 
ena  fel  y  canlyn :  "  Gallwch  yn  hawdd  dybio  na  bydd  i  mi  ymgymeryd 
âg  astudio'r  gyfraith  gyda  goíygiadau  eang,  gobeithion  uchel,  a  chyn- 
lluniau  dysglaer.  Na !  bydd  i  mi  ruthro  i'r  gorchwyl  gyda  gweithgar- 
wch  dibris,  yn  cael  fy  ngyru  ymlaen  gan  y  gobaith  truenus  o  hel 
cyfoeth  mewn  amser  digonol  i  ymryddhâu  o  lyffetheiriau  busnes  cyn  i 
fy  chwaeth,  fy  ngolygiadau,  a  fy  nheimladau  hollol  gyfnewid.  Os 
gellir  cyrhaedd  hyn,  hwyrach  y  gallaf  gysuro  fy  hun  o  herwydd 
gwastraffu  ystwythder  ieuenctyd  a  bywiogrwydd  dychymyg  ar  gylch 
galwedigaeth  ddiffrwyth  a  difywyd,  a  dilyn  'gogoniant  a  newydd-deb' 
ty  mreuddwyd  boreuol  gan  sylweddoliad  pruddaidd  ac  unffurf."  An- 
mhosibl  ydoedd  dysgwyl  i  un  yn  coleddu  y  fath  syniadau  am  ei  alwedig- 
aeth,  ddygymmod  â  hi  Po  f wyaf  a  welai  o  honi,  lleiaf  yn  y  byd  yr 
oedd  yn  ei  hofil.  Nid  jw  yn  annhebygol  er  hyny  i'r  ddysgyblaeth 
gyf reithiol  a  gaf odd  fod  o  f antais  neillduol  iddo  pan  alwyd  ef  i  f od  yn 
esgob.  Parhaodd  ei  efrydiau  nes  y  galwyd  ef  at  y  Bar  yn  1825. 
Gellir  bod  jn  sicr  nad  oedd  y  gyfraith  yn  cymeryd  yr  oll  o'i  amser. 
Talai  ymweliadau  mynych  â'r  Cyfandir,  ac  ymroddai  gyda  holl  awch  ei 
natur  i  ddarllen  ac  astudio  llenyddiaeth  Germanaidd.  Hyn  mae'n 
ddiau  a'i  harweiniodd  i  ddwyn  allan  gyfìeithiad  Saesoneg  o  Draethawd 
Beirniadol  Dr.  Frederick  Schleiermacher  ar  Ëfengyl  Luc,  gyda  rhag- 
draeth  nodedig  yn  cynnwys  hanes  y  ddadl  o  berthynas  i  awduriaeth  a 

1884.  o 


88  COHHOP  THIBLWALL  A*I  ŴY8YLLTIADAU   OYMREHfc 

t-TifH^^  yr  Efengylau  Oydolygol  (Synop&oal),  ac  yn  ymwneyd  â  llen- 
yddááfttb  y  pwiw  o'r  adeg  y  oyhoeddwyd  traethawd  yr  Esgob  Marah 
ar  Darddiod  a  Chyfansodẁad  y  Tair  Efengyl  Ganomidd  Cyntaf  yn  1801. 
I  ysgafnh&u  ei  ymchwiliadau  duwinyddol  ymgymerodd  ft  ohyfieithu  a 
chyhoeddi  rhai  o  chwedlau  Tiecfc,  y  rhai  a  gymeradwywyd  gan  y 
Çuarterly  BMm  fel  "gwaith  gwr  o  dalentau  uchel." 

Yn  1827  ffarwcliodd  Thirlwall  â'r  Gyfraith.  Ysgydwodd  lwch  Lin- 
coln's  Inn  oddiwrth  ei  draed,  a  dychwelodd  i  Gaergrawnt,  lle  yn  fnan 
y  oawn  ef  yn  myned  trwy  lawn  waith  athrofaol  fel  Junior  Bursart 
Jymor  Dean,  a  Head  Leäurer.  Yr  oedd  ei  gyfaill  Hare  wedi  ei  rag- 
flaenu  trwy  gymeryd  Classical  Lectureship  yn  Trinity  College.  Unodd 
y  ddau  gyfaül  i  gyfieithu  Haanes  Bhufin  Nieubuhr,  gwaith  achwareuodd 
ran  bwyaig  mewn  dwyn  oddiamgylch  dduU  newydd  o  efrydu  hanes- 
iaeth.  Cydnabyddid  rhagoroldeb  y  cyfieithiad  yn  Ued  gyffredinol,  ond 
yinosodwyd  arno  yn  chwerw  gan  ysgrifenydd  yn  y  Quarterly  Bemew. 
Parodd  hyn  i  Hare  gyhoeddi  Amddiffiyniad>  yn  cynnwys  attodiad  gan 
ThirlwaU.  DeaUid  f od  pwysijgrwydd  cymhariaethol  y  ddau  atebiad  yn 
cael  ei  ddangos  yn  rhagorol  yn  ngwaith  y  colegwyr  yn  galw  y  pam- 
phledyn  yn  gyfarthiad  Hare  a  brathiad  ThirlwaU  ("  Hare's  bark  and 
ThirlwaU's  bite").  Yn  1831  ymunodd  y  cyfeillion  drachefn  i  gychwyn 
j\PkÜ€Ìogkal  Mwewrh,  "gyda'r  amcan  o  hÿrwyddo  a  ohefnogi  astud- 
iaeth  Uenyddiaeth  henafoL"  Bu  ei  ffawd  yn  debyg  i  eiddo  Uawer 
cylchgiawn  o  gyffelyb  amcan,  ond  fel  y  çylwa  Deon  Stanley,  "yn  ystod 
yspaid  byr  ei  fodolaeth  cynnysgaeddodd  ni  â  mwy  o  yehwanegiadau 
.  sylweddol  at  lenyddiaeth  ac  ysgolheigdod  Seisonig  na'r  un  cyfnodolyn 
a*aU  sydd  eto  wedi  ymddanfps."  Ysgrifenodd  ThirlwaU  amryw  o  draeth- 
odau  meithion  iddo.  Çyfrifir  yr  ysgrif  "Ar  Watwareg  Sophocles"  fel 
gorcheetwaith  beirniadaeth  athronyddoL  Ymhlith  ysgrifau  eraiU  o'i 
eiddo  gejlir  nodi  y  rhai  ar  "  Memmon,"  ar  "  Ancaeus,  ar  "  Safle  Susa," 
ae  ar  "  Esgyniad  yr  Alpau  gan  HannibaL"  Y  mae  Deon  Perowne  wedi 
cyhoeddi  y  rhai  hyn,  ynghyd  ag  eraiü,  yn  y  gyf rol  gyntaf  ar  ein  rhestr. 

Fe  nrddwyd  Thirlwall  yn  ddiacon  yn  y  flwyddyn  1827,  ac  yn 
o&eiriad  y  flwyddyn  ddilynoL  Yn  1829  fe'i  cymeradwywyd  i  Esgob 
Ely  igyflawni  dyledswyddau  clerigol  bywioliaeth  neiUdaedig  Over,  plwyf 
hìeb  fod  yn  nebpeU  o'r  Coleg.  Yno  cyflawnodd  waith  ei  swydd  gyda 
ztì  a  ffyddlondeb,  ac  enniUodd  raddau  o  boblogwydd  gyda'i  bregethau. 
Y&iadawodd  Hare  o  Gaergrawnt  yn  1832  i  gymeryd  gofal  gweinidog- 
aethol,  a  düynwyd  ef  fel  is»athraw  gan  ThirlwaU.  Gwerthf awrogid  ei 
ddarUthiau  yn  fawr  gan  gynifér  âg  oedd  yn  adnabod  eu  gwir  werth,  ac 
aetl&  pethau  ymlaen  am  yspaid  yn  eithaf  esmwyth.  Ond  yn  1834 
torwtyd  y  cysyUtiad  rhyngddo  â'i  gyd-athrawon  gan  y  ddadl  bwysig  a 
gymerodd  le  y  flwyddyn  hono  o  berthynas  i  Dderbyniad  YmneiUduwyr 
i  hoU  f reintiau  yr  Athrofa.  FaUa  gofod  i  ni  fyned  i  ymhelaethu  ar 
f anjlion  yr  helynt,  yr  hyn  sydd  yn  Uai  angenrheidiol,  am  f od  y  mater 
eipoes  wedi  cael  ei  drin  yn  y  Traethodydd  (gwel  rhifyn  Ionawr,  1879). 
Y  mae  y  ddadl  yn  awr  wecü  ymgoUi  i  f esur  helaeth  yn  nystawrwydd  y 
gorphenol,  ond  gweddus  fyddai  i  YmneiUduwyr  gadw  mewn  diolchus 

Sf  ymdreçh  wrol  a  rhyddfrydol  Connop  ThirlwaU  o  blaid  eu  rhydd- 
,  d*     Piwedd  yr  ymryson,  f el  yr  awgrymwyd,  f u  i  ThirlwaU  roddi  i 
íyny  ei  le  f ẁ  Is-Athraw, 


OONNOP  THIBLWALL  Al   GYSYLLTIÀDAU    OYMBBH».  89: 

Er  fod  ei  sefyllfa  'yn  un  hynod  annymunol,  arosodd  yn  y  coleg  nes  i . 
amgylchiad  ddyfod  a  newidiodd  gwrs  ei  fywyd  mewn  modd  annysgwýl- 
iadwy.  Trwy  farwolaeth  y  periglor  syrthiodd  bywoliaetii  fras  Kirby- 
Underdale,  Swydd  Efrog,  i  ddwylaw  Arglwydd  Brougham,  a  chyunyg- 
iwyd  hi  i  Thirlwall.  Derbyniodd  yntau  y  cynnygiad,  a  chyda  diwedd 
1834  daeth  ei  gysylltiad  â  Chaergrawnt  i  derfyniadL  Yr  oedd  y  cyf- 
newidiad  o  fywyd  prysur  yr  Athrofa  i  unigrwydd  a  thawelwch  y  fyw- 
oliaeth  wledig  yn  un  mawr ;  ond,  yn  ol  ei  arf  er,  ymroddodd  Thirlwall  i'r 
gwaith  yr  ymgymerasai  âg  ef  gydag  yni  a  zel ;  ac  yn  f uan  ennillodd  barch 
ahyder  ei  blwyfolion.  "  Coffeir  hyd  yn  nod  yn  awr,"  medd  ei  fywgraff- 
ydd,  "amy  gwasanaeth  rheolaidd  a  gadwai,  am  y  cynnulleidfaoedd 
lhosog  (llawer  o  honynt  o'r  plwyfi  cylchyhol)  a  ddeuent  i'w  wrandaw, 
am  yr  ymweliadau  mynych  â'rysgol  ddyddiol,  am  y  gweddiau  (eẃm* 
pore)  gyda'i  braidd,  y  mwyafrif  o'r  rhai  oeddynt  yn  Ymneillduwyr,  ao 
am  ei  ofal  manwl  o'r  tlawd  a'r  dyoddefus."  Ynglŷn  â  Kirby-Underdale 
hefyd  yr  ydys  i  gysylltu  cyhoeddiad  Hcmes  Ghroeg,  prif  waith  llenyddol 
ei  oes,  ar  yr  hwn  yn  benaf  y  gorphwys  ei  hawliau  f el  llenor  ac  ysgol- 
haig.  Diau  iddo  ef,  yn  gystal  a'i  gyd-hanesydd  Oeorge  Grote,  gael 
ei  symbylu  i'r  gwaith  hwn  gan  awydd  i  gymhwyso  at  hanes  Groeg 
yr  un  egwyddorion  beirniadol  ag  a  gymhwysasid  mor  Iwyddiannus 
gan  Nieubuhr  at  hanes  Ehufain.  Ar  ol  yr  arosiad  cymharol  fyr  o  bum' 
mlynedd,  terfynodd  ei  gysylltiad  â  Kirby  trwy  iddo  gael  ei  benodi  yn 
Esgob  Tyddewi  gan  Arglwydd  Melbourne.  Yn  y  Memms  of  Fìscount 
Melbowmey  gan  Mr.  W.  McCullagh  Torrens,  AS.,  dywedir  fod  peth 
petrusdod  wedi  bod  ynghylch  penodiad  Thirlwall  i'r  esgobaeth  o  her- 
wydd  ei  berthynas  â  thraethawd  Schleiermacher ;  a  desgrifir  ymweliad 
lled  ddigrifol  a  fu  rhyngddo  â'r  Prif  Weinidog,  rywbryd  cyn  i'r  mater 
gael  ei  hollol  benderf ynu.  Ymddengys  f od  y  Prif  Weinidog  yn  ei  wely, 
o'r  man  y  cyfarchai  ei  ymwelydd  fel  y  canlyn :  "  Hope  yon  are  come 
to  say  you  accept  1  I  only  wish  you  to  understand  that  I  don't  intend,  if 
I  know  it,  to  make  a  heterodox  bishop.  I  don't  like  heterodox  bishops. 
As  men  they  may  be  very  good  anywhere  else,  but  I  think  they  have 
no  business  on  the  bench.  ...  I  sent  your  edition  of  Schleiermacher 
to  Lambeth,  and  asked  the  Primate  totell  me  candidly  what  he  thought 
of  it  .  .  .  He  does  not  concur  in  all  your  opinions,  but  he  says  there 
is  nothing  heterodox  in  your  book.  Had  he  objected  I  would  not  have 
appointed  you."  Diwedd  yr  ymdrafodaeth  fu  i  Thirlwall  dderbyn  yr 
anrhydedd  a  gynnygid  iddo.  Adroddir  hanësyn  pur  ddifyrus  ynglŷn  â 
derbyniad  yr  Esgob  ar  ei  ddychweliad  i  Kirby.  Trefnasai  y  trigolion 
ry w  f ath  o  groesawiad  cyhoeddus  iddo,  ond  chwalwyd  eu  holl  gynllun- 
iau  gan  frwdfrydedd  croesawus  dau  bedwar-troed  o  gŵn,  y  rhai,  yn  eu 
dull  eu  hunain,  a  hawlient  holl  sylw  ei  arglwyddiaeth  nes  i  adeg  y 
plwyfolion  fyned  heibio.  Hoffder  o  anifeiliaid  oedd  un  o  nodweddion 
dymunol  cymeriad  yr  Esgob.  Yn  fuan  ar  ol  hyn  ymadawodd  à  Kirby- 
Underdale,  ac  ni  ymwelodd  â'r  lle  am  yn  agos  i  chwarter  canrif.  Pan 
wnaeth  hyny,  dywedir  iddo  fyned  ar  ei  union  i  chwilio  am  lythyrenau 
Groegaidd  a  dorasai  ar  goeden  er  cof  am  un  o'i  hèn  gyfeillion  pedwar- 
troed.  Cafodd  lawer  o  bleser  yn  ymofyn  am  yr  ychydig  hen  bobl 
oeddynt  heb  golli  eu  hadnabyddiaeth  o  hono.  Un  o'r  pethau  a  ennill- 
odd  iddo  serch  trigolion  Kirby  ydoedd  ei  anmharodrwydd  i  wrando 

o  2 


40  OOHirOP  THIBLWALL  a'i  GTBTLLTIADAU    OTMBBIG. 

chwedlau.  Arferai  hen  glochydd  y  Ue  ddyweyd  mai  ei  atebiad  cyson  i 
bob  chwedleawr  fyddai,  "I  neyer  'ears  no  tales."  Glynodd  yn  yr  un 
penderfyniad  trwy  y  gweddill  o'i  oes.  Oresyn  na  byddai  mwy  o'i 
frodyr  yn  tebygu  iddo ! 

Ymsefydlodd  yn  fuan  yn  y  cylch  newydd  ymha  nn  yr  ydoedd  i 
lafurio.  Gan  fod  hen  balasdŷ  esgobawl  Tyddewi  wedi  adf eilio,  bn  raid 
iddo  wneyd  ei  gartref  yn  Abergwili,  pentref  bychan  yn  agos  i  Gaer- 
fyrddin.  Pa  bethau  bynag  a  fuont  yn  gymhelliad  iddo  i  ymgymeryd 
ft  gwaith  clerigol,  yn  hy trach  na  gwasanaethu  y  gyfraith,  nid  oes  nn  lle 
i  ammeu  zel,  ymroddiad,  a  duwiolfrydedd  ei  yrf a  eglwysig.  Ymgymer- 
odd  â'i  dyledswyddau  gydag  egni  a  phenderfyniad  a  ennülodd  iddo 
gymeradwyaeth  hyd  yn  nod  ei  wrthwynebwyr.  Ni  arbedodd  na  thra- 
fferth  na  thraul  wrth  geisio  ymgydnabyddu  âg  anghenion  ei  esgobaeth 
ëang,  a  thrwy  lafur  dirfawr  a  llawer  o  hunanymwadiad  cymhwysodd  ei 
hun  i'w  rheolL  Ymwelodd  yn  bersonol  ft  phob  rhan  o'r  esgobaeth; 
gwnaeth  ymchwiliad  manwl  i  sefyllf a  yr  eglwysi  a'r  ysgolion ;  a  chyf- 
lawnodd  yn  rheolaidd  bob  dyledswydd  oedd  yn  syrthio  arno  fel  un  o 
Fugeiliaid  yr  Eglwys  Sefydledig.  Yn  y  "Cynghorion"  meistrolgar 
(gwel  Trabthodydd  Hydret,  1879)  a  draddodai  bob  tair  blynedd  i'w 
glerigwyr,  adolygodd  hanes  yr  Eglwys  f el  nas  gallai  neb  arall  wneyd. 
Uyfranodd  yn  ora  haelionus  tuag  at  welliantau  esgobaethol,  ac  am 
lawer  o  flynyddoedd  neiüduodd  ran  helaeth  o'i  incwm  tuag  at  ychwan- 
egu  gwerth  bywoliaethau  gweiniaid.  D^rwedir  fod  ei  roddion  yn  y 
cyfeiriadau  a  nodwyd  yn  ystod  ei  fywyd  esgobawl  yn  cyrhaedd  y  swm 
anferth  o  £40,000.  Er  hyn  oll,  rhydd  ei  fywgranwyr  ar  ddeall  nad 
ydoedd  yn  boblogaidd  ymhhth  ei  glerigwyr.  Rhaid  cydnabod,  medd- 
ent,  eu  bod  yn  ei  ofni  a'i  barchu  yn  hytrach  nag  yn  ei  garu.  Ýchydig 
oedd  y  rhai  hjnj  a  f edrent  dreiddio  trwy  yr  ymddangosiad  o  reseroe 
oedd  yn  ei  amgylchynn,  a  dyfod  i  adnabod  nodweddau  tyneraf 
a  serchocaf  ei  natur;  ac  felly  aeth  drwy  y  byd  heb  i'r  mwyafrif  o'i 
gydnabod  erioed  ei  ddealL  Yr  nn  modd  y  bu  gyda'i  gyd-esgobion. 
Of n  yn  hytrach  na  chariad  oedd  yn  llywodraethu  eu  cysylltiadau  hwy- 
thau  âg  ef.  Teimlent  fod  ei  gefnogaeth  yn  werth  ei  gael,  ond  gwydd- 
ent  ar  yr  un  pryd  nad  estynid  y  gefnogaeth  hono  i  wasanaethu  amcan- 
ion  plaid,  nac  i  helpu  cynlluniau  yr  urdd.  Ond  tu  allan  i'r  cylch 
Eglwyaig,  cydnabyddid  ei  ragoriaethau  a  gwerthfawrogid  hwynt; 
rhoddid  pwys  ar  ei  farn,  a  gweithredid  yn  ol  ei  gynghor.  Pan  ym- 
gymerai  âg  anerch  Tý  yr  Arglwyddi,  byddai  yn  sicr  o  wrandawiad 
astud  (flfafr  nad  estynid  i  lawer  o'i  frodyr),  a  byddai  yn  sicr  o  gario 
dylanwad.  Dywedir  am  ei  araeth  ar  Ddadgysylltiad  yr  Eglwys  Wydd- 
elig  (EssaySy  &c,  tu  daL  237)  iddi  fod  yn  fwy  efFeithiol  o  blaid  y  mesur 
na  r  un  araeth  arall  a  draddodwyd  yn  ystod  y  ddadL 

Tra  yn  cario  ymlaen  ei  waith  esgobawl  yn  fiyddlawn  a  diesgus,  gwas- 
anaethodd  yr  Esgob  Thirlwall  ei  wlad  mewn  Uawer  o  gyfeiriadau.  Ni 
wnawn  yn  awr  ond  enwi  ei  gysylltiad  â'r  Gommissiwn  Eglwysig  ar 
Ddefodaeth,  a'i  lafur  diflino  fel  un  o  aelodau  yr  Old  Testament  Remsion 
(hmwmy.  Am  34  mlynedd  llanwodd  gadair  Sant  Dewi;  ond  fel  yr 
oedd  ei  flynyddoedd  yn  cynnyddu  yr  oedd  ei  nerth  corfforol  yn  pallu,  a 
phenderfynodd  roddi  jrr  esgobaeth  i  fyny.  Cariodd  y  penderfyniad  i 
weithrediad  yn  Mai,  1874,  ac  ymneillduodd  i  fyw  i  Bath.    Yno,  gydaç 


COHHOP   THlRLWALL  A  I  GYBYLLTIADAÜ    CTMBKICL  41 

yni  di-fldio,  fel  y  dywed  Deon  Stanley,  parhaodd,  "hyd  yn  nod  mewn 
henaint,  mewn  dallineb  ac  mewn  unigrwydd,  i  ychwanegu  at  drysoratt 
ei  wybodaeth,"  i  garío  ymlaen  ei  waith  ar  y  Çyfieithiad  Diwygiedig  o'r 
Hen  Destament,  ac  i  ymarf er  gaüuoedd  ei  feddwl  cadarn  ar  bob  cwest- 
iwn  pwysig  mewn  byd  ac  eglwys.  Daeth  marwolaeth  ato  yn  Ued 
ddisymwth,  ar  y  27ain  o  Gorphenaf,  1875.  Ehoddwyd  ei  weddiUion, 
gyda  Uawer  o  briodoldeb,  i  orwedd  yn  meddrod  ei  gydlafnrwr  George 
Grote,  yn  nghwmni  y  rhai  a  f arnwyd  yn  deilwng  o  le  yn  Yalhalla  y 
genedl — "teml  dystawrwydd  a  chymmod" — Westminter  Abbey. 

Tr  ydym  yn  awr  yn  dychwelyd  at  fater  mwyaf  uniongyrchol  ein 
hysgrif,  sef  cysylltáad  Connop  ThirlwaU  â  Ghymru.  Dywed  nn  a'i 
hadwaenai  yn  dda  ei  f od  yn  cymeryd  y  dyddordeb  dyfnaf  ymhob  peth 
a  berthynai  i  Gymru,  ei  phobl,  ei  hiaith,  ei  hanes,  a'i  thraddodiadau. 
T  mae  ei  weithiau  cyhoeddedig  yn  llawn  o  gyf eiriadau  at  f aterion  yn 
dal  rhyw  berthynas  neu  gilydd  â  gwlad  ei  fabwysiad.  Ceir  fod  y 
drydedd  gyfrol  ar  ein  rhestr,  yr  hon  i  ni  yw  y  fwyaf  darUenadwy  o  r 
cyfan,  yn  dra  chyf oethog  yn  yr  ystyr  yma,  gan  ei  bod  yn  cynnwys  deth 
oliad  o  Lythyrau,  aUan  o  ohebiaeth  yn  ymestyn  dros  gyfnod  o  ddeng 
mlynedd  gyda  chyfeüles  ieuanc,  un  o  aelodau  teulu  Cymreig,  gyda'r 
rhai,  y  mae'n  amlwg,  yr  oedd  yr  Esgob  yn  Ued  gartref oL  Sylwa  eu  gol- 
ygydd,  Deon  Stanley,  yr  hwn,  gyda  Üaw,  a  hawlid  gan  ThirlwaU  fel 
Cymro,  fod  y  Uythyrau  hyn  "  yn  cyfleu  o'n  blaen  wedd  ar  gymeriad 
yr  Esgob  na  werthfawrogid  yn  briodol  yn  ystod  ei  fỳwyd,  a'r  hon  na 
chynnrychiolir  mor  gyflawn  yn  yr  ohebiaeth  cydrhyngddo  â'i  gyfoesol- 
ion."  O  herwydd  rhesymau  yr  ydys  eisoes  wedi  cyflwrdd  â  hwynt,  nid 
oedd  gwir  f aẁredd  y  dyn  yn  adnabyddus  ond  i  ychydig  iawn  o'i  gyf- 
eillion  agosaf.  T  mae  y  Uythyrau  hyn  yn  "  dangos  y  galon  agored  a 
charedig  oedd  yn  curo  y  tu  ol  i  f eddwl  cawraidd  ThirlwaU ;  y  cydym- 
deimlad  tyner  a'i  meddiannai  tuag  at  ddyoddefiadau  y  rhai  hyny  y 
dygid  ef  i  gyôyrddiad  â  hwynt  yn  amgylchiadau  cyflredin  bywyd ;  a  r 
hoflder  chwareus  o'r  anifeihaid  dofion  oeddent  fel  yn  flurfio  rhan  o'i 
gylch  teuluaidd.  T  maent  yn  Uawn  gwerthfawrogiad  bywiog  o  hoU 
brydf erthion  amrywiol  tymmorau  natur ;  dangosant  gylch  ëang  o  adna- 
byddiaeth  â  ffurfiau  ysgafnaf  Uenyddiaeth,  yn  gystal  â'i  rhai  trymaf ; 
dadguddiant  hefyd  rai  o'i  deimladau  a'i  feddyhau  mwyaf  mewnol  ar 
gwestiynau  mawrion  y  byd  moesol  a  chrefyddol,  o  barthed  i'r  rhai  y 
ceir  yn  ei  ysgrifeniadau  cyhoeddus  y  dadganiad  aUanol  a  beirniadol  yn 
unig ; "  a'r  hyn  sydd  f wyaf  o  bwys  i  ni  ar  hyn  o  bryd,  "  y  maent  jm 
rhoddi  mynegiad  i'r  ymhyf rydiad  gwresog  a  deimlai  efe  yn  gystal  ft'i 
ohebyddes  yn  iaith  a  thraddodiadau  y  wlad  a'r  esgobaeth  Gymreig  a  gym- 
erodd  yn  eiddo  iddo  ei  hun."  Ond  nid  mewn  ystyr  fabwysiadol  yn  unig 
y  cyfrifai  ThirlwaU  ei  hun  yn  Gymro.  O  du  ei  dad  hanai  o  deulu  y 
Barwniaid  de  Thirlwall,  perchenogion  OasteU  ThirlwaU,  yn  North- 
umberland.  Ond  tra  yr  oedd  ei  enw  teuluaidd,  f el  y  dywed  ef  ei  hun, 
yn  siarad  am  amser  "  when  some  of  my  forefathers  were  thirling  their 
way  with  might  and  main  through  the  old  waü  which  was  the  scene  of 
80  many  hard-fought  battles,"  yr  oedd  ei  enw  bedyddiol  wedi  ei 
etifeddu  oddiwrth  deulu  ei  fam;  ac  yr  oedd  ganddo  "bob  rheswm  i 
gredu  ei  f od  yn  cyfranogi  o  ba  waed  Cymreig  bynag  sydd  yn  rhedeg 
yn  Sir  Faesyfed,"  Ue  yr  oedd  iddo  lawer  o  gysyUtiadau  teuluaidd 


tí  00SMOP  THIBLW&LL   A*I   OYbYLLTlADAU   CY1ÌRSI& 

Pan  j  dyrchafwyd  ef  yn  ngwrtbwyneb,  I el  yr  awgrymwyd,  i  ddy- 
muniadau  rhaì  brodyr  gweiniaid,  i'r  fainc  esgobawl,  "nid  teimlad 
gwanaidd  o  ddyledswydd  a'i  galluogodd  i  dafla  ei  alluoedd  ieithyddol 
crynon  i'r  gorchwyl  caled,  ond  iddo  ef  nid  anhyfryd,  o  ddysgu,  mewn 
modd  na  ddyogwyd  erioed  o'r  blaen  gan  unrhyw  Esgob  Seisonig,  iaith 
yr  esgobaeth  y  penodwyd  ef  iddi"  Yr  oedd  ei  gyrhaeddiadau  ieith- 
▼ddol  ynddyut  eu  hunain  yn  nodedig.  Nid  oedd  Hebraeg,  Groeg, 
Lladin,  Ellmynaeg,  Ffrancaeg,  Italaeg,  a  Chymraeg  ond  ychydig  o  r 
ieithoedd  a  feistrolodd.  Ond  er  cymaint  ei  alluoedd  yn  y  cyfeiriad 
hwn,  y  mae  eto  yn  fater  o  syndod  iddo  f eistroli  y  Gymraeg  mor  rwydd 
a  didrafferth.  Dywed  awdwr  yr  ysgrif  yn  y  Ghurch  Qmrterly  wrthym 
ei  f od  yn  alluog  i  ddarUen  y  gweddiau  a  phregethu  yn  Gymráeg  ymhen 
ychydig  gyda  blwyddyn  ar  ol  iddo  symud  i  DyddewL  Buasai  hyny  ó 
gyrhaedcüad,  fel  y  sylwa  awdwr  yr  ysgrif  yn  y  Traethodydd  (Ionawr, 
1879),  "yn  nesaf  peth  i  wyrth; "  ond  y  mae  y  gwirionedd  gryn  lawer 

Ci  fwy  rhyfeddoL  Tmddengys  iddo  ddysgu  digon  o  Gymraeg  i  gyf- 
wni  y  gwasanaeth  Eglwysig  o  fewn  chwe'  mis  ar  ol  iddo  ymsefydlu  yn 
Abergwui.  Fel  y  sylwyd  yn  barod,  penodwyd  ef  i  Esgobaeth  Tyddewi 
jm  Gorphenaf,  1840.  Ar  yr  2il  o  íonawr,  1841,  ysgrifena  at  ei  frawd, 
j  Parch.  Thomas  Thirlwall,  fel  y  canlyn:  "Dydd  Sul  y  6ed  o'r  mis 
diweddaf  darllenais  y  Foreuol  Weddi  a'r  Diolchgarwch  dros  y  Fren- 
hines  yn  Gymraeg,  a  gweinyddais  y  Sacrament  i  gant  o  gymunwyr  yn 
jr  un  iaith.  .  .  .  Dydd  Nadolig  (1840)  pregethais  yn  y  prydnawn  i 
gynnulleidfa  líosog.  Farhaodd  y  gwasanaeth  Gymraeg  a  Saesoneg 
yn  y  boreu  dros  bedair  awr.  Y  Sul  dilynol,  yn  absennoldeb  un  o'r 
frebendwries  trwy  brof edigaeth  deuluaidd,  ymgymerais  â'r  gwasanaeth 
Cymraeg  yn  y  ruwe,  a  dywedwyd  wrthyf,"  ychwanegai  gydag  ychydig  o 
Tmffrost  hawdd  iawn  ei  faddeu  dan  yr  amgylchiadau,  u  fod  y  bobl  yn  dal 
ìj  mod  wedi  f y  ngeni  yn  Gymro,  yn  gymaint  a'm  bod  yn  darìlen  Gymraeg 
yn  well  na'r  clerigwyr.  Mae  yn  ddigon  posibl  f od  fy  aceniaeth  yn  fwy 
cywir  na'r  eiddo  llawer  o'r  rhai  sydd  yn  gwasanaethu  yma."  Ychydig 
cvn  jr  adeg  y  cyf eirir  ati  yn  y  dyf yniad  uchod,  hysbysir  ni  yn  yr  un 
llythyr  ei  fod  wedi  derbyn  nodyn  Cymraeg  oddiwrtìi  ysgrifenydd  Oym- 
deithaa  Oymreigyddion  Llundain,  yn  ei  hysbysu  fod  y  Gymdeithas,  ar 
gyfrif  ei  gynnydd  yn  iaith  eu  mam-wlad,  yn  bwriadu  ei  benodi  yn  un 
t>  i  haelodau  anrhydeddus ;  ac  ychwanega,  gyda'r  un  ymÛTOst  diniwed 
ag  o'r  blaen,  "  Yr  wyf  newydd  weled  fod  y  nodyn,  ynghyd  a  fy  atebiad 
innau  iddo,  wedi  eu  darllen  yn  eu  cyfaríod  blynyddol  yn  Llundain,  a 
bod  fy  'iechyd  da'  wedi  ei  yfed  yno  gyda  llawer  o  gymeradwyaeth." 
Ond  er  fod  llawer  o  wirionedd  yn  ngeiriau  Gawrdaf  pan  yn  ei  Arwyr- 
ain  i'r  Esgob  y  dy  wed, 

Awdwr  djsgedig  ydyeh 
Tn  amry  w  iaith — pwy  mor  wych ! 
Wrth  pich  llaw,  e  ddaw  'n  ddi  oa 
Iaith  ddyfoaf  mewn  pythefnos, 
Heb  iin  cur,  mor  bur  ddi  ball, 
A'r  hwn  ni  ŵyr  yr  un  arall, — 

eto  y  mae  yn  lled  debyg  ddarfod  hyd  yn  nod  i  Thirlwall  wario  peth 
«amser  a  Uafur  cyn  dyf od  yn  hyddysg  yn  holl  ddirgelion  yr  hen  Omer- 
aeg.    Ö'r  ochr  arali,  fe'n  hysbysir  gan  y  cyfaill  agos  y  dyfynwyd  ei 


COKWOP   ÎH1KLWALL  A*I   GYSYLLTIADAÜ   OYMBEI0.  éd 

sylwadau  eisoes,  Fr  Esgob  gyrhaedd  gwybodaeth  drwy  adl  o'r  hen  iaith, 
a  bod  ei  yagrifaa  Cymraeg  yn  nodedig  am  en  grym  a'n  purdéb  iëith- 
yddpl ;  en  bod,  mewn  gair,  yn  glasurol  ac  ysgolheigaidd.  Cawn  hefyd 
i'r  bardd  a'r  ysgolhaig  Cymreig,  y  Parch.  J.  Jonea,  M.A.  (Ioan  Tegid), 
gyflwyno  un  o'i  weithiau  iddo  ar  gyfrif,  fel  y  dywedid,  ei  "  wybodaebh 
Gymreig  ddofn,"  a  bod  cyhoeddwr  Gwyddfa  y  Bardd,  sef  gwaith  awén- 
yddol  Cawrdaf,  yn  cyflwyno  y  gyfrol  hono  îddo  fel  "  noddwr  haelionus 
Uemyddiaeth,  a  chefnogwr  gwresog  pobpeth  a  duedda  at  leshad  ac 
anrhydedd  Cymru,  Cymro,  a  Chym^aeg.,,  Gall  fod  geiriau  y  çyflwyn- 
wyr  yn  tueddu  at  organmoliaeth,  ond  y  mae  pob  tebygrwydd,  ni 
a  gredwn,  i'r  Esgob  gyrhaedd  meistrolaeth,  hyny  yw,  yn  ol  dysg- 
eicuaeth  ílyfrau,  o'r  hen  iaith  a  garwn  mor  fawr.  Bod  yn  drwýadl 
gyda  phobpeth  yr  ymaflai  ynddo  i'w  wneuthur  ydoedd  un  ö  iFodáü 
arweiniol  ei  feddwl  a'i  fywyd,  ac  nis  geliir  meddwl  iddo  esgeulnso  bod 
felly  yn  y  cysylltiad  sydd  dan  sylw.  Mae  y  Uyŵyrau  sydd  o'n  blaen 
mewn  amrywiol  fanau  yn  dangos  ymlyniad  wrth  yr  iaith  ac  adnabydd- 
iaeth  gyflawn  o'i  chyfrinion,  Boddlonwn  ar  y  dyfyniaä  a  ganlyn,  ailan 
o  lythyr  yn  cyfeirio  at  ei  waith  yn  pregethu  o  flaen  eiMawrhydi: 
"Anfonodd  y  Frenhines  am  danaf,"  meddai,  "yn  fuan  yr  ol  y  gwasan- 
aeth,  ac  anrhydeddodd  fi  âg  ymddyddan  preifat,  gan  fy  arwain  trwy 
amrywiaeth  mawr  o  faterion.  Un  o^r  rhai  y  buom  hwyaf  gydag  ef 
ydoedd  Cymru,  y  bobl  a'r  iaith.  Er  y  gaíl  ei  •themilaàau.fod  yn  adna- 
byddus  i  chwi,  buasai  yn  gwneyd  lles  i  chwi  glywed  y  gwresogfwydd 
gyda  pha  un  y  rhoddai  ddadganiad  i'w  theimlad  o  wrthwynebiad  ifr 
syniad  o  fod  i'r  hen  iaith  ddarf od ;  a  buasech  yn  Uai  abl  nag  yr  ©etjldwn 
ìnnau  i  gadw  rhag  dadgan  eich  cydymdeimlad  â'r  hyn  a  ddywedai,  ér 
na  fuasai  hyny,  fe  allai,  yn  warantedig  gan  reolau  moesgarwch.  ¥r 
oedd  ein  hymddyddan  drwyddo  yn  jhydd  a  siriol ;  dywedodd  wrthyf 
hyd  yn  nod  am  ei  nurses  Cÿmreig."  Mewn  blynyddoedd  ar  ol  iýsgrif- 
enu  hyn,  cyfeiria  at  yr  ymddyddan  mewn  ffordd  o  amddiftyniadrhag 
ẁy w  gyhuddiad  disail  a  ddygid  yn  ei  erbyn  o  ewyUysáo  marwolaeth 
hen  iaith  Gwalia. 

ÎFel  y  crybwyUwyd  yn  barod,  nid  ydyw  lîsgobion  Tyddewi  yn  awr 
yn  byw  yn  mhalasdy  esgobawl  y  dref  oddiwrth  ba  un  y  cymerant 
eu  henw,  ond  yn  Abergwüi,  yn  agos  i  Gaerfyrddin,  pellder  oddeutu 
hanner  can'  milldir  oddiwrth  yr  ^lwys  Gadeiriol.  Mewn  yfegrif  ar 
"The  Wild  Welsh  Coast,"  yn  un  o'r  cyfnodoUon  Americanaidd  dro 
yn  ol,  ysgrif enai  y  diweddar  Mr. .  Whrt  Sikes,  awdwr  Old .  Seuth 
Wales,  a  BrUish  Goblins,  fel  hyn  am  hen  dref  a  phalae  Tyddewi : 
"The  ruined  palace  of  the  ancient  bishops,  which  is  one  of  the  most 
beautiful  ruins  in  Wales,  is  especiaUy  celebrated  for  its  elegant  open 
Gothic  parapet.  .  .  The  palace  is  roofless  and  neglected,  but  it  is  the 
most  impressive  feature  of  this  once  mighty  and  influential  cathedral 
town ;  to  my  mind  illustrating  Time's  ehanges  even  more  forcibîy  than 
the  dwindled  population,  for  this  palace  was  one  of  the  most  splendid 
in  Britain,  and  it  was  one  of  seven  in  this  see,  aU  nearly  as  grand 
and  aU  now  in  ruins."  A  chan  mai  mewn  adfeilion  yr  ydoédd,  ie 
dreuüwyd  y  rhán  fwyaf  o  amser  yr  Esgob  ThirlwaU  yn  neiUduae^h 
Abergwüi.  I  lawer  un,  buasai  tawelwch  y  Ue  yn  faich  annyoddefol; 
osd  iddo  ef  yr  oedd  yr  unigrwydd  yn  ihollol  gydnaws.  Çawn  öf  ýn 
cyfeirio  drachefn  a  thrachefn  at  y  pleser  a  deimlai  bob  amser  pan 


4*  GOHNOP  THIBLWALL  A*I  GT8TLLTIADAÜ    CÎMREH*. 

yn  gadael  Uundain  am  lonyddwch  tawel  ei  gartref  yn  y  wiad.  Yr 
oedd  twrf  a  dwndwr  dibaid  prif ddinas  y  byd  yn  ei  flino ;  ac  hyd  yn 
nod  yn  nghanol  mwyniant  cymdeithas  o'r  fath  a  garai,  ac  attyniadâu 
amrywìol  bywyd  trefol,  byddai  ei  feddwl  yn  troi  gyda  hiraeth  a 
dyhëad  at  ei  f eusydd,  ei  goedydd,  ei  ffrwythydd,  a'i  flodau,  draw  tuag 
AbergwilL  Ymhoffai  yn  fawr  mewn  pob  math  o  greaduriaid.  Yn 
rhestr  ei  anwyliaid  teuluaidd,  cyfrifid  cŵn  a  chathod,  paunod  ac  ieir  y 
coed,  ynghyd  a  Uawer  math  arall  o  etif eddion  adenydd.  Yr  oedd  hefyd 
yn  hoff  o  wyddau.  Eywfbdd  y  mae  yr  ŵydd  wedi  ennill  iddi  ei  hun 
enw  am  wiriondeb.  Ac  eto  pe  cymerai  rhywun  ychydig  o  drafferth  i 
wneyd  ymchwiliad  i  V  hanes,  f e  geid  nad  ydyw  mewn  un  modd  mor 
ffol  ag  y  mae'n  edrych.  Nid  ydyw  Livy  a  Plutarch,  Ovid  a  Pliny, 
Aristotle,  Buffon,  a  Proffeswr  Owen,  ond  nifer  fechan  o'r  dysgedigion 
sydd  yn  barod  i  ddyweyd  yn  dda  am  dani  Mae  y  bobl  sydd  wedi 
arfer  sylwi,  yn  dyweyd  mai  anhawdd  iawn  ydyw  dal  gŵydd  yn 
hepian ;  ac  y  mae  creadur  gwyliadwrus  o'r  f ath  yn  Ued  sicr  o  f od  yn 
meddu  ar  ragoriaethau.  Yr  oedd  yr  Esgob  Thirlwall,  mae'n  ddiau, 
wedi  deaü  hyny;  o'r  hyn  Ueiaf  yr  oedd  ganddo  hoffder  mawr  a 

Çharhäol  at  gynnrychiolwyr  y  creaduriaid  a  waredasant  Eufain! 
'alai  ymweliadau  mynych  a  chyson  â  hwynt,  a  hyny  ar  bob  math  o 
dywydd,  gan  egluro  f od  arnynt  fwy  o  anghen  am  dano  pan  fyddai  yn 
hîn  fwyaf  anffafrioL  Dangosent  hwythau  eu  bod  yn  gwerthfawrogi 
ei  sylw  trwy  hel  o'i  gwmpas  a  gafael  yn  ei  gob,  &c,  mewn  ffordd  o 
roddi  croesawiad  iddo.  Yr  unig  greaduriaid  y  dywedai  iddo  flino 
arnynt  ydoedd  y  pysgod  a  elwir  penhwyaid.  Yr  oedd  ganddo  dri  o 
honynt  yn  nghadw  mewn  llyn  bychan.  Un  boreu  pan  aeth  i  edrych 
am  danynt  cafodd  nad  oedd  yno  ond  dau,  ac  yn  fuan  wedi  hyny  yr 
oedd  y  ddau  wedi  myned  yn  un !  Sylwodd  wrth  gyf aül  iddo  f od  yn 
anmhosibl  cymeryd  dyddordeb  mewn  creadur  oedd  yn  bwyta  ei  deulu 
ei  hun,  ac  meddai,  "nid  edrychais  arno  byth  ond  hyny."  Mor  hoff 
ydoedd  o'i  ffryndiau  pedwar-troediog  fel  y  dibrisiai  hyd  yn  nôd  ei 
flodau  er  eu  mwyn.  Un  boreu  daeüi  y  garddwr  ato  gan  ddyweyd: 
"Pa  beth  a  wnaf,  fy  Arglwydd,  y  mae  yr  ysgyfarnogod  wedi  bwyta 
eich  awnations."  Yr  unig  ateb  a  gafodd  ydoedd,  "  0,  planwch  ragor  o 
carnatioTW  /"  Oddigerth  yn  yr  haf,  pryd  y  treuliai  lawer  o'i  amser  yn 
mwynhâu  swynion  natur  yn  y  meusydd,  ni  byddai  ond  yn  anfynych 
allan  o  Chaos,  fel  y  byddai  yn  arfer  galw  ei  LyfrgeU.  Yno  gorchuddid 
nid  yn  nnig  y  muriau,  ond  y  byrddau,  y  cadeiriau,  a  hyd  yn  nod  y 
Uawr  gan  y  Uyfrau,  y  papyrau,  a'r  Uythyrau  a  ddylifent  ato.  Y  mae 
ei  ohebiaeth  yn  Uawn  o  gyf eiriadau  at  sefyllfa  pethau  yn  Chaos,  ond 
i  bob  cynnygiad  i'w  gosod  mewn  trefn  yr  atebiad  fyddai :  Y  mae  yn 
anhawdd  i  mi  eael  dim  ynddi  yn  awr,  ond  pe  gosodid  pethau  mewn 
trefn  ynddi,  byddai  cael  y  peth  fyddai  eisieu  yn  hoUol  anmhosibl." 

Er  fod  AbergwiU  ymheU  o  ganolbwynt  yr  esgobaeth,  ni  chafodd 
Tyddewi  mewn  nn  modd  ei  esgeuluso.  Gwnaethpwyd  adgyweiriadan 
helaeth,  ar  draul  fawr,  yn  yr  Eglwys  Gadeiriol  yn  ystod  bywyd  yr 
Escob ;  ac  ar  ol  ei  symudiad  defnyddiwyd  y  Thirlioall  Memorial  Fund  i 
gwblhâu  y  gwaith.  Yn  un  o'i  lythyrau  ysgrifena  fod  y  cynlluniau  yn 
cael  eu  cario  allan  yn  araf,  ac  ychwanega :  "  Yr  wyf  yn  ofni  fod  gelyn- 
iaeth  at  yr  Eglwys  wedi  diffodd  y  dyddordeb  y  buasai  gwladgarwch 


60NttOP*ÜHIRLWATX  A*l   GmLLÍIADAU   OYIÍEEIG.  46 

Celtaîdd,  oni  b'ai  hyny,  yn  ei  deimlo  tuag  at  gofgolofn  ardderchocaf  eu 
hadeiladaeth."  Carai  yr  Eglwys  Sefydledig  gyda  charìad  cryf  a  zel 
gynhes,  ac  fel  y  dywed  Deon  Stanley  yn  ei  bregeth  angladdol  iddo, 
"Cafodd  yntau  yn  ngweinidogaeth  Eglwys  Loegr  faes  i  ddad- 
blygu  yn  helaethach  ei  faintioli  meddyliol  a  moesol.  Yr  ydym  eisoes 
wedi  cyfeirio  at  y  grasau  o  haelioni  a  hunanymwadiad  a  ddadblygwyd 
ynddo  ynglŷn  â  gwaith  ei  esgobaeth.  Ysgrifenwyd  y  llythyr  a  ganlyn 
mewn  atebiad  i  apêl  am  gynnorthwy,  a  sieryd  yn  eglur  drosto  ei  hun : 
"Credaf  eich  bod  yn  gwybod  fy  mod  eisoes  wedi  cyfranu  rhwng 
£20,000  a  £30,000  tuag  at  Drysorfa  Gynnaliaethol  Clerigwyr,  ac  na 
bydd  i  chwi  ryfeddu  os  ystyriwyf  fod  hyny  yn  gymaint  âg  y  gellir  yn 
rhesymol  ei  ddysgwyl  oddiwrthyf." 

Ar  anhawsderau  yr  Eglwys  yn  Nghymru — pwnc  sydd  o  ddyddordeb 
parhaol  i  eraill  heblaw  Eglwyswyr, — ysgrifena  yr  Esgob  yn  y  termau 
canlynol  át  yr  Archddeon  Clark :  "  Yr  ydych  yn  sicr  wedi  gosod  eich 
bys  ar  un  prif  achos  o'n  hiselradd  [fel  Eglwys  Gymreig]  yn  y  rhan 
hono  o'ch  sylwadau  gwerthfawr  lle  y  cyfeiriwch  at  ein  tlodi.  Yr  wyf, 
ac  yr  wyf  wedi  bod  felly  er  pan  ddaethum  i  Gymru,  yn  hollol  deimladoí 
o  bwysigrwydd  neillduol  y  pwnc,  ond  hyd  yn  hyn  nid  ydwyf  wedi 
gweled  y  ffordd  at  feddyginiaeth.  Byddai  yn  dda  genyf  gredu  fy  mod 
wedi  gorbrisio  yr  anhawsder,  neu  fy  mod  yn  dibrisio  y  gallu  a'r  parod- 
rwydd  a  amlygid,  pe  byddai  galwad,  i  wneyd  y  diffyg  i  fyny  [sef  sefydlu 
gwaddoliadau  ychwanegol  i  ddybenion  eglwysig].  Fy  nghrêd  bersonol 
i  ydyw  fod  y  rhan  fwyaf  o'r  tirfeddiannwyr — y  rhai  gydag  ychydig 
eithriadau  ydynt  ein  hunig  ddynion  cyfoethog — yn  byw  i  fyny  â'u 
hincwm,  ac  nas  gellir  dysgwyl  iddynt  wneyd  Uawer  o  aberth  ond  er 
mwyn  dybenion  lleoL  Gyda  golwg  ar  y  cwestiwn  arall,  Uawn  mor 
bwysig,  o  berthynas  i  anghenion  ac  arferion  cynnuUeidfaoedd  Cymreig, 
y  mae  yn  ammheus  genyf  a  eUir  tynu  casgüad  cywir  oddiwrth  eich 
profiad  chwi  yn  Tenby  ac  yn  rhanau  Seisonig  sir  Benfro.  Gall  fod  yn 
eithaf  gwir  y  byddai  y  Cymry  ymhob  man  yn  ddiolchgar  am  garedig- 
rwydd  a  gofal  bugeiliol,  ac  y  teimlant  barch  ac  anwyldeb  tuag  at 
glerigwr  gan  yr  hwn  y  derbyniont  y  cyfryw.  Ond  nid  ydyw  yn  llai 
gwir  f od  ynddynt  ddyhëad  cryf  nodedig  am  bregethu,  a  bod  yn  Uawer 
gweU  ganddynt  yr  un  sydd  fwyaf  cynhyrfiol  a  chyffrous,  tra  mai 
ychydig  o  chwaeth  sydd  ganddynt  tuag  at  wasanaeth  yr  Eglwys 
ynddo  ei  hun ;  ac  yn  y  plwyf  a  wasanaethid  oreu,  tra  y  derbyniant  yn 
ddiolchgar  gymwynasau  y  clerigwyr,  y  byddai  iddynt,  os  gadewid 
hwynt  i  ddüyn  eu  tueddfryd,  barhâu  i  fynychu  y  tŷ  cwrdd."  Mewn 
Uytìiyr  araU  at  yr  un  boneddwr  ysgrifena  :  "  Adfywioceir  fy  ymdeim- 
lad  i  o'r  anhawsdet  i  ddarpar  ar  gyfer  anghenion  tymmorol  yr  Eglwys 
yn  yr  Esgobaeth  hon  gan  fy  mhrofiad  personoL  Mae  fy  Nghronía 
Ychwanegiadol,  ynghyd  a'r  rhoddion  a  gafwyd  trwyddi  oddiwrth  y 
Dirprwywyr  Eglwysig  a  Bounty  j  Frenhines  Anne,  wedi  dwyn  cyd- 
rhwng  £30,000  a  £40,000.  Ac  eto,  o'i  gymharu  â'r  angen  am  waddol- 
iad  peüach,  nid  yw  yr  effaith  prin  yn  ganfyddadwy,  ac  yr  wyf  yn  ofni 
y  bydd  yn  hir  cyn  y  dyblir  hyd  yn  nod  hyn  trwy  y  moddion  a 
awgrymwch."  Yn  yr  un  Uythyr  y  mae  yn  cyffwrdd  â'r  anhawsder  sydd 
yn  codi  o  gymysgiad  yr  ieithoedd  yn  y  Dywysogaeth.  Dangos  y  mae 
mor  anhawdd  ydoedd  i'r  Dirprwywyr  Eglwysig  gyflenwi  yr  angen  am 


46  oomop  thtbxwaix  a'i  otsylltiaoau  crmsra. 

wasanaeth  crefyddol  yn  eu  hiaith  eu  hunain  i'r  Saeson  oeddynt  yn 
byw  yn  Nghymra.  "Mewn  amgylchiadau  o'r  fath  cyfodail  cwestiwn 
gyda  golwg  ar  ba  nifer  o  Gymry  y  lle  a  ddeallent  Saesoneg,  a  pha 
aifer  o'r  Saeson  a  ddeallent  Gymraeg,  ae  nis  gallai  y  Dirprwywyr 
ymchwilio  i'r  cwestíwn  gydag  nnrhyw  obaith  o  ddyfod  o  hyd  f  r  gwirion- 
edd."  Barnai,  lle  y  byddai  y  gynnolleidfa  Seisonig  yn  cael  ei  gwneyd 
i  fyny  o  ychydig  deuluoedd  çyf oethog,  y  dylai  y  cyfryw  ddarpara  ar 
gyf er  eu  hangen  eu  hunain.  Ond  yr  oedd  yn  cael  mai  anaml  iawn  y 
byddent  yn  gwneuthur  hyny.  Noda  enghraifft  o  Sais  yn  nghymydog- 
aeth  St  DogmeU's,  yn  cwyno  nas  gallai  gael  clerigwr  i  ddarüen  y 
gwasanaeth  Seisonig  iddo,  tra  yr  oedd  gwasanaeth  Seisonig  yn  cael 
ei  gynnal  yn  rheolaidd  yn  Aberteifi,  o  f ewn  pellder  cerddadwy.  Ëffaith 
cludo  y  gwasanaeth  Seiaonig  i  St  Dogmell's  a  fuasai  chwalu  y  gyn- 
nulleidfa  Gymreig;  ond  nid  oedd  y  Sais  yn  gofalu  dim  am  hyny; 
u  about  this,"  medd  yr  Esgob,  "  the  wealthy  English  seem  never  to 
feel  the  smallest  scruple."  Ysgrifenwyd  y  geiriau  hyn,  gan  Sais  cofier, 
un  mlynedd  ar  ddeg  yn  ol ;  a  ydynt  wedi  peidio  a  bod  yn  wirionedd 
heddywl  Yn  yr  un  llythyr  drachefn  y  mae  sylw  arall  sydd  yn 
cyffwrdd  âg  un  o  "gwestiynau  y  dydd*'  yn  ein  plith  ni  Gyfeirio  y 
mae  at  lywodraethiad  Coleg  Llanbŵlr.  Dywed  yr  Esgob  fod  plaid  ar 
Fwrdd  y  Coleg  yn  ymladd  i  gyrhaedd  dau  amcan,  y  naill  i  leygoli 
addysg  y  Coleg,  a'r  llall  i  lenwi  pob  sedd  ar  y  Bwrdd  gyda  Ghymro. 
Credwn  pe  gofýnasid  iddynt  y  buasai  mwyafrif  ein  cydwladwyr  yn 
çydfyned  â'r  cyfryw  blaid;  ond  ymladdodd  Esgob  Thirlwall  hyd  yr 
eithaf  yn  erbyn  y  ddau  symudiad.  Nid  yw  edmygedd  o'i  berson  a'i 
gymeriad  yn  gosod  unrhyw  angenrheidrwydd  arnom  i  dderbyn  ei 
oìygiadau.  Dywed  ef  ei  hun  nad  oeddynt  bob  amser  yn  dderbyniol 
gan  ei  wrandàwyr.  Ymddengys  ei  fod  un  tro  yn  traddodi  anerchiad 
ar  faterion  eglwysig  ar  Ddydd  Gwyl  Dewi,  ac  i'r  cynnulliad  flino  arno. 
"  Gwrandawyd  yn  amyneddgar,  a  chyda  pheth  ymddangosiad  o  ddy- 
ddordeb,"  meddai,  "  ar  y  rhaji  gyntaf  o  berthynas  i'r  EglwyB,  ond  pan 
gymerais  i  fyny  bwnc  yr  Eglwys  yn  Nghymru,  cyf ododd  Ueisiau  o  ben 
draw  yr  ystafell,  yn  llefain  *  Amser !  Âmser  1 '  gan  awgrymu  fy  mod  i 
yn  cymeryd  gormod  o  hono!"  Nid  oedd  Esgob  Thirlwall  uwchlaw 
cymeryd  gwers.  "  Na  feiwch  hwynt,"  meddai  wrth  un  a  gondemniai  y 
rhai  diamynedd,  "llais  natur  nas  gallent  ei  roddi  i  lawr  ydoedd;  a 
chredent  mae'n  ddiammeu  eu  bod  yn  gwneyd  yr  hyn  oedd  oreu  ar  les 
pawb  oedd  yn  bresennol,  ac  hwyrach  eu  bod  yn  gwneuthur  hyny ! " 

Fe  gymerodd  yr  Esgob,  f el  yr  awgrymwyd,  ran  flaenllaw  yn  y  ddadl 
fawr  ar  Ddadgysylltiad  yr  Eglwys  WyddeÙg.  Yn  y  cyfwng  presennol, 
pan  y  mae  cwestiwn  mawr  DadgysyÜtiad  a  Dadwaddoliad  yr  Eglwys 
yn  Nghymru  wedi  dyf od  i'r  gafael,  nis  gall  ei  eiríau  ar  y  mater  lai  na 
bod  o'r  pwys  mwyaf.  "  Nid  wyf  yn  synu,"  meddai,  "  fod  yr  Ymneifl- 
duwyr  yn  teimlo  yn  Uawen  yn  ngwyneb  dadgysyUtiad  agpsáol  yr 
Eglwys  Wyddelig,  fel  yr  ergyd  cyntaf  i'r  adeilad  sydd  yn  riês  adref . 
Y  mae  yn  bosibl  y  try  allan,  heb  i  mi  fyw  i  oedran  Methusaleh,  mai 
myfi  fydd  yr  esgob  olaf  o  Dyddewi  i  eistedd  yn  y  Senedd."  Nid  feUy 
y  bu ;  yr  oedd  ei  olynydd  yn  nés  ato  nag  y  tybiai ;  ond  mae'n  amlwg 
fod  Esgob  ThirlwaU  yn  edryeh  ar  DdadgysyUtiad  yr  Eglwys  yn  Nghy- 
mru  fèl  un  o'r  pethau  u  oc|ìd  ar  ddyfed.^  Tra  yn  dal  fod  amgÿkhiadini 


tiOHROP  THIBLWAiA  A*l   arsfLLTlÀtAÜ    CTXR1I0.  47 

yr  Eglwys  WyddeUg  yn  wahanol  i  amgylchiadau  yr  Egìwys  Sefydledig 

yn  Nghymru,  nid  ydyw  heb  weled  fod  yr  ymresymiad  cyffiredinol  o 

blaid  dadgysylltiad  yn  cyfarfod  y  naill  fel  y  UalL     "  Pan  y  dadleoir  o 

blaìd  y  DadgysyUtíad,"  fe  sylwa  yn  un  o'i  lythyrau  at  Mrs.  Thomas 

Thirlwall,   "ar  dir  eang  '  cydraddoldeb  crefyddol,'  nis  gall  y  rhai  a 

gymerant  y  tir  hwnw  wrthod  ei  gymhwyao  at  y  ddwy  Eglwys  fel  eu 

güydd ;  ac  mae'n  bosibl  i'r  hyn  a  wneir  yn  yr  Iwerddon  wasanaethu  fel 

arweiniad  pan  y  byddys  yn  ymwneyd  â'r  un  cwestiwn  yn  Lloegr.     Ond 

eto  pe  byddai  yr  Églwys  yn  drefnus  ac  yn  hollol  unol  ynddi  ei  hun,  yr 

wyf  yn  credu  y  byddai  yn  hir  yn  allung  i  wrthsefyll  pob  ymosodiad  o'r 

tu  aílan.     Fel  y  mae  pethau  yn  awr,  y  mae  getym  i  wynebu  y  ffaith 

fod  plaid  gref  ymhlith  ein  clerigwyr  yn  dymuno,  yn  fwy  neu  lai  agored, 

ysgariad  cydrhwng  yr  Eglwys  a'r  Wladwriaeth."     Yr  ydym  eisoes  wedi 

cyfeirio  at  araeth  alluog  a  dylanwadol  yr  Esgob  o  blaid  ail-ddarlleniad 

y  Mesur  er  DadgysyUtu  yr  Eglwys  Wyddelig.     Yn  hono  ymresymai 

mewn  modd  argyhoeddiadol  nas  gelüd,  yn  gyfiawn,  edrych  ar  droa- 

glwyddiad    gwaddoliadau  fel  unrhyw  fath  o   gysegr-yspeüiad.     UY 

mae'n  bosibl  i  amgylchiadau  gyfodi,"  meddai,  "ymha  rai  y  geUir  yn 

gyfiawn  ac  yn  weddus  droi  meddiannau  Eglwysig,  hyd  yn  nod  pan  yn 

parh&u  yn  gymhwys  i  wasanaethu  eu  dyben  gwreiddiol,  at  amcan  arall 

a  hoUol  wahanol."    Nid  ydyw  yn  dyweyd  fod  y  cyfryw  amgylchiadau 

wedi  cyfodi  yn  achos  yr  Eglwys  Wyddelig,  ac  mae'n  Úed  sicr  na  farnai 

eu  bod  i'w  cael  jn  sefyUfa  bresennol  yr  Eglwys  yn  Nghymru;  ond  sylwa 

fod  y  posibilrwydd  a  nodwyd  yn  ddigonol  i  ddangos  fod  sôn  am  "  gysegr- 

yspeiliad"  ac  "yspeüio  Duw"  ynglŷn  â  throsglwyddo  gwaddoliadau  yn 

anghymhwys  ac  anmherthynasol— "  as  irreleyant  and  misapplied  as 

they  are  irritating  and  offensiye."    Yn  yr  ail  le,  dadleua  yn  gryf  yn 

erbyn  yr  ymresymiad  y  byddai  i'r  mesur  fod  yn  foddion  i  gryfhâu  gallu 

ac  eangu  dylanwad  offeiriaid  y  grefydd  Babaidd  yn  yr  Iwerddon.    Dylai 

ei  sylwadau  ar  y  pen  hwn  gael  ystyriaeth  ofalus  pob  dyn  sydd  yu  of ni 

dylanwad  y  "  ddrychiolaeth  Ruf einaidd  "  ar  ein  gwlad.    Nid  ydyw  yr  ar- 

aeth  ond  yn  prin  gyffwrdd  â  chwestiwn  perthynasol  yr  Eglwys  öymreig. 

Sylwa  yr  Esgob  nad  oes  un  cyfatebiaeth  rhwng  y  ddwy  Eglwys ;  yn  hy- 

trach  fod  gwrthgyferbyniad  cryf  rhyngddynt,  nid  yn  unig  yn  y  ffaith  nad 

oes  sianel  lydan  yn  Uif o  rhwng  Lloegr  a  Chymru,  ond  hefyd  yn  yr  am- 

gylchiad  fod  hoU  boblogaeth  Cymru  o'r  un  farn  gyda  golwg  ar  grefydd, 

ac  nad  ydynt  yn  gwahaniaethu  oddiwrth  yr  Eglwys  Sefydledig  ar  un 

pwnc  hanfodol  i  fwy  o  fesur  nag  y  gwahaniaetha  aelodau  o'r  Eglwye 

Sefydledig  oddiwrth  eu  gilydd.     Cyflwynwn  y  syniadau  hyn  o  eiddo  ei 

Arglwyddiaeth  i  sylw  y  DadgysyUtwyr  yn  Nghymru. 

Mater  o  gryn  ddyddordeb  i  Eglwyswjrr,  ac  yn  wir  i  Gymry  y 
Dywysogaeth  oddeutu  deugain  mlynedd  jn  ol,  ydoedd  y  cynnygiad 
i  uno  Eegobaethau  Bangor  a  Llanelwy,  er  mwyn  mantais  esgobaeth- 
newydd-grëedig  Manchester.  Teimlai  Esgob  Thirwall  y  gwrthwyneb- 
iad  cryfaf  i'r  cynnygiad,  a  gesyd  ei  olygiadau  ar  y  pwnc  yn  Ued  gUr 
o'n  blaen  mewn  Hythjrr  a  gyfeiriwyd  ganddo  at  Dr.  WheweU,  meistr 
Ooleg  y  Drindod.  "Nid  wyf  yn  petruso  dyweyd,"  meddai,  "fod  y 
mesur  a  gynnygir  yn  hollol  ddiangenrhaid,  annoeth,  anghyfiawn,  a 
niweidiol  Grellîd  meddwl  y  byddai  un  olwg  ar  y  map  yn  ddigon  i 
foddloni  unrhyw  un,  os  ydyw  Esgob  yn  rhywbeth  amgenach  na  rhŵ 


48  OONIÍOP   ÎHIBLWALL  A*I   ÖYStLL'TIADAÜ  OYltRlÉH*. 

addurniadol  yn  unig  o'r  llywodraeth  eglwysig,  fod  pob  un  o'resgob- 
aethau  y  cynnygir  eu  huno  yn  llawn  ddigon  i  fforddìo  gwaith  i  un,  a 
chan  hyny  y  byddai  yn  rhaìd  i'r  bugail  neu  y  praidd,  neu  yn  fwy 
tebygol  y  ddau,  ddyoddef,  oa  dyblid  y  dyledswyddau.  Nid  oes  eisieu 
ond  ychydig  adnabyddiaeth  o  sefyllfa  yr  Eglwys  yn  Nghymru  i  ar- 
gyhoeddi  unrhyw  un  nad  oes  esgobaethau  yn  y  deyrnas  yn  llai  abl  i 
fforddio  colli  rhan  o'u  cyllidau  eglwysig."  Ar  ol  sylwi  mai  yr  unig 
reswm  o  blaid  y  cynnygiad  y  gwyddai  ef  am  dano  ydoedd  yr  angen- 
rheidrwydd  tybiedig  o  gael  sedd  i'r  Esgob  newydd  yn  Nhý  yr  Ar- 
glwydd,  a'r  anmhosibilrwydd  tybiedig  o  ychwanegu  y  seddau  esgobol, 
ä  ei  Arglwyddiaeth  ymlaen  i  ddangos  fod  y  fath  reswm  ynddo  ei  hun 
yn  ychwanegiad  at  ffolineb  niweidiol  y  cynnygiad,  yn  gymaint  a'i  fod 
yn  ddadganiad  o  farn  rhai  pobl,  fod  lles  yr  Eglwys  a  theimladau  pobl 
Gogledd  Cymru  yn  ddibwys,  o'i  gymharu  â  phwynt  o  foesgarwch 
gwleidyddol-eglwysig,  neu  y  perygl  a  allai  gyfodi  oddiwrth  esiampl 
Esgob  Seisonig  heb  fod  yn  Arglwydd  seneddol.  "Mae  y  dull  o  gyfar- 
fod  yr  anhawsder,  meddai,  "yn  ymddangos  i  mi  yn  hollol  afresymol; 
aberthu  y  mwyaf  i'r  hyn  sydd  anfeidrol  lai — rhywbeth  yn  debyg  fel  pe 
y  tybid  fod  nif er  toigs  esgobion  yn  gyfyngedig,  ac  y  dylid  o  herwydd 
hyny  leihâu  nif er  y  penau,  yn  hytrach  na  gadael  i  un  o  honynt  ym- 
ddangos  yn  ei  wallt  ei  hun  1" 

Yn  ei  gysylltiadau  â  chlerigwyr  ei  esgobaeth  ei  hun  nid  oedd  yr  Esgob 
Thirlwall,  fel  y  sylwyd,  mor  hapus  ag  y  gallesid  dysgwyl;  er  hyny 
dygodd  lawer  o  gyifnewidiadau  er  gwell  i  mewn  vn  ei  ymwneyd  â  hwy. 
Dywedir  wrthym  ar  awdurdod  uchel  yr  arferai  clerigwyr  yn  nyddiau  ei 
ragflaenwyr,  pan  yn  talu  ymweliad  âg  Abergwili,  fyned  i  mewn  trwy  y 
drws  cefn,  a  chiniawa  yn  nghwmni  y  gweision  uchaf,  yn  ystafell  yr 
hmseheeper  /  Newidiodd  yr  Esgob  newydd  y  drefn  ddiraddiol  hon,  ac 
archodd  fod  iV  ymwelwyr  clerigol  gael  eu  derbyn  fel  ei  gydradd.  Yr 
oedd  hyn  yn  dda  mewn  amcan,  ond  yn  anhawdd  mewn  ymarferiad. 
Dywed  yr  awdurdod  y  cyfeiriwyd  ato  yn  barod,  f od  clerigwyr  Cymreig 
daeugain  mlynedd  yn  ol  yn  ddynion  rough,  anghoeth,  cul  a  rhagfarnllyd, 
gyda  theimladau  ac  arf erion  ond  ychydig  yn  f wy  gwareiddiedig  na'r  cyff- 
redinolion  o'u  cwmpas.  Yr  oedd  y  gwahaniaeth  mor  fawr  rhyngddynt 
â'r  Esgob  fel  ag  i  wneyd  cymundeb  cymdeithasol  yn  anhyfryd  i'r  ddwy 
ochr ;  ac  yn  lled  f uan  bamodd  yr  olaf  yn  angenrheidiol  i  gario  ymlaen 
y  rhan  fwyaf  o'i  waith  esgobawl  trwy  ohebiaeth,  yn  hytrach  na  thrwy 
ymweliadau  personol.  Addefwn  nad  ydyw  y  darlun  hwn  o  glerigwyr 
yr  oes  a  basiodd  yn  un  dymunol ;  nid  y w  yn  brydf erth,  a  gall  ei  f od  yn 
f aleisus ;  y  cwbl  sydd  genym  i'w  ddy weyd  am  dano  ydy w  ein  bod  yn 
ei  roddi  i  mewn  ar  awdurdod  y  Church  Quarterly  Review. 

Yn  y  casgliadau  o'n  blaen,  ychydig  mewn  cymhariaeth  yw  nifer  y 
llythyrau  o  eiddo  yr  Esgob  at  ei  glerigwyr  sydd  yn  meddu  dyddordeb 
Cymreig.  Ysgrifenwyd  un  o'i  lythyrau  swyddogol  cyntaf  at  offeiriad 
yn  ei  esgobaeth  a  wrthodai  weinyddu  y  Cymun  Sanctaidd  i  amryw 
bersonau  o  herwydd  eu  bod  yn  arfer  myned  i  chwareudai.  Dengys  y 
llythyr  mewn  modd  tra  amlwg  y  rhyddid  a'r  eangder  a  nodweddent 
ymdriniaeth  yr  Esgob  ar  bob  cwestiwn  agored.  Er  ei  fod  yn  seilio  ei 
wrthwynebiad  i'r  cwrs  a  gymerwyd  gan  yr  offeiriad  ar  y  ffaith  nad 
ydoedd  y  cwrs  hwnw  yn  gydnaws  â  threfniadau  a  thraddodiadau  yr 


OOHNOP  THIBLWALL   A*I   GYSYLLTIADAU    OYMBEIG.  40 

Eglwys,  aç  yn  galw  arno  i  dderbyn  drachefn  y  personau  gwrthodedig  fel 
mater  o  ufudd-dod  i'w  uwchafiaid  Eglwysig,  gellir  casglu  oddiwrth  dôn 
y  llythyr  nad  oedd  ei  ysgrifenydd  ymhlith  y  dosbarth  a  gondemniant 
bob  math  o  chwareuyddiaeth  fel  teyrnged  a  delir  i'r  cnawd  ac  i'r 
diafol.  Mewn  llythyr  arall,  dyddiedig  Medi  1840,  sef  blwyddyn  ei 
ddyrchafiad  i'r  esgobaeth,  cawn  ef  yn  gwrthod  caniatád  i  godi  cofgolofn 
i'r  Esgob  Parrar,  un  o  gynesgobion  Tyddewi,  o  herwydd  ei  fod  yn 
"  coleddu  ammheuon  cryfion  gyda  golwg  ar  y  doethineb  o  gyfodi  cof- 
golofnau  newyddion  yn  y  dyddiau  hyn  i  adgoffa  penboethni  a  chreulon- 
der,  y  rhai  oeddynt  felldith  a  gwaradwydd  cenedlaethau  blaenorol." 
Y  flwyddyn  ddilynol  gelwir  arno  i  benderfynu  cweryl  clerigol  ar  yr 
hen  gwestiwn,  "Pwy  a  fydd  flaenaf,"  ac  yn  ddiweddarach,  i  am- 
ddiffyn  ei  hun  yn  ngwyneb  y  cyhuddiadau  a  ddygwyd  yn  ei  erbyn  gan 
Syr  Benjamin  Hallj  wedi  hyny  Arglwydd  Llanover,  o  fod  yn  esgeuluso 
ei  ddyledswyddau  bugeiliol.  Ceir  hefyd  gyfeiriadau  gohebyddol  at 
yr  anghydwelediad  a  fu  rhynddo  â'r  Parch.  Rowland  Williams.  Ar 
farwolaeth  y  gŵr  enwog  hwnw,  "  gẃr  gwir  athrylithgar,"  dywed,  M  Y 
mae  yn  gysur  i  mi  i  adgofio  fod  fy  holl  fwriadau  tuag  ato  bob  amser 
yn  ddiffuant  gyfeillgar,  a  bod  y  gwahaniad  cydrhyngom  wedi  ei  achosi 
gan  gamddealltwriaeth  dyeithr  o'i  du  ef." 

Tuag  at  Lenyddiaeth  a  Chelfyddyd  y  Dywysogaeth,  coleddai  yr 
Esgob  Thirlwall  yr  hoffder  mwyaf .  Yr  ydym  o'r  blaen  wedi  crybwyll 
am  ei  lwyddiant  gyda'n  hiaith,  a'r  medd  y  cydnabýddwyd  ef  ar  gyfrif 
hyny.  Ni  foddlònodd  ar  ddysgu  yr  iaith  yn  unig,  ond  aeth  i  mewn  i 
deimladau  cenedlaethol  y  bobl.  Dywedir  ei  fod  yn  hoff  neìllduol  o 
gerddoriaeth,  yn  enwedig  yr  hen  alawon  Cymreig.  Cyfeiria  atynt  yn 
fynych  yn  ei  lythyrau  gyda'r  serchogrwydd  a'r  ymlyniad  dyfnaf. 
Cwyna  yn  un  o  honynt  fod  yr  hen  arferiad  Gymreig  o  gadw  telynor 
teuluaidd  wedi  darfod  o'r  tir.  Ymddecgys  i'w  ohebyddes  ei  adgofio  o 
fodolaeth  Gruffydd,  telynor  adnabyddus  Arglwyddes  Llanover,  darlun 
o'r  hwn  a  anfonai  gyda'r  llythyr.  Mewn  atebiad  derbyniodd  y  nodyn 
dyddorus  a  digrifol  a  ganlyn : — "  Yr  ydwyf  yn  wir  ddiolchgar  am  olwg 
ar  y  darlan  sydd  yn  fy  ngalluogi  i  sylweddoli  yn  berffaith  y  gwrth- 
ddrych  oedd  o  flaen  llygaid  Tywysog  Cymru  fel  y  gwrandawai  ar  felus 
dônau  y  delyn  Gymreig.  [Yr  oedd  Gruffydd  newydd  fod  yn  chwareu 
y  delyn  deir-rhes  o  flaen  ei  Uchelder  Brenhinol  yn  Marlborough  House.l 
Mae  y  wisg  yn  dra  chymhwys  i  waith  yr  artist,  ond  nid  wyf  yn  meddwl 
y  dywedwn  ei  bod  yn  ideal.  Os  oes  bai  arni,  yr  un  ydyw  â'r  hyn,  fel 
y  tybir  gan  rai,  sydd  yn  tynu  oddiwrth  ragoriaethau  Arglwydd  Stanley 
(yn  awr  Iarll  Derby).  Y  mae  yn  rhy  synwyrol.  Yn  ei  wisg  gryno  ac 
yn  ei  gadair  esmwyth,  y  mae  Gruffydd  yn  dra  gwahanol  i'r  darlun  sydd 
yn  addurno  wynebddalen  copi  bychan  o  Graýs  Poems,  lle  y  dangosir 
The  Bard  ar  ddibyn  y 

Rock,  whose  haugbty  brow 
Frowns  o'er  old  Conway's  foaming  flood, 

ac  yn  lle  bod  yn  Uyfn  a  gwastad  oddiwrth  yr  ellyn  a'r  brẃs,  fel  eiddo 

Gruffydd, 

Loo8e  bi8  beard  and  hoary  hair, 

Stream  li^e  a  meteor  to  the  troubled  air." 


50  OOHNOP  THIBLWALL  A*I  GY8YLLTIADAU   OYMBEIÖ. 

Nid  ydym  yn  gwybod  pa  wisg  y  cyf eiriai  yr  Esgob  ati,  oiid  cof us  genym 
weled  Gruffydd  fwy  nag  unwaith  yn  nghyfarf odydd  dydd  Gwyl  Dewi 
wedi  ei  ddilladu  yn  ngwisg  ein  henafiaid— "  the  veritable  costume  of 
the  Ancient  Britons,"  sef  siaced  o  "wlanen  onglog  a  chymhwys,"  wedi 
ei  gwau  yn  Ngwent  Yn  hon  edrychai,  os  nad  fel  telynor  y  bardd 
Gray,  o  leiaf  fel  un  o'r  hen  delynorion  fu  gynt  yn  swyno  Cýmru  âg 
iaith  enaid  oddiar  dannau'r  delyn.  Ceir  cyf eiriad  pellach  at  Gruffydd 
yn  chwareu  ei  hoff  offeryn  ar  achlysur  neiilduol  (ar  yr  hwn  y  cawn 
sylwi  eto),  yn  Ninbych  y  Pysgod,  a  chydag  ef  enethig  Gymreig  "  in 
the  perfection  of  Welsh  costume,  and  looking  as  if  she  had  just  been 
taken  out  of  a  band-box,"  ac  yn  telori  alawon  ei  gwlad  nes  llwyr  foddio 
yr  hen  Esgob  tynergalon.  Daw  telynor  arall  a  phrif  delynor  Cymru 
hefyd  i  mewn  am  grybwylliad,  ynglŷn  â  phresennoldeb  yr  Esgob  yn 
un  o'r  cyngherddau  brenhinol.  Canai  Miss  (yn  awr  Madame)  Edith 
Wynne  ei  hoff  alaw  "  Clychau  Aberdyfi,"  yn  cael  ei  dilyn  ar  y  delyn 
gan  y  Pencerdd,  "profanely  styled  Mr.  John  Thomas;"  ac  er  fod 
Mdlle.  Nilsson  yno  i  roddí  esiamplau  o  alawon  Sweden,  a  Mdlle.  Ilma 
de  Murska  yno  i  wneyd  yr  unrhy  w  âg  alawon  ei  gwlad  hithau,  Hun- 
gary,  cydnebydd  yr  Esgob  gyda  pharodrwydd  canmoladwy  mai  y 
Gymraeg  yn  unig  a  roddodd  syniad  iddo  ef  o  alaw  wir  genhedlaethoL 
Dau  grybwylliad  cerddorol  arall,  a  ni  a  derfynwn.  Yn  un  o  honynt 
crybwyllir  f od  Dr.  Carl  Meyer,  Germaniad  dysgedig  a  geisiai  brofi  nad 
ydoedd  brwydr  fawr  y  Gododin  namyn  alegori  serofyddol,  yn  ysgafn- 
hâu  ei  ymchwiliadau  trwy  chwareu  a  chanu  alawon  Cyinreig  yn  mhlas- 
dý  Abergwili.  Yn  y  llall  dywed  yr  Esgob  wrth  ei  ohebyddes  iddi 
ddyfod  i'w  gof  trwy  iddo  glywed  cyfieithiad  Seisonig  o'r  "Aderyn  pur" 
yn  cael  ei  ganu  gydag  "unbounded  applause"  yn  un  o  gyngherddau  y 
bechgyn  yn  hen  ysgol  y  Charterhouse. 

Mewn  perthynas  i  lwybrau  eraill  celfyddyd,  ceir  amryw  grybwyllion 
ynghylch  gwaith  arlunwyr  Cymreig,  yn  enwedig  eiddo  Mr.  Edward 
Davis,  celfyddydwr  a  ystyrid  gan  Thirlwall  yn  un  o  gerflunwyr  mwyaf 
gwreiddiol  a  chy wrain  ei  ddydd.  Edward  Davis  a  wnaeth  y  bust  o'r 
Esgob  sydd  yn  awr  yn  Westminster  Abbey ;  ac  ef e  hefyd,  ar  draul  yr 
Esgob,*a  osododd  i  fyny  gofgolofn  yn  Eglwys  Abergwili  er  anrhydedd  i 
goffadwriaeth  yr  Esgob  Eichard  Davies,  un  o  gyfieithwyr  y  Bibl 
Cymraeg.  Yr  ydym  wedi  methu  olrhain  cysylltiadau  Cymreig  yr 
arlunydd,  ond  ymddengys  ei  enw  am  amryw  flynyddoedd  yn  rhestrau 
arddangosiadau  y  Eoyal  Academy  of  Arts.  Y  blynyddoedd  diweddaf  yr 
ydym  wedi  ei  golli  -oddiyno,  ac  y  mae'n  dra  thebygol  ei  f od  yntau  wedi 
myned  drosodd  at  y  mwyafrif  i  fro  dystawrwydd.  Enwir  hefyd,  mewn 
mwy  nag  un  Uythyr,  Mr.  J.  Meredydd  Thomas,  yr  hwn  ynghyd  a'i 
frawd,  Mr.  Evan  Thomas,  a  gerfiasant  ddelw  y  Tywysog  Albert,  a  oaod- 
wyd  i  fyny  yn  Ninbych  y  Pysgod  yn  y  flwyddyn  1865.  Ynglŷn  à 
dadorchuddiad  y  gofgolofn,  cofnoda  yr  Esgob  ymweliad  y  Tywysog 
Arthur  (yn  awr  Dac  Connaught)  â  Chymru,  a'i  ymddangosiad  cyntaf 
mewn  bywyd  cyhoeddus.  Traddododd  ei  arglwyddiaeth  araeth  ar  yr 
achlysur  a  ennülodd  iddo  gymeradwyaeth  neillduol  y  Frenhines.  Ym- 
ddengys  fod  Dinbych  wedi  Cymreigyddio  ei  hun  gogyfer  â'r  achlỳsur. 
"  Yr  oedd  mwy  o  Gymraeg,"  meddir,  "  i'w  weled  ar  y  baneri  a'r  bwäau 
nag  a  glybuwyd  yn  Ninbych,  fe  allai,  am  ganrifoedd.     Diau  ei  fod 


OONMOP   THIBLWALL   a'i   GYSYLLTIADAÜ    CYMREIG.  5Î 

wedi  ei  fẁriadu  i  gynnrychioli  yn  hytrach  yr  hyn  a  ddylasai  fod,  n'a'r 
hyn  sydd."  Arweiniodd  un  o'r  arwyddeiriau  y  Tywysog  ychydig  ar 
gyfeiüorn.  Tra  yr  oedd  yr  Esgob  wrth  gyfieithu  un  iddo  yn  dechreu 
gydà  "  Long  lif e  to," — atebodd  yntau  gydá'r  dyfaliad,  "  the  Prince  of 
Wales ;  ond  yr  hyn  y  dymunid  "  Hir  oes  "  iddo  ydoedd,  nid  "  Tywyaog 
Cymra,"  ond  "  yr  Iaith  Gymraeg ! " 

Mae  ein  hysgrif  eisoes  mor  faith  fel  na  chawn  ond  prìn  gyffwrdd  â'r 
hyn  a  ddywed  yr  Esgob  am  ein  llenyddiaeth  a'n  traddodiadau  cenedl- 
aethol.  Pe  yn  byw  yn  awr  diau  y  buasai  yn  gefnogydd  aiddgar  o  Folh 
Lorè  Section  Cymdeithas  y  Cymmrodorion,  oblegid  pan  yn  son  yn  un  o'i 
lythyrau  am  draddodiadau  a  llên  gwerin  ein  gwlad,  dywed,  "It  is  a 
thousand  pities  that  they  should  not  hayeteen  preserved."  Cyfeîria 
yn  aml  at  y  traddodiadau  Arthuraidd,  geilw  sylw  yn  ei  draethawd  ar  y 
Submersion  of  Ancient  Cities,  at  foddiad  Cantref  y  Gwaelod,  a  noda 
chwedl  gyffelyb  ynglŷn  â  Chaerfyrddin ;  cymhara  hen  chwedleuon 
Cymru  à  rhai  o'r  un  natur  yn  Uenyddiaeth  gwledydd  eraill ;  a  dwg  ei 
farn  gür  a'i  feddwl  addfed  i  ystyriaeth  bwyllog  o  hanes  Uenyddol  ein 
gwlad.  Mae  enwau  yr  hen  wlad  yn  meddu  swyn  iddo  am  eu  bod  yn 
"  hollol  ddesgrifio  ei  sefyllfa,"  a'i  diarebion  yn  ennill  ei  'edmygedd  er 
fod  geiriadurwyr  yn  colli  eu  gafael  arnynt.  Er  engraifft,  yn  "Asgre 
lân  diogel  ei  pherchen,"  motto  teulu  Herberts,  Llanarth,  gwel  ddefnydd 
"pregeth"  ar  allu  iaith  a  gwerth  diareb;  a*r  un  modd  gyda  Uu  o 
ymadroddion  sydd  yn  swnio  yn  fyw  yn  aeg  hen  Walia.  Gofynodd  y 
Prenhines  iddo  unwaith  anfon  nifer  o  lyfrau  Cymraeg  i  nurse  y  Dywys- 
oges  Christian.  Anfonodd  iddi  Ddrych  y  Prif  Oesoedd,  Hanes  y  Ffydd, 
Y  Bardd  Cwsg,  ac  un  o'r  cyfieithiadau  o  Uncle  Tom's  CaÌm.  Hefyd,  gan 
dybied  y  buasai  y  nurse  yn  hoffi  chwedl  Y  Meudwy  Cymreig,  anf onodd 
iddi  Weithiau  Cawrdaf,  "yr  hwn,"  meddai,  "a  gyflwynwyd  i  mi  gydag 
awdl  organmoliaethol  (a  very  hyperbolieal  ode)"  Fel  arwydd  arall  o 
ymddiried  ei  Mawrhydi  yn  ei  allu  a7i  farn,  rhoddodd  ei  chydsyniad  i 
glerigwr  "  who  among  mortals  is  known  by  the  not  very  uncommon 
name  of  John  Jones,  but  in  the  higher  sphere  in  which  one  fancies  him 
sitting  on  a  cloud,  with  a  long  white  beard  waving  in  the  wind  and  a 
harp  before  him,  is  styled  Idrisyn"  i  gyfieithu  ei  Dyddlyfr  i*r  Gymraeg 
ar  yr  ammod  fod  iddo  anfon  ei  brawfleni  i'r  Esgob  cyn  eu  cyhoeddi. 

Ychydig  a  phrin  ydyw  y  cyfeiriadau  at  sefydliad  cenedlaethol  y 
Cymry — ^yr  Eisteddfod,  er  yr  ymddengys  i'r  Esgob,  ar  ryw  achlysur 
neu  güydd,  gael  ei  urddo  yn  Archdderwydd.  Ond  ysgrifena  amryw 
weithiau  ynghylch  cynnulliad  eisteddfodol  a  gynnaliwyd  yn  nhref  St. 
Brieuc,  yn  ngwlad  y  Brythoniaid,  ychydig  dros  bymtheg  mlynedd  yn 
ol.  Enwir  hen  gartref  y  Brython  mewn  man  arall  ynglŷn  â  dinystriad 
cofgolofnau  Celtaidd  y  wlad  gan  yr  amaethwyr  ac  eraill,  a  anmharch- 
ent  weddiUion  henafiaethol  o  werth  anmhrisiadwy  er  mwyn  hwyluso 
eu  hamcanion  bychain  eu  hunain.  Cofus  gan  yr  ysgrifenydd,  pan 
ydoedd  ar  ymweliad  âg  Armorìca  ry w  dair  blynedd  yn  ol,  iddo  deirnlo 
yn  drâ  gofidus  wrth  feddwl  fod  can  lleied  o  ofal  wedi  bod  am  yr  hen 
olion  derwyddol  sydd  i'w  gweled  yn  wasgaredig  ar  hyd  meusydd 
Carnac  a  Locmariaker;  a  chydymdeimla  yn  Uwyr  â  dymuniad  yr 
Esgob  Thirlwall  ar  fod  i  rywbeth  gael  ei  wneyd  "  to  stop  the  ravages 
of  such  atrocious  Yandalism." 


52  AWDL  TB  ANTURIAETHWB. 

Ychydig  drachefn  ydyw  j  cyf eiriadau  at  Ogledd  Cymru.  Beaumaris 
a  Bangor  jdjw  yr  unig  ddau  le  sydd  yn  cael  jr  hyn  y  gellir  ei  alw  yn 
sylw.  Am  y  blaenaf  dywedir  ei  fod  <(the  pleasantest  of  all  watering 
places;"  a  gelwir  y  Fenai,  oddiyno  i  Borthaethwy,  y  "Cambrian 
Bosphorus."  Mewn  man  arall  ceir  dadl  ar  enw  boreuol  y  lle,  Bonover, 
yr  hwn  oedd  yn  fwy  nag  y  gallai  yr  Esgob  ei  ddeall  na'i  ddeongli. 
Am  Bangor  dywed,  "  It  is  the  place  where  I  first  enjoyed  the  sense  of 
sublimity  in  nature ; "  ond  ychwanega  f od  y  lle  wedi  cyf newid  Uawer 
er  pan  y  bu  ef  yn  ei  f  wynhâu  yn  nyddiau  ei  ieuenctyd. 

Yr  ydym  bellach  wedi  ei  ddilyn  trwy  y  rhan  fwyaf  o'i  gysylltiadau 
Cymreig :  un  yn  unig  a  erys.  Yn  Mynachlog  Westminster,  er  fod  èi 
phalmant  a'i  muriau  yn  cynnwys  cofgolofnau  ugeiniau  lawer  "  of  those 
who  have  wrought  immortal  deeds,  and  those  who  have  recorded  them 
in  immortal  words,"  nid  oes  dim  a  gynnyrcha  deimladau  parchedicach 
yn  nghalon  Cymro  na  dyfod  at  orweddfan  Connop  Thirlwaìl,  a  gweled 
ar  gareg  ei  fedd,  "  Gwyn  eifyd." 

E.    YlNOENT    EVANS. 


AWDL    YR    ANTÜEIAETHWR.* 

Trwy  y  niwl  anturio  wnaf , 
At  arwr  mawr  anturiaf ; 

Y  niwl  mall  gilio  o  'mhen, 
Fel  y  niwl  o  flaen  haulwen, 
I  deilwng  allu  dilyn 
Llwybrau  y  dasg,  Ue  bu  'r  dyn. 

Trwy  'i  waith,  yr  Anturiaethwr 
I  fyd  yw  y  mwyaf  ẃr ; 
A'i  ddeheulaw  feddyliol 
Ar  fyd  y  cerfìa  ei  ôl. 

Y  f ath  greadur  i  fyd 
Yw  efe  drwy  ei  fy  wyd ; 
Dyn  y w  i  f yd,  yn  ei  f àn 
Hanes,  ar  ben  ei  hunan ; 
Einioes  hwn  yn  gyfrin  sydd 
Yn  y  dwfn.     Beth  yw  defnydd 
Eienaidef)     0  b'le  daeth 
Eisieu  brwd  ei  ysbrydiaeth, 
Hud  engyrth  ei  "  nôd  angen," 
A'r  yni  by  w  dry  'n  ei  ben  1 

*  Buddugol  yn  Eiateddfod  Gadeirioi  Môn,  Awst,  1888, 


AWDL  TB  AHTUBIABTHWB.  58 

0  b'le  iddo  fe,  'r  fath  fod, 
Y  daw  ei  fwyd  a  diod  î 

Nid  y  berth  a'i  phrydf erthion, 
Lona  'i  f ryd,  a  leinw  'i  fron ; 
Nid  gŵr  yw  ef  wedi  'i  gau 
Tn  Eden  y  mân  flodau ; 
Nid  y  dorth  wnaed  iV  borthi 
Tw  'r  ardd,  er  mor  hardd  yw  hi ; 
Nid  byd  o  bêr  bleserau 
A  f edda  hoen  iV  f oddhâu : 
Mor  frwd  a  thra  mawrf rydig 
Ei  chwaeth,  ei  "fara  a  chig, 
Tw  antur  trwy  helyntion 
Môr  a  thir,  yn  nghymorth  Iôn. 

Mawr  yw,  yn  nhymer  eof n 
Enaid  ei  serch  nid  oes  ofn ; 
Dyheu  mewn  ofnadwyaeth 
Erch  wedd,  ddif yra  ei  chwaeth ; 
Deil  ef  ei  rym,  hoedl  ei  fron 
Tw  arogli  peryglon ; 
Try  i'r  maes,  anturiwr  myg, 
A  cheir  ef ,  f el  march  rhyf yg : 
Ei  nôd,  trwy  gyhyrau  'i  nerth, 
Wyneba  'n  hunanaberth : 

1  arfaeth  f awr  y  fath  f ôd, 
Rhyw  ddrws  yw  'r  ddaear  isod, 
A'i  agor  ar  ddiwygiad 
Fwyhâ  ddyn,  yw  ei  foddhad. 

I'w  adnabod  annyben — fu  ei  oes; 
Efe  pan  yn  fachgen, 
A  dybid,  i  bob  dyben 
Allan  o  bwyll  yn  ei  ben. 

Ei  ddyeithr  ûyrdd  oedd  ddiddiwedd, — a  llawn 
0  gynlluniau  rhyfedd ! 
Tn  abl  gawr,  anhyblyg  wedd, 
Garw  a  phell  mewn  gorphwylledd. 

Gwefr  a  haenau  'i  gyfrinion — ^ydoedd  fyd 
Oddif ewn  iV  galon ; 
A'i  wyllt  fryd,  â  mellt  ei  fron, 
Tn  cynneu  ei  amcanion. 

Duw  roddodd  graflfder  iddo, — ac  euraidd 
Enaid  cerub  ynddo ; 
Trwyddo  'i  hun  y  treiddiai  o, 
Fôr  ei  nef  fawr  i  nofio. 


Dyn  y w  o  gorff  gwydn  i  gyd, 
Lloches  fiynnonell  iechyd ; 
1884.  d 


54  AWBfc  TB  ABTUBIABTHWB. 

Ystwyth,  cydbŵy a,  gymhwys  götS, 
Aiddgar,  arwrgar,  hirgorff; 
Gaerog  dwr,  íel  o'r  graíg  dân, 
Wedd  a  duÚ,  naddwyd  allan ; 
I  ddal  pwys  ei  feddwl  pur, 
Hir  ei  wynt,  ar  ei  antur ; 
Mewn  nwyí  i  lamu  'n  ufydd, 
I'w  neges,  hwnt,  megys  hydd ; 
Trwy  lawnder  a  balchder  byd 
A'i  gul  lwydfaith'galedryd ; 
I  agor  ffordd  trwy  egr  ffau 
Ystôr  o  anhawsderau, 
At  eofn  gwyso  tywydd 
Oer  a  phoeth,  âg  aradr  flydd : 
I  gofleidio  'r  ystorom, 
I  wenu  serch  ar  wddf  siom ; 

0  aidd  a  gwres,  i  ddi-gryn 
Lawenhâu  ar  lîn  newyn, 

A  Uym  syched, — llamsachu 

1  dori  lawr  deirw  lu ; 

Lladd  eirth,  i'w  ffordd  allai  dd'od, 
A  Uawen  lyncu  Uewod. 

Wedi  troi  chwythad  ei  anadliadau, 
Einioes  a  nodwedd,  yn  fy w  syniadau ; 
Wedi  i'w  reswm  agor  y  drysau 
Ar  ei  guddiedig  argyhoeddiadau ; 
Wedi  1  efrydiaeth  wneyd  i'w  f wriadau 
Wisgo  'n  allanol,  ei  fras  gynlluniau ; 
Yn  chwimrwydd  äi  â  chamrau — arwrol, 
I'w  hynt  ar  ei  ethol  anturiaethau. 


Oan  hyrddio  'r  llong  i'r  creigiog  ororau, 
Ymrolia  hyf  anwar  'storm  yr  elf enau ; 
I  gynneu  terfysg,  y  gwynt  a'i  arfau, 
Hollta  'n  wgus  y  gorwyllt  wanegau ; 
Ar  amrantiad  bytheiria  'r  môr,  yntau, 
O'i  waelodion,  i'r  gwynt  edliwiadau ; 
Ac  o'i  lydanrwth  safn  ei  heillt  ddafnau 
Boera  i  wyneb  sêr  ÿ  wybrenau  ; 
Yn  rhoch  ysgydwol  eu  cyrch  wasgiadau, 
YmoUwng  weithion  mae  y  llong  hithau : 
Druan  ydoedd  o  dan  eu  dyrnodiau, 
Yn  fawr  ei  thrallod,  ä  'n  anferth  ddrylliau 
Yn  mro  ei  thynged  ymrithia  angau 
Chwerw,  yn  nodwedd  ei  ddychryniadau ; 
Y  teithwyr  diwyd,  hwythau, — druain  sawdd 
Yn  merw  dinawdd  y  môr  a'i  donau. 


AWDI»  TB  AHTUBIAJBTHWB.  55 

Na,  na,  wele  'n  gynta'  gẃr, 

Morwria  ein  mawr  arwr ; 

Gyr  ei  gwch  trwy  'r  aig  a'r  gwynt, 

Ac  aruthr  nerth  y  cerynt; 

Efe  a  deifl  ei  fywyd 

I'r  gwaith  a'i  gryfder  i  gyd ; 

IV  gwch  rhydd  fwy  o  gychwyn, 

Ewybr,  draw,  heibio  hir  drwyn 

Y  graig  erch,  egyr  garchar 

Y  meirw  byw,  ar  y  môr  bâr ; 
Treiddia  ef  at  eu  rhyddhâu, 

0  of  n,  ing,  a  saf  n  angau : 
Ef e  'n  fyw,  â'i  fuan  f âd, 
Ddaw  â'r  oll  o'r  llongddrylliad ; 
Ac  ef,  waredwr  cyfan, 

01  ddurol  hynt  ddaw  i'r  lan ; 
Ac  ar  y  lan  crea  wledd, 
Egyr  fawl  a  gorfoledd. 


Anmhwyllog  garlamu  allan — o'u  tai 
Mae  mynteioedd  weithian, 
A'u  hafrwydd  waedd  yn  hofran 
Nwyfre  Duw — "Mae  'r  dref  ar  dân." 

Uwch  ac  uwch  mae  'n  gwrid  gochi — ei  chorff  lyeg, 
Torcha  'r  fflam  am  dani ; 
Cyn  hir  wedi  'r  ysir  hi, 
Ffy  yn  hawdd  a7i  phen  iddi. 

A  yw  dewr  f eib  y  daran — hwy  a  phawb 
Yn  ffoi  î  oes  yn  unman 
Gawr  aiddfawp  wrendy  'r  gruddfan, 
A'r  llef au  tost  o'r  llif  tân  ì 

Oes,  o  ffawd — ^yn  ngwpes  ei  ffydd 
Ar  waith  mae  'r  anturiaethydd ; 

Trwy  oddaith  wyllt  mae  'n  treiddio, — mae  ei  wisg, 
Mae  ei  waed  301  fflamio ; 
A  thân  ffydd  gwyrthiau  wnaiff  0, 
Bedydd  o  dân  neu  beidio. 

Y  dre'  chwilia  drwy  'i  chalon, — o'u  hochain 

Achub  ei  gyd-ddynion ; 
Efe  o'u  trwm  wasgfäeon — wna  'u  cyrchu, 
Yn  llesg,  ddiallu,  o'r  llosg  weddillion. 

Ef e  o'r  tân  difäol— â  llîaws 
Llawen,  ddaw  'n  waredol; 
I'r  teneu  angeu  ingol, 
Yr  un  ni  edy  ar  oL 

d  2 


56  AWDL  TB  ANTUBIABTHWB. 


Dyn  da,  o  lydan  duedd 
Yw,  yn  dyheu  o  du  liedd ; 
E  gâr  enaid  pob  gronyn 
0  ddeddf au  iawnderau  dyn : 
A  cheir  ymhob  cyf  eiriad 
Ei  lef  dros  hawliau  ei  wlad ; 
A  yn  erbyn  y  dyn  dall 
Iliawnderau  gwlad  arall, 
Grormes  deyrn,  grymus  ei  dwyll, 
Annhymig  frenin  a'mhwylL- 

Yn  mhlaid  cyfiawnder,  rhwyga  ddyfnderoedd 
Gwaew  dynoliaeth  a'i  gauad  niwloedd ; 
Dyry  ymwared  ar  dir  a  moroedd, 
Herfeiddia  wyneb  anwar  fyddinoedd ; 
Fel  â'i  law  y  teifl  ei  luoedd — aidd-bur, 
Acw  i'r  antur  megys  corwyntoedd. 

Yn  ei  rym  yn  mlaen  yr  ä — à  ffyddlon 
Boeth  anian  calon,  byth  ni  encilia. 

Wyneb  ei  reswm,  bywyd  ddibrisia, 
0  du  aur  ryddid  ei  waed  a  rodda ; 
Trwy  ddreigiau  arfog  traidd  hir  agorfa, 
A'u  trawsder  enbyd  esyd  yn  isa'; 
O'i  grymus  ddilyn,  gormes  a  ddalia, 
Ei  haidd  a'i  nodwedd  a  ddieneidia : 
Trwy  ehud  fynwes  traha — ei  gledd  syrth, — 
Yn  ÜT  ei  hengyrth  waed  a  ollynga. 

Tery  â'i  fraich  anturus — ei  fyw  gledd 

Trwy  wddf  gwlad  orthrymus ; 
A  dyry  hedd  hyderus, — rhyddid  glân, 
A  blaen  ei  darian  i'r  rhai  blinderus. 

0  fewn  cylch  gorseddfainc  hedd — y  saif 

Yn  syth,  dros  wirionedd ; 
Dros  uniawn  farn  gadarnwedd — ei  lais  gwyd, 
A  chrea  'i  arswyd  o'r  llwch  i'r  orsedd. 


Try  ef  ei  nôd  at  Drafnidiaeth— ei  budd 

A  baich  ei  hamry wiaeth ; 
A  moes  yn  wych  mewn  masnachaeth — bybyr 
Atteg  ei  synwyr  at  ei  gwasanaeth. 

Anadl  einioes  dylanwad — ei  antur 
A  wyntia  ddeffroad, 
Grea  newydd  grynhöad 
Nerth,  i  glir  ymadf erth  gwlad. 


AWDL  YB  ANTUBIABTHWB.  07 

Tyr  i  f  ewn,  anturio  f  aidd 
O'r  golwg,  i  ddirgelaidd 
Haenau  daear,  a  diwyd 
Eu  chwilio  hwy,  a  chael  hyd 
I  lawer  o  welyau 

0  aur  cudd,  a'u  llwyr  waghâu : 
Rhuddaur  i'w  wlad  mae  'n  roddi, 
Gallu  aur  i'w  gwella  hi ; 

Myn  ef  i'w  wlad  gael  mwynhâu, 
Mwynhâu  gwleddoedd  mwngloddiau. 
Anturia  'n  îs,  try  yn  wâr 

1  dy wyll  grombil  daear, 
Ymlwybra,  tramwya  'mhell, 
Nes  dyfod  i  ystafell 

Yr  "haiarn,"  a  galw  arno 
I  lawn  waith,  i  w  ddilyn  o. 

0  haen  i  haen  ä  o  hyd, 
Yn  raddol,  nes  cyrhaeddyd 

Y  ddinas  bygddu  hono, 

A'i  nos  glyd,  "  dinas  y  glo : " 
Gwaeda  glust  gauad  y  glo, 
O'i  wedd  ddiffrwyth,  i'w  ddeffro ; 
Ei  ysgwyd  o'i  hir  gysgu, 
By whâu  ei  dost  wyneb  du ; 
A'i  alw  ef  iV  ddilyn, 

1  deg  wasanaethu  dyn. 

Yn  ol,  i  oleu  haul,  eilwaith, 

Y  try  ef e  o'i  antur  f aith ; 
Mae  o'i  gylch  wedi  'i  amgau 
A  newyddion  adnoddau : 

Yn  ei  waith  mor  foddlawn  yw, 
Dedwydd  ei  weithred  ydyw, 
Yn  cyflwyno  cyflenwad 
u  Haiarn  a  glo  "  i  ran  gwlad. 


Ni  all  hwn  fod  yn  Uonydd, — ä  yn  awr 
I  gyfeiriad  newydd ; 
Ei  droed  a'i  lygad  a  drydd 
Am  enyd  tua'r  mynydd. 

Gweddus  i'r  mynydd  guddio — ei  hun  oll 
Mewn  bjrthol  niwl  rhagddo ; 
Heddwch  ni  chaiff,  tra  fyddo 
Faen  o  werth  o'i  du  fewn  o. 

Wrth  edrych  i'w  gerth  odreu — ei  feddwl 
Ddarganfydda  'n  oleu, 
01  flaen,  wedi  'i  ddwf n  gyfleu, 
Newydd  em,  yn  ddiammeu. 


.  S8  AWDL  YB  AHTTJBIABTHWB. 

Gem  dethol  i  gymdeithas, — i'w  feddu 
Pwy  a  íaidd  ei  luddias  ? 
6em  enwog  wna  gymwynas 
I  fyd  yw*r  hen  "  lechen  las." 

Ar  ol  y  "  Uechen  "  yr  ä, — a  mynwes 
Ymynydd  agora; 
Ei  wàr  a'i  ben  a  wyra, 
A  dwyn  nerth  ei  olud  wna. 

Tn  effeithiol  gorff,  weithian — o'i  llochfa 
Tyn  y  llechf  aen  allan ; 
Tra  'r  mynydd  tragywydd,  gan 
Nerth  ei  reddf,  yn  rhwth  ruddfan. 

Ynnghreig  cyfoethog,  gyddfog  y  Wyddfa, 
Ef  i  ddynoliaeth  a  f ydd  yn  elwa ; 
Yn  ei  gryf  engyrth  freichiau,  graf anga 
'N  eiddo  i'w  gowlaid  fynyddoedd  Gwalia ; 
Yna  'n  wir  rhanu  wna, — troi  'r  mynyddoedd 
Wna  i  nif eroedd  ei  wlad  yn  f ara. 


Onid  Tẃr  i'w  anturiaeth, 

Arddun  yw,  y  "  ffyrdd  "  a  wnaeth  ì 

Yn  lle'r  hen  fíyrdd  dienaid, 

Erch  eu  llun,  tywyrch  a  llaid ; 

I  wneyd  taith,  cul  oeddynt  hwy, 

Trymion,  anhawdd  eu  tramwy ; 

Ceimion  a  geirwon  eu  gwedd, 

Anhygyrch  ffyrdd  unigedd ; 

Ei  "Ffyrdd  Haiarn"  cadarnwych, 

A  gaed,  a'i  "Bellebyr"  gwych : 

A'r  rhai  'n  mae  'n  tyru  einioes, 

A  brwd  rym  ysbryd  yr  oes ; 

Wyneb  y  byd  a'i  hanes, 

Eu  dwyn  wna  o  hyd  yn  nês ; 

Una  'r  oll,  pob  gwlad  a  rydd 

A  nerth  gwawl  wrth  eu  gilydd. 

Uwch  oes  i  f  asnach  esyd, 

Dyry  wir  fawr  "dro  ar  fyd ;" 

O'u  caethiwed,  y  gwledydd 

Dyn  o'u  rhwyd,  gwna  'u  traed  yn  rhydd. 

Rhoes  ef  i  "fynd,"  a  mawr  swyn, 

Helynt  y  byd  ar  "  olwyn ; " 

Mewn  dawn  a  hwyl  rhoi  "  mjm'd  "  wnaeth 

Ofnadwy  i  drafnidiaeth : 

Haul  hyrwyddol  wareiddiad, 

A'i  wawr  lif  oleua  *r  wlad ; 


AWDJ.  TR  ANTUBJAETHWB.  69 

Ac  iach  gân  y  gwycb  gynnydd, 
0  f ôr  i  f ôr  yn  f erw  f ydd. 


Trydd  yn  awr  i  fawr  forio — iV  hynt  ar 
Byw  anturiaeth  eto ; 
Uwch  yr  aig  y  chwery  o, 
A'r  dòn  a  chwery  dano. 

Er  anferth  hir  ewynfor, — yn  ei  chwim 
Ddychymyg  anhebgor, 
I  newydd  fyd,  dros  wyrdd  fôr, 
Ef  o'i  long  a  deifl  angor. 

Ar  ddyli'  'r  cef nfor  ddolydd — draw  y  gỳr 
Drwy  'i  agerol  awydd ; 
Hyd  eitha  'i  phwys,  mordaith  fiydd 
Lydan  yw,  am  wlad  newydd. 

I  dramor  bwynt  mae  'i  dremiad — yn  edrych 

Trwy  wydrau  ffydd-lygad ; 
Gwel  yn  glir  argoelion  gwiad, — hyd  sicrwydd 
Ca  ef  ei  "  harwydd  "  yn  y  cyfeiriad. 

Ei  dail  ar  gefn  y  dyli' — sy  "  arwydd  " 
A  sieryd  am  dani ; 
Eu  llais  a'i  huda  o'r  lli% 
Am  nodded  i  mewn  iddi. 

Yna  'n  wir  gyniweirydd — y  ca  'i  hun 

Hyd  y  ceinwawr  f aesydd ; 
Mwynhâ  V  oll,  llama  'n  rhydd — â  beiddgar 
Eofndra  yn  naear  "  cyfandir  newydd." 

Ar  ei  ol,  mawr  y  w  'r  hwyho — acw,  hwnt, 

Am  y  cyntaf  ato ; 
Yn  dân  gân  tuag  yno — mae  prysur 
Eneidiol  lafur  feib  yn  dylifo. 

Yna  'n  gynta',  i  lawr  rhodda, 
Ar  risialf a  bur  ei  sylfon ; 
Adeiladaeth  ffurflywodraeth, 
Iach  a  helaeth  yn  ei  chalon. 

Ef  â'i  ddynol,  nerth  rhesymol, 
Ddyddia  fuddiol,  ddeddfau  addas  ; 
Deddfau  rhyddid,  iawnder,  glendid, 
A  chadernid  gylch  y  deyrnas. 

Gweithwyr  ddychwel  o'u  'stad  isel, 
Moes  yn  uchei  dôn  masnachaeẅ ; 
Teifl  ei  gryf der,  er  y  pellder, 
Drefn  a  hyder  i  draf nidiaeth. 


60  AWDL  TB  ANTÜBIAETHWB. 

A'i  f awr  anturiaeth  a  fydd 
Tn  oludog  i  wledydd. 


Tn  ei  awydd  anniwall — try  ei  nerthol 
Wynt  arwrol  ar  antur  arall 

Tmollwng  yn  ffordd  cymhellion — ei  ffydd 
Wnaiff  ef,  i  bellafìon 
Daear  Duw,  mewn  hyder  dôn, 
Tn  archwüiwr  ei  chalon. 

Trydd  ef  i  ganol  trigolion— di-ddawn, 
Di-ddysg,  f elyndduon ; 
Diallu  fryd,  o  wyll  fron, 
Diaelwydydd  dylodion. 

Tn  raddol  daw  'n  gyfarwyddydd — iddynt, 
A  noddawl  addysgydd ; 
Ef e  i'r  trueiniaid  f ydd 
Wr  anwyl  o  arweinydd. 

Tn  ei  law  wèn,  yr  hil  anwar — a  ddaw 
Tn  ddiwyd,  deallgar ; 
I  well  gwedd,  yn  allu  gwâr, 
O  dde  i  drin  y  ddaear. 

Myn  ef e  farchnadleoedd — ^lliosog, 
Er  llesiant  y  cyhoedd ; 
A'r  wlad  o'i  gylch  i'r  alwad  g'oedd, 
Fwrw  ei  chnwd  i'w  farchnadoedd. 

Murio  ar  lanau  'r  moroedd — wna  un  wedd 

Newyddion  borthladdoedd ; 
A  llongau  dry  yn  llengoedd — adre  'n  llawn 
0  nwyddau  cnydlawn,  er  budd  y  cenedloedd. 

Ei  glod  a'i  enw  gludir — trwy  bob  gwlad, 
Hwn  a'i  f  awr  alwad  a  anf arwolir. 


Ond  gormod  mawl  a  chlodydd, 
I  ŵr  o'i  f ath,  ofer  fydd ; 
Ni  wrendy  ef  ar  undyn 
Glodfora,  addola  ddyn. 
Tn  chwim  a  hoewach,  ymaith, 
A'r  dyn  i'w  ddyeithr  daith ; 
A  byw  hoendra  buandroed 
T  traidd,  i'r  Ue  na  bu  troed 


▲WDL  YB  ANTUBIABTHWB.  61 

Yr  un  dyn,  i  wrando  iaîth 
Ànian  lân,  a'i  seml  uniaith, 
Yn  ei  Theml  yn  moli  'i  Thŵr, 
A  chroew  glodfori  'i  Chrëwr. 
I  weled  gwawr  a  mawredd 
Ei  grudd  lwys,  a  gwreiddiol  wedd 

Y  wir  deg  greadigaeth, 

0  fyw  law  Duw,  f el  y  daeth. 

1  wel'd  gogoniant  y  wig, 
Yn  ei  hafiaeth  gyntefig ; 
A'i  dail  yn  siglo  dwylaw, 
Fry  eu  drych  yn  y  fro  draw. 
I  wel'd  heirdd  garnoliaid  hen, 
A  rhodio  drwy  eu  Heden ; 
Heibio  i'r  cudd  lwybrau  cêl, 
Trwy  y  cwm,  Uetŷ  'r  camel : 
I  edrych  ar  arth  adref, 

Yn  hoew  ei  thro  yn  ei  thref : — 
I  wydd  min  gilddannedd  mawr 

Y  cawrfil  trwm  ac  erfa\rçr, 
Gerdda  fel  t'wysog  arddun, 
Mewn  hedd,  ar  ei  domen  'i  hun. 
I  weled,  heb  hualau 

Y  llew  cryf,  yn  hyf  f wynhâu 

Ei  deyrnàs  goed,  yn  droed  rydd, 
Nid  yn  was,  ond  dinesydd ; 
Heb  neb  yn  cynllwyn  o'i  ol, 
Yn  benaeth  annibynol ; 
Yn  ei  drem  awdurdod  drig, 
IV  gadw  'n  deyrn  y  goedwig ; 
Yn  ei  f rwd  anian  a'i  f ri, 
Ymerawdwr  mawrhydi. 


Wedi  byw  enyd,  a  bod 
Yn  mro  f  êl  y  mawrfilod ; 

Yn  ei  flaen  trwy  afluniaidd — anialwch 
Dynoliaeth  iselaidd, 
Y  werin  wyllt,  anwaraidd, 
I  f aes  trwch  eu  hanfoes,  traidd. 

Yn  eu  bost,  fel  y  bwystfilod, — arno 
Chwyrnant  yn  ei  wyddf  od ; 
Yn  hyf  a  llymach  eu  nôd, 
Na  Uu  o  eirth  a  Uewod. 

Er  hyny,  nid  yw  rhinwedd — yn  ciliaw ; 
Mae  calon  i  f awredd ; 
Bhaid  i  fyd  drwg,  a  gwg  wedd, 
Grynu  o  flaen  gwirionedd. 


AWIML  TB  ABTUBIABTHWB» 

Er  eu  mwyn  y  try  mynwea — y  gwron 
Yn  gariad  ac  achles, 
Atynt  hwy  tywyna  tês 
Anìan  gaìn  ei  fron  gynhes. 

A  yn  addy8g  weinyddwr — at  riniog 
Trueni  eu  cyflwr ; 
Fr  Iesu  gwyn,  troes  y  gẃr, 
Enwog  nôd,  yn  Genadwr. 

A  i  w  gwyneb  paganaidd — yn  gorwynt 

0  f eiddgarwch  sanctaidd ; 
Tyr  yn  feflt,  taranu  faidd, 
Yn  eu  hawyr  annuwaidd. 

Ond  er  ei  fygythiol  daran — heddwch 
Gyhoedda  i  druan ; 
A  byw  egyr  i  bagan 
Y  "  drtcs  "  i  glws  fy wyd  glân. 

Llu  o  drigfa  pwll  drygfoes — am  y  "drwsn 
Ar  chwim  draed  sydd  eisoes, 
Yn  ngwawr  a  grym  Angeu  'r  Groes, 
Yn  myned  am  eu  heinioes. 

O'i  flaen,  y  gors  afluniol — newidia 

1  nodwedd  ffrwythlonol ; 
A'r  ddaear  werdd,  ar  ei  ol, 
A  dyf  yn  dlysni  dwyfoL 

I  ddu  a  gwŷn  newydd  ganiad — a  rydd 
Yn  lle  'r  hen  gwynf aniad ; 
Gwelw  oerni  'u  galarnad, 
Drydd  ef  yn  nef  o  f wynhâd. 

Fr  wyddiant  oreu  trydd  ei  anturiaeth, 

Hyd  y  pegynau  enaid  paganiaeth ; 

O'i  lydan  wely  yn  nheml  dynoliaeth, 

Dilëa  ddiluw  delw-addoliaeth : 

A'r  byd,  fydd  trwy  'i  wybodaeth — fel  nefoedd 

Yn  ddrych  o  diroedd  yr  Iachawdwriaeth. 


Ei  wres  ef  erys  o  hyd, 
Yn  ei  sanctaidd  lwys  ie'üctyd ; 
Yn  ei  dwym  aidd,  i  wel'd  mwy, 
A  i  rymus  fyth  dramwy ; 
Treiddia  yn  awr,  trwodd,  yn  ol 
I  ddystawrwydd  ystyriol, 
Oesoedd  a  ddisgynasant 
Tw  bedd,  gysegredig  bant : 


▲WBL  TB  ÁNTUBIÀBTHWB.  $8 

À  i  niwloedd,  anialwch, 
Nos,  a  llom  deyrnas  y  llwch ; 
Lle  claddwyd,  cuddiwyd  y  c'oedd 
Hanesiol  hen  ddinasoêdd ; 
Heoliau  celf,  pinaclau  cain, 
Hen  dyrau  gwlad  y  Dwyrain; 

Y  lle  'r  amdöwyd  â  Uaid, 

Y  dirif  greaduriaid; 
Lle  gorwedd  y  llu  gwrol, 
Iesin  wyr,  oesau  yn  ol ; 
Cewri  anf erth  y  crwnfyd, 
Enw  a  bost  plygain  y  byd : 

I  lawn  gwaith,  ar  lèn  y  gwyll, 
Deil  yn  awr  geinwawr  ganwyll ; 
Gwyn  allu  fedd,  ganwyll  fad, 
Gyhoeddus  y  Dadguddiad ; 
Edrych  mae  drwy  gyf undraeth, 
A  muriau  cèll  y  meirw  caeth ; 
Sylla  i  f ynwes  y  llwch, 

Y  diwaelod  dawelwch ; 
Yno  f e  wêl  bawb  yn  f ud, 
Un  swm,  heb  neb  yn  symud  : 
Iddo  yn  ol  nid  oedd  neb 

A  ro'i  wên  ar  ei  wyneb ; 

Oera  'i  waed  yn  nif ri'  wydd 

Ystorom  o  ddystawrwydd : 

Ef e,  er  hyn,  ni  lwfrhâ, 

I'r  carchar  diwawr  cyrcha, 

IV  neges,  mỳn  ei  agor, 

A  rhwydd  iawn  datglöa  t  ddôr ; 

Egyr  y  drws,  gwawriad  rydd, 

A  mỳn  wynt  trwy  'r  mynwentydd ; 

Ac  ef,  i'r  golwg,  gyfyd, 

01  raian  fedd  "  yr  hen  fyd ; " 

A'i  ddal  yn  dyst,  ffyddlawn  dŵr, 

Cry*  o  dan  y  crediniwr ; 

I  droi  enaid  yr  annuw, 

I  orwedd  ar  "  Air  "  ei  Dduw, — 

A  rhoi  taw  ar  yr  hurt  ŵr, 

Y  ffieiddiol  anffyddiwr. 


Er  hyn,  ni  chaed  ond  rhanau — o'i  ffyrdd  ef, 

Rhyw  gyffwrdd  â'i  lwybrau 
Gweledig,  dadgloadau — ^helyntoedd 
Daearol  ydoedd  swm  ei  dreuliadau. 

Yn  ei  elfen  arbenig — mynu  faidd 

Dramwy  'n  fwy  nodedig, 
Drwy  iach  fyd  dyrchaf edig — ^hyd  eigion 
Dyfnion  waelodion  yr  anweledig. 


04  AWDL  TB   ANTUBIAETHWB. 

Anturia  'n  nwyf us  trwy  nifwl — y  byd, 

Tu  draw  i  bob  cwmwl  5 
I  fewn  i  deyrnas  fanwl — ei  deddfau, 
Ammod  a  moddau,  yn  myd  y  meddwl. 

Traidd  i  lawr  i  ddystawrwydd — ei  enaid, 
I  wyneb  cyf anrwydd 
Eang  fyd  ysbryd,  i  wydd 
Awgrym  o'i  ardderchowgrwydd. 

Ger  bron  ei  fawredd  rhyfeddol — a'i  fy w 
Olygf  eydd  dyeithriol, 
Ymgryma,  a  neidia  'n  ol, 
Yn  ei  fynwes  dufewnol. 

Ond  ffydd  ddiwall  ni  phalla — o  asbri 

Fel  ysbryd  ymlwybra ; 
IV  lwyr  hanes  olrheinia—  danbaid 
Fyd  ganwyll  enaid,  a'i  hanfod  gynllwyna. 

Ac  o'i  freiniawl  gyf rinipn — y  caiff  ef, 

Llynca  'i  ffydd  ddirgelion ; 
Yf  o  fôr  egwyddorion, — a  goreu 
Fywyd  a  goleu  o  fyd  y  galon. 

Troedia  i  wyddfod  "  Natur  a'i  Deddfau," 

Ehydd  ei  gwas  enwog  i'w  grudd  gusanau ; 

Acw  ymwêl  â'r  gwynt  a'r  cymylau, 

Llety  athroniaeth  mellt  a  tharanau ; 

Y  môr  a'r  lleuad,  ddiwyd  gariadau, 

Hynt  a  mawredd  olyniad  tymmorau : 

A  cha  yn  nghwmni  gwres  eu  mynwesau, 

Hael  gyfran  o'u  huchel  gyfrinachau : 

A  daw  'n  ol  dan  ei  hwyliau, — yn  ngwydd  sêr 

Yr  hoelia  'i  faner  ar  dŵr  yr  elf enau. 

Wedi  'r  llwydd  i  droi  allweddau — natur, 
Try  'n  Uetach  ei  gamrau, 
I  wydd  y  clir  fydoedd  clau, 
Uu  y  wybren  a'u  llwybrau. 

Gwyneba  'r  ser  gan  brysuraw — drwyddynt 
Ac  wrth  dreiddio  heibiaw, 
Fw  anturiaeth,  mae  'n  taraw 
01  ei  droed  ar  jt  haul  draw. 

Ni  rodiodd  asur  ei  anrhydeddusach, 
Fel  ymwelydd,  na  holydd  manylach ; 
Yn  y  wybren  lân  a'i  breiniol  linach, 
Ni  cha'dd  i'w  hedmygu  deulu  delach : 


▲WDL  YB  ÀNTTJBIABTHWB.  65 

Sêr  a  heuliau  erioed  f  u  'n  siriolach, 
Ỳn  gyf a  'u  h'wyllys  yn  ei  gyf eillach ; 
A  gwysient  e  'n  agosach — iV  cyfrin, 
IV  enwog  f eithrin  yn  y  gyf athrach. 


Wedi  'r  ymgyrch  ddidramgwydd, 
Troi  'n  Uawn  bob  antur  yn  Uwydd : 
Wedi  dirnad  dwy  deyrnas, 
Yn  eu  grym — "anian"  a  "gras." 

Wedi  darllen  ar  nenau — heb  ystaen 

01  bys  Duw  y  duwiau ; 
Enw  yr  Iôn  ar  wybrenau, — gwaith  fflamol 
Ei  law  athronol  mewn  bras  lyth'renau. 

Wedi  gweled  i  galon — garedig 
Ei  Greawdwr  ffyddlon ; 
Edwyn  ef  y  Tad  yn  hon, 
Yn  Dduw  anwyl  i  ddynion. 

Ef  yn  deg  gai  'n  f endigaid — o'r  ddau  fyd 
Y  bardd-f  edydd  tanbaid ; 
Y  gŵr  wedi  'i  fflamio  gaid 
A  thân  athrylith  enaid. 

Anturia  uchaf-bwynt  arwr, — trwy  'i  Dduw 

Trydd  e  'n  ef elychwr ; 
Yn  ffurfafen  awenwr — mae  'n  beiddio 
Yn  deyrn  ei  gredo,  droi  yn  greawdwr. 

I  fod  y  geilw  fydoedd — dibrinion 

Hyd  wybrenau  'r  oesoedd, 
Wib-rodiant  fel  ysbrydoedd, — gogoniant 
Natur  a  nwyfiant  daear  a  nefoedd. 

A  gwrid  ei  goethion  greadigaethau, 
Ddyrcha  fy w  ddelwedd  ei  ddrychf eddyliau ; 
O  abl  nodwedd  ei  fuain  blanedau, 
Ei  asurolion  yn  sêr  a  heuliau, 
Dalant  o  "  gasgliad  "  eu  dadganiadau, 
"  Arian  y  trethoedd  "  i^r  anturiaethau ; 
Lleferydd  eu  llif  eiriau — iaith  gyhoedd 
Enaid  ei  fydoedd  mewn  "  tân  dafodau." 

Ei  "  sêr,"  am  ei  gymeriad — a'i  boethawl 

Obeithion  sy  'n  siarad ; 
Yn  nen  eu  ffurfafen  fad — ynt  wynion 
Eneidiol  wreichion,  ei  adlewyrchiad. 


66  AWM.  TB  AÄTUBIAETHWB. 

Ei  "  haul,"  nid  yw  ond  helaeth — nAd  unllaÌB 

O'i  danllyd  yabrydiaeth; 
Shyw  lygad  o'i  ddirnadaeth, — fflam  ysol, 
Neu  lun  bywydol  o'i  lawn  wybodaeth. 

Nid  yw  ei  "fôr"  ond  dyferion, — caredig 
Swn  curiadau  'i  galon ; 
Arwydd  deifl,  yw  ei  werdd  "  dòn," 
O'i  fyw  f erw  f yf yrion. 

Ei  "  afonydd  "  glân  dros  eu  glanau — red, 

Trwy  fyrddiwn  o  rwystrau, 
Ar  len,  nid  ynt  ond  darluniau — beiddiol 
O  helynt  ei  wyrthiol  anturiaethau, 

Ei  gribog  fanog  "  fynydd," — mawr  ei  swm 
Ar  ei  sail  dragywydd ; 
Unfon  yw,  ar  ffurf  newydd, 
Dàl  wnaiff  ef  adlun  ei  ffydd. 

Arweddion  ei  wawr  addas, — â  lliwiau 
Ei  alluoedd  eirias, 
Ei  lun,  mewn  coch,  gwyn  a  glâs, 
Yw  ei  "  ardd  n  yn  ei  hurddas. 

Ar  rudd  effro  'i  hardd  "ddyffryn," — ail  i  haul 
Ywei"liK"ddiUyn; 
Ac  iach  yw  gwedd,  goch  a  gwyn, 
Ail  i  râs,  ei  ŵyl  "  rosyn." 

A'i  chlog  werdd,  wedd  fawreddig — ddiwyro 
Ei  "  dderweii "  gauadfrig, 
Fwynhâ  ei  braint,  fôn  a  brig, 
Yn  gadarn  urdd  ei  "goedwig." 

A'i  gân  bêr,  ei  "  aderyn," — edyn  aur, 
Denorydd  pigfelyn ; 
Onid  yw  o*ddawn  y  dyn, 
Yn  bregeth^ar]'y  brigyn  ? 

Ei  "  lew,"  a'i  "  oen,"  ei  law  luniad — ynt  hwy, 
A'i  "  farch,"  teyrn  gweryriad ; 
Ei  "ŵydd"  ddof,  a'i  fwyn  "ddafad," 
Ei  "  fwch  "  hyf  wedd/jri  "  fuwch  "  fad. 

Felly,  prydferth  efeilliaid — yw  yr  oll 

0  i  rydd  greaduriaid ; 
Ei  enw  roes,  ac  adwaen  raid — wrth  hwnw, 
Ei  law  a'i  ddelw  ar  ei  aml  ddeiliaid. 

Efe  yn  nerth  ei  fywyd — eangach 
A  oUynga  'i  ysbryd ; 
Ail  fw  Dduw,  a'i  law  ddiwyd, 
Y  ceir  ef  yn  creu  o  hyd. 


AWDL  YB   ÁHTUBIABTHWB.  6? 

Teifl  i  V  wlad  olenadau — eirianwawr, 
Arweiniol  f eddyliau ; 
I  gyd  yn  ddiwygiadau 
Mwya'  yr  oes,  i'w  mawrhâu. 

Onid  cry*  ydyw  cread — o  ddawn  a 
Rydd  newydd  gymeriad, 
Eneidiol  "  weddnewidiad," 
I  hanes  glew  einioes  gwlad  1 

Efe  yw  Adda,  tad  symudiadau, 
Oleua  reswm  ymchwil  yr  oesau ; 
Efe  a'i  allwedd  sy  'n  agor  dorau 
Gwynf a  ddedwydd  y  darganfyddiadau ; 
Efe  a  erys  fel  seren  forau, 
Enwog  wibdeithydd  y  gwybodaethau  ; 
I  fyd,  mae  dyrchafiadau— -dysg  a  Uên 
Yn  troi  o  Athen  ei  anturiaethau. 
Llaw  Duw  wnaeth  y  llydan  ŵr, 
I  waith,  yn  anturiaethwr. 
"Enaid"  bardd,  "llygad  "  y  byd, 
Byw  ei  nwyf,  a'i  "  ben  "  hefyd ; 
Erioed  ei  "lewderydyw, 
Gloew  ei  nôd,  a'i  "  galon  "  yw. 

Rhyw  foryn  o'i  wir  fawredd — rhuadwy 
Mewn  gweithredoedd  rhyfedd, 
Uwch  ac  uwch  mewn  ffurf  a  gwedd, 
Newydd  ddaw  yn  ddiddiwedd. 


Ond  try  â'i  ager  am  uwch  tiriogaeth, 
Hynt  i  nenau  tu  hwnt  i  anianaeth ; 
Uwchlaw  y  bydoedd  â  chul  wybodaeth, 
Heibio  i  dalent  ffrydiau  bodolaeth. 
Trwy  faith  arwyneb  cartref  athroniaeth, 
Dros  ymylon  hen  dŵr  rhesymolaeth ; 
I  fyny  tyrau  uchaf  anturiaeth 
Hyd  gylchoedd  ardaloedd  ysbrydoliaeth : 
Ar  adenydd  crediniaeth — mae  'n  croesi 
At  Iôr  y  goleuni,  Tad  rhagluniaeth. 
Ni  flina  'n  rhodio  o  flaen  anrhydedd, 
Un  a  lefara  yn  nheml  ei  f awredd ; 
Myn  e  'i  arweiniad  i  mewn  i  rinwedd 
Dihafal  wersi  dwyf ol  ei  orsedd : 
Anturia  'i  bwysau  ar  seiliau  sylwedd 
Ystôr  agored  mynwes  Trugaredd ; 
Yna  'n  astud  mae  'n  eistedd — â'i  lygaid 
Ar  gaerau  enaid  mawr  y  Gwirionedd. 


68  DB     HUGHE8  AB   HAUES  TB   ATHBAWIAETH. 

I  fyd  oll,  dyf od  allan — â  nerfch  haul 
Oddiwrth  Dduw  ei  hunan, 
Wnaeth  efe,  ar  daith  fuan, 
Drwy  ei  oes,  i  wneyd  ei  ran. 

At  Dduw  'n  ol,  yn  addolwr — yr  aiff  ef, 

Trwy  ffydd  yn  ei  Brynwr ; 
Angeu  y  Cyfryngwr — a'i  waed  Iawnol, 
Yw  tyrau  ethol  yr  Anturiaethwr. 


Gaerwenydd  Prichard. 


DR.    HUGHES    AR    HANES    YR    ATHRAWIAETH. 

Hanes  yr  Âihrawiaeth  Grùtionogol    Y  Cyfhod  Cyntaf  (80-254).    Gan  John 
Hughes,  D.D.    Cyf.  I.    Treífynnon :  P.  M.  Evans  &  Son. 

Nis  gellir  ond  amlygu  llawenydd  diffuant  yn  ymddangosiad  y  gyfrol 
hon  ar  bwnc  mor  ddyddorol  a  phwysig,  a  phwnc  mor  ddyeithr  i  len- 
yddiaeth  Gymreig  â  hanes  yr  Athrawiaeth  Gristionogol.  Can  belled  ag 
yr  ydym  yn  gwybod,  nid  oes  dim  o  bwys  erioed  wedi  ymddangos  ar 
hyn  o'r  wasg  Gymreig  oddigerth  y  Traethawd  a  ysgrifenwyd  gan  Dr. 
Edwards,  yr  hwn,  er  ei  fod  yn  rhagorol  fel  ei  holl  weithiau,  oedd  o 
angenrheidrwydd  yn  fyr,  ac  mewn  canlyniad  nis  gallai  yr  awdwr  ond 
cyffwrdd  yn  frysiog  â  phrif  linellau  ei  fater.  Da  genym  weled  fod  Dr. 
Hughes  yn  anturiaethu  dwyn  allan  waith  llawer  eangach  a  mwy  manwl. 
Y  mae  y  gyfrol  hon  yn  cynnwys  oddeutu  300  o  du  dalenau,  ac  nid  yw 
hon  ond  un  ran  o  bedair  o'r  hyn  sydd  addawedig.  Cynnwysa  yr  hyn 
a  eilw  yr  awdwr  y  Cyf nod  Cyntaf  o  hanes  yr  Athrawiaeth — Cyfnod  y 
Diffyniadau,  o  ddiwedd  yr  Oes  Apostolaidd  hyd  farwolaeth  Origen 
(80 — 254).  Y  mae  yn  aros  dri  chyfnod  eto,  yn  ol  y  rhaniad  a  fabwys- 
iedir,  ac  y  mae'n  ddiammeu,  os  caiff  yr  awdwr  fywyd  ac  iechyd  a  chefn- 
ogaeth  ei  gydgenedl,,  y  cawn  o  leiaf  un  gyfrol  ar  bob  un  o'r  cyfnodau 
hyn.  Yr  ail  gyfnod  sydd  o  f arwolaeth  Origen  hyd  John  Damascenus 
(240 — 750),  a  gelwir  ef  yn  Gyfnod  y  Dadleuon.  Y  trydydd  a  ym- 
estyna  hyd  y  Diwygiad  Protestanaidd  yn  1517,  ac  ynddo  yr  ymdrinir  â 
Chyfundraethau  yr  Ysgolwyr.  Yr  olaf  a  ymestyna  o'r  Diwygiad  hyd 
yr  amser  presennol, — cyfnod  y  credöau,  rhydd-ymchwiliad,  a  beirniad- 
aeth.  Fe  welir  fod  Dr.  Hughes  wedi  tori  allan  faes  helaeth  iddo  ei 
hun,  ac  nid  oes  genym  ond  dymuno  "  Duw  yn  rhwydd "  iddo  gyda'r 
gorchwyl.    Y  mae  yna  feusydd  toreithiog  ymlaen,  yn  enwedig  yn  yr 


DR.   HUGHBS  AR  HAHIS  TB  ATHRAWIÀETH.  09 

ail  gyfnod  a'r  pedwerydd; — fe  gymer  holl  athrylith  a  bywiogrwydd  yp 
awdwr  i  wneyd  tir  bras  o  dduwinyddiaeth  y  Canol  Oesoedd,  ac  yr 
ydym  yn  hyderu  yr  ymfoddlonir  ar  ymdriniaeth  lled  fyr  arno,  ac  y 
rhoddir  yr  amser  a'r  lle  a  ennillir  trwy  hyny  at  wasánaeth  y  ddaa 
gyfnod  arall.  Maes  toreithiog  yw  cyfnod  yr  Ysgolwyr,  nid  o  rawn, 
ond  o  wellt  gan  mwyaf,  yr  hwn  a  dŷf  yn  aml  yn  uwch  na  phenau 
y  gweithwyr  a  lafurient  ynddo.  Y  mae  y  geiriau  yn  aml,  a'r  braw- 
ddegau  yn  ddyrys,  ond  ychydig  f el  rheol  yw  y  meddwl  a  orwedda  o 
danynt. 

Ond  yr  ydym  mewn  tir  gwahanol  iawn  yn  y  gyfrol  hon.  Yma 
ymdrìnir  â  hanes  dysgeidiaeth  yr  Arglwydd  Iesu  a'i  Apostolion  pan 
roddwyd  hi  i  nofío  gyntaf  ei  hunan  ar  fôr  tymhesüog  y  meddwl  dynol, 
heb  bresennoldeb  ei  dysgawdwyr  ysbrydoledig  i'w  llywio  rhwng  y 
creigiau.  Buan  y  cyfododd  ystormydd,  ac  y  mae  y  llestr  fwy  nag 
unwaith  bron  yn  guddiedig  gan  dònau  ymosodiadau  gelynion ;  y  mae 
yn  aml  mewn  perygl  myned  yn  gandryll  ar  greigiau  ammheuaeth  a 
heresiau ;  y  mae  hyd  yn  nod  y  Uy wiawdwyr  ar  y  bwrdd  yn  fynych  yn 
colli  eu  cwrs  yn  y  tywyllwch ;  ond  y  mae  yna  Rywun  mwy  na  hwy  yn 
gofalu  am  y  llestr,  ac  y  mae  gwaredigaeth  yn  dyfod  pan  y  mae  y 
perygi  fwyaf — goleuni  pan  bo  y  nos  dywyllaf — a  nofio  y  mae  o  hyd ;  a 
nofio  y  mae  heddyw,  wedi  deunaw  can'  mlynedd  o  ystormydd ;  a  nofio 
a  wna  hyd^nes  y  cyrhaedda  borthladd  y  Gwirionedd  fel  y  mae  yn 
Nuw. 

Y  mae  y  deg  tu  dalen  ar  hugain  cyntaf  o'r  gyfrol  yn  cynnwys 
Rhagarweiniad  Uafurfawr  a  choeth,  yr  hwn  y  mae  ei  ddeall  yn  hollol 
angenrheidiol  os  ydym  am  fyned  i  mewn  yn  drwyadl  i'r  pwnc.  I 
ddechreu,  f e  gawn  sylwadau  ar  bwysigrwydd  a  lle  yr  ymchwüiad.  Y 
mae  yn  anmhosibl  iawn  ddeall  Hanes  yr  Eglwys  heb  wybod  hefyd 
rywbeth  am  Hanes  ei  Hathrawiaeth.  Nid  yw  y  rhan  fwyaf  o'r 
dygwyddiadau  a  gymerasant  le  ynddi,  a'r  amrywiol  ffurf-lvwodraeth- 
iadau  a  fu  arni,  ond  gosgorddlu  o  ffeithiau  anmherthynasoí  a  didrefn, 
08  na  edrychwn  arnynt  yn  ngoleuni  hanes  yr  athrawiaeth.  Gyda'r 
allwedd  yma  yn  ein  meddiant  y  mae  yr  oll  yn  dyfod  yn  berffaith 
eglur,  yn  un  cyfansawdd  cymesurol  a  rheolaidd.  Y  mae  y  cyfnewid- 
iadau  yn  y  ffurf  allanol  yn  arddangosiadau  o  gyfnewidiadau  sydd 
o'r  golwg.  Y  mae  hanes  yr  hanner  can'  mlynedd  ar  ol  Cynghor 
Nicea, — y  cynhwrf  gwladol  ac  eglwysig,  yr  erlidigaethau  (äiwerw 
gan  Gristionogion  ar  eu  gilydd,  yr  eiddigedd  a  ddechreuodd  rhwng 
y  Gorllewin  a'r  Dwyrain, — y  maent  oll  yn  cýfodi  o'r  cwestiwn  o 
athrawiaeth  ynghylch  Dwyfoldeb  Person  y  Gwaredwr.  Y  mae  hanes 
bywyd  Athanasius  a'r  cynhyrfiadau  dychrynljiyd  yn  Alexandria  yn 
anesboniadwy  ar  wahân  oddiwrth  y  gair  homoousion.  Ynglŷn  â  hyn  fe 
wna  Dr.  Hughes  y  sylwadau  rhagorol  a  ganlyn : — 

-  Nid  oes  dim  yn  dangos  mwy  o  aowybodaetb  na  dijatyrwoh  o  ddadleaon  y  brif 
Eglwys  yngbylch  rhai  geiriau.  Nid  geiriau  gweigion  oeddynt:  yr  oedd  y  geiríaU 
fel  blychaa  yn  eadw  enaint  gwirionedd — yn  ei  ddiogelu  yn  meddiant  yr  Eglwys,  ao 
yn  ei  ddal  allan  yn  ei  thystiolaeth  a'i  cbyffcg.  Nid  oedd  arch  y  oyfammod  ond  cigtŵ 
goed,  ond  ci»t  yn  cadw  Ueoban  y  gyfraith  ydoedd.  Ao  yr  oedd  rhai  o*r  geiriau  y 
daliai  yr  Eglwys  ei  gafael  yn  wvfnig  ynddynt  yn  gwasanaethu  fel  arwyddîOn  addàf 
o  wirioneddau  mawrioD,  ac  fel  fliuiau  rhyngddynt  a  ohyfeiliornadau,        . 


Ẁ  D*.  BTTOHES  AB  Sl»  TB  ÀTHHAWIAW*TH\ 


Ý  mae  yr  un  peth  yn  wirionedd  sm  ddefodau  a  ffurfl jw odraethiad 
jt  Eglwys.  T  mae  ei  hymlyniad  wrth  rai  o'r  rhai  hyn  yn  myned  yn 
*wá£  fympwy,n  oddieithr  fel  y  maent  yn  fynegai  o  wirionedd.  Ac 
fdly  am  y  pnf  arweinwyr  a  gyfòdasant  ynddi  o  bryd  i  hryd ;  y  mae 
en  mawredd  yn  gysylltiedig  hoh  amser  â  rhyw  gwestiwn  o  athrawiaeth, 
ftc  yn  mawredd  y  pwnc  y  gorwedda  eu  mawredd  hwythau.  Owŷr 
ínawr  yr  Eglwys  yw  y  dynion  hyny  a  gychwynasant  gyfnod  newydd 
yn  hanes  ei  hathrawiaeth;  nid  Cystenyn  Fawr  ond  Athanasius;  nid 
Erasmus,  hyd  yn  nod,  ond  Luther  a  Calyin. 

Y  mae  yr  awdwr  yn  dangos  f od  perthÿnas  agos  hefyd  rhwng  athraw- 
iaeth  yr  Eelwys  â'i  bywyd  mewnot — â'i  theimlad  ac  â'i  gweithgarwch. 
Yr  hyn  oeod  geiriau  Crist  yn  eu  perthynas  â'i  Berson, — oblegid  trwy- 
ddynt  yr  oedd  Efe  yn  arUwys  ei  ysbryd  i  gymdeithas, — yw  athrawiaeth 
yn  ei  pherthynas  â  ChristionogaetL  "Nid  yw  na  mwy  na  llai  na 
Christíonogaeth  yn  sylweddoli  ei  hun  yn  meddwl  yr  Eglwys,  a'r 
meddwl  hwnw  yn  mynegì  ei  hun  yn  ymadrodd  y  rhai  oedd  yn  gallu 
ei  ddirnad  oreu."  Y  mae  ysbryd  yr  Eglwys  hefyd  mewn  undeb  â'i 
hathrawiaeth,  onidê  ni  f yddai  Cristionogaeth  ond  teimlad,  a  hwnw  heb 
waelod  na  defnydd  na  pharhâd  yn  perthyn  iddo.  Crefydd  y  teimlad 
a'r  dychymyg,  fel  y  dywed  Neander,  yw  Paganiaeth ;  a  phan  ddaéth  yn 
Groeg  yn  wrthddrych  ỳmch  wiliad  a  barn  y  deall,  f e  gollodd  ei  gafael  yn 
y  fan,  a  chymerodd  ammheuaeth  le  of ergoeledd.  Ond  y  mae  Cristion- 
ogaeth  yn  grefydd  y  meddwl  a'r  deall  yn  ogystal  â  chrefydd  yr  ysbryd 
aT  temdad.     Crefydd  ffeithiau  ydyw,  ac  y  mae  y  rhai  hyny  ar  unwaith 

?u  rhoddi  bôd  i'r  cwestiynau  Paham  î  Pa  f odd  ì  I  ba  ddyben  î  a'r  cais 
ateb  y  rhai  hyn  ydyw  athrawiaeth. 

MNÎ8  gallwn  foddloni  ar  ffeithìaa,"  meddai  yr  awdwr,  "heb  wybod  eu  bystyr;  ao 
öis  gallwn  feddwl  am  ddan  wirionedd  heb  geisio  deall  eu  perthynas.  Ceir  rheswm 
^m  yr  athrawiaeth  yn  nghyfansoddiad  ein  meddyliau.    Ao  y  mae  y  rhai  a  gollfarnant 

Sfondrefn  o  dduwinyddiaeth  yn  collfarnu  y  meddwl  dynol  am  fod  yr  hyn  yw. 
egys  y  mae  y  deall  yn  hanfodol  i'r  meddwl,  felly  hefyd  y  mae  yr  athrawiaeth  i 
OrÌ8tionogaeth.  Profir  hyn  gan  Hanesiaeth.  Mae  y  teimlad  fyddo  heb  ei  feithrin 
gan  athrawiaeth,  naill  ai  yn  ebrwydd  yn  diflanu,  neu  yn  ymlygru  yn  deimlad 
afreolaidd  ae  afiachus.  Ar  y  llaw  arall,  mae  pob  adnewyddiad  ar  deimlad  gwirioneddol 
yn  yr  Eglwys  yn  gysylltiedig  âg  adnewyddiad  ar  ei  dirnadaeth  o'r  Lthrawiaeth  sydd 
yn  ol  duwioldeb." 

Tn  yr  ail  ran  o'r  Ehagarweiniad  cawn  sylwadau  rhagorol  ar  natur 
gwir  HanesyddiaetL  Y  mae  Hanesyddiaeth  yr  oes  hon  wedi  ym- 
ddyrchafü  o  dir  croniclau  o  ffeithiau  noeth,  ac  yn  cymeryd  ei  Ue 
ymhlith  y  gwyddonau.  "  Athroniaeth  hanesiaeth"  yw  y  pwnc  pwysig 
erbyn  hyn.  Y  mae  yn  rhaid  cael  y  ffeithiau,  mae  yn  wir,  ond  nid  yw 
eu  casglu  hwy  ond  rhan  fechan  iawn  o'r  gwaith ;  gorchwyl  hahesyddwr 
y  dyddiau  hyn  ydyẃ  chwilio  allan  berthynas  y  ffeithiau  â'u  gilydd,  er 
mwyn  ceisio  dyfod  o  hyd  i'r  deddfau  mawrion  cyffredinol  hyny  oedd 
yn  goruwchlywodraethu  yr  amgylchiadau  neillduol  sydd  ger  ei  fron. 
Y  ínae  yr  egwyddor  hon  yn  cael  ei  chymhwyso  at  bron  bob  peth  y 
dyddiau  hya  Y  mae  yn  myd  gwyddoniaeth  naturiol  er  ys  amser 
mawr ;  y  mae  yn  awr  yn  cael  ei  chymhwyso  at  hanesiaeth,  at  feirn- 
iadaeth  Fiblaidd,  ac  at  dduwinyddiaeth  ei  hunan.  Fe  fu  adeg  pan 
yr  oedd  y  beirniad  Biblaidd,  er  esiampl,  yn  aros  yn  f oddlawn  ar  gym- 


DB.  HÜGHB8  AB  HAHBS  TB  ATHBàWIAMIH.  71 

eryd  y  mwyafrif  o*r  awdurdodau  dros  ryw  ddarlleniad  neü  gilydd 
yn  y  Testament  Newydd  fel  yn  penderfynu  ei  ddilysrwydd;  ond  fe 
wneir  llawer  mwy  na  hyn'  yn  awr.  Deuir  ft  threfn  i  mewn  i'r 
awdurdodau,  chwilir  am  yr  egwyddorion  ar  ba  rai  y  maent  yn 
gwahaniaethu,  dosberthir  hwy  yn  wahanol  deuluoedd,  a  geüir  gyda 
manylrwydd  meintoniaeth,  bron,  roddi  y  pwysigrwydd  dyladwy  i'r 
gwahanol  ddarlleniadau.  Mewn  gair,  y  mae  Beirniadaeth  Fiblaidd, 
ar  ol  ymddangosiad  llyfr  Westcott  a  Hort,  wedi  ymddyrchafu  i  blith 
y  gwyddonau. 

Felly  am  hanesyddiaeth ;  a'r  hyn  a  roddodd  y  dyrchafiad  yma  iddi 
yw  yr  egwyddor  o  Ddadblygiad  a  ddygwyd  i  mewn,  yr  hyn  a  ystyria 
yr  awdwr,  a  hyny  mae  yn  ddiddadl  yn  gywir,  f el  o  bosibl  prif  ddrych- 
feddwl  y  ganrif  bresennoL  Ofer  fyddai  i  ni  fanylu  ar  y  pwnc  hwn,  na 
cheisio  rhoddi  crynodeb  o'r  sylwadau  a  wneir  arno;  y  maent  mor 
gynnwysfawr  a  rhagorol  fel  mai  anhawdd  yw  gwneuthur  hyny  heb 
fyned  yn  rhy  faith.  Byddai  yn  werth  i  ddynion  ieuainc  meddylgar 
ein  gwlad  brynu  y  llyfr  oll  pe  na  b'ai  ond  er  mwyn  meistroli  y 
sylwadau  hyn  yn  y  Bhagarweiniad  ar  Hanesyddiaeth  GyfifredinoL 
Credwn  eu  bod  ymhlith  goreuon  y  gyfrol. 

Cynnwysa  y  rhan  olaf  o'r  Bhagarweiniad  ymdriniaeth  ar  berthynas 
Hanes  yr  Athrawiaeth  â  changhenau  eraill,  sylwadau  ar  fuddioldeb 
astudiaeth  o  hono,  a  nodiadau  ar  y  gwahanol  gynlluniau  a  gymerir 
gan  haneswyr  i  ranu  ac  i  drin  eu  pwnc.  Y  mae  perthynas  rhwng 
Hanes  yr  Athrawiaeth  â  Hanes  Cyffredinol  yr  Eglwys,  oblegid  ffurfia  y 
brif  ran  o  hono ;  perthyna  hefyd  i  Hanes  Credöau  a  Chyffesion,  yr  hwn 
mewn  gwirionedd  yw  hanes  derbyniad  yr  athrawiaeth  gan  wahanol 
eglwysi  a  chynghorau ;  ac  y  mae  perthynas  rhyngddo  â  duwinyddiaeth, 
oblegid  "y  mae  yn  cyflwyno  duwinyddiaeth  yn  ei  gwedd  fwyaf 
dyddorol,  sef  mewn  cysylltiad  â  bywyd;"  oblegid  nas  gall  cyfres  o 
wirioneddau  ac  egwyddorion  noeth  byth  gael  y  dylanwad  ar  ein  medd- 
yliau  ag  a  gai  yr  un  gwirioneddau  pe  wedi  eu  corôori  yn  hanes  dynion 
tebyg  i  ninnau.  Ac  y  mae  yr  hanes  hefyd  yn  rhoddi  y  prawf  goreu  o 
wirionedd  yr  Athrawiaeth  ei  hunan.  Gwelir  pa  fodd  y  mae  ei  sylwedd 
yn  parhâu  yr  un  trwy  yr  oesau,  a  pha  fodd  y  gwnaed  defnydd  hyd  jn 
nod  o'r  cyfeiliornadau  i  wneuthur  y  ddirnadaeth  o  honi  yn  fwy  eglur 
ac  yn  fwy  eang. 

Y  mae  y  sylwadau  a  wneir  ar  y  gwahanol  gyf undrefnau  a  fabwys- 
iedir  gan  wahanol  awduron  i  ranu  a  dosbarthu  y  pwnc  o  Hanes  yr 
Athrawiaeth  301  dra  angenrheidiol  i  gael  golwg  eang  ac  eglur  arno. 
Y  mae  awduron  yr  Almaen  yn  rhagori  yn  y  peth  hwn  ar  bron  bawb  o 
ysgrifenwyr  Lloegr  ac  America.  Dygir  llyfr  Dr.  Cunningham  ymlaen 
fel  esiampl  nodedig  o  ymdriniaeth  annhrefnus.  Yr  oedd  Cunningham 
yn  un  0  dduwinyddion  mwyaf  galluog  yr  oes,  ond  nid  oedd  ynddo 
ddim  o  nodweddion  yr  hanesydd.  Ond  fe  edrych  y  duwinydd  Almaen- 
aidd  ar  ei  bwnc  0  safle  yr  hanesydd  yn  hytrach  nag  oddiar  safle  y 
dadleuwr,  a  dygir  Baur,  Hagenbach,  Neander,  ac  eraill  i  gadarnhâu 
hyn.  Dosraniad  Hagenbach,  oddigerth  un  eithriad  bychan,  a  ddilynir 
gan  yr  awdwr  yn  y  llyfr  hwn;  ac  o  bosibl  nad  yw  yn  un  o'r  rhai 
goreu.  Y  mae  yn  syml  a  hylaw,  ac  yn  sylfaenedig  ar  egwyddor  ragorol 
o  ddosraniad.    Y  cyfnod  cyntaf,  fel  y  dywedwyd,  a  ymdrilûr  arao  yn 

£    2 


?S  fiB.  HU0HB8  AB  HABBS  TB  ATHfiAWIABTH. 

j  gyfrol  hon,— cytnod  y  diffyniadau.  Tr  oadd  Cristionogaeth  yn 
ddyeithr-beth;  Uedaenid  anwireddau  dybryd  yn  ei  chylch;  edrychid 
ft™  Ejà*g  ammheuaeth;  ymosodid  yn  barhftus  arni  gan  Iaddewon  a 
Chenedloedd;  felly  natnrìol  ydyw  fod  y  cyfnod  cyntaf  arni  yn  gyf- 
nod  diffyiwl.  Tr  oedd  yna  ymosodiad  hefyd  yn  fynych,  ond  effaith 
annniongyrchol  yr  amddiffyniad  fyddai  hyny  yn  fwyaf  cyffredin. 
Cyfodai  oddiar  gymhara  yr  hyn  a  amddifiynid  â  bywyd  a  chref ydd 
yrymosodwyr. 

Tr  ydym  wedi  aros  yn  lled  faith  gydaY  Rhagarweiniad,  ac  yr  ydym 
jn  gweled  y  bydd  raid  myned  ymlaen  yn  fwy  cyflym.  Ond  nid  ydym 
jn  teimlo  ein  bod  wedi  rhoddi  gormod  o  le  iddo,  o  herwydd  y  mae  ei 
ddeall  yn  barotöad  llwyr  angenrheidiol  i  ddeall  y  gweddUl ;  ac  y  mae 
hefyd,  fo  allai,  yn  arddangos  cymaint  o  wreiddioldeb  a'r  on  rhan  arall 
o'r  llyfr;  oblegid  gyda  gwaith  fel  hyn  y  mae  yn  rhaid  ymddibynu 
Uawer  ar  yr  hyn  a  gasglwyd  gan  eraill  o'r  blaen. 

Fe  ddechreair  ar  y  prif  bwnc  gyda  daa  draethawd,  gaUwn  eu 
galw,  maith  ond  tra  dyddorol  a  gwerthfawr  ar  sefyUfa  meddwl  a 
barn  y  tu  aUan  i'r  eglwys,  o  dan  y  penawdau  "  Iuddewiaeth "  a 
"PhaganiaetL"  T.  mae  y  rhan  gyntaf  o'r  traethawd  ar  Iuddew- 
iaeth  yn  rhagorol  mewn  gwirionedd.  T  mae  yn  rhoddi  cyfríf  am 
elyniaeth  y  grefydd  Iuddewig  at  Gristionogaeth;  y  mae  athron- 
iaeth  yr  elyniaeth,  os  geUir  dyweyd  feUy,  yn  cael  ei  rhoddi  ger  ein 
bron  mewn  duU  eglor  ac  aigyhoeddiadol.  GaUasem  feddwl  y  buasai 
y  graddau  helaethaf  o  gydnawsedd  rhwng  Iaddewiaeth  a  chrefydd 
lesu  Griat  T  mae  yn  wir  ei  bod  i  ymgoUi  ynddi,  ac  i  beidio 
ajtod  mwyach  yn  grefydd;  ond  yn  yr  hyn  a  ymddengys  fel  ei 
bychander  y  mae  ei  gwir  fawredd  yn  gorwedd  wedi'r  cwbl, — y 
mae  ei  gwir  ddyrchafiad  yn  ei  darostyngiad.  T  mae  y  ffaith  ei 
bod  yn  arwain  i  mewn  i  grefydd  Iesu  Grist  yn  peri  fod  bodolaeth  y 
grefydd  hono,  er  yn  ei  difodi,  eto  yn  ei  gwirio,  yn  ei  hegluro,  ac  yn  ei 
chyflawm.  Ni  f wriadwyd  Iuddewiaeth  i  f od  yn  gref ydd  arosol ;  nid 
oedd  elfenau  parhád  ynddi,  nid  dyben  olaf  Duw  ydoedd ;  ac  oni  b'ai  f od 
amcan  ei  sefydliad  yn  cael  ei  weled  a'i  gyflawni  mewn  Cristionogaeth, 
ni  buasai  ond  cyfres  o  seremoniau  gwag  a  gobeithion  of er.  Nid  oes 
ystyr  iddi  o  gwbl  ar  ei  phen  ei  hun ;  ond  y  mae  yn  ddoethineb  Duw 
pan  edrychir  arni  fel  arweiniad  i  mewn  i  Gristionogaeth ;  y  mae  yn 
cael  yr  urddas  o  fod  "yn  rhagbarotöad  i  gyfundrefn  o  grefydd  nad  aU 
Duw  ddwyn  yr  un  arall  ar  ei  hoL"  Ac  oni  b'ai  am  ei  Uygriad,  fe  fuasai 
yn  herffaith  gydnaws  â  Christionogaeth ;  ond  yr  oedd  ei  gwrthnawsedd 
wedi  iddi  ymlygru,  yn  gyfatebol  i'w  chydnawsedd  o'r  blaen.  Nid  oes 
im  gelyn  mor  chwerw  ag  un  a  fu  gynt  yn  gyfailL  Fe  aeth  Iuddewiaeth 
yn  fwy  gelyniaethos  na  Phaganiaeth  ei  honan.  T  mae  y  cwestiwn  yn 
naturiol  yn  cyfodi  i'n  meddwl,  Paham  ì  Beth  a  allai  f od  yr  achos  o 
hyn  f  T  mae  yr  elyniaeth  yn  fwy  nodedig  pan  gofiwn  gymaint  o  wir- 
ioneddau  sydd  gan  y  ddwy  grefydd  yn  gyffredin.  Addolai  yr  Iuddew 
yr*un  Duw  â'r  Cristion ;  sylweddolai  f el  yntau  y  gwrthwynebiad  sydd 
rhwng  pechod  a  sancteiddrwydd,  a'r  peUder  sydd  rhwng  dyn  f el  pech- 
adur  â  Duw.  Tr  oedd  Paganiaeth  hefyd  yr  un  mor  wrthun  yn  ei  olwff 
ef  ag  yn  ngolwg  y  Cristion ;  cydunent  yn  hoUol  yn  eu  gwrthwynebiad 
i'r  ayniad  raganaidd  am  berthynas  Duw  ft'r  byd.    Gyda  chymaint  o 


PB.   HÜGHS8  AB  HAHI8  TB  ÀTORAWUBTH.  79 

undeb  credo,  7  mae  yn  anhawdd  gwybod  ar  yr  ohrg  gyntaf  pa  fodd  i 
roddi  cyfrif  am  ddygasedd  yr  Iuddew  at  Iesu  Grist  a'i  grefydd,  dygas- 
edd  sydd  yn  ddiarebol  ymysg  cenedloedd  y  byd. 

Y  mae  yr  awdwr  yn  myned  am  darddiad  yr  elyniaeth  mor  bell  yn  ol 
a'r  arosiad  yn  Babylon.  Bu  y  caethgludiad  yn  foddiçn  i  gynnyrchu 
dau  deimlad  cenedlaethol,  pa  rai,  ond  eu  cadw  o  f ewn  terfynau,  oeddynt 
yn  rhinweddol  mewn  llawer  ystyr,  ond  a  derfynent  gyda'r  Iuddewon 
mewn  ymlygríad  a  brof odd  yn  felldith  iddynt  fel  cenedl.  Y  mae  yr 
awdwr  yn  nodi  y  ddau,  ond  nid  yw  i'n  golwg  ni  yn  eu  cadw  yn  ddigon 
ar  wahân,  gan  fod  y  cyntaf  yn  ymgolli  yn  yr  ail,  pryd  y  tybiem,  er  eu 
bod  yn  y  diwedd  yn  esgor  ar  yr  un  canlyniadau,  y  dylent  gael  eu  dilyn 
yn  unigol  hyd  at  y  canlyniadau  hyn. 

Y  teimlad  cyntaf  a  gynnyrchodd  y  caethgludiad  oedd  teimlad  o 
adgasedd  at  y  byd  Cenedlig.  O'r  blaen  tuedd  y  genedl  oedd  ymgy- 
mysgu  yn  anghyfreithlawn  â'r  Cenedloedd  Paganaidd  o'i  hamgylch; 
ond  fe  ddarfyddodd  hyn  am  byth  yn  amser  y  caethgludiad,  a  rhoddodd 
le  i  deimlad  o'r  adgasedd  mwyaf  chwerw  at  ddyeithriaid.  Fe  fuasai  y 
teimlad  hwn  ei  hunan  yn  ddigon  i  beri  oerfelgarwch  at  Gristionogaeth, 
yr  hon  oedd  i  fod  yn  grefydd  pob  dyn.  Mae  yn  wir  fod  Crístionogaeth 
yn  gyntaf  wedi  cael  ei  chynnyg  i'r  Iuddew,  ac  mae  yn  bosibl  na  fuasai 
wedi  dyfod  yn  feddiant  y  byd  Cenedlig  mor  fuan  ag  y  daeth  pe  der- 
byniasai  yr  Iuddewon  hi  ar  y  eyntaf.  Ond  nid  oedd  i  gael  ei  chyfyngu 
i'r  genedl  Iuddewig  o  gwbl,  y  mae  yn  ei  natur  yn  grefydd  i'r  holl  fyd ; 
a'r  fraint  a  gynnygiwyd  i'r  Iuddew  oedd  yr  anrhydedd  o  gael  bod  yn 
addysgwr  y  grefydd  newydd  i'r  byd  Paganaidd,  yn  offeryn  yn  Ilaw 
Duw  i  gario  y  goleuni  i  blith  y  Cenedloedd.  Ónd  nid  oedd  efe  yn 
chwennychu  dim  o'r  anrhydedd  hwn.  Nid  oedd  wedi  anghofío  hanes 
Babylon  eto,  a  chynneuai  ei  adgasedd  yn  fflam  wrth  feddwl  am 
wneuthur  dim  i  ddyrchafu  y  Cenedlddyn,  a  fuasai  unwaith  yn  ormeswr, 
i'r  un  safle  freintiedig  ag  efe  ei  hun. 

Y  teimlad  arall  a  gynnyrchwyd  gan  y  caethgludiad  oedd  yr  hyn  a 
eilw  yr  awdwr  y  "  teimlad  gwleidyddol,"  yr  hwn  a  ddybenodd  yn  ys- 
bryd  rhagrithiol  Pharisëaeth,  yr  hwn  a  ddesgrifír  fel  "gwleidyddiaeth 
yn  ngwisg  crefydd."  Un  teimlad  a  gynnyrchwyd,  fel  y  dywedwyd, 
oedd  adgasedd  at  estroniaid ;  a'r  teimlad  a  ddeuai  yn  naturiol  yn  gyf- 
ochrog  â  hwn  oedd  cariad  hunanol  at  eu  gwlad.  Yr  oedd  serch  at  eu 
gwlad  yn  rhesymol  a  chyfiawn ;  ond  pan  ddarostyngwyd  eu  crefydd  i'w 
gwladgarwch,  yr  oedd  y  teimlad  yn  myned  yn  bechadurus.  "  Y  dar- 
ostyngiad  mwyaf  ar  grefydd  ydyw  ei  gwneuthur  yn  llawforwyn  i'r  byd. 
Er  mai  cyfiawnder  a  ddyrchafa  genedl  mewn  ystyr  ddaearol,  sarhâd  ar 
fawrhydi  cyfiawnder  ydyw  ei  dilyn  er  mwyn  y  dyrchafiad  hwnw." 
Dyma  jt  hyn  a  wnaeth  yr  Iuddewon  ar  ol  y  caethglud.  Yr  oeddynt 
cyn  hyny  yn  "caru  eu  gwlad  er  mwyn  eu  crefydd,  ond  yn  awr  y 
maent  yn  caru  eu  crefydd  er  mwyn  eu  gwlad." 

Yn  awr,  yr  oedd  yn  anmhosibl  gwneuthur  crefydd  jrn  ddarostyng- 
edig  i'r  byd  heb  newid  rhywbeth  hanfodol  yn  ei  chyfansoddiad.  A 
dyma  yr  hyn  a  wnaed, — tynu  ymaith  yr  ysbrydol  allan  o  honi,  a 
dyrchaf u  y  llythyren  i'r  íle  a  lenwid  o'r  blaen  gan  jt  ysbryd.  Nid  yw 
crefydd  mwyach  ond  defodau  gweigion;  ymddangosiad  yw  yr  oil; 
rhagrith  yw  pobpeth.     "  Ar  ol  gwneuthur  y  fath  drawsnewid£i4,  nid 


91  &t.   HTT0HBS  AB  HANES  ?B  ATHBAWIAETH. 

oedd  crefydd  o  ddefodau  gweigion,  ac  addysg  foesol  heb  yshryd  na 
bywyd,  ronyn  rhy  urddasol  i  weini  yn  wasaidd  ar  wleidyddiaeth." 
Yr  oedd  yn  haws  i'r  Uygriad  gynnyddu  oblegid  f od  yr  olaf  o'r  pro- 

,  phwydi  wedi  huno.  Nid  oedd  gan  y  genedl  arweinyddion  ond  y  Êab- 
biniaid,  yn  nwylaw  pa  rai  y  collodd  yr  Ysgrythyr  yr  oll  o'i  ddylanwad 
ar  feddyliau  y  bobl.  Gweithiai  y  caethiwed  i  ormes  y  llythyren  hyd  yn 
nod  yn  neongliad  Uenyddol  y  Bibl,  yn  ogystal  ag  yn  ei  ddeongliad  fel 
rheol  buchedd  a  chrefydd.  Fe  gynnyddodd  y  llygriad  ymhellach  yn  y 
cyfeiriad  yma  pan  ddaeth  y  genedl  i  gyffyrddiad  â  dysgeidiaeth  Groeg, 
yn  enwedig  ymysg  Iuddewon  yr  Aipht,  lle  y  dysgwyd  deongli  athrawiaeth 
a  defodau  Iuddewiaeth  yn  ngoleuni  athroniaeth  Roegaidd.  Yr  adeg 
hon  hefyd  y  dechreuodd  y  dull  alegoraidd  o  ddeongli  yr  Ysgrythyrau, 
sydd  i'w  ganfod  mor  gryf  wedi  hyn  mewn  gweithiau  cynifer  o  ysgrif- 
enwyr  y  buasem  yn  dysgwyl  yn  amgenach  oddiwrthynt. 

Pan  yr  oedd  rhan  lled  fawr  o'r  genedl  fel  hyn  yn  edrych  yn  ffafriol 
ar  y  dylanwadau  estronol  oeddynt  yn  araf  weithio  i  mewn  i,  ac  yn 
trawsffurfio  y  meddwl  Iuddewig, — oblegid,  rywfodd,  nid  oedd  yr  ad- 
gasedd  at  estroniaid  yn  cyrhaedd  gyda  phawb  hyd  at  adgasedd  o'u 
cyfundrefnau  meddyliol, — fe  gyfododd  plaid  y  Chasidim,  y  Pureiddwyr, 

<■  y  rhai  a  welsant  fod  yn  rhaid  iddynt,  er  mwyn  bod  yn  gyson  â  hwynt 

•  eu  hunain,  ymlynu  wrth  gyfraith  eu  tadau  gyda'r  un  cyndynrwydd  ag 
yr  oeddynt  yn  ymlynu  wrth  eu  gwlad  ac  yn  casâu  estroniaid.  Y 
Chasidim  a  ymddadblygasant  yn  Phariseaid ;  ac  adnabyddwyd  y  blaid 
a  gydymdeimlai  â'r  duedd  i  ddwyn  i  mewn  ddylanwadau  estronol  wedi 
hyny  o  dan  yr  enw  Saduceaid.     Un  peth  a  wnaeth  y  Chasidim  oedd 

-  bywhâu  y  dysgwyliad  cenedlaethol  am  y  Messîah ;  ond  yr  oedd  natur 
y  dysgwyliad  yn  fynegai  cywir  o  ddyfnder  y  llygriad  cenedlaethol. 
Messiah  ydoedd  i  fod  a  waredai  Israel  oddiwrth  ei  holl  orthrymderau 
trwy  roddi  iddi  hi  y  gallu  i  orthrymu  pob  cenedl  arall, — Messiah  oedd 
i  ddwyn  yr  holl  fyd  o  dan  ei  droed,  ac  i  synu  a  gorlethu  pawb  trwy 

.  fawrion  ryfeddodau  ei  weithredoedd.  Y  mae  person  a  swydd  yr  hwn 
a  ddysgwylid  yn  cael  eu  gwyrdroi  a'u  Uychwino  gan  yr  hunanoldeb 
cenedlaethol  hwn. 

.  Ni  a  welwn  yn.awr  paham  yr  oedd  yr  Iuddew  yn  fwy  gelyniaethus  i 
Gristionogaeth  na  hyd  yn  nod  y  Pagan.  Y  mae  y  berthynas  a  fodolai 
rhwng  y  ddwy  grefydd  ar  unwaith  yn  esbonio  hyn  pan  gofiwn  am  y 
llygriad  oedd  wedi  cymeryd  lle  yn  syniadau  y  bobl.  Y  mae  y  ddwy 
yn  sylfaenedig  ar  yr  un  gwirioneddau,  ond  y  mae  Cristionogaeth  i 
gymeryd  lle  ìuddewiaeth ;  y  mae  yr  olaf  wedi  cyflawni  amcan  ei  sef- 
ydliad,  ac  i  ymgolli  bellach  yn  ei  holynydd  mwy  gogoneddus.  Ond  ni 
fyn  yr  Iuddew  i  hyny  fod.  Y  mae  y  Ddeddf  yn  dragywyddol,  a'i 
Gweinyddwr  yw  y  Messiah  i  fod,  nid  ei  Harglwydd. 

Yr  oedd  agosrwydd  y  ddwy  grefydd  (medd  yr  awdwr)  yn  rhoddi  cyfrif  am  y 
gwrthnawsedd  rhyngddynt,  yn  enwedig  am  y  flfurf  o  elyniaeth  dwfn,  maleisus  a 
gymerai  Iuddewiaeth.  Nid  yw  y  cardotyn  dan  gymaint  o  demtasiwn  i  eiddigedda 
wrth  y  gŵr  cyfoethocpf  yn  yr  ardal  ag  y  mae  yr  agosaf  iddo  mewn  cyfoeth ;  yr 
ail  oreu  sydd  yn  ceofìgenu  wrth  y  goreu,  nid  yr  ymgeisydd  sydd  yrqhell  islaw  y 
ddau.    O  hoìL  gaseion  Israel,  y  mwyaf  maleisus  oedd  Edom  ei  frawd,  yr  hwn  a 

•  drígai  ar  gjffiriiau  Judab.  Mae  y  cyffelybrwydd  a'r  agbsrwydd  yn  rhoddi  cyfrif  am 
y  gwrthwynebiad,  pan  gysylltir  â  hyny  yr  ysbryd  a'r  naws  oedd  wedi  lefeinio  Iudd- 
«wiaeth  yn  nghyfnod  ei  llygriad. 


Tr  ydym  yn  myned  heibio  y  nodiadaú  ar  Siracb  a  Philo,  rhag  myned 
yn  rhy  faith.  Y  mae  yr  ymdriniaeth  ar  Philo  yn  drylwyr  iawn,  ac  yn 
werth  i'w  astudio.  Y  mae  lle  Philo  yn  bwysig  yn  hanes  yr  athrawi*eft, 
gan  fod  dylanwad  ei  ddysgeidiaeth  iV  ganfod  ar  lawer  o  dduwinydd- 
ion  dilynol  yr  Eglwys.  Ynddo  ef  cawn  yr  esiampl  oreu  o  undeb  Iudd- 
ewiaeth  ac  athroniaeth  Roegaidd,  yn  enwedig  yr  eiddo  Plato ;  ac  yn  ei 
weithiau  ef  y  cawn  y  fantais  oreu  i  ddeall  egwyddorion  a  chynnwysiad 
y  dull  alegoraidd  o  esbonio  yr  Ysgrythyr. 

Dyry  yr  Awdwr  yn  nesaf  olwg  gryno  i  ni  ar  sefyllfa  meddwl  y  byd 
Paganaidd  yn  y  cyfnod  hwn.  Yn  ei  berthynas  â  Chrístionogaeth  nis 
gallai  lai  na  bod  yn  wrthwyrebus.  Cyhoeddai  y  grefydd  newydd 
ryfel  di-ildio  yn  erbyn  pobpeth  Paganiaeth.  Nid  crefydd  ydoedd  â'i 
bwriad  i  adfTurfio  a  gwella ;  nid  ffurf  newydd  ydoedd  ar  yr  hyp  oedd 
eisoes  yn  bodoli ;  ni  fynai  ymorphwys  ar  lai  na  chwalu  hyd  lawr  yr  hen 
adeiladwaith  Baganaidd,  fel  na  safai  o  hono  gareç  ar  gareg,  ac  yna  cyf- 
odai  deml  ei  hunan,  lawer  mwy  gogoneddus,  o  bhth  yr  adfeilion,  "saer 
ac  adeiladydd  "  yr  hon  oedd  Duw  ei  hun.  Cyhoeddai  Dduw  na  fynai 
lywodraethu  os  na  chai  ly wodraethu  ei  hunan ;  na  fynai  ei  addoli  qs 
oedd  neb  arall  i  gael  ei  addoli  gydag  ef.  Pa  ryfedd  fod  crefydd  fel 
hon  yn  ennyn  digllonedd  y  byd  Paganaidd  1    Pan  gofiwn  hefyd  mor 

fydnaws  oedd  y  crefyddau  Paganaidd  â  thueddiadau  llygredig  y  natrçr 
dynol,  ac  fod  Cristionogaeth  yn  ei  hanfod  yn  wrthwynebus  i'r  rhai 
hyny,  a  chyda'r  difrifoldeb  mwyaf  yn  galw  ar  ei  derbynwyr  i  ymdrechu 
yn  eu  herbyn,  y  mae  y  gwrthwynebiad  i  Gristionogaeth  yn  fwy  eebon- 
iadwy  fytL 

Eiddigedd  y  werin  yn  benaf  a  gynneuid  gan  yr  agwedd  yma  ar 
Gristionogaeth ;  ymosodid  ar  ei  Hathraimaeth  gan  ddysgawdwyr  y  byd 
Paganaidd. 

Dibwjrs  ydoedd  athrawiaeth,  fel  y  cyfryw,  yn  nghyfrif  y  werin :  nid  oedd  athraw. 
iaeth,  Paganiaeth,  i'r  graddau  y  meddai  ar  athrawiaeth,  ond  yr  elfen  leiaf  gwerth- 
fawr  yn  ngoíwg  y  Paganiaid :  nid  dysgawdwyr  oedd  yr  oflfeiriaid,  ond  gweinyddwyr 
defodau;  a  mwy  cydunol  â  segurdod  meddyliol  yr  addolwyr  oedd  boddloni  ar  y 
ddefod  a'r  chwedl  heb  ymofyn  am  yr  ystyr  a  allai  fod  ynddynt;  oblegid  byny,  y  prif 
achoB  o'u  gwrthwynebiad  i  GrÌBtionogaeth  oedd  ei  gallu  cyhoeddns ;  yr  oeddynt  yn 
rhy  ddifeddwl  i  edrych  i  raewn  i'w  hathrawiaeth.  Yr  oedd  yr  athronwyr,  i'r  gwrth- 
wyneb,  yn  sylwi  yn  benaf  ar  yr  athrawiaeth,  ac  yn  ei  obymbara  â'u  doethineb  eu 
hunain. 

Fe  ä  r  awdwr  yn  awr  ymlaen  i  ymdrin  ft'r  gwahanol  gyfundref nau 
athronyddol  o  un  i  un — Stoiciaeth,  Epicuriaeth,  Platoniaeth,  Aristo- 
teliaeth,  y  Blatoniaeth  Newydd,  a'r  cyfundrefnau  Dwyreiniol,  ar  yr  oll 
o  ba  rai  y  ceir  ymdriniaeth  drylwyr  a  da ;  ond  yn  ein  barn  ostyngedig 
ni  nid  y w  yn  aros  digon  gyda  pherthynas  y  rhai  hyn  fel  cyfangorff  â 
Christionogaeth.  Carasem  gael  mwy  o  athroniaeth  y  cyfundrefnau 
athronyddol, — nid  yr  athroniaeth  fewnol  sydd  yn  nodweddu  y  naill 
ragor  y  llall, — ^yr  ydym  yn  cael  hyn,  fel  y  dy wedwyd,  gyda  manylrwydd 
mawr, — ond  athroniaeth  hanes  y  oyfundrefnau,  yn  eu  perthynas  allanol 
â  Christionogaeth ;  f el  yr  oeddynt  oll  yn  amlygiadau  o  ddyhead  y  natur 
ddynol  am  rywbeth  mwy  nag  a  geid  mewn  eilunaddoliaeth  a  gwag 
8eremonîau ;  fel  yr  oeddynt  yn  parotoi  y  ffordd  i  dderbyniad  Cristion- 
ogaeth,  er  yn  elyniaethus  eu  hunain  iddi ;  a'r  galluoedd  mawrion  oedÂ" 


76  DR.  HTOHE8  AB  HAHB8  TB  ATHRAWIAETH. 

ynt  yn  gweithio  wrth  wraidd  Paganiaeth,  a'r  rhai  hyny  wedi  eu  meith- 
rin  yn  ei  mynwes  hì  ei  hunan,  a  barasant  yn  y  diwedd  ei  dymchweliad 
a'i  dinystr. 

Y  mae  yn  rhyfedd  f od  Paganiaeth  yn  meddu  y  f ath  fywyd.  T  mae 
moesoldeb  wedi  ei  gysylltu  mor  agos  yn  ein  meddyliau  ni  â  chrefydd, 
fel  y  mae  yn  anhawdd  genym  ddychymygu  am  grefydd  heb  unrhyw 
gysyUtíad  rhyngddi  â  gwiricnedd  a  moesoldeb  o  gwbL  Ond  crefydd 
felly  oedd  Paganiaeth  yn  oes  yr  Arglwydd  Iesu,  er  esiampl.  Nid  oedd 
amgen  na  chylch  o  seremonîau  oeddynt  i'w  cadw  gyda  manylrwydd 
mawr,  ond  heb  unrhyw  rwymedigaethau  i  foesoldeb  nac  attalladau  ar 
ymddygiadau  dynion  yn  gysylltiedig  â  hwy.  Y  mae'n  wir  nad  oedd 
moesoldeb  wedi  diflanu  yn  llwyr  o'r  byd ;  ond  nid  oedd  neb  yn  f wy 
moesol  am  ei  fod  yn  grefyddol,  nac  o'r  ochr  arall  yn  fwy  anfoesol  wrth 
daflu  crefydd  o'r  neilldu  yn  gwbl  olL  Ac  eto  yr  oedd  Paganiaeth  yn 
meddu  bywyd;  yr  oedd  yn  allu  politícaidd,  er  esiampl,  o'r  pwya 
mwyaf.  SyÍEaenwyd  ymherodraethau  arm.  Y  mae  y  cwestiwn  yn 
naturiol  yn  cyf odi,  Ymha  le  yr  oedd  ei  nerth  yn  guddiedig  î  Dyma  lle 
yr  ydoedd, — yn  y  syniad  o  wladgarwch ;  fod  y  duwiau  yn  dduwiau  cen- 
edloedd,  ac  nid  yn  dduwiau  personau  unigol ;  f  od  amddiflyn  y  gref ydd  yr 
un  peth  ag  amddiftyn  y  genedL  Fe  welir  ar  unwaith  mai  dylanwad 
uniongyrchol  hyn  ar  aelodau  y  genedl  ei  hunan  oedd  dinystrio  crefydd 
bersonol;  ond  ar  yr  un  pryd  yr  oedd  parhâd  y  syniad  hwn  yn  rhoddi 
pwysigrwydd  ar  y  gwag  seremoniau  pan  gysylltid  hwy  â  budd  y  genedl 
yn  gyflredinol,  ac  yn  cymmodi  y  teimlad  o  ddyledswydd  i'wcyflawni 
â'r  ymdeimlad  o'u  gwegi  a  raid  fod  yn  meddiannu  y  bobl  fwyaf  medd- 
ylgar,  o  leiaf,  pan  geisient  ynddynt  rywbeth  i  foddloni  eu  dyheadau 
mwyaf  dirgeL 

Fe  ddylanwadai  y  syniad  hwn  eto  ar  bobl  y  tu  allan  i'r  genedL  Os 
oedd  yna  lawer  o  dduwiau,  a'r  rhai  hyny  yn  dduwiau  cenedlaethol,  ac 
os  oeddynt  yn  barhâus  yn  ymladd  â'u  gilydd,  f el  y  dysgid  yn  eu  tra- 
ddodiadau,  beth  oedd  yn  fwy  naturiol  nag  i  ddynion  ymladd  â'ugilydd? 
Ni  feddiennid  y  Pagan  âg  un  syniad-  uwch  am  ei  ddyledswydd  tuag  at 
ddyn  o  genedl  arall  na  cheisio  cael  cymaint  a  allai  o  fudd  o  hono,  ac 
yna  ei  ladd  rhag  iddo  fod  o  unrhyw  wasanaeth  i  neb  arall.  Dylanwad 
y  syniad,  mewn  gair,  oedd  gwneyd  crefydd  gyffredinol  yn  anmhosibl. 

Ond  os  y  syniad  hwn  a  gadwodd  fywyd  mewn  Paganiaeth  am 
gymaint  o  amser,  y  syniad  yma  ei  hunan  a  f u  yn  achos  ei  dymchweliad ; 
oblegid  fe  gynnyrchodd  wrthweithiad  o'i  mewn  hi  ei  hunan  a  f u  yn  y 
diwedd  yn  angeu  iddo ;  ac  yn  nghwymp  y  galiu  olaf  hwn  oedd  yn  ei 
chadw  i  fyny  y  syrthiodd  Paganiaeth  hefyd  gydag  ef.  A'r  ddau  ddy- 
lanwad  gwrthwynebol  oeddynt  Athroniaeth  Roegaidd  a  Deddfwriaeth 
Rufeinig ;  a  phan  edrychwn  ar  y  ddau  hyn  yn  y  goleuni  yma,  y  mae 
ein  dyddordeb  ynddynt  yn  cynnyddu  yn  ddirfawr.  Ni  wnawn  sylwi 
nemawr  arnynt  yn  unigol — ceir  hyn  yn  helaeth  yn  y  llyfr  o'n  blaen ; 
ond  dymunem  yn  fyr  sylwi  ar  eu  dylanwad  yn  nymchweliad  y  syniad 
uchod. 

Yr  oedd  teyrnas  Groeg  yr  adeg  hon  yn  ganolbwynt  masnach;  yn 
heolydd  Athen  ceid  pobl  o  bob  cenedl  yn  pentyru  eu  duwiau  ;  ac  effaith 
naturiol  hjrn  oedd  colli  ymddiried  ymhob  un  o  honynt.  Yr  oedd  ym- 
ddangosiad  y  Sophistiaid  yn  àrwydd  o'r  ymollyngiad  graddol  ymhlith 


ÖB.   HÜGHB8  AB  HAHB8  YR  ATHBAWIABTH.  77 

pobl  f eddylgar  o'r  hen  draddodiadau.  Y  mae  Plato  yn  casglu  ynghyfl 
ddinasyddion  ei  Weriniaeth  o  fysg  yr  hdl  genedloedd.  Y  mae  Aiis- 
totìe,  mae'n  wir,  yn  ymddangos  fel  yn  myned  yn  ei  ol,  ac  yn 
breuddwydio  am  adferiad  llywodraeth  y  Groegwr  ar  y  byd,  ond 
ni  wnaeth  ond  galw  yn  fwy  i  sylw  mor  anmhosibl  ydoedd  hyny 
erbyn  hyn,  wedi  ymddangosiad  Alexander  Fawr ;  ac  er  yn  nacaol,  f e 
wnaeth  yntau  ei  waith  er  dymchwelyd  yr  hen  syniad.  Wedi  hyn,  pan 
deimlwyd  dylanwad  syniadau  Dwyreiniol  yn  ngwlad  Groeg,  a  phan  yr 
oedd  anobaith  ac  annhrefn  yn  eu  hanrheithio,  f e  gyfododd  dwy  ysgol 
athronyddol  newydd,  y  Stoiciaid  a'r  Epicuriaid,  a  gwnaethant  hwythau 
eu  rhan,  yn  enwedig  y  gyntaf,  i  ddwyn  y  dyben  mawr  o  amgylch. 

Er  f od  y  ddwy  ysgol  hyn  yn  gwahaniaethu  yn  fawr  yn  eu  haddysg, 
yr  ydym  yn  cael  fod  rhai  pethau  wedi'r  cwbl  yn  gyffredin  rhyngddynt. 
Annogai  y  ddwy  i  ddyn  droi  i  mewn  iddo  ef  ei  hun.  Sylfaenid  hwy 
ar  berthynas  dyn  â'i  gyd-ddyn,  ac  nid  ar  ei  berthynas  â  Duw.  Preg- 
ethai  y  ddwy  y  ddyledswydd  i  gydymffurfio  â  natur,  er  eu  bod  yn 
gwahaniaethu  yn.eu  barnau  ar  ba  beth  oedd  yn  gynnwysedig  yn 
hyny.  Yr  oedd  y  ddau  deimlad  yma  ar  unwaith  yn  arddangos  am- 
mheuaeth  ac  ymollyngiad  o'r  hen  gred  yn  y  duwiau,  ond  ni  feiddiai 
yr  un  o  honynt  wneyd  ymaith  â'r  duwiau  o  gwbl ;  rhoddasai  hyny 
ysgydwad  rhy  dost  i'r  hen  deimlad  traddodiadol  a  cheidwadol.  Fe 
gedwid  at  y  seremoníau,  ac  yna  elai  pobpeth  ymlaen  yn  lled  ddi- 
dramgwydd. 

O'r  ddwy,  fel  y  sylwa  Dr.  Hughes,  cyfundrefn  y  Stoiciaid  oedd  yr 
oreu  ymhob  ystyr.  Derbynid  ei  dysgeidiaeth  yn  awchus,  fel  y  gelUd 
dysgwyl,  gan  ddynion  goreu  oes  o  anobaith  ac  annhrefn.  Cadwai  ar  y 
blaen  y  drychfeddwl  o  ddyledswydd,  a  hwnw  yn  gyffredinol  yn  ei 
weithrediad,  dyledswydd  oedd  yn  tori  dros  derfynau  cenedlaethol,  ac 
yn  ymestyn  at  bob  aelod  o'r  teulu  dynol.  Gwelir  ei  bod  yn  hyn  yn  meddu 
ar  un  o  deimladau  goreu  Cristionogaeth  ei  hunan.  Ond  yr  oedd  ei  gwen- 
didau  yn  fawr.  Ni  bu  cyfundrefn  erioed  mor  lawn  o  anobaith ;  taflai 
ddyn  yn  ol  yn  gwbl  ar  ei  adnoddau  ei  hun.  Rhaid  i'r  dyn  doeth  sefyll 
ei  hunan.  Sathrai  dan  draed  hyd  yn  nod  y  drychfeddwl  o  gydym- 
deimlad.  A  pha  ddyben,  wedi'r  cwbl,  ydoedd  taflu  i  lawr  y  gwahanfur 
rhwng  gwahanol  genedloedd,  os  oedd  yn  cyfodi  un  i  fyny  rhwng  gwa- 
hanol  ddynion  â'u  gilyddl  Yr  oedd  yn  wan  hefyd  am  nad  oedd 
ganddi  syniad  am  Dduw  personol,  ac  felly  yn  amddifad  o'r  syniad 
priodol  am  bechod;  ac  hefyd  am  nad  oedd  yn  credu  mewn  sefyllfa 
ddyfodol.  Ond  fe  wnaeth  waith  mawr  i  ddymchwelyd  Paganiaeth 
trwy  ddysgu  dyledswydd  gyffredinol  dyn. 

Y  gallu  arall,  fel  y  dywedwyd,  a  fu  yn  foddion  i  ddymchwelyd 
Paganiaeth,  trwy  ddymchwel  ei  syniad  canolbwyntiol  am  gyfyngiad 
gweithrediadau  y  duwiau  i  genedloedd  neillduol,  oedd  deddfwriaeth 
Rufeinig.  Y  mae  yn  anhawdd  sylweddoli  ar  y  cyntaf  fod  deddfwriaeth 
Rhufain  yn  allu  moesol.  Ond  y  mae  y  modd  y  daeth  i  fod  felly  yn 
dra  syml.  Fel  yr  oedd  Rhufain  yn  gorchfygu  y  gwahanol  genedloedd, 
yr  oedd  arni  eisieu  deddfwriaeth  iddynt  Ond  nid  oeddynt  hwy  i  gaeí 
yr  un  breintiau  â'r  dinasyddion  Rhufeinig.  Beth  a  wneid,  ynte? 
Dyma  ydoedd, — chwilio  am  yr  elfenau  goreu,  a'r  rhai  mwyaf  cydnaws 
a  chyffredin  yn  neddfau  y  gwahanol  genedloedd  eu  hunain,  a  gwneyd 


78  DH.  HTJGHHB  AB  HAKB8  tb  athiuwueîh. 

allan  o  honynt  i  gyd  un  gyfundrefn  o  ddeddfau  oedd  i  fod  yn  rheol 
iddynt  olL  Dyma  "Ddeddf  y  Cenedloedd,"  y  Jus  Gentium  y  clywir 
cymaint  o  son  am  dani  Pan  ddaeth  Rhufain  i  gyffyrddiad  â  gwlad 
Groeg  canfuwyd  ei  bod  hi  trwy  ei  deddfwriaeth  yn  chwilio  am  yr  un 
peth  â'r  athronwyr,  y  rhai  a'i  galwent  yn  "  ddeddf  natur."  Rhoddodd 
deddfwriaeth  Rufeinig  ddyrnod  i  ysbryd  Paganiaeth  trwy  chwilio  am 
ddeddf  gyffredinol,  yr  un  mor  wir  ag  y  gwnaeth  athroniaeth  Roegaidd 
trwy  f eithrin  y  drychfeddwl  o  gyffredinolrwydd  dyledswydd. 

0  bosibl  mai  y  cyfnod  ty wyllaf  yn  yr  hanes  ydyw  y  ganrif  gyntaf. 
Yr  oedd  Paganiaeth  yn  nyfnder  ei  hanobaith  a'i  Úygredigaeth,  Ond 
dilynwyd  hyny  yn  fuan  gan  ymadnewyddiad  trwyadl,  a  ffurfiwyd 
dychymygion  am  ei  hadferiacL  Mae  yr  hen  ddiofaiwch  am  foesoldeb 
yn  diflanu.  Y  mae  pechodau  gwarthus  yn  cael  gwgu  arnynt  Y  mae 
ymdeimlad  o  bechod  yn  ymorphwys  ar  y  bobl,  ac  ocheneidiau  at  y 
"  Duw  nid  adwaenir  "  yn  cyf odi  o  galonau  miloedd.  Un  o  ganlyniadau 
yr  ymadnewyddiad  hwn  oedd  sefydliad  y  f wyaf  a'r  olaf  o'r  hen  ysgolion 
athronyddol,  yr  hon  oedd  yn  grynhoad  o  holl  allu  Paganiaeth  mewn  un 
ymdrechfa  ddiweddaf  â  Christionogaeth,  cyn  iddi  suddo  i  ddinodedd. 
Yr  ysgol  hon  oedd  y  Blatoniaeth  Newydd.  Nis  gallwn  sylwi  nemawr 
arni.  Cawn  yn  y  llyfr  ger  ein  bron  grynodeb  lled  fanwl  o'i  haddysg. 
Yn  lle  diystyru  Cristionogaeth,  y  mae  yn  ei  chyfarfod  ar  yr  un  tir  i 
raddau  mawr,  fel  crefydd  ysbrydol,  ac  yn  ceisio  ei  gorchfygu  trwy 
ymdrechu  rhagori  arni  yn  yr  hyn  a  broffesai  wneuthur.  Yr  oedd  yn 
gymysgfa  ryfedd  o  Athroniaeth  Groeg,  Doethineb  Ddwyreiniol,  ac  hyd 
yn  nod  o'r  Dadguddiad  Cristionogol  ei  hunan. 

Elfen  bwysig,  fel  y  sylwa  yr  awdwr  yn  y  rhan  olaf  o'r  traethawd, 
yn  meddwl  y  byd  yr  adeg  hon  ydoedd  Doethineb  y  Dwyrain.  Y 
cwestiwn  a  orwedda  wrth  wraidd  y  cyfundrefnau  Dwyreiniol  yw,  0  ba 
le  y  daeth  llygredigaeth  ì  Mewn  mater  y  mae,  meddai  y  Dwyreiniwr. 
Edrychai  y  dyn  i  mewn  iddo  ei  hun.  Teimlai  fod  y  rhan  ysbrydol  o 
hono  yn  llawer  mwy  dyrchaf edig  na'r  rhan  faterol ;  yn  y  rhan  faterol  o 
hono,  ynte,  y  mae  y  llygredigaeth  yn  gorphwys,  oblegid  nid  oes  dim 
yn  fwy  sicr  na  bod  yna  lygredigaeth  yn  rhywle.  Y  mae  y  syniad 
hwn  yn  naturiol  yn  rhoddi  bôd  i  un  arall,  sef  nas  gallai  y  Duw 
Da  fod  yn  Greawdwr  mater  llygredig,  ac  fod  yn  rhaid  fod  yna 
Greawdwr  arall.  Rhaid  gadael  dadblygiad  y  syniadau  hyn,  modd 
bynag,  i  erthygl  arall,  pan  ddeuwn  at  Gnosticiaeth.  Fe  allai  mai 
nid  annyddorol  fyddai  rhoddi  yn  y  fan  yma  gynllun  o  brif  syniadau  a 
natur  y  tair  brif  ffurf  o  feddwl  a  ffynai  y  tu  allan  i  Gristionogaeth. 
Fel  yr  awn  ymlaen  i  ymdrin  â'r  heresiau  fe  ddeuwn  i'w  deall  yn  fwy 
llwyr. 


DB.   HtfGfiES  AB   SANB8  YB  ATHfcAWIAETff. 


79 


Eu  Natub: — 


Eu  syniad  am 

1 

Berthynos 

Duw  â'r 

Byd. 

2 

Natur 
Uygredigaetb. 

8 

Person  yr 

Arglwydd 

Iesu. 

4 

Syniad  am 

ddyledswydd. 


IüDDEWIAETH  I 

Duwgredol 
(Deitt). 


Neillduad, 

rnewn  unigrwydd 

gogoneddus  ao 

anamgyffredadwy. 

Feobod. 


dyn, 

(Ebioniaetb  er 

esiampl). 

Sancteiddrwydd 
deddfol. 


DWYREINIAETH  I 

Deuolaidd 
(DualUtic). 


Gwrtbwynebiad, 

am  fod  mater 

yn   gynhenid 

ddrwg. 

Mater 


dwyfol, 
(Gnosticiaeth). 


Hunan-boenydiaeth 

ac  ymarferion 

meudwyol. 


Atheoniaeth  Roeo- 

atdd: 

Holl-dduwiol  neu 

aml-dduwiol. 


Unolrwydd  â'r 

oll,   meddai   Holl- 

dduwiaeth;  ârhan- 

au,  roeddai  Aml- 

dduwiaeth. 


o   ddwyfoldeb 
Î8raddol  (Ariaeth). 


Cadw  seremonîau. 


Yn  yr  ail  bennod  o'r  Uyfr  cawn  sylwadau  ar  y  Tadau  Apostolaidd  a'r 
diffynwyr  boreuaf ;  tra  y  cymerir  y  drydedd  a'r  bedwaredd  i  fyny  gan 
ymdriniaeth  ar  Athrawon  Eglwysig  yn  y  drydedd  ganrif,  gan  alw  sylw 
yn  fwyaf  neillduol  at  Ysgolion  Alexandria  a  Carthage. 

Ni  aroswn  ddim  gyda'r  Tadau  Apostolaidd.  Y  mae  y  crybwylliadau 
am  danynt, — yn  enwedig  gyda'r  dyfyniad  o  waith  Dr.  Edwards, — yn 
gynnwysfawr  a  chywir.  Ond  pan  eir  ymlaen  at  brif  bwnc  y  pennodau, 
yr  ydym  yn  teimlo  fod  yr  awdwr  yn  ymladd  o  dan  beth  anfantais.  Y 
mae  yn  teimlo,  fel  yr  awgryma  yn  y  nodiadau  arweiniol  i'r  ail  bennod, 
ei  fod  o  dan  angenrheidrwydd  i  wneyd  peth  cam  â'i  orchwyl  fel 
sylwedydd  ar  yr  athrawiaeth  trwy  fod  yn  ofynol  iddo  fyned  o'i  ffordd 
yn  aml  i  wneyd  nodiadau  hanesyddol  a  bywgraffyddol.  Ac  y  mae  hyn 
yn  angeDrheidiol  o  herwydd  prinder  ein  manteision  fel  cenedl  i  astudio 
Hanes  yr  Eglwys.  Ychydig  iawn  o  gymhorth  sydd  i'w  gael  trwy  y 
Wasg  Gymreig,  oblegid  ry wf odd  nid  y w  ein  chwaeth  ni  f el  Cymry  wedi 
rhedeg  yn  y  cyfeiriad  yma,  ac  nid  yw  y  gefnogaeth  i  anturiaethau 
llenyddol  yn  y  maes  hwn  yn  dyfod  mor  gyflym  a  nerthol  ag  y  dylai, 
pan  gofiom  ein  bod  yn  genedl  mor  Dduwinyddol  ein  tueddiadau.  Ac 
o  bosibl  fod  y  diffyg  chwaeth  iV  briodoli  i  raddau  helaeth  i  ddiffyg 
ymdrech  yn  y  cyfeiriad  hwn  ymhlith  arweinwyr  crefyddol  ein  cenedl ; 
ac,  i  ddilyn  hyn  o  beth  i  un  o'ì  ftynnonellau,  nid  yw  hyny  ychwaith 
yn  rhyfedd  iawn  pan  gofiom  can  lleied  o  amser  a  roddir  i  addysgu 
ein  hefrydwyr  mewn  Hanesiaeth  Eglwysig  yn  ein  Colegau  Duwinyddol, 
ac  mor  arwynebol  yn  fynych  yw  yr  ychydig  astudio  a  fydd  arno.  Pro- 
ffesir  eu  haddysgu  mewn  Duwinyddiaeth  bynciol ;  ond  y  mae  hyny  yn 
golygu  gwybodaeth  o  Hanes  yr  Athrawiaeth  cyn  y  gellir  ei  ddeall  o 
gwbl  yn  foddhaol;  ac  y  mae  gwybodaeth  o  Hanes  yr  Athrawiaeth  yn 


8Q  DB.  HÜOHB8  AB  HAKB8  TB  A* HBAWIABTH. 

tybied  gwybodaeth  flaenorol  o  hanes  cyffredinol  yr  Eglwys.  Yr  ydym 
yn  rhoddi  gwaith  i'n  hefrydwyr  ieuainc,  ac  yn  dysgwyl  iddynt  fyned 
trwyddo  yn  foddhaol,  heb  ddysgu  iddynt  yn  gyntaf  natur  yr  arfau  à 
pha  rai  yn  unig  y  gallent  wneuthur  hyny. 

Yr  ydym  yn  teimlo  ynglŷn  âg  ymdriniaeth  yr  awdwr  ar  y  Difiynwyr 
ac  Ysgol  Alexandria,  fel  yr  oeddym  o'r  blaen  gyda'i  sylwadau  ar  Bagan- 
iaeth,  y  buasai  yn  well  genym  gael  mwy  o  ymdriniaeth  cyffredinol 
arnynt  Er  esiampl,  ynglŷn  â'r  Diffynwyr,  cawn  hanes  cryno  a  sylw- 
adau  manwl  arnynt  oll  ar  wahân;  ond  buasem  yn  dysgwyl  mwy 
arnynt  yn  gyffredinol,  eu  hamcanion  a'u  dullweddau  cymhariaethol. 
Nid  ydym  yn  hollol  hoffi  y  dosraniad  yn  y  fan  yma  chwaith.  Nid 
yw  dosraniad  amserol  neu  leol  mor  gyfleus  a  dosraniad  yn  ol  amcan 
yr  ysgrifenwyr  a  natur  eu  pwnc.  Gwell  fuasai  pennodau  Uai ;  un  ar 
y  Tadau  Apostolaidd  dyweder,  un  arall  ar  y  Diffynwyr.  Y  mae 
llawer  o'r  hen  ysgrifenwyr  yn  ymddangos  o  dan  wahanol  agweddau. 
Cawn  Origen  a  Clement,  er  esiamp],  yn  Ddiffynwyr  yn  ogystal  âg  yn 
offerynau  i  uno  Cristionogaeth  a  dysgeidiaeth  y  byd  Paganaidd  yn 
Ysgol  Alexandria.  Dylasai  yr  ymdriniaeth  arnynt  ynte  fod  yn  rhan- 
edìg  yn  ol  fel  y  maent  yn  dyfod  i'r  wyneb  o  dan  eu  gwahanol 
agweddau  fel  ysgrifenwyr. 

Gellir  dosranu  y  Diffÿnwyr  mewn  amryw  ffyrdd.  Gallwn  wneyd 
hyny  i  ddechreu  yn  ol  eu  hiaith.  Perthyna  y  diffynwyr  Groegaidd  yn 
benaf  i'r  ail  ganrif. 

(i.)  Fel  cadwen  yn  cysylltu  yr  oes  hon  â'r  un  Apostolaidd  cawn  yr 
Epistol  dienw  at  Dwgnetus. 

(ii.)  Justin  Ferthyr,  yr  hwn  a  ysgrifenodd  ei  ddiffyniad  at  yr  Ymher- 
awdwr  Titus  Antoninus ;  dyddiedig  "  Rhufain,  146." 

(iii.)  Clement  o  Alemndria,  180 — 202. 

(iv.)  Origeny  yn  erbyn  Celsus  (250),  gwaith  ag  y  teimlir  ei  ddylanwad 
yn  nadleuon  y  ganrif  bresennol. 

(v.)  Quadrat%bSy  o  Athen,  o  waith  yr  hwn  nid  oes  genym  yn  àwr  ond 
im  frawddeg  yn  aros. 

Y  Diffynwyr  Lladinaidd  a  berthynent  yn  benaf  i'r  drydedd  ganrif. 

(i.)  Tertuílian,  o  Carthage, — oddeutu  197. 

(ii.)  Arnobius  o  Numidia,  305 — 307. 

(iii.)  Ladantius,  eto~o  Affrica, — oddeutu  320. 

Yr  oedd  yna  amryw  eraill  ílai  nodedig  yn  y  cyfeiriad  hwn,  megys 
Cyprian,  Municius  FeHz,  &c.  Gallwn  nodi  yn  y  fan  yma  y  flfaith 
ryfedd  mai  Affricaniaid  oeddynt  yr  oll  o  ysgrifenwyr  boreuol  y  Gor- 
llewin.     Ni  chawn  neb  o  bwys  yn  Rhufain  hyd  y  bummed  ganrif. 

Gallem  wneuthur  dosraniad  eto  yn  ol  eu  hagweddau  mewn  perthynas 
â  Phaganiaeth  a'i  hathroniaeth.     Yr  oedd  un  dosbarth  yn 

(i.)  Geidwadol,  fel  y  gallwn  eu  galw, — yn  edrych  yn  ffafriol  i  raddau 
ar  Baganiaeth, — yn  awyddus  am  gasglu  pob  gronyn  o  wirionedd  oedd 
ynddi,— yn  deibyn  ei  hathroniaeth  fel  peth  oddiwrth  Dduw,  can  belled 
âg  yr  oedd  yn  myned.  Tr  dosbarth  hwn  yn  benaf  y  perthynai  y  Di- 
ffynwyr  Groegaidd,  a  Lactantius  hefyd  o'r  Gorllewin.  Parhäi  Justin  i 
wisgo  ei  fantell  fel  athronydd  hyd  yn  nod  ar  ol  cofleidio  Cristionogaeth. 
Yr  oedd  ôl  Athen  arno  ef.  "Llefarodd  Duw  yn  yr  hen  amseroedd 
wrth  yr  Iuddewon  trwy  ddadguddiad ;  wrth  y  Groegwyr  trwy  athron- 


DB,   HUGBBS  AB  HANB8  TB  ATHBAWIÀETH.  81 

iaeth ;  y  mae  Cristionogaeth  yn  cyflawni,  yn  perffeithio,  ac  yn  uno  y 
ddau," — dyna  addysg  Athen  Gristionogol. 

(ii.)  Unig  awydd  y  dosbarth  arall  oedd  tori  pob  cysylltiad  â  Phagan- 
iaeth, — ei  daflu  ymaith  fel  peth  aflan*  Y  Diffynwyr  Lladinaidd  oedd 
y  rhai  hyn  gan  mwyaf,  er  fod  yr  Epistol  at  Diognetus  yn  myn9d 
ymhell  yn  y  cyfeiriad  hwu.  Y  mwyaf  gelyngar  a  didrugaredd  o'r  oll 
oedd  Tertullian,  yr  hwn  am  wawdiaeth  sydd  yn  llawn  cydradd  â 
Juvenal  ymhlith  yr  awduron  clasuroL 

Yr  oedd  dau  amcan  i  ysgrifeniadau  y  diffynwyr: — 1.  Amddiffyn 
moesoldeb  ac  athrawiaeth  y  Cristionogion ;  2.  Ymosod  ar  eilunaddol- 
iaeth  ac  athroniaeth  Baganaidd.  Cyhuddid  y  Cristionogion  o  anfoesol- 
deb  o'r  natur  aflanaf.  Cychwynwyd  y  cyhuddiadau  hyn  o  herwydd 
y  dirgelwch  a  gylchynai  eu  holl  weithrediadau,  yn  enwedig  eu  cyfran- 
ogiad  o  Swper  yr  Arglwydd.  Nis  gallasai  meddwl  anmhur  y  Pagan 
gysylltu  hyny  â  dim  ond  âg  arf erion  anfoesol ;  a  lledaenwyd  ystorîau 
dychrynllyd,  ac  yn  aml  chwerthinus  o  ffol,  yn  eu  cylch.  Y  mae 
Tertullian  yn  cymeryd  llawer  o  honynt  i  fyny,  ac  yn  eu  trin  yn  ddi- 
drugaredd  yn  ei  ddull  coeg-wawdlyd  ei  hun.  Cyfeiria,  er  esiampl,  at 
gyhuddiad  mynych  a  ddygid  ymlaen  fod  babanod  yn  cael  eu  lladd  a'u 
coginio  bob  amser  pan  weinyddid  y  wledd  o  Swper  yr  Arglwydd  !  Y 
bobl  gyffredin  ac  anwybodus  yn  unig  a  goleddent  syniadau  fel  hyn ;  ni 
chawn  Baganiaid  coeth  a  meddylgar  byth  yn  son  am  danynt.  Y 
cyhuddiadau  a  ddygai  dynion  fel  Lucian  a  Celsus  ymlaen  oeddynt  yn 
erbyn  eu  hathrawiaeth  a'u  gelyniaeth  tybiedig  i'r  awdurdodau  gwladol. 
Cyhuddid  hwy  o  Atheistiaeth,  oblegid  nis  gallai  y  Pagan  ddeall  addoli 
Duw  anweledig,  heb  unrhyw  ddarlun  na  cherfddelw  i'w  gynnorthwyo. 
"  Dangoswch  i  ni  eich  Duw,"  ydoedd  hèr  barhâus  yr  ymosodwyr.  Yr 
oedd  Uawer  o  sail  ymddangosiadol  hefyd  dros  gyhuddo  y  Cristionogion 
o  deyrnfradwriaeth.  Y  mae  pob  cymdeithas  erlidiedig  yn  naturiol  yn 
myned  yn  gymdeithas  ddirgelaidd,  ac  y  mae  dirgelwch  yr  un  mor 
naturiol  yn  cynnyrchu  drwgdybiaeth.  Gwyddai  yr  Ymherawdwr  fod  y 
Cristionogion  yn  dra  lliosog,  ac  y  gallasai  canlyniadau  dinystriol  ddilyn 
gwrthryfel  yn  eu  mysg.  Apeliai  y  Diffynwyr  yn  erbyn  hyn  at  ffeith- 
iau.  Onid  oeddynt  hwy  bob  amser  wedi  bod  yn  ufudd  i'r  awdurdodauî 
Onid  oeddynt  yn  talu  trethi,  ac  yn  cyflawni  eu  dyledswydd  bob  amser 
yn  ddirwgnach  ?  Ac  yn  wir  yr  oedd  eu  crefydd  yn  eu  dysgu  i  fod  yn 
ddinasyddion  ufudd  a  dystaw,  ac  yn  gorchymyn  iddynt  weddio  dros  yr 
Ymherawdwyr.  "  Yr  ydym  yn  gweddio  dros  yr  Ymherawdwr  Rhuf- 
einig,"  meddai  Tertullian,  "  am  ein  bod  yn  gwybod  fod  ei  deyrnasiad 
ef  yn  cadw  ymaith  yr  Anghrist,"  gan  gyfeirio  at  eu  deongliad  o 
Lyf r  y  Dadguddiad. 

Amddiffynir  yr  athrawiaeth  hefyd,  yn  enwedig  gwyrthiau  yr  Ar- 
glwydd  Iesu,  a  dangosir  y  gwahaniaeth  rhyngddynt  a  jugglery  y  Pagan- 
iaid,  yr  hon  gelfyddyd,  rhaid  cofio,  ni  fu  erioed  o  bosibl  yn  f wy  perffaith 
na'r  adeg  hon ;  ac  yr  oedd  dangos  rhagoroldeb  y  gwyrthiau  yn  waith 
tra  anhawdd.  Dangosent  hefyd  gyflawniad  yr  Hen  Destament  yn  v 
Newydd;  a'r  undeb  a'r  cyfaddasder  sydd  rhwng  Cristionogaeth  âr 
natur  ddynol  jrn  ei  hangenion  a'i  dyhëadau. 

Amddiffynol  yn  unig  ydoedd  natur  ysgrifeniadau  yr  ail  ganrif; 
oud  o'r  drydedd  ymlaen,  gan  ddechreu  fe  allai  gyda  TertuJJüan,  y 


82  DB.    HUGHES  AB  HANE&  ÎB  ATHRAWIAETH. 

maent  yn  myned  yn  ymosodoL  Gwaith  hawdd  oedd  gwawdio  a 
dymchwelyd  amldduwiaeth  y  werin ;  ond  gydag  athroniaeth  Baganaidd 
yr  oedd  pethau  yn  newid.  Fel  y  dywedwyd,  yr  oedd  rhai  yn  ddiarbed 
yn  ei  chondemnio,  ond  yr  oedd  eraill  yn  tueddu  at  dderbyn  y  da  oedd 
ynddi  a'i  droi  at  wasanaeth  uwch.  Yr  oedd  athroniaeth  yn  dda,  ond  y 
mae  Cristionogaeth  yn  well. 

Y  mae  y  drydedd  a'r  bedwàredd  bennod,  fel  y  dywedwyd,  yn 
cynnwys  sylwadau  ar  Ysgolion  Alexandria  a  Carthage,  a  rhoddir  hanes 
cryno  o  fywydau  ac  athrawiaeth  y  prif  aelodau  ynddynt,  Clement  ac 
Origen  yn  y  naill,  a  Tertullian  a  Cyprian  yn  y  llall,  ynghyd  a  chryno- 
deb  eglur  a  chynnwysfawr  o  ddaliadau  y  Montaniaid  ynglŷn  â  hanes 
Tertuílian,  yr  hwn  a  ymunodd  â'r  blaid  horio.  Y  mae  yn  ddrwg 
genym  nas  gallwn  sylwi  nemawr  ar  y  pennodau  hyn  o  herwydd  fod 
yr  ysgrif  hon  wedi  rhedeg  eisoes  yn  lled  faith,  er  fod  eu  cynnwysiad 
ymhlith  y  pethau  pwysicaf  a  mwyaf  dyddorol  yn  y  gyfrol.  Rhaid 
ymfoddloni  ar  wneuthur  ychydig  o  sylwadau  cytíredinol  ar  natur  ac 
amcan  yr  Ysgol  Alexandraidd.  Braidd  na  thybiem  yn  y  fan  yma  eto 
fod  yr  ymdriniaeth  ar  hyn  yn  cael  rhy  fychan  o  sylw  yr  awdwr.  Yr 
ydym  o'r  farn  hefyd  y  dylasai  rhanau  o'r  pennodau  ar  Ebioniaeth  a 
Gnosticiaeth  ddyfod  yn  union  ar  ol  y  bennod  gyntaf,  lle  yr  ymdrinir 
ar  öefyllfa  meddwl  y  tu  allan  i'r  eglwys.  Y  maë  yn  anmhosibl  deall 
yr  Ysgol  Alexandraidd  yn  briodol  heb  wybod  rhywbeth  am  Gnostic- 
iaeth  yn  arbenig. 

Nid  y w  yr  olwg  ar  gyflwr  yr  Eglwys  tua  diwedd  yr  ail  ganrif  yn  un 
gysurlawn  ac  addysgiadol  iawn.  Yr  oedd  mor  ranedig  rhwng  gwajian- 
ol  bleidiau  ag  y  bu  un  adeg  wedi  hyny.  Ar  un  llaw  yr  oedd  y  Gnos- 
ticiaid  o  bob  math,  o  fewn  yn  ogystal  ag  o  faes,  yn  ymwallgofi  yn  eu 
damcaniaethau  gwirionffol  ac  anghristionogol.  Ar  y  llaw  arall  yr  oedd 
y  Montaniaid,  hwythau  eto,  rhai  oddifewn  á  rhai  y  tu  allan  i'r  eglwys, 
yn  myned  i  eithafion  yn  eu  gwarogaeth  i'r  llythyren,  ac  yn  ymwallgofi 
mewn  brwdfrydedd  oedd  ymhell  iawn  o  fod  yn  cael  ei  gynnyrchu  gan 
yr  Ysbryd  Glân.  Yn  y  canol  yr  oedd  corff  yr  Eglwys,  yn  cael  ei  lyw- 
odraethu  gan  syniadau  o'r  fath  fwyaf  ceidwadol.  Nid  oedd  ond  ychydig 
amser  er  pan  fu  farw  yr  olaf  o  ddysgyblion  yr  Apostolion,  a'u  hysbryd 
hwy  oedd  eto  yn  lly wodraethu  yr  Eglwys.  Ond  yr  oedd  amgylchiadau 
yn  cyfodi  oeddynt  yn  galw  am  ffurf  newydd  o  athrawiaethu  iV  cyfar- 
fod.  Gwaith  yr  hen  ydoedd  trosglwyddo  tystiolaeth  yr  Apostolion, 
rhoddi  pwys  ar  ffeithiau  yr  hanes, — nid  oedd  ganddynt  nemawr  o  allu 
dadblygiadol  eu  hunain,  ac  yr  oeddynt  yn  hollol  anghyfaddas  i  gyf arfod 
ymosodiadau  beirniadoL  Gallent  amddiffyn  yr  hanes  yn  erbyn  gwadiad 
yr  anghrediniol ;  ond  pan  newidiai  y  gwrthwynebydd  ei  safle  a 
dechreu  ymosod  ar  ystyr  yr  hanes,  nis  gallent  hwy  ei  gyfarfod.  Fe 
dderbyniodd  heresiaeth  y  ffeithiau  hanesyddol  cyn  hir,  ond  gwnaeth 
hyny  er  mwyn  rhoddi  ei  hesboniad  ei  hunan  arnynt  Yn  ngwyneb 
hyn  fe  welwyd  mai  yr  unig  ffordd  i  gyfarfod  yr  ymosodwyr  oedd  trwy 
astudiaeth  fanwl  o'r  Ysgrythyrau  eu  hunain.  Hyd  yn  hyn  ychydig  o 
sylw  a  arf erid  dalu  i  ysgrifeniadau  yr  Apostolion ;  ac  nid  rhyfedd,  pan 
yr  oedd  cydoeswyr  iddynt  yn  fyw,  a  thraddodiad  yn  meddu  cymaint  o 
awdurdod.  Ond  ni  wnai  traddodiad  y  tro  yn  awr,  a  rhaid  oedd 
cymeryd  cam  penderfynol  ymlaen  i  dir  mwy  safadwy  ac  awdúrdodoL 


DB.   HÜGHE6  AS  HAHES  TB  ÀTHBÁWIÀETH.  88 

í)yma  waith  ínawr  yr  ysgol  yn  Alexandria,— troi  sylw  yr  Eglwys  at  yr 
Ysgrythyrau,  a  meithrin  astudiaeth  fanol  a  dysgedig  o  honynt 
Hwynt-hwy  a  ddaethant  gyntaf  â'r  egwyddor  i  sylw,  mai  yr  Ysgrythyr, 
ac  nid  Traddodiad,  yw  y  man  Ue  yr  ydym  i  fyned  i  chwilio  am  drysor 
y  ffydd  Gristionogol. 

Yr  oedd  yr  Apostol  Paul  eisoes  wedi  tori  allan  y  ffordd  iddynt  yn 
eu  hymosodiadau  ar  Gnosticiaeth,  ac  wedi  dangos  pa  fodd  i  wneyd 
defnydd  o'r  hyn  oedd  wir  yn  athroniaeth  y  byd  Paganaidd  or  hyrwydd- 
iant  i'r  gwirionedd  fel  y  mae  yn  Nghrist  Y  mae  hyn  i'w  gael  yn  ei 
Epistol  at  y  Colossiaid.  Daeth  gair  ato  tua  diwedd  ei  garchariad  yn 
Ehufain  fod  rhyw  syniadau  newydd  yn  cynhyrfu  yr  eglwys  yn  Colossa. 
Nid  yr  un  ysbryd  ydoèdd  ag  a  weithiai  yn  ddinystriol  ymysg  y  Galat- 
iaid :  Iuddewaidd  ydoedd  hwnw,  Paganaidd  ydoedd  hwn.  Yr  oedd  yr 
ysbryd  Dwyreiniol,  ysbryd  Gnosticiaeth,  yn  aflonyddu  y  Colossiaid,  ac 
yn  ei  lythyr  y  mae  yr  Apostol  yn  ei  gyfarfod.  A  pha  foddî  Nid 
trwy  ei  yrnladd  yn  benboeth  a  difeddwl,  fel  y  Montaniaid,  ond  derbyn- 
iai  Paul  ef  fel  amlygiad  o  angen  gwirioneddol  yn  mynwesau  dynion, 
a  dangosai  fel  y  mae  Crist  yn  cytíawni  pob  angen  o'r  fath  ynddo  ei 
hun.  Soniai  y  Gnosticiaid  am  Dduw  fel  y  Pleroma — fel  y  Cyflawnder 
tragywyddol  a  diderfyn  o  bob  bywyd,  gallu,  gogoniant,  doethineb,  cyf- 
awnder  a  gras.  Gwir  iawn,  meddai'r  Apostol,  ond  cofier  mai  yn  Iesu  Grist 
y  mae  "  holl  gyflawnder  y  Duwdod  yn  preswylio  yn  gorfforol"  (Colossiaid 
ii.  9.)  Fe  sonient  hwy  am  wybodaeth,  y  gnosis,  a  feddai  yr  initiated 
few;  gwir  eto,  ond  dylent  gofio  y  ffynnonell  o  ba  un  y  mae  hwn  yn 
tar^du ;  yn  Nghrist  y  mae  "  holl  drysorau  doethineb  a  gwybodaeth  yn 
guddiedig."  (Colossiaid  ii.  3.)  Soniai  y  Gnosticiaid  am  y  pellder 
anamgyffredadwy  rhwng  dyn  a  Duw,  a  dysgent  yr  angen  am  Aioniaid 
i'w  lanw  i  fyny.  Y  mae  yna  bellder,  meddai  Paul,  ond  y  mae  Crist 
wedi  ei  lanw  i  fyny  ei  hunan,  oblegid  "  rhyngodd  bodd  i'r  Tad  .... 
(wedi  iddo  wneuthur  heddwch  trwy  waed  ei  groes  ef )  trwyddo  ef  gym- 
modi  pob  peth  âg  ef  ei  hun."  (Colossiaid  i.  19,  20.)  Nid  oes  eisieu 
cyfryngiad  yr  Aioniaid  mwyach;  Iesu  Grist  yw  y  Cyfryngwr  rhwng 
Duw  a  dynion.  Sonient  hwy  am  ymddyrchafu  at  y  perffeithrwydd  sydd 
yn  Nuw  trwy  ymarferion  hunanboenydiol.  Yma  eto  yr  oedd  eu  hamcan 
yn  dda,  ond  fe'u  dysgid  i  gofio  fod  yr  aberth  a  wnaeth  Crist  yn  berffaith 
ddigonol ;  a  bod  "  ymroi  i  ordeiniadau  .  .  .  .  yn  ol  gorchymynion  ac 
athrawiaethau  dynion,"  a  "  bod  heb  arbed  y  corff,"  "  oll  yn  Uygredig- 
aeth  wrth  eu  harfer"  (Colossiaid  ii.  20 — 23),  ac  yn  tueddu  i  gynnyrchu 
pechod. 

Wele  y  llwybr  wedi  ei  dori  allan  yn  barod  iddynt,  ac  nid  oedd  gan- 
ddynt  ddim  mwy  i'w  wneyd  na'i  ddilyn  ymlaen  trwy  astudiaeth  fanol 
o'r  Ysgrythyrau.  A  hyn  a  wnaethant.  Buont  yn  Uwyddiannus  i 
raddau  helaeth  iawn  i  gymmodi  Cristionogaeth  âg  Athroniaeth  Bagan- 
aidd,  fel  ei  hamlygid  yn  nghyf undrefnau  yr  hereticiaid,  yn  ogystal  ag 
yn  y  lleill  nad  oeddynt  yn  dwyn  perthynas  â  Christionogaeth  o  gwbl. 
Eu  hamcan  oedd  uno  gwybodaeth  a  ffydd — Gnosis  yr  Athronydd  a  Pisiis 
y  Cristion.  Eu  harwyddair  ydoedd,  "  Nid  oes  Ffydd  heb  Wybodaeth, 
na  Gwybodaeth  heb  Ffydd,"  gan  ddilyn  cyfieithiad  y  Deg  a  Thriugain 
o  Esaiah  vii.  9  :  ià»  /t^  mar€vcrrjT€t  otiòè  pff  ovvíjt€— "os  na  chredwch,  ni 
ddeallwch  o  gwbL"    Y  mae  y  Doethwr  Cristionogol  yn  meddu  per- 


84  MABWOLAETH  BABAN. 

ffaith  gariad  at,  a  pherffaith  fiydd  yn  Nuw,  yn  ogystal  a  pherffaith 
wybodaeth  o  hono. 

Ni  fu  yr  yagol  heb  gyflawni  llawer  o  gamgymeriadau.  Er  yn  wrth- 
wynebol  i  alegori  a  meudwyaeth  o  ran  egwyddor,  fe  fu  ysbryd  yr  oes 
yn  drech  na  hwy,  a  syrthiasant  i'r  pethau  hyn  eu  hunain,  megys  yn 
ddiarwybod  Fe  ddadblygodd  hefyd  syniadau  lled  ddyeithr  eu  hunain 
cyn  hir,  y  rhai  a  alwyd  gan  y  dosbarth  llai  meddylgar  a  mwy  cul  yn  yr 
Eglwys  yn  heresiau, — heretic  yw  Origen  yn  Uygaid  Eglwys  Rhufain 
hyd  heddyw, — heb  gofio  na  mawrhâu  y  gwaith  godidog  a  gyflawnwyd 
ganddi  yn  yr  ymdrech  at  gael  gafael  ar  y  gwirionedd,  gwaith  ag  y  mae 
ei  effeithiau  yn  ganfyddadwy  hyd  y  dydd  hwn. 

Rhald  terfynu  ein  sylwadau  yn  awr  yn  y  fan  hon.  Fe  allai  y  cawn 
iylwi  ar  y  rhanau  dyddorol  o'r  llyfr  sydd  eto  yn  ol  mewn  ysgrif 
ddyfodol. 

T.  J.  Jones-Lewis. 


MARWOLAETH    BABAN. 

(Cyflwynedig  íw  Fam.) 

Gaed  blodyn  bach  di-nam, 

Ry  w  f ore  glâs  yn  perlio ; 
A'r  awel  fwyn  a'r  heulwen  am 

Y  cyntaf  i'w  gofleidio. 
Rhyw  Un — yr  Un  a'i  piodd  ef — 

A'i  hoffodd,  O  mor  fawr ! 
Ei  symud  wnaeth  i  erddi  'r  Nef, 

Ac  yno  mae  yn  awr. 


Glan  Collen. 


SEFYLLFA    BRESENNOL    CWESTIWN    Y 
DADGYSYLLTIAD. 

Nos  Lun,  Hydref  yr  22ain,  1883,  safai  Syr  Stafford  Northcote  ar 
lwyfan  y  Payilion,  Caernarf on,  ger  bron  etholwyr  Gymreig,  ac  addefai 
fod  corff  mawr  etholwyr  Cymru,  nid  yn  unig  yn  Rhyddfrydig,  ond 
yn  Radicalaidd ;  ac  f el  un  o'r  rhesymau  paham  yr  oeddynt  f elly,  nodai 
yr  awydd  am  Ddadgysylltiad  a  Dadwaddoliad  yr  Eglwys.  Önd  dy- 
wedai  fod  argraff  ar  feddyliau  yr  Ymneillduwyr  y  deilliai  rhyw  fudd, 
mewn  rhyw  ffordd  neu  gilydd,  iddynt  hwy  oddiwrth  y  Dadgysylltiad ; 
eithr  sicrhâi,  pe  cymerai  hyny  le,  na  ddeuai  unrhyw  ran  o'r  yspail  i'r 
YmneillduwyT.  Nid  ydym  yn  gwybod  ar  ba  awdurdod  yr  haerai  Syr 
Stafford  fod  yr  argraff  hon  yn  bod,  ond  mae  yn  gwbl  amlwg  fod  yr 
haeriad  yn  hollol  gyf  eiliornus.  Mewn  rhai  ò  daleithiau  yr  America  fie 
y  bu  Eglwys  Sefydledig,  fe  gynnygiwyd  rhanu  y  gwaddol  rhwng  y 
gwahanol  bleidiau  crefyddol ;  ond  gwrthodwyd  hyny  yn  bendant  gan  y 
pleidiau  eu  hunain.  Yn  y  flwyddyn  1865  fe  awgrymwyd  (gan  Iaru 
Bussell,  os  ydym  yn  cofio  yn  iawn)  y  priodoldeb  o  ranu  eiddo  yr 
Eglwys  Wyddelig  rhwng  yr  holl  enwadau ;  ond  protestiodd  y  Pabydd- 
ion,  er  eu  hanrhydedd,  yn  gystal  â'r  Presbyteriaid  a'r  enwadau  eraill, 
yn  erbyn  hyny.  Ac  nid  yw  Ymneillduwyr  Cymru,  pa  rai  a  ganmolid 
gan  Syr  Stafford,  yn  ol  i'w  brodyr  mewn  ffyddlondeb  i'w  hegwyddor- 
ion ;  ac  nid  oes  dadl,  pe  gwneid  y  cyf ryw  gynnyg  yn  Nghymru  y 
"      "  *  Ped     '     ' 


flwyddyn  nesaf,  na  wrthodid  ef  gyda  dirmyg.  Ped  adnabuasai  efe 
hwynt  yn  well,  fe  wybuasai  fod  yr  awydd  am  ddadgysylltiad  a  dad- 
waddoliad  yn  codi  oddiar  egwyddorion  dyfnach  o  lawer  nag  awydd  am 
yr  yspail. 

Y  mae  ein  darllenwyr  wedi  sylwi,  mae  yn  ddiammeu,  fod  tri 
rhybudd  wedi  eu  rhoddi  yn  y  Senedd  o  benderfyniadau  gyda  golwg  ar 
yr  Eglwys  Sefydledig  yn  Lloegr,  Cymru,  ac  Ysgotland.  Gan  fod  y 
rhybuddion  hyn  yn  bwysig,  ac  we.di  eu  geirio  yn  bur  ofalus,  ni  a'u 
dodwn  i  lawr  yma.  Y  mae  cynnygiad  Mr.  Henry  Bichard  gyda  golwg 
ar  Loegr  fel  y  canlyn : — "  Fod  sefydliad  Eglwys  Loegr  trwy  ^fraith 
yn  gosod  ar  y  Senedd  ddyledswyddau  y  rhai  nas  gall  yn  effeithiol  eu 
cyflawni ;  yn  amddif adu  yr  Eglwys  o'r  gallu  i  drefnu  ei  hachosion  ei 
hunan ;  yn  gwneyd  anghyfiawnder  â  dosbarth  mawr  o7r  cyhoedd ;  ac  yn 
niweidiol  i  fuddiannau  gwleidyddol  a  chrefyddol  y  genedl ;  ac  am  hyny 
na  ddylai  gael  ei  barhâu  yn  hẃy."  Cynnygiad  Mr.  Dillwyn  am  Gymru: 
— c<  Gan  fod  Eglwys  Loegr  yn  Nghymru  wedi  methu  cyflawni  ei  hamcan 
proffesedig  fel  moddion  i  hyrwyddo  buddiannau  crefyddol  cenedl  y 
Cymru,  ac  nad  yw  yn  gweinyädu  ond  i  leiafrif  bychan  o'r  boblogaeth, 
fod  ei  pharhâd  fel  Eglwys  Sefydledig  yn  y  Dy wysogaeth  yn  anghyson- 
deb  ac  anghyfiawnder,  yr  hwn  na  ddylai  fod  yn  hŵy."  Dyma  hefyd 
gynnygiad  Mr.  Dick  Peddie  am  Ysgotland :— "Fod  y  Tŷ  hwn  o'r  farn 

1884.  f 


86  8BFYLLFÀ  BREgBmfOL  0WB8TIWN  T  DADGYSYLLTIAD. 

f od  parhâd  y  Sefydliad  Eglwysig  yn  Ysgotland  yn  anamddiffynadwy  ar 
seiliau  cyhoeddus ;  ei  f od,  yn  amgylchiadau  eglwysig  y  wlad,  yn  amlwg 
anghyfiawn;  ac  y  dylai  mesur  er  Dadgysylltu  a  Dadwaddoli  Eglwys- 
Ysgotland  gael  ei  basio  yn  fuan."  Y  mae  yr  olaf  wedi  bod  ymhlith  y 
rhybuddion  am  ddau  neu  dri  Senedd-dymmor  o'r  blaen,  ond  ni  chaed 
cyfle  teg  iddo  ddyf od  ger  bron.  Wrth  gwrs,  pe  ceid  cyfle  i  ddadleu 
unrhyw  un  o'r  cynnygion  hyn,  neu  y  tri,  a  phe  pasid  hwynt,  ni  fydd- 
ent  ond  penderfyniadau  ;  byddai  dwyn  mesurau  ar  y  cwestiwn  yn  gor- 
phwys  ar  y  Uywodraeth;  ond  fe  fyddai  cael  llais  y  Tŷ  arnynt  yn 
gymhelliad  cryf  i'r  Llywodraeth  i  ymaflyd  yn  y  gorchwyL  Fe  gofir 
hefyd  fod  Mr.  (yn  awr  Syr)  Watkin  Williaojs,  a'r  diweddar  Mr. 
Edward  Miall,  wedi  dwyn  cynnygion  cyffelyb  flynyddoedd  yn  ol ;  ond 
cynnwys  atebiad  Mr.  Gladstone  iddynt  ydoedd,  fod  Uawer  o  waith  i 
addfedu  y  wlad  cyn  dyfod  â'r  mater  hwn  ger  bron  y  Senedd.  Y  mae 
Uawer  tro  ar  fyd  wedi  bod  er  hyny,  ac  y  mae  yn  amlwg  fod  gwŷr 
sydd  mewn  mantais  i  f arnu  yn  argyhoeddedig  fod  yr  amser  wedi  dyfod 
bellach  i  drin  y  mater  hwn  yn  ei  holl  ganghenau  yn  y  Senedd.  Ni  a 
geisiwn  osod  ger  bron  ein  darllenwyr  grynodeb  o'r  amgylchiadau  sydd 
wedi  dylanwadu  er  addfedu  y  wlad  yn  gymaint  fel  y  mae  y  cynnygion 
uchod  bellach  wedi  dyfod  yn  amserol. 

Nid  oes  un  dyn  a  wâd  f od  yr  Eglwys  Sefydledig  wedi  ymwthio  i 
sylw  y  cyhoedd  yn  ystod  y  blynyddoedd  diweddaf  mewn  modd  arbenig 
iawn.  Yn  anffodus,  nid  o  herwydd  ei  hymdrechion  cenadol  gogon- 
eddus,  fel  Eglwys  Kydd  Ysgotland,  nac  o  herwydd  ei  llwyddiant  i 
efengyleiddio  gwledydd,  fel  y  Cyfundeb  Wesleyaidd,  nac  o  herwydd 
codi  ei  llais  yn  groch  yn  erbyn  rhyfeloedd  gwaedlyd  a  gorthrwm 
teyrnasoedd,  fel  yr  enwadau  Ymneillduol ;  ond  o  herwydd  cynhyrfiadau 
echrydus  o'i  mewn  hi  ei  hunan,  a'i  herlidigaeth  a*i  gorthrwm  ar  eraill 
nad  ydynt  yn  perthyn  iddi,  jmghyd  a'r  holl  wrthuni  a'r  anghyfiawnder 
sydd  yn  ei  chyfundrefn.  Nid  oes  wythnos  bron  yn  myned  heibio  nad 
oes  rhyw  gamwri  sydd  yn  perthyn  iddi,  yn  rhedeg  drwy  gylch  y  new- 
yddiaduron,  ac  o  bob  cfrr  o  r  wlad  fe  gyfyd  gwaead  o  herwydd  rhyw 
áchos  neu  gilydd  yn  dal  cysylltiad  â  hi ;  ac  nid  y w  ryf edd  f od  pobl 
ystyriol  yn  dechreu  gofyn,  Ai  nid  oes  terfyn  i  f od  ar  bethau  f el  hyn  ? 
Ac  fel  y  mae  rhywheth  yn  mynu  bod,  nid  yw  dádguddiad  o'r  pethau 
hyn  yn  peri  gwyliadwriaeth  a  gochëlgarwch,  ond  y  maent  yn  myned 
rhagddynt  waethwaeth,  fel  y  mae  yr  amryfuseddau  diweddaf  yn  llios- 
ocach  ac  yn  waeth  na'r  cyntaf.  O'r  rhai  hyn  y  mae  yr  ymgodymu  ofn- 
adwy  sydd  rhwng  Defodaeth  a  chyfraith  y  wlad  yn  un  o'r  rhai  mwyaf 
pwysig.  Nid  ydyw  mewn  gwirionedd  ond  ymdrech  ar  ran  egwyddor- 
iòn  Pabyddiaeth  i  sefydlu  eu  hunain  yn  nghyfansoddiad  yr  Eglwys — a 
dybid  oedd  mor  Brotestanaidd  fel  ag  i  fod  yn  rhagfur  rhag  Pabydd- 
iaeth — a  hyny  er  gwaethaf  ymdrechion  y  gyrnrith  wladol  a'r  Senedd  i 
osod  attalfa  yn  eu  ffordd. 

Y  mae  adeg  y  Mesur  Diwygiadol  yn  1832  wedi  bod  yn  ddechreuad 
eyfnod  newydd  yn  hanes  LÎoegr  mewn  mwy  nag  un  ystyr.  Yn 
1833  dechreuodd  Tractariaeth  yn  Ehydychain,  am  yr  hyn  y  mae  y 
Traethodydd  eisoes  wedi  rhoddi  cyfrif.  Ymddangosai  y  symudiad 
hwn  ar  y  cyntaf  fel  yn  troi  yn  uniongyrchol  tua  Ehufain ;  ond  dan 
arweiniad  cryf  a  chyfrwys  y  diweddar  Dr.  Pusey,  fe  ymsefydlodd  i 


SEFYJJ-FA  BBESEÄNOL  OWÄSTIWN  Y  DADGYSYLLTIAD.  87 

raddau  gan  garid  ymlaen  ei  weithrediadau  heb  symud  o  gorlan  Eglwyg 
Loegr,  a  thua'r  flwyddyn  ÌS57  daeth  i  fod  yr  hyn  a  elwir  yn  blaid 
Ûchel-Eglwysig,  arferion  yr  hon,  rai  blynyddoedd  yn  ddiweddarach, 
a  wisgwyd  â'r  enw  newydd,  Defodaeth.  Hanfod  ei  hathrawiaeth  yw 
fod  y  defodau  a  arferir  ganddytt  yn  Sacramentaidd,  hyny  yw,  yn 
arwyddocaoL  Defnyddir  y  gwisgoedd  am  eu  bod  yn  arwyddocaol  o 
offeiriadaeth,  a'r  un  modd  y  sefyll  gyda'r  wyneb  tua'r  dwyrain,  ac 
felly  gyda'r  holl  ddefodau, — y  maent  yn  arwyddluniol.  Wrth  weled 
fod  y  ddysgeidiaeth  hon  yn  ymledu  mor  gyflym,  tybiodd  y  blaid  Bro- 
testanaidd  yn  yr  Eglwys  yn  briodol  ceisio  rhoddi  attalfa  arni  trwy 
gyfraith,  a  ffurfiwyd  cymdeithas  Eglwysig  i'r  amcan  hwn.  Yn  ol 
trefniadau  Deddf  Dysgyblaeth  Eglwysig  1840,  gellid  dwyn  achos  o 
drosedd  o'r  deddfau  Eglwysig  o  dan  sylw  yr  Esgob,  ac  os  cydsyniai  efe 
penodid  commissiwn  i  edrych  i  mewn  i'r  achos,  a  gellid  appeho  oddi- 
wrth  y  llys  hwn  i  lys  yr  Archesgob,  ac  oddiyno  ymlaen  i'r  Cyfrin- 
gynghor,  ac  yna  i  Dŷ  yr  Arglwyddi.  Yn  1874  pasiwyd  deddf  new- 
ydd  gan  y  Weinyddiaeth  Dorîaidd,  gyda'r  amcan  proffesedig  o  fod  yn 
ffordd  rwyddach  i  attal  Defodaeth;  ac  yn  ol  hon  byddai  raid  cael 
cydsyniad  yr  Esgob  yn  gyntaf,  ac  yna  gellid  dwyn  achos  i'r  Uys  yn 
Llundain, — yr  hwn  mewn  geiriau  eraill  ydyw  llys  yr  Archesgob.  Yn 
awr,  ni  a  gymerwn  olwg  ar  rai  o'r  achosion  sydd  wedi  tynu  cymaint 
o  sylw. 

1.  Achos  Mr.  Ridsdale  o  Fólhestone.  Cyhuddwyd  Mr.  Bidsdale  ger 
bron  Arglwydd  Penzance  yn  nechreu  1876  o  ddilyn  amryw  arferion 
defodol,  a  chondemniwyd  ef.  Oddiwrth  hyn  appeliodd  yntau  at  y 
Cyfringynghor,  ac  yno  drachefn  condemniwyd  y  gwisgoedd  offeir- 
iadol,  a  rhoddi  y  wafer  yn  ordinhâd  Swper  yr  Arglwydd,  ond  nad 
oectd  dim  yn  profi  f od  Mr.  Ridsdale  yn  gwneyd  hyny ;  a  chondemniwyd 
y  groes  hefyd ;  ond  am  y  sef yll  gan  edrych  tua'r  dwyrain,  f oà  hyny  yn 
gyfreithlawn,  ond  i'r  cymunwyr  fod  yn  gweled  yr  elfenau  yn  cael  eu 
cysegru.  Bu  tipyn  o  helynt  ar  ol  y  dyfarniad  hwn,  o  herwydd  rr 
Barwn  Kelly  ddyweyd  wrth  y  Parch.  P.  C.  Ellis  nad  oedd  efe  yn 
cydweled  â'i  frodyr  barnol  yn  y  dyfarniad,  a'i  fod  wedi  cael  ei  roddi  yn 
f wy  o  ran  policy  nag  o  ran  cyf raith.  Dygodd  hyn  arno  gerydd  oddi- 
wrth  yr  Arglwydd  Ganghellydd  am  fradychu  ymddiried,  a  rhoddwyd 
gorchymyn  newydd  yn  gwahardd  hyny  yn  y  dyfodoL  O'r  tu  arall 
gwadai  y  Barwn.  ei  fod  wedi  gwneyd  dim  ond  oedd  yn  arferol,  a 
chondemniai  y  rheol  newydd  f el  un  o  hen  rai  y  Star  Ghamòer  wedi  ei 
hadgyfodi.  Fodd  bynag,  ni  foddlonai  Mr.  Ridsdale  i  ymostwng  i'r 
Cyfringynghor,  a  chymerodd  gohebiaeth  le  rhyngddo  âg  Archesgob 
Canterbury,  a  boddlonai  i  gymeryd  ei  arwain  gan  ei  fugail  esgobol, 
ond  nid  gan  y  Cyfringynghor. 

2.  Achos  y  Parch.  Arthur  Tooth,  o  Eglwys  St.  James,  Hatcham.  Dyg- 
wyd  yr  achos  hwn  o  flaen  Arglwydd  Penzance,  ond  gan  na  chymerai 
Mr.  Tooth  un  sylw  o'i  rybuddion  na'i  attaliad,  trosglwyddwyd  ef  i'r 
carchar  yn  Hprsemonger  Lane,  Ionawr  22,  1877,  am  ddiystyrwch  ar  y 
llys,  yn  ol  y  ddeddf  53  George  III.  c.  127.  Y  mae  típyn  o  ddyddordeb 
yn  perthyn  i  ddygiad  i  mewn  y  ddeddf  hon,  oblegid  deddf  ydoedd  a 
basiwyd  i  gosbi  rhai  am  wrthod  talu  y  dreth  eglwys  afr  degwm.  Cyn 
hynyesgymundod  oedd  y  gosb,  ond  yn  y  ddeddf  hon  darparwyd y  gallai 

F    2 


88  SEFYLLFJl  brebennol  cwebtiwn  t  dadgybylltiad. 

y  barnwr  ddadgan  y  troseddwr  yn  "  gyndyn,"  a  dwyn  hyny  ger  bron 
Llys  y  Frenines,  yr  hwn  mewn  canlyniad  a  anfonai  writ  de  contumace 
capiendo,  a  thrwy  awdurdod  hono  rhoddid  y  troseddwr  yn  ngharchar. 
Peth  digon  rhyfedd  oedd  mai  hon  oedd  y  ddeddf  trwy  ba  un  y  gellid 
rhoddi  Defodwr  yn  ngharchar.  Ar  ol  cael  Mr.  Tooth  i  garchar,  penod- 
wyd  un  arall  i  ddwyn  y  gwasanaeth  ymlaen;  ond  bu  raid  i  hwnw, 
drwy  awdurdod  Esgob  Rochester,  dori  clo  drws  y  vestry  i  gael  myned  i 
mewn.  Wedi  gwneyd  hyny,  gofynwyd  i  Arglwydd  Penzance  ollwng 
Mr.  Tooth  yn  rhydd,  ac  felly  y  gwnaeth.  Appeliodd  yntau  yn  erbyn 
y  carcharjiad  ì  Lys  y  Frenhines,  ac  yno  yn  mis  Tachwedd,  1877,  con- 
demniwyd  yr  hyn  a  wnelsid  i  Mr.  Tooth  fel  yn  anghyfreithlawn,  am  y 
rheswm  fod  awdurdodiad  yr  Archesgob  i'r  achos  gael  ei  ddyfarnu  gan 
Arglwydd  Penzance,  yn  nodi  fod  yr  achos  i'w  drafod  yn  Llundain  neu 
Westminster,  neu  ynte  yn  Esgobaeth  Eochester ;  ond  yr  oedd  wedi  ei 
draf od  yn  Esgobaeth  Canterbury ;  ac  felly  am  na  wnaed  y  gwaith  yn  y 
lle  penodedig,  yr  oedd  y  cwbl  yn  ofer.     Dyma  derfyn  yr  achos  hwn. 

3.  Achos  y  Parch.  Pelham  Dale,  o  St.  Vedast.  Ni  wrandawai  y  gŵr 
hwn  ar  rybuddion  Arglwydd  Penzance,  a  throsgl,wyddwyd  yntau  i'r 
carchar,  Hydref  30, 1879.  Appeliodd  yn  erbyn  y  dyfarniad,  a  gwnaeth 
gais  at  Lys  y  Frenhines  am  gael  dyf od  o'r  carchar  hyd  nes  y  penderfynid 
yr  appêl,  yr  hyn  a  ganiatäwyd  ar  ei  waith  ef  yn  addaw  peidio  cyflawni 
gwasanaeth  yn  y  cyfamser.  Aeth  yr  appêl  yn  erbyn  Mr.  Dale  yn 
Llys  y  Cyfringynghor,  ond  appeliodd  drachefn  i  Dý  yr  Arglwyddi,  ac 
yno  penderfynwyd  fod  y  vrrìt  drwy  ba  un  yr  anf onwyd  Mr.  Dale  i'r 
carchar  yn  afreolaidd,  am  nad  oedd  wedi  ei  dwyn  i  Lys  y  Frenhines  i'w 
chadarnhâu.  Dyma  drafferth  ofer  eto.  Yn  fuan  ar  ol  hyn  rhoddodd 
Mr.  Dale  i  fyny  ei  le  yn  St.  Vedast,  ond  derbyniodd  fywoliaeth  arall, 
sef  Sansthorp,  yn  Esgobaeth  Lincoln,  gyda  phoblogaeth  o  126,  a  chyflog 
o  £220,  ac  ni  ofynwyd  iddo  gan  yr  Esgob  wneyd  dim  ond  y  dadgan- 
iadau  arferol  wrth  gymeryd  y  fywoliaeth  hono;  ond  mewn  ymddy- 
ddan  ar  ol  hyny  â'r  Esgob,  efe  a  addawodd  beidio  dwyn  i  mewn 
newydd-bethau  heb  gydsyniad  yr  Esgob. 

4.  Achos  y  Parch.  Mr.  Enraght  o  Bordesley,  yn  Esgobaeth  Worcester. 
Yr  oedd  yr  achos  hwn  yn  cydredeg  i  raddau  â'r  diweddaf,  a  charchar- 
wyd  Mr.  Enraght  yn  Warwick,  Tachwedd  27,  1880,  a  rhyddhäwyd 
yntau  yr  un  modd  a  Mr.  Dale,  ond  yn  unig  nad  ymostyngodd  i'r 
telerau  fel  ag  i  gael  bod  allan  o'r  carchar  i  aros  yr  appêl.  Wedi  methu 
yn  y  ffordd  hono,  cymerodd  Arglwydd  Penzance  ffordd  arall  atò  yn 
1882,  a  chyhoeddodd  ei  fod  yn  cael  ei  ddifuddio  o'i  fywoliaetL  Gan 
mai  Ymddiriedolwyr  Simeon  oedd  y  noddwyr,  penodasant  hwy  ŵr 
efengylaidd  o'r  enw  Mr.  Watts  i  gỳmeryd  ei  le,  ond  ar  ymddangosiad 
cyntaf  y  gŵr  hwnw  bu  yngryn  gynhwrf  yn  yr  Eglwys. 

5.  Achos  y  Parch.  8.  F.  Green,  o  St.  John's,  Mües  Platting.  Trwy 
ganiatâd  Esgob  Manchester,  cymerwyd  mesurau  yn  erbyn  Mr.  Oreen 
jn  Nghanghell-lys  Archesgobaeth  York,  o  flaen  y  prif  swyddog,  Ar- 
glwydd  Penzance,  ac  o  dan  Ddeddf  Rheoleiddiad  yr  Addoliad  Cy- 
hoeddus  1874.  Ehybuddiwyd  ef,  ond  ni  wnaeth  sylw  o  hyny;  jma 
gwaharddwyd  iddo  gyflawni  gwasanaeth,  ond  parhaodd  i  wneyd  hyny ; 
yna  cyhoeddwyd  ef  yn  "gyndyn,"  ac  yn  euog  o  ddiystyrwchj  ac 
awgrymwyd  hyny  i'r  Canghell-lys  yn  ol  y  deddfau  5  EIizabeth,  c.  23,  a 


8EFYLLFA  BRE8BNN0L   0WE8TIWN   T  DADGYSYLLTIAD.  89 

53  George  II.  e.  127,  ac  oddiar  hyn  trosglwyddwyd  ef  i  garchar  Lan- 
caster  yn  y  Grawys,  1881.  Ymddengys  fod  Arglwydd  Penzance  wedi 
bod  yn  f wy  gof alus  yn  yr  achos  hwn,  oblegid  er  appelio  yn  erbyn  ei 
ddedfryd  hyd  yn  Nhŷ  yr  Arglwyddi,  dadganwyd  fod  y  cwbl  yn  rheol- 
aidd.  Yr  oedd  y  costau  hefyd  heb  gael  eu  talu,  ac  yn  ol  gorchymyn 
yr  Arglwydd  Ganghellydd  awdurdodwyd  attafaelu  y  fywoliaeth,  ac  ar 
ol  hyny  gorchymynwyd  gwerthu  dodrefn  Mr.  Green.  Dyma  Mr.  Green 
gan  hyny  yn  y  carchar,  a  dim  modd  trwy  gyfraith  ei  gael  oddiyno. 
Wedi  hyn  daeth  Iarll  Beauchamp  â  mesur  i  mewn  i  Dý  yr  Arglwyddi 
er  ei  ryddhâu,  a  phasiwyd  ef  yno,  ond  cyfrifwyd  ef  allan  yn  Nhŷ  y 
Cyffredin.  Gofynai  Tŷ  Isaf  y  Confocasiwn  i'r  Tŷ  Uchaf  beth  ellid  ei 
wneyd,  ond  nid  oedd  gan  yr  Esgobion  ddim  help  i'w  roddi.  Aeth 
Archesgob  York  ato  i'r  carchar  i  geisio  ei  gael  allan,  ond  dywedai  ei 
fod  yn  cael  fod  y  carchar  "wedi  ei  gloi  o'r  tu  fewn."  Aeth  Ësgob 
Manchester  ato  hefyd,  a  chafodd  ganddo  ryw  addewid  i  roddi  ufudd- 
dod  canonaidd  i'w  Esgob.  Ysgrifenodd  yr  Esgob  at  Mr.  Gladstone  i  ofyn 
a  ellid  ei  ryddhâu  ar  hyny ;  ond  y  cwbl  a  allai  efe  wneyd  oedd  cyf eirio 
yr  Esgob  at  yr  Ysgrifenydd  Cartrefol.  Aeth  amser  heibio,  a  chadwyd 
pen  blwydd  carchariad  Mr.  Green  gan  ei  blaid  fel  diwrnod  0  ymos- 
tyngiad,  ond  yn  y  carchar  yr  ydoedd  0  hyd.  Yr  oedd  y  mater  yn 
gwisgo  gwedd  o  bwysigrwydd  oedd  yn  destun  siarad  ac  ysgrifenu 
cyffredinol,  ond  nid  oedd  drws  o  waredigaeth.  Tynwyd  allan  gynllun 
0  f esur  eilwaith,  yr  hwn  a  gymeradwy  wyd  gan  y  Conf ocasiwn,  a  dygwyd 
ef  i  Dŷ  yr  Arglwyddi  gan  Archesgob  Canterbury,  a  phasiodd  yno,  fel  ei 
frawd-fesur  y  flwyddyn  flaenorol ;  ond  cyfarfu  â'r  un  anffawd  a  hwnw 
hefyd  yn  Nhŷ  y  Cyffredin.  Astudiai  cyfreithwyr  y  gyfraith  i  chwilio 
pa  fodd  i  gael  Mr.  Green  allan,  ac  o'r  diwedd  sylwyd  fod  y  fy woliaeth 
heb  ei  dadgan  yn  wag  gan  yr  Esgob,  ac  ond  gwneyd  hyny,  a'i  llenwi, 
fe  dybid  y  deuai  goleuni.  Anfonodd  yr  Esgob  (Manchester)  rybudd 
i'r  noddwr,  Syr  Percival  Hey wood,  fod  y  fywoliaeth  yn  wag,  a  rhodd- 
wyd  rhybudd  hefyd  ar  ddrws  yr  Eglwys,  Hydref  1882,  a  phenodwyd 
rhai  i  dderbyn  yr  arian.  Ar  hyn  anfonodd  Mr.  Green  o'r  carchar  ei 
ymddiswyddiad.  Yna  aeth  Esgob  Manchester  0  flaen  Arglwydd  Pen- 
zance,  i'w  hysbysu  fod  Mr.  Green  wedi  ei  ddifuddio  o'i  fywoliaeth, 
ac  yn  gofyn  ai  ni  allasai  Mr.  Green  gael  ei  ryddhâu ;  a  chydsyniodd 
yntau  â  hyny,  ond  heb  wneyd  un  sylw  o'r  ymddiswyddiad.  Ond  nid 
yw  y  diwedd  eto.  Penododd  Syr  Percival  Heywood  y  Parch.  Mr. 
Cowgill  i'r  fywoliaeth,  yr  hwn  oedd  y  curad  oedd  wedi  bod  yn  gofalu 
am  yr  Eglwys,  ac  wedi  cario  ymlaen  ddefodau  Mr.  Green  heb  ddim 
gwahaniaeth.  Gwrthododd  Esgob  Manchester  sefydlu  Mr.  Cowgill 
heb  iddo  addaw  cario  ymlaen  y  gwasanaeth  yn  Miles  Platting  yn  yr 
un  ffurf  â  gwasanaeth  yr  Eglwys  Gadeiriol,  âJr  hyn  ni  chydsyniai  Mr. 
Cowgill.  Bygythiai  y  noddwr  ail  benodi  Mr.  Green,  os  na  ildiai  yr 
Esgob ;  ond  parhâu  yn  benderfynol  a  wnaeth.  Y  newyddion  diweddaf 
(Tachwedd  1883)  ydyw  fod  yr  Esgob  wedi  derbyn  lortí  0  Lys  y  Fren- 
hines  yn  galw  arno  i  roddi  rheswm  digonol  paham  na  buasai  yn  sefydlu 
Mr.  Cowgill,  wedi  iddo  gael  ei  benodi  gan  y  noddwr.  Nid  yw  yr 
Esgob  yn  teimlo  yn  sicr  nas  gall  golli  y  frwydr  yn  y  gyfraith;  ond 
dywed  pe  felly,  y  deuai  gweinyddiad  yr  Esgobaeth  yn  f aich  arno  nas 
gallai  êi  ddwyn  yn  hŵy.     Pe  gwelid  yr  Esgob  yn  ymddiswyddo, 


90  8EFTLLFA   BBESEKNOL  OWE8TIWN    T  DADGY8YLLTIAD. 

byddai  hyny  yn  dwyn  gwedd  newydd  a  rhyf edd  iawn  ar  yr  achos ;  ond 
nid  oes  neb  a  ẃyr  beth  fydd  y  troadaa  a  ddaw  eto  i'r  golwg  cyn-  y 
bydd  yr  achos  hwn  wedi  dyfod  i  derfyniad. 

6.  Achos  Mr.  Machonochie,  Ficar  St.  Albans,  yn  Llundain.  T  mae  yr 
achos  hwn  hefyd  yn  faith  ac  yn  droellawg.  Dechreuwyd  mesurau 
cyfreithiol  yn  erbyn  y  gẃr  hwn  yn  y  flwyddyn  1867,  o  dan  ddeddf 
Dysgyblaeth  Eglwysig  1840.  Ehoddodd  Syr  E.  Philhmore  farn  yn  ei 
erbyn  yn  1868,  oddiwrth  yr  hon  yr  appeliwyd  at  y  Cyfringynghor, 
ond  yno  cadarnhäwyd  barn  SyT  E.  Phillimore.  Ni  wnaeth  Mr. 
Mackonochie  sylw  o'r  "rhybudd,"  a  phenderfynodd  y  Cyfringynghor  ei 
fod  wedi  troseddu,  ac  i  dalu  y  costau.  Yn  1870  gwnaed  cais  drachefn 
at  y  Cyfringynghor  am  ei  attal,  ac  attaliwyd  ef  am  dri  mis.  Dyna'r 
bennod  gyntaf.  Yn  1874  dechreuwyd  cwrs  newydd  yn  ei  erbyn,  ac 
■  attaliwyd  ef  gan  Syr  E.  Phillimore  am  chwech  wythnos.  Galwyd  sylw 
y  llys  yn  1878  at  y  ffaith  o  fod  hyny  yn  ddieffaith,  a  rhoddwyd  ail 
gynnyg  iddo  drwy  anfon  rhybudd;  ond  ni  ufuddhaodd,  ac  mewn 
canlyniad  attaliwyd  ef  am  dair  blynedd;  atafaelwyd  y  fywoliaeth 
hefyd,  ond  torwyd  y  wrti  yn  ddarnau.  Appeliwyd  yn  erbyn  yr 
attaliad  i  Lŷs  y  Frenhines,  lle  yr  eisteddai  Syr  A.  Cockburn  a'r 
Barnwr  MeÜor,  a  phenderfynasant  hwy  fod  Arglwydd  Penzance  a'r 
Cyfringynghor  wedi  gweithredu  yn  afreolaidd, — y  gallasent "  attal "  Mr. 
Mackonochie  am  ei  drosedd  cyntaf,  ond  mai  nid  dyna  oedd  y  gosb  am 
fod  yn  "  gyndyn  "  a  diystyru  y  Uys,  a  defnyddiwyd  ymadroddion  lled 
gryfion  am  Arglwydd  Penzance  a'r  Cyfringynghor,  yr  hyn  oedd  wrth 
fodd  y  blaid  Ddefodol.  Mewn  adeg  ddilynol  atebodd  Arglwydd 
Penzance,  gan  ymosod  yn  haerllug  ar  Syr  A.  Cockburn;  ac  atebodd 
hwnw  mewn  pamphled  galluog  a  brathog,  gan  senu  "trahâusder 
croendeneu  "  Arglwydd  Penzance.  Nid  ydym  yn  gwybod  fod  dim  ond 
aohosion  Eglwysig  wedi  gyru  ein  Barnwyr  "benben  â'u  gilydd,"  er 
dianrhydedd  i*r  fainc.  Yr  oedd  hyn  yn  niwedd  1878.  Ond  appeliwyd 
eto  i  Dŷ  yr  Arglwyddi,  a  phenderfynwyd  yno  fod  yr  attaliad  a  wnaed 
gan  Arglwydd  Penzance  jn  gyfreithlawn.  Ond  elai  y  troseddwr  ymlaen 
yn  union  yr  un  fath.  Dyma  ddiwedd  yr  ail  bennod.  Gau  y  gwelid 
os  cèrid  ymlaen  yn  ol  yr  ail  lwybr,  mai  ?r  carchsr  y  dygid  Mr. 
Mackonochie — ac  nid  oedd  hyny  yn  ddymunol  ar-ol  y  profiad  gyda 
Mr.  Green — cychwynwyd  achos  newydd  eto — y  drydedd  waith;  ond 
gwrthodai  Arglwydd  Penzance;  ond  ar  appêl,  penderfynwyd  fod  y 
trydydd  cais  yn  gyfreithlawn,  yr  hwn  a  amcanai  at  ddifuddio  Mr. 
Macfeonochie,  heb  ei  yru  i  garchar.  Tra  yr  oedd  hyn  yn  myned 
ymlaen,  synwyd  y  wlad  gan  symudiad  newydd  a  chyfrwys.  Anfonodd 
y  diweddar  Archesgob  Canterbury  at  Mr.  Mackonochie  i  awgrymu  iddo 
y  priodoldeb  o  roi  i  fyny  ei  fywoliaeth,  ac  atebodd  yntau  ei  fod  yn 
foddlawn  i  wneyd,  ond  dymunai  ar  yr  Archesgob  wneyd  a  allai  drosto 
gydag  Esgob  Llundain  i  gael  iddo  le  arall.  Anfonodd  yr  Archesgob  y 
llythyrau  i  Esgob  Llundain,  a'r  canlyniad  fu  i  Mr.  Mackonochie  gael  ei 
benodi  i  fywoliaeth  St.  Peter's,  London  Docks,  ac  i  Mr.  Suckling  gael 
ei  symud  oddiyno  a'i  benodi  i  St.  Alban's.  Creodd  hyn  gynhwrf 
anghyffredin  trwy  y  wlad  oll,  o  herwydd  nid  ydoedd  ond  ymgais  i 
fyned  o'r  tu  cefn  i'r  gyfraith, — á'r  awgrymiad  am  hyny  jrn  dyfod  oddi- 
wrth   yr   Arches^ob!     Anfonwyd  proiesi  yn  erbyn  y  peth  at  Esgob 


SETTLLTA  BBBSBNNOL  OWESTIẂH  T  DAẀGÎBtLLTIÀD.  91 

Llundain,  wedi  ei  arwyddo  gan  tua  2500  o  glerigwyr,  ac  un  araH  oddi- 
wrth  tuag  8000  o  leygwyr.  Dygwyddodd  hyn  yn  Rhagfyr  1882. 
Ond  os  yr  amcan  oedd  osgoi  y  gyfraith,  fel  mae  yn  ddiammeu  yr  oedd, 
cafwyd  allan  mai  ofer  ydoedd.  Yr  oedd  Mr.  Martin,  yr  erlynydd,  yn 
gyfreithiwr,  a  chwareu  teg  iddo,  wedi  meddu  penderfyniad  pur  wrol  i 
ddal  ati  mor  hir.  Dygwyd  y  mater  drachefn  o  flaèn  Arglwydd 
Penzance,  a  phenderfynai  efe  fod  troseddau  Mr.  Mackonochie  yn 
haeddu  dif uddiant  (deprimtion),  ac  fod  y  difuddiant  yn  perthyn,  nid  i 
un  fywoliaeth,  ond  i  bob  swydd  Eglwysig  a  ddelid  gan  y  diffynydd ;  ac 
ymhellach  fod  y  difuddiant  yn  perthyn,  nid  301  ünig  i'r  hyn  a  ddelid 
gan  y  diffynydd  pan  y  cyflawnwyd  y  trosedd,  ond  hefyd  i'r  hyn  a  ddelid 
ganddo  pan  yr  oedd  y  farn  yn  cael  ei  chyhoeddi.  Cyhoeddai  gan 
hyny  ei  fod  i  gael  ei  ddifüddio  o'i  fy woliaeth  bresennol,  ynghyd  ag  i 
dalu'r  costau.  Gallasai  hyn  hefyd,  hwyrach,  fyned  yn  destun  dacS  a 
chyfraith ;  ond  fel  y  dy wedwyd,  yr  oedd  Mr.  Martin  yn  gyfreithiwr  â 
llygad  yn  ei  ben,  a'r  peth  cyntaf  a  wnaeth  oedd  galw  ár  Esgob  Llun- 
dain  i  gario  allan  y  dif uddiad ;  ond  gwrthodai  efö,  gan  ddyweyd  tíad 
oedd  a  fyno  Mr.  Martin  â  Ficer  St.  Peter, — mai  "  â  pherson  St  Albän 
yr  oedd  a  fyno  efe ;"  ond  bygythia  Mr.  Martin  gael  mandamus  0  Lŷs  y 
Frenhines  i  orfodi  yr  Esgob  i  wneyd  ei  ddyledswydd,  ac  os  felly  gall  y 
gwrthodiad  hwn  gostio  yn  lled  ddrud  iddo.  Ond  ymhellach,  galwodd 
Mr.  Martin  sylw  yr  Ecclesiastical  Commissioners  at  y  ffaith  fod  Mr. 
Mackonochie  wedi  ei  ddifuddio ;  a  chan  mai  hwy  sydd  yn  talu'r  cyflog, 
y  mae  yr  hysbysrwydd  hwn  yn  peri  nas  gallant  dalu  mwyach  iddo  y 
£300  sydd  yn  perthyn  i  St.  Peter.  Yn  ol  y  newyddion  diweddaraf, 
ymddengys  fod  y  llif  wedi  dyfod  yn  rhy  gryf  i  Mr.  Mackonochie,  a'i 
fod  ar  ol  ymladd  am  16  mlynedd  yn  gogwyddo  at  roddi  i  fyny  gyf- 
reithio ;  ond  nid  yw  yn  debyg  o  roddi  i  fyny  DdefodaetL 

Elem  yn  rhy  faith  wrth  olrhain  achosion  eraill,  o  ba  rai  y  mae 
amryw  wedi  bod,  ac  nid  yw  y  rhai  hyn  ond  rhai  eithafol.  Cyn  y 
cymerir  cwrs  fel  yma,  rhaid  cael  rhywun  digon  gwrol  yn  y  gynnulleidfa 
i  anturio  ar  ymdrech  na  wyddys  ymha  le  y  terfyna  3  ac  yna  rhaid  cael 
cydsyniad  yr  Esgob  i  fyned  ymlaen,  ac  nid  bob  amser  y  gellir  cael 
hyny.  Owrthododd  Esgob  Salisbury  ganiatâu  mesurau  yn  erbyn  Mr. 
Chapman  o  Donhead,  St.  Andrew,  ac  felly  y  gwnaeth  Esgob  Caer  pan 
ddymunwyd  arno  attal  pethau  afreolaidd  yn  Liverpool  yn  1879;  a 
gwyddys  mai  gwell  gan  yr  Esgobion  lonyddwch,  os  gellir  fodd  yn  y 
byd.  Cymdeithas  y  Defodwyr  ydyw  Undeb  yr  Eglwys  Seisonig 
(English  Chwrch  Union),  ac  yn  1879  yr  oedd  yn  perthyn  i  hono  2500  o 
glerigwyr,  a  thros  15,000  o  leygwyr — y  cyfan  yn  17,522  o  aelodau ;  ac 
erbyn  1882  yr  oedd  ganddi  270  o  ganghenau,  cymdeithasau  plwyfol 
100,  undebau  dosbarthiadol  48,  aelodau  yn  agos  i  20,000.  Edrycha 
hyn  yn  fawr,  ond  y  mae  nifer  y  clerigwyr,  yn  bersoniaid  a  churadiaid, 
tua  24,000;  felly  nid  yn  eu  nifer  y  mae  eu  nerth  yn  gymaint,  ond 
yn  eu  gweithgarwch  a'u  dylanwad.  Y  mae  y  rhai  hyn  felly  yn  cario 
eu  Defodaeth  ymlaen  yn  benderfynol,  ac  y  mae  pob  ymdrech  i'ẃ  hattal 
wedi  bod  yn  hynod  ddilewyrch.  Rhoddai  Mr.  James  Girdlestone,  yn 
1882,  adolygiad  ar  y  gwaith  hyd  y.pryd  hwnw,  a  dywedai  nad  oedd 
hanes  am  un  achos  lle  vr  oedd  Ésgob  wedi  cymeryd  mesurau  cyfreithiol 
i  attai  Defodaeth,  ond  eu  bod  yn  fynyeh  ẁedi  attal  lleygwyr  i  am- 


92  8EFTLLFÀ  BBESENNOL  OWESTIWN  T  DADGYSTLLTIAD. 

ddiffyn  eu  hawliau  fël  plwyfolion.  Yr  oedd  lö  o  gwynion  wedi  cael 
eu  gwneyd  gan  wardeiniaid, — yr  oedd  dau  wedi  11  wyddo,  dau  heb  eu 
gorphen,  ac  11  yn  afl  wyddiannus ;  ac  yr  oeddynt  yn  ddyledus  am  yr 
aflwyddiant  i'r  Esgobion.  O'r  11  yr  oedd  8  yn  waharddiadau,  neu 
vetoes  gan  yr  Esgobiori.  Yr  oedd  11  o'r  15  achosion  wedi  bod  yn 
Uaw  Mr.  Girdlestone  ei  hun.  Llwyddodd  ua,  sef  achòs  St.  Vedast; 
methodd  y  10  eraill  o  herwydd  yr  Esgobion.  Erbyn  diwedd  1880  yr 
oedd  y  Gymdeithas  Eglwysig  wedi  gwario  hanner  can'  mil  o  bunnau  i 
geisio  rhoddi  i  lawr  Ddefodaeth;  a  dyma'r  canlyniad,  dim  ond  dau 
achos  wedi  llwyddo  o'r  cwbl,  a'r  llwyddiant  hwnw  mor  ammheus  fel 
nad  oedd  yn  agor  UDrhyw  ffordd  o  attalfa  am  y  dyfodol. 

Beth  y  mae  y  blaid  yn  ei  geisio  î    Dywedai  yT  Anrhydeddus  Charles 
Wood,  Üywydd  yr  Undeb  Eglwysig  yn  Nottingham  yn  1878,  ar  ol 
cyfeirio  at  y  tebygolrwydd  y  byddai  Deddf  yr  Addoliad  Cyhoeddus  yn 
1874  yn  myned  yn  ddirym,  yn  gystal  a  gwaáth  y  Cyfringynghor  mewn 
materion  Eglwysig, — mai   "nid  defodau,  ond  y  presennoldeb  gwir- 
ioneddol,  sydd  wrth  wraidd  y  ddadl  bresennol,  a  dyna'r  amcan  gwir- 
ioneddol  sydd  agostaf  at  ein  calon."    Yn  y  Chwrch  Times  am  Ionawr  7, 
1881,  cawn  eglurhâd  beth  y  maent  yn  ei  hawlio,  ac  am  ba  beth  y  maent 
yn  dyoddef  cosb  a  charchar.     HawUant,  1.  Nad  jw  y  Seriedd  i  ddeddfu 
dim  gyda  golwg  ar  bethau  mewnol  yr  Eglwys  heb  gydsyniad  y  Con- 
focasiwn.     2.    Diddymiad  Llys  y  Cyfringynghor  feí  Uys  Eglwysig. 
3.  Diwygiad  y  Confocasiwn.     4.  Rhyw  reolaeth  ar  allu  y  Goron  i 
benodi  Esgobion.     5.   Diddymiad   yr  uchafiaeth   frenhinol.     6.   Pob 
hawliau  i'r  Eglwyswyr,  fel  i'r  Ymneillduwyr,   yn  eu  heiddo;  hawl 
i  ddewis  eu  swyddogion  eu  hunain  ac  i  dàiwygio  eu  gwasanaeth  eu 
hunain.     7.  Ail  drefniad  y  Uysoedd  Eglwysig  i  gael  awdurdod  ys- 
brydol  ac  nid  tymmorol  gan  y  Senedd  yn  unig,  &c.     Cael  y  pethau 
hyn  oll,  ac  eto  parhâu  yn  Eglwys  Sefydledig!    Y  mae  yn  hawdd 
gweled  y  deuent  oll  gyda  dadgysylltiad.     Mewn  un  gair,  hawliant 
i'r  Eglwys  gael  llywodraethu  ei  hun,  a  gwrthodant  gydnabod  Ar- 
glwydd  Penzance  am  mai  deddf  Seneddol  a'i  gwnaeth  yn  farnwr, 
a'r  Cyfringynghor  am  mai  y  Penadur  sydd  yn  ei  benodi.     Yr  unig 
fraint  gaiff  y  Frenhines  a'r  Senedd  fydd  trefnu  eiddo  yr  Eglwys 
drosti,  a  chydsynio  â'r  hyn  a  wêl  y  Confocasiwn  yn  dda  benderfynu. 
Ond  pe  na  buasai  hyn  ond  cri  y  Defodwyr,  gallesid  yn  hawdd  ei  ddi- 
ystyru ;  ond  y  mae  yn  amlwg  fod  yr  awdurdodau  Eglwysig  wedi  blino 
ar  geisio  eu  hela  â  chyfraith,  os  nad  yn  f wy  ffafríol  na  hyny  iddynt ;  ac 
ymhellach  eto,  ar  yr  16eg  o  Fai,  1881,  penodwyd  Dirprwyaeth  Freri- 
hinol  "  i  edrych  i  mewn  i  gyfansoddiad  a  gweithrediadau  y  llysoedd 
Eglwysig,"  ac  y  mae  adroddiad  y  Ddirprwyaeth  hon  newydd  gael  ei 
gyhoeddi.     Heb  i  ni  fyned  i  fanylion  yr  hanes,  ni  a  roddwn  grynodeb 
byr  o'r  hyn  a  gymeradwyir  ganddynt.     1.  Mewn  achos  o  gamymddyg- 
iad  ac  esgeuluso  dyledswydd,  fod  i'r  Esgob  wneyd  ymchwiliad  i  wîi*- 
ionedd  y  cyhuddiaid,  ac  os  gwel  yn  briodol  anfon  rhybudd  i'r  cyhudd- 
edig ;  os  cydsynia  y  cyhuddedig,  cyhoedda  ei  ddedf ryd  a  bydd  yn  der- 
fynol.     Os  na  wna  hyny,  trinir  yr  achos  yn  llys  jt  Esgob,  o  flaen  yr 
Esgob  a  ch^mghorwr  cyf reithiol.     Gall  yr  Esgob,  os  myn,  anfon  yr 
achos^  i  lys  yr  Archesgob,  o  flaen  y  pen  swyddogoí,  a  bydd  appêl  oddi- 
yno  i  lys  y  Goron.     2.  Mewn  achos  o  heresi  neu  ddefodaeth,  gall 


8EFTLLFA  BBESENNOL  OWESTIWN  T  DADOYSYLLTIAD.  98 

unrhyw  berson  gwyno,  ond  rhaii  cael  cydsyniad  yr  esgób  i  eriyn.  Os 
cydsynia  y  ddwyblaid  rhydd  yr  Esgob  ei  f anì,  a  hono  yn  derfynol.  Os 
eir  ymlaen,  i  lys  yr  Esgob  yr  eir  gyntaf,  o'i  flaen  ef  a  chynghorwyr  cyf- 
reithiol  a  duwinyddol.  Gall  yr  Esgob,  os  myn,  gyda  chydsyniad  y 
ddwyblaid,  anfon  yr  achos  i  lys  yr  Archesgob,  a  gall  hwnw,  naill  ai  ei 
adael  i'r  pen  swyddogol,  neu  ei  wrando  ei  hunan,  gyda,  os  ewyllysia, 
nifer  heb  fod  yn  fwy  na  phump  o  gynghorwyr  duwinyddol.  Appelir 
oddiyno  i  lys  y  Goron,  yr  hwn  a  gynnwys  bump  o  Farnwyr  y  deyrnas, 
ond  rhaid  iddynt  oll  fod  yn  aelodau  o'r  Eglwys  Sefydledig.  Gallant 
hwy  ymgynghori  âg  un  neu  y  ddau  Archesgob.  Os  penderfynir  attal, 
bydd  y  dyfarniad  i'w  gyhoeddi  gan  yr  Archesgob  neu  yr  Esgob,  ac  i'w 
gofnodi  yn  nghofnodlyfr  yr  esgobaeth,  ond  nid  i'w  roddi  ar  ddrws  yr 
Eglwys  fel  yn  bresennol.  Diddymir  carchariad  am  wrthod  ufuddhâu,  a 
rhoddir  attaliad  a  difuddiad  yn  lle  hyny.  Y  mae  hyn  yn  myned  yn 
bell  iawn  yr  un  ffordd  â  chais  y  Defodwyr ;  er  hyny  nid  ydynt  yn  fodd- 
lawn,  ond  cwynant  yn  erbyn  y  Barnwyr,  am  mai  y  Frenhines 
sydd  yn  eu  penodi.  Dichon  y  gwneir  cynnyg  eto  i  ddeddfu  yn  y  cyf- 
eiriad  hwn,  fel  yn  1874 ;  ond  nid  yw  yn  debyg  y  bydd  i  unrhyw  ym- 
gais  ond  gwneyd  pethau  yn  waeth,  naiÛ  ai  gollwng  mwy  o  benrhyddid 
i'r  Defodwyr,  neu  ynte  wasgu  arnynt  a  pheri  cynhwrf  mwy.  Y  ínae  y 
pethau  hyn  wedi  cynhyrfu  y  deyrnaír  bellach  er  ys  llawer  o  flyn- 
yddoedd. 

'Mater  arall  sydd  wedi  peri  anfoddlonrwydd  mawr  ydyw  pwnc  y 
Nawddogaeth  a'r  penodiadau  Eglwysig.  Y  mae  oddeutu  13,000  o  fyw- 
oliaethau.yn  yr  Eglwys,  ac  y  mae  7403  o  honynt  yn  Uaw  personau 
preifat,  nifer  y  rhai  ydyw  4619.  Y  mae  nifer  mawr  o'r  rhai  hyn 
beunydd  yn  y  farchnad,  yn  cael  eu  gwerthu  naill  ai  dros  y  cowẁer  neu 
yn  yr  arwerthfa.  Y  peth  a  werthir  ydyw  yr  hawl  i  benodi  clerigwr  i'r 
fywoliaeth,  am  yr  hyn  y  ceir  yn  fynych  bris  da,  ac  yn  enwedig  os  bydd 
y  clerigwr  yn  hên  neu  yn  afiach,  ac  yn  debyg  o  farw  yn  fuan ;  a  bydd 
oedran  a  gwendidau  corfforol  y  clerigwr,  yn  fynych,  yn  cael  eu  darlunio 
yn  fanwl  yn  yr  hysbysiad  fel  cymhelliad  i  brynu.  Desgrifir  hefyd  fan- 
teision  y  lle  fel  lle  i  bysgota,  &c,  a  chymhelliad  ychwanegol  fydd  os 
bydd  y  boblogaeth  yn  fechan  ac  ychydig  o  waith;  ac  weithiau  dad- 
genir  y  ffaith  na  bydd  dim  Ymneillduwyr  yn  y  plwyf.  Penodwyd 
Pwyllgor  Detholedig  o  Dý  yr  Arglwyddi  yn  1874  i  wneyd  ymchwiliad 
i'r  mater  hwn,  a  Dirprwyaeth  Frenhinol  i  wneyd  yr  un  gwaith  yn  1878; 
ac  y  mae  y  dadguddiedigaethau  a  ddaeth  i'r  golwg  drwy  y  rhai  hyn  yn 
arswydus.  Er  f od  pob  clerigwr  wrth  gael  çi  sef ydlu  mewn  by woliaeth 
yn  gwneyd  llw  nad  yw  wedi  prynu  y  Ue  âg  arian  mewn  unrhyw  fodd, 
eto  sicrheir  fod  dynion  da  yn  gwneyd  hyn  heb  fod  yn  ystyriol  o  gwbl 
o'r  drwg  sydd  ynddo.  Wrth  gwrs  cèrir  llawer  o'r  fasnach  hon  ymlaen 
yn  ddirgel.  Y  mae  agents  yn  cario  ymlaen  y  gwaith,  a  chan  y  rhai 
hyny  gwneyd  arian  yw  y  pwnc.  Weithiau  y  mae  clerigwyr  yn  gweith- 
redu  fel  agents.  Rhoddir  hanes  un  yn  nhystiolaeth  Mr.  J.  C.  Cox,  fel 
y  canlyn : — 

Y  mae  Mr.  Workraa",  alias  Rawlins,  wedi  ao  yn  oario  masnaoh  helaeth  ymlaen 
fel  agent  olerigol.  Y  mae  mewn  urddau  eglwysig.  Ei  enw  gwirioneddol  yw 
Bawlins,  onri  y  mnc  wedi  arf»r  dwsin  o  enwau  ffugiol.  Un  o'i  gyflawniadau  bynod 
eyntaf  oedd  gyda'r  Parcb.  N.  K.,  mewn  eyaylltiud  â  by woliaeth  yn  e»gobaeth . 


94  8ÍFTLLFA.  BBESEIÍNOL  CWEBTIWN  1  DADGYSYLLTLID. 

Twyllodd  Mr.  N.  E.  o  £3000,  dygodd  ef  i  drwbl  o  herwydd  Simoniaeth,  ao  aehosodd 
iddo  gollì  ei  fywoliaeth  a'i  ariaD.  Y  mae  Mr.  N.  E.  yn  awr  yn  gweithio  fel  llafarwr 
wrth  y  dydd,  ao  yn  y  ganaf  yn  gyffredin  yn  y  tlottŷ.  Yn  1853  oafwyd  flawlins  nea 
Workman  yn  euog  o  gyfnewid  y  ffigyrau  ar  cheque  o  £8  i  JÊ80,  a  ohondemniwyd  ef 
i  wasanaeth  penydiol  dros  amryw  flynyddau.  Ar  ol  dyfod  allan  o'r  earohar, 
deohreuodd  ar  nnwaith  weithredu  fel  agent  olerigol  (yr  oedd  o  deulu  da  ao  yn 
meddu  moddion),  a  phrynodd  gyflwyniad  plwyf,  a'r  cyflwyniad  nesaf  o  amryw  fywol- 
iaethau, — dau  neu  drì  o  honynt,  meddir  wrthyf,  a  brynodd  yn  agored  mewn  arwerthfa 
yn  Tolcenhouse  Yard.  Cyhoeddodd  gyhoeddiad  misol,  y  Church  and  School  Oazettet 
a  gyhoeddid  am  araryw  flynyddoedd  yn  56  Great  Russell-street,  Bloomsbury ;  ao  yn 
fynyoh  byddai  ganddo  glerigwr  ieuano  yn  ei  gynnorthwyo  yn  y  fasnaoh  fel  ysgrifenydd. 
Ún*  o'i  gynlluniau  oedd  cyhoeddi  hysbysiadau  yn  yr  Ecclesiastical  Qazette,  a  Heoedd 
eraill.  Dyraa  ddarn  o  hysbysiad  o'r  EccUtiaêtical  Gazette  am  Bhagfyr  1860,  yn 
eynnwys  y  frawddeg  ganlynol,  yr  hon  a  ddylaswn  grybwyll  wrth  son  ara  aohos  Mr. 
N.  K. :  "  Gellir  mewn  llawer  o  achosion  attal  attafaeliad,  bygythiedig  neu  weithred- 
ol;H  a  rboddodd  hysbysiadau  am  arian  i'w  benthyca  i  glerigwyr  yn  symud,  <fcc. 
Trwy  hyn  deuai  yn  gydnabydduä  â  ohlerigwyr  raewn  dyryswoh,  a  ohftdd  lawer  i'w 
rwydan,  a  defnyddiai  hwy  fel  offerynau.  Dengys  ei  fynyoh  f-thdaliadau  nodwedd 
ei  gymeriad.  Yn  1856  yr  oedd  yn  fethdalwr  yn  ei  enw  cywir  Rawlins,  a  thros- 
glwyddwyd  ef  i  garchar  Llys  y  Frenhines  am  dri  mis  Yn  1864,  ar  y  Ofed  o  Fehefin, 
yr  oedd  yn  fethdalwr  dan  yr  enw  *  James  Murray  Hichard  Rawlins,  ndnabyddus  feí 
Riehard  Workman."  Yn  Mawrth  1875  aetb  drwy  Lys  y  Methdaliadau  fel  ••  Murray 
Richard  Workmao,"  a  thyngodd  anudon  trwy  dyngu  na  fuasai  erioed  yn  fethdalwr  o'r 
blaen. 

Nis  gellir  yn  òl  y  gyfraith  werthu  bywoliaeth  wag,  ac  weithiau  y 
mae  person  yn  marw  yn  sydyn  a'r  meddiannydd  eisieu  ei  gwerthu.  ,  I'r 
dyben  hwn  cedwir  nifer  o  glerigwyr  hen,  neu  dewisir  un  felly  iV  roddi 
ynddi,  goreu  po  henaf,  ac  yna  gwerthir  hi.  Gelwir  y  rhai  hyn  yn 
badelli  twymno  (warming  pans),  ac  weithiau  ymrwymant  i  roddi  y  lle 
i  fyny  pan  y  bydd  eisieu ;  a'r  syndod  y w,  y  mae  digon  iV  cael  i  wneyd 
gwasanaeth  fel  hyn.  Nis  gall  Pabydd  gyflwyno,  a  phan  y  byddo 
Pabydd  yn  feddiannydd,  gwerthir  yr  hawl  i'r  cyflwyniad  nesaf.  Y 
mae  gan  un  o'r  enw  Syr  Humphrey  de  Trafford,  yr  hwn  sydd  Babydd, 
fywoliaeth  yn  Wilmslow,  Sir  Gaer.  Ni  ddaeth  neb  yno  ond  trwy 
brynu  er  ys  216  o  flynyddoedd.  Yn  sydyn,  unwaith,  cymerwyd  y 
clerigwr  yn  beryglus  o  glaf,  a  theimlai  y  meddiannydd  bryder  mawr 
i  werthu,  a  chafodd  brynwr.  Gwrthododd  yr  Esgob  dderbyn  y  cyfryw, 
ond  cariwyd  y  mater  i  Dŷ  yr  Arglwyddi  a  phenderfynwyd  yn  erbyn 
yr  Esgob,  yn  ffafr  "buddiannau  eiddo."  Dyẁedodd  Esgob  Peter- 
borough  dipyn  o'i  brofiad, — fod  cant  o  fywoliaethau  yn  Lloegr  yn  llaw 
personau  y  rhai  a  feddant  hawl  i'w  cadw  yn  wag  cyhyd  ag  y  dymun- 
ont^  a  phan  benodant,  na  fydd  raid  cael  tystiolaeth  fod  y  cyfry w  mewn 
urddau,  nac  o  gymeriad,  ac  heb  gael  eu  rhwystro  gan  gwestiwn  o  fâth 
yn  y  byd;  ei  fod  yn  ffaith,  pe  byddai  i  unrhyw  blwyfol  wybod  am 
anfoesoldeb  yn  y  person  a  benodir  i'w  blwyf,  na  faidd  amlygu  hyny  i'r 
Esgob  dan  berygl  cyfraith  libel ;  f od  noddwyr  yn  fynych  yn  cyflwyno 
personau  o  gymeriadau  anf oesol,  a  hyny  drwy  wybod ;  y  gall  baban  yn 
ei  gryd  gael  ei  benodi  i'r  fywoliaeth  frasaf  yn  Lloegr,  yr  hon  a  gedwir 
yn  barod  iddo  trwy  ymrwymiad  i'w  gwaghâu;  iddo  ef  gael  ei  alw  i 
sefydlu  pedwar  o  glerigwyr,  y  cyntaf  yn  barlysedig,  yr  aü  mor  hen  a 
methedig  fel  wedi  cael  ei  awdurdodi  y  gofynodd  yn  uniongyrchol  am 
ganiatâd  i  fod  yn  absennol  yn  barhâus  o'r  fywoliaeth  bwysig  y  penod- 
asid  ef  iddi,  y  trydydd  yn  feddwyn  adferedig  yn  cael  ei  benodi  i 
Uwyf  eyfagos  i'r  lle  y  bu  yn  meddwi,  y  pedweiydd  wedi  ymddiswyddo 


SBFTLLFA  BBEÔBlrâoL  CWBSTtWN  T  DADGTSTLLTIAD.  W 

yn  hytrach  na  wynebu  ymchwiliad  i  gyhuddiadau  o  anfoesoldeb 
gwarthus  nas  gallai  eu  gwadu;  a  dywed  yr  Esgob  parchedig  y 
gwyddai  y  noddwyr  yn  y  pedwar  achos  hyn  beth  oeddynt  yn  ei  wneyd, 
ac  nas  gallai  efe  wrthod ;  a  phe  gwnelsai,  y  gallasai  y  neb  a  wrthodai 
brynu  fle  iddo  ei  hun  drannoeth  yn  y  farchnad,  a  herio  yr  Esgob. 
Tybir  weithiau  pe  byddai  y  bywoliaethau  oll  yn  llaw  yr  Esgobion, 
eu  bod  hwy  mor  dduwiol  fel  y  cai  yr  Eglwys  chwareu  teg.  Gẃyr 
Gymru  rywbeth  am  hyn  yn  yr  amser  a  basiodd.  Y  mae  gan  Esgob 
Lmndain  dri  mab  yn  nghyfraith,  un  wedi  cael  bywoliaeth  ganddo 
gwerth  £650,  yr  aü\  gwerth  £639,  y  trydydd,  gwerth  £1800,  gan  eu  tad 
yn  nghyfraith.  Rhoddodd  Esgob  Worcester  fywoliaeth,  gwerth  £2500, 
i'w  frawd  yn  nghyfraith.  Esgob  Carlisle  i'w  fab,  dwy  flwydd  oed  feí 
offeiriad,  £500  yn  y  flwyddyn.  Yr  oedd  y  diweddar  Árchesgob  yn 
adnabyddus  fel  un  oedd  wedi  dwyn  ei  berthynasau  i'r  brasder.  Ond 
pa  raid  ychwanegu  ? — "  Megys  yr  oedd  yn  y  dechreu,  &c "  Fr  rhai 
sydd  yn  meddu  gwaed  neu  ddylanwad  y  mae  y  by  woliaethau  brasaf, 
a  rhaid  i'r  plwyfolion  druain  dderbyn  y  neb  a  anfonir  iddynt,  boed 
ef  y  peth  y  bo. 

Yr  ydym  wedi  crybwyll  jr  Esgobion,  ac  y  maent  hwythau  wedi  bod 
yn  destun  sylw  mawr  iawn ;  yn  wir,  y  mae  cymaint  o  achwyn  arnynt 
o  bob  cyfeiriad,  fel  oni  b'ai  am  anrhydedd  a  gwobr  y  swydd,  y  buasem 
yn  tybied  na  buasai  neb  yn  foddlawn  i'w  derbyn.  Nid  bychan  ydyw 
helynt  y  Llywodraeth  pan  y  daw  esgobaeth  yn  wag,  a'r  rhan  fynychaf 
yr  annysgwyliadwy  a  ddygwydd  yn  y  penodiad.  Ar  y  cyfan  y  mae  y 
penodiadau  diweddar  yn  dda ;  hwyrach  mai  un  o'r  rhai  salaf  ydoedd 
yr  un  Cymreig  i  Esgobaeth  Llandaff ;  ond  nis  gellir  dyweyd  mai  ar  y 
rhai  goreu  a  mwyaf  llafurus  y  disgyn  y  coelbren.  Crewyd  chwech 
o  esgobaethau  newyddion  o  fewn  y  deng  mlynedd  diweddaf,  sef  St 
Albans,  Truro,  Liverpool,  Newcastíe-on-Tyne,  Wakefield,  a  Southwell, 
drwy  ddeddfau  Seneddol.  Yr  oedd  y  penodiadau  cyntaf  i'r  rhai  hyn  yn 
gyfangwbl  gan  y  Llywodraeth,  heb  ragrith  y  conge  tfelire.  Mewn 
amgylchiadau  cyffredin,  awdurdodir  y  Deon  a'r  Chapter  drwy  y  conge 
tfelire,  i  ethol  yr  Esgob,  ond  bydd  llythyr  cydfynedol  oddiwrth  y 
Frenhines  yn  dyweyd  pwy  i'w  ethol.  Flynyddoedd  yn  ol  gwnaed  ym- 
drech  i  dori  drwy  y  ffurf  ragrithiol  hon,  ac  i  wrthwynebu  penodiad, 
ond  gwelwyd  yn  fuan  y  perygl  o  hyny.  Pan  benodwyd  Dr.  Hampden 
i  Hereford  yn  1847,  anfonodd  y  Deon  a'r  Chapter  gofeb  at  y  Frenhines 
yn  dymuno  cael  rhywun  arall,  ond  yn  aneffeithiol.  Yna  anfonodd  y 
Deon  at  y  Prif  Weinidog,  Arglwydd  John  Russell,  nas  gallai  unrhyw 
ystyriaeth  ar  y  ddaear  ei  ddwyn  i  roddi  ei  bleidlais  ya  ffafr  Dr. 
Hampden;  a  dyma  ateb  y  Prif  Weinidog: — uSyr, — Y  mae  genyf  yr 
anrhydedd  o  gydnabod  derbyniad  eich  llythyr  am  yr  22ain  cyfisol, 
ymha  un  yr  awgrymwch  i  mi  eich  bwriad  i  droi  y  gyfraith.  Meddaf 
yr  anrhydedd  o  fod,  eich  ufudd  was,  J.  Rüssell."  Ceisiwyd  hefyd 
wrthwynebu  penodiad  Dr.  Temple  yn  Esgob  Exeter  yn  1869;  ond  y  mae 
pob  ymgais  felly  bellach  wedi  ei  roddi  heibio,  gan  ei  fod  yn  beryglus 
o  arwain  y  rhai  a'i  gwnant  i  afael  cosbedigaeth.  Yn  yr  esgobaethau 
newyddion,  nid  oedd  Deon  a  öhipter  i  ragrithio  ethol,  ac  felly  ni 
chawsant  ond  gorchyrayn  y  Frenhines  yn  noeth  i'w  hawdurdodl 
Dywedid  nad  oeáá  yr  esgobaethau  hyn  i  gostto  dim  i'r  wlad,    Dyma 


96  SBFTLLFÀ  BBESENNOL  CWJ58TIWN   T  DADGYSYLLTIAD. 

fel  y  mae  cyflog  Esgob  St  Albans  wedi  ei  gael, — oddiwrth  roddion 
(llogau),  £465  yn  flynyddol;  llog £42,000,  sef  pris  gweribhiad  Winchester 
House,  £1696;  trosglwyddwyd  o  esgobaethau  Winchester  a  Rochester, 
£1000;  cyfan,  £3161.  Cyflog  Esgob  Truro,— oddiwrth  logau  cyf- 
roddion,  £2200;  trosglwyddwyd  o  esgobaeth  Exeter,  £800;  cyfan, 
£3000.  Oddieithr  y  cyfroddion  uchod,  y  mae  y  cyflogau  yn  dyfod 
o  arian  y  wlad,  sef  yr  eiddo  Eglwysig,  ac  y  mae  y  rhai  hyn  yn  creu 
vested  interests  newyddion,  y  rhai  y  bydd  yn  rhaid  eu  cymeryd  i'r  cyfrif 
pan  ddadwaddolir  yr  Eglwys.  Chwanegwyd  cyflog  Esgob  Liverpool 
£1200  yn  1882,  trwy  gael  deddf  Seneddol  i  werthu  cyflwyniad  plwyf 
Walton-on-the-Hill. 

Ond  yr  hyn  sydd  wedi  tynu  sylw  mwyaf  ydyw  pleidleisiau  ac  areith- 
iau  yr  Esgobion  yn  Nhŷ  yr  Arglwyddi,  pa  rai  sydd,  y  rhan  fynychaf  o 
lawer,  yn  erbyn  pob  diwygiad,  ac  ni  chlywir  eu  llais  byth  yn  erbyn 
gorthrwm  a  gormes.  Dygodd  eu  pleidlais  ar  y  mesur  priodas  â  chwaer 
gwraig  drengedig,  drwy  yr  hyn  y  collwyd  y  mesur  hwnw  yn  1883,  pan 
yr  oedd  bron  a  chyrhaedd  y  làn,  y  mater  hwn  i  sylw  neillduol.  Dyma 
restr  fer  o'u  pleidleisiau  ar  y  mesurau  canlynol : — 1821,  mesur  er  di- 
ddymu  cosb  marwolaeth  am  ladrata  eiddo  o  siop,  gwerth  pum'  swllt,  o'r 
esgobion  o  blaid  y  mesür,  0 ;  yn  erbyn,  7.  Rhyddhâd  y  Pabyddion, 
1821 :  o  blaid,  2;  yn  erbyn,  25 ;  eto  1822,  o  blaid,  1 ;  yn  erbyn,  23; 
eto  1829,  o  blaid,  10 ;  yn  erbyn,  19.  Mesur  Diwygiad  Seneddol  1831 : 
o  blaid,  2 ;  yn  erbyn,  21;  eto  1832,  o  blaid,  12;  yn  erbyn,  15.  Rhydd- 
hâd  yr  Iuddewon  1833:  o  blaid,  3;  yn  erbyn,  20;  eto  1858,  o  blaid, 
7;  yn  erbyn,  11.  Agoriad  y  Prifysgolion  i  Ymneillduwyr  1834:  o 
blaid,  2 ;  yn  erbyn,  22 ;  mesur  arall  i'r  un  pwrpas  1867,  o  blaid,  2 ;  yn 
erbyn,  4;  eto  yn  1869,  o  blaid,  0;  yn  erbyn,  3.  Diddymu  y  Dreth 
Eglwys  1858:  o  blaid,  0;  yn  erbyn,  24;  eto  yn  1860,  o  blaid,  0;  yn 
erbyn,  16 ;  eto  yn  1867,  o  blaid,  0 ;  yn  erbyn,  7.  Diddymu  prawf- 
ddadganiad  fel  cymhwysder  i  swyddau  cyhoeddus  1860:  o  blaid,  0; 
yn  erbyn,  2;  eto  yn  1861,  o  blaid,  0;  yn  erbyn,  4;  eto  yn  1862,  o 
blaid,  1;  yn  erbyn,  12;  eto  1863,  o  blaid,  0;  yn  erbyn,  8;  eto  yn  1865, 
o  blaid,  1 ;  yn  erbyn,  10.  Agor  ý  mynwentydd  1876  :  o  blaid,  1 ;  yn 
erbyn,  16;  eto  yn  1877,  Ebrill  26,  o  blaid,  1 ;  yn  erbyn,  15;  eto  Mai 
17,  o  blaid,  3;  yn  erbyn,  11 ;  eto  Mehefin  18,  o  blaid,  4;  yn  erbyn,  8 ; 
yn  1880,  pan  y  cariwyd  y  mesur,  o  blaid,  10;  yn  erbyn,  6.  Priodas  á 
chwaer  gwraig  drengedig  1883 :  Mehefin  11,  o  blaid,  0;  yn  erbyn,  22; 
Mehefin  28,  o  blaid,  0;  yn  erbyn,  17.  Mesur  creulondeb  at  anifeil- 
iaid  (er  diddymu  saethu  colomenod),  ni  chymerodd  yr  Esgobion  unrhy  w 
ran  yn  y  siarad  na'r  rhaniad  hwn ;  gwrthodwyd  ef  trwy  30  yn  erbyn 
17.  Ddechreu  1883  daeth  i  ran  Mr.  Gladstone  i  benodi  Archesgob  i 
Canterbury,  y  swydd  uchaf  yn  yr  Eglwys.  Daeth  y  cyffelyb  i  ran  Mr. 
DÎ8raeli  yn  1868,  pan  benodwyd  y  diweddar  Archesgob.  Yn  amserol 
iawn,  tua'r  adeg  y  bu  efe  farw  cyhoeddwyd  rhanau  helaeth  o  ddydd- 
lyfr  y  diweddar  Esgob  Wilberforce,  ac  yn  hwnw  cawn  olwg  ar  yr  ym- 
giprys  mawr  fydd  ar  achlysuron  felly.  Rhoddwn  ychydig  ddyfyn- 
iadau: — "Dywedodd  y  Duc  wrthyf  am  gyffro  Disraeli  pan  ddaeth 
allan  o'r  ystaf ell  f renhinoL  Rhyw  ymdrech  ynghylch  yr  archesgobaeth. 
Dywedai  Arglwydd  Malmesbury  hefyd  iddo  siarad  â  Disraeli  ac  iddo 
ddyweyd,  'Peidiwch  a  dwyn  ychwaneg  o  bothers  i  mi;  y  mae  genyf 


SEFfLLFA  BBBSEmrOL  OWJBflTlWN   T  DADGYBYLLTIÀD.  07 

eisoes  ddigon  i  yru  dyn  yn  wallgof/  Credaf  fod  y  Frenhines  yn  pwyso 
am  Tait  yn  erbyn  Esgob  Ely  fe  allai,  neu  rywun  araü."  "Llawer  o 
ymddyddan  â  Deon  Windsor.  Siaradai  ef  gyda  Uawer  o  ochelgarwch 
ynghylch  y  penodiadau  diweddar,  ond  dywedai,  'Ni  ẁyr  yr  Eglwys 
f aint  ei  dyled  i'r  Frénhines.  Y  mae  Disraeli  wedi  bod  yn  hollol  anwy- 
bodus,  perffaith  ddiegwyddor;  marchogai  y  ceffyl  Protestanaidd  un 
diwmod,  yna  dychrynai  rhag  ei  fod  wedi  myned  yn  rhy  bell,  a  niweidio 
yr  etholiad  yn  y  Siroedd,  felly  trôdd  oddiamgylch  yn  gwbl  a  chynnyg- 
iodd  enwau  na  chly wyd  am  danynt  erìoed.  Nid  oedd  dim  na  wnelai ; 
ond  drwy  y  cwbl  yr  oedd  yn  elynol  i  chwi ;  efe  yn  unig  a  rwystrodd  i 
Lundain  gael  ei  chynnyg  i  chwi.     Edrychai  y  Frènhines  am  Tait,  ond 

cydsyniasai  i  chwi.'    Cynnygiodd  Disraeli i  Canterbury ! ! !    Ni 

fynai  y  Frenhines  ef ;  yna  cydsyniodd  Disraeli,  gyda'r  anewyllysgarwch 
mwyaf,  a  chyda  thymher,  i  Tait.  Yna  cynnygiodd  Disraeli  Wordsworth 
i  Lundain.  Gwrthwynebai  y  Frenhines  yn  gryf ;  dim  profiad,  pasio 
heibio  esgobion,  &c. ;  yna  awgrymodd  Jackson,  a  dau  eraill,  nid  y  chwi." 
"  Amgylchir  chwi  gan  ddynion  twyllodrus,  dau-wynebog.  Gwrthwyn- 
ebai  Disraeli  Leighton  â'i  holl  nerth  ar  bob  amgylchiad.  Buasai  y 
Frenhines  yn  ei  hoffi  yn  fawr,  ond  ni  fynai  Disraeli  glywed  am  dano. 
Nis  gellwch  ddychymygu  y  penodiadau  a  gynnygiodd  ac  a  dynodd  yn 
ol,  neu  ynte  y  Üyswyd  ef.  Pwysai  am  gael  Champneys  i  Peterborough ; 
nid  oedd  ganddo  un  meddwl  am  ddim  ond  pleidleisiau  y  foment ;  dan- 
gosodd  anwybodaeth  ynghylch  pob  mater  Eglwysig,  dynion  ac  opin- 
iynau,  oedd  yn  rhyfeddol,  gan  wneyd  cynnygion  un  ffordd  a'r  ffordd 
arall ;  marchogaeth  y  ceffyl  Protestanaidd  i  ennill  y  bwrdeisdrefi,  ac 
yna  pan  y  tybiai  ei  f od  wedi  myned  mor  bell  fel  ag  i  beryglu  y  siroedd 
yn  troi  ac  yn  penodi  Bright  a  Gregory,  adyn  perffaith  ddiegwyddor. 
Hyderaf  na  chawn  byth  y  cyffelyb  ddyn  eto."  Felly  yr  Esgob  Wil- 
berforce.  A  ellir  dychymygu  am  ddarlun  mwy  truenus  î  Y  penod- 
iadau  mwyaf  pwysig  yn  yr  Eglwys  yn  hollol  ddarostyngedig  i  amcan- 
ion  gwleidyddol !  Yr  oedd  penodiad  Dr.  Benson,  bron  yr  ieuengaf  fel 
esgob,  jn  bur  annysgwyliadwy.  Nis  gallwn  yma  fyned  drwy  hanes  y 
seremonîau  cysylltiedig  â'i  osodiad  yn  y  swydd;  erioed  nis  gwnaed 
hwy  yn  fwy  cyhoeddus  drwy  y  wasg,  ac  erioed  ni  welwyd  mwy  o'r 
ffolineb  sydd  yn  perthyn  iddynt.  Costiodd  yr  holl  seremoniau  i'r  arch- 
esgob  newydd,  yn  ol  adroddiad  Seneddol  o  honynt,  £856  5s.  6c. ;  ac 
nid  oedd  hyn  yn  ddiammeu  ond  rhan  fechan  o'r  hyn  a  gostiodd  ei 
ddyrchafiad  iddo.  Beth  amser  yn  ol  arferai  gostio  £30,000 ;  a'i  gyflog 
ydyw  £15,000.  Yn  wir,  y  mae  y  fees  a  delir  gan  bob  clerigwr  ar  ei 
dderbyniad  i  fywoliaeth  yn  orthrymus.  Y  mae  genym  hanes  am  un 
yn  derbyn  bywoliaeth  yn  werth  £240  net  yn  flynyddol,  nad  oedd  gan- 
ddo,  am  yr  hanner  blwyddyn  cyntaf,  ohd  £8  6s.  at  gadw  ei  hun  a'i 
deulu,  ar  ol  talu  y  costau. 

Y  mae  pymtheng  mil  cyflog  yr  Archesgob  yn  awgrymu  i  ni  gyflogau 
y  clerigwyr.  Y  mae  tua  14,000  o  fywoliaethau,  a  24,000  o  rai  mewn 
urddau.  Y  mae  11,186  o  glerigwyr  yn  byw  yn  eu  bywoliaethau, 
a  1509  heb  fod  felly;  387  o  guradiaid;  a  4888  o  guradiaid  cyn- 
northwyol;  y  cyfan,  17,970.  Mae  rhai  o'r  bywoliaethau  hyn  yn 
freision  iawn,  megys  Halsall,  £3500,  a  Winwich,  £8200,  ill  dwy  yn 
swydd  Lancaster,  a'r  cyflog  yn  f wy  nag  eiddo  esgob  o'r  ffasiwn  newydd. 


9$  8EFXX*F4  BBBSRÄNOI»  OWE8T1WN  Y  JUDOtSYIATUDL 

Dywedir  fod  deg  o  fy  woliaethau  cydrhwng  £2000  a  £3000.  Y  mae 
hef yd  lawer  o  segurswyddau,  ac  níd  yẁ  y  tâl  am  y  rhai  hyny  byth  yn 
fychan.  Ond  y  mae  ochr  arall  i'r  ddalen.  T  mae  hefyd  fywohaethau 
bychain,  lle  y  mae  clerigwyr  ynddynt  yn  hanner  newynu;  ac  y  mae 
gan  yr  Eglwys  gyfoethog  hon  247  o  gymdeithas  ehisenol  i  gynnorthwyo 
clerigwyr  mewn  cyfyngder;  ac  y  mae  yr  Ecclesiastical  Commissioners, 
gyôar  eiddo  anferth  sydd  yn  eu  dwylaw  byth  er  1886,  yn  ceisio 
gwastadhâu  a  chynnorthwyo  bywoliaethau  gweiniaid,  neu  o  leiaf  y  maent 
*  wneyd  hyny,  ac  eto  y  mae  yr  holl  ymdrechion  hyn  yn  methu  lleddfu 
y  caledi.  Yn  y  flwyddyn  1878  dywedai  adroddiad  y  "  Cynghor  er 
Oynnorthwyo  Clerigwyr  Tylodion,"  eu  bod  wedi  cynnorthwyo  er  ei 
ddechreuad  4000  o  achosion,  gyda  rhoddion  o  £5  i  £25,  heblaw 
parseli  lliosog  o  ddillad,  blancedi,  cynfasau,  esgidiau,  &c.  Yn  ystod  y 
flwyddyn  derbyniasid  389  o  geisiadau,  cynnorthwywyd  279  âg  arian, 
5  â  dillad  heb  arian,  a  gwrthodwyd  neu  oedwyd  105.  Dyma  esiampl : 
"Ficer,  41  oed,  13  mlynedd  mewn  urddau,  6  o  blant  yn  dibynu  arno; 
ei  holl  gyflog  £135  y  flwyddyn."  Ysgrifena  ei  Archddiacon,  "Nis  gwnr 
ac  ni  chlywais  erioed,  am  un  achos  mwy  truenus  nag  eiddo'r  Parch. 

,  gŵr  ieuanc,  gyda  gwraig  a  theulu  mawr  ac  ieuanc,  ei  fy woliaeth 

yn  bur  fechan ;  prin  yn  alluog  jpan  yn  iach  i  gael  y  ddau  ben  ynghyd, 
wedi  ei  daro  i  lawr  yn  sydyn  gydag  afiechyd  poenus  ar  yr  ymenydd ; 
gwaherddir  ef  yn  f anwl  rhag  gwneỳd  dim ;  anhawdd  ei  lywodraethu ; 
rhaid  iddo  wrth  gwrs  of alu  am  un  yn  ei  le ;  y  mae  yn  bresennol  yn 
haeddu  cynnorthwy.  Yr  oedd  yn  ŵr  o  gryn  rym  a  gallu  at  waith. 
Ehowch  iddo  gymaint  âg  a  alloch/"  Rhoddodd  y  Pwyllgor  £20. 
Drachefn  :  "Clerigwr,  48  oed,  18  mlwydd  mewn  urddau,  ei  holl  gyflog 
£58  y  flwyddyn,  yn  hollol  ac  anobeithiol  ddall ;  nid  ei  fai  ei  hun,  gan 
fod  ei  gymeriad  jn  ddilychwin.  Rhoddodd  y  Pwyllgor  £10."  Oyda'r 
curadiaid  y  mae  yn  fwy  truenus  fyth.  Y  mae  cymdeithas  er  eu 
cynnorthwyo  hwythau,  gyda'r  ddau  Archesgob  yn  llywyddion  iddL 
Ehoddwn  ddyfyniad  neu  ddau  o'r  adroddiad  : — "  Nis  gallwn  ddyweyd 
wrthych  mor  ddiolchgar  ydym  am  eich  rhodd.  Pan  ddywedaf  wrthych 
i  ni  eistedd  yr  holl  auaf  hwn  yn  ein  hystaf elloedd  heb  ddim  tân,  gallwch 

ddychymygu  y  gweddill."     " ,  58  mlynedd  o  wasauaeth.     Ordein- 

iwyd  yn  1815.  Yn  ei  guradiaeth  bresennol  er  1821.  Gwn  iddo 
wneyd  Uawer  mwy  ac  yn  well  na  llawer  ieuangach  yn  yr  Esgobaeth,  y 
rhai  a  ddyrchafwyd  ar  ol  ychydig  flynyddoedd  o  wasanaeth,  ond  yr 
oeddynt  hwy  o  deidu.     Pe  buasai  gan  y  plwyfolion  lais,  penodasid  ef 

yn  rector  yn  unfrydol"     " ,  48  mlynedd  o  wasanaeth.     Y  mae 

wedi  bod  yn  gurad  yn  nês  i  35  na  80  mlynedd.  Duwinydd  rhagorol, 
ac  o  fywyd  sydd  yn  esiampl.  Dyn  dystaw,  gostyngeáig ;  cafodd  dros 
30  mlynedd  yn  ol  yr  hyn  sydd  wedi  bod  iddo  ef  yn  guradiaeth  barhâus, 
ac  un  bur  wael.     Bob  amser  o  gymeriad  rhagorol  ac  yn  bur  barchus. 

Nid  oes  ganddo  ond  ychydig  iawn  at  fyw."     " 9  29  mlynedd  o 

wasanaeth.     Gẃr  pur  dalentog,  ond  fod  ei  egníon,  i  ryw  raddau,  wedi 

eu  parlysu  trwy  siomedigaethau.     Yn  bur  barchus  yn  nhref  ,  a 

chanddo  dysteb  brydferth  wedi  ei  rhoddi  iddo  rai  bíynyddoedd  yn  ol 

gan  y  plwyfolion."     " ,  29  mlynedd  o  wasanaeth.     Gwir  foneddwr 

o  enedigaeth  a  moesau,  a  chryn  lawer  o  zel  a  gallu  pregethwrol ;  braidd 
o'r  neilldu,  heb  gymdeithasu  llawer  â'i  gymydogion  clerigol,  o  herwydd 


snfYUSÁ.  bbbbjotpi,  owjestiwn  T  D^jnresTOTifp,  $0 

cyfyngdor  eji  amgylchiadau.  a  bydd  yn  rhaid  iddo  yn  fynycl*  ddibynu 
ar  olchwraig  a  pheidio  cadw  miorwyn.  Naw  o  blant  eartref,  oll  yn 
dibynu  arno."  Y  mae  adroddiad  Seneddol  wedi  ei  gael  ar  gyflogau  y 
curadiaíd,  a  dengys  hwnw  (1881),  y  pethau  canlynol : — "  O'r  curadiaid 
yn  meddu  yr  holl  ofal  derbynia  I,  £20;  1,  £30;  3,  £40;  32,  £80; 
78,  £100 ;  22,  £200 ;  un  bob  un,  £250 ;  £270 ;  £290 ;  £300.  Curadiaid 
cynnorthwyoí,  2,  bwyd  a  llettŷ ;  2,  ardreth  yr  eisteddleoedd ;  6,  £1  yr 
wythnos;  4,  £10  y  flwyddyn;  23,  £20;  15,  £30;  29,  £40;  90,  £50; 
439,  £100;  1014,  £120;  1109,  £150;  162,  £200;  13,  £250;  a  2, 
£300.  Gofidiau  y  curadiaid  a  darddant  oddiar  ansicrwydd  eu  lle, 
yçhydig  obaith  am  ddyrchafìad,  a  thuedd  i  gael  llai  o  gyflog 
wrth  fyned  yn  hen.  Y  mae  y  canlynol  yn  dalfyriad  o  lythyr 
a  anfonwyd  i'r  Standard  gan  gurad  triugeinmlwydd  oed : — "Der- 
byniais  urddau  35  mlynedd  yn  ol,  a  dechreuais  y  weinidogaeth 
yn  Esgobaeth  Ely.  Am  amser  yr  oedd  pob  peth  yn  llyfn;  gweith-  • 
iwn,  gan  ddysgwyl  gwobr  o  fywoliaeth  fechan.  Symudais  o'r 
naill  le  i'r  Uall ;  arosais  mewn  un  lle  yn  agos  i  20  mlynedd.  Bum  fyw 
ar  ol  pedwar  o'm  hesgobion, — dau  yn  esgobaeth  Ely  a  dau  yn  Norwich. 
Cadwai  gobaith  fi  i  fyned  ymlaen;  ond  o'r  diwedd  gadawodd  fi  yn 
afiach,  hen,  ac  heb  fywoliaeth.  Nid  ymwthiwn.  Trwy  farwolaeth  fy 
rector  diweddaf,  a  cholli  ychydig  eiddo,  gyrwyd  fi  i  Lundain  i  geisio 
gorphwysdra  a  chynghor  meddygol.  Gwariwyd  fy  arian  yn  fuan ;  yn 
afiach  nis  gallwn  bregethu,  a  chwiliwn  am  rywbeth,  gyda'm  gwybodaeth 
o  lyfrau  ac  ieithoedd,  i  gael  bara  beunyddiol.  Ysgrifenu  i'r  cyfnodol- 
ion,  rhoi  gwersi  mewn  French,  cop'io,  ac  hyd  yn  nod  cyfeirio  envelópe$ 
llythyrau  am  bum'  swllt  y  fil ;  ceisiwyd  yr  oll,  ond  bob  nos  Sadwrn 
dygai  rhent  yr  unig  ystafell  a  breswyliwn  fy  nghyflog,  heb  adael  i  mi  ond 
hanner  coron  i  fyw  arno  yr  wythnos  ganlynol.  Gwerthais  fy  llyfrau 
a'm  pregethau,  aeth  fy  nillad  oedd  o  unrhy w  werth  i'r  wystlfa,  a  bum 
fyw  fel  hyn  am  ddwy  flynedd.  Ysgrifenais  at  rai  o'm  cydefrydwyr  yn 
y  Brifathrofa :  anfonodd  un  fy  lly thyr  fr  swyddfa  elusenol,  ac  arall  i'r 
CharUy  Organùation  Soáety.  Daeth  swyddogion  y  ddwy  gymdeithas 
ataf,  a  gwnaethant  ymchwihad  fel  arferol, — cynghorent  fi  i  appelio  at 
gymdeithasau  Eglwysig.  Appeliais  at  dair,  ac  yr  oedd  pob  tystiolaethau 
yn  fy  nghylch  yn  foddhaol;  ond  yr  ateb  oedd,  ^Na,'  heb  unrhyw 
reswm.  Erbyn  hyn  yr  oeddwn  yn  hanner  newynu.  Wrth  fyned  ar 
hyd  heolydd  y  ddinas  i  chwilio  am  orchwyl,  gydag  esgidiau  wedi 
gwisgo  allan  a  dillad  llwm,  bum  rai  troion  am  ddeuddydd  olynol  heb 
fwyd.  Ar  ol  y  deuddeng  awr  cyntaf  y  mae  poenau  blaenllym  newyn 
yn  darfod.  Gwnaethum  fy  meddwl  i  fyny  y  buasai  raid  i  mi  farw — o 
ddim  ond  eisieu,  yn  ninas  gyfoethocaf  y  byd.  Un  diwrnod,  yn  yr 
Hydref  diweddaf,  aethum  ry wfodd,  nis  gwu  yn  iawn  pa  fodd,  hyd  sedd 
yn  ymyl  y  llyn  crwn  yn  Ngerddi  Kensington.  Eisteddais  am  oriau 
heb  wybod  prin  pa  le  yr  oeddwn.  Dydd  Sadwrn  ydoedd,  a  phrin  yr 
archwaethaswn  fwyd  er  y  dydd  Iau  blaenorol.  Ond  daeth  hen  gyd- 
fyfyriwr  colegawl  heibio,  ac  adnabu  fi.  Dywedwyd  fy  hanes  yn 
fuan  a  daeth  cynnorthwy  yn  ebrwydd.  Oni  b'ai  am  y  Samariad  tru- 
garog  hwn  buaswn  farw,  a  chofnodasid  hyny  yn  y  newyddiaduron  fel 
marwolaeth  druenus  clerigwr  ac  ysgolhaig.  Yr  wyf  yn  ysgrifenu  er 
mwyn  y  rhai  sydd  yn  cychwyn.     Os  bydd  i  gurad,  ar  ol  blynyddoedd 


100 


8BFTLLFA  BBBBENHOL  OWBBTIWB   T  DADOYSTLLTIAD. 


o  lafur  a  dysgwyl  amyneddgar,  golli  ei  iechyd,  nid  oes  sefydliad  i  roddi 
cymhorth  iddo.  Y  mae  gwell  darpariaeth  ar  gyfer  llaw-weithwyr  a 
llafurwyr,  gyda'u  clybiau  cleifion,  nag  ar  gyfer  ysgolheigion  neu  glerig- 
wyr  tìodion."  Ar  y  5ed  o  Chwefror,  1880,  appelioad  y  Parch.  S. 
Matson,  diweddar  gurad  Membury,  Devon,  at  warcheidwaid  Axminster 
am  dderbyniad  i'r  tlotty.  Buasai  yn  gurad  am  30  mlynedd,  ond  nid 
oedd  ganddo  y  pryd  hyny  ddim  i  ddibynu  arno.  Gyda  gofid  dwys 
caniataodd  y  gwarcheidwaid  ei  ddymuniad.  Dyma'r  Eglwys  sydd  yn 
gwario  miloedd  ar  eglwysi  newyddion ;  ac  j  mse  pob  plwyf  newydd  a 
ffurfir  yn  costio  oddeutu  £20,000, — eglwys  y  cyfoethogion  I 

Mater  sydd  wedi  tynu  llawer  iawn  o  sylw  ydyw  y  cyfrifiad  a  wnaed 
yn  ddiweddar  o  bresennoldeb  mewn  addoliad.  Dechreuodd  adeg 
cynnaiiad  y  Gynnadledd  Eglwysig  yn  Newcastle,  yn  yr  Hydref,  1881 ; 
y  Sabboth  blaenorol  darfu  rr  Newcastle  Daily  Chronicle  anfon  cyfrif wyr 
i  bob  lle  o  addoliad  yn  Newcastle  a  Gateshead  i  gymeryd  nifer  y  rhai 
oedd  yn  bresennol,  a  chyhoeddwyd  y  cyfrif  yn  y  newyddiadur  hwnw 
ar  y  5ed  o'r  mis.  Ar  y  Sabboth  hwnw  yr  oedd  llawer  o  glerigwyr 
dyeithr  yn  yr  'eglwysi,  wedi  dyfod  yn  barod  erbyn  y  Gynnadledd. 
Cyferbynid  y  cyfrifiad  â'r  cyfrifiad  a  wnaed  yn  1851,  ac  fel  hyn  y 
safai: — 


1851. 

1881. 

Poblog- 

Eglwysi 

Eglwysi 

Poblog- 

Eglwysi 

Eglwysi 

aeth 

Sefydledig. 

Rhydd. 

aeth. 

Sefydledig. 

Rhydd. 

Newcastle  87,784 

7202 

11,508 

149.549 

6441 

16,093 

Gateshead  25,568 

1583 

1936 

65,100 

2045 

4,216 

Yr  oedd  y  ffigyrau  yn  taro  pawb  â  syndod.  Ar  y  16eg  o'r  un  mis 
gwnaeth  y  Liverpool  Daily  Post  gyfrifiad  cyffelyb  yn  Lirerpool,  a  safai 
f el  hyn : — 

Poblogaeth,  552,425 


Eglwysi  Sefydledig  , 
Eglwysi  RhyddioD   , 
Cyfan 


EisWddle- 

oedd. 

75,213 

103,983 


Boreu. 

23,193 
42,691 


Hwyr. 

31,358 
49,014 


179,196  65,884        80,372 


Ar  ol  hyn  gwnaeth  llawer  o  newyddiaduron  ymhob  parth  o'r  wlad 
gyfrifiad,  a  rhoddwn  y  daflen  ganlynol  fel  crynodeb  o'u  cyfrifìadau  : — 


10  o  drefi  dros  100,000. . 
lOodrefidros  50,000.. 
17odrefidros  20  000.. 
16  o  drefi  dros  10,000.. 
Trefi  byohain  a  pbenirefi 
Cymru :  —  Caernarfon, 

Conwy,   Llanelli, 

Wreiham 
Ysgotland : — gwahanol 

fanau  . . 


Poblog. 
aeth. 


Eglwysi      Eglwygi       Eglwysi       Eglwyŵ 
Sefydledig.     Rbydd.     Sefydledig      Bhydd. 


1,084,68(5 
619.576 
591.032 
286,668 
251,522 


50,303 
939,919 


Eiateddleoedd. 


Presennoldeb. 


223.376 
80,438 
85,502 
33,672 


412,654 

119,556 

140,709 

56,726 


137,616 
51,815 
51,916 
24,098 
34,975 


3902 
73,448 


264,469 
7  ,954 
91,728 
39,955 
45,510 


14,981 
169,718 


SHFYLLLFA.  BBESENNNOL   OWE8TIWN  Y  DADGYSYLLTIAD.  10 1 

Gan  y  cyhoeddwyd  y  cwbl  yn  y  gwahanol  leoedd,  nis  gellir  ammeu 
cywirdeb  cyffredinol  y  cyfrifiad.  Gwelir  na  wnaed  hyn  ond  mewn 
pedair  tref  yn  Nghymru,  ac  nis  gall  fod  yn  ddangoseg  o'r  wlad  yn 
gyffredinol.  Y  mae  ỳ  rhanau  o  Ysgotìand  yn  cynnwys  ychydig  dros 
y  bedwaredd  ran  o  boblogaeth  y  wlad,  a  chynnrychiohr  pob  rhan  o'r 
wlad.  Yn  y  flwyddyn  1851  yr  oedd  poblogaeth  Lloegr  a  Chymru 
yn  cael  ei  rhanu  yn  dair  rhan  lled  gyfartal, — un  ran  gan  yr  Eglwys 
Sefydledig,  un  ran  gan  yr  Ymneillduwyr,  a'r  drydedd  ran  heb  fyned 
i  un  lle  o  addoliad.  Gwelir  yn  awr  fod  y  rhan  oedd  tu  allan  i  foddion 
gras  wedi  cynnyddu  yn  ddirfawr  —  ffaith  bwysig,  deilwng  o  sylw 
mwyaf  difrif ol  pob  plaid.  Am  yr  Eglwys  Sefydledig,  tra  mewn  rhai 
lleoedd  y  mae  wedi  cynnyddu,  eto  eithriadau  ydyw  y  rhai  hyny  y 
gellir  cyfrif  am  danynt ;  yn  y  mwyaf rif  o'r .  trefydd,  y  mae  weòÜ 
myned  yn  ol  yn  fawr,  ac  y  mae  hefyd  yn  colli  ei  gafael  o'r  rhanau 
gwledig,  lle  y  tybid  ei  bod  yn  f awr  yn  y  mwyaf rif .  Y  mae  yr  Ymneill- 
duwyr  o'r  ochr  arall  wedi  cynnyddu  yn  ddirfawr,  mewn  rhai  inanau  yn 
fwy  o  lawer  na  chynnydd  y  boblogaeth.  .  Dengys  y  ffigyrau  yn  amlwg 
fod  yr  Eglwys  yn  myned  lai-lai  cenedlaethol,  ac  yn  methu  dal  ei  gaf ael 
yn  y  boblogaeth. 

Y  mae  helyntion  yr  Eglwys  yn  rhoddi  llawer  iawn  o  drafferth  bob 
blwyddyn  i'r  SenedcL  Y  senedd-dymmor  diweddaf  dygwyd  i  mewn 
ddim  llai  na  23  o  fesurau  ar  faterion  Eglwysig,  o  ba  rai  ni  phasiodd 
ond  tri, — sef,  mesur  er  diddymu  treth  y  Ficer  yn  Coyentry,  -mesur  er 
diddymu  y  dreth  eglwys  yn  St.  Saviour,  Southwarfc,  a  mesur  yr 
elusenau  plwyfol  (Llundain).  Ac  y  mae  yn  gyffelyb  bob  senedd- 
dymmor.  Y  mae  Mr.  Albert  Grey  yn  ceisio  dwyn  ymlaen  fesur  er 
sefydlu  byrddau  plwyfol  i  lywodraethu  yr  Eglwys,  flwyddyn  ar  ol 
blwyddyn ;  mae  gan  Mr.  Leatham  a  Mr.  Stanhope  bob  un  ei  fesur  i 
f eddyginiaethu  drygau  y  nawddogaeth ;  mae  Mr.  Inderwick  yn  ceisio 
diddymu  y  degwm  neillduol;  mae  Esgob  Llundain  yn  ceisio  cael 
gwerthu  eglwysi  gweigion  yn  y  brifddinas;  mae  Mr.  Bichard  hefyd 
yn  ceisio  diwygio  deddf au  y  cemeteries  ;  a  Syr  A  Gordon  yn  ceisio  dwyn 
y  taliadau  am  gladdu  i  ryw  drefn.  Ond  y  mae  yn  anhawdd  iawn 
cael  amser  at  y  pethau  hyn;  a  rhaid  dyweyd  gwir  arall,  y  mae  y 
Senedd  yn  dechreu  blino  ar  y  mân  fesurau  Eglwysig,  ac  yn  cyflym 
addfedu  i  ymgymeryd  âg  un  mesur  a  fydd  yn  derfyn  ar  y  rhan  fwyaf 
o'r  helbulon.  Nis  gallwn  fyned  i  mewn  i  gwestiynau  eraill, — megys  y 
Degwm,  y  Dreth  Eglwys,  Trethi  y  Ficer  neu  y  Rector,  achos  yr 
Ecdesiastical  Commissioners,  helyntion  blinion  y  Confocasiwn,  a'r  Gyn- 
nadl^dd  Eglwysig,  y  lliaws  cymdeithasau  Eglwysig  a'u  gwahanol  amcan- 
ion, — a  materion  eraill ;  mae  y  cwbl  yn  chwyddo  llif eiriant  y  cynhwrf 
y  mae  yr  Eglwys  yn  ei  wneyd  yn  y  wlad,  ac  y  mae  y  by wyd  sydd  yn 
ymweithio  i  fyny  drwy  y  pethau  hyn  yn  ymbalf alu  am  ffordd  i  weith- 
redu  yn  rhydd,  ac  yn  anymwybodolyn  parotoi  erbyn  yr  adeg  y  caiff 
ei  ryddid. 

Ehaid  i  ni  wneyd  sylw  ar  yr  Eglwys  yn  yr  Iwerddon.  Cwestiwn  mawr 
y  blynyddoedd  diweddaf  oedd,  Pa  fodd  y  deuai  yr  Eglwys  honoymlaen 
ar  ol  ei  dadgysylltu.  Y  mae  ambell  Eglwyswr  dallbleidiol  ac  anwybod- 
us  yn  haeru  ei  bod  wedi  ei  niweidio  yn  fawr,  ond  y  mae  swyddogion 
yr  Eglwys  ei  hun,  a  gwŷr  sydd  wedi  bod  yn  llygaid-dystion,  yn  un- 

1884.  o 


102  flBFYLLPA  BfUCSRNHOL  CWÄ6TIWK   T  DABG?STIJ*TIAB% 

fayẁd  fei  arall)  a  buasai  yn  hawdd  llanw  rhifyn  o'r  TRAîrrHeDYDO 
â  thystiolaetihau.  Dywedíi  yr  Irish  Ecclesiastical  Ganette  yn  niwedd 
1879 :  "  Y  mae  yn  rhyfedd  beth  y  mae  Eglwyswyr  Gwyddelig  wedi  ei 
wnèyd  y  deng  mlynedd  diweddaf  dTos  eu  Heglwys— yn  sicr,  mwy  nag 
mewn  carmocdd  o  flynyddoedd  cyn  hyny.  Eglwysi  cadeiriol  wedi  eu 
hadeiladu  neu  éu  hadgyweirio,  eglwysi  wedi  eu  hadeüadu,  eu  hail- 
adeüadu  a'u  haddurno ;  tai  gweinidogion  wedi  eu  codi  dros  yr  holl  wlad^ 
Eglwya  yn  cynnẃys  holl  Brotestaniaid  tlotaf  yr  Iwerddon*  meddai  Dfc 
Chadwick,  Prebendary  Armagh,  wedi  casglu  dwy  filium  o  bwmau  mewn 
deng  mlynedd,  wedi  eu  rhoddi  gan  680,000  o  wŷr,  gwragedd  a  phlant, 
heb  ofn  purdan  nac  ysgymundod,  ond  yn  rhoddLen  gwirföddol  na 
ddylen*  gywilyddio  am  danynt/'  Y  mae  Eglwys  yr  Iwerddon  ya  sier 
Jra  ymfatehío  yn  ei  rhyddid. 

Bu  y  Cyfundeb  Wesleyaidd  yn  hir  yn  lled  ffafriol  i'r  Eglwys,  ond 
parodd  aehos  Oẅston  Ferry,  yn  yr  hwn  y  gwrthwynebai  clerigwr  i 
weinidog  Weèleyaidd  gael  rhoi  "  Parch."  ar  gareg  fedd  ei  bientyn*  hyd 
nesy  gorfodwyd  ef  o'r  Llys  Uchaf,  ac  achos  arail  yn  Perse,  lle  y  oadd 
atbraw  mewn  ysgol  waddoledig  ei  droi  ymaith  gan  y  prifathraw  am 
ei  fod  yn  Ymneillduwr,  a  sefydliad  Esgobaeth  Truro  gyda'r  amcan 
éddefedíg  o  geisio  denu  y  Cerny wiaid  oddiwrth  y  Weeleyaid  i  gorian 
yr  Eglwys, — parodd  llíaws  o  bethau  fel  hynt  meddwn,  gyfnewidiad 
trwyadl,  ae  y  mae  y  Cyf undeb  hwnw  erbyn  hyn  yn  debyg  o  droi  yn 
iwj  o  nerth  er  dadgysylltu  yr  Eglwys  nag  unrhyw  gorff  crefyddol  afraU 
yn  Lloegr.  Gẃyr  y  Wesleyaid  pa  beth  yw  dyoddef  oddiwrth  yt 
Eglwys,  a  dywedai  y  Parch.  Genrase  Smith  pan  yn  Uywydd  v  ẁynnadi- 
•edd  Wesleyaidd,  fod  2000  o  bentrefi  yn  Lloegr  Ue  nad  oedd  rhyddid 
<erefyddol  cyflawn. 

Y  mae  yr  hoU  elfenau  hyn  wedi  gweithio,  yn  araf .  ond  skr,  fcrwy 
ddylanwad  argyhoeddiad  dystaw  ond  dwfn  ac  anwrthwynebol,  sydd  yn 
fprysur  addfedu  Lloegr  i  alw  am  ddadgysyUtiad  a  dadwaddoUad.  Y 
(mae  John  Bull  yn  bur  amyneddgar,  yn  enwedig  tuag  at  hen  sefydl- 
iadafti;  ond  pan  y  deffroir  ef,  deffry  o  ddifrif,  ac  ni  chaiff  dim  sef yÜ  o'i 
âaen.  GaU  y  Defodwyr  ymhyfhâu  mewn  chwareu  eu  pranciau,  « 
herìo  ei  gyfreithiau,  a  gwawdio  ei  lysoedd ;  gaU  ei  blant  ruddfan  am 
amser  dan  orthrwm  y  nawddogaeth,  y  degwm,  a  phob  camwri ;  ond  f 
mae  terfyn  i'w  amynedd,  ac  nid  yw  y  seibiant  ond  raegys  adeg  o 
fyfyrdod  ganddo  i  wneyd  ei  f eddwl  i  fyny  pa  gwrs  i'w  gymetyd ;  ond 
bellach  nid  yw  yn  debyg  y  bydd  i'r  oediad  fod  yn  hir,  a  phan  y 
.gweitbreda  gwna  hyny  heb  lawer  o  betrusàer,  ac  yn  derfynol.  Yn  'el 
pob  tebyg  nid  yw  cynnygiad  Mr.  Henry  Eiohárd  wedi  dyfod  íynyd  yn 
rhy  fuan,  ac  y  mae  yn  awgrymu  pa  atebiad  i'w  roddi  i  waedd  y  Defod- 
wyr  ac  argymheUion  y  Ddirprwyaeth  ar  Lysoedd  Eglwysig.  ; 

Ehaid  addef  f od  Ysgotland  ymlaen  mewn  addf edrwydd  ar  y  pwne 
hwn.  Y  mae  ein  darUenwyr  yn  cofìo,  mae  yn  ddiammeu,  mai  yr  hyn  -a 
achosodd  y  rhwygiadau  yn  Eglwys  Ysgotland  oedd  ymyriad  y  galiu 
gwladol  trwy  y  Court  ofSessŵn  â  dewisiad  y  gweinidogion  i'r  eglwysi, 
yn  mhlaid  y  nawddogaeth.  Yn  yr  ail  Lyfr  Dysgyblaeth,  y  mae  yn 
yagrifenedig,  "  Nad  oes  i  berson  gael  ei  wthio  i  unrhy w  swydd  yn  yr 
rEglwys  yngroes  i  ewyUys  y  gynnuUeidfa  ar  ba  un  y  p«aodir  eí,  ae  heb 
lais  yr  henaduriaeth."    Dyma  y  írawddeg  sydd  wedi  bod  yn  arwyddair 


ÄBFYIiLFJL  BRISENWOIi  ÜWflHTlWN  T  DADGTSTLLTIAID.  Höfc 

yr*ymdrechian  am  ryddid  crefyddol  yn  Yagotland.  Dyma  «edd  wi«m 
y<gynhen  yn  adegyr  ymadawiad  yn  1843,  pryd  y  cychwynwyd  yr  Eglwys 
Eydd ;  parodd  gwrthodiad  y  Llywodraeth  i  estyn  ymwared,  i  ya  agot  i 
500  o  weinidogion  a  rhan  helaeth  o'r  cynnulleidfaoedd,  droi  aìlan  yw 
im  dydd.  Tn  1874  darfu  i  Wemyddiaeth  Àrgrwydd  Beaeonefieid 
basie  Deddf  y  Nawddogaeth,  trwy  yr  hon  y  diddymwyd  nawddogaeth 
yn  Ysgotland,  ac  y  rhoddwyd  yr  hawl  i  ddewis  *a  gwetoidog  ft 
aeJodau  egtwýsig  o  bob  oed  a'r  gwrandäwyr  dro*  21  oed.  Tybii  y 
bnasai  hyn  yn  denu  Haaws  «nawr  o'r  Eglwysi  Rhyddion  iV  Bglwy» 
Sefycüedig,  os  nid  yn  agor  y  ffordd  iddynt  oll  ddyfod  ýn  ol  iV  eh& 
Pe  fanasai  hyn  yn  cael  ei  wneyd  yn  1848,  gallasaá  y  canlyniad  fod  yn 
waianol ;  ond  yn  awr  yr  oedd  yr  Eglwysi  Ehyddion  wedi  dyega  gwersi 
ihydáid  cref yddol  yn  rhy  dda,  ac  wedi  gwneyd  gwaiÉh  liny  bwyBÌg  i 
gymeryd  eu  hud-ddenu  gan  yr  abwyd  hwn.  Yn  lk  arwaäm  i  undab, 
cynjnyrchodd  effaith  hollol  groes,  a  dygodd  y  wlad  i  deimto  yr  angect- 
ŵeiérwydd  am  ddadgysylHad.  Trodd  .y  ddeddííhan  yrhyn  oeddyn 
üosgi  yn  araf  i  fod  yn  oddaith.  Flynyddoedd  cyn  yr  ethoüad  cyfòed* 
inol  diweddaf ,  yr  oedd  y  cwestiwn  wedi  dyf od  yn  tm  ©  braw&gwestiynaa 
'  pob  ymgeisydd,  ac  yr  oedd  y  Marauis  o  Hartragton  a  Mr.  Gladstone 
wedi  dadgan  mei  cwestiwn  ydoedd  i V  benderfynu  gan  bobl  YsgothawL 
Yn  yr  etholiad  eyŵedinol  yr  oedd  egwyddorion  pwysig  yn  galw  am 
sylw  UBÌengyrohol ;  ond  er  hyny  dangosid  pwysigrwydd  y  pwne  hwn 
yn  nghanlyniadau  yr  etholiad.  Dychwelwyd  7  o  Dortaád,  oll  ond  u» 
gyda  mwyaírif  byohan ;  ac  o'r  f>3  Ehyddfrydwyr,  yr  oeddynt  4x11,  maìll 
ai  yn  barod  i  bleidio  dadgysylltíad,  neu  ynte  i  wneyd  yn  ol  ttaÌB 
Tsgotland,  ac  nád  oedd  im  Ehyddfrydwr  yn  erbyn  Dadgysylltiad.  Ac 
y  mae  proíìad  rhai  Ehyddfrydwyr  ar  ol  hyny  yn  darogos  nad  oes  f awr 
(obaitih  i  néb  rwyddo  yn  y  wlad  hono  os  yn  oeraidd  ar  y  mater  hrwn, 
Heblaw  hyn,  y  mae  y  cyrff  crefyddol  yno  wedi  ymafryd  yn  y  piwnc  • 
ddiírif.  Yr  Eejlwys  Eresbyteraidd  Unedâg  oedd  y  gyntaf  i  ddyfod 
allan,  ac  y  mae  gan  ei  Synod  hi  bwyllgor  ar  DdadgysyiMad  er  ys 
blynyddoedd,  o  ba  un  y  mae  y  Dr.  Hutton  yn  gynnmlrydd.  Ác  y  mae 
y  pwyHgor  hwn  yn  gweithio  yn  ardderchog.  TeimHd  cryn  ddyddor- 
deb  pa  beth  a  wnai  yr  Eglwys  Eydd.  Ar  y  cyntaf  ymddangosai  fei 
yn  oeraádd,  ond  y  symudiad  cyntaf  oedd  gwaith  Syr  Henry  Mon- 
orieff  yn  Henaduriaeth  Edmbnrgh  yn  oynnyg  anf on  y  ipwnc  i  «ylw  y 
Gymanfa  GyffredinoL  Ymledodd  yn  gyflym.  Daeth  y  pwnc  i  isylw 
y  Gymanfa  Mai  31ain,  1877,  pryd  y  cymnygiodd  y  diwedw  Dlr.  Bmt 
ifod  Dadgysyütiad  yn  groes  i  egwyddoricat  yr  Eglwys  Bydd  j  ond  daeth 
Dr.  Eainy  ymlaen  gyda  gwelliant  o  blaád  Dadgysylltiad  a  iphened 
pwyUger;  aphan  ranwyd,  cafwyd  430  o  blaid  cynnygiad  D&  fisâny, 
a  78  droa  Dr.  Begg ;  nwyafrif  o  882 1  Y  mae  y  pwyUgor  hwai  yn 
gweJthio  yn  egnîol,  ac  y  mae  y  pwroc  yn  dyf od  yn  flynyèdol  d  syiw  f 
ŵymanfo,  ac  yn  1883  cariwyd  ef  heb  ranu  y  Tŷ ;  nás  gaUai  Dr.  Begg 
ond  gwneyd  gwrthdystiad.  Y  mae  yr  ymdiech  yno  wedi  codii  wree 
mawr,  a  llawer  o'r  gwŷr  mwyaf  enwog  yn  perthyn  i  bob  pkid  yn 
cymeryd  rhan  flaenllaw.  Y  <mae  y  syniad  o  betrusder  ©  lierwydd 
cysylltiad  y  mater  à  pholiticiaeth  wedi  nryned  yn  hea  ffasiwn  yno  «  yi 
talm.  Y  mae  yno  hefyd  dreth  eglwys  (mcmsMrateJ  yn  peri  anioddoç- 
gmfẁdi  morr,  a  gwaitii  y  gweimdogion  yn  galw  aan  godìad  jpt  eà 

Gt   2 


104  SEFfLLFA   BaESBNMOL   OWESTIWN   1    DADGTSYLLTIAD. 

cyflogau, — fel  pe  buasent  yn  parotoi  ar  gyfer  dadgysylltiad.  Cafwyd 
adroddiad  o  nifer  yr  aelodau  yn  1879  yn  ol  gorchymyn  y  Senedd, 
ac  yn  hwnw  ceid  fod  holl  nifer  y  cymunwyr  yn  515,786;  ond  yr 
oédd  yn  bur  sicr  fod  hyn  yn  fwy  na'r  gwirionedd,  oblegid  mewn 
amrywiol  fanau  yr  oeddynt  yn  fwy  na  hanner  y  boblogaeth,  ac 
mewn  eraill  yn  fwy  nag  a  gynnwysai  yr  Eglwysi  o  eisteddleoedd. 
Mewn  19  o  blwyfi  yn  yr  Ucheldiroedd  a'r  Ynysoedd,  yn  cynnwys 
27,612  o  drigolion,  nid  oedd  ond  133  o  gymunwyr,  tuag  1  o  bob 
200  o'r  boblogaeth.  Gyfrifai  y  Glasgow  Maü,  ar  ol  ystadegaeth 
ofalus,  nad  oedd  yr  Eglwys  Sefydledig  yn  Ysgotland  yn  meddu  ond 
ychydjg  lai  nag  un  ran  o  dair  o'r  trigolion,  agos  càn  lleied  mewn 
cymhariaeth  â'r  Eglwys  yn  yr  Iwerddon.  Gwnaeth  Dr.  Kennedy  o 
Dingwall  ymgais  i  godi  yr  Ucheldiroedd  yn  erbyn  Dadgysylltiad,  a 
chefnogwyd  ef  gan  Dr.  Begg,  ond  ofer  fu.  Bu  Syr  Stafford  Northcote 
hefyd  yn  yr  Ucheldiroedd  yn  1882,  fel  y  bu  yn  Ulster,  Iwerddon,  a 
Gogledd  Cymru,  yn  1883,  a  cheisiai  rybuddio  y  trigolion  rhag  y  perygl 
o  Ddadgysylltiad ;  ond  tebyg  fu  ei  ymgais  yntau.  Awst  11,  1881,  y 
rhoddodd  Mr.  Dick  Peddie  ei  rybudd  cyntaf  o'i  gynnygiad,  ac  y  mae 
hyny  wedi  codi  Ysgotland  i  deimlo  awydd  o  ddifrif  am  gyrhaedd  yr 
amcan ;  ac  y  mae  y  teimlad  yn  cryfhâu  o  fis  i  fis.  Á  phrawf  mai  nid 
cellwair  y  w  ydyw  y  ffaith  fod  yr  Eglwys,  ddechreu  y  flwyddyn  hon, 
wedi  sefydlu  cymdeithas  dan  yr  enw  "  Cymdeithas  yr  Eglwys  Genedl- 
aethol,"  gyda'r  bwriad  o  fod  iddi  ganghenau  ymhob  plwyf,  ac  undebau 
yn  cyfateb  i'r  Presbyteries  a'r  Synods;  mewn  gair,  yn  cydredeg  â  holl 
gyfansoddiad  yr  Eglwys,  i  wrthwynebu  y  Dadgysylltiad.  Ond  ofer 
fydd  hyn  oll.  Y  mae  yr  Ysgotiaid  o  ddifrif  calon,  ac  y  mae  yn  eithaf 
sicr  y  bydd  y  wlad  hono  yn  fuan  yn  peri  clywed  ei  llais  yn  effeithiol  ar 
y  mater;  a  phan  gjlywir  y  llais  hwnw,  ni  bydd  gan  y  Senedd  ond  ateb 
iddo  trwy  gyflawni  ei  ddymuniad. 

Beth  am  Gymru  ì  Yn  ei  araeth  yn  Nghynnadledd  Eglwysig  Aber- 
tawe  yn  1879,  cyfrifai  Deon  Bangor  fod  poblogaeth  Cymru  a  rhanau 
Cymreig  Sir  Fynwy  yn  1,300,000,  o  ba  rai  yr  oedd  tua  300,000  yn 
Saeson,  y  rhan  f wyaf  o  ba  rai  a  dybiai  oedd  yn  Eglwyswyr ;  a  chyfrifai 
holl  ddeiliaid  yr  Eglwys  tua  400,000,  ac  addefai  fod  pum'  rhan  o 
chwech  o'r  Cymry  uniaith  o'r  tu  allan  i'r  Eglwys.  Yn  ol  ystadegaeth 
a  gasglodd  y  diweddar  Syr  Hugh  Owen  yn  1846,  cai  fod  y  presennol- 
deb  mwyaf  yn  yr  Eglwysi  pan  y  gwnaed  y  cyfrif  yn  18,128,  ac  yn  y 
capelydd  yn  128,216, — yn  dangos  fod  yr  Ymneillduwyr  yn  saith  am 
bob  un  o'r  Eglwyswyr.  Yn  ol  cyfrifiad  1851,  yr  oedd  y  boblogaeth  yn 
1,188,914;  y  nifer  yn  bresennol  yn  yr  Eglwysi  y  boreu,  pryd  y  bydd 
mwyaf,  100,953;  ped  ychwanegid  y  bedwaredd  ran  ar  gyfer  absennolion, 
gwnai  126,191,  prin  un  o  bob  naw  o'r  trigolion.  Dengys  hyn  fod  cyfar- 
taledd  yr  Églwys  i'r  trigolion  yn  llawer  llai  yn  Nghymru  nag  ydoedd  yn 
yr  Iwerddon,  ac  nag  ydyw  yn  Ysgotland.  Mae  yn  wir  nad  y w  yr  Eglwys 
yn  Nghymru  wedi  myned  i  gymaint  terfysg  gyda  golwg  ar  y  Defodwyr 
ag  yn  Lloegr,  ac  nad  yw  erchyllderau  y  nawddogaeth  mor  amlwg  yma, 
er  fod  Cymru  yn  gwybod  yn  dda  beth  yw  fod  esgobion  yn  llanw  y 
bywoliaethau  brasaf  â'u  perthynasau  eu  hunain.  Ond  y  mae  i'r 
Eglwys  yn  Nghymru  er  hyny  ei  hochr  chwithig  nad  y w  iV  chael  yn 
Lloegr.     Heb  fyned  i  mewn  i'r  cwestiwn  ynghylch  yr  hen  Eglwys 


8EFTLLFA.  BBESEHNOL   GWESTIWN   T   DADGTSTLLTIAD.  105 

Brydeinig,  bu  cenedl  y  Cymry  unwaith  yn  llaw  yr  Eglwys ;  ond  cadw- 
odd  y  bobl  mewn  tywyllwch  ac  anwybodaeth,  gan  roddi  iddynt  geryg 
yn  De  bara,  a  sarph  yn  Ue  pysgodyn,  ac  nid  ydoedd  ond  offeryn  yn 
llaw  y  Saeson  i'w  gormesu  a'u  hyspeilio.  Gadawodd  y  Cymry  hi  i'r 
Saeson  hunangeisiol  a'r  tirf eddiannwyr  oeddynt  mor  awyddus  am  gadw 
yr  iau  hyd  byth  ar  warau  y  Cjrmry.  Ac  yn  awr,  beth  bynag  a  fu,  nid 
yw  i'r  Cymry  ond  eglwys  dramor,  Eglwys  Loegr  yn  Nghymru,  ac 
arwyddlun  o'r  ormes  dramor  spdd  wedi  bod  am  gymaint  o  amser  yn 
llethu  ein  rhyddid.  Y  mae  eglwys  sefydledig  o  ran  ei  harifod  yn 
eglwys  erlidigaethus.  Ac  er  cymaint  a  broffesir  fod  yr  Eglwys  wedi 
newid  a  diwygio  yn  ystod  y  can'  mlynedd  diweddaf,  eto,  "  A  newidia  yr 
Ethiopiad  ei  groen,  neu  y  Uewpard  ei  frychni  ?  felly  chwithau,  a  ellwch 
wneuthur  da,  y  rhai  a  gynnefinwyd  â  gwneuthur  drwg."  Y  mae  erlidig- 
aethau  Sir  Aberteifi,  Sir  Feirionydd,  a  Sir  Drefaldwyn  heb  eu  hanghofio 
eto,  ac  yn  dangos  beth  yw  ei  natur.  Ac  y  mae  y  gwrthwynebiadau  a'r 
rhwystrau  a  daflwyd  ar  ffordd  deddf  newydd  y  claddu  yn  profi  yr  un 
peth.  Nid  oedd  y  clerigwyr,  meddir,  ond  amddiffyn  eu  hawliau  yn 
ol  y  gyfraith.  Ië,  ac  felly  yn  hollol  yr  oedd  eu  tadau ;  dangos  pa  mor 
bell  y  gallent,  drwy  gyfraith,  amddiffyn  eu  hawliau,  ar  draul  budd, 
medcÛannau,  a  chydwybodau  y  rhai  oedd  yn  barnu  yn  wahanol  iddynt 
Dyna  paham  y  cosbent  ac  y  carcharent  hwynt.  A  gŵyr  ein  cenedl  fod 
hyn  yn  rhedeg  drwy  holl  gylch  cymdeithas  yn  ein  gwlad.  Treiddia  i 
mewn  i  osodiad  ffermydd,  cwsmeriaeth  masnachol,  ac  i  roddi  gwaith 
yn  ein  chwarelau  a'n  gweithydd.  Nid  oes  unrhyw  gwestâwn  addysgol, 
cymdeithasol,  trefol,  na  gwladol,  nad  yw  yr  uchafiaeth  Eglwysig  hwn 
yn  ei  wenwyno  â'i  ysbryd  cenfìgenus.  Pa  les  a  wnaeth  yr  Eglwys 
Sefydledig  yn  Nghymru  erioed  ì  Ai  rhoddi  y  Bibl  yn  iaith  y  bobl  î 
Gorchymynodd  y  Frenhines  Elizabeth  drwy  ddeddf  seneddol  i  bedwar 
o  esgobion  wneyd  hyny  erbyn  adeg  benodol  dan  ddirwy  o  £40 ;  ond  ni 
wnaethant  Pe  buasent  wedi  gwneyd,  buasai  gan  yr  Eglwys  destun 
ymnrost ;  ond  gwnaeth  William  Salesbury  a'r  Dr.  Ẅilliam  Morgan  y 
gwaith,  nid  yn  enw  nac  ar  gais  yr  Eglwys,  ond  ar  eu  cyfrifoldeb  eu 
hunain.  Ai  rhoddi  addysg  elfenol  i'r  genedlî  Do,  gwnaeth  hyny; 
ond  cymysgodd  âg  ef  wermod  y  catecism,  a  bu  y  genedl  yn  foddlawn 
er  mwyn  addysg  i'w  yfed  am  flynyddoedd,  hyd  nes  yr  estynodd  y 
Llywodraeth  ymwared  trwy  y  Byrddau  Ysgol.  Pa  les  a  wnaeth  o 
herwydd  ei  chysylltiad  á'r  Llywodraeth  nas  gwnaethai  ef  yn  llawer 
mwy  a  gwell  pe  heb  y  cysylltiad  ?  A  gwnaiff  eto  lawer  mwy  nag 
erioed  o  wir  les  wedi  i'r  cysylltiad  gael  ei  dori. 

Y  mae  Mr.  Dillwyn  wedi  rhoddi  rhybudd  o'i  gynnygiad.  Ni 
chlywir  yn  awr  fod  yn  anmhosibl  cario  mesur  seneddol  am  Gymru  ar 
wahân  i  Loegr ;  a  phe  buasai  f elly,  ni  buasai  hyny  yn  un  rheswm  dros 
i  Gymru  beidio  dangos  ei  bod  hi  yn  galw  am  dano.  Y  mae  ein  hael- 
odau  seneddol  Ehyddfrydig,  un  ac  oll,  ni  a  dybiwn,  o  blaid  hyn  pan  y 
daw  amser  cyfaddas,  ac  wedi  addaw  ei  bleidio  yn  yr  etholiad  diweddaf ; 
ac  ni  a  gredwn  na  buasent  mor  lwyddiannus  oni  b'ai  am  hyny.  Ond 
Ued  ddystaw  yw  Cymru  hyd  yn  hyn.  Y  mae  ein  cyfundebau  cref- 
yddol  yn  teimío  petrusder  i  ymyryd  â  mater  "mor  boliticaidd,"  ac  nid 
yw  eìn  gwŷr  blaenaf  wedi  ymaflyd  ynddo  o  ddifrif .  Y  mae  Cymru  yn 
awr,  fel  bachgen  wrth  ymdrochi,  yn  petruso  neidio  i'r  dwfr,  er  yn 


106  "iddo  bf.m 

benderfynol  o  wneyd  hyny.  Nid  yw  yr  Aelodau  Seneddol  a'r  wlad  yn 
daatt  eu  gílydd  ar  y  pwnc.  Fel  hyn  y  mae  pan  yr  ydym  yn  ysgrif  enu. 
Ohd  j  mas  penderfyniad  y  cwestiwn  yn  sicr.  Yn  1868  deflrôdd 
cwestiwn  y  Dadgysylltiad  yn  yr  Iwerddon  Gymru  o'i  chysgadrwydd 
oeaol,  a  dàeth  i  adnabod  ei  nerth.  Yn  1874  nid  oedd  un  cwestiwn  o 
bwya  ger  bron,  ac  aeth  Cymru  i  hepian.  Deffrôdd  eilwaith  yn  yr 
etholiad  diweddaí ;  ac  er  fod  materion  eraill  o  bwys  wedi  cael  y  sylw  ar 
7  P27<^ay  n***  yn  ddigon  amlwg  mai  y  cwestíwn  mawr  y  mae  wedì 
gosod  ai  chalon  arno  yw  y  Dadgysylltiad  a  chydraddoldeb  erefyddoL 
Ajc  unwaith  y  teimla  yn  ddiogel  ei  f od  o  fewn  cyrhaedd,  hi  a  gyfyd  ar 
ei  thraed  ac  a  ymdrecha  fel  cawr  nes  ei  gael  yn  ddiogeL  Bydd  y 
frwydr  yn,  boeth  ond  bèr.  A  phan  gyfyd  Cymru  ei  llais  yn  ddiamwys, 
nid  oes  lle  i  betruso  na  chaiff  hi,  yn  gystal  ag  Ysgotland,  ei  dymuniad. 
Y  mae  y  rhesymau  dros  ddadgysylltiad  yn  Nghymru  yn  llawer  eryfach 
nag  y  maent  yn  Ysgotland,  ac  nid  oes  dim  yn  galw  am  iddi  fod  ar  oL 
Cwestiwn  i'w  benderfynu  ydyw  gan  Gymru  ei  hun;  ao  y  mae  yr 
arwyddion  yn  cryfhâu,  o  ddydd  i  ddydd,  f od  yr  amser  yn  agos  pan  y 
bydd  iddi  wneyd  hyny. 

J.  Eiddon  Jones. 


«IDDO  EI7' 

I  BEB  salm-donau  Natur  lân 

Cynnyrchodd  pechod  wrthsain  gras; 
Tra  chwydda  llanw  'i  bythol  gân 

I  Dduw, — "  I  mi,w  medd  bron  heb  ras ; 
"I  mi,"  medd  hunan  calon  dyn, 

Gan  fyth  drachwantu  am  fawl  y  nef, 
Tra  'r  dirif  ser  yn  seînio  'n  un, 

"Na !  nid  i  ni,  ond  Iddo  Ef." 

Holl  ithion  mater  rwymodd  Ior 

Mewn  cyd-ddibyníad  megys  ün; 
Wrth  roi  ei  hun  mor  rydd  i'r  môr, 

Ca  'r  defnyn  bach  y  môr  ei  hun : 
Cýnghanedd  Dwyfol  driawd  ddyd 

Y  dòn,  y  gwynt,  a'r  daran  gref, 
A'r  adsain  gerdd  o  f yd  i  f yd, 

I  chwyddo  'r  anthemT-"Iddo  Ef. 

Pob  gwelltyn  îr  a  gwyd  ei  ben, 

FeT  pe  i  dremio  am  ei  Dad, 
Tra  'i  goron  ẅliŵ  dderbynia  *t  nen, 

Fel  oÛTwm  dioloh  a  mawrhád ; 


n 


Addoliad  dystaw  'r  hlodau  glân 
Gwyd  mewn  arogldarth  tua  'r  nef ; 

Pob  grudd  flodeuog  wena  'r  gân 
Sydd  yn  eu  mynwea — "Iddo  Ef." 

Ehaff  angor  diogelwch  gwiw, 

Sigledig  long  y  cread  hardd, 
Ar  gefnf or  Uydan  hanf od,  yw 

Y  mawl  i  Dduw  o'i  mynwes  dardd; 
Pe  torid  cadwen-bleth  y  mawl 

Sy  'n  asio  'r  oll  â  gorsedd  nef, 
Cydymollyngai  cylchau  'r  gwawl, 
A  th'ranai  'r  dystryw— "  Iddo  Ef ! " 

Byw  iddi  ei  hun  a  fynai  *r  Fall, 

A  chaf odd  Angeu  yn  ystâd ; 
Pan  dybiai  'i  hun  yn  gwneyd  yn  gall, 

Tro  i  'r  byw  yn  draul  i  bob  mwynhâd ; 
Yn  llewyrch  ffiam  Gyfìawnder  glân, 

Ar  fàrau  dôr  Gehenna  gref, 
Darllenir  mewn  llyth'renau  tân 

Y  fawl-gân  fythol— « Iddo  Ef." 

Py  nghalon  f alch,  a  fynit  ti 

Wrthdroi  cynghanedd  cread  Ior, 
SeflKfyr«IddoEf"imi,— 

Gwahanu  'r  fl5^rd  oddiwrth  y  môr  î 
Drwy  'r  ddeiliog  wîg  mae  'r  adar  mân 

Yn  gwawdio  th  hunan  âg  un  lef ; 
Pob  llwyn  a  droir  yn  allor  cân 

I  chwyddo  'r  llanw— "  Iddo  Ef." 

Hunanau  beilchion,  gledd  yn  nghledd, 

Á  fathrant  hawliau  myrdd  dan  draed; 
Yr  iaith  "  I  ni " — anrheithia  'u  hedd, 

Tra  Llid  fyn  yfed  neint  o  waed ;. 
Pe  suddem  ein  hunanau  gwael, 

Mewn  ango  'n  llif  daioni  'r  nef, 
Adferid  cord  o  deimlad  hael 

I  lftnw  'r  gydgan— "  Iddo  Ef." 

Fy  Ie8U  1  dysg  im'  golli  f '  hun, 

I'w  ddiogelu  ynot  Ti ; 
O'm  cof  aed  croesau  f '  oes,  bob  un, 

Mewn  cof  am  groea  pen  Calfari : 
Rhoist  ti  dy  waed  jn  fywyd  byd, 

Er  dwyn  y  byd  i  fyw  i'r  nef ; 
A'r  ffrwyth  i  Dduw  o'r  dyoddé'  i  gyd 

A  gydgrynhoir  i'r  "I4do  Ef." 


108  CYFEITHIAD   0#E  EPISTOL  AT  T  GALATIAID. 

Aed  golud,  mwyniant  myhyd  awr, 

Fel  colled  tros  y  bwrdd  i  gyd 
Er  "ennill  Crist," — pa  fudd  mor  fawH 

Caf  ennill  nef  wrth  golli  'r  byd ; 
Anhwyliog  delyn  calon  oer, 

Wrthseiniai  fawl  telynau  'r  nef, 
Dan  adgyweiriad  Dwyfol,  droir 

I  seinio  bythol  "Iddo  Ef." 


Tafolog. 


CYFIEITHIAD    OR   EPISTOL   AT    Y   GALATIAID. 

Yr  oeddwn  yn  gobeithio  y  buasai  rhywbeth  wedi  ei  wneyd  cyn  hyn 
mewn  ffordd  o  ddarparu  i  gyfarf od  â'r  awydd  a  deimlir  gan  gynifer  o 
ddarllenwyr  deallus  o'r  Ysgrythyrau  am  gael  mwynhâu  yn  yr  iaith 
Gymraeg  y  manteision  ag  y  mae  astudiaeth  f anylach  o'r  testun  gwreidd- . 
iol — ac  yn  enwedig  y  cyweiriadau  a  sefydlwyd  trwy  lafur  ysgolheigion 
yn  y  blynyddoedd  diweddaf  yn  narlleniadau  y  testun  hwnw — wedi 
osod  yn  ein  ffordd  er  cael  allan  gyda  llwyrach  cywirdeb  feddyliau  yr 
ysgrifenwyr  ysbrydoledig.  Ond  drwg  genyf  nad  ydyw  y  flrwyth  yn 
cyfateb  i'r  hyn  a  allasem  ddysgwyl.  Mewn  cysylltiad  neillduol  ág  un 
o'r  pwyllgorau  a  benodwyd  i  ystyried  yr  achos  hwn,  fe  fu  tipyn  o  oheb- 
iaeth  rhyngof  a  chyfeillion  parchus  oedd  yn  perthyn  i  bwyfigorau  felly 
a  benodasid  gan  ganghenau  eraill  o  eglwys  Crist  yn  Nghymru ;  ond  er 
fod  jt  oll  yn  teimlo  mai  dymunol  fuasai  i'r  fath  waith  gael  ei  wneyd, 
nid  oedd  yn  ymddangos  fod  yr  un  o'r  pwyllgorau  yn  teimlo  yn  ddigon 
hyderus  i  ymsymud  mewn  ffordd  o  drefnu  ar  eifod  yn  cael  ei  wneyd; 
a  chan  na  ellid  gobeithio  am  gydweithrediad  y  gwahanol  gyrff  crefyddol 
sydd  yn  darllen  y  Bibl  Cymraeg,  yr  oedd  y  pwyllgor  ag  yr  oeddwn  innau 
mewn  cysylltiad  âg  ef,  er  yn  dra  awyddus  i  weled  y  gwaith  yn  cael  ei 
gwblhâu,  eto  yn  teimlo  yn  rhy  wan  i  gynghori  ar  fod  rhai  yn  cael  eu  pen- 
odi  i  ymgymeryd  ág  ef  yn  eu  cyfundeb  eu  hunain.  Fe  allai  na  ddaeth 
yr  amser  eto.  Y  mae  yn  gysur  mawr,  pa  fodd  bynag,  i  weled  ysgol- 
heigion  Cymru  yn  amlhâu,  ac  f od  cynif er  o  honynt  yn  cysegru  eu  hym- 
adferthoedd  goreu  i  astudio  y  Llyfr  sanctaidd.  Mae  yn  ddiammeu  y 
bydd  hyny  mewn  amser  yn  profi  yn  ychwanegiad  mawr  at  gyfoeth  ein 
cenedl  mewn  manteision  i  ddeall  a  theimlo  gogoniant  Gair  Duw.  Ond 
ar  hyn  o  bryd,  f el  y  sylwa  fy  nghyfaill  dysgedig,  Mr.  Charles  Edwards, 
yn  ei  arweiniad  iV  gyfieithiad  meistrolgar  o'r  Epistol  Cyntaf  at  y  Cor- 
ìnthiaid,  yr  hwn  a  gyhoeddwyd  yn  y  rhifyn  diweddaf  o'r  Traethod- 


OYÍIEITHIAD   0*B   EPI3TOL  AT  Y   GALATIAID.  109 

YDD,  y  peth  goreu  a  ellid  wneyd  fyddai  i  gyfeillion  sydd  wedi  talu  sylw 
i  hyn  ymgymeryd  â  chyfieithu  rhanau  neillduol  o'r  Gair,  a  gosod  eu 
gwaith  o  flaen  eu  cydwladwyr.  Gallai  hyny  fod  yn  help  i  lawer  yn  eu 
hymdrech  i  ddeall  yr  Ysgrythyrau ;  ac  f e  fyddai  yn  dda  i  ysgolheigion 
dalu  sylw  neillduol  i'r  modd  y  byddo  y  gwaith  yn  cael  ei  wneyd,  a  bod 
yn  rhydd  i  wneuthur  pa  awgrymiadau  bynag  a  ymgynnygiont  iddynt  a 
allai  dueddu  at  ei  berffeithio.  Fe  allai  y  defhyddiau  a  geid  felly  fod 
yn  dra  gwasanaethgar  yn  y  dyfodol,  ac  fe  brofai  yr  ymarferiad  a 
ennillid,  mewn  amser,  yn  gymhwysder  tra  gwerthfawr  i  ymgymeryd 
â'r  gorchwyl  mawr  o  osod  yn  nwylaw  y  Cymry  gyfieithiad  o'r  Ysgryth- 
yrau  a  fyddo  yn  deilwng  o  ddysgeidiaeth  Fiblaidd  y  dyddiau  hyn. 
Mae  y  cynnydd  sydd  wedi  ei  wneyd  yn  ddiweddar  yn  y  gangen  bwysig 
yma  o  efrydiaeth,  yn  fawr  iawn.  Mae  yn  ddiammeu  y  gallai  ysgol- 
heigion  Biblaidd  yr  amser  presennol  ddyweyd,  yn  ngeiriau  Bacon,  mai 
hwynt-hwy  ydyw  yr  henafiaid ;  oblegid  heblaw  eu  bod  wedi  myned  i 
mewn  i  lafur  yr  oesoedd  a  aethant  heibio,  y  mae  y  def nyddiau  sydd 
ganddynt  at  eu  llaw,  o  bob  cyfeiriad,  erbyn  hyn,  wedi  dyfod  yn  llawer 
mwy  helaeth  a  gwerthf awr ;  ac  y  mae  gwaith  cynifer  o'r  rhai  galluocaf 
o  honynt  yn  cysegru  eu  heinioes  i  efrydiau  o'r  fath  yn  peri  bod  eu 
hysgoleigdod  a'u  craffder  wedi  cyrhaedd  addfedrwydd  na  welwyd  ei 
gyffelyb  mewn  unrhyw  gyfnod  arall  yn  holl  hanes  yr  Eglwys.  Y  mae 
y  Traithodydd  wedi  gwneyd  llawer  o  bryd  i  bryd  mewn  ffordd  o  alw 
sylw  at  y  llafur  gwerthfawr  sydd  wedi  gwneyd  cymaint  ar  y  Cyfandir, 
yn  y  wlad  hon,  ac  yn  America,  tuag  at  gyfoethogi  ein  llenyddiaeth 
Fiblaidd ;  ac  y  mae  yn  arwydd  er  daioni  fod  y  fath  werthfawrogiad  yn 
cael  ei  osod  ar  ei  wasanaeth  yn  y  cyf eiriad  hwn. 

Yr  ydym  yn  hyderu  y  gallwn,  yn  ol  awgrymiad  Mr.  Edwards,  osod  o 
flaen  ein  darllenwyr  yn  ein  Bhifynau  dyfodol,  amryw  ymgeisiadau  at 
berffeithio  y  cyfieithiad  sydd  mewn  arferiad  cyffredin  yn  ein  plith  o 
wahanol  ranau  o'r  Ysgrythyr.  Ond  wrth  amcanu  at  hyn,  fe  fyddai  yn 
chwith  genym  i  neb  dybied  ein  bod  yn  awgrymu  unrhyw  ddiraddiad  ar 
y  cyfieithiad  Cymraeg  awdurdodedig.  Y  mae  yn  beth  hynod  i  sylwi 
arno,  er  holl  anfedrusrwydd  llawer  o'r  cannoedd  a  fyddent  yn  yr  hen 
amseroedd  yn  copîo  yr  Ysgrythyrau,  ac  er  y  miloedd  mân  amryf useddau 
y  syrthiasant  iddynt,  eto  fod  y  fath  ddwyfol  amddifíyn  wedi  bod  ar 
y  testun  sanctaidd  fel  nad  oes  unrhyw  wirionedd  am  fywyd  wedi  ei 
gymylu  o  gwbl  trwy  unrhyw  amryfuseddau  o'r  fath ;  a'r  un  modd,  er 
holl  anmherffeithrwydd  llawer  o'r  cyfieithiadau  o'r  Gair,  eto  y  mae  y 
dwyfoldeb  sydd  ynddo,  ie  yn  y  cyfieithiadau  mwyaf  anghelfydd,  yn 
cyrnaedd  calonau  plant  dynion,  ac  yn  profi  yn  iachawdwríaeth  iddynt 
Ond  am  y  cyfieithiad  Cymraeg — diolch  i'r  amddiffyn  Nef ol,  ac  i  fara 
dda,  chwaeth  bur,  ac  ysgolheigdod  addfed  y  cyfieiüiwyr — y  mae,  mae 

Sa  ddiammeu,  yn  un  o'r  rhai  goreu  mewn  bocL  Yr  oedd  Mr.  John 
ríght,  mewn  araeth  dro  yn  ol  yn  Llandudno,  ac  yn  y  dygn  anwybod- 
aeth  y  mae  hyd  yn  nod  Saeson  deallus  yn  fradychu  am  bethau  Cymreig, 
yn  tybied  mai  cyfieithiad  o'r  cyfieithiad  Saesoneg  oedd  y  cyfieithiad 
Çymraeg  o'r  BibL  Ar  ol  hyny,  wedi  deall  yn  amgen,  yr  oedd  efe  yn 
barod  iawn  i  gydnabod  ei  gamgymeríad.  Chwedl  Dr.  Johnson: 
"Ignorance,  Madam,  sheer  ignorance!"  Ond  y  mae  y  cyfìeithiad 
Cymraeg,  f  el  y  nodwyd  lawer  gwaith  yn  ein  tu  dalenau,  ac  f el  y  byddai 


110  OTflEITHIAD   O'B  BPI8TOL  AT  Y  GtALATIAiD 

yn  hawdd  daagos  yn  llawer  helaethach,  yn  tra  rhageri  ar  yr  un  Saea- 
oaeg.  Mae  yn  wir  y  golygid  gan  lawer  o  athrawen  Cymru  gynt  y 
byddai  yn  anhawdd  meddwl  am  íyned  at  awdurdod  uwch  na'r  "  iaith 
nesaf  atom"  er  penderfynu  yatyr  ymadroddion  y  Bibl;  a  chlywsom 
gyfeillion  yn  ddiweddarach  nag  y  maliem  am  nodi,  yn  dyweyd  uwch 
ben  gair  neilldüol  mai  fel  a'r  fel  y  darllenid  yn  y  Saesoneg,  ac  yn 
tymeryd  yr  yatyr  hwnw,  fel  o'r  awdurdod  uchaf,  yn  aail  i'w  sylwadau, 
pan  yr  oedd  y  cyfieithiad  Cymraeg,  oedd  gymaŷat  yn  nês  atynt  hwy, 
yn  llawer  nês  hefyd  i'r  gwreiddioL  Gwelsom  hefyd  gyfieithiad  e  ranau 
o'r  Bemsed  Fersion  Saeaoneg  yn  cael  ei  gynnyg  fel  gweiliant  ar  y  cjf- 
ieithiad  Cymraeg,  pan  oedd  yr  un  Cymraeg,  oblegid  y  eydnawsedd  mwy 

?rdd  rhwng  yr  hen  iaith  a'r  iaith  wreiddiol,  yn  berffaith,  a'r  Seme4 
ersim  ddim  ond  yn  oeisio  tynu  at  berffeithrwydd.  Ar  yr  un  pryd 
rhaid  addef  f  od  amry w  amryf uaeddau  o'r  un  natur  â'r  rhai  y  teimüd  eu 
bod  yn  anurddo  y  cyfieithiad  Saesoneg,  er  nad  i'r  un  graddau,  we4i 
Uithro  hefyd  i'r  cyfieithiad  Cymraeg.  Yr  ydym  yn  cyfeirio  afc  jr 
çymysgedd  yn  amseriadau  y  berfau;  defnyddiad  geiriau  gwahanol, 
mewn  gwahanol  f anau,  i  ddynodi  syniad  ag  y  mae  y  gwreiddiol,  a  byny 
yn  amrwg  o  f wriad,  yn  def nyddio  bob  amser  yr  un  gair  i'w  osod  alían ; 
colli  golwg  ar  yr  amcan  o  gyfieithu  trwy  geisio  eebonio  mewn  arall- 
eiriad  yr  hyn  a  yggrifenwyd;  gorgyfieithu  geiriau,  gan  dybied  eu  bod 
yn  cynnwys  mwy  nag  a  gynnwysent, — ac  mewn  ffyrdd  eraül  f ethu  cyíeu 
eu  priodol  ystyr;  tyw^lu  yr  ystyr  trwy  lwytho  brawddegau  â  geiriau 
mewn  llythyrenau  Italaidd  er  mwyn  êl  egluro ;  bod  yn  rhy  ddisylw  o'r 
geirynau,  y  particles,  sydd  mor  fynych  yn  gwasanaethu  er  gosod  y 
meddwl  aüan  yn  fwy  clir;  gor-attaJnodí,  &a  Wrth  reswm  y  mae 
ffansi  direswm  Robert  Stephanus  yn  1551,  o  ranu  y  llyfrau  i  bennodau 
ac  adnodau,  wedi  profi  yn  anfantais  fawr  i  astudiaeth  o'r  Yagrythyrau 
ymhob  iaith,     Pwy  byth  a  f eddyliai  am  wneyd  dosraniad  felly  ar  lyth- 

Kau  Cicero,  neu  Gyfatebiaeth  BuÜer,  neu  dori  i  fyny  un  o  areithiau 
r.  Gladstone  yn  wyth  neu  ddeg  0  bennodau,  a  thori  pob  un  o'r  rheiny 
drachefn  yn  fân  dameidiau  dan  yr  enw  adnodau,  gan  chwalu  brawddeg, 
weithiau,  i  chwech  neu  saith  o'r  cyfryw  fân  ddarnau  1  Mae  yn  ddiam- 
meu  íod  hyn,  yn  enwedig  mewn  cysylltiad  â'r  gor-attalnodi,  wedi  bod 
yn  rhwyatr  mawr  yn  ffordd  efrydiaeth  lawn  a  deallus  0  lyfrau  y  Bibl, 
trwy  fod  yn  aehlysur  i  bobl  foddloni  ar  adnod  neu  bennod,  pan  y  dyl- 
asent  ddarllen  yr  holl  lythyr,  neù  astudio  yr  holl  lyfr.  Y  mae  yn  dda 
fod  y  llyfrau  aanctaidd  y  dyddiau  hyn  yn  cael  eu  gosod  yn  nwylaw 
cynifer  mewn  ffordd  a  fydd  yn.  fantais  iddynt  ymgodi  uwehlaw  yr 
anhawsder  hwn. 

Fel  cyf raniad  at  yr  amcan  y  cyf eiri  wy  d  ato  uehod,  yr  wyf  yn  anturio  cjír 
lwyno  i  sylw  ein  darllenwyr  yr  ymgais  canlynol  at  gyfieithiad  o'r  Epistol 
at  y  Galatiaid.  Nid  wyf  yn  oynnyg  unrhyw  nodiàdau  ar  y  cyf newidiad- 
au  a  wneir,  am  y  buasai  yn  anhawdd  gwneyd  hyny  heb  ysgrífenu  llawer 
mwy  nag  a  ellid  gyhoeddi  f el  yma.  Ond  yr  wyf  yn  meddwl  y  gwel  y  cyf r 
ftrwydd  na  wnaed  yr  un  cyfnewidiad  heb  reawm  oedd  yn  ymddangos  yn 
galw  am  hypy.  Ni  f yddai  ond  of er  yohwaith  eyf eirio  at  yr  awdurdodau 
yr  ymgynghorwyd  â  hwynt.  Am  y  testun,  cymerid  yr  un  a  f abwyaiadr 
wyd  gan  yr  Adgyweirwyr  Seisonig,  a  gyhoeddwyd  yn  Nghaergrawnt 
dan  oly^iad  Dr.  Scriveney,  yr  bwn  sydä  yr  m  &'r  hwn  a  gyhoeddwyd 


GiroCETBIAD   0*B   BPIflTOL  AT  Y  «ALATUID.  111 

yn  Bhydychain  dan  olygiad  yr  Archddiacon  Palmer,  ae  heb  wahan- 
ìaethu  ond  ychydig  iawn  oddiwrth  eiddo  Westoott  a  Hort,  at  yr  hwn 
yn  ddiweddar  y  galwyd  sylw  yn  dra  helaeth  yn  ein  tu  dalenau.  Mae 
yn  ddian  y  bydd  unrhyw  gyfnewidiad  yn  taro  yn  ddyeithr  ar  glustiau 
eydd  wedi  hen  gynnefìno  â'r  geiriau  fel  y  maent  yn  y  cyfieithiad  awd- 
nrdodedig,  y  rhai,  ie  o  ran  eu  Cymraeg,  yn  gystal  ag  o  ran  eu  hystyr,  sydd 
i  lawer  fel  yn  ysbrydoledig.  Dibris  iawn  fyddai  i  neb  newid  mewn 
gwaith  o'r  fath  er  mwyn  newid ;  a  thrueni  fyddai  peidio  gosod  unrhyw 
gyfnewidiad  ag  y  bernid  ei  fod  yn  angenrheidiol  yn  y  Gymraeg  goreu 
ag  y  bo  modd.  Ond  wedi  y  cwbl,  y  cwestiwn  mawr  ydyw,  Beth  a 
eUid  dybied  oedd  meddwl  yr  Apostol,  a  beth  ydyw  y  cyfieithiad  sydd 
yn  gosod  hwnw  ger  bron  yn  y  modd  mwyaf  cyflawn  a  goleu  ¥  Y  cyn- 
Hun  perffaith,  yr  ideal  am  gyfieithiad  ydy w,  ei  fod  yn  dyfod  mor  agos 
ag  y  bo  yn  ddiohonadwy  at  y  dull  ymha  un  y  buasai  yr  awdwr 
gwreiddiol  ei  hunan  yn  ysgrifenu,  pe  mor  gydnabyddus  â'r  iaith  y 
cyfieithir  iddi  ag  ydoedd  â'r  hon  yr  oedd  efe  ei  hunan  yn  ỳsgrif enu  ynddi 
ar  y  cyntaf.  Ac  yn  ol  y  maen  prawf  hwn  y  rhaid  i'r  ymgais  a  ganlyn, 
f el  pob  ymgais  gyffelyb,  eefyU  neu  syrthia 

DANDEL  E0WLÀND9. 


Paul,  apostol  (nid  o  ddynion,  na  thrwy  ddyn,  ond  trwy  Iesu  Grist,  I. 
a  Duw  Dad,  yr  hwn  a'i  cyfododd  ef  o  feirw),  a'r  brodyr  oll  y  rhai  2 
sÿdd  gyda  mi,  at  eglwysi  Galatia :  gras  i  chwi  a'  thangnefedd  oddi-  8 
wrth  Dduw  Dad,  a'r  Arglwydd  lesu  Grist>  yr  hwn  a'i  rhoddes  ei  hun  4 
dros  eia  pechodau  ni,  f el  y  gwaredai  ni  allan  o'r  byd  drwg  presennol, 
yn  ol  ewyUys  Duw  a'n  Tad  ni ;  i'r  hwn  y  byddo  gogoniant  yn  oes  5 
oesoedd.    Amen. 

Y  mae  yn  rhyfedd  genyf  eiçh  bod  yn  symud  mor  fuan  oddiwrth  e 
yr  hwn  a'ch  galwodd  yn  ngras  Orist  at  ef  engyl  arall ;  yr  hon  nid  yw  7 
arail,  ond  bod  rhai  yn  eich  traUodi  chwi  ac  yn  chwennych  gwyrdroi 
tfengyl  Oist    Eithr  pe  byddsi  i  ni  neu  i  angel  o'r  nef  efengylu  8 
amgen  na/r  hyn  a  ef engylasom  i  ohwi,  bydded  anathema.    Megys  y  9 
dywedasom  o  r  blaen,  f elly  yr  ydwyf  jm  awr  yn  dy  wedyd  drachef n, 
Os  efengyla  neb  i  ohwi  amgen  na'r  hyn  a  dderbyniasoch,  bydded 
anathema.    Canys  yn  awr  ai  perswadio  dynion  yr  wyf,  ai  Duw  î  nen  10 
a  ydwrf  fi  ya  eeisio  boddhâu  dynion  %  pe  boddhawa  ddynion  eto, 
ni  fyddwn  was  Orist 

Canys  yr  wyf  yn  hy sbysu  i  ohwi,  frodyr,  am  yr  efengylfa  Wengyl-  11 
wyd  geöyf  fi,  nad  yw  hi  ddynoL  Oanys  nld  gan  ddyn  y  derbyniaûi  la 
,  lü,  näe  y  m  dysgwyd,  4ithr  trwy  ddadguddiad  Iesu  Grist  Canys  is 
«lywsoch  am  ty  ymarweddiad  i  gynt  yn  y  grefydd  Iuddewig,  i  mi 
aÚan  0  ieeur  erlíd  «dwys  Dduw,  a'i  hanrheithio  hi ;  a  mi  a  gyn- 14 
«yddáis  yn  y  ^reíydd  Iuddewig  yn  fwy  na  Uawer  o'm  cyfoediau  yn. 


112  CÎFIEITHIAD  0*B  EPISTOL  AT  T  OALATUID. 

fy  nghenedl,  gan  fod  yn  llawer  mwy  eiddìgeddns  dros  draddodìadan  fy 

15  nhadau.     Ond  pan  welodd  Duw  yn  dda,  yr  hwn  a'm  neillduodd  i  o 

16  groth  fy  mam  ac  a'm  galwodd  trwy  ei  ras,  i  ddadguddio  ei  Fab  ef 
ynof  fi,  f el  y  pregethwn  ef  ymhlith  y  Cenedloedd,  yn  y  fan  nid 

ìr  ymgynghorais  â  chig  a  gwaed ;  ac  nid  aethum  i  fyny  i  Jerusalem 

at  y  rhai  oedd  o'm  blaen  i  yn  apostolion:  ond  mi  a  aethum  ymaith 

i  Arabia;  a  thrachefn  dychwelais  i  Damascus. 

18      Yna  ar  ol  tair  blynedd  aethum  i  fyny  i  Jerusalem  i  ymweled  â 

m  Cephas,  ac  arosais  gydag  ef  bymtheng  niwrnod.     Eithr  arall  o'r  apos- 

sotolion  ni  welais,  ond  Iago  brawd  vr  Arglwydd.     Yn  awr  am  y 

pethau  yr  wyf  yn  eu  hysgrifenu  atoch,  wele,  ger  bron  Duw,  nid  wyf 

si  yn  dywedyd  celwydd.     Yna  aethum  i  barthau  Syria  a  Cilicia.     Ac 

M  yr  oeddwn  eto  heb  fy  adnabod  wrth  fy  wyneb  gan  eglwysi  Judea  y 

28  rhai  oedd  yn  Nghriat ;  ond  yn  unig  yr  oeddynt  yn  clywed,  Yr  hwn 

gynt  oedd  yn  ein  herlid  ni,  sydd  yn  awr  yn  pregethu  y  fiydd  yr 

**  hon  gynt  a  anrheithiaL     A  hwy  a  ogoneddasant  Dduw  ynof  fi. 

rx     Yna  wedi  pedair  blynedd  ar  ddeg  aethum  i  fyny  drachefn  i  Jeru- 

s  salem  gyda  Barnabas,  gan  gymeryd  Titus  hefyd  gyda  mi     Ac  mi 

aethum  i  fyny  trwy  ddadguddiad,  ac  a  osodais  o'u  blaen  hwy  yr 

ef engyl  yr  hon  yr  wyf  yn  bregethu  ymhlith  y  Cenedloedd,  ond  o'r 

neilldu  i'r  rhai  cyfrif  ol,  rhag  mewn  un  modd  fy  mod  yn  rhedeg,  neu 

8  ddarfod  i  mi  redeg,  yn  of er.     Eithr  hyd  yn  nod  Titus  yr  hwn  oedd 
4gyda  mi,  ac  yn  Boegwr,  ni  orfodwyd  i  gymeryd  ei  enwaedu;  a 

hyny  o  herwydd  y  gau  frodyr  yn  ddirgelaidd  a  ddygasid  i  mewn, 
y  rhai  a  ddaethent  i  mewn  yn  ddirgelaidd  i  yspio  ein  rhyddid 
ni  yr  hon  sydd  genym  yn  Nghrist  Iesu,  fel  y  caethiwent  ni: 
5i  ba  rai,  'ie  dros  awr,  nid  ymroisom  trwy  ddarostyngiad,  fel  yr 
arosai  gwirionedd  yr  ef engyl  gyda  chwi 

6  Ond  gan  y  rhai  y  cyfrifir  eu  bod  yn  rhywbeth  (beth  bynag  oeddynt 
nid  yw  ddim  i  mi ;  nid  yw  Duw  yn  derbyn  wyneb  dyn) — canys  y 

7  rhai  cyfrif ol  ni  chwanegasant  ddim  i  mi ;  ond  yn  y  gwrthwyneb,  pan 
welsant  ddarfod  ymddiried  i  mi  efengyl  y  dienwaediad,  megys  i 

s  Pedr  un  yr  enwaediad  (canys  yr  hwn  oedd  yn  gweithredu  yn  Pedr  i 
apostoliaeth  yr  enwaediad,  a  weithredodd  ynof  fi  hefyd  tuag  at  y 

9  Cenedloedd),  a  phan  wybuant  y  gras  a  roddwyd  i  mi,  Iago  a  Cephas 
a  Ioan,  y  rhai  a  gyfrifir  yn  golofnau,  a  roddasant  i  mi  ac  i  Barnabas 
ddeheulaw  cymdeithas,  fel  yr  elem  ni  at  y  Cenedloedd,  a  hwy  at  yr 

10  enwaediad ;  301  unig  ar  f od  i  ni  gofio  y  tlodion,  yr  hyn  beth  hefyd 
yr  oeddwn  i  yn  awyddus  i'w  wneuthur. 

11  Ond  pan  ddaeth  Cephas  i  Antiochia,  mi  a'i  gwrthwynebais  yn 
u  ei  wyneb,  am  ei  fod  yn  gondemniedig.     Oblegid  cyn  dyfod  rhai  oddi- 

wrth  Iago,  yr  oedd  efe  yn  bwyta  gyda'r  Cenedloedd;  ond  pan 
ddaethant,  efe  a  giliodd  ac  a  ymneillduodd,  gan  ofni  y  rhai  o'r 

18  enwaediad.  A'r  Iuddewon  eraill  hefyd  a  gydragrithiasant  ftg  ef,  yn 
cymaint  fel  ag  y  dygwyd  Barnabas  hefyd  ymaith  gyda'u  rhagrith 

n  hwy.  Ond  pan  weiau  nad  oeddynt  yn  iawn-droedio  at  wirionedd 
yr  ef engyl,  dywedais  wrth  Cephas  yn  ngwydd  pawb,  Os  wyt  tí,  a  thi 
yn  Iuddew,  yn  byw  f el  y  Cenedloedd,  ac  nid  fel  yr  Iuddewon,  pa 
fodd  yr  wyt  ti  yn  gorfodi  y  Cenedloedd  i  fyw  fel  yr  Iuddewont 

18  Nyni  yn  Iuddewon  wrth  natur,  ac  nid  o'r  Cenedloedd  yn  bechadur- 


OYFIEITHIÀD   o'a  BPI8TOL  AT  T    OALATIAID.  118 

iaid,  eto  yn  gwybod  na  chyfiawnheir  dyn  trwy  weithredoedd  yu 
ddeddf,  ond  trwy  fiydd  Iesu  Grist,  ninnaa  hefyd  a  gredasom  yn 
Nghrist  Iesu,  fel  y*n  cyfiawnheid  trwy  ffydd  Crist,   ac  nid  trwy 
weithredoedd  y  ddeddf ;  oblegid  ni  chyfiawnheir  un  cnawd  trwy 
weithredoedd  y  ddeddf.     Ond  os,  wrth  geisio  ein  cyfiawnhâa  yn  it 
Nghrist,  y'n  caed  ninnau  hefyd  yn  bechaduriaid,  a  ydyw  Crist  yn 
weinidog  pechod  ?    Na  ato  Daw.     Canys  os  y  pethau  a  ddystry w- 18 
iais,   y  rhai  hyny  yr  wyf  fi  drachefn  yn  adeiladu,  yr  wyf  yn  fy 
ngwneathor  fy  hun  yn  droseddwr.     Canys  myfi  trwy  y  ddeddf  a  w 
fum  farw  i'r  ddeddf ,  f el  y  byddwn  fyw  i  Dduw.    Mi  a  groeshoel-  20 
iwyd  gyda  Christ;   ond  yr  wyf  yn  byw,  eto  nid  myfi,  ond  Crist 
sydd  yn  byw  ynof ;  a'r  hyn  yr  ydwyf  yn  awr  yn  ei  fyw  yn  y 
cnawd,  ei  fyw  yr  ydwyf  mewn  ffydd,  yr  hon  sydd  yn  Mab  Duw, 
yr  hwn  a'm  carodd  ac  a'i  rhoddes  ei  hun  drosof  fi.     Nid  wyf  yn  n 
dirymu  gras  Duw;  ond  os  o'r  ddeddf  y  mae  cyfiawnder,  yna  fe  fu 
Crist  f arw  yn  of er. 

O  Galatiaid  ynfyd,  pwy  a'ch  rheibiodd  chwi,  i  ba  rai  o  flaen  eu  m. 
Ilygaid  y  portrëadwyd  Iesu  Grist  wedi  ei  groeshoelio?    Hyn  yn  * 
unig  a  ddymunwn  ddysgu  genych,  ai  o  weithredoedd  y  ddeddf  y 
derbyniasoch  yr  Ysbryd,  ai  o  wrandawiad  ffydd?    A  ydych  chwi  s 
mor  ynfyd  î  wedi  dechreu  yn  yr  Ysbryd,  a  orphenwch  chwi  yn  awr 
yn  y  cnawd  ì    A  brof asoch  chwi  gymaint  yn  of er  ?  os  of er  hefyd.    Yr  4 
hwn  gan  hyny  sydd  yn  gweinyddu  i  chwi  yr  Ysbryd,  ac  yn  gwneuthur  * 
gwyrthiau  yn  eich  plith  chwi,  ai  o  weithredoedd  y  ddeddf  y  gwna,  ai 
o  wrandawiad  ffydd  ì    Megys  y  credodd  Abraham  i  Dduw,  a  chyf rif-  0 
wyd  iddo  yn  gyfìawnder.     Yr  ydych  yn  gweled  gan  hyny  mai  y  7 
rhai  sydd  o  ffydd,  y  rhai  hyny  ydynt  feibion  Abraham.     A'r  ys-  8 
grythyr  yn  rhagweled  mai  o  ffydd  y  mae  Duw  yn  cyfiawnhâu  y 
Cenedloedd,  a  ragefengylodd  i  Abraham,  Ynot  ti  y  bendithir  yr  hoÜ 
genedloedd.     Fellý  gan  hyny  y  rhai  sydd  0  ffydd  a  f endithir  gydag  9 
Abraham  fiyddlawn.     Canys  cynifer  ag  sydd  o  weithredoedd  y  10 
ddeddf,  dan  felldith  y  maent;  canys  ysgrifenwyd,  Melldigedig  yw 
pob  un  nid  yw  yn  aros  yn  yr  holl  bethau  a  ysgrifenwyd  jn  llyfr  y 
ddeddf,  i'w  gwneuthur  hwynt.     Ac  na  chyfiawnheir  neb  trwy  y  11 
ddeddf  ger  bron  Duw,  eglur  yw;  oblegid,  Y  cyfiawn  a  fydd  byw 
trwy  fiydd ;  a'r  ddeddf  nid  yw  o  ffydd,  eithr,  Yr  hwn  a'u  gwna  11 
hwynt  a  f ydd  by w  ynddynt.     Crist  a'n  prynodd  ni  oddiwrth  f eUdith  is 
y   ddeddf,   gan   ddyfod   yn  felldith  drosom;  canys   ysgrifenwyd, 
Melldigedig  yw  pob  un  sydd  yn  nghrôg  ar  bren ;  f el  y  delai  bendith  1* 
Abraham  ar   y  Cenedloedd   yn  Nghrist   Iesu;  fel   y  derbyniom 
addewid  yr  Ysbryd  trwy  ffydd. 

FrodjT,  dywedyd  yr  ydwyf  yn  ol  dull  dyn :  Er  na  byddo  ond  15 
cyfammod  dyn,  wedi  ei  gadarnhâu,  nid  y w  neb  yn  ei  ddirymu  neu 
yn  chwanegu  ato.     Yn  awr  i  Abraham  y  llefarwyd  yr  addewidion,  ac  16 
i'w  had  ef.     Nid  yw  yn  dywedyd,  Ac  i'w  hadau,  megys  am  lawer; 
ond  megys  am  un,  Ac  yn  dy  had  di,  jt  hwn  yw  Crist.     Yn  awr  hyn  17 
yr  wyf  yn  ddywedyd,  Cyfammod  a  gadarnhäwyd  ot  blaen  gan 
Dduw,  nid  yw  y  ddeddf  a  ddaeth  bedwar  cant  a  deg  ar  hugain  o 
flynyddoedd  wedi,  yn  ei  ddirymu,  i  wneuthur  yT  addewid  yn  ofer. 
Canys  os  o'r  ddeddf  y  mae  yr  etifeddiaeth,  nid  ydyw  mwyach  o  n 


114  Ot flEtmAD  0*11  ẂlfTOI.   AT  T  OAIATMm 

addewwl :  ond  Dinr  a'i  rbad-roddodd  i  Abraham  trwy  addewid. 

19  Beth  gan  hyny  yŵ  y  ddeddi  9  Oblegid  troseddau  yr  yctrwanegwyd 
hi,  hyd  oni  ddeiai  yr  had  i'r  hwn  y  gwnaethid  yr  addewid,  wedi  ei 

20  hordeinio  trwy  angelîon  yn  Uaw  cyfryngwr.     A  chyfryngwr  nid  yw 
n  i  tin ;  ond  Duw  sydd  un.     A  ydyw  y  ddeddf  gan  hyny  yn  erbyn 

addewidioB  Duw  ?  Na  ato  Duw :  canys  pe  rhoisid  deddf  a  allasai 
»  fywhftu,  yn  wir  o'r  ddeddf  y  buasai  cyfiawnder.     Eithr  cydgauodd 

yr  ysgrythyr  bob  peth  dan  bechod,  f el  y  rhoddid  yr  addewid  trwy 

ffydd  Iesu  Grist  ifr  rhaá  sydd  yn  credu. 
28     Eithr  cyn  dyfod  Sydà,  yr  oeddym  mewn  cadwraeth  dan  y  ddeddf» 
24  wedi  ein  cydgau  i'r  ffydd  yr  hon  ydoedd  iV  dadguddio.     Felly  y 

ddeddf  a  fu  ein  hathraw  ni  at  Grist,  fel  y'n  cyfiawnheid  trwy  ffydd. 
f*  Eithr  wedi  dyf od  fiydd,  nád  ydym  mwyaeh  dan  afchraw.  Oanys 
flr  chwi  oM  ydych  feibion  Duw,  trwy  ffydd,  yn  Nghriat  Iesu.     Ganys 

28  eynifer  o  houoch  ag  a  f  edydcÚwyd  i  Grdst,  a  wîsgasoeìi  Orist.  Niá 
oes  nac  Iuddew  na  Groegwr,  nid  oes  na  chaeth  na  rhydd,  nid  oes 

29  gwryw  a  benyw :  oanys  chwi  oU  uti  ydych  yn  Nghriit  lesu.  Ac  os 
eiddo  Orist  ydych,  yna  had  Aforaham  ydych,  etrfeádmi  yn  ol  yr 
addiewid. 

17.    Ond  yr  wyf  yn  dywedyd,  dros  gymaint  o  aanser  ag  y  mae  yr 

efcifedd  yn  bleotyn,  nid  oes  dîm  rhagor  rhyngddo  a  ehaethwas,  er  ei 

2  fod  yn  arglwydd  ar  y  cwbl ;  ond  y  mae  dan  warcheMwaid  a  goruch- 

s  wylwyr,  hyd  yr  amser  a  ragbenodwyd  gan  y  tad.     Felly  ninnau 

hefyd,  pan  oeddym  blant,  oeddym  gaethion  dan  egwyddorion  y  byd: 

4  ond  pan  ddaeth  cyflawnder  yr  amaer,  daaf onodd  Duw  ei  Fab,  wedi 

5  ei  wneutbur  o  wraig,  wedi  ei  wneuthur  dan  y  ddeddí,  f el  y  pryn&i  y 
•  rhai  oedd  dan  y  ddeddf,  fel  y  derbyniem  y  mabwysiad.     Ac  o 

herwydd  eich  bod  yn  feibion,  danfonodd  Duw  Ysbryd  ei  Fab  i'» 
7  calonau  ni,  yn  Uefain,   Abba,  Dad.    Felly  nid  wyt  ti  mwy  yn 

gaethwas,  ond  yn  fab ;  ac  os  mab,  etife^Ld  hefyd  trwy  Dduw. 
9     Eithr  y  pryd  hwnw,  heb  adnabod  Dtíw,  yr  oeddych  mewn  caeth- 
o  wasanaeth  i'r  rhai  wrth  natur  nid  ydynt  dduwiau :   ond  yn  awr, 

wedi  dyfod  i  adnabod  Duw,  neu  yn  hytrach  yn  adnabyddus  gan 

Dduw,  pa  f odd  yr  ydych  yn  troi  drachef n  at  yr  egwyddorion  llesg  a 

thiodion,  i'r  rhai  yr  ydych  draohefa  o  newydd  yn  ohwennych  bod 
10  mewn  caethwasanaeth  ?  Gadw  yr  ydych  ddiwrnodau,  a  misoedd,  ae 
li  amaeroedd,  a  blynyddoedd.     Y  mae  amaf  of n  am  danodh,  rhag  mewn 

un  modd  ddarfod  i  >mi  boeni  gyda  chwi  yn  of er. 
îí     Byddwch  fel  myfi,  eanys  yr  wyf  fi  fel  chwi,  frodyr,  yr  wyf  ym 
18  attoíwg  i  ehwi.     Ni  wnaethooh  i  mi  ddim  oam ;  ond  chwi  a  wyddoch 

mai  o  herwydd  gwendid  y  cnawd  jt  efengylais  i  chwá  y  waith  gyntal 
ii  A*r  hyn  oedd  brofedigaeth  i  chwi  yn  fy  nghnawd  i,  ni  ddiystyrasoch 

ac  ni  nieiddiasoch,  eithr  chwi  a'm  derbyniasoch  megys  angel  Duw, 

16  inegys  Crist  Iesu.  Pa  le  gan  hyny  y  mae  eich  gwynfydiad  chwi^ 
camys  tystiolaethu  yr  wyf  i  chwi,  pe  yn  bosibl,  y  tynaseeh  eidfc 

i<  llygaid  ac  a'u  rhoiseoh  i  mi.     A  aethum  i  gan  hyny  yn  elyn  i  dhwi 

17  wrth  ddywedyd  i  chwi  y  gwir  î  Y  maent  yn  eiddigeddu  drosoch, 
uid  yn  dda,  èithr  dymuno  y  maent  eich  cau  chwi  allan,  fel  y  bydd- 

18  ooh  eiddigeddus  drostynt  hwy.  Eithr  da  yw  bod  yn  öiddîgeddus 
onewn  path  da  yn  wastadol,  ae  nid  yn  unig  trsa  fyddwjf  bresennol 


OYFlBlTfgAD  O'B  EPIBTOL  AT  T  OALATIATD.  115 

gyda  chwi.     Fy  mhlant  bychain,  am  y  rhai  yr  wyf  drachefn  mewn  io 
gwewyr,  hyd  oni  ffurfier  Grìst  ynoch,   mi  a  ddymunwn  fod  yn  20 
bresenntri  gyd*  chwi  301  awr,  a  newidio  fy  Uais,  canys  yr  wyf  mewn 
pryder  am  danoch. 

Dywedwch  i  mi,  y  rhai  ydych  yn  dymuno  bod  dan  y  deddf,  omíd  21 
ydÿch  yn  elywed  y  ddeddf  %    Canys  ysgrif enwyd,   Yr  oedd  gan  22 
Ahrahatn  ddau  f ab  y  un  o'r  wasanaethf erch,  ac  un  o'r  wraig  rydd. 
Eithr  y  mab  o'rwasanaethferch  a  aned  yn  ol  y  cnawd,  ond  y  mab  28 
o'r  wraág  rydd  trwy  addewid.     Yr  hyn  bethau  ydynt  yn  aralleg ;  2* 
eanys  y  merched  hyn  ydynt  ddau  gyfammod;  un  yn  wir  o  fyn- 
ydd  Sinai,  yn  eppüio  i  gaethiwed,  yr  hon  yw  Hagar.     Ganys  yr  ss 
Hagar  yma  yw  mynydd  Sinai  yn  Arabia,  ac  y  mae  yn  cyf ateb  i'r 
Jerusalem  sydd  yn  awr;  canys  y  mae  hi  yn  gaeth  gyda'i  phlani 
Eitfar  y  Jerusalem  sydd  uchod  sydd  rydd,  yr  hon  yw  era  mam  ni  a§ 
Canys  ysgrif enwyd,  » 

Llawenhâ,  di  anmhlantadwy  yr  hon  nid  wyt  yn  eppilio; 

îor  allan,  a  llefa  yr  hon  nid  wyt  mewn  gwewyr : 

Canys  Ilawer  mwy  yw  plant  yr  unig  Jia'r  hon  y  mae  iddi  wr. 
A  fcyni,  f rodyr,  megys  yr  oedd  Isaac,  ydym  blant  yr  addewid.     Eithr  & 
megys  y  pryd  hyny  yr  hwn  a  aned  yn  oi  y  cnawd  a  erlidiai  yr  hwn  20 
a  aaed  yn  ol  yr  Ysbryd,  f elly  yn  awr  hefyd.     Ond  beth  y  mae  yr  30 
ysgrythyr  yn  ei  ddywedyd  ?  Bwrw  allan  y  wasanaethferch  a'i  mab, 
òanys  ni  chaiff  mab  y  wasanaethferch  mewn  un  modd  etif eddu  gyda 
mab  y  wraig  rydd.     Am  hyny,  frodyr,  nid  plant  y  wasanaethf erch  V. 
ydym,  ond  y  wraig  rydd.     I  ryddid  y  rhyddhaodd  Crist  ni :  set- 
wch  gan  hyny,  ac  na  ddalier  chwi  drachefn  dan  iau  caethiwed. 

Wele,  myfi  Paul,  wyf  yn  dywedyd  wrthych,  Os  enwaedir  chwi,  ni  * 
lesâ  'Crist  ddim  i  chwi.     Ac  yr  wyf  yn  tystiolaethu  drachef n  i  bob  3 
un  a  enwaedir,  ei  fod  yn  ddyledwr  i  wneuthur  yr  holl  ddeddf. 
Chwi  a  dorwyd  ymaith  oddiwrth  Grist,  y  rhai  ydych  yn  ymgyf-  4 
iawnhÀu  yn  y  ddeddf ;  chwi  a  syrthiasoch  ymaith  oddiwrth  ras. 
Canys  nyni  yn  yr  Ysbryd  o  ffydd,  ydym  yn  dysgwyl  gobaith  cyf-  5 
i&wnder.    Canys  yn  Nghrist  Iesu  ni  ddichon  enwaediad  ddim,  na  « 
didnwaediad,  ond  ffydd  yn  gweithio  trwy  gariad.     Yr  oeddyoh  yn  r 
rhedeg  yn  wych ;  pwy  a'ch  rhwystrodd  chwi  fel  nad  ufuddhäech  i'r 
gwirionedd  ì     Y  perswadiad  hwn  ni  ddaeth  oddiwrth  yrhwn  syddyn  * 
eich  galw  chwi.     Y  mae  ychydig  lefain  yn  lefeinio  yr  holl  does.     Y  • 
mae  genyf  hyder  am  danoch  yn  yr  Arglwydd  na  syniwch  chwi  ddim  M 
arall ;  ond  yr  hwn  sydd  yn  eich  trallodi  a  ddwg  farnedigaetìh,  pwy 
bynag  a  fyddo.      Ond  myfí,   frodyr,   os  ydwyf  eto  yn  pregethu  11 
enwaediad,  paham  y'm  herlidir  eto  ?    Yn  wir,  tynwyd  ymaith  dran> 
gwydd  y  groes.    Mi  a  fynwn  i'r  rhai  aydd  yn  aflonyddu  arnooh  ie  12 
eu  tori  eu  hunain  ymaith. 

Canys  i  ryddid  y  galwyd  ohwi,  frodyr;  yn  unig  na  throwch  y» 
rhyŵlid  yn  achlysur  i'r  cnawd,   ond  trwy  gariad  gwasanaethwch 
eich^gilydd.     Canys  yr  hoH  ddeddf  a  gyflawnir  mewn  un  gair,  yn  14 
hyn»  Car  áy  gymydog  fel  tM.dy  hun.     Ond  os  cnoi  a  thraflyncu  u 
eich  gilydd  yr  ydych,  gwyliwch  na  ddyfether  chwi  gan  eich  gil- 

ydd 
Ac  yr  wyf  yn  dywedyd,  Bhodiwch  jm  yr  Ysbrydi  ac  mewn  un  1« 


116  OYFBITHIAD   o'b    BPISTOL   AT  T   OALATIAID. 

íiì  modd  na  chyflawnwch  drachwant  y  cnawd.     Canys  y  mae  y  cnawd 

yn  chwennychu  yn  erbyn  yr  Ysbyd,  a'r  Ysbryd  yn  erbyn  y  cnawd ; 

canys  y  rhai  hyn  a  wrthwynebant  eu  gilÿdd,  fel  na  aüoch  wneuthor 

18  y  pethau  a  ddymunoch.     Ond  os  gan  yr  Ysbryd  y'ch  arweinir,  nid 

i»  ydych  dan  y  ddeddf.     Yn  awr  amlwg  yw  gweithredoedd  y  cnawd, 

20  y  cyfryw  ydynt  odmeb,  aflendid,  anlladrwydd,  delw-addoliaeth, 
swyn-gyfaredd,  casineb,  cynhen,  gwynfydau,  Úid,  ymrysonau,  rhan- 

21  iadau,  pleidiau,  cenfigenau,  meddwdod,  cyfeddach,  a  chyffelyb  i'r 
rhai  hyn :  am  y  rhai  yr  wyf  yn  eich  rhagrybuddio  chwi,  megys  y 
rhagrybuddiais,   na  chaiff  y  rhai  sydd  yn   gwneuthur  y  cyfryw 

22bethau  etifeddu    teyrnas    Dduw.      Eithr  ffrwyth  yr  Ysbryd  yw 

carìad,  llawenydd,  tangnefedd,  hirymaros,  cymwynasgarwch,  daioni, 
ss  ffydd,  addf wynder,  hunan-lywodraeth :  yn  erbyn  y  cyfryw  nid  oes 
24  deddf.    A'r  rhai  sydd  yn  eiddo  Grìst  Iesu,  a  groeshoeliasant  y 

cnawd,  gyda'i  wyniau  a'i  chwantau. 
»      Os  byw  yr  ydym  trwy  yr  Ysbryd,  rhodiwn  hefyd  yn  yr  YsbrycL 
2«Na  fyddwn  wag-ogoneddgar,  gan  gythruddo  ein  gilydd,  gan  gen- 

figenu  wrth  ein  gilydd. 
VI.     Frodyr,  os  hefyd  y  goddiweddir  dyn  ar  ryw  fai,  chwychwi  y  rhai 

ysbrydol,  adgyweiriwch  y  cyfryw  un  mewn  ysbryd  addfwynder ;  gan 
2  edrych  atat  dy  hun  rhag  dy  demtio  dithau.  Dygwch  feichiau  eich 
sgilydd,  ac  felly  cyflawnwch  gyfraith  Crist.     Oblegid  os  tvbia  neb 

ei  f od  yn  rhy wbeth,  heb  fod  yn  ddim,  y  mae  efe  yn  ei  dwyllo  ei 

4  hun.     Eithr  profed  pob  un  ei  waith  ei  hun,  ac  yna  caiff  orfoledd  am 

5  dano  ei  hun  yn  unig,  ac  nid  am  arall.  Canys  pob  un  a  ddwg  ei 
faich  ei  hun. 

•     Ond  cŷfraned  yr  hwn  a  ddysgwyd  yn  y  gair  â'r  hwn  sydd  yn  ei 

7  ddysgu  ymhob  peth  da.     Na  thwyller  chwi ;  ni  watwarir  Duw : 

8  canys  beth  bynag  a  hauo  dyn,  hyny  hefyd  a  fôd  efe.  Canys  yr  hwn 
sydd  yn  hau  i'w  gnawd  ei  hun,  o'r  cnawd  a  fôd  lygredigaeth ;  ond 
yr  hwn  sydd  yn  hau  i'r  Ysbryd,  o'r  Ysbryd  a  fêd  fywyd  tragywy- 

9  wyddol.     Eithr  yn  gwneuthur  daioni  na  ddiogwn ;   canys  mewn 
io  iawn  bryd  y  medwn,  oni  ddiffygiwn.     Am  hyny,  tra  yr  ydym  yn 

cael  amser  cyf addas,  gwnawn  dda  i  bawb,  ond  yn  enwedig  i'r  rhai 

sydd  o  deulu  y  ffydd. 
ii      Gwelwch  mewn  cymaint  llythyrenau  yr  ysgrif enais  atoch  â'm  llaw 

fy  hun.  Cynifer  ag  sydd  yn  dymuno  ymddangos  yn  dôg  yn  y 
12  cnawd,  y  rhai  hyn  sydd  yn  eich  gorfodi  i  gymeryd  eich  enwaedu,  yn 
18  unig  fel  nad  erlidier  hwy  oblegid  croes  Crist.     Canys  nid  yw  y  rhai 

a  enwaedir  eu  hunain  yn  cadw  y  ddeddf  \  ond  y  maent  yn  dymuno 

ar  i  chwi  gael  enwaedu  arnoch,  fel  yr  ymffrostiont  yn  eich  cnawd 
u  chwi     Eithr  na  ato  Duw  i  mi  ymfírostio  ond  301  nghroes  ein  Har- 

glwydd  Iesu  Grist,  trwy  ba  un  y  croeshoeliwyd  y  byd  i  mi,  a  minnau 

15  i'r  byd.     Canys  nid  ydyw  enwaediad  ddim,  na  dienwaediad,  ond 

16  creadur  newydd.  A  chynifer  ag  a  rodiant  yn  ol  y  rheol  hon,  tang- 
nefedd  arnynt,  a  thrugaredd,  ac  ar  Israel  Duw. 

17  Bellach,  na  flined  neb  fi :  canys  dwyn  jt  ydwyf  wedi  eu  gosod  yn 
fy  nghorff  nodau  yr  Iesu. 

18  Gras  ein  Harglwydd  Iesu  Grist  a  fyddo  gyda'ch  ysbryd  chwi, 
frodyr.     Amen. 


NODIÀDAU    LLENYDDOL. 

Songs  Unmng.  By  Lewis  Morris  of  Penbryn,  M.À.,  Honorary  Fellow  of 
Jesus  College,  Oxfoid,  Enight  of  the  Redeemer  of  Oreeee,  etc.,  etc  Second 
Edition.    London  :  Éegan  Paul,  Trench  and  Co. 

Htfrtd  ydyw  gweled  fod  Mr.  Lewis  Morris  wedi  eael  dychwelyd  i  gymdeithas  yr  Awen- 
au,  a  da  genym  groesawu  cyfrol  arall — Caniadau  Anghanedig—o'i  gyfansoddiadau 
barddonol.  Yr  oedd  ychydig  o'r  darnau  sydd  yn  y  Uyfr  wedi  ymddangos  o'r  blaen  yn 
rhai  o'r  cyhoeddiadan  SeÌBonig,  ond  mae  y  rhan  fwyaf  o  lawer  heb  eu  oyhoeddi  o  gwbl. 
Mae  yn  hyfrydwch  mawr  gweled  y  llyfr  hwn  o'i  eiddo,  yr  un  fath  a'i  ragflaenoriaid, 
yn  oael  derbyniad  mor  groesawus.  Mae  y  wasg  Sèisonig  yn  ei  fawrhàu  yn  galonog; 
a  diammeu  ei  fod  yn  llawer  o  sirioldeb  i  feddwl  Mr.  Morris  fod  gŵr  o  allu  a  chwaeth 
lenyddol  Mr.  Oladstone  yn  ysgrifenu  ato  mewn  ymadroddion  mor  gryfion  am  y 
mwynhâd  a  gawsai  wrth  ei  ddarllen,  a'r  farn  uohel  a  goleddai  am  dano.  Tra  y  mae  y 
darnau  hyn  yn  dangos  yr  un  rhagoriaethau  ag  a  gododd  yr  awdwr  yn  y  Uyfrau  blaen- 
orol  ymron  ar  unwaith  i'r  lle  uohaf  ymysg  beirdd  yr  oes,  y  maent  hefyd  trwy  eu  new- 
ydd-deb  a'u  tlysni  yn  dangos  fod  y  wythîen  o  farddoniaeth  sydd  yn  ei  ysbryd  yn  dra 
phell  o  fod  wedi  ei  gweithio  allan,  ac  fod  ganddo  guddiad  cryfder  sydd  eto  yn  alluog. 
o  lawer  o  wasanaeth  gwerthfawr.  Owelsom  un  beirniad  yn  ammeu  melçdedd  ei  lin- 
ellau.  Fe  allai  mai  y  rheswm  am  hyny  oedd  nad  ydoedd  y  gŵr  hwnw  wedi  rhoddi 
iddynt  yr  ymwrandawiad  sydd  yn  angenrheidiol  er  cael  allan  eu  miwsig.  Mae  Mr. 
Morris  yn  hyn,  fel  mewn  pethau  eraill,  ac  fel  y  dywedai  Goethe  am  Schiller,  fel  yn 
benderfynol  o  ymgodi  uwchlaw  oyffredinedd.  Mae  amryw  o'i  ddarnau  yn  ffurf  yr 
Odl,  yr  Odet  a'r  llinellau  yn  fynyoh  yn  amrywio  o  ran  hýd  a  ohorfan,  er  rhoddi  dad- 
ganiad  llawnach  i'r  meddwl  a'r  teimlad  a'i  meddiannai  ar  y  pryd;  ond  o  ymwrando  â 
hwynt  fe  geir  eu  bod  yn 

Musical  as  is  ApoUo's  lyre. 

Mae  eraill  â'u  saernîaeth  yn  ymddangos  mor  hynod  o  syml  fel  y  gallai  dyn  feddwl 
nad  oedd  gamp  yn  y  byd  eu  bwrw  at  eu  gilydd;  ond,  chwedl  Horaoe,  fe  ."chwysai" 
llawer  un  fwy  nag  a  feddyliai  wrth  geisio  gwneyd  eu  oyflfelyb.  Yr  ydym  ni  ein  hun- 
ain,  o  fod  ar  y  dechreu  yn  petruso  am  rai  llinellau  a  oeddynt  yn  rhythmig  o  gwbl, 
wedi  eu  oael  ar  ol  hyny 

Like  linked  sweetness  long  drawn  out, 

ao  yn  gwella  bob  tro  y  darllenem  hwynt;  ao  y  mae  symledd  a  noethder  y  Ueill,  o  ys- 
tyried  eu  perfifaith  gyfaddasder  i'r  syniadau,  yn  ennill  ein  hedmygedd  ar  gyfrif  eu 
oelfyddgarwoh  a'u  gorphenrwydd.  Ao  fel  yn  ei  fydr,  felly  hefyd  yn  ei  eiriadaeth, 
mae  yn  rhaid  iddo  gael  pob  gair  a  phob  brawddeg  i  ddangos  yn  y  ffordd  oreu  fawr- 
edd,  nerth,  awgrymiadolrwydd,  tynerwch,  neu  dlysni  y  syniadau.  Cawsom  hyfrydwoh 
wrth  astudio  taflen  fechan  o  errata  a  geir  i  wynebu  y  cynnwysiad.  Pan  gyhoeddir 
peth  feUy  yn  gyffredin,  fe  deimlir  ei  fod  yn  ddigon  i  gywiro  amryfuseddau  y  wasg; 
ao  er  fod  rhai  o'r  oyweiriadau  hyn  felly,  eto  mae  yn  amlwg  fod  y  rhai  pwysioaf  yn 
ffurfiau  mwy  gorphenol  ar  eiriadaeth  yr  awdwr,  ond  fod  yr  alwad  am  ail  argrafilad, 
dybygid,  yn  rhy  uohel  i  gyroeryd  hamdden  i  gyfnewid  y  stereotype. 
1884.  h 


118  NODIÀDUJ  LLENYDDOL. 

Am  y  oyfansoddiadau,  y  maent  yn  dra  amrywiol,  ond  oll  yn  dangos  meddwl  oryf  a 
goleo,  eydnabyddiaeth  dra  eang  â  meddwl  y  byd,  coetbder  ysgolheigaidd,  ao  awen  o'r 
iawn  ryw.  Mae  yn  dangos  llawer  o  gyfoeth  yn  yr  awgrymiadolrwydd  sydd  yn  nod- 
wedd  mor  arbenig  ar  ei  gyfansoddiadau.  Mae  ganddo  dair  eyfres  o  Ddarluniau, 
"  Picturet,"  a  mater  wedi  ei  gryn^ioi  i  bob  pennill  a  wnelai,  nid  yn  anig ••  ddarlun  "  da 
yn  Uaw  artist,  ond  y  mae  yn  rhyfedd  pa  fodd  y  gaUodd  y  bardd  ochel  y  demtasiwn 
o'i  wneyd  yn  gâo.    Desgrifia  "Noswaith  yn  Naplea," 

Where  tbe  faithful  of  Naples  who  love  their  priest 
May  find  their  faith  and  their  wealth  mcieased, 

lle  y  gosodir  ger  bron  y  oyfaniad  mwyaf  gwrthua  o  goelpreÿdd  a  rhaib  yngjŷn  á 
gwyl  y  meirw  a'r  lotteries,  a  diweddir  yn  sydyn  fel  yma, — 


It  was  long,  long  ago,  in  far-off  Judfôa, 

That  they  slew  Him  of  old,  whom  these  slay  to-day ; 

They  slew  Him  of  old,  in  far-off  Judaea,— 

It  is  long,  long  ago;  it  was  far,  far  away! 

Nid  ydym  yn  malio  Uawer  am  sêr-nodau,  oblegid  yr  ydym  wedi  eu  gweled  gynifer  o> 
weühiau  ya  cael  eu  taflu  dros  dlodi  nad  oedd  yn  bosibl  iddynt  ei  orohuddia ;  ood 
mae  y  aèr-nodau  uohod,  mewn  cysyUtiad  á\'r  hyn  sydd  yn  eu  rhagflaenu,  ao  ya  enw- 
edig  mewa  oysylltíad  â'r  awgrym  tawel  ond  ofnadwy  sydd  yn  eu  düya,  ya  pari  * 
ohwi  feddwl  oymaint.  Tr  offeiriaid  Pabaidd  yn  Naplea,  ao  yn  awr,  wedi  i'r  goleuni 
o'r  nef  fod  oyhyd  yn  Uewyrchu  ar  y  byd,  yn  gwneyd  orefydd  Crist  ya  goohl  i'r  mth. 
aflendid  ao  anghyfiawnder ! 

Yn  hir,  hir  yn  ol,  yn  ngwlad  beU  Judea, 

Lladdasant  Ef  gynt,  a  ladd  rhai  'n  yn  weU ; 

Lladdasant  Ef  gynt,  yn  ngwlad  beU  Judea,— 

Tn  hir,  hir  yn  ol ;  a  draw,  draw  yn  mheU ! 

Fe  fyddai  yn  addysgiadol  i'n  beirdd  ieuaino  weled  mor  fedrns  y  mae  y  bardd  hwnv 
yn  gallu  adrodd  ystori  Buasai  Uawer  yn  meddwl  na  allesid  adrodd  yn  farddonol 
ystotîaa  Niobe,  ao  Odatis,  a  St  Christopher,  a  "  ClytemnaBatra  yn  Faris  "  çMadama* 
Feoayron,  1862),  heb  bentyru  arnynt  beth  anferth  o  addurniadau,  a'u  gwneyd  ym 
bethau  cwbl  wahanol  i'r  hyn  oeddynt ;  ond  y  mae  Mr.  Morrie  yn  u  glyna  wrth  ei 
destun  "  ymhob  un  o  honynt  gyda  manyírwydd  Uythyrenol  ymron,  ao  eto  yr  ydyoh 
yn  teimlo  fpá  y  chwedl  wedi  ei  throi  yn  farddoniaeth  fyw.  Tr  oedd  yr  hanes  am  y 
Uofraddfaeth  yn  Paris  y  UyneòM,  pan  ddarfu  i'r  wraig  hono,  gyda'i  gŵr  ari  brawd  yn 
nghyfraith,  ddial  mor  ofnadwy  ar  y  oarwr  oedd  wedi  ei  gadael,  yn  adgas  ao  arswydus  ; 
ond'  y  mae  y  bardd,  trwy  ddyohymyga  ei  fod  yn  ymweled  á'r  wraig  hono  yn  y  oarchar, 
ao  yn  gwrando  ei  hystori  arswydas  o'i  genaa  ei  hun,  wedi  llwyddo  i  osod  o'n  blaetf 
farddoniaeth  a  bâr  i  ni  deimlo  na.  ryfygai  lawer  wrth  ei  ohysyUtO'  âg  enw  sydd  yn* 
gyfunedig  yn  meddwl  yr  oesoedd  à  barddoniaeth  oren  y  byd- 

Even  as  she  spake 
I  seemed  to  be  again  as  when  I  saw 
The  murderess  of  old  time ;  and  once  again 
Within  this  modern  prison,  blank  and  white, 
There  came  the  yiewless  trouble  in  the  air 
Which  took  her,  and  the  sweep  of  wings  unseen, 
And  terrible  sounds-  which  swooped  on  her  and  hushed 
Her  yoice  and  seemed  to  occupy  her  sonl 
With  horror  and  despair ;  and  as  I  paseed 
The  crucifix  within  the  corridor, 
"  How  long  ? "  I  cried,  w  How  long  ? " 


NOffll&DAU  LLEITEDDOI,.  1X0 

F»  alhá  maî  y  oytasoddiad1  rhagoraf  yn  y  Uyfr,  a'r  tm  jr  maa  yr  artdwr  ynddò, 
trwy  ei  feddylgarwoh  a'i  ddoethineb,  yn  gystal  á  thrwy  ei  awen  ysbrydbl  a  dwfn  grefi. 
yddolder  ei  ysbryd,  wedi  gwneyd  y  eyfraniad  gwerthfawrocaf  i  gyfarfod  6  sefÿtlMa  y 
meddwl  Prydeinig  yn  y  dyddiau  hyn,  ydyw  "  The  New  Creed."  Y  mae  wedi  eyẁrrbd 
â-geneth,  ao  mewn  ymddyddan  wedi  dyweyd  wrthi  nad  oedd  efe  yn  teimlo  gresyndod 
at  y  meirw  aimheilwng,  fod  yn  well  iddynt  bydra ;  am  yr  hawddgar,  y  oarîadu»,  att 
oyfiawn,  y  maent  hwy  yn  gwneyd  Uwoh  sanctaidd,  a  chânt  enedigaeth  newydd'  maw» 
Ue  gwell;  a  ohyn  symudiad  y  naill  a'r  llall,  pa  un  bynag  ai  i  wynfyd  ai  i  waradwydd, 
fod  yn  well  iddynt  orphwys,  a  bocl  am  yspaid  yn  fcrw.  "  Nid  oes  unUe  andl,"  ebe'r 
eneth. 

"There  isnowhereelse,"  ahe  said. 

Mae  hyn  ar  nnwaith  yn  ei  arwain  at  y  "  Credo  Newydd "  hwn  sydd  mewn  rhyw 
gylohoedd  yn  ennill  oymaint  o  le  yn  meddyliau  dynion  y  dyddiau  hyn.  Nis  gall  y 
bardd  lai  na  dwfn  deimlo  o  glywed  y  fath  eiriau  o  enau  geneth,  yr  hon  oedd  wedi  ei 
gosod  yn  nghanol  gobeithion  dysglaer  bywyd,  ao  eto  yn  ei  ohau  ei  hun  yn  y  fath 
anobaith  am  yr  oohr  draw. 

Oh  girl,  who  amid  sumrr  ways  döst  tread, 
What  curse  is  this  that  blights  that  comely  head  f 
For  right  or  wrong  there  is  no  further  plaoe  thauhere 
No  sanctitiea  of  hope,  no  ohastening  fear  ì 
"There  is  nowhere  else,"  she  said. 

Yn  wyneb  desgrifiad  ar  ol  desgrifiad  o  ddwfn  drueni  y  fath.  ohwalfa  ar  ein  gobeithion 
mwyaf  teg  a  rhesymol,  y  byrdwn  gan  yr  eneth  o  hyd  yw»  "  Nid  oés  unlle  arall."  Pe 
buasai  y  rhai  y  mae  ffordd  bywyd  wedi  bod  yn  arw  iddynt  yn  dyweyd  felly,  ni  fuasai 
mor  ryfedd ;  ond  gwell  iddi  hi  fuasai  pob  trueni  a  ofnir  gan  ddÿnion  na  bod  wedi  ei 
ohau  i  fyny  yn  y  fath  dywyllwoh.  ••  Nid  oes  dim  ond  Nertb,"  dyma  y  oredo  truenus 
y  mae  wedi  ei  dysgu  ynddo.  Nerth,  a-  dim  arall,  ydyw  tarddiacV,  a  bywyd,  a  threfn  y 
eyfan  oll.  Drachefn  a  thrachefh  y  mae  oalon  y  bardd  yn  myned  allan  mewn  syndod 
a  thoBturi  wrth  feddwl  am  y  fath  un,  a  ddylasai  fbd  ytt  ymheulo  mewn  daioni  a 
chariad,  wedi  gollwng  o'i  gafael  obeithiön  y  dýfbdol. 

For  us,  for  us,  who  mid  the  weary  strift 

And  jangüng  diseords  of  our  life 

Are  day  by  day  opprest, 

'Twere  little  wonder  were  our  souls-distrest». 

Gk)d,  and  the  life  to  be,  and  all  our  trust 

Being  far  from  us  expeUed  and  thrust ; 

fiut  f or  you,  childj  who  cannot  know  at  aU 

To  what  hidden  laws  we  stand  orfalî, 

To  what  bad  heights  the  wrong  witfcin  maÿ  grow, 

To  what dark deepsthe stream  of  hopeless'liyes'inay flow  t 

Ae  yna  aiff  rhagddo  gyda»  rhesymeg  o  anorohfygol  nerth,  ae  ar  dân  gan  deimlad,  i 
ddangos  dwfh  afresymoldeb  ao  anfertb  wrthuni  y  faŵ.  gredmiaeth.  Baldordded 
dynion  a  fÿnont,  nid  yw  yn.  ngajlu  Nerth  ymddyrehai»  iuehehierau  Ewyllys.  Ond 
y  mae  pobpeth  sydd  o'n  hamgyloh  ni  yn  dwyn  argoeUon  diymwad  eu  bodyn  gynnyroh- 
ion  Ewyllys ;  ao  ni  all  hono  fod  yn  amgen  nag  Ewyllys  yr  Anfeidrol.  Yr  hwn  sydd 
yn  gweled  pethau  yn  iawn,  y  mae  yn  y  owbl  yn  gweled  Duw,  ao  jui  addoli. 

And  eyery  thihg  that  is,  to  his  rapt  fancy  brings 
The  hidden  beat  through  space  of  the  Eternal  Wingse 
H    2 


120  NODIADAÜ  LLENTDDOL. 

Hyderwn  y  bydd  y  gân  ardderohog  hon  yn  cyrhaedd  llawer  ysbryd  helbulns,  ao  yn 
profi  fod  "  meddyginiaeth  yn  ei  hesgyll." 

Ni  fyddai  ond  ofer  i  ni  geisio  galw  sylw  at  lawer  o  ddarnan  eraill  yn  y  llyfr  a  ddar- 
llenasom  gyda  ilawer  o  foddhâd,  ao  a  ddarllenwn,  mae  yn  dra  thebyg,  draohefh  a 
thraohefn  eto.  Yn  unig  ni  a  osodwn  o  flaen  y  darllenydd  yr  adsain  Gymreig  a  gan- 
lyn  o  un  gân  —The  Lesson  of  Time—ieì  engraifft  o'r  ysbryd  rhagorol  sydd  yn  llyw- 
odraethu  ein  oydwladwr. 

GWERS  AMSER. 

Abwain  fi,  Tsbryd  mawr  y  Byd,  a  mi 
Yn  ewyllysgar  a'th  ddilynaf  Di ; 
Nid  gyda  segur  fryd  ammheuwr  gwael, 
Neu  'n  ceisio  'n  ddall  am  dda  nad  yw  i'w  gael 

Can's  daethum  er^s  hir  amser  i'r  llawn  ddydd, 
Boreuol  niwl  yr  hwn  ar  chwâl  y  sydd — 
Dystaw  brydnawn  pan  yn  y  wybr  faith 
Bron  saif  yr  Haul  cyn  cwblhâu  ei  daith, 

Tawel  fel  afon  drwy  y  ddôl  ymlêd, 
'R  hon  mwy  i  lawr  y  creîgiaa  ni  chwyrn  red, 
Ond,  mewn  clir  luniau  yn  ei  thawel  ddŵr 
Ddeil  fel  yn  nghwsg  glochdý  a  choed  a  thŵr. 

Mor  hen-a  Uwm  y  ffugyr,  hen  ei  wedd 
Fel  chwedl  am  ddysgwyliadau  sy  'n  eu  bedd  t 
Ieuanc  fel  awyr  Gwanwyn,  bob  dydd  rwydd 
Anadla  ar  ieuanc  fywyd,  er  ei  lwydd. 

Fe  'i  gwyddai  Rhufain,  gyda  'r  Groegaidd  dir; 
Assyria  a'r  Aipht  brofent  ei  fod  yn  wir ; 
Hwy  gaent,  am  brid  ogoniant  ie'nctyd  hoendeg 
Fywyd  mwy  claer— tawelach  lanw  'n  rhedeg. 

Mewn  anghof  maent,  ac  a'u  blaenorai  hwy, 
Enw  a  hil  pa  rai  ni  wyddom  mwy, 
Tr  rhai,  0  Ysbryd  mawr  y  Byd  a  Dyn, 
O'r  cynfyd  y  dadguddiaist  Di  dy  hun, — 

Teimlent,  fel  finnau,  yr  hyn  sydd  fÿth  guddiedig, 
Cyffyrddent  yn  y  gwyll  â  llaw  guddiedig; 
Eu  teg  obeithion  oll  i  wywdra  'n  arwain, 
A  chaent  unigrwydd  wnaethent  hwy  eu  hunain ; 

Daethent,  fel  finnau,  at  ddiammheuol  obaith, 
Er  i  haul,  lleuad,  a'r  holl  wir  ser  fyn'd  ymaith ; 
Peidiasant,  tra  ger  llaw  llais  oedd  glywedig, 
"  Nac  oma,  cred ;  mae  'r  meirw  'n  wynfydedig." 

Fy  mrodyr  oeddynt — o'r  un  gwaed  &  mi, 
9  R  un  modd  â'r  rhai  na  anwyd,  fyrdd  diri' ; 
Fel  hwy  i  godi  a  syrthio  yr  wyf  yn  rhydd ; 
'R  wy  'n  dysgwyl  am  gyfodiad  Perffaith  Ddydd. 

'R  wy  'n  foddlawn,  dawel,  Ysbryd,  arwain  fi 
I  lwyr  ymdreulio  fel  y  mynech  Di. 
Dy  eiddo  wyf,  a  mwy  nid  ymrysonaf : 
Bstyn  dy  law,  yn  ddystaw  mi  'th  ganlynat 
Pris  y  gyfrol  ydyw  6s. 


NODIADAU  LLENYDDOL.  1?1 


The  Freedom  of  FaUh.    By  Theodobb  T.  Munger,  Author  of  "  The  Thws- 
holcLw    London :  James  Clarke  and  Co. 

Yhddengyb  fod  y  llyfr  hwn  wedi  cael  derbyniad  croesawua  yn  America,  ao  fe  ellid 
meddwl  fod  darllen  mawr  arno'yn  y  deyrnas  hon  hefyd.  Fe'i  gwerthid  y  tu  draw  i'r 
Werydd  am  7s.  60. ;  ond  mae  yr  argraffiad  hwn  yma  i'w  gael  am  3s.  6c. 

Gorchwyl  mawr  a  phwysig,  mae  yn  ddiammeu,  ydyw  oadw  duwinyddiaeth,  tra  heb 
ollwng  i  golli  elfenan  ei  bywyd,  mewn  cyfaddasder  parhâus  i  anghenion  arbenig  yr 
amgeroedd.  Yn  yr  ystyr  yma  y  mae  llawer  ffurf  wedi  bod  arni  o  ddyddian  yr 
Apostolion  hyd  y  dyddiau  hyn.  Y  mae  amrywiaeth  tra  mawr  wedi  bod  yn  y 
dylanwadaa  sydd  ar  wahanol  gyfnodan  wedi  rhoddi  eu  ffurf  neillduol  i  feddwl  y 
byd ;  a  ohan  fod  yr  anhawsderan  a  deimlir  ynglỳn  á  Ohristionogaeth  ymhob  cyfnod 
yn  eodi  oddiar  nodweddion  arbenig  meddwl  y  cyfnod  hwnw,  y  mae  yn  gorwedd  yn 
siar8  ar  y  rhaTsydd  yn  carn  ei  llwyddiant  i  ymdrechu  cael  allan  ymha  ffordd  y  mae 
ei  gwirionedd  tragywyddol  hi  yn  galln  oyfarfod  ac  esbonio  ymaith  yr  anhawaderan 
a  gyfodant  o  oea  i  oes.  Prin  y  mae  eiaien  dyweyd  mai  y  rhai  sydd  yn  treiddio 
ddyfhaf  i'w  gwirionedd  a'i  hysbryd  ydyw  y  rhai  sydd  bob  amser  yn  fwyaf  llwydd- 
iannns  i  esbonio  yr  anhawsderau,  ao  mai  gweithiau  y  rhai  hyny  yw  y  rhai  sydd  yn 
myned  i  lawr  gyda'r  oesoedd  ao  yn  cael  eu  oydnabod  fel  yn  rhoddi  yr  eglurhád  goreu 
ar  y  gair  "  sydd  yn  aros  yn  dragywydd."  Y  mae  y  llyfr  hwn  yn  ymgais  tra  egnîol  i 
wneyd  y  gwasanaethhwn  i'r  gwirionedd  gyda  golwg  ar  y  pethan  a  brofir  yn  anhawdd 
y  dyddian  hyn.  Y  mae  yn  gynnwysedig  o  ragdraethawd  ar  yr  hyn  a  elwir  "Y 
Ddnwinyddiaeth  Newydd,"  ynghyd  a  dwy  ar  bymtheg  o  bregethau  ar  faterion  y  teimlir 
en  bod,  i  fesnr  mwy  neu  lai,  yn  bynoiau  y  dydd,  Y  mae  gallu  yr  awdwr  yn  ddiam- 
mheuol.  Fellyhefyd  ei  annibyniaetb.  Y  mae  draohefn  a  thraohefn  yn  gwrthdystio 
yn  erbyn  yr  nchafiaeth  a  roddir  i  dduwinyddiaeth  Awstin  a'r  Diwygiad  Protestan- 
aidd,  a  hyny,  fel  y  golyga  efe,  ar  draul  esgeuluso  llafur  diweddaraoh,  ao  yn  enwedig 
golygiadau  y  canrifoedd  cyntaf,  os  nad  hefyd  ar  draul  gormod  dibrisdod  o'r  Efengyl 
ei  hunan.  Y  mae  yn  ddigllawn  wrth  y  dryohfeddwl  o  geisio  gwneyd  oyfundraeth  o 
wirioneddan  yr  Efengy),  gan  ddal  mai  gogoniant  y  "  Ffydd  "  ydy w  ei  "  Rhyddid." 
Ond  er  ceisio  °  gyru  natur  allan  á  fforch  y  mae  yn  dychwelyd  draohefn,"  ao  felly  y 
mae  yr  awdwr  yma,  er  protestio  yn  erbyn  cyfundraeth,  eto  mewn  dull  arall,  yn 
ddiarwybod  fe  allai  iddo  ei  hun,  yn  gwneuthur  cyfundraeth.  Ao  y  mae  hyny  yn 
anoeheladwy.  Fel  y  mae  yn  anmhosibl  i  ni  feddwl  am  ddim  mewn  ffordd  o  geisio  ei 
ddeall,  heb  ymdrechu  cael  allan  ei  egwyddorion  cyffredinol  neu  ei  ddeddfau,  felly  ni 
allwn  astadio  y  Bibl  heb  ymdreohu  cael  allan  yr  egwyddorion  sydd  yn  ei  nodweddu 
yntau,  y  rhai,  wedi  cael  gafael  arnynt  yr  ydym  yn  gyffredin  yn  son  am  danynt  fel 
athrawiaethau,  nen  y  pethau  a  ddysgir  yn  y  Llyfr  Sanotaidd.  Ao  i'r  graddau  y 
tybiwn  ein  bod  yn  Uwyddo  i  gael  allan  yr  egwyddorion  hyny,  ao  yn  enwedig  i  ddeall 
en  oydberthynas  y  naill  â'r  llall,  yr  ydym  hefyd  yn  tybied  ein  bod  wedi  cael  gafael 
ar  ddrychfeddwl  y  Llyfr,  ao  felly  0  angenrheidrwydd  yr  ydym  yn  ffurfio  ein  oyfan- 
draeth.  Pell  iawn  ydym  o  feddwl  fod  y  ffurfiau  neu  jformulas  neillduol  y  disgyhir 
arnynt  gan  unrhyw  oes  i  fod,  o  angenrheidrwydd,  yn  rhwymedig  ar  feddwl  nen  gyd- 
wybod  oesoedd  eraill,  oblegid  y  mae  gwirionedd  Duw  yn  eangach  na'r  holl  ffurflau, 
ao  y  mae  hanesyddiaeth  yn  ein  dysgu  yn  bur  eglur  fod  ganddo,  o*i  ddeongli  yn  briodol, 
genadwri  ar  gyfer  pob  oes.  Ond  yr  ydym  yn  gweled,  yn  nhreiglad  oesoedd,  fod 
rhai  amseroedd  yn  oael  en  nodweddu  gan  ddefíroad  neillduol  ar  feddyliau  dynion,  ao 
yn  yr  amseroedd  hyny  fod  rhai  dynion,  fel  yr  ymddyrcha  y  Wyddfa  goruwch  y 
mynyddoedd,  yn  ymgodi  lawer  uwchlaw  yr  oll  o'u  cydoeswyr ;  ao  yn  sicr  nid  ydys  i 
ryfeddu  os  ydyw  golygiadau  rhai  felly  yn  oario  dylanwad  ar  genedlaethan  lawer. 
Mae  yn  ddigontebyg  fod  oryn  lawer^o'r  pethau  a  ddywedent  wrth  eu  hamseroedd 


122  NODIADàtTLLENTDDOL. 

neillduol  eu  hunain  ag  y  gallai  y  byd,  oddieithr  am  y  dyddordeb  hanesyddol  allai 
fo4  ynddynt,  fforddio  eu  hanghofio ;  ond  am  y"  petbau  a  ddywedent,  fel  efrydwyr 
dyfhion  o  wirionedd  Dnw  wrth  ddynolryw  ao  wrŵ  yr  oesoedd,  ni  allwm  lai  na  bod 
yn  fawr  ar  ein  oolled  o'u  dibrísio.  Ao  eto  gyda  y  fath  hyder  difesur  y  mae  rhai  o 
feebgyn  y  dyddiaa  hyn,  na  fuasent  yn  deilwng  i  ddafttod  oarai  eu  hesgidiau,  yn  bwrw 
eu  dinnyg  ar  y  eedyrn  hyny !  Y  maent  yn  gyfundraethwyr,  bid  siwr,  ao  am  hyny 
nid  ydynt  yn  werth  sylw.  Ymryson  ynghyleh  geiriau,  logomaehies,  ydyw  y  owbl. 
¥n  yr  oes  hon,  gyda'i  rhyddid  a'i  heangder  a'i  holl  ddiwylliad,  y  mae  y  pethau  yoa 
IV  gadael  i  lithro  yn  dawel  i  ebargoôant,  ao  yr  ydym  ninnaa  i  ddilyn  goleuni  y 
dyddiau  hyn,  sydd  mor  ddiammheuol  yn  llewyrchu  o  ffynnonell  fawr  y-gwirionedd 
tragywyddol  I  Ond  nid  ydym  ni  mor  eicr  o'r  Ëfengyl  newydd  hon.  Nid  oes  ddifiyg 
ar  eiboniadusrwydd,  ao  mae  yn  debyg  fod  hyny,  yn  enwedig  i  rai  o'n  pobl  ieuairic, 
yn  gwasanaetha  fel  gwarant  ddiammheuol  o'i  hawdurdod.  Ond  am  rai  sydd  wedi 
ymgydnabydda  i  fesar  â  hanes  y  damoaniaethan  sydd  wedi  bod  yn  cael  eu  dwyn 
ymlaen,  ie  deimlant  hwy  fod  yn  ddyledswydd  arnynt  "  brofi  yr  ysbrydion."  Ao  ar 
nnwatth,  y  mae  gwaith  Mr.  Mnnger,  a  Uawer  eraill  sydd  yn  perthyn  i'r  uu  ysgol,  yn 
protestio  eymaint  yn  erbyn  cyfundraethu  ar  athrawiaetih  yr  Efengyl,  tra  y  maent 
mewn  ffevdd<arall  yn  cyfandraetbu  eu  honain,  ond  yn  unig  eu  bod  yn  gwneyd  hyny 
mewn  dtíll  mwy  anghelfyddd,  ao  heb  gymeryd  i'  ystyriaeth  ond  rhanau  o'r  gwir- 
ionedd,— «yn  ymddangos  yn  ammheus.  Proffesir  yma  fod  y  dduwinyddiaeth  newydd 
"'yn  eymeryd  fel  yr  eiddo  ei  han  y  resymeg  a  geir  yn  Maobeth,  a  fîamlet,  a'r 
Scarlet  Letter,  yn  Prometheus  a  Job,  yn  namegion  y  Defaid  a'r  Geifr,  a'r  Mab 
Afradlon,  a/r  'Ddafad  a  goHasid,— 'rbesymeg  na  ellir  yn  hawdd  ei  gweithio  i  gyran- 
draëth,  ond  sydd  mor  gyfundraethol  â  bywyd  dynol.  Ameana  yn  syml  at  resymeg 
•a  weithiri  drern  y  <byd  fel  y  mae  bob  dydd  yn  cael  ei  dwyn  allan  dan  ysbrydoliaeth 
Tragywyddöl  Ddoetbineb  a  Chariad."  Mae  yn  ddiau  fod  rhai  wedi  eymeryd  eu 
■ey^Dgu  i  raddau  gormodol  gan  gyfunöraethau ;  ond  ni  allwn  ni  weied  pa  resymeg 
«Ukd  fodyn  y  «gweithiaa  dynol  a  grybwyllir  uchod  nad  ydyw  i'w  chael  yn  y  Bibl,  ae  yn 
*wir  wefli  «i  òhymeryd  o  hono ;  neu  beth  a  allai  fod  yn  y  damegion  a  grybwylttr  nad 
ydyw  i'w  gaei  yr  nn  ffunud  yn  yr  holl  ddadgaddiad.  Ac  am  weitbio  i  gyfundraetn, 
mae  yn  amlwg  fod  yr  awdwr  hwn  ei  hunan,  fel  yn  wir  bob  efrydydd  o'r  Gair,  yn 
gwneyd  hyny ;  ond  gyda  hyn  o  anfantais,  fod  ei  ymdrech  i  bregethu  M  Rhyddid  j 
fErydd  "  yn  ei  rwystro  1  feddwl  yn  ddigon  trwyadl,  a'i  fod  o  herwydd  hyny  yn  syrtbio 
i  -anghysonderau.  Er  engraiffit,  y  mae  yn  gwrthod  rhai  atbrawiaethaa  ag  y  cyd- 
nöbydd  yr  ymddengys  yn  bur  amlwg  eu  bod  yn  cael  eu  dysgu  yn  y  Gair,  megys 
athrawiaetìi  yr  iawn  ao  ailenedigaeth,  am  eu  bod  yn^ddirgelwoh  ao  yn  ymddangos  yn 
-angbyson  â  rheswn,  ao  am  hyny  yn  eu  priodoli  i  ddulhau  amseroedd  neillduol  -o 
feddwl,  neu  yn  oeisio  eu  diystyru  fel  math  o  gyfaredd ;  ond  fe'i  eeir  yn  derbyn  «hai 
eraill  Bydd  yr  un  mor  anamgyffredadwy,  ao  y  dywedairhai  eu  bod  yr  on  mor  groes  i 
•reswm,  a  hyny  yn  arbenig  oblegid  eu  dirgelwoh.  Er  mwyn  gwneyd  yn  dctigon  clir  -y 
gwrthgyferbyniad  rhwng  y  ddowinyddiaeth  "newydd"  a'r  "  hen,"  y  mae  weithiaa  yn 
metbu  gochel  y  demtasiwn  o  wneyd  ei  ddesgrìfiad  o'r  hen  i  raddau  yn  anfertblun; 
«o  o'r  oehr  «rall  yn  bòoi  i'r  newydd,  weithiau,  ragoriaethan  eydd  yn  gyfiredin  i.bob 
duwmyddiaeth  sydd  o  gwbl  yn  deilwng  o'r  enw.  Ond  er  hyn  oll  ni  all  unrhyw  ddyn 
«meddylgar  ddarllen  ei  lyfr  <heb  lawer  o  hyfrydwch  ao  adeiladaeth.  Y  mae  drwyddo 
yn  )lawn  difrifweh  ao  ysbrydolrwydd,  ac  yn  fynyeh  yn  oynnwys  tremiadau  i  wirionedd 
Duw  ag  y  teimlir  eu  bod  yn  myned  ymhell,  ac  yn  gadael  argraff  anndleadwy  ar  y 
•meddwl.  Cynnwysa  amryw  bethau  na  allant.aros  ond  "  dros  amser,"  a  thipyn  o  tall 
(talfc,  nen  siarad  mawr  Amerioanaidd,  sydd  yn  annheilwng  o  orddas  a  mawredd  y 
^materion  yr  ymdrina  â  hwynt ;  ond  y  mae  ar  yr  un  pryd  yn  gyfoethog  o  foddyUafl 
hywiol  a  ohryfion,  ao  yn  llawn  o  ddwm  barchedigaeth  wrth  son  am  y  pathau  sydd  i 
4Ŵirb  o  bonom  o'r  fath  anfeidrol  bwys. 


NOMADAU    LtENYDDOL.  123 

Y  mae  yn  iawn  Bylwi  fod  yr  awdwr  ei  hunan  yn  addef  nad  ydyw  y  geiriau  Dawin- 
yddiaeth  Newydd  yn  addas  i  ddynodi  yr  hyn  y  dymnna  alw  sylw  atö,  ao  mai  mwy 
priodol  ryddai  gdlyga  y  peth  fel  Adfywiad,  "  gan  nad  ydyw  y  Byniadau  sydd  yn  awr 
yn  nofio  yn  meddyliau  dynion,  ao  yn  debyg  o  risialeiddio  i  ffurf,  o  darddiad  di- 
weddar,  ond  wedi  ifynu  yn  nghanrifoedd  oyntaf  yr  eglwys,  pan  redai  y  flrwd  yn  glir 
o'r  ffynnon,  ao  wedi  bod  yn  dyfod  i'r  golwg  o  bryd  i  bryd  yn  barhâos  wedi  hyny  yn 
meddyliau  dynion  onigol  ao  ysgolion."  Diau  y  myn  eryn  nifer  o'n  darllenwyr  astudio 
y  Uyfr  ea  hunain,  ond  am  lawer  o  houynt  ag  y  gwyddom  eu  bod  yn  oymeryd  y 
dyddordeb  dyfnaf  mewn  trafodaethau  o'r  fath,  ond  na  allent  fwynhâu  y  llyfr,  mae  yn 
gior  y  teimlent  yn  ddiolehgar  am  gael  syniad  beth  allai  fod  prif  deithi  yr  "  Adfywiad  " 
duwinyddol  sydd  yn  ymgymeryd  â'r  gorchwyl  mawr  o  ddwyn  gwirionedd  yr  Efengyl 
i  gyfarfod  á  meddwl  y  genedlaeth'hon.  Dangosir  yn'nacäol,  1.  Nad  ydyw  yn  oynnyg 
gwneyd  heb  ddnwinyddiaeth.  Goly ga  dduwinyddiaeth  fel  oasgliad  oddiwrth  ddadgudd- 
iadau  Daw~~yn  y  Bibl,  mewn  faanesyddiaeth,  yn  y  genedl,  yn  y  teulu,  yn  y  greadig- 
aeth  faterol,  aoyn  holl  hyd  a  lled  by wyd  dynol.  2.  Nid  ydyw  yn  ymadael  oddiwrth  ffydd 
baneByddol  yr  eglwys,  ond  ceisia  osod  ei  hun  yn  ei  llinell  tra  yn  oydnabod  ewrs  o 
ddadblygiad.  3.  Nid  ydyw  yn  gwrthod  athrawiaethau  neillduol  eglwys  y  gor- 
rJhenol,  er  ei  bod  yn  eu  dal  mewn  goleuni  sydd  i  fesur  yn  wahanol.  4.  Nid  ydyw 
o  dymher  ddelwddTylliol,  ond  yn  tueddu  yn  hytrach  at  adeiladu  na  chwala.  5.  Nid 
ydyw  yn  oeisio  am  faes  y  tu  allan  i  eglwysi  sydd  yn  bresennol  yn  bod,  am  yr  ystyria 
eî  bod  yn  adeiìadu  ar  y  sylfaen  dragywyddol  sydd  yn  unig  wedi  bod  yn  nerth  í'r 
eglwys  ymhob  oes.  Ao  am  ei  nodweddion  arbenig,  fe'u  rhoddir  fel  y  oanlyn :— 
h  Hawlia  iddi  ei  han  ddefnydd  helaethach  o'r  rheswm  nag  a  ganiatäwyd  i  dduwin- 
yddiaeth.  2.  Ceiaia  ddeongli  yr  Ysgrythyrau  mewn  ffordd  fwy  naturiol,  yn  wrthgyfer- 
feynieì  i  ffordd  galed,  ffurfiol,  ddi-gydymdeimlad,  a  di-ddyohymyg.  8.  Ceisia'  wneyd 
i  fyny  am  y  gonnod  arbenigrwydd  à  roddid  i'r  person  unigol  trwy  olwg  fwy  oyẁir  ar 
unoMaeth  yr  hiliogaeth.  4.  Cydnabydda  berthynas  newydd  â  gwyddoniaeth  natariol, 
ond  trwy  ommedd  cydnabod  yr  bir  wrthwynebiad  ymdäangosiaddl  fhwng  teyrnas 
flydd  a  theyrnas  deddf  naturiol,— gwrthwynebiad  nad  allai,  yn  natur  pethau,  fod  un 
sail  iddo.  6.  Y  mae  yn  wrthgyferbyniol  i'r  hen  dduwinyddiaeth  fel  yr  hawlia  iddi 
ei  hun  eírydiaeth  eangach  o  ddyn.  6.  Cydnabydda  yr  sngenrheidrwydd  am  ad- 
ddatfganiad  o  gred  yn  y  pethau  diweddaf,  a  thrwy  hyny  wneyd  i  ffordd  â'r  syniadau 
a  dderbynir  yn  gyffredin  am  yr  adgyfodiad,  y  farn,  a'r  gosbedigaeth  dragywyddol ;  ao 
jrn  Ue  hyny  oredu  fod  yr  adgyfodiad  yn  cymeryd  lle  yn  marwolaeth,  na  fydd  barn 
gyflredinol,  ao  fod  y  gosb  mewn  byd  arall  i  derfynu  mewn  adferiad  i  bob  dyn. 

fe  wêl  y  darllenydd,  am  holl  bethau  da  y  dduwinyddiaeth  newydd  hon,  eu  bod  yn 
n«tariolt  ao  i  fesar  helaeth,  yn  oymeryd  eu  Ue  y  dyddiau  hyn  yn  y  dduwinyddiaeth  a 
ddysgir  yn  Nghymru;  ond  am  y  pethau  eradll,— y  damoaniaethaa  anmhrofe.digr^ 
fòd  pulpndau  a  ehyhoeddiadau  ein  hanwyl  wlad,  trwy  ras  Duw,  yn  ymgadw  yri 
'Chagerol  nddiwrtbynt.  Y  mae  gwirionedd  mor  eang  â  Dowf  a  gwirionedd  Dnw 
ydyw;  am  hyny  ni  raid  i  ni  ofni  unrhyw  olouni  newydd  a  aller  gael  arno,  deued  o*r 
man  y  delo ;  yn  wir  dylem  lawenyohu  o'i  blegid  fel  dadguddiad  yohwanegol  o  ogcm- 
iant  yr  Anfeidrol.  Ar  yr  un  pryd  yr  ydym  i  gredu  yn  y  gwirionedd  fel  gwirionedd; 
os  nad  ydym  bob  amser  yn  deall  ei  gydberthynas  â  gwirioneddau  eraill,  ein  braint 
ydywei  gredu  ao  addoli  yn  yr  olwg  ar  y  dirgelwch,  ao  ni  ddylem  am  fynyd,  mewn 
trefn  i'w  wneyd  yn  gyson  â  rheswm,  feddwl  am  ei  esbonio  ymaith.  Mae  safon  gwir- 
ionedd,  gan  ei  fod  yn  Nuw,  yn  uwch  na  ni.  Mae  llawer  o  wirioneddau  â'u  seiliau 
mor  aior  yn  ein  natur  ni  ein  hunain  ag  y  diohon  eu  bod  yn  y  dadguddiad;  y  mae 
«rflill  ag  yr  ydym  yn  rhwymedig  am  danynt  i  ddadguddiad  yn  unig ;  ae  y  mae  yn 
deilwng  i  ni  gofio  fod  y  dadguddiad  hwnw  ei  hanan  yn  dysgu  yn  amlwg  fad  liawer  o 
honynt  o'r  fath  natur  fel  na  allwn  eu  derbyn  ond  ar  dir  ffydd,  ao  yn  ngoJeuni  dwyfol 
«ddadguddiftd.    Bin  prif  ^weryl  yn  erbyn  y  dduwinyddiaeth  newydd  m  ddygir  o'n 


124  NODIÀDAU  LLENYDDOL. 

blaen  yn  y  gyfrol  hon  ydyw,  nid  ei  bod  yn  gwneyd  gormod  o  bob  goleuni  a  all  ein 
oynnorthwyo  i  amgyffred  pethau  mawrion  ein  tynged,  ond  ei  bod  yn  gwneyd  rhy  fach 
o'r  goleuni  arbenig  sydd  yn  llewyrchu  o'r  orseddfainc,  o'r  hwn  y  tardda  ein  gobaitb. 
■  ao  yn  yr  hwn  y  mae  ein  didranc  wynfyd. 

Ẁedi  dyweyd  hyn,  nid  oes  genym  ond  oanmawl  y  Uyfr.  T  mae  y  pregethan  yn 
fieth  a  meddylgar  a  da.  Un  engraifft :  Byioyd  yn  Ennill.  Wrth  son  am  a  ennilür 
wrth  fyned  rhagom  mewn  dyddiau,  wedi  nodi  1.  Y  cyfodiad  oddiwrth  yr  isaf  at  yr 
uohaf;  2.  Yr  ennill  mewn  amynedd,  ao  ar  y  cyfan  dyoddef  llai;  S.  Fel  y  mae  y 
meddwl  yn  dyfod  yn  fwy  tawel,  a'r  farn  yn  tyfu  i'w  llawn  nerth :  yna  sylwir  yn  4.  Fod 
ennill  mawr  yn  mlynyddoedd  olaf  bywyd  mewn  ffurfiau  neilldnol  o  gariad  a  chyd- 
ymdeimlad.    Ao  ar  hyn  ceir  y  sylwadau  prydferth  a  ganlyn :— 

Y  mae  nwyd  cariad  boreuol,  ei  hanner  hunanoldeb,  a  chyfyngiad  a  rhagfarn  cydym- 
deimlad  boreuol,  yn  myned  heibio ;  ond  y  mae  cariad  ei  hunan  yn  aros  yn  ei  holl  nerth, 
yn  fwy  pur,  yn  fwy  tawel,  yn  fwy  cyffredinol.  Y  mae  yn  cymeryd  gẁedd  o  gynhesiad 
ymysgaroedd ;  tosturia,  maddena  ac  edrycha  dros  bethau,  dyoddefá  a  gobeithia  ac  ang- 
hofia,  ac  felly  mae  fel  cariad  Dnw  ei  hun.  Y  mae  cariad  boreuol  yn  angerddol,  ond  y 
mae  beb  wybodaeth ;  eithr  y  mae  un  henaint  yn  dawel  &c  eang  am  ei  fod  yn  ddoeth.  Yn 
neillduol  y  mae  y  gras  o  gariad  (charity)  yn  perthyn  i  flynyddoedd  cyflawn.  Mae  yr  hen 
yn  fwy  trugarog  na'r  ieuainc ;  baroant  yn  fwy  caredig  a  maddeuant  yn  fwy  rhwydd.  Am 
hyny  y  maent  yn  ddysgyblwyr  sâl,  ond  eu  bai  yn  hytrach  yw  eu  rhinwedd;  ni  elwir 
hwynt  i'r  ddyledswydd  hono.  Y  mae  y  ffurf  gyfnewidiol  ac  eangol  yma  ar  brif  egwyddor 
edn  natur  o  fawr  arwyddocfid  yn  y  mater  sydd  o'n  blaen.  Nid  ydym  un  amser  heb  fod 
dan  ei  gallu ;  ar  y  dechreu  yn  reddf,  yna  yn  nwyd  ymwybodol  at  un,  ond  yn  ddall ;  yna 
yn  dynerwch  sydd  yn  myned  i  waered  at  blant,  yn  ddoethach  a  mwy  amyneddgar ;  yna  yn 
ymestyniad  allan  at  ddynoliaeth,  yn  cael  ei  ysgogi  gan  gydwybod  a'i  arwain  gan  wybod- 
aeth ;  ac  o'r  diwedd  yn  gydymdeimlad  tostnriol  cyffredinol,  sydd  yn  ei  gysylltu  ei  hun  à 
Thragywyddol  Gariad.  Dyma  ennill  sydd  anfesurol,  yn  rhychwantn  y  lled  sydd  rhwng 
greddf  anymwybodol  plentyn  a  threfn  calon  Duw  ei  hun. 

Y  mae  hefyd  yn'  mlynyddoedd  oedran  gymysgiad  ac  ymdoddiad  y  cynneddfan  y  naill  yn 
y  llall.  Mae  gan  f eddwl  fwy  o  ffydd  ynddo,  a  ffydd  fwy  o  feddwl ;  rheswm  fwy  o  deimlad 
a  theimlad  fwy  o  reswm ;  mae  rhesymeg  a  syniad  yn  ymdoddi  i'w  gilydd ;  mae  gwroldeb 
yn  cael  ei  dymheru  gan  gallineb,  ac  y  mae  callineb  yn  cael  nerth  a  gwroldeb  gan  ddoeth- 
ineb ;  mae  gan  lawenydd  ynddo  fwy  o  ofìd,  a  gofíd  fwy  o  lawenydd ;  os  ydyw  yn  llai  ei 
awch,  y  mae  yn  cyffwrdd  á'r  meddwl  mewn  mwy  o  íanau,  tra  y  mae  gofidiau  yn  colli  eu 
min  trwy  syrthio  dan  holl  gylch  y  cynneddfau.  Nid  ydyw  hen  ŵr  yn  teimlo  yr  un  per- 
lewyg  o  flaen  golygfa  àg  nn  iau,  ond  mae  yn  ei  gweled  ft  mwy  o  lygaid,  a  siarad  felly ; 
mae  ei  holl  natur  yn  ei  gweled,  tra  nad  ydyw  ieuenctyd  yn  ei  gweled  ond  â'r  nn  llygad  o 
brydferthwch.  Mae  y  gweithrediad  unedig  yma  o  eiddo  y  meddwl,  y  cydweithrediad  yma 
o  eiddo  y  cynneddfau,  yn  rhywbeth  llawer  uwch  na  phrofiadau  dadgysylltiedig  bywyd 
boreuoL  Y  mae  yn  debyg  i  weithrediad  y  Meddwl  Dwyfol  ymha  un  y  mae  pob  gallu  yn 
hydreiddio  pob  nn  arall,  gan  wneyd  Dnw  yn  nn  a  pherffaith.  Ac  mewn  dyn  ÿ  mae  yn 
argoel  ei  f od  yn  dynesu  at  y  Meddwl  Dwyfbl,  ac  yn  dyfod  yn  barod,  megys,  i  gwmni 
Duw. 

Mae  bywyd  yn  dân,  eto  nid  i  fllamio  a  gwneyd  yn  lludw,  ond  i  doddi.  Cymer  anferth 
gydgyfarfyddiad  o  ansoddau,  a  cbynneddfau  hollol  annhebyg  ac  yn  fynych  anghytunol,  a 
darostynga  hwynt  yn  gyntaf  i  gysondeb  ac  yna  i  nndod.  Ŷstyriwch  pa  fodd  y  gwneir  dyn 
i  fyny ;  dan  y  rhwymyn  syml  o  ymwybydóÛaetb,  nifer  o  ansoddion  beb  fod  nn  ffordd  arall 
yn  perthyn  i'w  gilydd,  yn  ymladd  y  naill  yn  erbyn  y  llall ;  nwydau  drwg  a  da,  hunanol- 
deb  a  chariad,  balchder  a  gostyngeiddrwydd,  cynneddfau  meddyliol  mor  annhebyg  ar  y 
dechreu  fel  ag  i  wrthwynebu  en  gilydd ;  y  gynneddf  resymegol  yn  groes  i'r  dychymyg, 
rheswm  yn  erbyn  teimlad,  y  synwyrau  yn  galw  am  un  ddedfryd  a  chydwybod  am  nn  arall, — 
y  fath  fyd  ydyw  dyn  ar  y  cychwyn.  Bywyd  ydyw  cymmodiad  yr  amrywiadaa  a'r  gwrth- 
wynebiadau  hyn ;  gall  dygiad  hyny  o  amgylch  gael  ei  ddilyn  a  cholled  ymddangosiadol, 
ond  ymddangosiadol  yn  unig.    Y  mae  deddf  oadwraeth  nerthoedd  yn  dal  yma  fel  yn  y 


NODIADAU  LLENYDDOL.  125 

byd  anianyddoL  Yn  nhân  bywyd,  mae  y  ffurf  yn  cael  ei  thoddi  ymaith  o  bob  ansawdd, 
ond  yn  unig  fel  y  gallo  eu  nerthoedd  redeg  ynghyd  a  chael  eu  toddi  i  un  nerth 
cyffredinol  a  dry  at  Gyfiawnder  Tragywyddol.  Felly  y  mae  yn  dyfod  ymlaen  y  cwrs  a'r 
ansawdd  hwnw  ar  fywyd  a  elwir  addfediad.  Pan  mae  y  tyfiant  yn  natnriol  a  heb  ei 
lesteirio  gan  bechod  ysgeler  a  dwmwreiddiedig,  y  mae  cyfnewidiad  a  dadblygiad  yn  cym- 
eryd  lle  bron  yn  yr  oll  a  ddesgrifir  mor  dda  gan  y  gair  hwn.  Mae  y  dyn  yn  addfedu,  mae 
ei  galon  yn  dyfod  yn  dyner,  siarada  yn  fwy  caredig.  Y  mae  arlliw  gynauafol  gyfoethog 
yn  gorchuddio  ei  feddyliau  a'i  weithredoedd.  Edrycha  i  wynebau  plant  bychain  gyda 
dwfh  dynerwch.  Fe'i  câyn  anhawdd  gwahaniaethu  rhwng  be'íau  a  drygioni  yr  ieuainc. 
Ni  chasft  mwyach  ddim  ond  celwydd,  a  hyny  am  ei  fod  yn  gwrthwynebu  y  drefn  i  ba  un 
y  mae  wedi  dyfod.  Ni  thyn  linellau  llymion,  condemniol  ynghylch  ymddygiad,  ond 
dywed  wrth  bob  troseddwr,  "Dos,  ac  na  phecha  mwyach."  Mae  ei  falchder  yn  marw 
ymaith;  nid  ydyw  mwyach  yn  anwylo  anrhydedd;  ond  siarada  yn  rhydd  â'r  rhai  iselradd 
ac  ni  ofna  o  flaen  y  mawrion ;  anghofia  ei  hon  syniadau  am  urddas,  ac  y  mae  yn  gwmni 
i'w  arddwr  neu  i'r  Arglwydd.  Mae  yr  ystad  yma  weithiau  yn  cael  ei  hystyried  feJ  gwen- 
did,  ac  fel  pe  yn  cyfodi  oddiar  alluoedd  wedi  marweiddio  ;  ond  yr  ansoddau  moesol  wedi 
dyfod  i  uchafiaeth  ydyw,  neu  yn  hytrach  gydbwysedd  yr  holl  nerthoedd.  Mae  bywyd 
wedi  addfedu  ei  ffrwythau,  ac  y  mae  y  dyn  yn  dechreu  teimlo  a  gweithredu  fel  Duw. 
Y  mae  rhywbeth  o'r  amynedd  a'r  cariad  a'r  doethineb  dwyfol  yn  dechreu  dangos 
ynddo,  ac  yr  ydym  yn  awr  yn  gweled  paham  y  gwnaeth  Duw  ef  ar  ei  ddelw  ei  hun,  ac  y 
rhoddodd  iddo  ei  fywyd  i  fyw.  Os  gafl  by wyd  gychwyn  o  fodolaeth  yn  unig,  ac  oddiyno 
dyfu  i  fod  yn  debyg  i  Dduw,  y  mae  yn  werth  ei  fyw.  Ac  os  ydyw  bywyd  yn  cyraedd 
mor  bell,  gallwn  fod  yn  sicr  yr  ä  ymlaen.  Os  daw  at  y.pwyut  o  gymeryd  gafael  ar  Dduw, 
a  dechreu  teimlo  a  gweithredu  fel  Duw,  ni  lacâ  byth  ei  afael,  ni  phaid  byth  a  gweithredu 
mewn  dull  sydd  mor  hanfodol  a  turagywyddol  werthfawr.  Y  mae  yr  un  rheswm  am  han- 
fodiad  parhâus  y  fath  fôd  ag  am  eiddo  Duw  ei  hun ;  rhaid  i'r  hyn  sydd  fel  y  Goreu,  am  y 
rheswm  hwnw,  fyw  ymlaen  gyda  y  Goreu.  Ni  allwn  fwy  synied  am  Dduw  yn  goddef  i'r 
fath  un  fyned  allan  o  fôd  nag  y  byddaU  dad  da  roddi  i  farwolaeth  ei  blentyn  sydd  fwyaf 
tebyg  iddo  ei  hun  o  herwydd  y  tebygolrwydd. 


Old  Testcment  Revision :  a  Handbooh  for  English  Readers.  By  Alexandeb 
Boberts,  D.D.,  Professor  of  Humanity,  St  Andiews,  and  Member  of  the 
New  Testament  Company  oi  Bevisers;  Author  of  "Companion  to  the 
Beyised  Version  of  the  English  New  Testament,"  etc  London:  Hodder 
and  Stoughton. 

Galwasom  sylw  o'r  blaen  at  y  gyfrol  werthfawr  o  eiddo  Dr.  Aleiander  Eoberts, 
"  Companion  to  the  Beyised  Yersion  of  the  English  New  Testament."  Y  mae  y 
chwaer-gyfrol  hon  wedi  ei  bwriadau  i  wneyd  yr  un  gwasanaeth  gyda  golwg  ar  yr 
adgyweiriad  o'r  cyfìeithiad  Seisonig  o'r  Hen  Destament,  yr  hwn,  mae  yn  debyg,  a 
fydd  yn  fuan  bellach  yn  ein  dwylaw.  Nid  oedd  Dr.  Boberts  yn  aelod  o  gwmni  yr 
Old  Testament  Revüerst  ond  dywed  fod  eheets  yr  Hen  Destament  adgyweiriedig  yn 
oael  eu  hanfon  o  bryd  i  bryd  iddo,  er  nad  oedd  ganddo  unrhyw  amcan  pa  gyfnewid- 
iadau  allai  fod  wedi  eu  mabwysiadu.  Ond  yr  oedd  ei  gydnabyddiaeth  helaeth  ef  â 
phob  efrydiau  oysylltiedig  á'r  mater  pwysig  hwn  yn  ei  wn^yd  yn  hynod  o  gymhwys  i 
ysgrifenu  Llawlyfr  i  ddarllenwyr  Seisonig,  ac  mae  yn  ddiammeu  y  profa  y  llyfr  hwn, 
fel  y  gyfrol  o'r  blaen  gyda'r  Testament  Newydd,  o  wasanaeth  tra  mawr  fel  arweiniad 
i'r  oyfieithiad  adgyweiriedig  o'r  Hen  Destament.  Ni  oddef  ein  terfynau  i  ni  roddi 
crynodeb  o  gynnwys  y  gyfrol,  ond  gallwn  Bicrhâu  pob  efrydydd  deallus  o'r  Hen 
Destament  y  darllena  y  gwaith  gyda  Uawer  o  hyfrydwoh  ao  adeiladaeth.  Nid  yw  wedi 
ei  feichio  â'r.dyrys-bethau  y  cyfarfyddir  â  hwynt  mewn  oyflawnder  mewn  llyfrau  wedi 
eu  bwriadu  ar  gyfer  ysgolheigion ;  ond  y  mae  er  hyny  yn  goaod  ger  bron  ei  ddar- 
llenwyr  lawer  o  addfed  ffrwyth  ein  dysgeidiaeth  oreu  gyda  golwg  ar  y  rhan  bwysig 
yma  o'r  Gair.    Cydnebydd  ei  fod  wedi  dysgu  llawer  oddiwrth  ymosodiadau  Bhesymol- 


126  NODTABAÜ  LLENYDDOL. 

iaeth,  er  nad  ydyw  llawer  o'r  ysgrifenwyr  hyny,  mewn  uirochredd  a  honiadu  srwydd , 
ddim  yn  ol  i  neb  o'r  yggrifenwyr  uniongred  a  gondemniant  fwyaf.  O  nd  i  ddyn  sydd  yn 
ymeatyn  uwchlaw  pohpeth  am  y  gwirionedd,  y  mae  pob  help  a  all  ddyfod  i'w  ran, 
deued  o  ba  gyfeiriad  bynag — a/a*  est  ab  hoste  doceri—o  werth  tra  mawr.  Y  mae  yn 
gywit  neillduol  i  gyfeillion  y  Llyfr  Saootaidd  nad  yw  yr  Hen  Destament,  mwy  na'r 
«Newydd,  yn  ooili  dim  drwy  ymohwiliadau  Uafarfawr  ysgolheigion  i'w  eiriaa  a'i  yatyr, 
<md  ei  fod  yn  hytraeh  yn  dyfod  yn  fwy  golea  a  gogoneddus.  Nid  yw  yr  anhawsder  o 
wahanol  ddarfleniadau  yn  y  testan  Hebraeg  ond  dibwya  mewn  oymhariaeth  i'r  hyn  a 
■geir  ynglŷn  â  thestun  y  Testament  Newydd,  er  y  gwelir  yn  amlwg  fod  eto  waifth 
*nawr  i'w  wseyd  mewn  manan,  trwy  olygiaeth  mwyeywir  o'r  LXX.  a  rbai  o'r  hen  gyf- 
ieifhiadau— yn  niffyg  testyn  hŷn— - er  cael  boddlonrwydd  am  ei  ddaTMeniadau.  Mae 
y  oyweiriadau  ymron  yn  gwbl  i  fod  mewn  cyfieithu.  Bhoddwn  ychydig  engfeifitiaa  <ẁ 
oyweirìadaa  a  gynnygir  yma.  Cymhared  y  darllenydd  yr  hyn  a  roddwn  á'r  oyfieith- 
iad  awdurdodedig.  Gen.  ii.  4,  6  :  "  Dyma  genedlaethaa  y  nefoedd  a'r  ddaear,  pan 
grewyd  hwynt,  yn  y  dydd  y  gwnaeth  yr  Arglwydd  Dduw  y  ddaear  a'r  nef- 
oedd.  Ao  nid  oedd  un  planhigyn  y  maes  eto  yn  y  ddaear,  nae  un  eginyn  y  maea  eto 
wedi  tarddu  allan ;  oblegid  ni  pharasai  yr  Arglwydd  Dduw  iddi  wlawio  ar  y  ddaear, 
*o  nid  ydoedd  dyn  i  lafurio  y  ddaear."  Oen.  zzviii.  20 — 22 :  "  Os  bydd  Duw  ,gyda 
mi,«e  a'm  oeidw  yn  y  ffordd  yma  yr  ydwyf  yn  ei  cherdded,  a  roddi  i  mi  fara  i'w 
iftryta, «  dillad  i'w  gwisgo,  ae  os  dychwelaf  mewn  heddwoh  i  âf  ty  nhad,  ao  os  bydd 
tjt  Arglwydd  yn  Ddnw  i  mi,  yna  y  gareg  hon,  yr  hon  a  osodaÌB  yn  golofh,  a  fyád  yn 
•dỳ  Ddaw,  ao  o'r  hyn  oll  a  roddaist  i  mi,  gan  ddegyma  mi  a'i  degymaf  i  tí." 
Yn  Ezod.  ii.  11, 12,  yr  an  gair^Hebraeg  a  geir  am  daro  a  Uadd,  a  dylesid  ei  gyfleitha 
felly.  (Nid  yw  hyn  ond  engraifit  o'r  oyfhewidiadau  lfíosog  mewn  geiriau  a  wneir 
wrth  gyfieìthu  pan  nad  ydyw  hyny  yn  ateb  unrhyw  ddyben  amgen  na  thywylla  yr 
ystyr.  Mae  y  gair  a  gyfieithir  °  captain  "  yn  Jos.  v.  14,  mewn  manau  eraill  yn  cael 
ei  gyfieithu  chief,  general,  gwernor,  heeper,  lord,  nuuter,  prince,  iteward,  <fec;  tra  o'r 
oohr  arall  y  mae  yr  un  gair  "captain  "  yn  gorfod  gwneyd  am  ddim  llai  na  deuddeg  o 
eiriau  Hebraeg  gwahanoL)  Exod.  zzziv.  83:  "Ac  wedi  i  Moaes  ddarfod  Uefoa 
withynt,  efe  a  roddes  len  ar  ei  wyneb."  Tn  Mal.  iii.  1,  mynir  gwneyd  "messenger  of 
the  ooTenant,"  fel  yn  Gymraeg,  yn  "  Angel  y  eyfammod."  Yn  Salm  ozzìt.  3,  "  Then 
Ühey  had  swallowed  ns  up  quick,"  ceir  fod  y  gair  "  quiok"  yn  lamarweiniol,  ao  y 
dylasaifod  fel  y  mae  yn  Gymraeg,  "alive,"  '*yn  fyw."  Camp  go  ifawr  ydyw  i  neb 
allu  gwneyd  unrhyw  synwyr  yn  Saesoneg  na  Chymraeg  o  Job  zzzvii.  29 — 33.  Cyn- 
nygir  a  ganlyn  fel  gwelliant :— 


29  Ac  a  áH  neb  ddeall  taeniad  y  cymylau, 
Neu  y  taraniadau  yn  ei  babell  Ef ! 

80  Wele,  Efe  a  fOachia  ei  f eUt  drosto, 
Tra  y  tywylla  waelodion  y  môr. 

81  Oanys  trwy  y  pethau  hyn  y  Uywodraetha  Efe  y  cenedloedd, 
Trwy  y  rhai  hyn  hefyd  y  darpara  fwyd  yn  helaeth ; 

82  A'i  ddwylaw  y  gorchuddia  y  feUten, 
Ac  y  gorchymyna  hi  pa  le  i  daro. 

88  Noda  aUan  iddi  ei  gyfeUUon ; 

Ei  ddigofeint  a  ymgasgl  ar  y  drygiomrs. 


Haggain.  7:— 


Ysgydwaf  hefyd  yr  hoU  genedloedd, 

A  phethau  dymunol  yr  hoU  genedloedd  a  ddaw  [i'r  tŷ  hwn], 

Llanwaf  hefyd  y  tỳ  hwn  â  gogoniant, 

Medd  Argrwydd  y  Uuoedd. 


WÖ»TÄa>a.U   MJMTTDDÖL.  12? 

Mae  Zeeh.  xi.  13  wedi  ei  wneyd  yn  dywyll  iawn  trwy  fod  y  gair  a  ddylasai  fod  yn 
••drysorfa"  wedi  myned,  trwy  gamgymeryd  y  llafariad  derfynol,  yn  "groohenydd." 
Gynnygir  y  oyfieithiad  a  ganlyn  o  eiddo  Dr.  Dayjdson : — 

A  Jebofah  a  ddywedodd  wrthyf, 

Bwrw  ef  i'r  dryaorfa, 

Y  pris  yablenydd  â'r  hwn  y'm  prisiwyd  ganddynt. 

Felly  mi  gymerais  y  deg  ar  hugain  arian, 

A  bwriaifl  hwynt  i'r  drysorfa  yn  nhỳ  Jehoiah. 

Wrth  reswm  ni  wyddys  eto  pa  gyweiriadau  a  wnaed  gan  y  Remsers,  ond  maent  yn 
Bicr  o  fod  o  gyffelyb  natar  i'r  rhai  a  nodir  yn  y  gwaith  hwn.    Pris  y  Hyfr  yw  3s.  60. 

A  Popnlai  Commentary  on  the  New  Teetament.  By  EngHsh  and  American 
Scholars  öf  Various  Denominations.  Wifh  Illufltrations  and  Maps.  Edited 
by  Philip  Schàff,  D.D.,  LL.D.,  Baldwin  Professor  of  Sacred  Ltterature  in 
the  ünion  Theologioal  Seminary,  New  York.  In  Four  YolumeB.  Vol.  IV. 
Commmtary  on  the  Epistle  to  ihe  Hebtew^  the  OathoHc  Epistle*,  and  Bevtloh 
tion.    Edinburgh  :  T.  and  T.  Otok. 

.Gàlwàsom  aylw  o'r  blaen  at  y  eyfrolau  eraill  o'r  ^gwaith  ysblenydd  hwn.  Mae  hon 
yn  ei  gwblh&u,  ao  ymhob  ystyr  yn  deilwng  o'r  eyfvolau  eraüj,  y  rhai  ydynt  ar  bob 
Jlaw  wedi  derbyn  eymeradwyaeth  mor  fawr.  0  ran  eu  "  troad  allan "  y  maent  yn 
ardderohog,  yn  gyfrolau  o  tua  phum'  oant  o  dudalenau  imperial  octaw,  gyda  phapyr 
.ac  argraffwaitb,  a  ohelfyddgarwoh  yn  y  darluniau  a'r  mapiau,  a  pbrydferthwch  ,a 
ŵhryfder  yn  eu  rbwymiad  sydd  yn  ei  wneyd  yn  wir  bleser  i  ddyn  eu  meddu  a!u 
inwynhâu.  .  Ao  o  ran  eu  cynnwys,  yr  hyn  o  angenrheidrwydd  sydd  yn  llawer 
pwysicach.y  maent  yn  addfed  ffrwyth  dysgeidiaeth  *  meddylgarwoh  uchaf  ein  ham- 
leroedd  mawn  astudiaeth  o'r  YBgrythyrau  Sanctaidd.  Mae  yr  esboniad  ar  yr  Eÿistol 
jtt  yr  ílebreaid  yn  y  gyfrol  hon  wedi  ei  ysgrifenu  gan  Dr.  Aagus  o  Lundain ;  yr  un 
jur  Epiatol  Jago  gan  Dr.  Gloag  o  Galashiela;  yr  un.ar  Epistolau  Pedr  gan  Dr» 
£almond  o  Àberdeen ;  yr  un  ar  Epistolau  Ioan  gan  Dr.  Pope  o  Didsbury ;  yr  un  ar 
Jndas  befyd  gftn  Dr»  Angus;  a'r  un  ar  y  Dadguddiad  gan  Dr.  Milligan  o  Aberdeen; 
gwfr  na  raid  i'r  un  o  honynt  wrth  "  lythyrau  oanmoliaeth  "  i'w  cyfl  wyno  i  sylw  fel 
rfeai  cymhwys  i  esbonio  y  Gair.  0  ran  eynllun  ao  amoan  y  maent  oll,  fél  yr  ysgrifen- 
wyr  eraill,  yn  syrthio  i  fewn  â  dryehfeddwl  rhagorol  Dr.  Sohaff ;  ond  y  mae  pob  un 
wrth  reswm  yn  gwneyd  y  rhan  o'r  gwaith  a  dorwyd  iddo  yn  ei  ddull  priodol  ei  hun# 
(Gan  ei  fpd  wedi  ei  fwriadu  ar  gyfer  darllenwyr  deallus  p'r  Bibl  nad  ydynt  wedi  oael 
jnanteision  djsgeidiaeth,  ni  frithir  ei  ddalenau  â  dyfyniadau  a  ohyfeiriadau  nad 
ajlent  fewy  wneyd  nemawr  o  honynt;  ond  fe  osodir  o'u  blaen,  a  hyny  gyda'r  farn 
joreu,  y  pethau  mwyaf  gwerthfawr  yn  holl  gylch*  dyggeidiaeth  Fiblaidd  er  egluro  j 
rhaneu  o'r  Gair  a  fyddo  dan  sylw,  a  hyny  yn  gryno  a  chlir,  a  phob  amser  gyda'r 
.dwfia  harohedigaeth  ä  weddai  i  rai  yn  ymwneyd  â  gorohwyl  mor  bwysig.  Ao  fel  yr 
jrdym  yn  meddwl  i  ni  sylwi  pan  yn  son  am  rai  o'r  oyfrolau  eraill,  fe  allai  ysgol- 
feeigion,  îe,  ao  ar  ol  maith  ymddygnu  gydag  astudio  gweithiau  fel  yr  eiddo  Meyer, 
4dychwelyd  gyda  hyfrydwoh  a  budd  i  fwynhâu  yr  hyn  a  osodir  ger  eu  bron  yn  y 
gwaith  tca  gwerthfawr  hwn.  Pris  y  cyfrolau  ydyw  18s.  yr  un.  Y  maent  mor  hynod 
ymron  am  eu  ẃadtanjiwydd  eg  ydynt  am  au  mawr  werth. 


128  N0DIADAÜ  LLENYDDOL. 


Biblical  Theology  of  the  New  Testament.  By  Dr.  Bebnhabd  Weiss,  Coun- 
sellor  of  the  Consistory.  and  Professor  of  Theology  at  Berlin.  Translated 
firom  the  Third  BeyÌBea  German  Edition  by  Kev.  Jameb  E.  Dugüid,  New 
Machar.    VüL  II. 

The  IÄfe  of  Christ.  By  Dr.  Bebnhabd  Weiss,  Connsellor  of  the  Consistory, 
and  Professor  of  Theology  at  Berlin.  Translated  by  John  Walteb  Hopb. 
M.À.    2Vols. 

The  Paràbles  ofJesus:  a  Methodical  Eocposition.  By  Sigfbied  Goebel,  Couit 
Chaplain  at  Halberstadt    Translated  by  Pbofessob  Banes,  Headingley. 

Cyfbolau  y  Foreign  Theological  Library  am  1883.  Galwasom  sylw  at  y  gyfrol 
gyntaf  o'r  Biblical  Theology  gan  Weiss  o'r  blaen.  Pwy  bynag  a  ddymunai  astudio  duw- 
inyddiaeth  gwahanol  ranau  y  Testament  Newydd,  gan  geisio  cael  allan  beth  ydyw  eu 
dysgeidiaeth  ar  y  gwahanol  faterion  pwysig  y  maent  yn  ymdrin  â  hwynt,  ni  allai  gael 
cynnorthwy  gwell  na'r  gwaith  llafurfawr  hwn.  Mae  yr  awdwr  wedi  bod  yn  hynod 
Iwyddiannus  yn  ei  ymgais  i'w  osod  ei  hun  yn  safle  neillduol  pob  un  o'r  gwahanol 
ysgrifenwyr,  ac  ni  lysodd  unrhyw  ymdreoh  er  oael  allan  yn  gyflawn  a  thiwyadl  beth 
a  fynai  pob  un  i'w  ddarllenwyr  ddeall  oddiwrth  yr  hyn  a  ysgrifenai.  Ni  allai  dim 
ddangos  i  well  pwrpas  nodweddion  gwahaniaethol  yBgrifenwyr  y  Teetament  Newydd ; 
ac  wrth  reBwm  y  mae  y  gwaith  oll  yn  gynnorthwy  o'r  fath  werthfawrooaf  tuag  at 
ffurfio  syniad  am  athrawiaeth  y  Llyfr  i  gyd. 

T  roae  Bywyd  Crist  gan  yr  un  awdwr  yn  ganlyniad  naturiol  i'w  astudiaeth  o 
dduwinyddiaeth  yr  Efengylau.  Wedi  ugain  mlynedd  o  lafur  caled  er  oael  allan  yn 
ngoleuni  y  feìrniadaeth  addfetaf  beth  allai  fod  ystyr  y  tyetiolaethau  a  ddygid  yn  yr 
y8grifeniadau  hyn  i'r  Person  mawr  y  maent  yn  ddwyn  i  sylw,  fe  deimlai  mai 
ffrwyth  naturiol  ei  lafur  fyddai  ceisio  gosod  ger  bron  y  golygiadau  a  ennillaBai  yn  ei 
gylch  mewn  ffordd  o  adrodd  ystori  ei  fywyd.  Ac  y  mae  wedi  gwneyd  liyny  mewn 
gwaith  a  erys  yn  gyfraniad  anmhrisiadwy  i  lenyddiaeth  ffrwythlawn  y  mater  tra 
phwysig  hwn.  Fe  fyddai  yn  gamgymeriad  dyweyd  fod  y  gwaith  yma,  fel  rhai  ymgeis- 
'  iadau  o  gyffelyb  natur  a  ymddangOBodd  yn  ddiweddar  yn  y  wlad  hon,  o  natur  dden- 
iadol  i  "ddarllenwyr  nad  oes  ganddynt  allu  i  dalu  nemawr  sylw  i  lyfr  ond  i'r 
graddau  y  byddo  yn  eu  difyru.  Yn  hytraoh  y  mae  yn  fwy  o  gymeriad  gwyddonol,  ae 
i'w  astudio  yn  arbenig  gan  y  rhai  a  ddymunent  ddeall  beth  sydd  i'w  ddyweyd  mewn 
perthynas  i  Grí&t  gan  ŵr  sydd  wedi  meistroli  yr  holl  ddamcaniaethu  cywrain  sydd 
wedi  bod  yn  ystod  y  blynyddoedd  diweddaf  yn  ei  gylch,  ao  wedi  cysegru  ymdrech 
•uchaf  ei  einioes  i  geisio  cael  allan  y  gwirionedd.  I  rai  felly  fe  fydd  y  gwaith  yn 
dryBor  gwerthfawr.  Protestia  yn  erbyn  yr  honiad  a  wneir  gan  feirniadaeth  negyddol 
o  fod  yn  uuig  yn  gweithio  ar  linellau  hanesyddiaeth,  a  dengys  ei  bod  yn  gadael  yn 
ddisylw  ffeithiau  sydd  o'r  arwyddocâd  mwyaf.  Proffesa  o'r  ochr  arall,  ei  fod  ef  yn 
oymeryd  i  ystyríaeth  yr  holl  "ffynnonellau  "  ag  sydd  o  fewn  ei  gyrhaedd,  ac  o'r  rhai 
hyny  yn  ffurfio  ei  Byniad  am  y  Person  mawr.  Ymogela  gyda'r  gochelgarwch  mwyaf 
rhag  darllen  dim  i'r  adroddiadau  a  ga  yn  y  "  ffynnonellau ;  **  gedy  o'r  neilldu  holl  ddysg- 
eidiaeth  yr  ysgolion  a'r  awdnrdodau,  pa  mor  barchus  bynag,  a  chyfynga  ei  sylw  yn 
gwhl  i'r  hyn  a  ddywedir  wrtho  yn  yr  Efengylau,  gan  gymharu  a  phwyso  a  deongli  eu 
tystiolaethau  yn  ngoleuni  beirniadaeth  addfed  a  chlir.  Teimla  ei  fod  felly  dan  yr 
anfantais  o  fod  'yn  ei  amddifadu;ei  hun  o  nawdd  pleidiau  yn  y  naill  gyfeiriad  a'r 
llall ;  ond  mae  yn  amlwg  fbd  ei  hryder  yn  hyn  yn  ddiangenrhaid,  oblegid  nid  oes  yn 
Bicr  ddim  prinder  am  bobl  sydd  yn  adsain  eu  gilydd,  ao  felly  yn  anffaeledig  yn 
dyweyd  yr  un  peth.  „Ond  ymgroesa  yn  fawr  ar  yr  un  pryd  rhag  cael  ei  dybied,  am 
nad  ydyw  yn  ymrestru  dan  faner  yr  un"  o'r  pleidiau,  fel  yn  perthyn  i  ysgol^y 
"jmediation," — ^yn  sefyll  ar  ryw  dir  canol  rhyngddynt  oll,  ao  felly  yn  gondemniedig 


NODIÀDÀU  LLENYDDOL.  129 

gan  y  owbl.  Rhwng  y  goruwohnaturiol  mewn  dwyfol  ddadguddiad  a  gwyrth,  yn  eu 
bystyr  briodol,  a'r  golygiad  sydd  yn  gwrthod  y  naill  a'r  llall,  nid  oes  yn  ei  fryd  ef 
ddim  mwy  o  dir  canol  nag  Bydd  rhwng  y  syniad  am  Grist  fel  dyn  yn  nnig,  er  y  goreu 
o  bawb,  a'r  Crist  a  addolir  gan  yr  Églwys  Griationogol  fel  ei  Ohyfryngwr  dwyfol  al 
Gwaredwr.  Ac  ar  hyn  y  mae  efe  wedi  hen  wneyd  ei  feddwl  i  fyny,  ao  nid  ydyw  ei 
lafur  gwyddonol  ond  wedi  ei  gadarnhâu  yn  fwy  yn  siorwydd  Uawen  y  ffydd  yr  ydoedd 
yn  rhwym  o  gyrhaedd  mewn  ffordd  arall.  Yr  ydym  yn  oael  fod  ei  astudiaeth  o'r 
"  ffynnonellau/'  y  mae  mor  hoff  o  gyfeirio  atynt,  ao'wedi  efrydu  mor  dda,  yn  ei  arwain 
i  rai  oasgliadau  sydd  dipyn  yn  wahanol  i'r  hyn  a  dderbynir  yn  gyffredin  ymysg 
Cristìonogion ;  ond  y  mae  dyfnder  ao  ysbrydolrwydd  ei  ddirnadaeth  yn  ei  gadw 
bob  amser  yn  agos  i'r  gwirionedd,  ao  nid  yn  anfynyoh  y  mae  ei  wrthodiad  o  olyg» 
iadau  a  ystŷrir  gan  lawer  yn  ddiammheuol,  yn  oael  ei  ddilyn  gan  drem  ddysgleir- 
iaoh  i  ogoniant  gwirionedd  Duw. 

Gwaith  tra  rhagorol  hefyd  yw  yr  eiddo  Goebel  ar  Ddammegion  yr  Ietu.  Clod 
uohel  a  roddid  iddo  yn  ngwaith  gŵr  fel  Dr.  Weiss  yn  oanmol  ei  "  esboniadaeth 
sylweddol,  ei  farn  gref,  a*i  ddeongliadaeth  sobr  a  medruB."  Fe  ymgymerwyd 
â'i  barotoi  o  herwydd  y  diffyg  a  deimlai  yr  awdwr  ei  hunan  am  unrhyw  gynnorthwy 
mewn  eglurhadaeth  wyddonol  o  ystyr  ao  amcan  Damegion  Crist.  Nid  ydyw  ymysg 
yr  awdurdodau  y  oyfeiria  atynt  yn  ymddangos  fel  yn  ymwybodol  o  lafur  ysgolheigion 
Prydeinig  yn  y  oyfeiriad  hwn;  fe  allai  fod  ei  waith  o  herwydd  hyny  yn  fwyfreshi  ni, 
er  y  gallasai  hefyd  mewn  rhai  manau  fod  ar  ei  ennill  o  ymgynghori  âg  ysgrifenwyr  y 
wlad  hon.  Yradrecha  i'w  gyfyngu  ei  hun  at  egwyddorion  sefydlog  yn  ei  astudiaeth  o 
bob  un  o'r  damegion.  Wrth  wneyd  hyny  fe  fyn,  hyd  y  gall,  gael  allan  yr  aohlysur 
o'i  Uefariad;  yna  dilyna  yr  adroddiad  ffugyrol,  gan  ymdrechu  oael  allan  éi  lawn 
y8tyr;  yna  ymdrecha  gael  allan  ergyd  arbenig  y  ddammeg  yn  ei  chymhwysiad  at  yr 
amgylohiad  ar  y  pryd,  gan  gredu  gyda  Calyio,  "  Nad  oes  dim  mwy  i  ymofyn  am  dano 
nag  oedd  yn  mwriad  Crist  ei  draddodi ;  "  ao  yn  hyny  y  ca  fod  ei  haddysg  eithaf  i'r 
oesoedd  oll.  Mae  y  dammegion  o'u  hastudio  yn  y  wedd  yma  yn  dyfod  yn  llaw 
yr  awdwr  hwn  yn  gyfoethog  a  gogoneddus. — Mae  y  pedair  oyfrol  hyn  yn  cyn- 
nwys  oronfa  o  wybodaeth  ysgrythyrol  ag  y  gwnelai  unrhyw  efrydydd  a  allo 
gael  gafael  ar  gini  yn  dra  doeth  i  fod  yn  flaenllaw  i'w  pwroasu,  ao  os  gall  i  danysgrifio 
am  y  gyfres  o  flwyddyn  i  flwyddyn. 


Tours  in  Wàles,  by  Thomas  Pbnnant,  Esq. ;  with  Notes,  Prefaces,  and  copioua 
Index,  by  the  Editor,  John  Rhys,  M.A.,  Professor  of  Celtic  in  the  Uniyer- 
sity  of  Oxford :  to  which  is  added  an  Account  of  the  Five  Royal  Tribes  of 
Cambria,  and  of  the  Fifteen  Tribes  of  Noith  Wales,  and  their  Representa- 
tiyes,  with  their  Arms,  as  giyen  in  Pennant's  History  of  Whiteford  and 
HolywelL    Two  Vols.    Carnaryon :  H.  Humphreys. 

Da  genym  weled  anturiaeth  Mr.  Humphreys  gyda  ohyhoeddi  yr  argraffiad  newydd 
rhagorol  yma  o'r  gwaith  hwn  wedi  troi  allan  mor  lwyddiannus.  T  mae  "  nobility, 
gentry,  a  literati "  Cymru,  ys  dywedai  yntau,  wedi  tanysgrifio  am  dano  mewn  nifer 
mawr,  a  diammeu  y  bydd  yn  dda  gan  lawer  eraill  eto  ei  gael  yn  y  farohnad.  Mae  yr 
argraffiad  oyntaf  a  gyhoeddwyd  gan  yr  awdwr  ei  hun  yn  1778  a  1781,  erbyn  hyn  yn 
dra  anhawdd  ei  gael ;  ao  mae  yr  ail  argraffiad  a  ddaeth  allan  yn  1810,  dan  olygiad  ei 
fab,  David  Pennant,  wedi  myned,  bellaoh,  yr  un  modd,  yn  hynod  o  brin.  Ao  wrth 
weled  y  cyfeiriadau  parohus  a  wnelid  yn  fynyoh  at  y  gwaith,  yr  oedd  yn  dda  gan  y 
genedlaeth  bresennol  o  ymofynwyr  ddeall  fod  bwriad  i  ddwyn  allan  argraffiad  newydd 
o  hono,  ao  felly  yr  oeddynt  yn  barod  i  roddi  eu  henwau.  Am  olygiaêth  yr  argraffiad 
hwn,  y  mae  enw  Professor  Bhys  yn  warant  ddigonol.    Nid  ydy w  efe  wedi  ymyraeth 


180  MOBIAMÜ  £EJH(XDDQIt 

â|t  gwaith  ei  hunan  mewn  ffordd  o  wneyd  oyfaewidiadau,  am  yf  ystgraifli  mai  y*  hyn 
oedd  efcieu  oedd  gwaith  Pennant  fel  yr  ydoedd,  ao  nid  wedi  ei  drawsffurnoef  oyfar- 
fod  â  golygiadau  rhywnn  arali,  nea  ei  lanw  i  fyny  at  safon  gwjbodaeth  y  dyddiau 
hyn  am  y  pethan  y  traetha.  yn  eu  ojlcb.  Ao  nid  ydyw  wedi  ei  lwytho'  yohwaith  ft) 
nodiadan,  ond  y  mae  y  rhai  a  geir  yn  awgrymiadol  ae  at  y  pwrpas ;  a'r  un  modd  nid 
ydyw  y  rhagynmdrodd  ond  oryno,  er  ei  fod  yn  ateb  yn  gwfcl  i'r  hyn  a  ddylai  rhagym- 
adrodd  fo<L  Ond  mae  eamp  yr  olygiaeth  yn  y  oywirdeb  ysgoiheigaidd  â  pba  un  y 
mae  y  gwaith  wedi  ei  argraffu»  Tn  y*  yatyr  yma  fe  allai  y  darllenydd  deimlo  per- 
fiaith  fbddlonrwydd  ei  fod  yn  oael  y  llytfr  yn  gwbl  fel  y  daeth  o  dan  law  ofaios  Davidi 
Pennant  yn  1810.  T  mae  cyfraniâd  Mr.  Trevor  Perkins  at  yr  argraffiad  hwn,  fel  r 
ejrdnehydd  Mr.  EhyB.yn  ei  ragymadrodd,  y»  werthfawr  iawo.  Mae  amryw  nodiadna 
da  yn  dwyn  ei  enw,  ao  yn  neiilduoi  y  mae  wedi  ysgrifean  haaes  bywyd  Pen- 
nant,  yr  hwn  a  leinw  tua  SO  o  du  dalenau,  ao  sydd.  yn  ffrwyth  llawer  o  ymehwil- 
iad  ao  yn  dra.  dyddoroL  Fe  fydd  yn  hyfryd  gan  lawer  gael  y  fantais*  ymaá  fyned 
i.  mewn  i  fywyd  y  dyddian  gynt,  ac  yn  arbeaig  i  weled  y  fath  gyneriad  gwyeh 
oedd  i.  Pennanfe— mor  mwrion  oedd  ei  gyrhaeddiadan,  y  fath  efrydydd  diwyd» 
a,  gofalug  ydoedd  ar  hyd  ei  oes,  y  fath  ailn  oedd  ganddo  i  sylwi,  gymaint  a 
yagrifenodd,  aír  fath  dderbyniad  osoesawus  a  roddid  i'w  holl  ysgrileniadau.  Nid 
oedd  Dr.  Johnson  yn  rhy  ohwannog  i  ganmol,  ao  eto  fe  ddywedoi  efe :  "  T  maa  gai* 
Pennani'fwy  o  amrywiaeth  ymofyniadan  nag  ymron  unrhyw  ddyn,  ao  y  mae  wed* 
dyweyd  mwy  wrthym  nag,  fe  aUai,  a  aUaeai  un  o  ddeng  mii  wneyd  yn-  yr  amaer  a  gynu 
eroójd.  NL  ddy wedodd  beth  ydoedd  i'w  ddyweyd,  ao  feUy  ni  ettwea  ei  feìû  ant  yr  hyiL 
na  ddywedodd."  A  thraehefn :  "  Pennant  ydy w  y  teithiwr  goreu  a  ddarUânais  emoed* 
T  mae  yn  aylwi  ar  fwy  o  bethau  nag  a  w»a  neb  araU."  A  dywedai  Blackwoo<£* 
Magazme:  "  T  maa  ein  Pennant  ni  ein  hunain  bob  amaar  yn  fywiog,  yn  Uawn  O/ 
aabri  a  bywyd,  a  desgrífìa  Undys  yn  gystal  â  hnn  gasteU."  Ao  nid  oea  dim  a  ddaeth. 
o  dan  ei  law  yn  fwy  gwerthfawr  na*r  Teithiau  hyn  o'i  eiddo  yn  Nghymrn.  Tr  ydoeddi 
yn  ysgolaig  da,  ao  yn  ddarlJenwr  mawr ;  yr  ydoedd  hefyd  yn  troi  yn  nghymdeithas. 
nehaf  ei  ddyddiau,  ao  yn  tynu  obawb  bobpeth  a  ailai  gael  er  ychwaneguiei  wybodaeth ; 
ao  yr  ydoedd  ya  hoff  o  deithio,  ao  yn  teithio  Uawer  ar  geffjl,  yn  nghwmni  ei  waai 
fiyddlawn  Moses  Griffith,  yr  hwn  oedd  wedi  oyrhaedd  medr  neülduol  mewn  ariunio, 
ae  a  fyddai  yn  oymeryd  Uuniau  o  bobpeth  dyddorol,  y  rhai  a  gerfid  iVcyhoeddiyny 
Uyfr.  Gan  gymeryd  y  pethau  a  dynent  ei  sylw  ar  ei  deithiau,  y  mae  yn  y  cyfrolau 
dyddorol  sydd  o'n  blaen  yn  ymollwng  i  ysgrifenu  yn  eu  cylch  jr  hyn  a  ymgynnygiai 
i'w  feddwl,  gan  roddi  desgrifiadau  bywiog,  hen  hanesion,  cofion  llafar  gwlad,  chwedlau, 
sÿlwadau  gwerthfawr  mewn  Uysieuaeth  a  hanesiaeth  naturiol,  y  cwbl  blffch  draphtith  îef 
f  denent,  ond  bob  amser  yn  ddifyr  a  da.  Odid  fawr  na  theimlai  ein  darllenwÿr  o  ym- 
gydnabyddu  â'i  waith  fod  Cymru  yn  wlad  llawer  mwy  dyddorol  nag  a  meddyliasent, 
ao  fod  y  pethau  sydd  o'u  hamgyloh  bob  dydd  yn  Uawn  mor  deilwng  o'u  hystyriaeth 
â'r  pethau  hyny  yn  eithaf  y  ddaear  agiy  mae.yn  ffasiwn*  gan  bawb  siarad  am  danynt 
a'u  mawrhftu.  Pa  fodd,  tybed,  yr  oedd  gẃr  ag  oedd  yn  naturiol  mor  garedig  a 
rhadlon,  ao  yn  sylwiar  bobpetb,  hab  wneyd  unrhyw  gyfeiriad  at  gyfodiad  Tmneilldaj-: 
aeth  yn  Nghymru  y  blynyddoedd  hjny? — Mae  y  oyhoeddwr  wedi  gwneyd  ei  waith 
yn  rhagorol.  Mae  yr  hoU  ddarluniau,  (fec,  wedi  eu  oodi  o'r  hen  argraffiad  trwy  yr 
oruohwyliaeth  newydd  o  photo-zincographyt  a'u  hasgraffu  ymn  yn  union  jt  nn  fath 
oddieithr  fe  aUai  ar  bapyrgweli.  Pris  y  gwaith  yn  yr  argraffiad  hwn  yw  80s,;  ond 
mewn  rhwymiadau  gweU  42s.  a  4ás. 


NODIADA.U  LLESTDDOL*  181 


Eûhoêê  from  tìu  Wêlsh  EüU;  or  Remtniscmces  of  the  Pnachtn  cmd  P$opU  of 
WaUs.  By  the  Bev.  Dayid.  Davies,  Weston-super-Mare,  Author  o£  "Th* 
New  Name  and  Other  Sermona.*  Illustrated  by  T.  H.  Thomaö,  A.CLA. 
London:  Alexander  and  Shepheard. 

Llyfb  a  ddarllenaBom  gyda  hyfrydwch  neillduol.  T  mae  meddwl  yr  awdwr  yn  dnr 
llawn  o  draddodiadau  goreu  ei  genedl,  ac  fe  ellid  tybied  fod  ei  symudiad  i  lafurio 
ymhlith  y  Saeson  wedi  bod  yn  foddion  i'w  ddeffro  i  ymdeimlad  mwy  byw  o  werth  a 
phrydferthwch  y  pethau  da  aydd  wedi  bod  yn  gymaint  o  fendith  i  wlad  ei  enedig- 
aeth.  Pa  fodd  bynag  y  mae  y  llyfr  hwn  o'i  eiddo  yn  dra  chyfoethog  o'r  Adseiniau 
goreu  am  Gymru,  ao  y  mae  wedi  ei  ddodi  ynghyd  mewn  ffordd  sydd  yn  ei  wneyd  yn 
hynod  o  ddifyr  i'w  ddarllen,  fel  y  mae  hefyd  yn  meddu  cymhwysder  neülduol  i 
wneyd  y  neb  a'i  darlleoo-  yn  fwy  pnr.  Yr  oedd  Mr.  Gladstone  yn  tfyddlawn  i'w 
garedigrwydd  arferol  at  Gymru,  pan  yn  eydnabod  derbyniad  oopi  o'r  Uyfr,  y  dywedai 
«  mai  diffyg  gwybodaeth,  yn  ei  farn  ef,  a  barai  y  mesur  prin  o  gynawnder  i  Gymru,; 
a'i  fod  yn  UaweohAa  yn  galonog  yn  ymddangosiad  gwaith  fel  hwn  a  amcanai  roddi  y 
wybodaeth  angenrheidiol."  Desgrifia  yn  dra  naturiol  a  phrydferth  bentref  gwledig, 
yn  Neheudir  Cymru.  O  garedigrwydd  at  lafar-beiriannau  anmherffaith  ei  ddarllen- 
wyr  Seiflonig,  nid  ydyw  yn  rhoddi  ei  enw,  ond — ae  yn  enwedig  gyda  darlun  rhagorol 
Mx»  Thomas,  yr  hwn  trwy  yr  oll  ol  ilhistrcUions  rbagoroi  eydd  wecü  yahwanegp 
llawer  at  werth  y  llyfr— y  mae  yn  cael  ei  osod  o'n  blaen  mewn  ffordd  a  bâr  i  ni 
deimlo  yn  bur  gydnabyddus  âg  et  Bhoddir  desgrifìad  byw  o  hen  Lan  y  plwyf,  yr 
Hon  aydd  wedi  ei  gadael  mewn  ystâd  hynod  o  isel,  ao  wrth  edrych  ar  y  bôddau  aydd 
yn  ei.  hamgylchn.  fe  ellid,  medd  yr  awdwr,  meddwl  rbd  angeu  ei  hunan  mor  mrw  ag 
ydyw  pobpeth  arall  sydd  yn  perthyn  i'r  lle.  Tr  esboniad  ar  hyny  ydyw  fod  hoil 
ddyddordeb  y  bobl  yn  ymgrynhoi  o  amgyloh  yr  addoldai  diaddurn  a  godaeant  iddynt 
m  hunain,  Ue  yr  addorant  mewn  eimoea  a,  oherllaw  pa  rai  y  gorpbwysant  yn 
angea.  Sefydliad  pwysig  yn  y  pentref  ydyw  yr  Efail.  Ond  yn  ffodus  y  mae  y  gôf  al 
gyfaiUion  yn  ofni  Duw,  a  pethau  ei  deyrnas  Ef  ydyw  y  pethau  y  teimlant  y  dydd. 
ordeb  dyraaf  ynddynt.  Nid  ydynt  oll  yn  perthyn  i'r  un  oyfundeb  crefjrddol ;  y  mae 
yn  y  pentref  hwa,  fel  yn  holl  bentreô  Cymru,  addoldai  yn  perthyn  i'r  gwahanol 
eawadau;  ond  y  mae  adeg  y  dadleu  mawr  wedi  myned  heibio,  ao  y  mae  pob  un  o'tf 
•yndeithion  dbjwddan  sydd  mor  hofi  o  gyfarfod  eu  gilydd  i  ymgomio  yn  yr  Efaü,  mos 
rydd  oddiwrfch  ragfarnau- seotol  fél  y  mae  petbau  da  pob  enwad  yn  eiddo  eyffiredin  i't 
eít.  ¥  maey  gwahanol  gymeriadan  yn.  cael  en  dwyn  i'n  syi w  yn  y  fath  fodd  fel  y  teimlwr* 
èin  bod  yö  en  badnabod>  a  phe  dygwyddai  i  ná  ein  cael  ein  hunain  yn  y  pentref  bwnw^ 
ni'fyddai  ond  peth  naturiol  genym  ddysgwyl  eu  oyfarfod.  Maecyloh  eu  hymddyddm- 
ion  yneang,  ond  yn  arbenig  yn  oymeryd  i  fewn  y  pregethau,  y  cyfarfoéydd  crefyddol* 
y  diwygiadan,  yr  Ysgol  Sabbothol,  a'r  dylanwadau  nerthol  sydd  wedi  bod,  bellaob,  gy- 
byd  o  amser  ar  waith,  ae  wedi  gadael  y  fath  argraff  fendithiöl  ar  ern  gwlad.  Mae 
maddyhau  rhai  olr  oyfeillion  mor  lawn  o  haneeynau  da  a  dyfyniadau  gwerthfawr  o'r 
pregethau,  Aoir  fel  y  mae  llimyn  yr  ystori  weithiau  dan  gryn  bwysau ;  ond  gan  mwyaf 
mae  y  séarad  yn  eael  ei  gario  ymlaen  yn  dra  naturiol,  ac  y  mae  bob  amser  yn  ddifyr 
ae  addysgiadol.  Am  y  pethau  y  mae  y  naill  a'r  llail  wedi  "glywed,"  gan  hwn  a 
bwn,  yn  y  fau  a'r  fan,  wrth  bregethu,  y  maent  yn  aneirif,  ao  yn  dyfod  i  mewn  yn  yr 
ymddyddan  yn  fynyeh  i  bwrpas  hynod  o  dda.  T  mae  rhai  amryfuseddaa  wedi  diano. 
Tmysg  pethau  eraill  a  ddylid  gywiro  mewn  argraffiadau  dilynol  o'r  gwaith,  gwne» 
Catrin  Rondol,  wrth  son  am  ei  hymweliad  bythgofìadwy  â  Llangan  i  ymofyn  am 
gyhoeddiad  Mr.  Jones  i  ddyfod  i'r  Gogledd,  yn  Anna  •>  oÿfeirir  at  Hobbes  yr  athron- 
ydd,  os  ydym  yn  deall  yn  briodol,  ond  gwneir  ef  yn  John  Hobbes;  ao  mae  yn  lled 
flior  na  wyddai  yntau  yohwaith,  mwy  na'r  "  Crisfeion  oedranus,"  David  Edwards  o 


182  NODIADAU  LLENYDDOL. 

Lansadwrn,  a  gymherir  âg  ef,  ond  ychydig  am  Ddaeareg;  coffeir  sylw  enwog  Enoch 
Erans  o'r  Bala  wrth  y  Parch.  Henry  Rees,  "  ni  pherffeithir  hwynt  heb  Enooh,"  ond 
fe  wneir  yr  hen  weinidog  hynod  yn  Enoch  Jones ;  wrth  roddi  testun  pregeth  dra 
rhagorol  o  eiddo  Mr.  Herber  E? ans  ar  "  Feddwl  Crist,"  fe  ddywedir  mewn  dau  le 
fod  y  testun  yn  II  Phil.  iv.  ö,  yn  lle  yn  Phil.  ii.  5 :  y  mae  Saesoneg  y  llyfr,  fel  rheol, 
yn  rhagorol,  ond  buasai  "  olimax  "  yn  tu  dalen  458,  yn  well  na  "  climacteric,"  ao  yn 
sior  yn  llawer  mwy  teilwng  o  Williams  y  Wern,  yr  hwn  y  rhoddir  y  gair  yn  ei  enau. 
Ond  nid  ydyw  y  pethau  uchod  ond  lled  ddibwys.  Y  mae  y  pethau  da  a  geir 
ynddo  ýn  dda  iawn,  ac  i'w  cael   ' 

Thick  as  autumnal  leayes  in  VaIlombrossa. 

Y  maent  hefyd  wedi  eu  casglu  o  bob  cyfeiriad,  ao  yn  cael  eu  dwyn  ailan  o  drysorau 
yr  awdwr  yn  "newydd  a  hen."  Da  genym  weled  fod  derbyniad  mor  groesawus 
eisoes  wedi  ei  roddi  i'r  Uyfr  gan  y  Saeson.  Y  mae,  ys  dywed  y  Guardian,  yn  agor 
iddynt  "  quite  a  new  region  of  religious  life."  Ond  fe  ddylai  y  Cymry  sydd  yn  dar- 
llen  Saesoneg  yn  arbenig  brysuro  i'w  feddu,  a  bod  yn  falch  o  hono.  Ei  bris  cyhoedd- 
edig  ydyw  7s.  6o.;  ond  deallwn  ei  fod  i'w  gael  gan  yr  awdwr  trwy  y  post  am  6e.  3o. 


Owaith  Barddonol  Trebor  Mai,  prif  Englyniwr  öymru;  yn  cynnwys  ei  Englyn- 
ùm,  öaneuon,  Cyyryddau,  éc.    Liyerpool :  I.  Foulfces. 

Da  genym  weled  cyhoeddi  cyfrol  mor  barchus  o  gynnyrchion  Trebor  Mai.  Mae  ei 
Fy  Noswyl,  1861,  a'r  Geninen,  1869,  wedi  hen  fjned  allan  o  argraff.  Ond  mae  yr 
oll  a  gynnwysai  y  rhai  hyny  yn  y  gyfrol  hon,  a  llawer  yn  ychwaneg  o  gyfansoddiadau 
yr  awdwr  oedd  ar  wasgar  ar  hyd  y  cyhoeddiadau,  neu  wedi  eu  gadael  ymysg  ei 
bapyrau.  Cynnwysa  fywgraffiad  o  hono  hefyd,  a  leinw  48  o  du  dalenau,  wedi  ei 
ysgrifenu,  dybygem,  gan  y  Cyhoeddwr,  ac,  fel  pobpeth  a  ddaw  o  dan  ei  ddwylaw  ef, 
yn  ddyddan  a  darllenadwy.  Adrodda  chwedl  a  roddai  ddywenydd  neillduol  i  Trebor, 
am  frodor  o  Ddyffryn  Conwy,  ar  ol  symud  i  le  arall  a  dyfod  yn  lled  gefnog  ei  fyd, 
wedi  dychymygu  ei  fod  yn  fardd,  ac  yn  meddwl  y  dylasai  hefyd  gael  ei  gydnabod  fel 
beirniad.  A  ohan  nad  oedd  y  pwyllgorau  Uenyddol  o'r  un  farn  fig  ef  am  ei 
gymhwysderau  beirniadol,  oynnaliai  gyfarfod  llenyddoi  mewn  rhyw  lan  ger- 
llaw  LlanrwBt,  Nadolig  ar  ol  Nadolig,  gan  roddi  yr  holl  wobrwyon  ei  hunan, 
er  mwyn  oael  oyfleusdra  i  ymarfer  ei  allu  fel  beirniad.  Un  nos  Nadolig, 
cyfarfu  Trebor  ef  ar  yr  heol  yn  Llanrwst,  ao  meddai,  "  Holo !  beth  a  ddaeth  â  ohwi 
yma  yr  amser  hwn  ar  y  flwyddyn  ?  "  "  Eisteddfod  y  Ue  a'r  lle  yfory.  fachgen."  "  0, 
le ;  fath  gyfansoddiadau  Bydd  genych  eleni  ?  "  "  Pur  dda,  ar  y  eyfan,"  ebe'r  beirniad, 
u  ond  bod  y  siUebu  yn  ddrwg  iawn."  Byddai  Trebor  yn  oael  hwyl  hyfryd  bob  amser 
wrth  adrodd  hanes  y  Sillebwr !  Am  farddoniaeth  Trebor  Mai,  y  mae  ei  gwerth  yn 
ddiammheuol,  ao  y  mae  llîaws  o'i  gemau,  erbyn  hyn,  yn  ymflrost  ei  genedl.  Da 
genym  grybwyll  fod  y  gyfrol  hon  o'i  weithiau  ymhob  ystyr  yn  un  o'r  rhai  harddaf  a 
gyhoeddwyd  yn  ein  hiaith.  Mae  yn  oynnwys  yn  agos  i  bedwar  oant  o  du  dalenau, 
a'i  phris  y w  ös.  Pel  attodiad  priodol  i  Englynion  yr  "  Ysmaldod  Dirwestol "  a  adar- 
greffir  o'r  newyddiaduron  am  1874,  fe  ellid  crybwyli  yr  englyn  oanlynol  o  eiddo 
Trebor  Mai,  na  ohynnwysir  yn  y  gyfrol  hon,  ond  a  ddylai  fod  yn  ofnadwy  o  addysg- 
iadol  er  dangoa  y  perygi  o  gellwair  â'r  ddiod  feddwol : — 

Glasynyb,  gwelais  tiwnw— yn  y  dre', 
Ond  yr  oedd  yn  feddw : 
Clamp  o  Berson ;  Person !  pw,  pw, 
A'i  geseiliau  'n  rags  ulw  I 


LIiYFRAU 

Cyhoeddedíg   é™   Ä   M.    EVANS  &   80N,   Holywen. 


RHESTR-LYFR  O  AELODAU  Y8GOLION  SABBOTHOL.  Y  mae  y  JJyfr  hwn 
*•  yn  an-enwadol,  ac  wedi  ei  argraffn  a'i  linellu  er  cadw  cyfrif  manwl  a  threfhus  o 
i  aelodau  yr  Ysgolion ;  ac  y  mae  y  derbyniad  croesawgar  a  roddwyd  iddo  er  ei  ymddanffoa* 
;  iad  yn  brawf  ei  fod  yn  cyflenwi  anghen  a  hir  deimlwyd  gan  Ysgrifenyddion  YagoBon 
!        Stbbothol  ein  gwlad. 

Pris  lryfr  wedi  ei  rwymo  yn  gryf,  yn  cynnwys  100  o  du  dalenan,  ydyw  6s. ;  lfiö, 
(îs.  6c. ;  a  200,  8au  6c 

GEIRLYFR  SEINIADOL  (NEÜ  GYNANIAETHOL)  8AESONEG  A  CHYMRAÄG, 
ynghyd  «g  agoriad  ar  Lythyriaeth  yr  Iaith  Gymraeg,  gan  y  diweddar  Thomas 
Bdwabds,  Ybw.  (Caerfallwch).    Ail  Argraffîad,  gydag  Ychwanegiadau,  gan  y  drweddar 
BaBoh.  D.  Hughjcs,  B.A.,  Tredegar. 
Pria,  yn  Rhifynau,  16b.  0c.  ;  Dwy  gyfroî,  croen  Uo,  22b.  dc 


[  LYFR  GWEDDIAU  TEULUAIDD.      Ail  ArgraffiaiL  gydag    Ychwanegiadau, 
Xi    cynnwys  Fforfweddiau,  Boreuol  a  Hwyrol,  a  FhenniÛion  príodol,  am  boo  dydd 
mia,  &c,  er  cynnorthwy  i'r  Addoliad  Teuluaidd,  gan  y  Parch.  Thohab  Lbyi. 
Pris  wedi  ei  rwymo  mewn  IlYan,  2s.  6c. ;  gydag  ymylon  goreuredig,  80. 

ofr 

pANUDAU  MAES  Y  PLWM:  sef  Gweithiau  Barddonol  y  Diweddar  Mb.  EdwaBD 
v    Jonis,  Maes  y  Plwm.    Cynnwysa  y  Gyfcol  Emynau,  Carolau,  Caneuon  ar  wahanoi 
destynau,  Englynion,  Marwnacíau,  ac  Emynau  OladdedigaethoL 
Pria  mewn  IDian,  2s.  6c. 

HOLWYDDORYDD  AR  HANESIAETH  Y  BIBI*  yn  cynnwri  dros  bedwar  cantai 
ddeg  o  Holiadau  ac  Atebion,  ar  Brif  Ffeithiau  HanesyddorTr  Hen  Destamenta'r 
JTewydd.  gan  y  Parch.  Riohabd   Prichabd,  awdwr  "Diflyniad  Bedydd  Babanod." 
Gyda  Bhagdraith  gan  y  Parch.  Boobb  Edwabds. 
Pris  mewn  Ltían,  2s.  6c 

YSBRYDOLIAETH  Y  BIBL:  gan  y  Parch.  D.  Chablbö  Daytbs,  M.A.,  Llundaji.. 
Cynmwtsiad:   Natur  y  Prawf— Ystyr  Ysbrydoliaeth— Perthynaa  Ysbrydoliaofh : 
1  A  chynnwysiad  y  Bibl ;  2.  A  chywirdeb  ac  awdurdod  y  Bibl;  8.  Ag  iaith  y  Bibî. 
Pris  swllt,  *newn  amlen. 

LLYFR  RHENTI  EISTEDDLEOEDD    Wedi  ei  ddarpaiu  gogfyfer  4  chadw  cyfrif  • 
enwau  personan  a  gymerant  Eisteddleoedd,  ynghyda'r  arían  a  dderbynir  oddiwrth 

y«r&yw. 

■  I ■■-.■■■  -  .  .      ..  u  -1  •     X.       I  . 

nOFBESTR  CLADDEDIGAETHAU  (RBGISTBR  BOOK  OF  BURIALS).  Llyfr 
y>    weóUeibarotoigogyferáchadwcyírif  cywirogladded 

Y  mae  ynddo  golomau  i  ddodi  enw  y  person  a  gîeddir,  01  alwedigaeth.  «i  oedran,  y  Ue 
y  bu  farw,  dyddiad  y  gladdedigaeth,  pwy  a  wassnaethodd  ar  yr  aclüysur,  y  fan  y 
•laddwyd,  rhif  y  bedd,  a  syrwadau. 

Pris,  8s.  6c.,  wedi  ei  rwymo  yn  gryf. 

LLYFR  RHE6TRIAD  BEDYDDIADAU,  eyíaddas  i  Bclwysi  nob  enwad  crefyddoi 
Wrth  anfon  archebion  am  dano,  dymunir  gwybod  I  ba  nífer  o  Fedyddiadau  y 
dyaimir  cael  y  Bylr.-lOa,  200,  400,  600,  Ac, 

Pris.  Llyfr  wedâ  eí  rwymo  yn  gryf,  í  gynnwys  100  o  enwatj  3s. ;  a  ls.  0a,  am  bob 
lfC  yonwaaegol. 

P.  M.  Byabb  Jt  Son,  Cÿhoaddwyr,  Ttotjfniioe  (JBWywtft;. 


ÖOSTYNÖIAD 

YN   MHRIS 

ESBONIAO  JAMES  HUGHES 

AB  T 


Oyanygiad  Ghrerthfawr  i'r  Cymry 

AM  FYR  AMSER. 

Gan  fod  Cyhoeddwyr  yr  Esboniad  uchod  yn  deall  fod  awydd  oyŵedinol 
ymhlith  dosbarth  Uíosog  o  genedt  y  Cymry  i  feddiannu  yr  Esboniad  yn 
gyflawn,  y  maent  wedi  penderfynu  ei  gynnyg  i'r  wlad  am  y  prisiau 
canlynol: — 

£     s.    d. 

Cyfrol    I.  Genesis — Josua 12    0 

"     II.  Barnwyr— Job 12    0 

"    m.  Salmau— Malachi ...: 1    5    0 

"    IV.  Matthew— Dadguddiad ....  110 

Neu  y  PEDAIR  ÖYFBOL,  wedi  eu  rhwymo  yn  gryf  a  hardd  mewn 
oroen    Uo,    o    BBIF    ESBONIAD    Y    GENEDL    GYMBEIG    am 

£410  0!! 

Yn  ngwyneb  y  gostyngfiad  presen- 
nol,  dymuna  y  Cyhoeddwyr  hysbysu 
mai  am  ABIAN  PAROD  YN  UJẄG 
y  bydd  iddynt  werthu  y  Gwaith  am 
y  pris  hwn. 

Ar  dderbyniad  Jpost  Office  Order  neu  Cheque  am  y  swm  anghenrheidiol  j 
bydd  yn  dda  gan  Cyhoeddwyr,— P.  M.  Evans  &  Son,  Publishers,  Hclytoell,  j 
anfon  cyfrd  neu  gyfrolau  yn  D  0 1 D  R  A  U  L  *  unrhyw  gyfeiriad. 


P.   M.   BVAKS  AND  SON,   CYHX)EDDWYB,   TREFFYNNON. 


- 

RHIFYN  CLIII. 

Y 

TRAETHODYDD. 

EBRILL,   1884. 

CYNNWYSIAD. 

Y  Diweddar  Barch.  William  Rees,  D.D.    Gan  y  Parch.  David 

Gripfith             ...        v ...     133 

vYr  Eigion.    Gan  Mr.  R.  D.  Roberts,  M.A.,  D.Sc 166 

Llenyddiaeth  Newyddiadurol  Cymru.    Gan  Gwyneddon         ...     172 

1 

Samuel  Prídeaux  Tregelles.     Gan  y  Parcb.  Hügh  Wiluams,  M.  A.    194 

1 

j 

Daeareg  Ardal  Bethesda.     Gan  Mr.  Joön  J.  Evans      215 

1 

Deon  Bangor  ar  Ddadgysylltiad  a  Dadwaddoliad.    Gan  y  Parch. 

1 

J.  Eiddon  Jones           ...        227 

A  fynwch  chwithau  hefydfyn'd?    Gan  Glan  Collen 242 

í 

1 

Nodiadau  Llenyddol    ...    243 

1 

1 

CYHOEDDJR    Y  RHIFYN  NESAF   GORPHENAF  /,.  1884. 

1 

!                                             TREFFYNNON: 

P.    M.    EVANS    AND   SON,    CYHOEDDWYR. 

i 

PRI8    DEÜNAW   CEINIOG. 

& 


Y    TRAETHODYDD. 


Y   DIWEDDAR  BARCH.    WILLIAM   REES,   D.D. 


"  O  fy  nhad,  fy  nhad,  cerbyd  Israel  a'i  farchogîon  1 "  Felly  y  llefaî 
Eliseus  pan  welodd  Elias  yn  ymddyrchafu  mewn  corwynt  tua'r  nef ;  a 
pharod  oedd  Uaweroedd  yn  Nghymru  i  ddadgan  eu  teimlad  yn  yr  un 
geiriau  ar  dderbyniad  y  newydd  fod  y  pregethwr  godidog  a'r  duwinydd 
hybarch,  Dr.  Rees,  wedi  ei  ddwyn  oddiarnom  drwy  oruchwyliaeth  angeu. 
Oes,  y  mae  i  ni  alar  trwm  o  herwydd  ei  golli  ef !  Pan  gwympa  y 
cedrwydd,  onid  gweddus  yw  i'r  ffynidwydd  udo  ?  Trist  colli  o'n  mysg 
am  byth  unrhy  w  weinidog  da  i  Iesu  Grist ;  ond  yr  oedd  Dr.  Rees  yn 
ŵr  o  ddefnyddioldeb  mor  eang  ac  o  ddoniau  mor  anghyffredin  fel,  wrth 
feddwl  am  ei  ymadawiad,  y  mae  ynom  ystyriaeth  o  golled  nas  medrwn 
ei  thraethu.  Tra  yn  ogoniant  i'w  genedl,  yr  oedd  efe  o'r  gwerth  mwyaf 
i  eglwys  Dduw,  ac  yn  arbenig  fr  enwad  y  perthynai  iddo.  I'r  Cyn- 
nulleidfaolwyr  Cymreig  yr  oedd  ei  enw  yn  dwr  o  gadernid.  Gall  oesau 
fyned  heibio  cyn  y  codir  i'w  gwasanaethu  eto  un  o  athryHth  mor  ddys- 
glaer  ac  amlochrog  ag  efe.  Yn  holl  elfenau  mawredd  dealltwriaethol, 
efe  a  ddaliai  i'w  g^rmharu  âg  unrhyw  ẁr  cyhoeddus  a  welodd  y  ganrif 
bresennol.  Ymhlith  cedyrn  y  weinidogaeth,  gan  nad  am  ba  enwad  y 
sonir,  pwy  yn  gadarnach  nag  efe  ?  Ac  i  goroni  y  cyfan,  yr  oedd  ef  o 
ysbryd  mor  ragorol  ac  o  ymarweddiad  mor  bur  a  dilychwin.  Fel 
gweinidog  cadwai  olwg  ar  urddas  ei  swydd,  a  chyda  zel  a  diwydrwydd 
apostol  y  cyflawnai  ei  dyledswyddau.  Ei  fywyd,  fel  ei  ymddangosiad, 
ydoedd  dy wysogaidd ;  ac  nid  oedd  fod  ei  angladd  yn  un  tywysogaidd 
hefyd  ond  peth  a  ddygwyddai  yn  nghwrs  naturiol  pethau.  Yn  debyg 
i'r  modd  y  sylwodd  y  Canaaneaid,  pan  welsant  orymdaith  angladdol  y 
patrîarch  Jacob  yn  "llu  mawr  iawn"  yn  Uawr-dyrnu  Atad,  y  gallasai 
y  cannoedd  a'r  miloedd  Saeson  a  edrychent  ar  ei  orymdaith  angladdol 
yntau  yn  Nghaer  ac  yn  Liyerpool  ddjrwedyd,  "Dyma  alar  trwm  gan  y 
Cymry.M 

Anfynych  yn  wir  y  bu  i'r  newydd  am  farwolaeth  unrhyw  weinidog 
yn  Nghymru  o'r  blaen  greu  cyffro  mor  ddwys  neu  alar  mor  gyfiredinoL 
Er  ys  talm  edrychid  ar  Dr.  Eees,  rhagor  pawb  eraill  ymron,  fel  eidcto 

1884.  i 


184  Y  DIWHDDÀB  BABOH.   WILUAM  BEES,   D.D. 

cenedlaethoL  FeUy  y  meddyUd  ac  felly  y  siaredid  am  dano  ef  ar  gyírif 
rhyddfrydigrwydd  ei  ysbryd,  yn  gystal  ag  ysplander  rhyfeddol  ei 
amgyffredion.  Yr  oedd  pawb  yn  ei  gara  a  phawb  yn  ei  fawrhâu. 
Ewyllysiai  yn  dda  i  bob  plaid ;  carai  lwyddiant  y  genedl  yn  gyffredinoL 
Wedi  ymryddhâu  o  hono  oddiwrth  ofalon  ei  alwad  fel  gweinidog  sef- 
ydlog,  teithiai  drwy  y  wlad  fel  archesgob,  gyda  hyn  o  wahaniaeth — sef 
ei  fod  ef  yn  barod  i  wasanaethu  pob  enwad  fel  eu  gilydd.  Ymhlith 
Eglwyswyr  buasid  yn  ei  gyfarch  fel  "  Tad  yn  Nuw ; "  a  bu  yn  dipyn  o 
brofedigaeth  i  ninnau  ei  gyfarch  felly  hefyd  rai  troion.  Ar  amserau 
ceid  ei  fod  yn  pregethu  yn  nghapelau  y  Methodistiaid  braidd  mor  fyn- 
ych  ag  yn  nghapelau  ei  enwad  ei  hun.  Nid  oedd  neb  drwy  y  byd,  ni 
dybiem,  a  auasai  uno  gyda  chynnulleidfa  i  ganu  y  geiriau, 

Partiol  farn  a  rhagfarn,  lawr  â  hwy, 

gyda  chydwybod  fwy  dirwystr  nag  efe.  Ei  ysbryd  ydoedd  mor  eang 
â'r  f endith  apostolaidd,  " Gras  fyddo  gyda  phawb  sydd  yn  caru  ein 
Harglwydd  Iesu  Grist,"  Ei  enw  ni  safai  oddieithr  yn  gysyUtiedig  â'r 
hyn  oll  sydd  bur,  heddychlawn,  a  chanmoladwy ;  ac  am  hyny  bydd  ei 

gtffadwriaeth  "  fel  gwin  Libanus,"  a'i  enw  yn  barchus  a  bendigedig  o 
wn  y  dalaeth  hon,  a  thu  hwnt  iddi  hefyd,  am  oesau  a  chenecHaethau 
lawer. 

Teimlwn  fod  genym  destun  o'r  fath  oreu,  ond  pwy  sydd  ddigonol  i 
wneyd  iawnder  âg  ef  yn  ei  hoU  gysylltiadau  ì  Yr  un  pryd  ni  chaiff 
dim  ein  hattal  rhag  gwneyd  ein  goreu,  a  hyny  heb  oedi  yn  hŵy,  fel  na 
chaffer  Ue  i  dybied  ein  bod  yn  ddif ater  ynghylch  anrhydeddu  coffadwr- 
iaeth  un  a  wasanaethodd  ei  genedlaeth  mor  deüwng,  ac  am  oes  mor 
faith.  Gan  gyfeirio  yma,  wrth  fyned  heibio,  at  ei  lafur  Uenyddol,  nis 
gallwn  anghofio  ei  ffyddlondeb  i'r  Traethodtdd,  á  hyny  ar  adegau  pan 
oedd  ei  gjninorthwy,  nid  yn  unig  yn  dderbyniol,  ond  hefyd  yn  werth- 
fawr  odiaeth.  I  ddarllenwyr  Cymreig  nis  gaU  unrhyw  ddesgrifiad  byw- 
graffyddol  am  ẃr  mor  glodfawr  lai  na  bod  yn  wir  hyfryd  a  dyddoroL 
Yn  y  tu  dalenau  canlynol,  gydag  olrhain  hanes  ei  fywyd,  bydd  genym 
hefyd  i  ddesgrifio  teithi  ei  f eddwl,  ynghyd  a  nodi  allan  ei  hynodion  a'i 
ragoriaethau  fel  dyn,  fel  bardd,  fel  Uenor,  fel  darlithydd,  ac  fel  preg- 
ethwr  a  gweinidog  i  Grist.  Er  gwneyd  ein  traethiad  yn  fwy  darUen- 
adwy,  bwrîadwn  ddyfynu  yn  helaeth  o'i  ysgrifeniadau  ef  ei  hun,  gan 
ddwyn  i  mewn  ambeU  grybwyUiad  a  hanesyn  am  dano  a  fydd  yn 
newydd,  o  bosibl,  i'r  rhan  fwyaf  o'n  darUenwyr.  Os  ydym  wedi  tòri  i 
ni  ein  hunain  fwy  o  waith  nag  a  ellir  gynnwys  o  fewn  terfynau  un 
ysgrif  o  faintioU  cyffredin,  diau  yr  esgusodir  ni  am  fyned  ychydig 
ymheUach,  yû  enwedig  gan  y  rhai  a  arferant  restru  bywgraffiadau  dyn- 
ion  da  ymhlith  y  trysorau  Uenyddol  penaf,  am  eu  bod,  yn  debyg  i 
esgyrn  yr  hen  brophwyd  gynt,  yn  meddu  ar  ryw  rinwedd  hynod  i 
gyfranu  bywyd  newydd  i'r  neb  a  ddelo  i  gyffyrddiad  â  hwynt  Heb 
•yehwaneg  o  ragymadroddiad,  awn  rhagom  i  sylwi  yn  y  Ue  cyntaf  ar 

AMSER  A  LLE  EI  ENEDIGAETH. 

Am  y  Ue  y  ganwyd  Dr.  Eees  ni  raid  hysbysu  darUenwyr  y  Traeth- 
ODYDD.    Fel  Llangeitho  a'r  Bala  a'r  Wera,  a  manau  eraîll  lawer  a 


T  ;PH7EPPÂB  ,9A,BCH.    WILLIÀM    BEES,  J).D.  ]${> 

aUaeem  enwi,  y  mae  Llansanan  yn  air  teuluaidd  yn  Nghymru  .er  ya 
taim.  Àrdal  dawel,  fynyddig  ydyw.  Saif  oddeutu  hanner  ỳ  ÈfordçL 
rhwng  Dinbych  a  Llanrwst.  Nid  tiroedd  breision,  nid  golygfeydà 
rhamantus,  ac  nid  mwngloddiau  goludog  a  roddasant  enwogrwydpl  ar  ỳ 
íro,  ond  dynion.  Os  ä  rhywun  yno  gan  ddysgwyl  gweled  golygfeydd 
harddach  na  chyffredin,  diau  y  caiff  ei  siomi.  Y  mae  yno  af on,  ond 
heb  fod  dim  yn  hynod  ynddi  rhagor  yr  af  onydd  a  lif ant  drwy  gym- 
oedd  cyffelyb  yn  yr  un  sîr.  Y  mae  yno  bentref  ac  eglwys,  ond  heb  fod 
dim  neillduol  ynddynt  at  dynu  sylw  dyeithriaid.  Dynion,  fel  y  nod- 
wyd,  a  roisant  i'r  lle  anrhydedd  ac  ardderchogrwydd  bythol.  Yno  y 
bu  Ẃilliam  Salesbury  yn  cyfieithu  y  Testamçnt  Newydd ;  magwyd  yno 
hefyd  lenorion  a  rhyfelwyr;  ac  yno  y  ganwyd  Henry  a  William 
Rees.  • '  Amser  genedigaeth  yr  olaf  òedd  yr  8fed  dydd  o  Dachwedd,  yn 
y  flwyddyn  1802 ;  a'r  Ue,  Chwibren  Isaf,  amaethdŷ  a  saif  dan  gesail 
Mynydd  Hiraethog,  ac  yn  y  pellder  o  ddwy  filldir  o  bentref  Llansanan. 
Mangre  neillduedig,  allan  o  swn  cynhyrfiadau  y  byd,  ac  heb  fod  yn 
rhy w  or-ffrwythlawn  ydy w.  Eto  ni  ddylid  diystyru  mangreoedd  f elly. 
Dichon  y  tardd  o  honynt  ffrydiau  ac  afonydd  a  dröant  felinau,  ac  a 
brydf erthant  ddoldiroedd  lawer  ar  eu  ffordd  tua'r  môr ;  a  pheth  sydd 
fwy,  mynych  y  megir  glewion  a  meddylwyr  godidog  mewn  lleoedd 
f elly ;  canys  f el  y  dy wedodd  Channing,  fe  dyf  meddyliau  lle  na  tìíyf 
braidd  ddim  byd  arall. 

Hysbys  ydyw  f od  y  ddau  Rees  yn  teimlo  yn  gynhes  iawn  drwy  eu 
by wyd  at  fro  eu  genedigaeth ;  ond  gan  wrthddrych  ein  sylw  presennol, 
mor  bell  ag  y  cyrhaedda  ein  gwybodaeth,  y  caed  y  nifer  n^wyaf  o 
gyf eiriadau  ysgrif enedig  o  berthynas  iddi.  Elai  Dr.  Rees  i  gryn  hwyl 
weithiau  wrth  son  am  Lansanan  a'i  thraddodiadau  hanesiol ;  ac  y  mae 
yr  hyn  a  ysgrifenodd  am  y  Ue  yn  ddifyr  odiaeth  i'w  ddarllen.  Yn  y 
peth  hyn  ymdebygai  i'r  enwog  Thomas  Binney  o  Lundain.  Gydag 
ymffrost  boddhàus  yr  arferai  Dr.  Binney  son  am  Northumberland,  ei 
enedigol  wlad,  ac  am  Newcastle,  ei  dref  enedigol.  Yn  ei  bregeth 
ardderchog  ar  farwolaeth  Duc  Northumberland,  er  engraifft,  cyfeiria 
yn  ddedwydd  at  yr  enwogion  lawer  a  roddasid  i  Loegr  oddiyno, — at 
Collingwood  ag  oedd  yn  hjnod  am  ei  rinweddau  cyhoeddus,  ac  at  y 
Prif  Weinidog  hwnw  a  roddes  i'r  deyrnas  hon  ei  Beform  Bül  cyntaf,  ac 
at  y  "  Rillingworth  boy,"  tad  cyfundrefn  y  rheilffyrdd,  yr  hwn,  fel  y 
sylwai  efe,  a  ennillodd  iddo  ei.hun  angladd  gyhoeddus,  ac  a  huna  yn 
awr  yn  Westminster  Abbey,  gyda  beirdd,  ac  areitjiwyr,  a  gwladwein- 
yddion,  a  rhyfelwyr,  a  phendefígion,  a  brenhinoeàd.  Eithr  nî  allasai 
y  Ueoedd  ydys  newydd  enwi  fod  fymryn  yn  anwylach  i  Dr.  Binney  nag 
ydoedd  Llansanan  a  Mynydd  Hiraethog  i  Dr.  Eees.  Yn  ei  fywgrafiiad 
i'w  dad,  pa  un  a  ymddangosodd  gyntaf  yn  y  Traethodydd  am  1856,  dan 
y  teitl  "Fy  Nhad,"  cyfeiria  gyda  gweddusder  at  y  ffaith  fodhenafiaid  ei 
nain  wedi  bod  yn  cyfanneddu  yn  Chwibren  Isaf  o  genedlaeth  i  genedl- 
aeth  dros  lawer  o  oesau  yn  olynol.  Ac  yn  ei  ragymadrodd  iV  Ganiad- 
au,  wedi  rhai  cyfeiriadau  hapus  at  yr  hoff  lanerchau  y  bu  efe  yn  diwyji 
wau  ei  gerddi  cyntaf  wrth  eu  tramwy,  ef e  a  ä  rhagddo  i  ddjrweyd : — 
"Hoffai  Solomon  awelon  a  golygfeydd  Senir  a  Hermon,  ac  Amana;  a!r 
bardd  Groegaidd  ddyfroedd  ei  Helicon  ac  awyr  ei  Barnasus;  a  dad- 
ganai  y  naill  a'r  llall  eu  serch  at  y  mynydd  a'r  afon  Ue  j  buasent  ýn 

12 


186  T  DIWHDDAB  baboh.  wiluam  bhes,  d.d. 

myfỳrio  ac  yn  cyfansoddi  ar  eu  glànau,  ac  ar  hyd  eu  llechweddi  Pa- 
ham  gan  hyny  y  gwarafunir  i'r  bardd  Cymreig  draethu  ei  hoffder  at 
yr  afonig  hono  a'r  mynydd  hwnw  yn  nghymdeithas  y  rhai  y  treuliasai 
oriau  difyraf  a  melusaf  ei  fywyd  ?    Iddo  ef 

Ni  raid  awen  gymhenog 
O  drum  Parnatras  gwlad  Boeg ; 
Ni  cheisia,  nid  S  i  dud 
Glod  o  elltydd  gwlad  alltud ; 
Ofer  y  daith,  afraid  oedd, 
Mwyneiddiach  ein  mynyddoedd ; 
Lle  mae  awen  ddiweniaith 
Gelfydd  ymhob  mynydd  maitb. 

T  mae  afon  Aled  a  Mynydd  Hiraethog  i  mi  yr  hyn  ydoedd  Gedron  a 
Hermon  i'r  bardd  Hebreig,  a  Helicon  a  Parnasus  i'r  bardd  Groegaidd. 
Y  mae  yn  wir  iddynt  hwy  allu  gwisgo  enwau  eu  hoffus  fanau  âg 
enwogrwydd  ac  urddas  clasurol,  a  dyddordeb  cyffredinol  mwy  nag  a 
allodd  holl  ymdrechion  awenyddol  Gruffydd  Hiraethog  a  Tudur  Aled 
gynt,  a  G.  Hiraethog  ac  I.  G.  Aled  yn  awr,  roddi  erioed  na  byth  ar  eu 
mynydd  a'u  hafon  hwy ;  ond  er  hyny,  ni  roddai  beirdd  Aled  a  Hir- 
aethog  y  goreu  i  feirdd  Paiestina  a  Groeg  yn  eu  hymserch  at  y  manau 
y  buont  vn  cyweirio  tànnau  telyn  eu  hawenyddiaeth  gyntaf  erioed 
ynddynt  Yn  ei  Adgofion  Mébyd  ac  Ieuenäyd  gwelir  llinellau  lawer 
yn  rhedeg  yn  yr  un  cyf eiriad,  eithr  ni  ddyfynir  yn  awr  ond  a  ganlyn 
ynunig: — 

Un  fa  'n  ohwaren  'n  moreu  'i  fywyd 

Ar  Hiraethog,  fynydd  iaoh, 
ün  fu  'n  bjw  ar  làoau  hyfryd 

Afon  loew  Aled  fach, — 
Ewch  â  hwnw  o'i  gynnefin 

I  ryw  Seisnig,  fyglyd  dre', 
Os  oes  dan  yr  awyr  undyn 

Edwyn  hiraeth— dyna  fe. 

Hiraeth  a'm  dych'mygol  huda 

Dros  y  môr  a  tbros  y  wlad, 
1  roi  tro  i  Chwibren  Isa', 

Hen  dreftadaeth  teulu  'nhad ; 
Awn  i'r  hen  ystafell  hono, 

Lle  tarawai  'r  galon  hon 
Guriad  cyntaf  by wyd  yno 

Yn  y  fynwes  dan  fy  mron. 

EI  BIENI  A'U  HENAFIAID. 

Heblaw  bod  yn  barchus  yn  nghyfrif  y  wlad,  yr  oedd  rhieni  Dr.  Eees 
jn  bobl  grefyddoL  Eu  henafiaid  hefyd  oeddynt  glodfawr  fel  disgyn- 
yddion  o  Hedd  Molwynog,  tad  un  o  Bymtheg  IJwyth  Gwynedd,  yr 
hwn  a  gyf anneddai  yn  Henllys,  Llanfairtaihaiarn.  Ymhlith  yr  henaf- 
iaid  hyny  yr  oedd  amryw  a  gyrhaeddasant  enwogrwydd  mewn  gwa- 
hanol  ffyrdd.  Ar  hyn  ceir  gan  ein  gwrthddrych,  yn  ei  bregeth 
angladdol  i'w  frawd,  y  Parch.  Henry  Eees,  y  nodiadau  tarawiadol  a 
ganlyn: — "Rhoddwch  gymdeithas  eich  meddyliau  yn  awr  am  enyd 


Y  DIWEDDAB   BABOH.   WILLTÀM  BEE8,   D.D.  1Ç7 

fach ;  deuwch  trosodd  i  ardal  neillduedig  Llansanan ;  yno,  mewn  hen 
amaethdŷ  sydd  yn  Uechu  dan  gesail  hen  fynydd  Hiraethog,  ar  y  18fed 
o  Chwefror,  1798,  fe  anwyd  bachgen — bachgen  hynaf  i  rieni  crefyddol  a 
duwiol  oedd  yn  byw  yno,  rhan  o  hen  dreftadaeth  y  teulu  er  ys  can- 
noedd  lawer  o  flynyddoedd.  Ganesid  aml  i  fachgen  hynod  yn  ei 
ddydd  o'r  teulu  hwnw  yn  yr  hen  annedd  hono  o'i  flaen  ef ;  un  a  fu  yn 
swyddog  milwraidd  yn  un  o  Eyfeloedd  y  Groes;  un  arall  a  fu  yn 
gadben  yn  ngwarchodlu  Edward  II. ;  un  arall  a  f  u  yn  rhyf elgar  iawn 
fel  swyddog  yn  myddin  Duc  Lancaster,  yn  Ehyfel  y  Ehosynau,  sef  y 
rhyfeloedd  gwladol  rhwng  y  teuluoedd  York  a  Lancaster  am  goron 
Lloegr ;  un  arall  eto  a  f u  yn  hynod  f el  gwrthryf elwr  yn  erbyn  awdur- 
dod  orthrymus  un  o  frenhinoedd  Lloegr;  ac  un  arall  hefyd  a  f u  yn 
orthrymwr  blin  ar  denantiaid,  gan  eu  troi  allan  o'u  tiroedd,  fel  v 
gwnaed  rhanau  o'r  ddau  gwmwd — Archwedlog  ac  Isaled — yn  anialwch 
gwyllt  dros  dymmor,  yr  hyn  a  barai  i  hen  brydydd  yn  y  dyddiau  hyny 
osod  '  y  frân,  ar  ben  clochdŷ  Llansanan/  i  fellcüthio  y  dydd  y  ganwyd 
y  gorthrymwr.  0  gytl  garw  o'r  f ath  yna  y  tarddodd  y  planigyn  tyner 
hwn,  vn  y  fan  y  tarddasai  amryw,  os  nid  yr  oll,  o'r  planigion  geirwon 
hyny. '  Yn  mywgraffiad  ei  dad  sonia  am  un  arall  o'r  teulu,  yr  hwn 
oedd  ben  saer  celfydd,  ac  efe  "  a  adeiladodd  bont  Llansanan,  yr  hon 
sydd  yn  aros  hyd  y  dydd  hwn."  Fel  hvn,  o  ddyddiau  Hedd  Molwyn- 
og  i  waered,  ymddengys  f od  athfylith  f el  gwythien  euraidd  yn  rhedeg 
drwy  y  teulu  hwn,  gan  ei  hynodi  yn  barhâus.  O'r  diwedd  disgynodd 
crefydd  i  osod  ei  nôd  arno,  gan  ei  ddyrchafu  i  enwogrwydd  o  natur 
uwch  nag  a  gyrhaeddasai  eto.  Yr  oedd  taid  a  nain  y  ddau  bregethwr 
enwog  yn  bobl  rhagorol,  a  than  ddylanwad  crefydd^i  fesur  helaeth; 
ond  yn  eu  rhieni  hwy  y  daeth  yr  elfen  ddwyfol  i  amlygrwydd  cryf  ac  i 
gael  ei  theimlo  i  bwrpas. 

Enw  tad  ein  gwrthddrych  oedd  Dafydd  Eees,  ac  enw  ei  dad  yntau 
Henry  Eees,  yr  hwn  oedd  enedigol  o  Landeilo  Fawr,  yn  Sir  Gaer- 
fyrddin,  ac  a  ddaethai  i'r  Gogledd  i  weini  dan  y  Llywodraeth  fel 
cyllidydd.  Wedi  hyny,  ymhen  amser,  efe  a  ymbriododd  â  Miss  Gwen 
LJwyd,  etifeddes  Chwibren  Isaf  a  thyddynod  eraill  yn  y  plwyf ;  ac  o 
hyny  allan  daeth  y  Ue  i  f od  yn  gartref  arosol  iddo.  Dywedir  mai  dyn 
lled  fyr,  crwn  o  gorffolaeth,  cyflym  ei  ysgogiad,  a  sydyn  ei  dymher 
oedd  ef e.  Yr  oedd  yn  mawr  hoffi  pregethu  da,  a  chyrchai  yn  rheolaidd 
i  foddion  gras.  Difyr  yw  yr  adroddiad  a  rydd  Dr.  Eees  o'r  modd  j 
bu  iddo  roddi  taw  ar  ryw  "  gawrfîl  anferth  o  Sais  "  o'r  enw  King,  yr 
hwn  a  ddaethai  i  aflonyddu  ar  heddwch  cynnulleidfa  oedd  yn  gwrando 
pregeth  ar  ddernyn  o  dir  cyflredin  a  elwir  "  Clwt  Cogr,"  gerllaw  Llan- 
sanan ;  oblegid  arf erid  gwneyd  f elly  yn  achlysurol,  cyn  bod  capel  wedi 
ei  adeiladu  yn  y  Ue.  Arosai  King  yn  y  fro  tra  yr  adeiledid  Dyffryn 
Áled,  palas  Mrs.  Yorke;  a  thra  yn  dywysog  ar  bob  rhysedd  a  gyf- 
lawnid  yn  y  pentref  yn  yr  adeg  hono,  dangosai  ei  fod  yn  gryn  elyn  i 
bregethu.  Wedi  dyf od  i  olwg  y  gynnulleidfa  ar  yr  achlysur  a  nodwyd, 
saf ai  oddidraw,  yn  ymyl  gwrych  o  ddrain,  gan  fìngamu  ar  y  pregethwr, 
a  galw  arno  i  lefaru  yn  Saesoneg,  os  gallai.  Wrth  weled  ei  íod  yn  dal 
ati,  cyŵôdd  tymher  Henry  Eees,  a  chan  redeg  at  Eing  o  ganol  y 
dyrfa,  efe  a'i  tarawodd  â'i  holl  nerth  "yn  mhwU  ei  çalon,^  fel  y 
cwympodd  ar  ei  gefn  i'r  gwrych  drain,  ac  y  neidiodd  ei  "het  dorth 


Y  'ÖIWBDDAB  BÀBCH.   WTLLIAM  BEES,   D.D, 

geirçh,"  fel  y  gelwîd  hi,  dros  y  gwrych  i'r  aber  ddwfr  a  lifai  heibio, 
Aeth  yn  grechwen  drwy  y  gynnulleidfa  paû  welwyd  f od  y  cawr  wedi 
eî  orchfygu.  Cododd  o'r  dyrysni  mor  fuan  ag  y  gallodd,  gan  brysuro 
ymaith  fel  am  ei  einioes,  a  chaed  llonydd  ganddo  byth  ar  ol  hyny. 
íarhaodd  Mr.  Rees  yn  bur  i'r  weinidogaeth,  er  nad  ymddengys  iddo 
ddilyn  esiampl  ei  briod  drwy  ymofyn  am  le  fel  aelod  eglwysig.  Yr 
oedd  Mrs.  Rees  yn  wraig  o  gynneddfau  cryfion  yn  gystal  ag  o  gymer- 
iad  anrhydeddus.  "Gydagolwg  ar  fy  nain,"  ebe  Dr.  Eees,  "un  bur 
nodedîg  yn  ei  dydd  ydoedd  hi;"  ac  o  hyn  efe  a  rydd  i  ni  amryw 
engreifftiau  tarawiadoL  Ar  ol  claddu  ei  phriod,  rhoes  heibio  drin 
Chwibren,  gan  ei  osod  dan  ardreth  i'w  mab  Dafydd,  yr  hwn  oedd  yr 
ieuengaf  o  bedwar  o  f eibion ;  a  chydag  ef  yr  ymgartref odd  hyd  ddiwédd 
ei  hoes.  Tra  yn  ofalus  am  gysur  ei  cheraint  a'i  hanwyliaid,  yr  oedd 
hefyd  yn  haelionus  tuag  at  bob  achos  da.  Bob  tro  y  deúai  Charles  o'r 
Bala  i  Danyfron — y  capel  Ue  y  byddai  hi  a'i  theulu  yn  myned — byddai 
ganddi  gini  wedi  ei  barotoi  iddo,  tuag  at  dalu  cyflog  ysgolfeistriaid  yr 
ysgolion  dyddiol  a  sefydlasid  ganddo  mewn  gwahanol  leoedd. 

Da  y  gwyddom  y  fath  syniad  uchel  a  goleddai  Dr.  Eees  am  grefydd 
a  duwioldeb  ei  rienL  Ei  dad  ydoedd  ẃr  o  deimlad  dwys  ac  angerddol. 
Yr  oedd  o  feddwl  diwylliedig,  er  na  fwynhaodd  yn  moreu  ei  oes 
gymaint  o  fanteision  addysg  ag  a  ddymunasai  ar  ol  hyny.  Yn  ol 
esiampl  ei  rieni,  cyrchai  yn  gyson  i  wrando  gair  Duw  yn  cael  ei  breg- 
ethu.  Pan  oddeutu  ugain  oed  dygwyd  ef  i  gyfyngder  mawr  ynghylch 
ei  gyflwr  ysbrydol.  Bu  am  wythnosau  lawer  yn  curío  gan  gystudd 
ysbryd,  heb  fod  neb  o'i  gydnabod  yn  deall  paham.  O'r  diwedd  gwybu 
un  o  hen  aelodau  Tanjrfron  am  ansawdd  ei  ddolur,  a  chan  ei  gyfeirio 
at  Falm  Gilead,  efe  a'i  cymhellodd  i  ymwasgu  yn  ddioed  at  bobl  yr 
Arglwydd.  Yntau,  hyd  yn  hyn,  ni  fynai  ei  gysuro.  Enbyd  y  curid 
ef,  raegys  yn  nhrigfa  dreigiau;  Ofnai  nad  oedd  wedi  ei  ethol,  ac  nad 
oedd  iV  fath  ef  gyfran  o  gwbl  yn  mendithion  a  rhagorfreintiau  yr 
efengyL  Ond  yn  fuan  daeth  i  wybod  mai  gwir  jw  y  dystiolaeth, — 
"  Yna  jr  adnabyddwn,  os  dilynwn  adnabod  yr  Arglwydd."  Yn  safn 
angeü  cafodd  fywyd ;  yn  nharanau  Sinai  daeth  i  gyfarfod  â  Duw.  Yna, 
wedi  i  wawrddydd  gobaith  dori  ar  ei  ysbryd,  cynnygiodd  ei  hun  Tr 
gymdeithas  grefyddol  yn  Tanyfron,  a  chafodd  yno  dderbyniad  gwir 
groesawgar.  Yn  fuan  wedi  hyn  ymbriododd  âg  Anne  Williams  o  Gefn- 
yfforest — merch  ieuanc  hardd-deg  a  chrefyddol,  yr  hon  a  gymerodd  ato 
i  fyw  i  Chwibren  Isaf.  Oddeutu  yr  un  adeg  codwyd  ef  i  fod  yn 
flaenor  eglwysíg,  yr  hon  swydd  a  lanwodd  efe  yn  anrhydeddus.  Pan 
adeiladwyd  capel  yn  Llansanan,  cymhellwyd  ef  i  ddyfod  yno  i  flaen- 
ori,  yr  hyn  hefyd  a  wnaeth;  er  fod  yn  amlwg  mai  yn  yr  hen 
le  yr  oedd  ei  serchiadau  yn  cartrefu  yn  benaf.  Ychydig  cyn  hyn 
efe  a  symudasai  i  fyw  o  Chwibren  Isaf  i'r  Ehydloew — tyddyn  yn 
cydio  â  Chwibren,  ac  yn  perthyn  i  etifeddiaeth  ei  fam.  Y  flwyddyn 
nesaf — 1817 — symudodd  oddiyma  i'r  Tyddyn  Dafydd,  Gwytherin. 
BÌẁyddyn  fu  yspaid  ei  arosiad  yn  y  lle  hwn  eto.  Yn  y  naill  le  fel  y 
llall,  cafodd  dymmorau  anffafriol,  cynauaf  ar  ol  cynauaf  agos  â  bod 
yn  féthiant  llwyr.     Gan  fod  ganddo  gryn  deulu  i  ofalu  drosto,*  cafodd 

•  Ba  i  Dafydd  ac  Aiíne  Rees  btimp  o  blant,  sef  on  ferch  (Gwen,  yr  hon  sydd  etô  yn 
ffw),  a  phedwar  o  feibion,  Henry,  Thomas,  William,  a  Dafydd. 


t  diẁeddáb  baroh.  wieliàm  bees,  d.d.  189 

hyn  y  f ath  éffaith  ar  ei  ysbryd  nes  suddo  o  hono  i  ddigalondid  mawr. 
Ond  yn  y  symudiad  nesaf  o'i  eiddo  gwellhaodd  arno  ymhob  ffordd. 
Yr  oedd  ef  yn  awr  gyda'i  deulu  yn  hen  drigle  William  Salesbury,  sef  y 
Caedu,  pa  un  a  saif  am  yr  afon  a  Chwibren  Isaf  a'r  Rhydloew.  Ar  ol 
dychwelyd  fel  hyn  iV  hen  gymydogaeth,  ac  i  fysg  ei  hen  gyfeillion, 
ymsiriolodd  yn  ei  ysbryd ;  ac  ymddengys  iddo  fod  ar  y  cyf an  yn  dra 
dedwydd  yma  hyd  y  flwyddyn  1827,  pryd  yr  ymaflodd  y  darfodedigaeth 
yn  ei  gyfansoddiad,  ac  y  daeth  yn  amlwg  f od  dydd  ei  ymddattodiad  yn 
agoshâu.  Parhaodd  i  waelu  hyd  ddechreu  Mehefîn,  1828,  pryd  yr  ymad- 
awodd  â'r  byd  mewn  teimlad  gorf oleddus  iawn,  yn  ö5  mlwydd  oed. 
Gyda  bod  yn'dduwiol  hynod,  rhaid  fod  Dafydd  Rees  hefyd  yn  perchenogi 
athrylith  gref,  oblegid  yn  ei  Fywgraffiad  yr  ydys  yn  darllen  fel  hyn : — 
"Tua  thri  mis  cyn  ei  farwolaeth,  aethai  i  Lansanan  i'r  gymdeithas 
eglwysig  am  y  tro  olaf.  Er  mor  hynod  oedd  ei  ddawn  a'i  brofiadau  yn 
y  cyf arf odydd  hyny  bob  amser,  yr  oedd  y  tro  hwnw  yn  rhagori  ar  ddim 
a  glywsid  ganddo  erioed.  '  Yr  oeddem  oll  yn  gyffelyb  ein  teimlad  Fr 
tri  dysgybl  ar  fynydd  y  gweddnewidiad/  meddai  yr  hen  gristion, 
Thomas  Davies  o  Flaen-y-weirglodd.  'Erioed  ni  feddyliais/  meddai, 
'fod  yn  bosibl  i  ddyn  lefaru  fel  yr  oedd  Dafydd  Rees  yn  llefaru  y 
noson  honoj  yr  oedd  pob  gair  fel  marworyn  o  dân  oddiar  yr  allor. 
Clywais  lawer  o  bethau  gogoneddus  o'r  pulpud  lawer  gwaith,  ond  dim 
i'w  gyffelybu  i'r  pethau  a  glywsom  ganddo  ef  y  tro  hwnw/  " 

Bu  ei  weddw  byw  ar  ei  ol  ef  am  naw  mlynedd.  Treuliasant  gyda'u 
gilydd  fywyd  tra  defnyddiol.  Fel  Zacharîas  ac  Elizabeth,  yr  oeddynt 
ill  dau  yn  gyfiawn  a  duwiol;  ond  os  sonir  am  amynedd  tawel  yn 
wyneb  adfyd  a  chyni,  iddi  hi,  yn  ddiau,  y  perthynai  y  flaenoriaeth. 
Cyn  eu  gadael,  rhoddwn  eto  un  dyfyniad  bychan  gyda  golwg  ar  hyn : 
— "  Yr  oedd  fy  nhad  a'm  mam,"  ebe  Dr.  Éees,  "  yn  bur  wahanol  i'w 
gilydd  yn  nhymher  eu  meddwl,  yn  gyffelyb  i  Manoah  a'i  wraig.  TTn 
isel,  llwfr,  digalon  iawn  oedd  efe  yn  nydd  profedigaeth.  Yr  oedd 
hithau,  o'r  tu  arall,  f el  cedrwydden  gref,  yn  wrol  a  chalonog,  fel  nad 
yn  hawdd  y  buasai  yn  digaloni  a  Uwfrhâuj  ac  eto  gallasai  gydym- 
deimlo  yn  garuaidd  â'i  phriod  yn  ei  iselder  a'i  wendid.  Yr  ydys  yn 
mawr  honi  y  darlun  yna.  Wele  wraig  yr  hon  oedd  "  werthfawrocach 
na'r  carbuncl."  IV  gŵr  yr  oedd  yn  ymgeledd  gymhwys  mewn  gwir- 
ionedd, — hi  a  wnai  "iddo  les,  ac  nid  drwg,  holl  ddyddiau  ei  bywyd." 


TYMMOR  MEBYD  AC  IET7ENCTYD. 

Y  mae  yn  beth  i  sylwi  arno,  ac  i  ofidio  o'i  blegid,  ddarfod  i  gynifer 
o  enwogion  ein  gwlad  fyned  i  ffordd  yr  holl  ddaear  gan  adael  càn 
lleied  o'u  hanes  ar  eu  hol,  yn  enwedig  hanes  eu  dyddiau  boreuol,  wedi 
ei  ysgrìfenu  ganddynt  hwy  eu  hunain.  Pe  amgen,  ni  buasai  angen  i 
wrthddrych  y  nodiadau  hyn  dori  allan  fel  y  canlyn  yn  ei  draethawd 
gorchestol  ar  Williams,  Pantycelyn : — "  Pa  le  y  mae  hanes  y  cedyrn  a 
ìu  wŷr  enwog  gynt  yn  y  Dywysogaeth  î  Dynion  ag  yr  oedd  gwreidd- 
iolder  eu  meddyliau  mor  gyfoethog  ag  ydyw  daear  ein  gwlad  o  fwnau 
a  meteloedd;  eu  galluoedd  meddylioî  mor  gedyrn  â'r  mynyddoedd; 
bywiogrwydd  eu  dychymyg  yn  gyfartal  iV  golygfeydd  amrywiaethog ; 


140  T  DIWBDDAR  BABOH.   WTLTIAM  BEES,   D.D. 

a'u  hyawdledd  areithyddol  yn  rhagori  ar  odwrdd  ei  llifeiriant  pan  yn 
ymfwrw  i  lawr  dros  ochrau  ei  chreigiau  uchelgribog.  Ond  hanes  eu 
bywydau,  lawer  o  honynt,  pa  le  y  mae  î  O'r  gwagle  tlawd  hwn  yn 
llenyddiaeth  ein  gwlad,  etyb  yr  adsain,  Pa  le  y  mae?  Nid  oes  nemawr 
ddim  i'w  gael  ond  yn  unig  yr  ychydig  a  gedwid  mewn  traddodiad,  ac 
nid  y w  y  rhai  hyny  ond  marwydos  a  fyddant  agos  wedi  llwyr  ddiffoddi 
erbyn  yr  oes  nesaf." 

Mae  yn  debyg  nad  oedd  Dr,  Eees  yn  cofio  dim  oll  am  y  dernyn 
hyawdl  yna  pan  anfonai  golygydd  Trysorfa  y  Plant  ato,  ymhen  blyn- 
yddau  ar  ol  hyny,  i  ddeisyf  cael  ychydig  o'i  hanes  ef  iV  gyhoeddi  yn 
y  misolyn  hwnw;  oblegid  fel  hyn  y  dechreuodd  ei  ateb: — "Anwyl 
Gyfaill, — '  Gofynaist  beth  anhawdd.'  Y  mae  yn  anhawdd  nacâu  eich 
cais ;  ac  y  mae  braidd  yn  anhawddaeh  na  hyny  genyf  ei  gyflawni.  Yr 
wyf  wedi  trosglwyddo  gofal  fy  nghoffadwriaeth,  wedi  i  mi  fyned  'i 
ffordd  yr  holl  ddaear,'  i  ofal  brawd  yn  y  weinidogaeth  sydd  yn  enwog 
am  ysgrifenu  cofiantau,  gan  roddi  siars  iddo,  os  bydd  ef  byw  ar  fy  ol, 
nad  oedd  i  ysgrifenu  cofiant  am  danaf  íi,  ac  am  iddo  wneyd  fy  ewýllys 
yn  hyn  o  beth  yn  hysbys,  fel  na  byddai  i  neb  arall  wneyd  hyny.  Nid  oes 
dim  oll  yn  fy  mywyd  i  yn  werth  ei  ysgrifenu,  ei  argraffu,  a'i  ddarllen, 
ond  y  gŵyr  pawb  am  dano  yn  gystal  a  minnau,  na  dim  yn  y  pethau 
hyny  o  bwys  a  gwerth  eu  gwybod."  Wel,  fel  yna,  o  bosibl,  y  teimlai 
y  "  cedyrn  a  fu  wŷr  enwog  gynt  yn  y  Dywysogaeth,"  onidê  ni  buasai 
achos  iddo  yntau  gwyno  fod  càn  lleied  o'u  hanes  hwy  yn  awr  ar  gael. 
Yn  ddiarwybod  iddo  ei  hun,  yr  oedd  y  pregethwr  enwog  yn  awr  am 
barhâu  y  drwg  y  cwynai  ef  gynt  mor  chwerw  o'i  blegid.  Er  hyny,- 
ni  adawodd  ef  mo  hono  ei  hun  yn  gwbl  ddidyst  yn  ÿ  cyfeiriad  yma. 
Ysgrifenodd  ddigon,  hyd  yn  nod  pe  na  ddeuai  rhagor  i'r  amlwg,  fel  ag 
i  ni  deimlo  ein  bod  mewn  meddiant  o  hysbysrwydd  gwir  werthfawr,  os 
nad  cyflawn,  o  brif  helyntion  y  rhan  foreuol  o'i  einioes.  Hyd  yn  nod 
yn  ei  lythyr  at  olygydd  Trysorfa  y  Plant  yr  ydys  yn  cael  crynhòad  byr 
o'r  helyntion  hyny,  pa  un,  erbyn  hyn,  sydd  yn  neillduol  werthfawr  yn 
ein  golwg.    Eb  ef e : — 

Yn  blentyn  aoyn  faohgen,  yr  oeddwn  fel  rhyw  blentyn  a  bachgen  arall;  dim  gwell 
na  dim  gwaeth ;  dim  oallaoh  na  dim  ffolach  na'r  oyffredin  o  blant  Adda  yn  y  tymmor 
hwnw  o'u  bywyd,  am  ddim  a  wn  i.  Ganwyd  fì  Taohwedd  8fed,  1802,  yn  Chwibren 
Isaf,  plwyf  Llansanan,  Swydd  Dinbyoh.  Pan  tua  thair  blwydd  oed  cefais  y  freoh 
wen,  yr  hon  a  ddiffoddodd  ganwyll  fy  llygad  dehau.  Cefais  ychydig  ysgol  yn  fy 
maehgenoed,  lle  y  dysgais  ddarllen  Saesoneg  ao  ysgrifenu,  ae  ychydig  o  rifyddiaeth. 
Darllenais  y  Bibl  amryw  weithiau  drosto  yn  y  tymmor  hwnw,  a  phob  llyfr  Cymraeg 
arall  y  gallwn  gael  gafael  arno ;  megys  Daearyddiaeth  B.  Boberts  o  Gaergybi,  Geir- 
iadur  Charles,  Amseryddiaeth  Ysgrythyrol  Llwyd  o'r  Bala,  Merthyrdraeth  Foxe  yn 
nghyfieithiad  Jooes  o  Ddinbych,  &c.  Dygwyd  fi  i  fyny  ar  aelwyd  grefyddol.  Bu 
addysgiadau  ao  esiamplau  fy  rhieni  yn  foddion  dan  fendith  y  Nef  i  gynnyrohu  ynof 
dynerwoh  cydwybod,  ac  ofn  cyflawni  drygau  oyhoeddus  fel  rhai  bechgyn  a  adwaenwn. 
Aelodau  gyda'r  Methodistiaid  Calfinaidd  oedd  fy  rhieni,  a  dygent  fi  a'r  plant  eraill 
gyda  hwy  i  foddion  gras  ao  i'r  cyfeillachau  orefyddol ;  ond  ni  bum  i  eríoed  yn  aelod 
eglwysig  gyda'r  Methodistiaid.  Tr  oedd  ynof,  pan  yn  fachgen  ieuanc,  gryn  awydd  i 
fod  yn  bregethwr — peth  pur  gyffredin  ymysg  plant  Cymru  y  dyddiau  hyny,  a'r  dydd- 
iau  hyn  hefyd,  hwyrach.  Byddai  fy  mrawd  Henry  a  minnau  yn  pregethu  y  naiíl  ar 
ol  y  llall  weithiau  pan  ar  ein  penau  ein  hunain.  Efe  oedd  y  pregethwr  goreu.  Yr 
oedd  rhai  hen  wtr  a  hen  wragedd  oyfarwydd  yn  arfer  dyweyd  y  gwnaethwn  innau 
bregethwr  rhy w  dro,  yn  sicr  ddigon ;  yr  oedd  hyny  yn  fy  moddio  innau  yn  fawr,  er 
nas  gallwn  wybod  beth  a  welsent  ynof  i  berì  iddynt  feddwl  y  fath  beth  am  danaf. 
Priodais  yn  ieuano,  a  rhoddaswn  i  fyny  bob  meddwl  am  bregethu  oyn  hyny ;  ond  jr 
oedd  ysbryd  darllen  ae  awydd  am  wybodaeth  yn  parháu  yn  gryí  ynof. 


T  DIWBDDAB   BABOH.    WILLIAH  BEES,   D.D.  141 

Yma,  efe  a  amcanai  roddi  "llawer  mewn  ychydig,"  ac  ni  raid 
dyweyd  iddo  fod  yn  llwyddiannus  hefyd.  Y  fath  adfyd  i'r  teulu,  a'r 
fath  anffawd  iddo  yntau  a  ddygwyddodd  pan  nad  oedd  eto  ond  tair 
blwydd  oed.  Dywed  iddo  gael  ychydig  ysgol.  Mor  dda  fuasai  genym 
gael  ychydig  fanylion  ynghylch  ei  ymarweddiad  fel  ysgolor,  pa  un  a 
oedd  efe  yn  yfed  dysg  yn  gyflym,  ai  ynte  fel  arall.  Yn  mywgraffiad 
ei  dad,  pan  yn  son  am  hynodion  cymeriad  ei  nain,  ceir  ganddo  yr 
hanesyn  a  ganlyn,  yn  dwyn  cyfeiriad  at  ei  hanes  yn  f achgen  ysgol : — 
"Dro  arall,  yr  oeddwn  i  a'm  brawd  Thomas  yn  yr  ysgol  yn  Llan- 
sanan,  ac  yn  llettŷa  yn  nhŷ  un  Eobert  Jones,  crydd  yn  y  pentref. 
Daeth  i  fwrw  eira  yn  drwm  un  prydnawn  dydd  Gwener  yn  y  gauaf,  a 
chododd  yn  wynt  uchel  tua  naw  o'r  gloch  yn  y  nos.  Yr  oeddym  i 
ddychwelyd  adref  drannoeth.  Aeth  yr  hen  nain  yn  anesmwyth  iawn 
ei  meddwl  yn  ein  cylch,  rhag  of n  y  gallasai  ein  bod  wedi  cychwyn  adref 
yr  hwyr  hwnw,  a  methu  ar  y  ffordd,  ac  fel  dau  hesbwrn  wedi  myned 
tan  eira ;  neu  os  nad  oeddym  wedi  cychwyn  yr  hwyr  hwnw,  y  buasai  y 
ffyrdd  wedi  eu  cau  i  fyny  erbyn  trannoeth,  fel  nad  allasem  ymlwybro. 
Wedi  i  bawb  fyned  i'w  wely  a  chysgu,  yn  agos  i  un  ar  ddeg  o'r  gloch  y 
nos,  ymaith  â  hi  bob  cam  i  Llansanan,  trwy  y  gwynt  a'r  lluwch,  ddwy 
filldir  o  bellder.  Tua  hanner  nos  clywem  ei  llais  wrth  ddrws  ein 
llettŷwr  yn  gwaeddi,  'Robert  Jones,  ho  I  ydyw'r  ddau  fachgen  ymaî ' 
'Ydynt/  atebai  yntau;  'neno'r  anwyl,  Mrs.  Rees !  beth  a  barodd  i 
chwi  godi  allan  ar  dy wydd  fel  hyn,  a'r  amser  yma  o'r  nos  ì '  '  Cedwch 
y  ddau  fachgen  yma  yfory  hyd  nes  delo  rhywun  i'w  cyrchu/  ebe  hL 
Cododd  y  gŵr  o'i  wely  i  agor  y  drws  iddi ;  erbyn  hyny  yr  oedd  Mrs. 
Rees  wedi  troi  tuag  adref.  Addef odd  y  bu  agos  iddi  ddarfod  am  dani 
y  noson  hono  yn  y  Uuwch  a'r  oerni."  Ni  allasai  amgylchiad  fel  hyn 
fyned  heibio  heb  adael  argraff  annileadwy  ar  feddwl  fel  yr  eiddo  ef. 
Dîchon  fod  yr  ysgol  a  gedwid  yn  mhentref  Llansanan  yn  un  weddol 
dda ;  ond  y  mae  pob  sicrwydd  ei  f od  gartref  mewn  ysgol  o'r  fath  oreu 
at  ddysgu  crefydd,  a  phob  math  o  rinweddau — naturiol,  cymdeithasol, 
a  theuluaidd.  O'i  fabandod  i  fyny,  cyflwynid  ger  ei  frpn  esiamplau 
ardderchog  o  ddaioni  yn  feunyddiol,  ac  ni  buont  aneffeithiol  yn  eu 
dylanwad  ar  ei  feddwl.  "  Daw  fligysbren  wrth  edrych  ar  flSgysbren  yn 
flfrwythlawn,"  medd  hen  ddiareb  adnabyddus  yn  Arabia.  Felly  y 
dygwydd  gyda  phlant.  Wrth  graffu  mewn  doethineb  ar  yr  hyn  sydd 
ragorol,  fe  u  cyfnewidir,  o  bosibl,  i'r  unrhyw  ddelw.  Eu  haddysgydd 
cyntaf  yw  esiampl.  Wedi  i  wrthddrych  y  sylw  presennol  gyrhaedd 
oedran  addfedrwydd,  a  dyfod  yn  benteulu  ei  hunan,  gwelid  fod  pob 
rhyw  rinweddau  amlwg  o  eiddo  ei  rieni  a'i  hen  nain  odidog  yn  cael  eu 
hadlewyrchu,  megys  mewn  drych,  yn  ei  ymarweddiad  yntau  hefyd.  Yn 
y  fan  hon,  gweddus  rhestru  cydwybolrwydd  a  gweddiau  ei  dad,  ymhlith 
y  pethau  a  fuont  wasanaethgar  er  ffurfìo  y  cymeriad  ardderchog  a 
berchenogid  ganddo.  Pa  le  bynag  y  cartrefai  Dafydd  Rees  fe  fyddai 
yno  allor  i  Dduw,  ac  nid  rhith  o  aberth  a  offrymid  arni.  Yr  oedd  am 
i  bob  gweddi  fod  fel  oen  perffeithgwbl  ger  bron  yr  Arglwydd.  Ofnai 
gyflwyno  i'w  sylw  yr  anafus,  a'r  dall,  a'r  cloff.  Ar  amserau  pan  f  yddai 
ei  ysbryd  wedi  ymsuddo  i  ddigalondid  dirfawr,  byddai  fel  yn  arswydo 
ymaflyd  yn  Ngair  Duw,  a  myned  ar  ei  liniau  i  weddio.  Ond  pan  yn 
teimlo  ei  bod  yn  glir  rhyngddo  a'r  nefoedd,  a'i  ysbryd  yn  ei  le,  "fel 


142  T  DIWEDDAR  BAEOH.   WILLIAM  BEES,   D.D. 

telyn  Dafydd  ar  yr  ẃyl ; "  efe  a  ymaflai  yn  addewidion  Duw  gyda 
nerth,  ac  a  weddiai  gyda  thaerineb  ac  angerddolrwydd  na'anghofid 
byth.  Mae  y  dernyn  a  ganlyn  allan  o'i  fywgraffiad  yn  rhy  werthfawr 
a  phwysig  i'w  adael  allan  yn  y  fan  hon : — "  Bu  agos  iawn  iddo  gael 
ei  wasgu  i'r  bedd  gan  ddigalondid  ar  dymmor  cynauaf  gwlyb,  oer, 
diffrwyth,  a  diweddar  y  flwyddyn  1816.  Bu  ddyddiau  lawer  heb 
fwyta  na  dywedyd  dim  ond  ocheneidio  yn  llwythog.  Gwyddai  fy  mam 
yn  dda  nad  oedd  un  feddyginiaeth  iddo  os  nad  allasai  gael  ganddo 
ymaflyd  yn  y  Bibl  a'r  ddyledswydd  deuluaidd  i  gychwyn,  a'i  godi  allan 
i'r  capel.  Gosodai  y  Bibl  ar  y  bwrdd  o'i  flaen  bob  hwyr  a  bore,  ond 
nid  ymaflai  ynddo  am  ddyddiau.  Gadawai  hithau  iddo  heb  gymhell 
nemawr  arno,  o  herwydd  gwyddai  yn  dda  na  atebasai  hyny  un  dyben. 
O'r  diwedd,  un  nos  Sabboth,  pan  oedd  cnwd  o  eira  trwm  wedi  dísgyn, 
ac  ŷd  yr  holl  wlad  allan  o  dano,  efe  a  ymaflodd  yn  y  Bibl  pan  osodwyd 
ef  o'i  flaen,  darllenodd,  ac  aeth  i  weddi,  a'r  fath  weddi  ydoedd  nad 
oedd  bosibl  byth  ei  hanghofio  wedi  ei  chlywed.  Plentyn  pedair  ar 
ddeg  oedd  yr  ysgrifenydd  y  pryd  hwnw,  ond  y  mae  efe  yn  cofio  mor 
dda  am  y  weddi  hono  a  phe  buasai  y  Sabboth  diweddaf."  Y  fath 
oedd  ei  daerineb,  meddir,  fel  y  teimlid  ei  fod  megys  wyneb  yn  wyneb 
ft  Duw.  Cyfododd  i  fyny  ac  ni  bu  athrist  mwy.  Yr  oedd  ar  ei  draed 
yn  foreu  drannoeth  yn  hwylio  y  teulu  i  ysgubojyr  eira*  oddiar  yr  ŷd. 
Caed  amryw  ddyddiau  o  sychwynt  yn  ddilynol,  a  chaselwyd  y  cynauaf 
adref.  Yna  ychwanegir,  f od  "  ei  weddiau  yn  y  cyf artodydd  gweddio 
am  dymmor  wedi  hyny  fel  y  fflamau  tân;  nid  allai  y  galon  galetaf 
a  fyddai  yn  y  lle  ddal  heb  deimlo^  Dywedai  llawer  fod  yn  llawn 
cystal  ganddynt  glywed  Dafydd  Eees'fyn  gweddio  a  chlywedJJohn 
Elias  yn  pregethu,  yn  enwedig  pan  gyfodai  Dafydd  Eees  i  fyny  o'i 
'jffü  ddigaJon,'  fel  y  dywedent."  Pa  ryfedd  i  bregethwyr  mor  rymus 
ac  angerddol  droi  allan  odditan  gronglwyd  y  fath  weddiwr  â  hwn[l 

Adroddid  yr  hanesyn  dyddorol  a  ganlyn  gan  Dr.  Owen  Thomas  yn 
y  cyfarfod  cenadol  a  gynnelid  yn  nghapel  Chatham  Street,  Liverpool, 
Bhagfyr  17,  1883,  cyn  ymadawiad  y  Parch.  John  Thomas  i  Fryniau 
Cassia: — 

Fe  sylwai  y  diweddar  Baroh.  Henry  Reeg,  pan  oedd  yn  fachgen  lled  ieuano,  fod 
gweddîau  ei  dad  yn  y  teulu,  ryẃ  bryd,  wedi  myned  yn  syohion  a  diafael  er  ys  tro, 
mewn  cymhariaeth  i'r  hyn  a  arferent  fod.  Ao  ar  ol  myned  >llan'  un  4borea,  fmeddai 
wrth  ei  frawd  Thomas:  "  A  wyddost  ti  beth?  ni  thftl  hi  ddim  byd  fel  hyn  :  y  mae 
y  weddi  wedi  myned  mor  gych  a'r  ysglodyn ;  y  mae  yn  rhy wyr  ei  yru  o  i'r  Bala." 
Yr  oedd  Cymdeithasfa  y  Bala  yn  dygwydd  bod  ar  y  pryd  yn  ymyl.  Fe  gafwyd  ganddo 
fyned  yno.  Ac  yr  oedd  yn  hawdd  gweled  ar  ei  wedd,  pan  y  dyohwelodd,  ei  fod  wedi 
cael  adnewyddiad  i*w  ysbryd;  a  phrofodd  y  weddi,  y  boreu  drannoeth,  hyny  y  tu 
hwnt  i  bob  ammheuaeth.  Pan  aeth  y  ddau  frawd  allan  i'r  buarth,  ar  ol  y  weddi, 
torodd  Mr.  Rees  i  ohwerthin,  ao  meddai  wrth  ei  frawd, — «•  Onid  oeddwn  i  yn  dyweyd 
y  buasai  raid  ei  yru  o  i'r  Bala,  cyn  y  daethai  dim  llun  arno  ?  Ond  fe  ddaeth  y 
Bala  âg  o  ato  ei  hun  yn  braf." 

Mae  yn  eglur  fod  ein  gwrthddrych  yn  symud  gyda'i  rieni  o  le  i  le, 
nes  sefydlu  o  honynt  yn  arosol  o'r  diwedd,  yn  y  Caedu.  "Blwyddyn," 
eb  efe,  "  fu  ystod  ein  trígias  yn  Nhyddyn  Dafydd.  Yn  nechreu  Mai, 
1818,  symudasom  i'r  Caedu,  Llansanan."  O  fewn  y  flwydd^m  hon 
hef yd  y  dechreuodd  Henry  Eees  bregethu,  nid  yma,  ond  i  waered  yn 


T  DIWEDDAÄ   ÊAROH.    WILLIAM  BEEÖ,   D.D.  143 

nghymydogaeth  Abergele.  Ymhen  mis  neu  ddau  talodd  ymweliad  â'i 
deulu  yn  y  Caedu,  a  chaed  ganddo  bregethu  ar  noson  waith  yn  Hen- 
dre  uchaf.  Yr  oedd  ar  y  pryd  oddeutu  ugain  oed,  ac  yn  ŵr  ieuanc  tàl, 
lluniaidd,  ac  addawol  tu  hwnt.  Os  oedd  yntau  yno,  a  f uasai  gynt  yn 
cydbregethu  âg  ef — i  roddi  prawf  ar  eu  doniau  cyn  bod  gaJwad  arnynt 
— beth  pedd  ei  deimlad  y  noson  honö,  fel  y  safai  Henry  i  fyny  megys 
cenad  dros  Grist,  ac  o  ddifrif  yn  mynegu  i'w  gyd-anfarwolion  ffordd 
iachawdwriaeth !  Ond  gan  nad  pa  f odd  y  teimlai,  gwyddom  ei  fod  ar 
y  pryd  yn  rhy  ieuanc,  ac  i  lawer  o  flynyddau  dreiglo  wedi  hyny  cyn 
iddo  droi  allan  yn  yr  un  cymeriad  â'i  frawd.  Yn  y  cyf  amser  yr  yd- 
oedd  yn  efrydydd  dyfal.  Darllenai  bob  llyfr  da  a  ddelai  yn  ei  ffordd. 
Yr  hyn  a  ddenai  ei  sylw  a'i  serch  boreuol  yn  benaf  oedd  hanesyddiaeth 
a  seryddiaeth.  Yn  ei  ragymadrodd  i'w  Ganiadau  ar  ol  crybwyll  yr 
ychydig  weithiau  awdurol  ag  oeddynt  gyrhaeddadwy  iddo,  efe  a  sylwai: 
"Mawr  oedd  fy  awydd  am  eangiad  moddion  gwybodaeth  yn  y  cangenau 
hyny  yn  neillduol ;  ac  ystyriwn  y  rhai  oedd  ganddynt  gyflawnder  o'r 
trysorau  hyny  o  wybodaeth  yn  eu  cyrhaedd  y  dynion  hapusaf  dan 
haul ;  a  thybiwn,  pe  buasent  yn  fy  meddiant  i,  y  buaswn  ỳn  gwbl  dded- 
wydd.  Ond  y  mae  i  bob  sefyllfa  ei  manteision  yn  gystal  a'i  hanf anteis- 
ion.  Bu  fy  anfanteision  boreuol  hyny  yn  f anteisiol  i  minnau  mewn  un 
peth — cyfyngodd  gylch  fy  narllenyddiaeth  yn  benaf  oll  at  yr  Ysgryth- 
yrau  Sanctaidd ;  yr  hyn  a'm  dygodd  i'r  f ath  gydnabyddiaeth  â  hwy  na 
chyrhaeddaswn  mo  honi,  ond  odid,  pe  buasai  genyf  wrth  law  ddigonedd 
o  lyfrau  eraill — cydnabyddiaeth  a  ystyriaf  heddyw  y  penaf  a'r  gwerth- 
fawrocaf  peth  a  feddwyf."  Tystiolaeth  bwysig  yw  hon,  a  dylai  y  rhai 
y  mae  ganddynt  lygad  at  y  weinidogaeth  ei  gosod  yn  ddwfn  at  eu 
calpn.  Fel  hyn,  yr  oedd  yn  jrmbarotoi  yn  raddol,  a  braidd  yn  ddiar- 
wybod  iddo  ei  hun,  at  y  gwaith  mawr  oedd  yn  ei  aros  fel  pregethwr  a 
gweinidog  yr  efengyl.  Ond  cyn  dechreu  pregethu,  cawn  ef  gydag 
ymroddiad  dwys 


YN  TROI  EI  SYLW  AT  FARDDONIAETH. 

Nid  oes  neb  a  ammheua  nad  oedd  ef  wedi  ei  eni  yn  fardd.  Hoffai 
ganiadau  Williams  er  yn  blentyn.  Ond  yr  oedd  ef  tuag  ugain  oed  cyn 
y  tueddwyd  ei  feddwl  i  sylwi  yn  foddhâus  ar  f arddoniaeth  yn  y  mesurau 
caethion.  Yr  un  a  f u  yn  offerynol  gyntaf  i  dueddu  ei  feddwl  yn  y 
cyfeiriad  hwn  oedd  K.  ab  Dafydd,  sef  Robert  Davies  o}v  Gilfachlwyd, 
yr  hwn  oedd  iddo  yn  gymydog  agos.  Cyrchai  ato  yn  fynych  i  ddarllen 
ei  lyfrau,  oblegid  yr  oedd  ganddo  gasgliad  da  o  honynt ;  ac  i  dderbyn 
gwersi  ganddo  yn  y  gelfyddyd  f arddonol.  "  Ewyllysiai  ef,"  medd  ein 
gwron,  "  wneuthur  bardd  o  honof ;  ond  cafodd  waith  caled  i'm  dysg- 
yblu  cyn  y  gallai  hyd  yn  nod  gynnyrchu  unrhyw  awydd  ynof  at  y 
gelf yddyd ;  a  gwaith  caletach  na  hyny  drachefn  i'm  haddysgu  i 
ddeall  rheolau  ac  adnabod  beiau  gwaharddedig  cerdd-dafod ;  bum  yn 
hir  'fel  llo  heb  ei  gynnefino  â'r  iau.'  Athraw  llymfanwl  oedd  E. 
Dayies;  nid  oedd  trugaredd  na  maddeuant  i'w  cael  ganddo  am  wall 
grammadegol  neu  gynghaneddol :  dwrdiodd  fi  yn  erwindost  lawer  tro 
am  wallau  felly.  Byddwn  yn  arswydo  wrth  fyned  â  chyfansoddiad  i'w 
ddangog  iddo ;  ond  yr  oedd  f y  nghynnydd  graddol  yn  peri  iddo  fawr 


144  T  DIWEDDÂB  BABOH.   WILLIAM   RHES,   D.D. 

foddhâd;  a  chredaf  yn  ddilys  fod  llwyddiant  fy  anturiaeth  gystadl- 
euol  gyntaf  yn  Aberhonddu  wedi  peri  cymaánt  o  lawenydd  i  feddwl  fy 
athraw  ag  a  barodd  i  mi  f y  hun." 

At  "  Y  Cywydd  ar  Frwydr  Trafalgar "  y  cyfeiriai  wrth  son  am  ei 
anturiaeth  gystadleuol  gyntaf.  Un  o  destunau  Eisteddfod  Frenhinol 
Aberhonddu  a  gynnelid  yn  1826  ydoedd.  O'r  blaen  nid  oedd  ef  wedi 
cyfansoddi  unrhyw  ddernyn  o  bwys  neillduol.  Edrychai  ar  y  Cywydd 
hwn  gan  hyny  fel  Reuben,  cyntafanedig  ei  awen.  Efe  a'i  cyfansoddodd 
wrth  ddilyn  ei  orchwylion  ar  hyd  y  meusydd ;  ac  yn  yr  hwyr  elai  â'r 
naill  ddernyn  ar  ol  y  llall  at  ei  athraw  R  Dayies  i'w  ddiwygio.  "  Nid 
oedd  genyf  fi,"  eb  efe,  "y  dysgwyliad  lleiaf  y  buasai  iddo  ennill  y 
gamp;  ond  yr  oedd  ef  yn  lled  obeithiol;  a  dirfawr  oedd  fy  syndod 
pan  ddaeth  y  newydd  o  Aberhonddu  mai  yr  eiddof  fi  oedd  y  buddugol. 
Derbyniais  y  wobr — ariandlws,  gwerth  dau  gini,  ac  wyth  gini  yn  arian 
— trwy  ddwylaw  y  Dr.  W.  0.  Pughe,  yr  hwn  a  safasai  i'm  cynnrychio}i 
yn  yr  Eisteddfod,  ac  oedd  yn  trigo  gyda'i  fab,  y  diweddar.Aiieurin 
Owen,  Ysw.,  yn  Tanygyrt,  gerllaw  Nantglyn.  Ẅedi  ei  ddychweliad 
adref  o  Aberhonddu,  anfonodd  y  Dr.  wahoddiad  i  mi  fyned  i  Tany- 
gyrt  i  dderbyn  y  wobr.  Yr  oedd  Bardd  Nantglyn  a  rhai  cyfeillion 
eraill  wedi  eu  gwahodd  yno  i'm  cyfarfod.  Dyna  y  tro  cyntaf  i  mi 
weled  y  doethawr,  a  bod  yn  nghyfeillach  Bardd  Nantglyn."  Yr  oedd 
ef  yn  awr  yn  24  mlwydd  oed,  yn  Uawn  o  hoewder  meddyliol,  ac  yn 
cael  edrych  arno  fel  un  o  brif  awenyddion  y  genedl.  Y  mae  tôn  ei 
gywydd  cyntaf  hwn,  wrth  reswm,  yn  dra  rhyfelgar;  yr  un  pryd,  y  mae 
yn  awenyddol  a  grymus  odiaeth  drwyddo.  Cynnwysai  ddarnau  na 
allasai  lunio  eu  hamgenach  ar  ol  bod  flynyddau  yn  ymwneyd  â'r  cy- 
nghaneddion.     Gan  gyfeirio  at  Nelson,  dywed :— 

Hwn  oedd  dwm,  nawdd  y  deyrnas, 
Dyehryn  gelyn  cyndyn  oâs. 

Ymha  le  y  ceid  bardd,  ieuanc  neu  hen,  a  allasai  roi  desgrifíad  gwell 
o'r  Llynges  Brydeinig  ar  ei  hynt  tua  mangre  y  Frwydr  fawr,  oedd 
i  roddi  yn  llaw  rrydain  arglwyddiaeth  y  moroedd : — 

Angoran  'r  Uongau  'n  llengoedd 

Godai  y  blaid  gyda  bloedd ; 

Dyrohafent,  lledent  yn  llon, 

Yr  hwylìau  i'r  awelon ; 

A'r  llynges  eres  yrai 

Dros  y  Werydd,  rhydd  yr  äi ; 

A'r  môr  mawr  a'i  laswawr  li' 

Tonog  yn  berwi  tani ; 

Gwna  lwybrau  trwy  ei  frau  frig 

Ei  rodiaw  a'i  aredig  ; 

Anafai  wyneb  Neifion, 

Chwalai  'r  dŵr,  a  chiliai  'r  ddn. 


Ond  beth  am  y  frwydr:- 


Yna  twrf  yr  arfau  tán 
Eohrysawl  ddechreuasan' 
Yn  dra  uchel  fagnelu 
Drwy  oror  y  dyfnfor  du. 


T  DIWEDDAB  BABOH.   WILLIÁM   BEE8,   D.D.  145 

Eto:— 

Pylor  yn  lluohio  peli 

Tros  wyneb  maith,  llaith  y  lli' ; 

Mellt  gwreiohionUyd,  enbyd  oedd 

Yn  dewfrith  hyd  y  dyfroedd, 

Nes  b'ai  'r  môr,  oror  eirian, 

A  thonau  'r  dyfnderau  'n  dán, 

Creuloni  wnai  'r  weilgi  wyllt 

A  ffrîo  yn  gyflrowyllt; 

Dinystr  ar  ddinystr  a  ddaeth, 

Ddu  afradwyllt  ddifrodaeth; 

Dynion  mewn  ing  rhwng  dannedd 

Marwolaeth  yn  gaeth  eu  gwedd; 

Angeu  hyf,  &'i  gleddyf  glâg, 

A  luniai  'r  mawr  alanas. 

Gwaed  wrth  erohyll  bistylliaw, 

Droi  'r  eigion  yn  drochion  draw— 

Och,  afar  I  ow  1  och  hefyd  1  n 

Glasfor  yn  goohfor  i  gyd ; 

A  chur,  anian  ddychrynid, 

Yr  oedd  ar  ei  hwyneb  wrìd ; 

A  Thrafalgar  yn  waraidd 

A  siglid,  grynid  i'r  gwraidd. 

Desgrifia  yr  olygfa  erch  nes  ein  bod  fel  yn  gweled  a  chlywed  y  cyfan. 
Mor  of nadwy  y  difrod  ! 

Twrf  aflawen  bob  enyd, 

Hwylbreni  'n  hollti  o  hyd ; 

Llongau  'n  gorwag  ymagor, 

Yn  ddrylliawg  i  ferwawg  fôr. 

Mwg  a  niwl  o'r  magneloedd 

Yn  wyll  dyroh  trwy  'r  entyroh  oedd  ; 

Pan  f  ai  'r  pelau  'n  gwau  o  gylch, 

Hwy  rwygentxy  môr  ogylch 

O'u  holau  yn  gwysau  i  gyd, 

Ail  i  Ar  ar  ol  eryd  I 

Rhag  twrf,  a  rhwyg  y  terfyeg, 

O'r  hell  bau  ffoai  'r  holl  bysg  ! 


O'r  diwedd- 


Owelid  llyngesau  'r  gâlon 
Yn  oiliaw  â  braw  i'w  bron : 
Dan  boenus,  boenus  benyd, 
A'u  llongau  'n  agenau  i  gyd ; 
A'u  milwyr  wedi  'u  malu 
Mewn  digter  i'r  dyfnder  du. 


Ond  beth  am  gwymp  Nelson ! 


Ooh  t  mae  i  ni  gyni  ao  aeth, 
Galar,  a  buddugoliaeth ; 
Ing  ysol !  ein  Uyngesydd, 
0  !  fraw  son,  yn  farw  sydd ! 


Am  y  llynges,  er  yn  fuddugol, 


Töai  tristwch  tew  trosti, 
Dyryswyd  a  hurtiwyd  hi. 
Haf  ei  ohlod  a  fachludodd, 
Yn  ofìd  trist  auaf  trodd. 


146  T  J)IWJ5DPAB  S4BCH.  WJLUAJff  BBES,   P.D. 

Llawer  yn  rhagor  o  linellau  godidog  a  allesid  ddyfynu,  eithr  gweddus 
ymattal  ar  hyn,  gyda  chrybwyll  fod  y  Cywydd  hwn,  yn  annibynol  ar 
bob  peth  arall  a  wnaeth,  :yn  ddigou  i  anf arwoli  enw  ei  awdwr. 

Yn  fuan  wedi  ei  lwyddiant  yn  Aberhonddu,  cymhellwyd  ef  i  gy- 
hoeddi  y  Cywydd  buddugol,  ynghyd  a  chaniadau  eraill  o'i  eiddo.  Bu 
i'r  llyfryn  ledaeniad  helaeth.  Cafodd  y  doethawr  Pughe  a'i  fab, 
ynghyd  a  Bardd  Nantglyn,  yn  noddwyr  tirion  yn  yr  adeg  yma.  Caf- 
odd  hefyd  addysgydd  da  a  chefnogydd  aiddgar  yn  Caledfryn,  yr  hwn  a 
ddechreuasai  flodeuo  fel  bardd  rai  blynyddau  o'i  flaen  ef.  Eu  cym- 
deithas  a  fyddai  hyfryd  pan  ddygwyddent  gydgyfarfod,  yr  hyn  ni 
ddygwyddai  yn  fynych,  am  eu  bod  wyth  milldir  o  ffordd  oddiwrth  eu 
gilydd  yn  byw.  Yn  1828  dygwyddai  fod  yr  Eisteddfod  Freiniol  i  gael 
ei  chynnal  yn  Ninbych.  Naturiol  oedd  dysgwyl  y  byddai  iddo  anturio 
i  faes  y  gystadleuaeth  y  waith  hon  yn  ddiattal.  Cyfansoddodd  ar  dri  o 
destunau,  ac  iddo  ef  y  dyf ernid  y  wobr,  sef  ariandlws  gwerth  pum'  gini, 
am  y  Cywydd  goreu  ar  "Orllifiad  y  Môr  dros  Gantref  y  Gwaelod." 
Bernid  ef  yn  ail  oreu  ar  y  Cywydd  "  Ar  Ymdrech  Buddug  yn  erbyn  y 
Ehufeiniaid."  Y  testun  arall  ydoedd,  "Awdl  Farwnad  i  Goronwy 
Owain.^  Ér  fod  rhai  o  oreufeirdd  y  cyfnod  wedi  cyfansoddi  ar  y 
testun  hwn,  ni  chafodd  neb  y  wobr;  ac  am  ei  Awdl  ef,  hi  aeth  ar.goll, 
fel  nad  oes  genym  ond  dyfalu  pa  fath  ydoedd.  Nis  gallai  fod  yn  ôl  o 
ran  teilyngdod  i'r  cywyddau  y  rhai  a  welir  yn  argraffedig  yn  nghyf rol  ei 
Ganiadau,  ac  a  ystyrir  yn  wir  odidog.  Mor  fedrus,  er  engraifft,  y  des- 
grifia  efe  gadernid  a  thrachwant  anniwall  Ehufain  am  oruchafiaeth  ya 
y  Cywydd  ar  "  Ymdrech  Buddug : " — 

Pan  oedd  Rhufain  ôlain  far, 
Arbenig  ei  rhaib  anwar ; 
A'i  hesgyll  tywyll  bob  tu, 
Mal  adwyth  yn  ymledu : 
Treisio  ao  ymreibio  'r  oedd, 
Barus  arflwydus  ydoedd ; 
A  mawr  rwyBg  am  oresgyn— 
Boed  a  fo,  y  byd  a  fyn 
Dan  eryraidd,  ddewraidd  ddig 
Faner  y  llys  Rhufeinig. 
Lluohia  goronau  llachar 
Teyrniaid  byd  trwy  nwyd  a  bâr; 
Darniai  a  lloriai  mewn  llid 
Orseddau;  llwyry  soddid 
Wledydd  a'u  goludoedd  oll, 
I'w  mawr  ohwant  er  trwm  archoll. 
Dwrn  awdurdod  hynod  hon 
Ysigai  dywysogion. 
Rhoddai,  hi  blethai  ei  blin 
Ieuau  ar  warau  'r  werin. 
Griddfan  wnai  'r  ddaear  Uni, 
Tra  hallt  oedd  ei  thrawsder  hi." 

Ar  ol  darllen  ei  ddesgrifiad  o  Buddug,  gorchwyl  hawdd  fyddai  i 
arlunydd  teilwng  gyflawni  gorchestwaith  â'i  bwyntil  a  swynai  lygaid 
brenhinoedd  a  brenhinesau. 


Buddug  enwog  frydiog  fron 
Gwelid  yn^lla.wn  o  galon; 


T  DIWEDDAR  BABOH.  WILLIAH  BEES,   DJ>.  147 

Gwaew  o  awydd  trwy  1  gîan, 

Dewr  nwyd  am  gael  darnio  ìau 

Rhufain— rhoi  ei  gwŷr  hefyd, 

Addig  wedd  i'r  cledd  i  gyd. 

Troad  ei  Uygad  lliwgu, 

Effro,  llon,  gyffröai  y  llu ; 

Mantell  o  borphor  meinteg 

Yn  toi  ei  hysgwyddau  teg ; 

Ei  gwallt  oedd  megys  gwallt  aur,] 

Meinaidd  unlliw  a  mwnaur, 

Crogai  'u  glau  fodrwyau  dros 

Ei  hedlin  feinael  hoëwdlos ; 

A'i  dwy  ferefr  hynod  ufydd, 

Coron  bri  Irene  rydd 

Ar  gadfeirch,  gwylltfeiroh,  gwalltfawr, 

Gyda  nerth  i'r  gad  yn  awr ; 

A'r  ddwy  oedd  yn  llwyr  ddiofb, 

Hwynt-hwy  nid  atfwaenent  ofn. 

Ond  rhaid  ymattal  ar  hyn.    Bellach,  ni  a  awn  rhagom  i  sylwi  ar  ei 
waith 


TN  YMUNO  A'ä  ANNIBYNWYR,  AC  YN  DECHREU  PREGETHU. 

Blwyddyn  Ued  helyntfawr  yn  hanes  ein  gwrthddrych  oedd  1828, — 
blwyddyn  yr  Eisteddfod  yn  Ninbych,  fel  yr  ydym  newydd  grybwyll, 
a'r  flwyddyn  yn  vr  hon  y  bu  farw  ei  dad,  a'r  flwyddyn  yn  yr  hon  y 
dechreuodd  yr  Annibynwyr  bregethu  yn  Llansanan.  Yr  oedd  ef, 
dalm  o  amser  cyn  hyn,  wedi  ymuno  "  mewn  glân  briodas  "  â  Miss  Ann 
Edwards,  merch  Evan  ac  Ellen  Edwards,  Waunddilen,  ger  Nantglyn, 
yr  hon,  drwy  ystod  oes  faith,  a  wisgai  nodwedd  anrhydeddus,  ac  a 
berchid  gan  bawb  a'i  hadwaenai  fel  un  o'r  gwragedd  mwyaf  hynaws, 
caredig,  a  chrefyddol  yn  yr  holl  wlad, — gwraig  am  yr  hon  y  dy wedai 
ef  ei  nun,  wedi  ei  marwolaeth,  ei  bod  uyn  deilyngach  ofywgranîad 
na'i  gŵr.w  Gwelsom  na  bu  ef  erioed  yn  aelod  eglwysig  gyda'r  Method- 
istiaid,  ac  nis  gwyddom  yn  iawn  y  modd  yr  arweiniwyd  ef  i  goledd 
mwy  o  hoffder  at  yr  enwad  Annibynol,  ond  dyna  fel  y  bu,  ac  Tr  enwad 
hwnw  yr  oedd  yn  gaffaeliad  diaál.  Yn  mywgraffiad  ei  dad  gwneir  yn 
amlwg  ei  fod  wedi  bwrw  ei  goelbren  ymhhth  yr  Annibynwyr  cyn 
myned  o'r  gŵr  da  hwnw  i  fyd  yr  ysbrydoedd ;  oblegid  crybwylla  f od  ei 
dad  yn  lled  anfoddlawn  ar  y  cyntaf  "o  herwydd  iddo  ymuno  ft'r 
Annibynwyr,  oblegid  yr  oedd  ef  yn  Fethodist  o'r  iawn  ryw."  Yn 
ymyl  hyn  dywed  iddo  ymdawelu  yn  fuan,  "a  daeth  yn  hoffach 
ganddo  am  Bili,  fel  y'm  galwai,  yn  f  uan  ar  ol  hyn,  nag  a  fuasai  ganddo 
erioed.  Soniai  lawer  gwaith  gyda  pharch  mawr  am  Mr.  Llwyd,  o 
Ddinbych,  yr  hwn  a  f uasai  weinidog  yr  eglwys  Annibynol  yn  Lôn  Swan 
lawer  o  flynyddau.  Daeth  Mr.  Llwyd  ar  ryw  achlysur  unwaith  i  Dany- 
fron  i  bregethu,  ac  felly  daeth  fy  nhad  i  gydnabyddiaeth  âg  ef."  Cry- 
bwylla  am  ddygwyddiad  arall  hefyd  a  barodd  iddo  deimlo  yn  nês  at  yr 
enwad  Annibynol  byth  ar  ol  hyny,  ac  wele  y  crybwylhad: — "Dy- 
gwyddodd  fy  nhad  fyned  ar  neges  i  Ddinbych  unwaith  yn  amser  Mj. 
Llwyd,  ar  ddiwrnod  cyfarfod  blynyddol  yr  Annibynwyr;  aeth  i  wrando 


148  T  DIWBDDAB  BAROH.   WILUAM  BBBS,  D.D. 

y  pregethau  am  ddeg  a  dau,  a  chafodd  y  fath  hyfrydwch  fel  yr  arferaî 
fyned  yno  i'r  cyfarfod  blynyddol  ar  ol  hyny  am  amryw  flynyddau. 
Adroddai  am*  un  cyfarfod  hynod.  Yr  oedd  gweinidog  dyeithr  o'r 
Deheudir  yn  pregethu  am  ddau  o'r  gloch  gyda  nerth  ac  effeithioldeb 
anarferoL  Ymysg  y  gwrandäwyr  yr  oedd  yr  hen  William  Lewis,  fel  y 
gelwid  ef,  o  Ddinbych  y  pryd  hwnw,  ond  a  symudodd  ar  ol  hyny  i  fy w 
i  Sir  Fôn.  Yr  oedd  WilUam  Lewis  yn  bregethwr  tanllyd  iawn  gyda'r 
Methodistiaid,  a  llais  fel  udgorn  Sinai  ganddo.  Yr  oedd  teinüadau 
WiUiam  Lewis  wedi  eu  dwys  gyffroi  er  ys  meityn  dan  bregeth  y  gẃr 
dyeithr.  Ar  ganol  yr  hwyl  adroddodd  y  pregethwr  y  darn  pen- 
nül, — 

Ca'dd  ddwfr  o'r  graig,  oa'dd  fanna  gwiw 

Dan  Sinai  fe'i  cynnaliodd  Daw, 
Er  saled  oedd  ei  drych. 

Tarawodd  y  llinell,  'Dan  Sinai  fe'i  cynnaliodd  Duw/  y  gynnuüeidfa  fel 
gwef riad  trydan,  a  thorodd  WiUiam  Lewis  yn  f onüef  f awr,  '  O  diolch  1 
do !  Dan  Sinai  fe'i  cynnaliodd  Duw.'  Y  Ue  mwyaf  ofnadwy  y  bu 
dynion  erioed!  ond  fe'i  cynnaliodd  Duw  hi  yno.  Do,  ac  fem  cyn- 
naUodd  innau  yno  hefyd — er  saled  oedd  fy  nrych."'  Sylwa  Dr.  Eees 
fod  yr  adgofion  am  Mr.  Llwyd,  a'r  cyfarfodydd  hyny  yn  Ninbych,  wedi 
lladd  Uawer  iawn  ar  ragfarn  meddwl  ei  dad  yn  erbyn  y  Dissenters,  fel 
y  gelwid  yr  Annibynwyr,  fel  nad  oedd  mor  wrthwynebol  â  Uawer  o'i 
frodyr  pan  ddechreuasant  sefydlu  achos  yn  Llansanan.  Pa  fodd  y 
teimlai  ei  frawd  (yr  hwn  oedd  yn  y  weinidogaeth),  nid  y w  yn  hysbys ; 
ond  y  mae  y  gair  ar  led,  ac  yn  cael  ei  gredu,  ddarfod  iddo  mewn  ias  o 
deimlad  difyr  o'r  fath  ag  a  ddeuai  drosto  rai  gweithiau,  ateb  rhywun 
a  ofynai  reswm  am  y  gwahaniaeth  enwadol  oedd  rhwng  ei  frawd  ac 
yntau  drwy  ddyweyd  mai  un  llygad  oedd  ganddo  ef.  Cawsom  fantais 
i  wybod  ry w  ddwy  flynedd  neu  dair  yn  ol,  nad  oedd  yntau  yn  anghredu 
y  chwedl,  tra  yr  ewyllysiai  i'r  rhai  a  glywsent  yr  hyn  a  ddywedodd  ei 
frawd,  ddyfod  i  wybodaeth  a  chofio  ei  atebiad  yntau  Tr  neb  a  fynegai 
am  y  peth  wrtho,  sef,  "Pe  byddai  Harri  yn  myned  i  anelu  yn  gywir 
at  nôd  neülduol  rywbryd,  rhaid  fyddai  iddo  gau  un  llygad,  ac  edrych 
yn  unig  drwy  y  UalL"  Dyna  ei  eiriau  mor  beU  ag  yr  ydys  yn  cofio. 
Yr  oedd  boneddwr  o  Fethodist,  adnabyddus  iawn  yn  Nghaernarfonf  yn 
clywed  yr  ymddyddan ;  ac  efe  a  dderbyniai  y  sylw  mewn  teimlad  da, 
yn  enwedig  gan  fod  yn  wybyddus  iddo  fod  Dr.  Rees  yn  pregethu  i'r 
Methodistiaid  yn  Mhorthaethwy  y  Sul  cyn  hyny. 

Ond  i  fyned  heibio.  Yn  fuan  iawn  ar  ol  iddo  ymuno  â'r  Annibyn- 
wyr,  cymheUwyd  ef  i  ddechreu  pregethu.  Ar  y  cyntaf  petrusai  ac 
ofnai,  ond  o'r  diwedd  efe  a  ufuddhaodd,  er  Uawenydd  dirf awr  iV  gyf- 
eiUion  yn  Llansanan.  Ar  ol  dechreu,  ymaflodd  yn  ei  waith  o  ddifrif, 
a  chan  mor  angerddol  ydoedd,  ymledodd  y  son  am  dano  yn  gyflym  i 
bob  cẁr  o'r  wlad.  Yr  oedd  eisoes  yn  glodfawr  fel  bardd — yn  awr 
dyma  ef  yn  glodfawr  fel  pregethwr  hefyd.  Gwahoddid  ef  i  wasan- 
aethu  mewn  cyfarfodydd,  a  bu  yn  pregethu  mewn  Cymanf äoedd,  cyn 
ei  urddo  i'r  weinidogaeth,  yr  hyn  beth  oedd  mor  anghyffredin  fel 
ag  i  dynu  sylw  pawb.  Bu  yn  pregethu  yn  Nghymanfa  Llanrwst,  a 
gynnelid  yn  1830,  nid  ar  ddydd  mawr  yr  wyl,  ond  am  saith  o'r  gloch 
boreu  drannoeth.    TeimUd  fod  yr  achlysur  yn  un  hynod,  fel  y  daeth 


Ŷ   DIWEDDAB    BARCH.    WILLIAM   BEES,    D.D.  Í19 

lluoedd  ynghyd  i'w  wrando.  Yr  oedd  yn  bresennol  yn  y  Gymanfa 
hono  liaws  mawr  o  brif  weinidogion  yr  Annibynwyr, — megys  Dr. 
Arthur  Jones,  Bangor;  Williams  o'rWern;  Jonss,  Dolgellau;  Harris, 
Wyddgrug;  Éoberts,  Dinbych;  Jones,  Treffynnon;  Evans,  Amlwch; 
Jones,  Llanuwchllyn,  &c.  Ymddengys  hefyd  fod  y  rhan  f wyaf,  os  nad 
yr  oll  o  honynt,  yn  gwrando  ar  Eees  y  bore  hwnw.  Ei  destun  oedd, 
"  Yna  y  dychwel  y  pridd  i'r  ddaear  fel  y  bu,  ac  y  dychwel  yr  ysbryd 
at  Dduw  yr  hwn  a'i  rhoes  ef."  Yr  oedd  y  bregeth  yn  odidog,  a'r 
odfa  yn  un  i'w  chofio  hyd  byth.  Tra  y  gwenai  lliaws  mewn  boddhâd, 
wylai  eraill  gan  ddwysder  teimlad,  fel  y  daeth  y  lle  i  fod  yn  rhyfedd 
ac  ofnadwy  yn  wir.  Yn  ystod  yr  un  flwyddyn  cynnelid  Cymanfa  yn 
Llanerchymedd ;  a  chan  mai  Caledfryn  oedd  yno  yn  gweinidogaethu  ar 
y  pryd,  naturiol  oedd  iddo  wahodd  ei  gyfaill  Hiraethog  yn  awr  i  dalu 
ymweliad  â  Môn,  a  phregethu  yn  y  Gymanfa.  Yr  oeddym  wedi 
clywed  cymaint  o  son  am  dano  yn  y  Gymanfa  hono  fel  yr  oedd  yn 
hynod  dda  genym  weled  yn  y  Dysgedydd,  am  Ionawr  yn  y  flwyddyn 
hon,  yr  adroddiad  a  ganlyn  am  ymddangosiad  y  pregethwr  a'i  lwydd- 
iant  gan  un  oedd  yno,  a  hwnw  yn  neb  amgen  na'r  Parch.  R.  Parry 
(GuHÛchmai)  o  Landudno.  Eb  efe,  "  Dywedodd  ychydig  o'i  hanes  wrth 
yr  ysgrifenydd,  ac  am  iddo  fod  yn  sicr  o  ymweled  âg  ef.  Yr  oedd  yn 
llettŷa  yn  nhŷ  Mr.  David  Aubrey,  taid  Meilir  Môn,  ac  felly  fu,  ar  nos- 
waith  gyntaf  y  cyfarf od,  ac  wedi  cael  ymddyddan  go  f  aith,  dy wedodd, 

Hiraethog,  mae  'n  hwyr  weithioo, 

ac  atebodd  yntau  yn  barod,  y  mae 

Yn  siwr  o  fyn'd  yn  Sir  Fôn. 

Yr  oedd  yr  olwg  ar  Mr.  Rees  yn  dra  gwledig,  a'i  wisg  yn  bur  gyff- 
redin  a  Chymreig,  Uodrau  penglîn  a  socasau  hirion,  brethyn  cartref, 
&c,  fel  nad  allasai  neb  heb  ei  adnabod  feddwl  ond  ychydig  iawn  o 
hono ;  pa  fodd  bynag,  yr  oedd  ei  lettŷwr  wedi  credu  mai  efe  oedd  dyn 
penaf  y  Gyjnanfa.  Wrth  weled  yr  olwg  aflerw  oedd  arno,  dywedodd  un 
boneddwr,  sef  Mr.  Owen,  Trewyn,  ei  fod  yn  synu  at  chwaeth  Caled- 
fryn,  wedi  deall  mai  efe  a  fyddai  yn  pregethu  olaf  am  ddeg  o'r  gloch,  ei 
fod  yn  dwyn  un  o  ddynion  chwech  o'r  gloch  y  boreu  ger  bron  ar  yr 
awr  fwyaf  cyhoeddus  o'r  Gymanfa.  Pan  y  cyfododd  i  fyny  ac  y  daeth 
at  y  ddesg  i  agor  y  Bibl,  yr  oedd  pawb  yn  edrych  arno  yn  graff,  a  rhai 
megys  yn  tremio  trwyddo,  ac  mewn  dychymyg  yn  ei  fesur  a'i  bwyso 
yn  fanwl  iawn.  Yr  oedd  yn  lled  dàl  o  ran  corffolaeth,  heb  fod  yn 
gnodiog  iawn,  ond  yn  lled  eiddilaidd  y  pryd  hwnw.  Yr  oedd  rhyw- 
beth  yn  nghroen  ei  wyneb  yn  debycach  i  farmor  nag  i  gnawd ;  yr  oedd 
ei  drwyn  yn  lled  uchel,  ac  yn  rhedeg  yn  fain ;  ei  wallt  o  liw'r  gollen, 
yn  dewglyd ;  ac  yr  oedd  cysgodion  yr  haul  oddiar  ei  arlais  yn  disgyn 
ar  ei  rudd  i  guddio  ambell  graith  o'r  frech  wen,  yr  hon  hefyd  a  daen- 
asai  gwr  ei  mantell  dros  un  o'i  lygaid.     Yr  oedd  y  llygad  arall 

Mal  seren  yn  bellen  dân  bjw, 

ac  ambell  fllam  o  hono  mor  dreiddgar  a  chraff  fel  y  tremiai  drwy  wedd 
y  bobl  i  gelloedd  dyfnaf  eu  meddyliau.     Mae  yr  adgof  yn  peri  i  mi 
1884.  k 


150  T   DIWEDDAR    BARCH.    WILLIAM    REE8,    D.D. 

feddwl  am  ddywediad  Robert  Hall  am  Christmas  Evans,  pan  mewn 
ymddyddan  gyda  chyf aill.  Dy wedodd  hwnw,  *  Un  llygad  oedd  gan- 
ddo,  onidê  î '  '  Ië/  meddai  Robert  Hall,  *  ond  cofiwch,  syr,  yr  oedd  y 
llygad  hwnw  mor  danllyd  a  goleu  fel  y  gallasai  arwain  byddin  gref 
trwy  anialwch  hirfaith  i  frwydr  galed  ac  i  fuddugoliaeth  fythol.' 
Wedi  ysgogiad  byr,  cyflym  o'i  ben,  y  naill  ochr  a'r  llall,  darüenai  ei 
destun  yn  wylaidd,  sef,  'Y  galon  sydd  fwy  ei  thwyll  na  dim,  drwg 
ddiobaith  ydy w,  pwy  a'i  hedwyn  V  Ni  bu  ddeng  mynyd  heb  enniìl 
gwrandawiad  mwyaf  astud  yr  holl  dorf.  Esboniodd  gynnwy&iad  ei 
destun,  a'i  gysyütiad  â'r  bennod,  nes  yr  ydoedd  y  cyfan  yn  berffaîth 
ddeaüadwy  i  bawb,  fel  y  byddai  y  Lefiad  gynt  yn  agor  anifail,  ac  yn 
arddangos  ei  holl  ranau  mewnol  hyd  wahaniad  yr  aelodau,  y  cymmalau, 
y  mêr,  y  galon,  a'r  holl  lestri  by wydol  cywrain  a  changhenog.  Felly  y 
dygodd  yntau  athrawiaeth  y  testun  ger  bron  gyda  meddyliau  mor 
ddyrchafedig,  ac  iaith  mor  bur  a  nerthol,  a  chymhwysiadau  mor  hapus, 
fel  yr  ennillodd  serch  y  dorf,  ac  y  sefydlodd  ei  gymeriad  ar  unwaith 
drwy  yr  holl  wlad,  canys  yr  oedd  yno  wrandäwyr  o  bob  cymydogaeth 
yn  Môn." 

Yn  y  dernyn  uchod  ni  cheir  cyfeiriad  at  ffaith  dra  adnabyddus  ynglŷn 
â'r  ymweliad  hwnw,  sef  ddarfod  i'r  neb  a'i  llettŷai  ffromi  yn  aruthr  paa 
welodd  fod  gŵr  o  ymddangosiad  mor  wledig  wedi  cael  ei  anfon  i  aros 
dan  ei  gronglwyd  ef.  Sonir  yn  y  Gair  am  lettŷa  angelion  yn  ddiar- 
wybod,  ac  felly  y  bu  yma.  Yn  Nghymdeithasfa  Corwen,  a  gynnaliwyd 
yn  mis  Rhagfyr  diweddaf,  pan  ddaeth  yr  adeg  i  wneyd  coffâd  am  Dr. 
Reeí?,  cyfeiriodd  Dr.  Hughes,  Lerpwl,  yr  bwn  yntau  a  ddygwyd  i  fyny 
ymhlith  y  Monwysiaid,  yn  ŷr  ymadroddion  canlynol  at  yr  amgylchiad : 
"Yr  oedd  ganddo  gob  laes  gyda  botymau  gloewon,  a  chlôs,  golwg 
arbeniç  rawn  arno,  a  hono  heb  fod  yn  rhy w  bendefigaidd  iawn.  Caíodd 
fyned  1  lettŷa  at  ryw  hen  ŵr,  ac  fe  ffromodd  yr  hen  frawd  hwnw  o-  ber- 
wydd  nad  oedd  wedi  cael  rhywun  mwy  golygus,  o  leiaf  mwy  trwsiadus, 
i  lettŷa  gydag  ef,  ac  edrychai  yn  gilwgus  ar  Dr.  Rees ;  o  leiaf,  edrychai 
yn  gilwgus  ar  yr  Annibynwyr  a'i  hanfonasai.  Boreu  drannoeth  y» 
oedd  W.  Rees  yn  pregethu  ar  yr  adnod,  *  Y  galon  sydd  f wy  ei  thwyll 
oa  dim/  a  dywedid  mai  dyna  y  tro  goreu  y  pregethodd  erioed — yv  oedd 
wedi  gorchfygu  y  gynnulleidfa.     Ar  ol  y  bregeth  hon  yr  oedd  yr  hen  ẃu 

Ça  myned  o  ddrws  i  ddrws  i  ddyweyd,  'Gyda  fi  y  mae  o  yn  llettŷa.,,, 
n  yr  un  cyfeiriad  caed  rhai  sylwadau  gwerthfawr  hefyd  gan  Dr.  Owen 
Thomas.  Dywedai  ei  fod  ef  yn  cofio  Dr.  Rees,  fe  allai,  yn  gynt  na  neb 
oedd  yno.  Cofiai  am  dano  tua  diwedd  y  flwyddyn  1829  yn  dyfod  ar 
daith  gyda  gŵr  o'r  enw  Mr.  Lloyd,  oedd  ar  y  pryd  yn  gweinidogaethu 

În  Llanelwy,  a  buont  yn  pregethu  yn  Mangor.  Trefnodd  Mr.  Arthur 
ones  iddynt  bregethu  mewn  ysgoldŷ  oedd  yn  Hirael.  Pregethodd 
Rees  ar  yr  adnod,  "  Melldigwch  Meroz;"  Ychwanegodd  iddo  ei  glywed 
drachefn  ymhen  tair  neu  bedair  blynedd,  ac  yr  oedd  wedi  gwneyd 
cynnydd  dirfawr  erbyn  hyny.  Yn  ystod  yr  ymddyddan  a  f u  ar  hynjc 
caed  rhai  nodiadau  gwir  werthfawr  ar  nodwedd  Dr.  Rees,  y  rhai  a 
ddyfynir  mewn  ei  thygl  ddyfodol. 


Y   DIWEDDAR   BABCfl.    WILLTAM    RMBS,    D.D.  151 


EI  SYMTJDIAD   I  MOSTYN. 

Yn  Llanaanan  y  cartrefai  efe  hyd  y  flwyddyn  1831,  pryd  y  derbyn- 
iodd  alwad  oddiwrth  yr  eglwys  Annibynol  yn  Heol  Mostyn,  Sẅydd 
Fflint,  i'r  hwn  le  y  symudodd  gyâVi  deulu  yn  Mai  y  flwyddyn  hono. 
Gofelid  am  yr-achos  ieuanc  yn  Llansanan  y  pryd  hwnw  gan  y  Parch. 
Ishmael  Jones,  yr  hwn  oedd  bregethwr  grymus,  ac  yn  ddyn  tfa  hynod 
mewn  Uawer  ffordd.  Teimlai  ein  gwron  barch  diffuant  iddo,  ac  ym- 
ffrostiai  yntau,  o'r  tu  arall,  tra  fu  byw,  mai  efe  "  gododd  Rees  i  breg- 
ethu."  Nid  heb  deimlad  athrist  y  gadawai  ef  ei  hoff  ardal  enedigol,  ýn 
énwedig  gàn  nad  oedd  yn  debyg  y  dychwelai  byth  mwy  i  gyfanneddu 
ynddi,  megys  y  cydnebydd  yn  ei  Ragymadrodd  iV  Ganiadau : — "  Gyda 
chalon  drom  y  cenais  yn  iach  y  diwrnod  hwnw  i  lanau  Aled  a  bryniau 
Hiraethog.  Dychymygwn  fod  yr  afon,  wrth  ymdreiglo  danaf,  pan  yn 
croesi  y  bont,  ar  gẁr  isaf  pentref  Llansanan,  yn  sisial  cydymdeimlad  â 
mi,  ac  yn  murmur  ei  ffarweliad  o)af ;  a  bod  Bron  Lly welyn  a'r  Foel 
Bengam,  ar  fynydd  Hiraethog,  yn  gwisgo  'y  niwl  oer  yn  alarwisg/  ar 
achlysur  fy  ymadawiad.  îeimla  y  meddwl  ryw  ddirgel  fwynhâd 
rhyfedd  mewn  gwneuthur  cyfeillion  dychymygol  o'r  mynydd,  a'r  bryn, 
a'r  afoíi — manau  y  buasai  yn  mynych  gymdeithasu  âg  ef  ei  hun,  ac  âg 
anian,  ger  eu  llaw  ac  ar  hyd-ddynt.  Yr  oeddwn  y  pryd  hwnw  hefyd 
yn  gaáael  nifer  o  gyfeillion  hoff,  cymdeithíon  a  chynghorwyr  fy  ieu-- 
enctyd,  i  fyned  i  gyfanneddu  i  fysg  dyeithriaid,  ac  i  ganol  gelỳgfeydd 
dyeithrol.  Yn  Heol  Mostyn  yr  oeddwn  yn  cyfnewid  glàn  yr  afon  am 
làn  y  môr,  a  rhodfeydd  grugog  y  mynydd  am  rodf eydd  coediog  parc 
Mostyn ;  y  cymdeithion  o'm  cwmpas  oeddynt  y  ceirw,  yr  ysgyf arnogod, 
a'r  pheasantSy  yn  lle  y  defaid,  y  grugiar,  a'r  gylfin-hir ;  swn  dwndwr  a 
phrysurdeb  y  gwaith  glo  yn  lle  tawelwch  y  maes,  y  bugail,  a'r  amaeth- 
ydd.  Er  hyny  ymgymmodais  â'm  sefyllfa  newydd  yn  íled  fuan,  a 
daethum  i  hoffi  yr  ardal  a'r  trigolion  yn  fawr ;  ac  y  mae  yn  dra  hoff 
genyf  hyd  heddyw  am  ardal  a  phreswylwyr  Mostyn." 

Peth  arferol  ymhlith  yr  Annibynwyr  y  pryd  hwnw,  oedd  i  amser  yr 
"urddiad"  gael  ei  oedi  yn  bur  hir,  ar  ol  i  un  gael  galwad  oddiwrth 
eglwys  i  ddyfod  i'w  bugeilio  yn  yr  Arglwydd,  ac  felly  y  dygwyddodd 
yn  ei  amgylchiad  yntau.  Er  iddo  symud  i  Mostyn  yn  Mai,  1831,  ni 
chymerodd  ei  ordeiniad  le  hyd  ddydd  Gwener  y  Groglith,  sef  Ebrill  20 
yn  y  flwyddyn  ddilynol.  Yr  oedd  nifer  dda  o  weinidogion  yn  bresen- 
nol  ar  yr  achlysur.  Cymerid  rhan  yn  ngwasanaeth  yr  urddiad  gan 
Williams  o'r  Wern  a  Roberts  o  Ddinbych;  a  thraddodwyd  y  siars  i'r 
gweinidog  gan  ei  frawd,  y  Parch.  Henry  Rees,  Amwythig,  oddiar 
Ioan  xix.  35  :  "  A'r  hwn  a'i  gwelodd,  a  dystiolaethodd ;  a  gwir  yw  ei 
dystiolaeth :  ac  ef e  a  ŵyr  ei  fod  yn  dy  wedyd  gwir,  fel  y  credoch  chwi." 
Yr  oedd  y  cyfarfod,  meddir,  yn  un  tra  hynod  drwyddo ;  ac  am  y  charge 
hwnw  o  eiddo  Henry  Rees  iV  frawd,  oddiar  y  geiriau  a  nodwyd,  diau 
ei  fod  yn  un  o'r  pethau  mwyaf  godidog  a  draddodwyd  o  bulpud  erioed. 
Clywsom  ar  ol  hen  weinidog  oedd  yn  bresennol,  fod  gweinidogion  a 
phobl,  fel  yr  elai  Rees  rhagddo,  wedi  eu  meddiannu  gan  deimladau 
dwysion  iawn.  Yr  oedd  yr  ocheneidiau  jm  aml,  a'r  dagrau  felly  hefyd. 
Daliai  y  neb  y  pregethid  iddo  (yr  hwn  a  safai  ar  risiau  y  pulpud)  yn 

E    2 


152  Y   DIWEDDAR    BABGH.    WíLLTAM   REE8,   D.D. 

weddol  dda,  hyd  nes  y  trodd  ei  frawd  iV  dynghedu  yn  enw  cynghor- 
ìon  a  gwedd'iau  ei  dad  a'i  fam,  i  fod  yn  ffyddlawn  i  ddwyn  ei  dystiol- 
aeth  dros  Grist,  f el  y  credai  y  gwrandäwyr ;  ac  yna  llwyr  orchfygwyd 
yntau  gân  ei  deimladau,  f el  yr  oedd  yr  oíygfa,  rhwng  difrifoldeb  urdd- 
ŵsol  y  pregethwr  a  phob  peth,  yn  un  nad  oedd  modd  ei  hanghofìo  yn 
fuan.  Bu  yr  Eglwys  Annibynol  yn  Mostyn  ar  ei  hennill  yn  ddirfawr 
o  herwydd  dyfodiad  Eees  i  weinidogaethu  yno.  Ei  ddoniau  poblogaidd 
a  dynent  sylw  yr  ardal  a'r  wlad  o  amgylch,  fel  yr  ymgynnullai 
torfëydd  mawrion  i  wrando  arno  y  naill  Sabboth  ar  ol  y  llall.  Rhaid 
fu  helaethu  y  capel,  a  rhoddi  oriel  newydd  i  fyny.  Ni  bu  yr  achos 
crefyddol  yn  y  lle  mor  lewyrchus  mewn  unrhyw  dymmor  o'i  hanes  â'r 
chẁe'  blynedd  y  bu  ef  yn  llafurio  yno.  Cof  genym  glywed  hen  gadben 
yn  dyweyd,  na  byddai  ef  yn  cael  nemawr  drafferth  i  gael  gan  ei  long- 
wyr  gychwyn  mewn  pryd  i'r  odfa  tra  yn  Mostyn,  pan  oedd  Rees  yno, 
am  yr  ofnent  mai  allan  y  byddent  oni  chyrhaeddent  yno  yn  brydlawn. 
Trwy  ei  gysylltiad  â'r  lle,  daeth  Heol  Mostyn  i  fod  yn  adnabyddus 
trwy  holl  Gymru  yn  ebrwydd.  Ychydig  o  gymdeithas  ei  feddwl  a 
gafodd  yr  awen  yn  ystod  ei  drigias  yn  Mostyn ;  er  hyny  cyfansoddodd 
yno  rai  darnau  grymus  nodedig.  Yn  ei  Ragymadrodd  i'w  Ganiadau, 
dywed  fod  adgofion  y  blynyddoedd  hyny  yn  felus  ganddo.  Ond 
cyfarfu  âg  un  tro  hynod  chwerw  yno,  sef  colli  ei  addfwynaf  Angharad, 
yr  hon  a  fu  farw  yn  chwech  oed,  ac  a  gladdwyd  yn  Heol  Mostyn.  Yn 
éddgofion  Mebyd  ac  Ieuenctyd,  cyfeiria  at  yr  amgylchiad  jxl  j  dull 
toddedig  a  ganlyn : — 

Er  y  diwmod  y  gadewais 

Laoau  Aled,  byfryd  íro, 
Llawer  blinfyd  ohwerw  brofais 

Yn  y  byd  o  dro  i  dro ; 
Gwell  yw  tynu  lleni  trostynt 

Owell  yw  peidio  i  go'  eu  dwyn, 
Ond  yn  unig  un  o  honynt — 

Colli  fy  Angharad  fwyn. 

Fy  ngholomen  fwyn,  ddiniwed, 

Hoffder  llygaid  mara  a  thad, 
Ergyd  trwm  in'  oedd  ei  cholli, 

Hir  fu  'n  hiraeth  ei  barhâd  ; 
Heilltion  ddagrau  dros  ein  gruddiau 

A  dreiglasant  lawer  tro, 
Nid  aeth  ugain  o  flynyddau 

Ag  Angharad  fach  o'n  co'. 

Buasai  'n  deilwng  ferch  i  Moses, 

Yn  llarieidd-dra  'i  tbymher  fwyn 
Hudai  'i  gwedd  a'i  Uygaid  serchus 

Bawb  i'w  charu,  gan  eu  swyn ; 
Oedd  ry  dyner  i  anialwch 

Oer  a  garw  'n  daear  ni, 
Ao  i  wlad  o  ddiogelwoh 

Angel  ddaeth  a  ohipiodd  hi. 

Yma  yr  ydym  yn  cael  achos  i  sylwi,  fod  yr  anwyldeb  a'r  serchogrwydd 
teuluaidd  cryf  hwnw,  a  drigai  yn  gyntaf  yn  ei  nain,  ac  wedi  hyny  yn 
ei  rieni,  yn  trigo  yn  ddiammheuoJ  ynddo  yntau  hefyi 


Y   DTWEDDAR   BARCH.    WILLIAM    BEES,    D.D.  ÌÔS 


EI  LAFÜR  À'I  LWYDDIANT  YN  NINBYOH. 

Gan  gyfeirio  at  ei  symudiad  yno,  efe  a  ddywed,  "Ar  ddechreu  y 
flwyddyn  1837  symudais  i  a'm  teulu  i  Ddinbych,  i  gymeryd  gofal  ÿr 
Eglwys  Annibynol  yn  Lôn  y  Swan,  wedi  marwolaeth  fy  nghyfaül 
hybarchus  a  hoff,  y  Parch.  D.  Roberts."  Cydnabyddwyd  ei  berthynas 
â'r  eglwys  yn  ddioed,  sef  ar  y  dydd  cyntaf  o  Chwefror.  Yn  fuan  ar  ol 
hyn  bu  galwad  arno  ef  a'i  frawd  i  fyned  i  weinyddu  yn  nghladdedig- 
aeth  eu  hanwyl  f am  yn  Llansanan.  Llefarai  ef  oddiar  y  geiriau,  "  Ei 
phlant  a  godant,  ac  a'i  galwant  yn  ddedwydd,"  a  phragethai  ei  frawd 
oddiar  y  geiriau,  "Dysg  i  ni  felly  gyfrif  ein  dyddiau,  fel  y  dygom  ein 
calon  i  ddoethineb ; "  a  mynych,  fel  y  cofia  lliaws  o'n  darllenwyr,  y 
pregethodd  efe  oddiwrth  y  geiriau  hyn,  ynghyd  a'r  adnodau  cysyllt- 
iedig,  yn  ystod  y  blynyddau  dilynol;  mewn  gair,  daeth  y  bregeth 
hono  i  fod  yn  un  o'r  rhai  penaf  a  gyfansoddodd  efe  yn  ei  fywyd.  Gof 
genym  ei  glywed  yn  ei  thraddodi  un  tro  mewn  Cymdeithasfa  ju 
Nghaernarfon,  a  hyny  gyda  nerth  ac  arddeliad  anghyffredin. 

Esgusoder  ni  am  grwydro  ychydig  o'r  ffordd  fel  yna.  Ein  pwnc  oedd 
ymsefydliad  a  llafur  ein  gwrthddrych  yn  Ninbych.  Ymddygodd  yr  Eg- 
lwys  Annibynol yn  y dref  hono  yn ddoeth drwy ei alw i fodyn  weinidog 
iddi,  a  diau  iddo  yntau  weithredu  yn  unol  âg  ewyllys  Pen  yr  Eglwys 
gyffredinol,  drwy  ei  hateb  yn  gadarnhaol.  Ffaith  hynod  i'w  chrybwyll 
ynglŷn  â'i  symudiad  hwn  ydoedd,  mai  y  diweddar  Barch.  Michael 
Roberts  o  Ewllheli  a  roes  iddo  yr  awgrym  cyntaf  ynghylch  ý  mater. 
Dygwyddodd  felly  pan  oedd  Rees  ar  daith  bregethwrol  yn  y  cẁr  hwnw 
o'r  wlad.  Wedi  cyrhaedd  Pwllheli  rhaid  oedd  galw  gyda  Miehael 
Roberts,  yr  hwn,  yn  ei  ddyddiau  goreu,  a  ystyriai  efe  yn  un  o'r  preg- 
ethwyr  effeithiolaf  a  sangodd  bulpud  erioed.  Ac  hyd  yn  nod  ar  ol 
i'w  reswm  fyned  dan  ddiffyg,  efe  a  ystyriai  fod  rhywbeth  fel  yn 
brophwydol  yn  ei  eiriau  ambell  dro.  Fodd  bynag,  ar  ol  iddo  eietedd 
öoyd  gydag  ef,  edrychodd  y  pregethwr  enwog  yn  graff  irno,  a 
dywedodd,  "Yr  ydwyf  wedi  cael  gweledigaeth  dy  îod  i  fyn«d  ]rn 
weinidog  i  Ddinbych,  a  rhaid  i  ti  fyn'd."  Yr  oedd  hyn  cyn  i  neb  o'r 
dref  hono  ysgrifenu  nac  yngan  gair  wrtho  ynghylch  y  mater.  Pan 
dderbyniodd  yr  alwad  ar  ol  hyn  o  Ddinbych,  ni  allai  lai  na  chofio 
geiriau  Mr.  M.  Roberts.  Ar  ol  ymsefydlu  yn  y  Ue,  ymaflodd  yn 
nyledswyddau  y  weinidogaeth  gydag  adnewyddol  nerth  ac  ymroad. 
Gan  f od  llaw  yr  Arglwydd  gydag  ef,  aed  i  deimlo  f od  y  capel  yn  rhy 
gyfyng  o  lawer  i'r  gynnulleidfa.  Yn  y  flwyddyn  1839  bu  yno  y  fath 
adfywiad  fel  y  cynnyddodd  yr  eglwys  yn  ddirfawr,  a  dyna'r  pryd  y 
tynwyd  i  lawr  yr  hen  addoldŷ,  ac  yr  adeüadwyd  yr  un  ëang  presennól 
yn  ei  le,  gyda  thraul  o  £1200.  Gorlenwid  hwn  eto  yn  debyg  i'r  llall. 
Hysbyswyd  ni  gan  un  a  f u  yn  eistedd  dan  ei  weinidogaeth  am  dymmor 
y  pryd  hwnw,  y  ceid  yno  olygfa  ardderchog,  yn  enwedig  àr  nos 
Sabbothau:  pob  eisteddle  yn  llawn,  pob  clust  wedi  ei  hoelio  megyg 
wrth  wefusau  y  llefarwr,  ac  yntau  yn  traddodi  ei  genadwri  gyda  nerth 
angerddol,  fel  pe  newydd  ddisgyn  oddiar  fynydd  Duw.  Mor  fawr 
oedd  yr  astudrwydd  ar  ddechreu  pob  gwasanaeth,  fel  pan  godai  i 
ddyweyd  ei  destun  (megys  y  sylwal  ein  hysbysydd),  y  gaílesid  ymron 


154  7    DIWEDDAR  BABOH.   WILLIAM   BEES,   D.D. 

glywed  trwst  nodwydd  yn  cwympo  i'r  llawr.  Ymhlith  ei  wrandäwyr 
yn  yr  adeg  hono,  gwelid  nifer  mawr  o  bobl  barçhusaí  y  dref  a'r  wlad  o 
amgylch.  Yr  oedd  yn  dymmor  llewyrchus  ar  grefydd,  ac  yntau  mor 
lawn  o'r  ysbryd  adfywiadol  ag  oedd  ar  led  drwy  Gymru,  f el  y  gosodai 
ei  f ryd  ar  y  gwaith  o  ddeffroi  proffeswyr,  a  dychwelyd  pechaduriaid. 

Gan  ei  fod  weithian  yn  anterth  ei  rym  a'i  boblogrwydd,  yr  oedd 
galw  diderfyn  ymron  am  ei  wasanaeth  o  bob  cyfeiriad.  Ni  allasai  fod 
yn  ddibris  o  hawliau  a  gofynion  ei  gynnulleidfaoedd  yn  Ninbych  a'r 
amgylchoedd ;  yr  un  pryd  y  mae  yn  wybyddus  iddo,  yn  ystod  ei  drig- 
ias  yn  y  dref  hono,  deithio  llawer  iawn  i  wasanaethu  ei  enwad  mewn 
cylchwyliau  blynyddol  a  chymanf  aoedd,  nid  yn  unig  yn  y  Gogledd,  ond 
hefyd  yn  nghyrion  y  Deheubarth  a'r  trefi  Seisonig.  Yn  ystod  1839, 
ac  wedi  hyny,  ymwelodd  â  nifer  mawr  o  fanau  yn  siroedd  Dinbych  a 
Fflint,  i  gynnal  cyfarfodydd  diwygiadol.  Ei  brif  gydymaith  yn  y 
teithiau  hyn  ydoedd  y  diweddar  Barch.  Richard  Jones  o  Ruthyn,  yr 
hwn  mewn  byr  amser  a  gyrhaeddodd  boblogrwydd  anarferol  fel  prçg- 
ethwr.  Yn  y  flwyddyn  1839  yr  ymsefydlodd  yn  Rhuthyn,  a  bu  farw 
yn  dra  disymwth  cyn  diwedd  y  fl.  1841.  Yn  ei  Gofìant  gwelir  llythyr  o 
eiddo  Dr.  Rees,  ymha  un  y  dywed :  "  Yn  ystod  y  tair  blynedd  y  bu  yn 
Rhuthyn,  cyd-deithiais  lawer  iawn  âg  ef  yma  a  thraw  i  gyf arf odydd ;  ae 
anfynych  iawn  yr  elai  y  naill  o  honom  i  un  man  heb  y  llalL"  Ond  er 
cymaint  ei  lafur  yn  y  ffordd  hon  ac  ymhob  ffordd  arall,  efe  a  fynodd 
amser,  tra  yn  Ninbych,  i  gyflawni  rhai  o  brif  orchestion  llenyddol  ei 
fy wyd,  at  y  rhai  y  gwelir  y  cyfeiriad  a  ganlyn  yn  ei  ragymadrodd  i'w 
Ganiadau : — "  Yn  ystod  yr  amser  y  bum  yn  trigo  yno  y  cyhoeddwyd 
Gofiant  y  Diweddar  Barch.  William  Wüliams  o'r  Wern  a'r  Traethawd  ar 
Grefydd  Naturiol  a  Dadguddiedig.  Yr  Hiraethgan  yn  niwedd  y  Gofiant 
ydyw  un  o'r  darnau  mwyaf  boddhaol  genyf  o'm  holl  gynnyrchion  awen- 
yddol ;  ac  nid  rhyfedd  hyny,  canys  yr  oedd  ei  gwrthddrych  genyf  yr 
hawddgaraf  a'r  anwylaf  o  ddynion.  0  fewn  corff  y  tymmor  hwn  hefyd 
y  oynnaliwyd  Eisteddfod  y  Gordofigion  yn  Liverpool,  testun  cadair  yr 
hon  oedd  *  Gystuddiau  ac  Amynedd  Job.'  Meddyliais  unwaith  gyfan- 
soddi  awdl  i'w  hanfon  i'r  gystadleuaeth  ar  y  testun  hwn;  ond  wedi 
cýfansoddi  tua  chant  a  hanner  o  linellau,  rhoddais  yr  amcan  i  fyny, 
mewn  rhan  o  ddiffyg  hamdden  ato,  ac  mewn  rhan  o  ddiffyg  hyder 
ynof  fy  hun  i  allu  cyflawni  gwaith  o  deilyngdod  ar  y  testun."  Gyda 
threigUad  amser  daeth  yr  awdl  ar  Job  i  fod  yn  "  Bryddest-Awdl n 
hirfaith  a  godidog;  ond  rhaid  cofio  mai  yn  Ninbych  y  cafodd  hi  ei 
dechreuad. 

EI  SYMUDIAD  O  DDINBYCH  A'l  AROSIAD  YN  LIVBRPOOL. 

Ychydig  gyda  chwe'  blynedd  a  fu  hŷd  tymmor  ei  weinidoga^th  yn 
Ninbych.  Symudodd  yno,  fel  y  cofir,  ar  ddechreu  y  flwyddyn  1837 : 
ac  ar  y  Sabboth  cyntaf  yn  Mai,  1843,  dechreuodd  ar  ei  weinidogaetji 
yn  y  Tabernacl,  Úynlleifiad.  Colled  fawr  i  Ddinbych  oedd  colli  ej 
llenor  a'i  phregethwr  ardderchocaf ;  ac  i'r  Annibynwyr  rhaid  fod  loes  yr 
ymadawiad  yn  ehwerw  odiaeth.  Ond  ofer  ymryson  yn  erbyn  yr  anocl^-r 
eladwy ;  tua  Liverpool  yr  oedd  y  golofn  yn  ei  arwain,  a  "  rhaid  v  ydoedd 


7   DIWEDDAB    BABGH.    WILLIAM   BEES,   D.f>.  155 

ei  dilyn.  Er  fod  Dinbych  yn  hyfryd,  yr  oedd  Liverpool  yn  meddujden- 
iadau  a  manteision  amgenach.  Ymhlith  ei  gydwladwyr  yno  rhoddid 
iddo  gyfleusdra  ardderchog  i  weithio  dros  Grist.  Nid  peth  dibŵys  yn 
ei  olwg  oedd  fod  ei  frawd  wedi  symud  yno  yü  barod  i  weinidogaethu 
gyda'r  Methodistiaid ;  o  leiaf  peth  naturiol  yw  i  ni  dybied  felly. 
Ymhiith  yr  Aiinibynwyr  Cymreig  yn  y  dref  f awr  hono  yr  oedd  pethau 
yn  edrych  tuag  i  fyny  er  ys  talm ;  ac  yn  y  Parch.  T.  Pieroe,  yr  hwn 
,  oedd  weinidog  i  un  o'u  cynnulleidfaoedd  yno  er  y  flwyddyn  1883, 
byddai  yn  sicr  o  gael  cyfaill  a  chydweithiwr  wrth  fodd  ei  galon.  Am 
y  gynnulleidfa  a  fyddai  yn  gwrando  yn  y  Tabernacl  yn  Great  Cross- 
hall  Street,  yr  oedd  yn  fawr,  yn  haelionus,  yn  fy wiog  a  gweithgar  dros 
ben.  Ar  adeg  ei  agoriad  yn  1817,  ystyrid  y  Tabernacl  yn  un  o'r 
capelau  cangaf  a  feddai  y  Cymry  yn  Liyerpool.  Costiodd  yn  agos  i 
£3000.  Y  gweinidog  yno  y  pryd  hwnw  oedd  y  Parch.  John  Breese, 
yr  hwn  a  symudodd  i  GaerfyrdcÜn  yn  nechreu  y  flwyddyn  1886.  Ar 
ei  ol  ef  bu  yr  anfarwol  Williams  o'r  Wern  yn  gweinidogaethu  3010  am 
o  gylch  tair  blynedd.  Pan  yr  ymadawai  rhifai  yr  eglwyB  fwy  na  400  o 
aelodau.  Yn  ystod  yr  adfywiad  grymus  a  ddilynodd  yn  fuan  wedi 
hyny,  penderfynwyd  helaethu  terfynau  yr  achos,  ac  adeüadwyd  Capel 
Salem,  Brownlow  Hill,  pa  unaagorwyd  yn  Mehefìn,  1841.  Symudodd 
dros  150  o  aelodau  y  Tabernacl  yno  i  ddechreu  yr  achos;  ond  er  i 
gynifer  fyned  ymaith,  yr  oedd  nifer  yr  eglwys  pan  yr  ymsefydlodd  Dr. 
Rees  yn  y  lle  uwchlaw  300 ;  ac  yn  fuan  lliosogodd  y  gynnulleidfa  i'r 
fath  raddau  fel  na  wyddid  oddiwrth  absennoldeb  y  rhai  a  ymadawsent. 
Ymddangosai  i  bawb  ei  fod  yn  dra  dedwydd  yn  ei  gylch  newydd  hwn, 
yn  enwedig  gan  fod  y  fath  lwyddiant  yn  dilyn  ei  lafur.  Ond  yn  y  byd 
hwn  ni  cheir  mo'r  melus  heb  y  chwerw,  na  thymmorau  0  ffyniant  hapus 
heb  i  dymmorau  0  nodwedd  gwahanol  eu  dilyn.  Bu  y  blynyddoedd 
1847  a  1848  yn  flynyddoedd  o  fethiant  masnachol  yn  Liverpool,  fel  y 
bu  raid  i  gannoedd  o'r  Cymry  adael  y  dref,  yr  hyn  ni  allasai  ddygwydd 
heb  i'r  holl  gynnulleidfaoedd  deimlo  cryn  fesur  0  adfyd.  Er  hyny  dal- 
ient  eu  ffordd ;  a  thrwy  yr  ymdrech  clodwiw  a  wnaethant  i  ddiddymu 
y  dyledion  aJu  blinent,  yn  ystod  y  flwyddyn  1852^  daeth  i'w  rhan 
jrmwared  hyfryd,  yr  hyn  a'u  calonogai  i  anturio  ac  ymgyrhaedd  at 
bethau  mwy  eto  yn  y  dyf odol. 

Parhaodd  Dr.  Rees  i  fod  yn  barchus  a  phoblogaidd  yn  y  Tabernaol 
hyd  y  flwyddyn  1853,  pryd  yr  ymgymerodd  â  bugeiliaeth  yr  eglwys  jm 
Salem,  yr  hon,  ac  ystyried  pob  peth,  oedd  yn  fwy  cyfleus  a  manteisiol 
iddo.  Dechreuodd  ar  ei  weinidogaeth  yno  y  Sabboth  cyiitaf  jû  Maí 
Bu  y  symudiad  hwn  yr  un  mor  ddedwydd  i'r  gynnulleidfa  ag  a  f u  iddo 
yntau  a'i  deulu.  Parhaodd  i  lafurio  yma  gyda  pharch  cynnyddol  am 
lawer  blwyddyn,  fel  y  ceir  achos  i  sylwi  eto.  Yr  oedd  ei  fywio^wydd 
a'i  ymroad  ymhob  cylch  o  wasanaeth,  yn  grefyddoÇ  cymdeithasol. 
gwladol  a  Uenyddol,.  yr  holl  amser  yma  yn  gyfry w  ag  nad  aUasai  onu 
dyn  0  alluoedd  corfforol  anghyffredin  ymgynnal  danynt  Teithiai  i 
Gymanfaoedd  a  chyfarfodydd  pregethu  megys  ag  y  gwnaethai  pan  oedd 
yn  aros  yn  Nghymru.  Ychwanegid  yn  ddirfawr  at  ei  lafur  drwy  y 
goryn  mawr,  diderfyn  ymron,  oedd  am  ei  wasanaeth  fel  därlithydd. 
Parai  ei  gysylltiad  â'r  argraffwasg  fod  yn  angenrheidiol  iddo  dreulio 
Uawer  iawn  o'i  oriau  hamddenol,  gartref  ac  oddicartref,  ar  ei  ben  ei 


156  T  DIWBDDAB   BAROH.    WILLIAM  BEES,   D.D. 

hun,  gyda'r  pin  ysgrifenu  yn  ei  law.  Rhoddai  lawer  o  gymdeithas  ei 
feddwl  hefyd  i'r  awen  yn  y  blynyddoedd  hyny.  Ry w  ddwy  flynedd 
cyn  iddo  newid  y  Tabernacl  am  Salem  fel  maes  ei  lafur  gweinidog- 
aethol,  y  cynnelid  yr  Eisteddfod  Genedlaethol  yn  Porthmadog,  pryd 
yr  ennillodd  y  gadair  a'r  wòbr  gysylltiedig,  am  yr  awdl  oreu  ar 
Heddwch.  Cydnabyddir  ar  bob  llaw  fod  yr  awdl  hon  yn  un  o'r  rhai 
ardderchocaf  a  feddwn  yn  yr  iaith.  Rhy  hir  o  lawer,  dybygid,  y 
buasai  yn  petruso  ymgyrhaedd  at  yr  anrhydedd  a  ennillwyd  ganddo. 
mor  deg  ar  yr  achlysur  a  nodwyd.  "  Edrychwn,"  eb  efe,  "  ar  gadair 
prif-fardd  eisteddfod  freiniol  bob  amser  fel  sefyllfa  uwchlaw  galluoedd 
penaf  fy  awenyddiaeth  i  fedru  dringo  iddi,  ac  yn  wir,  ychydig  iawn  o 
éiddigedd  a  deimlaswn  un  amser  am  y  rhagorfraint.  Ac  o  herwydd  y 
ddau  beth  hyna,  ni  chynnygiaswn  erioed  am  dani,  na  meddwl  o  ddifrif 
am  hyny  chwaith,  hyd  nes  y  daeth  testun  cadair  Eisteddfod  Madog 
allan  yn  1851.  Teimlais  awydd  cryf  i  gyfansoddi  'Awdl  ar  Heddwch' 
i'r  gystadleuaeth  hono,  deued  a  ddelai  o  honi.  Yn  gymaint  âg  mai 
'Brwydr'  ydoedd  testun  fy  nghyfansoddiad  cystadleuol  cyntaf,  y 
byddai  i  hwn,  yr  olaf  yn  ddiau  i  mi,  ddwyn  ei  dystiolaeth  dros 
'Heddwch,'  a  dadgan  rhinweddau  a  bendithion  tangnefedd."  Yn 
ymyl  hyn  cydnebydd  iddo  gyfansoddi  yr  awdl  yn  nghanol  prysurdeb, 
ac  yn  wyneb  anfanteision  lawer.  "  Llefara  fy  meirniaid  yn  uchel  am 
deilyngdod  yr  *  Awdl  ar  Heddwch;'  ond  dywedant,  'Da  pe  cawsai  yr 
awdwr  ychydig  mwy  o  hamdden  i'w  hadolygu  cyn  ei  hanfon  i'r 
gystadleuaeth.'  Ychydig  iawn,  yn  wir,  o  hamdden  at  hyny  a  allasai 
gael — yr  oedd  yn  anorphenedig  foreu  y  dydd  olaf  i'w  dodi  yn  y 
Dythyrdý  i'w  chludo  i  law  ysgrifenydd  yr  eisteddfod.  Yr  oedd  gan- 
ddo  tra  yn  ei  chyfansoddi,  heblaw  ei  alwadau  gweinidogaethol,  a 
golygiaeth  yr  Amserau  (yr  hwn  oedd  dan  ei  ofal  y  pryd  hwnw),  y  Uyfr 
Seisoniç  a  gyhoeddodd,  Prcmdence  and  Prophecy,  yn  y  wasg;  un  tu 
dalen  o  r  hwn  a  gymerai  gymaint  o'i  amser  i'w  barotoi  ag  a  gymerasai 
hanner  cant  o  du  dalenau  yn  y  Gymraeg ;  ac  yr  oedd  yn  orchest  iddo 
allu  ei  ddwyn  i  ben  fel  y  mae  o  dan  yr  amgylchiadau  hyny." 

Caniatäwyd  iddo  dreulio  nifer  mawr  o  flynyddau  yn  Liverpool,  cjn  i 
unrhjrw  adfyd  teuluaidd  o  bwys  ddyfod  i'w  ran.  Ond  ymhen  ychydig 
gyda  thair  blynedd  ar  ol  iddo  ymgymeryd  â  gofal  bugeiliol  yr  eglwys 
yn  Salem,  disgynodd  cysgod  angeu  ar  ei  luest  unwaith  yn  rhagor. 
Megys  y  collodd  ef  ei  "Angharad"  fwyn  yn  Heol  Mostyn,  yr  oedd 
yn  awr  i  golli  ei  anwylaf  David,  yr  hwn  a  anesid  yn  y  lle  hwnw,  tua 
diwedd  1835.  "Efe  oedd  ein  hail  fab,"  ebe  ei  dad  am  dano,  "a'r 
chweched  o  naw  o  blant"  Planigyn  lled  dyner  ydoedd  o'i  fabandod. 
Fel  y  tyf ai  i  fyny  hoffid  ac  edmygid  ef  gan  bawb  a  ddeuent  i  gyffyrdd- 
iad  â^g  ef.  Gyda  bod  yn  dalentog  a  dysgedig,  yr  oedd  rhywbeth  bron 
yn  angylaidd  yn  ei  olwg.  Bu  farw  o'r  darfodedigaeth,  ar  y  Sabboth, 
Medi  14eg,  1806.  Os  trwm  oedd  galar  "Gomer"gynt  am  ei  Ieuan 
Ddu,  trwm  iawn  oedd  ei  alar  yntau  ar  ol  ei  anwylaf  fachgen  hwn. 
Ysgrifenodd  Gofiant  iddo,  nad  ymddangosodd  yn  yr  iaith  ei  dynerach, 
ac  fel  hyn  y  dechreua,  "cYmae  fy  ymadrodd  heddyw  yn  chwerw.' 
Erioed  nid"  ymaflodd  fy  neheulaw  hon  yn  ei  hen  gydymaith  y  pin,  i 
gyflawni  tasg  mor  galed  i'm  teimlad  ag  ydyw  ysgrifenu  coffadwriaeth 
am  fy  ymadawedig  fab — dymuniant  fy  llygaid,  ac  anwyldra  fy  enaid. 


Y   DIWEDD\B   BARCH.   WILLIAM   BKE8,    D.D.  157 

*  O,  fy  mab !  iy  mab  1 ' "  Yr  oedd  wedi  ymaflyd  raewn  galwedigaeth  y 
buasai  yn  rhwym  o  ragori  ynddi,  ond  nid  oedd  ef  gymhwys  i'r  ddaear 
— rhaid  oedd  i'r  nefoedd  ei  gael.  Yr  ail  nos  Sabboth  wedi  iddo  fyned, 
traddododd  ei  ewythr,  y  Parch.  Henry  Rees,  bregeth  ar  achlysur  ei 
farwolaeth  yn  nghapel  Salem,  na  raid  dyweyd  ei  bod  yn  rhagorol. 
Gymerai  yn  destun  yr  adnod  olaf  yn  Llyfr  Daniel,  "  Dos  dithau  hyd  y 
diwedd,"  &c.  Gan  gyfeirio  at  nodwedd  yr  ymadawedig,  dywedai, 
."Un  dystaw  ydoedd  ef.  Dystawrwydd  meddylgar  oedd  un  o'i  nod- 
weddion.  Erioed  ni  ddyrchafodd  ei  lef  yn  yr  heol.  Ymgadwai  gydag 
ef  ei  hunan.  Ei  amcan  yn  yr  ysgol,  ac  wedi  hyny  yn  y  swyddfa,  ydoedd 
cymhwyso  ei  hunan  i  ddyledswyddau  galwedigaeth,  fel  y  gallai  ymgyn- 
nal  heb  fod  yn  bwys  na  baich  ar  neb.  Y  mae  genym  le  cryf  i  obeithio 
fod  addurniadau  naturiol  ei  nodwedd  wedi  eu  sancteiddio  â  gras  y  nef ; 
ac  i'r  tawelwch  hwnw  a  hynododd  ei  fywyd  a'i  farwolaeth,  derfynu 
mewn  tawelwch  a  thangnefedd  tragywyddol." 

.  Er  i'w  deimlad  o  hiraeth  barhâu  yn  hir,  ymunionodd  yn  ei  ysbryd 
drachefn,  ac  aeth  rhagddo  i  gyflawni  dyledswyddau  ei  swydd  bwysig 
gyda  yr  ymroad  a'r  hyfrydwch  Uawnaf.  Llafuriai  fel  pe  na  buasai  yn 
bosibl  iddo  lafurio  gormod;  pregethai  fel  pe  mai  iddo  ef  yn  unig  yr 
ymddiriedasid  am  weinidogaeth  y  cymmod.  Yn  ddilynol  i'r  adfyd, 
rhoddid  i'w  weddiau,  a'i  gynghorion,  a'i  bregethau  fwy  o  felusder 
addfed  ffrwyth  y  cynauaf.  Siriolid  ei  feddwt,  nid  yn  unig  gan  yr 
arddeliad  a  roddid  ar  ei  weinidogaeth,  ond  hefyd  drwy  y  cydym- 
deimlad  dwfn  ac  eang  a  ddangosid  tuag  ato.  Yn  fuan  ar  ol  hyn 
deuai  yn  amlwg  fod  rhagor  o  dristwch  drwy  oruchwyliaeth  angeu  yn 
ei  aros,  gan  fel  yr  oedd  ei  gyfaill  hoff,  a'i  gydweithiwr  teilwng,  y 
Parch.  T.  Pierce,  yr  hwn  bellach  a  fuasai  am  oddeutu  chwarter  eanrif 
yn  weinidog  i'r  gynnulleidfa  a  ymgyfarfyddai  yn  Bethel,  Bedford 
Street>  yn  gwywo  gan  y  darfodedigaeth  o  flaen  ei  lygaid.  Yr  oedd 
hyn  yn  achos  o  bryder  a  gofid  dwys  i'w  deimladau.  Heblaw  bod  yn 
bregethwr  poblogaidd,  yr  oedd  Mr.  Pierce  hefyd  yn  fardd  rhagoroL 
Efe  a  hunodd,  Mai  30,  1857,  yn  56  mlwydd  oed.  Traddododd  Dr. 
Bees  ei  bregeth  angladdol  yn  Bethel,  i  gynnulleidfa  fawr,  oddiar  y 
geiriau  diweddaf  a  ddyferodd  dros  wefusau  yr  ymadawedig,  "Gyfammod 
tragywyddol  a  wnaeth  efe  â  mi,  wedi  ei  luniaethu  yn  hollol  ac  yn  sicr." 
Cyfansoddodd  hefyd,  o  barch  i'w  goffadwriaeth,  restr  faith  o  englynion, 
o  blith  y  rhai  y  mae  yn  brof edigaeth  i  ni  ddyfynu  a  ganlyn : — 

Pierce  anwyl!  pêr  y  seinia — dy  enw 
Ar  danau  fy  nheimlad ; 
Mae  hwn  i  mi,  enw  mâd, 
Yn  enw  dan  eneiniad. 

0  fy  mrawd,  mae  tan  îy  mron, — yn  aros 
Drwm  hiraeth  yr  awrhon, 
Am  danad  gwiwfad  gofion 
Fwynhá  seroh  y  fynwes  hon. 

•  Llafuriaist,  gweithiaist  fel  gwas, — ^yn  dawel 
A  diwyd  yn  nheyrnas 
Duw  a'r  Oen,  a  thrwy  rad  ras 
Diweddaist  fywyd  addas. 


158  ?   DIWE0D\B   BAHCH.    WlLLlAM    BBBS,  D.D. 

A  chan  gyfeirio  at  ei  brofiad  yn  y  glỳn  efe  a  ddywed  yn  brjd- 
ferth, — 

Gafaelit  am  gyfammod — Un  yn  Dri 
Hen  drefn  fawr  y  Cymmod ; 
A  gwesgaist  tan  ei  gysgod 
Yn  y  glỳn,  dan  ganu  ei  glod. 

Diau  na  f eíir  ni  am  ddyfynu  y  ddau  hyn  eto,  am  mai  gemau  o  englyn- 
ion  ydynt, — 

Drwy  ing  i  wlad  yr  angel— dy  enaid 
Adeiniai  'n  ddiogel ; 
Yn  rhydd  o'i  gur  heddyw  gwel 
Degwoh  ei  Brynwr  digel. 

Bhoes  Nef  ar  hen  d'  awenydd— yn.  helaeth 
Ei  holew  llawenydd ; 
Chwai  'r  ehed  yn  iach  a  rhydd 
Tn  awyr  y  gâo  newydd. 

Tua'r  pryd  hwn  y  bu  i  rywrai  feddwl,  yn  yr  olwg  ar  yr  aiihawsderau 
y  daethai  drwyddynt,  a  maint  y  gwasanaeth  a  gyflawnodd  ef  i'w  enwad 
yn  Liverpool  a  manau  eraill,  am  wneyd  tysteb  iddo.  Fel  y  cynnyddai  y 
son  am  hyn,  meddyliodd  lliaws  yma  a  thraw,  gan  gofio  mor  rwymedig 
oedd  Cymru  yn  dra  chyffredinol  iddo,  y  dylasai  hon  fod  yn  Dysteb 
Genedlaethol ;  ac  felly,  yn  1859,  galluogwyd  cychwynwyr  y  dysteb  i 
gyflwyno  iddo  £700,  gydag  anerchiad  addurnedig.  Yr  oedd  hyn  yn 
beth  i  deimlo  yn  ddedwydd  o'i  blegid,  ac  iddo  ef,  dilys  yw  na  allasai 
lai  na  bod  yn  gymhelliad  cryf  i  ymroad  pellach,  os  yn  bosibl,  yn  yr  un 
cyfeiriad,  sef  i  wasanaethu  ei  genedlaeth  yn  ol  ewyllys  Duw.  Yr 
amser  a  ballai  i  ni  son  am  ei  liosog  gyflawniadau  o  bob  natur  yn  ystod 
y  blynyddau  a  ddilynent,  i  fyny  hyd  1865,  pryd  y  codwyd  iddo  y  capel 
newydd  harddwych  yn  Grove  Street,  ymha  un  y  bu  yn  gweinidogaethu 
o  hyny  ymlaen  hyd  nes  y  peidiodd  a  bod  yn  weinidog  sefydlog.  Ond 
y  mae  yn  brofedigaeth  i  ni  gyf eirio  at  y  cyf raniad  a  wnaeth  at  lenydd- 
iaeth  dduwinyddol  y  cyfnod,  trwy  ei  draethiad  helaeth  a  manwl  ar  raî 
o  ddyrys-bynciau  duwinyddiaeth,  pa  un  a  ymddangosodd  yn  erthyglau 
yn  y  Dysgedydd  o  bryd  i  bryd  yn  1863 — 64,  dan  y  titl,  "Rhywbeth 
gan  Rywun,"  ac  a  adgyhoeddwyd  wedi  hyny  yn  nghyfrol  ei  rydd-weith- 
iau.  Yn  yr  erthyglau  godidog  hyri  daw  eangder  ei  wybodaeth,  addfed- 
rwydd  ei  farn,  yn  gystal  a  threiddgarwch  ei  amgyffredion,  i'r  golwg  yn 
glir  iawn.  Yn  y  rhagymadrodd  yr  ydys  yn  cael  adolygiad  cynnwys- 
fawr  ar  ddadleuon  crefyddol  yr  oesau  a  aethant  heibio,  gan  ddechreu 
gyda  y  cyfnod  apostolaidd.  O'r  diwedd,  ar  ol  rhoddi  i  ni  grynodeb 
teilwng  o  "  Hanes  yr  Athrawiaeth,"  fel  yr  awgrymwyd,  efe  a  ddad- 
guddia  y  "  Rhywbeth  "  oedd  ganddo  i'w  fynegu,  a  dyna  ydy w, — Hanes 
Dadl  ar  Etholedigaeth  a  Phenarglwyddiaeth  Gras  yn  mynwes  Pechadur. 
Efe  yw  y  pechadur  y  bu  y  ddadl  yn  ennyn  o  fewn  ei  fynwes ;  a  hyfryd 
yw  ei  ddilyn  hyd  nes  y  Uwydda  i  ddwyn  barn  i  fuddugoliaeth,  o  leiaf 
yn  ol  fel  yr  ymsyniai  ef  ei  hun,  a'r  nifer  mwyaf,  ond  odid,  o'i  ddarllen- 
wyr  hefyd.  Yn  nechreu  y  traethiad  ymddengys  yn  awyddus  i  ddirgelu 
ei  hun,  fel  "  Junius "  gynt,  ond  yr  oedd  ef  gryn  lawer  yn  hawddach 
i'w  ddal  na  hwnw.  I  ddarllenwyr  goleuedig  y  Dysgedydd  yr  oedd  hyd 
yn  nod  y  frawddeg  gyntaf  yn  ddigon  i'w  cynhyrfu  i  ddy weyd,  "  Dyma 


Y   DIWEDDAH   BAEOH.    WILLIAM    RBES,    D.D,  159 

Hiraethog ; "  a  phe  dy^wyddasai  iddynt  fyned  heibio  i  hono  yn  ddi- 
feddwl,  hwy  fuasent,  cyn  myned  dros  y  tu  dalen  cyntaf,  yn  cyfarfod  â 
digon  i'w  hargyhoeddi  o'r  ífaith.  Pwy  ond  efe  a  allasai  ymadroddi  yn 
hoUol  fel  hyn :  "  Bu  y  byd  o'r  dechreuad  hyd  yr  awr  hon  yn  Uawn  o 
swn  dadleuwyr  a  dadleuon ;  nid  oes  dim  dadl  i  f od  am  hyn,  dybygid. 
Y  mae  yr  elfen  gystwyol  (combatmness)  yn  natur  y  creadur  dyn,  f el  yn 
y  creaduriaid  eraiU  yn  gyffredin,  ac  amlwg  yw  fod  rhyw  radd  o  honi  yn 
hollol  angenrheidiol  i  wasanaeth  ei  fy wyd ;  ond  un  ofnad wy  a  dychryn- 
Uyd  ydyw  pan  elo  yn  arglwyddes  ei  natur,  ac  y  caethiwa  yr  hoU  elfenau 
naturiol  a  moesol  ynddi  dan  ei  hawdurdod  ei  hun.  Gwna  y  dyn  a 
ddarostyngir  felly  ganddi  yn  ffyrnicach  bwystfil  nag  yr  un  o  wylltfilod 
rheibus  yr  anialwch,  fel  y  gwelwyd  lawer  gwaith  mewn  Uaweroedd  o 
engreifftiau."  Pan  y  daw  i  son  am  rai  dadleuon  a  dadleuwyr  ynghylch 
parhâd  mewn  gras,  etholedigaeth,  a  helaethrwydd  yr  iawn,  a  ddaethent 
dan  ei  sylw  pan  ydoedd  ieuanc,  gollynga  allan  ychydig  o'r  arabedd  hwnw 
ag  oedd  ynddo  mewn  helaethrwydd  mor  fawr  a  dihysbydd.  Ymhlith  y 
darnau  doniol  lawer  a  geir  yn  yr  erthyglau,  un  o'r  rhai  ardderchocaf  y w 
hwnw  yn  ddiau  Ue  yr  adrodda  hanes  y  ddadl  a  f  u  ÿn  ei  f  eddwl  gyda  golwg 
ar  yr  angelion  syrthiedig ;  a  phan  y  try  yn  ymyl  hyn  r  "  osod  ei  hun 
mewn  tybiaeth  yn  oghyflwr  a  sefyllfa  angel  diniwed,  ac  ymwrando  ar 
ei  deimladau  yn  y  cyflwr  hwnw,  pan  yn  sefyll  uwch  ben  ac  yn  edrych  ar 
drychineb  ofnad wy  ei  frodyr  a  gwympasant,"  o  un  tu,  ac  yna,  pan  y 
gesyd  ei  hunan,  o'r  tu  arall,  "  yn  sefyllfa  angel  syrthiedig,"  i  edryoh  ar 
"  y  ffaith  ryfeddol  ac  arswydlawn  hono,"  efe  a  ymgyfyd  i  b  wy nt  hynod 
mewn  arucheledd,  ac  a  arddengys  y  mater  dan  syíw  mewn  goleuni 
gwahanol  i  ddim  a  welsid  genym  o'r  blaen. 

Ond  i  ddychwelyd  at  hanes  adeiladu  y  capel  newydd  yn  Grove 
Street.  Crybwyllasom  mai  yn  y  flwyddyn  1865  y  meddyliwyd  am  i 
hyny  gymeryd  lle.  Er  pan  ddechreuodd  Dr.  Rees  ei  weinidogaeth  yn 
Salem,  yr  oedd  yn  awr  ddeuddeng  mlynedd  wedi  myned  heibio ;  ac  er 
yr  holl  symud  a'r  chwalu  drwy  weinidogaeth  angeu,  daliai  yr  achos  i 
fyned  rhagddo,  fel  y  teimlid  erbyn  y  flwyddyn  a  nodwyd  y  gallesid 
anturio  codi  capel  araU  eangach  o  lawer  at  wasanaeth  y  gynnulleidfa, 
Sicrhäwyd  darn  o  dir  i'r  amcan  mewn  heol  hyfryd  gerllaw,  sef  Grove 
Street.  Costiai  yr  adeüad,  gyda  phryniad  y  tir,  y  swm  o  £6300.  Y 
mae  yn  gapel  eang  a  harddwych  nodedig  oddiallan  yn  gystal  ag  oddi- 
mewn.  Traddpdwyd  y  bregeth  gyntaf  ynddo  gan  Dr.  Eees,  nos  Iau, 
Chwefror  7,  1867,  a  pharhawyd  cyfarfodydd  yr  agoriad  dros  y  Sabboth 
a'r  nos  Lun  canlynol.  Yr  oedd  golwg  hapus  ac  ardderchog  arno  ef  a'i 
gynnuUeidfa  ar  ol  hyn  yn  eu  teml  newydd.  Cynnyddodd  yr  eglwys 
mewn  rhif  a  dylanwad,  a  chan  fod  ganddynt,  yn  weinfdog  a  phobl, 
galon  i  weithio,  toddai  y  ddyled  ymaith  yn  gyflym  iawn.  Ychydig 
gyda  saith  mlynedd  a  fu  hŷd  tymmor  gweinidogaeth  Dr.  Rees  yn 
nghapel  Grove  Street.  Hawddach  dychymygu  na  desgrifio  y  nerth  a'r 
godidogrwydd  a  deimlid  ac  a  welid  lawer  Sabboth  yn  ystod  y  cyfnod 
hwn  o  fewn  y  muriau  hyny.  Er  na  byddai  yn  gyfartal  hoenus  bob 
amser,  eto  ni  ddygwyddai  odfa  fyned  heibio,  gyda  Dr.  Rees  yn  yr  areith* 
fa,  heb  i  lawer  meddwl  ysplenydd  wreichioni  allan,  gan  greu  teimladau 
hyfryd  yn  y  gwrandäwyr.  Er  gweled  pa  fath  ydoedd  ar  achlysuron 
cyfíredin  gartref,  nis  gallwn  wneyd  yn  well  na  dyfynu  yma  allan  o 


160  7   DIWEDDAR   BARCH.    WILLTAM    RBES,   D.D. 

ysgrif  ddyddorol  gan  y  diweddar  Barch.  W.  Ambrose,  yr  hwn,  tra  yn 
myned  o  amgylch  yma  a  thraw  er  cael  ychydig  seibiant  ac  adferiad 
iechyd,  a  gafodd  gyfle  yn  1871  i  dreulio  Sabboth  yn  Grove  Street  pan 
oedd  ei  hoffusaf  gyfaill,  y  gweinidog,  i  fod  yno  yn  pregethu  ddwywaith. 

Y  mae  tymmor  aroRÎad  Mr.  Rees  yn  Liverpool  (ebe  efe)  yn  ymranu  i  dri  ohyfnod, 
Ref  ei  arosiad  yn  y  Tabernacl,  ei  sefydliad  yn  Salem,  a'i  arosiad  yn  Grove  Street. 
Yu  awr  yr  wyf  yn  dyfod  at  yr  hyn  a  osodwyd  fel  testan  yr  ysgrif  hon,  sef  "  Sabbotb 
yn  Grove  Street."  Y  mae  yn  arferiad  ymysg  gweinidogion  Lerpwl  i  newid  â'u  gilydd 
bob  boreu  Sul  ar  gylch ;  ond  pan  ddygwyddo  fod  pum'  Sabboth  mewn  mis,  bydd  pob 
un  yn  aros  yn  ei  gapel  ei  hun,  a  dygwyddodd  i  mi  ddisgyn  ar  y  Sabboth  hwnw  yn 
Grove  Street.  Yr  oeddwn  yn  oyfrif  hyn  yn  ffodus  i  mi,  oblegid  fod  Dr.  Rees  yn 
traddodi  cyfres  o  ddarlithiau  ar  Epistolau  Paul  ar  foreuau  y  pummed  Sul  o'r  mis. 
Yr  Epistol  at  yr  Ëphesiaid  oedd  dan  sylw  Dr.  Rees  y  boreu  hwnw.  Ni  chefais  i 
erioed  fwy  o  hyfrydwch  mewn  odfa  nag  a  roddwyd  i  mi  y  tro  hwnw.  Yr  oedd  yo  dda 
genyf  gyfarfod  â  Hiraethog  mewn  arddull  cwbl  wahanol  i'w  weinidogaeth  gyffredin, 
ac  argyhoeddwyd  fì  yn  llwyr  fod  y  fath  bregtthau  nid  yn  unig  yn  oreu  amrywiaeth 
achlysurol,  ond  hefyd  yn  tueddu  at  wneyd  lles  i'r  gwrandäwyr.  Y  mae  yr  Ysgotiaid 
yn  dra  hoff  o'r  esboniadol  yn  y  pulpud,  a  oharwn  weled  y  weinidogaeth  Gymreig  yn 
syroud  tipyn  yn  y  cyfeiriad.hwnw.  Pe  gofynid  i  mi  ymha  ddosbarth  y  buaswn  yn 
oyfrif  y  bregeth  a  wrandewais  gan  Dr.  Rees,  nid  gorchwyl  hawdd  fuasai  i  mi  ateb  y 
gofyniad.  Ai  manwl  feirniadu  ar  eiriau,  a  raynyoh  apeliadau  at  yr  iaith  wreiddioi? 
Nage,  yn  ddiau.  Ai  yr  arddunol  a'r  darluniadol  oedd?  Nage.  Y  dryohfeddwl 
geuyf  fi  am  y  bregeth  oedd  hyn, — Paul  ei  hun  yn  darllen  yr  Epistol,  ao  yn  dyweyd 
wrth  fyned  rhagddo,  "  Dyma  y  peth  a  feddyliwn  yn  y  fan  yma;  ac  rwy'n  rhyfeddu 
fod  neb  wedi  meddwl  yn  wahanol  i  hyn  drẁy  gamddeall  fy  ngeiriau."  Gosododd  y 
pregethwr  yr  Epistol  ger  bron  yn  ei  gyfanrwydd,  fel  yr  oedd  yn  anmhosibl  i'r  rhai 
goleuedig  o'r  gwrandäwyr  beidio  oaofod  y  oysylltiad  tarawiadol  rhwng  y  naill  ran  a'r 
llall.  Testun  Dr.  Rees  yn  yr  hwyr  oedd,  ••  Dring  i  fyny  yrna,  mi  a  ddangosaf  i  ti  y 
pethau  sydd  raid  eu  bod  ar  ol  hyn"  (Dad.  iv.  1).  Nid  oedd  pregeth  yr  hwyr  yn 
perthyn  i'r  un  dosbarth  â  phregeth  y  boreu.  Tr  oedd  yn  debycach  i  bregethau  a 
wrandawswn  gan  y  pregethwr  hybarch.  "  Y pethau  ar  ol  hyn"  oedd  baioh  y  weinid- 
ogaeth.  Taflodd  olwg  frysiog  dros  bethau  dyfodol  ein  byd  ni.  Cafodd  afael  mewn 
hen  ymadroddion  na  ŵyr  neb  pa  le  i'w  cael  fel  y  gŵyr  efe.  Gosodai  hwynt  fel  pell- 
wydr  wrth  ein  llygoid,  i  roddi  cyfleusdra  i  ni  edrych  ar  y  cynhyrfiadau  a  gymerant 
le  yn  y  byd,  a  buddugoliaethau  y  gwirionedd  ar  dwyll  a  hudoliaeth  yr  anwir.  Ond 
pan  symudodd  at  bethau  nês  at  aohos  personol  ei  wrandäwyr,  yn  eu  oysylltiad  ft'r 
dyfodol,  ar  ol  i'r  byd  a'i  helyntion  gilio  o'r  golwg,  cipiodd  y  gynnulleidfa  i  ganol  flyl- 
weddau  y  byd  tragywyddol.  Yr  wyf  wedi  gwrando  Dr.  Rees  mewn  llawer  o  Gyman- 
faoedd  yn  y  blynyddoedd  diweddaf,  ond  ni  chlywais  ef  yn  troi  min  ei  weioidogaeth 
mor  gyfeiriadol  er's  Uawer  o  amaer.  Os  oedd  yno  ryw  wrandäwr  yn  gallu  aros  yn 
ddideimlad  yn  wyneb  yr  apeliadau  oyffrous,  rhaid  fod  ansawdd  meddwí  y  oyfryw  yn 
druenus,  a'i  gyflwr  yn  beryglus.  Yr  oeddwn  yn  synu  at  y  nerth  a'r  bywiogrwydd  a 
adawyd  i'r  pregethwr,  ac  yn  teimlo  awydd  am  i'r  Arglwydd  ei  adael  yn  ein  plith  i  was- 
anaethu  eglwysi  Cymru  eto  yn  hir.  Wrth  ymddyddan  â  Dr.  Rees,  dywedaÌB  fy  mod 
yn  synu  at  afaelgarwch  ei  feddwl  a  bywiogrwydd  ei  ysbryd.  Dywedodd  nad  oedd  yn 
teimlo  dim  gwahaniaeth  yn  eglurdeb  ei  feddyliau  na  bywiogrwydd  ei  ysbryd,  ond 
fod  dyoddefiadau  a  Uesgedd  corfforol  yn  dylanwadu  yn  ganfyddadwy  arno  ar  brydiau. 
Yn  wir,  y  mae  yn  codi  cywilydd  arnaf  fi  wrth  weled  y  gwaith  a  gyflawna  o  wythnos  i 
wythnos  drwy  y  wasg,  ar  yr  esgynlawr,  ac  o'r  pulpud ;  ao  os  caniateir  iddo  iechyd 
gweddol  dda  dros  weddill  ei  oes.  "y  mae  ynddo  lawer  o  waith,"  fel  y  dywed  y  Sais, 
er  ei  fod  yn  awr  ar  fin  y  deng  mlynedd  a  tbríugain ;  ac  y  mae  yn  ddiau  fod  gwasan- 
aeth  gwastadol  gweinidogaeth  sefydlog  yn  oynnwys  cryn  amrywiaeth  o  ddyled- 
Bwyddau  a  dollant  nerth  y  corff  ac  esmwythdra  yr  ysbryd.  Ond  y  mae  gan  yr  anwyl 
Hiraethog  aohos  diolch  am  ddiaconiaid  da,  y  rhai  a  wnant  eu  goreu  i  ysgafnhftu  ei 
waith  ao  i  leihâu  ei  bryder.  Cefais  gyfleusdra  ar  nos  y  Sabboth  hwnw  i  wohd  prawf 
o'r  naill  a'r  llall.  Dangosasant  eu  bod  yn  gwybod*  fod  ganddo  gorfí  lluddedig  i'w 
arbed  a  theimlad  tyner  i'w  darianu.  Y  peth  penaf  ymysg  fy  adfyfyrion  y  noson 
hono  oedd  hyn — y  fath  olygfa  ddymunol  yw  hen  weinidog  aorhydeddua  wedi  oadw  ei 
safle  am  ddeugain  mlynedd  ger  bron  y  byd,  a  hyny  heb  abertuu  un  egwyddor  er 
mwyn  elw  na  phoblogrwydd. 


T   DIWEDDAR   BARCH.    WILLIAM   REE8,    D.l>.  161 

Cyn  dodi  ei  ysgrifell  o'r  neilldu,  ychwanegai  Mr.  Ambrose,  "  Pell 
y  byddo'r  dydd  i  weinidog  hybarch  Grove  Street  ddyosg  ei  arfau." 
Gwyddom  i'r  Nefoedd  ganiatâu  iddi  fod  f elly ;  ond  yr  oedd  ef  am  i'w 
gysylltiad  â'r  gynnulleidfa  yn  Grove  Street  ddarfod  cyn  hyny.  Yn 
ystod  y  tair  blynedd  dilynol  i'r  ymweliad  hwnw  o  eiddo  Mr.  Ambrose 
yn  1871,  mynych  y  cwynai  ar  gyfrif  rhyw  lesgedd  oedd  yn  ei  flino,  ac 
y  dywedai  ei  fod  yn  bwriadu  rhoddi  heibio  ei  ofalon  fel  gweinidog 
sefydlog.  Gallasai  y  cysylltiad  barhâu  lawer  yn  hŵy,  yn  ol  fel  y 
barnai  Uawer ;  ond  ystyriai  ef  mai  doeth  oedd  ymneillduo  bellach,  rhag 
i'r  achos  goreu  ddyoddef  drwy  iddo  fod  yn  y  lle  yn  rhy  hir  ar  ol 
i  ganolddydd  ei  nerth  a'i  hoewder  fyned  heibio.  Ac  felly  tua  therfyn 
y  flwyddyn  1874  efe  a  ymryddhaodd  oddiwrth  ei  lafur  gweinidog- 
aethol  yn  Grove  Street,  yn  nghanol  dymuniadau  da  yr  eglwys  a'r  gyn- 
nulleidfa,  ynghyd  a'r  enwad  hefyd  yn  Liverpool  a  thrwy  Gymru  oll. 
Ei  benderfyniad  yn  awr  oedd  symud  i  Gaer  i  fyw,  a  threulio  gweddill 
ei  ddyddiau  yn  nghymeriad  efengylwr  iV  genedl,  pa  le  bynag  y  gelwid 
am  ei  wasanaeth.  Ni  allasai  adael  ei  hen  gyfeillion,  a'r  dref  yn  yr  hon 
y  treuliasai  yn  agos  i  32  o  flynyddau,  yn  dra  defnyddiol  a  dedwydd 
hefyd  ar  y  cyfan,  heb  deimlo  loes ;  ac  ni  oddefwyd  iddo  fyned  heb  i 
weinidogion  yr  holl  enwadau  Ymneillduol  yn  y  dref  gyduno  i  gyflwyno 
iddo  anerchiad,  yn  ffurf  album,  ac  o  ymddangosiad  addurnol,  gydag  enw 
pob  un  yn  ysgrifenedig  ynddo. 

Gwnaed  cyfeiríadau  eisoes  at  ei  lafur  llenyddol  tia  yn  Liverpool. 
Bhaid  ei  fod,  ar  brydiau,  yn  trethu  ei  alluoedd  hyd  yr  eithaf.  Bu  gol- 
ygiaeth  yr  Amserau  a'r  Faner,  a  chyda  hyny  y  Dysgedydd,  yn  pwyso  yn 
drwm  arno  ar  wahanol  dymmorau,  gan  beri,  o  herwydd  amledd  gor- 
chwylion  eraill,  y  byddai  yn  rhaid  iddo  yn  aml  fod  wrth  ei  ddesg  yn 
foreu,  a  dal  ati  nes  ei  bod  yn  hwyr  y  nos.  Ond  ni  chwynai  efe,  ac  nid 
ymddangosai  byth  fel  pe  mewn  brys.  Elai  drwy  bob  gwaith  yn 
rhwydd,  didrafferth,  a  Uwyr  effeithiol.  Tra  yn  Liverpool  hefyd  ysgrif- 
enodd  erthyglau  lawer  i'r  Gwyddoniadur  a'r  Traethodyddd.  Dichon 
na  allwn  enwi  yr  oll  o'r  cyfansoddiadau  gwerthfawr  a  gyonyrchwyd 
ganddo  yn  ystod  ei  arosiad  yno,  ond  wrth  enwi  a  ganlyn,  fe  welir  pa 
mor  ddiwyd  a  f u  ef  i  brynu  yr  amser  fel  Uenor  a  bardd : — Wüliamsf 
Pantycelyn,  a'i  Amserau;  Gwir  a  Chélwydd  ;  Chwyldroadau  18 4.8  a  1860; 
Yr  Oes  Hon;  Dituydrwydd  a  Darbodaeth;  Cyflawniad  Prophioydoliaethau 
yn  Nygwyddiadau  yr  Amser  Presennol;  Newman  yn  erbyn  Newman; 
Ymchioüiadau  Meddwl  Dyn  i  Weithredoedd  Dwylaw  Duw ;  yr  Awdl  ar 
Heddwch ;  y  Bryddest-Awdl  ar  Jób ;  Emmanuel,  yn  ddwy  gyfrol ;  Provi- 
dence  and  Prophecy ;  Nodiadau  ar  yr  Epistol  at  yr  Hebreaid;  Aelwyd 
Fewythr  Róbert,  &c.  Wele  yma  bileri  a  cholofnau  ddigon  er  ffurfio 
cofadail  a  ennilla  sylw  ac  edmygedd  cenedlaethau  pell  i  ddyfod. 

Dylesid  crybwyll  cyn  hyn  am  farwolaeth  ei  anwyl  briod,  yr  hyn  a 
gymerodd  le  tua  dechreu  y  flwyddyn  ymha  un  y  rhoes  efe  ei  ofal 
gweinidogaethol  yn  Liverpool  i  fyny.  Bu  farw  Chwefror  17,  1874,  yn 
74  mlwydd  oed.  Yr  oedd  Mrs.  Rees  yn  un  o'r  gwragedd  mwyaf 
hynaws  a  charedig  yn  y  byd.  Ei  hymarweddiad  ydoedd  hardd,  a'i 
ffyddlondeb  gyda  chrefydd  yn  ddifwlch  hyd  y  diwedd.  Dichon 
fod  a  fynai  yr  adfyd  teuluaidd  hwn  gryn  lawer  â'i  benderfyniad  ef 
i  roddi  i  fyny  y  weinidogaeth  sefydlog,  ac  i  newid  lle  ei  breswylfod. 


162  T    DIWEDDAR    BARCH.    WILLÎAM    REES,    D.D. 


0   ADEG  EI  SYMUDIAD  I  GAER  HYD  EI  FARWOLAETH. 

Anhawdd  fuasai  iddo  ddewis  amgenach  lle  i  drigiannu  ynddo  na  Chaer- 
lleon.  Yr  oedd  ganddo  ferch  yn  by w  yno ;  ac  yno  hefyd  yr  oedd  ei  fabf 
y  Parch.  Henry  Eees,  yn  gweinidogaethu.  Ei  dŷ  newydd  a  safai  ar  lé 
uchel,  yn  ngolwg  bryniau  gwlad  ei  enedigaeth.  Symudodd  wedi  hyny 
i  dý  hardd  ar  y  "  City  Walls,"  fel  y  byddai  yn  nês  i'r  capel,  pan 
ddygwyddai  fod  gartref.  Yr  pedd  y  tŷ  yn  harddach  yn  ei  olwg  am 
fod  ei  arddull  yn  henafol.  Ei  safle  hefyd  ydoedd  hyfryd,  yn  uniön 
oddiar  y  Dyfrdwy,  ac  allan  o  dwrf  y  ddinas.  O'i  fyfyrgeÖ  gallai  weled 
y  wlad  a'r  afon  hefyd  hyd  ymhell,  gyda'r  pleser-gychod  a'r  ager-longau 
bychain  yn  hollti  ei  dyfroedd  ac  yn  gwau  yn  brysur  heibio  eu  gilydd. 
Buasai  yn  ddedwydd  iawn  yma  pe  dygwyddasai  yr  un  anwyl  a  gadwai 
éi  dŷ  fod  yn  gwbl  iach. 

Ychydig  gydag  wyth  mlynedd  a  f u  ystod  ei  drigias  yn  Nghaer.  Yr 
oedd  mor  weithgar  a  llafurus  drwy  yr  oll  o'r  cyfnod  hwn  ag  y  buasai 
mewn  unrhyw  adeg  o'i  oes.  Byddai  oddicartref  yn  darlithio  ac  yn 
pregethu  am  wythnosau  bwygilydd,  a  phan  ddychwelai  byddai  yn  dra 
phrysur  ymhlith  ei  lyfrau  a  chyda'i  ysgrifell.  Ar  ol  symud  i  Gaer  y 
bu  iddo  orphen  ei  lafur  gyda  chofiant  a  gweithiau  y  Parch.  W. 
Ambrose ;  ac  yno  hefyd  y  bu  iddo  barotoi  a  dwyn  allan  Tér  Dafŷdd^ 
GatUau  Éenaint,  Kohdethy  a  Moses  a'r  Prophwydi.  Ysgrifenodd  hefÿd  y 
fath  nifer  o  fân  ddarnau  ag  a  gyfansoddent  gryn  gyfrol  pe  llwyddid  i'w 
easglu  ynghyd.  Un  o'r  pethau  olaf  a  gyfansoddodd  yn  y  mesurau 
caethion  ydoedd  y  Cywydd  Coffadwriaethol  i'r  diweddar  Barch. 
Michael  Roberts  o  Bwllheli,  a  ddarllenwyd  ganddo  i  liaws  <fi  gyfeiüion 
yma  a  thraw  yn  ystod  yr  haf  diweddaf.  Y  mae  yn  gẁestiwn  genyití 
a  gyfansoddodd  efe  amgenach  dernyn  o  farddoniaeth  yn  ei  höll 
fywyd.  Bu  efe  mor  dirion  a  darllen  rhanau  o  hono  i'r  ysgrifen* 
ydd,  pan  alwodd  heibio  iddo  yn  Nghaer  tua'r  adeg  hono,  nétt  fé 
allai  ychydig  yn  gynt  Ar  y  canol  troai  i  adrodd  hanes  odf a  hjnoâ,  pí 
ystod  cymdeithasfa  arbenig  a  gynnelid  yn  Llanrwst,  pan  yr  oedd  ef  yri 
fachgen.  Tuag  adeg  y  Gwyliau  ydoedd,  ac  yr  oedd  cnwd  tew  o  eìra, 
amryw  fodfeddi  o  ddyfnder,  dros  yr  hofl  wlad.  O  baẃb,  Michaeí 
Roberts  a  dynodd  fwyaf  o'i  sylw  ef  yno.  Yn  wir,  ymddengys  mai 
ẁrtho  ef  yr  oedd  dysgwyliad  penaf  y  torfeydd  a  ddaethent  jrnghyd  ar 
yr  achlysur.  Safai  yn  y  ffenestr,  am  nad  oedd  y  capel  yn  ddigon  eang 
i  gynnwys  y  gwrandäwyr.  Yr  oedd  cannoedd  lawer  allan  yn  ỳr  eira, 
a'r  oll  yn  gwrando  mor  astud  ac  amyneddgar  a  phe  buasai  yn  ganòl 
haf.  Testun  M.  Roberts  oedd,  "  Canys  pob  câd  y  rhyfelwr  sydd  mewn 
trwst,  a  dülad  wedi  eu  trybaeddu  mewn  gwaed ;  ond  bydd  hwn  trwÿ 
losgiad  a  chynnud  tân."  Teimlid  fod  y  bregeth  yn  un  amserol,  canys 
dygwyddai  hyn  mewn  adeg  pan  oedd  y  newyddion  am  yr  ornest 
ofnadwy  yn  Waterloo  a  manau  eraill  eto  yn  fyw  yn  nghof  y  gwran- 
däwyr.  Wrth  son  am  hyawdledd  y  pregethwr,  ennynai  llygad  Drl 
Rees,  ac  yr  oedd  ei  holl  natur  fel  yn  cyffroi.  "Rhaid,"  meddem  nin- 
nau,  "fod  gwrando  y  gair  rywbeth  yn  wahanol  y  pryd  hwnw,  pan  y 
ceid  cannoedd  o  bobl  yn  foddlon  i  sefyll  am  oriau  felly  yn  nghanol  yr 
eira."     "01"  ebe  yntau,  "  nid  y  w  hi  ddim  byd  yn  debyg  ya  awr." 


Y   DIWEDDAR   BARCÖ.    ŴÍLLTAM   BEE8,   D.K  163 

Gan  gyfeirio  at  ei  lafur  pregethwrol  ar  ol  ei  symudiad  i  Gaer>  a'i 
ddiwedd  tangnefeddus  yn  y  ddinas  hono,  da  y  sylwodd  Dr.  John 
Thomas,  yn  niwedd  ei  bregeth  angladdol,  yr  hon  a  ymddangosodd 
yohydig  amser  yn  ol  yn  y  ~ 


Tr  oedd  galw  raawr  am  ei  wasanaeth  gan  bob  enwad  crefyddol,  a  thorfeydd  lawer 
a  ymgynnullent  i'w  wrando  i  ba  le  bynag  yr  elaî.  Am  dymmor  hir  ni  chyfrifid  na 
obyfarfod  na  chymanfa,  yn  enwedig  yn  Ngogledd  Cymru,  yn  llawn  oni  byddai  efe 
yno ;  a  hyd  ei  ddiwedd,  os  gaUai  fyued,  siriolid  pawb  gan  ei  bresennoldeb  a'i  weinidog- 
aeth;  a  goíygfa  nodedig  o  effeithiol  oedd  ei  weled  yn  Nghymanfa  Wrexham,  yn 
niwedd  Mehefin  diweddaf,  wedi  dyfod  yno  yn  unswydd  i  ddyosg  gwisgoedd  ei  urdd, 
a  rhoddi  ei  weinidogaeth  gyhoeddus  i  fyny,  gan  fod  ei  oes  ef  yn  uohelwyliau  ei  wlad 
ar  ben.  Mae  yr  amgylohiad  hwnw,  wrth  edrych  yn  ol  arno  heddyw,  yn  fwý  real  nag 
yr  ymddangcsai  i  neb  o  honom  y  pryd  hwnw.  Ceisiem  feddwl,  wrth  ei  weled  wedi 
adnewyddu  yn  fawr  rhagor  y  peth  y  bu,  fod  yn  ol  flynyddoedd  iddo,  er  nad  o  angen- 
rheidrwydd  i  fod  yn  gryf  fel  cynt;  ond  i'w  brofiad  ef,  yn  ddiau,  "  ei  ddyddiau  a  nes- 
asant  i  farw."  Yr  oedd  wedi  ei  adael  yn  unig,  ao  yr  oedd  y  byd  hwn  a'i  swynion  beun- 
ydd  yn  myned  yn  Uai  iddo.  Cymerwyd  ei  wraig  ymaith  â  dyrnod  er's  blynyddoedd  yn 
ol,  wedi  cydfyw  yn  ddedwydd  am  yn  agos  i  hanner  can'  mlynedd  ;  a  gwelodd  ei  ddwy 
feroh  yn  gwy wo  i  angeu  o  flaen  ei  lygaid  ;  ao  yn  ddiau  ddaríod  i'r  petbau  hyn  oll  ysigo 
ei  natur,  er  cryfed  ydoedd.  Daliodd  i  bregethu  hyd  o  fewn  pythefnos  i'r  terfyn,  ao 
ni  tbybiwyd  hyd  o  fewn  ychydig  ddyddiau  fod  ei  ymddattodiad  mor  agos.  Yr  oedd 
mewn  llawn  feddiant  o'i  synwyrau  hyd  y  diwedd,  ao  nid  oedd  arwydd  brys  arno  pan 
ddeallodd  mai  marw  yr  ydoedd.  Hunodd  yn  yr  Iesu  am  2  o'r  gloch  dydd  íau, 
Tachwedd  8fed,  ei  ddydd  genedigacth,  yn  82  mlw.ydd  oed;  a  chwitb  iawu  gan  filoedd 
yn  Nghymru  a  Lloegr,  ymysg  y  rhai  y  bu  Dr.  Williara  Rees  am  hanner  can'  mlynedd 
"yn  tfamwy  yn  pregethu  teyrnas  Dduw,"  feddwl  "  na  ohânt  weled  ei  wyneb  ef  mwy- 
ách;"  a  diau  y  gellir  dyWeyd  am  dano  ef,  fel  y  dywedodd  ef  yn  ei  Hiraethgan 
aughymharol  ar  ol  yr  anfarwol  Williams  o'r  Wern  : — 

Pe  b'ai  tywallt  dagrau  'n  tycio 

Er  caeí  eilwaith  wel'd  dy  wedd, 
Ni  cheit  aros,  gallaf  dystio, 

Uanner  m\nyd  yn  dy  fedd  ; 
Deuai  'r  holl  eglwysi  i  wylo, 

A  gollyngent  yn  y  fan 
Ffrwd  ddigonol  i  dy  nofio 

0  waelodion  bedd  i'r  làn. 

u  Y  flfynidwydd,  udwch ;  eanys  cwympodd  y  cedrwydd ;  difwynwyd"  y  rhai  ardderchog ; 
üdwch,  dderŵ  Basan ;  oanys  syrthioJd  doedwig  y  gwin  gynauŵf."  Dynla  frenhin- 
bren  yn  aynydd  Duw  wedi  cwympo;  M  Tywysog  a  gŵr  mawr  yn  Israel  heddyw  wedt 
Byrthio;"  ao  Arglwydd  y  lluoedd  wedi  oymeryd  ymaith  o  Gymru  "y  cadarn,  y 
rhyfelwr,  y  brawdwr,  y  prophwyd,  y  synwyrol,  yr  henwr,  yr  anrhydeddus,  y  cynghor- 
wr,  a'r  areithiwr  hyawdl." 

Megys  y  cíybwyllíi*  uchod,  nid  oedd  neb  o'i  gyfeillion  yn  gallu  ym- 
synied  fod  áyàd  ei  ymddattodiad  mor  agos.  Gan*  ystjrried  ei  rymus- 
áet  parhâus  ytt  y  pulpud,  dysgwylient  fod  iddo  lawer  o  flynyddoedd 
yn  rhagor  iV  treulio  yn  ngwasanaeth  y  Gwaredwr.  Ond  yr  oedd  ef 
ei'  hun^.  er  mor  gryf  yr  edrychai,  fel  yn  ymwybodol  er  ys  talm  fod  y 
tâwedd'  ynl  bur  agos  ato.  Yn  mis  Awst  diweddàf  mynodd  anfon 
allan,  dfwy  gyfrwng  y  Dysgedydd,  anerchiad,  a  ymddangosai  yn 
dobyg  i  ŵeíçMad  ymadawoi;  at  ei  frodyr  a'i  gyfeillion  jü  Ngogledtî 
a  Deheudfc  Öymíu,  ymÄlith  y  rhai  y  buasai  ar  lawer  achlysur  yn  ystod 
ft  hanner  can'  mlynedd  blaenorol  yn  cyhoeddi  geiriau  y  by wyd.  Yr 
ẃe<Mytn  yn  dygwydd  bod  ymhlíth  y  rhai  a'i  hannogent  i  beidio  cy- 
hoeddi  yíanerohiad  y  pryd  hwnw,  eithr  i  aros  hyd  oni  cheid  amlycach 


164  T   DIWÉDDAR    BAHCH.    WILLIAM   REES,    D.D. 

arwyddion  fod  tymmor  ei  lafur  cyhoeddus  yn  ymyl  terfynu.  Ond  efe 
nis  mynai  oedi  yn  hŵy.  Erbyn  hyn  ymddengys  fod  rhywbeth  fel  yn 
brophwydol  yn  ei  eiriau;  ac  am  y  dernyn  ymha  un  y  cyfeiria  at  y 
trallodion  teuluaidd  a  ddaethent  i'w  ran  yn  ddiweddar,  anhawdd 
edrych  drosto  oddieithr  gyda  chalon  drom,  a  llygaid  yn  ymlenwi  o 
ddagrau.     Yn  yr  anerchiad  bythgofus  dan  sylw,  efe  a  ddywedai : — 

T  mae  natur  a  rheswm  a  phob  peth  yn  cyd-dystiolaethu  i  mi  fod  tymmor  fy 
roywyd  cyhoeddus  ar  ben,  ac  na  chaf  mwyach  y  fraint  a'r  hyfrydwch  o'ch  aneroh  ar 
air  a  Hafar,  wyneb  yn  wyneb,  yn  y  cnawd,  megys  cynt,  oddieithr  dygwyddo  oyfleusdra 
aohlysurol  i  gyfarfod  â  rhai  o  honooh  rywbryd  neu  giiydd.  Wrth  ysgrifenu  y  llin- 
ellau  hyn,  yr  wyf  yn  teimlo  fy  mod  fel  yn  dyosg  arfwisg  bywyd  cyhoeddus  oddiam 
danaf;  ond  nid  af  i  geisio,  ao  nis  gallwn  pe  ceisiwn,  fynegu  i  chwi  mewn  geiriau  y 
teimladau  sydd  yn  ymweithio  ynof  yn  wyneb  yr  yrasyniad  hwn.  Aeth  y  "  pedwar 
ugain  mlynedd  "  os  o  gryfder  y'u  oyrhaeddir,  heibio  er  yr  wythfed  dydd  o  Taohwedd 
diweddaf.  Bu  fy  mhedwar  ugeinfed  flwyddyn  yn  un  dywell,  ddu,  ac  ystormus  iawn 
i  mi.  Ar  yr  27ain  o  Oorphenaf  [1882]  cleddais  fy  anwyl  ferch  Mary,  wedi  cystudd 
maith  a  blin.  Ymhen  y  pedwar  mis  dilynodd  ei  hanwyl  chwaer  Anne,  fy  merch 
henaf,  ar  ei  hol  i'r  un  bedd  yn  Smithdown-lane  Cemetery,  Liyerpool,  lle  yr  oedd 
rhan  farwol  eu  hanwyl  fam  yn  aros  am  danynt  er  ys  wyth  mlynedd.  Cwympodd 
dwy  ffon  fy  henaint  o'm  dwylaw  yn  ebrwydd,  y  naill  ar  oi  y  llall,  â'm  pwys  ar  y  rhai 
y  gobeithiaswn  y  cawswn  hobian  i'r  bedd  o'u  blaen  hwy  ;  ond  fel  arall  y  bu.  Ond 
wedi'r  cwbl,  yr  wyf  yn  cydnabod  fod  genyf  fwy  o  achos  i  ddiolch  nag  i  gwyno  na  galaru 
gyda  golwg  arnynt  hwy ;  ni  chefais  erioed  aohos  tristwch  calon,  na  chy wilydd  wyneb 
oddiwrth  yr  un  o  honynt  trwy  holl  ystod  eu  bywyd,  hyd  nes  y  daeth  y  galar,  a'r 
gofid,  a'r  hiraeth  a  barai  eu  marwolaeth.  Yn  fuan  wedi  claddedigaeth  fy  merch 
henaf,  Tachwedd  25,  ymwelodd  hen  elyn  â  mi,  yr  hwn  a'm  daliasai  yn  gaeth-gar- 
oharor  am  lawer  o  wythnosau  ddwywaith  o'r  blaen,  ond  bu  yn  galetaoh  wrthyf  y  tro 
hwn  nag  erioed.  Ymaflodd  y  gwylliad  hwnw  yn  fy  sawdl,  a  phoenydiodd  fi'n  dost  am 
fisoedd  lawer  o  dan  tìfêr  allanol  y  troed  dehau.  Ehuthrodd  y  gwylliad  hwn  arnaf 
ychydig  cyn  y  Nadolig,  pan  oeddwn  ar  ymweliad  yn  Liverpool.  Bum  dan  law  meddyg 
yno  am  tua  pymthegnos,  ond  cynnyddu  yr  oedd  y  boen  fwyfwy  bob  dydd;  ao  un 
noson,  yn  nhŷ  fy  mab  hynaf  yno,  tua  dau  o'r  gloch  yn  y  boreu,  aeth  y  boen  yn  llym 
iawn  arnaf. 

Yna  efe  a  ä  rhagddo  i  ddyweyd  pa  fodd  y  bu  iddo  gyfodi  yr  adeg  hono 
o'r  nos  "yn  nghanol  dystawrwydd  a  ellid  ei  deimlo,  troell  olwynion 
bywyd  megys  wedi  sefyll,  twrf  a  thrwst  prysurdeb  bywyd  ar  hyd 
heolydd  y  dref  fawr  wedi  llonyddu  a  marw,  heb  na  chi  na  cheiliog 
ar  ddihûn  i  dori  ar  y  dystawrwydd  hwnw,"  a  llunio  penderfyniad,  yn 
unol  âg  annogaethau  a  dderbyniasai  o  America,  i  "  barotoi  cyfrol  arall 
o  bregethau,  i  fod  yn  gydymaith  i'w  Eoheleth.  "Tarawodd  y  peth  mor 
gryf  ar  fy  meddwl,"  ebe  efe,  "  fel  y  teimlwn  iasau  yn  cerdded  trwof. 
Gollyngodd  y  gwylliad  oedd  yn  cnoi  dan  fy  ffêr  ei  afaelion  yn  y  fan  am 
ryw  hyd ;  ac  wedi  i  fy  mhwyll  ddychwelyd  ataf,  *  Wel,  gwnaf ,  mi  a'i 
gwnaf,  trwy  ^^^^01^^/  meddwn.  Yr  oedd  digon  0  bapyr  ac  inc 
gerllaw,  ac  heb  oedi  moment  aethum  ati  i  dynu  cynllun  a  threfn 
Roheleth  yr  ail ;  a  chan  f od  y  cyntaf  yn  Theologia,  î el  y  dywed  y  dysg- 
edigion,  penderfynid  i'r  ail  fod  yn  Christologia,  sef  ar  Berson,  swyddau, 
bywyd,  gwaith,  &c,  y  Gwaredwr.  Aeth  y  pum'  awr,  o  hanner  awr  wedi 
dau  hyd  hanner  awr  wedi  saith  y  boreu  hwnw,  heibio  fel  pum'  mynyd 
yn  fy  ngolwg."  Mynych  iawn,  yn  ystod  y  pedwar  mis  cyntaf  o'r 
flwyddyn  ddiweddaf,  y  gorfodid  ef  i  godi  tua  dau  yn  y  boreu,  oblegid 
dyna'r  pryd  y  byddai  ei  hen  elyn  yn  ei  boeni  fwyaf ;  a'r  hyn  a  wnelai 
bob  tro,  megys  i  ymddial  arno,  fyddai  ysgrifenu  ei  bregethau  ar  gyfer 


T   DIWBDDAB   BABOH.    WILLIAM   BEE8,    D.D.  165 

Eoheleth  yr  ail,  a  phrofai  fod  "y  budd  yn  lladd  y  boen"  i  fesur 
helaeth.  Ac  ebe  efe:  "Yn  ystod  y  nosweithiau  blinion  hyny,  os 
gallaf  eu  galw  felly,  cyfansoddais  ac  ysgrifenais  chwech  neu  saith  o 
bregethau  lled  f eithion  ar  gyf er  yr  ail  Roheleth  bwriadol.  Adysgrif- 
enwn  a  diwygiwn  hwy  yn  y  dydd  drachefn."  Er  fod  ei  sefyllfa,  yr  hen 
wron  clodwiw,  yn  dra  difrifol,  y  mae  yn  lled  anhawdd  peidio  gwenu 
uwch  ben  y  frawddeg  sydd  yn  canlyn :  "  Ysgrifenwn  yn  wysg  fy  ochr 
ar  ledorwedd,  ac  y  mae  golwg  aswy  iawn  i'w  gweled  ar  yr  ysgrifen, — 
y  llinellau,  a'r  geiriau  a'r  llythyrenau,  yr  un  modd  a  minnau,  ar  eu  lled 
ochrau,  ac  yn  eu  cwrcydau,  ar  dro  ac  ar  draws,  yn  bob  ffurf  ac  ystum, 
yn  mingamu  ar  eu  gilydd,  ac  ar  bob  un  a  edrychai  arnynt."  Pwy  ond 
efe  a  fuasai  yn  meddwl  cyfansoddi  ac  ysgrifenu  pregethau  newyddion 
dan  y  f  ath  amgylchiadau  ? 

Gwellhaodd  ar  ol  hyn  i  raddau  dymunol,  fel  yr  oedd  yn  gallu  myned 

0  amgylch  i  bregethu  megys  cynt,  yr  hyn  a  barai  iddo  dros  enyd 
anghofio  ei  dreialon  olL  Ond  yr  oedd  ei  ddydd  a'i  waith  yn  awr  yn 
ymyl  terfynu.  Yr  oedd  yn  ddymuniad  ganddo,  yn  debyg  i'r  enwog 
Robert  Hall,  na  fyddai  iddo  gael  ei  gadw  yn  hir  mewn  ystâd  o 
annefnyddioldeb  yn  niwedd  ei  oes ;  ac  yn  ol  eu  dymuniad,  felly  y  bu 
iddynt.  Pregethai  Dr.  Rees  bymthegnos  i'r  Sul  cyn  ei  farwolaeth,  a 
hyny,  fel  y  cofir,  i'r  Methodistiaid,  yn  Liyerpool,  lle  y  treuliasai  efe  y 
rhan  fwyaf  o'i  oes  weinidogaethol.  Gwnaed  sylw  ar  hyn  yn  Nghym- 
deithasfa  Corwen  gan  Dr.  J.  Hughes,  na  ellir  llai  na'i  ddyfynu  yma : 
"Yn  y  ctfpel  yr  wyf  fl  yn  weinidog  ynddo  y  traddododd  y  bregeth 
ddiweddaf,  a  hyny  bythefnos  cyn  ei  farw.  Rhyw  ddìwrnod  neu  ddau 
cyn  y  Sabboth  mi  gefais  lythyr  oddiwrtho,  o  herwydd  ei  fod  wedi 
myned  i  ryw  ddyryswch  gyda'i  gyhoeddiad,  ac  y  mae  yn  debyg  mai 
dyma  y  llythyr  diweddaf  a  ysgrifenodd,  a'r  peth  olaf  a  ddywedodd 
ydoedd,  '  Pity  the  sorrows  of  a  poor  old  man/  Yr  oedd  mewn  poen 
mawr.  Un  o'r  adnodau  yr  oedd  yn  pregethu  arnynt  ddiweddaf 
ydoedd,  '  Gorphen  gweddiau  Dafydd  mab  Jesse,'  ac  fe  ddywedodd  un 
pe  buasai  Cymry  Liverpool  yn  gwybod  mai  dyna  y  bregeth  ddiweddaf 
a  fuasai  efe  yn  ei  bregethu,  nad  oedd  un  adeilad  yn  Liverpool  yn 
ddigon  mawr  i  gynnwys  y  gynnulleidfa  a  fuasai  yno  yn  ei  wrando."    Ar 

01  y  Sabboth,  dychwelodd  i  Gaer,  i  ddyoddef  ychydig,  ac  yna,  marw. 
Ni  wybu  ddim  beth  oedd  aros  yn  rhosydd  Moab — cafodd  fyned  rhaç 
blaen,  megys  o'r  gwinllanoedd  tua  glàn  yr  Iorddonen,  ac  yna  trwyddi 
yn  esmwyth  a  digynhwrf,  cyn  bod  ond  ychydig  o'i  gyf eiüion  yn  gwybod 
dim  am  ei  sefyllfa.  Yr  oedd  yma  derfyniad  hapus  i  yrfa  faith, 
ddysglaer,  a  defnyddiol  iawn.  Fel  y  bu  fyw,  y  bu  farw  Dr.  Rees, 
gyda*i  ddwylaw  yn  llawn  o  waith,  a'i  ben  yn  llawn  o  gynlluniau.  Yr 
oedd  ei  ysbryd  yn  îr  ynddo,  a'i  alluoedd  mawrion  yn  meddu  harddwch 
peraroglus  y  gwanwyn,  yn  gystal  âg  addfedrwydd  bendigedig  y  cyn- 
auaf. 

Ni  raid  dyweyd  iddo  gael  ei  anrhydeddu  yn  fawr  yn  ystod  ei  redfa, 
ac  iddo  ar  ei  diwedd  gael  claddedigaeth.  Ni  ddysgwylir  i  ni  yma 
ddisgyn  at  fanylion,  na  gwneyd  dim  amgen  na  chrybwyll  am  y  geiriau 
tyner  a  phwrpasol  a  lefarwyd  cyn  cychwyn  yn  Nghaer,  ac  wrth  gladdu 
yn  Lhrerpool.  Trwy  gyfrwng  y  wasg  Seisonig  a'r  un  Gymreig,  oni 
wnaed  y  cyfan  yn  dra  hysbys  yn  yr  holl  dir  ì    Wrth  gefnu  ar  y  byd, 

1884.  l 


166  TR   BIGJOH. 

ef e  a  adawai  ar  ei  ol  ckwaer,  yn  nghymydogaeth  Dinbych,  yr  hon  bellach 
aydd  oedranus  iawn,  ynghyd  a  phedwar  o  blant,  sef  dau  fab  a  dwy 
ferch,  y  rhai  yn  ddiau  a  fawr  siriolid,  yn  nyfnder  eu  galar,  gan  yr  hojl 
amlygiadan  o  gydymdeimlad  a  ddangosid  tuag  atynt  o  bob  cyfeiriad. 
Erioed  o'r  blaen,  f e  allai,  ni  thalwyd  teyrnged  mwy  difiuant  o  barch 
i  nnrhyw  ddyn  cyhoeddus  yn  ein  mysg.  Fel  y  gwyddom,  nid  gormod 
fn  gan  Brifweinidog  y  Goron,  pan  glywodd  am  ei  farwolaeth,  anfon 
ychydig  linellau  i  ddadgan  ei  gydymdeimlad  â'i  deulu,  ac  â'r  enwad  a'r 
genedl  y  perthynai  efe  iddynt,  yr  hyn  ar  unwaith  a  brofa  ei  fod  yn  ei 
adnabod,  ac  yn  ei  edmygu  yn  f  awr.  Yn  wyneb  hyn  oll,  pwy  a  f aidd 
dybied  fod  yn  iawn  i  ni  gwyno,  neu  i  alaru  fel  rhai  heb  obaith  ì  Onid 
ein  dyledswydd  amlwg  yw  gogoneddu  Duw  ynddo  ef,  a  bod  yn  ddi- 
olchgar  am  iddo  gael  ei  arbed  mor  hir  i  gyflawni  y  f ath  helaethrwydd  o 
wasanaeth  ymhob  cylch  o  ddefnyddioldeb  cyhoeddus  ì  Yn  ei  fywyd 
gogoneddu  Duw  oedd  ei  waith,  ac  yn  angeu  cynnelid  ef  gan  y  gwir- 
ioneddau  mawrion  a  gyhoeddasai  i  eraiÌL  Cynnyrchent  o'i  fewn  y 
tangnefedd  sydd  uwchlaw  pob  dealL  Pan  oedd  cnawd  a  chalon  yn 
pallu,  efe  a  lawenychai  yn  Nuw,  ac  a  ddysgwyliai  yn  y  man  gael  bod 
yn  mhresennoldeb  y  Gwaredwr  hwnw  y  traethasai  gymaint,  ac  y  bwr- 
iadai  draethu  rhagor  eto  pe  cawsai  fyw,  am  ogoniant  ei  Berson,  holl- 
ddigonolrwydd  ei  aberth,  a  goludoedd  diderfyn  ei  ras. 


Dotgdlatu 


Davq>  Grifhth. 


YR   EIGION. 

ii. 

Nm  oes  dim  a  ennillwyd  trwy  archwiliadau  yn  y  Dyfnfor  yn  fwy 
dyddorol  fe  allai  na'r  hyn  a  berthyn  i  ffurf  y  môrwely. 

Trwy  offer  cywrain,  ar  egwyddor  darpariaeth  Lieutencmt  Brooko,  er 
rhyddhâu  y  pwysau  plymiadol  pan  gyrhaeddir  y  gwaelod,  y  mae 
plymiadau  wedi  eu  gwneyd  o  dros  bum'  milldir  o  ddyfnder.  Fe  geid 
fod  yr  offer  plymio  a  ddefnyddid  mewn  dwfr  bâs  gan  longau  yn 
ymofyn  am  angorfa  ddiogel,  yn  hollol  ddibwrpas  mewn  dwfr  o  fwy  nag 
ychydig  gannoedd  o  droedfeddi  o  ddyfnder*  Y  mae  plymiadau  cyff- 
redin  o'r  fath  hyny  yn  cael  eu  cymeryd  gyda  llinyn  wedi  ei  fesur  yn 
wrhydau,  wrth  ba  un  y  cysylltir  darn  o  blwm,  o  ddeunaw  modfedd  i 
ddwy  droedfedd  o  hŷd,  yn  pwyso  o  80  i  120  o  bwysau.  Mae  yn 
arferol,  cyn  gwneuthur  plymiad,  i  orehuddio  ochr  isaf  y  piwm  à 
gwôr,  er  mwyn  dwjm  i  fyny  samplau  o7r  defnydd  sydd  yn  gorchuddio 
y  gwaelod.  Os  cyrhaedda  y  plwm  y  gwaelod  fe  ellir  cael,  yn  glynu, 
wrth  y  gwêr,  gregyn,  tywod,  neu  lwtra,  f d  y  dygwydda  f od ;  nen  oe 
craig  noeth  fydd  y  gwaelod,  fe  aUai  na  ddengys  y  gwér  ddim  ond  ojion 


TB  BTGUON.  167 

ei  hargraff  arno.  Fe  ollyngir  7  plwm  dros  ochr  y  llong  nes  7  teimlir  ei 
fod  yn  cael  ei  attal  pan  gyrhaeddir  7  gwaelod,  ac  7  mae  hŷd  7  Ilinyn 
fo  wedi  rhedeg  yn  dangos  7  dyfnder.  Y  mae  yr  offer  syml  yma  yn 
gwneyd  7n  burion  am  ddyfnderau  cyffredin,  ond  mewn  dwfr  dwf n  nid 
ydyw'r  attaliad,  a  deimlir  yn  gyffredin  pan  gyrhaeddir  y  gwaelod,  yn 
ganfyddadwy,  ac  y  mae  y  llinyn  yn  fynych  yn  parhâu  i  redeg  allan  o 
herwydd  gweithrediad  y  llif-rediadau  islaw  yr  arwyneb.  I  orchfygu 
yr  anhawsder  hwn  yr  oedd  eisieu  mwyhâu  maint  y  pwysau  a  llei- 
hâu  trwch  y  Ime  neu  y  llinyn.  Yr  oedd  dyfais  gywrain  LietUmant. 
Brooke  i  ollwng  ymaith  y  pwysau  pan  gyrhaeddid  y  gwaelod  yn  ateb 
yn  hollol  i'r  hyn  oedd  eisieu;  ac  y  mae  amrywiol  ffarfiau  o  offer 
plymiadol,  ar  yr  egwyddor  yma,  wedi  eu  gwneyd  ac  yn  cael  eu  defn- 
yddio  yn  ílwyddiannus. 

Gan  mai  dyben  plymio  ydyw,  nid  yn  unig  cael  allan  wahanol  ddyfn- 
derau  yr  eigion,  ond  hefyd,  ac  uwchlaw  pob  peth,  ein  galluogi  i  ffurfio 
syniad  clir  am  ffurf  ac  arweddau  anianyddol  y  môrwely,  ein  galluogi 
mewn  gair  i  wneyd  darlun  o'r  hyn  a  welem  pe  buasai  dyfroedd  yr  eig- 
ion  wecü  eu  hysbyddu  ymaith  yn  llwyr,  mae  yn  amlwg  eifod  yn  angen* 
rheidiol  cymeryd  rhyw  gynllun  er  cymharu  ac  arddangos  ar  fôrlen,  neu 
chart,  j  dyfnderau  amrywiol  a  geir  mewn  gwahanol  fanau.  Y  cynllun 
a  ddefnyddir  ydyw  hyn.  Fel  y  mae  pob  plymiad  yn  cael  ei  wneyd,  y 
mae  sefyllfa  y  llong  yn  fanwl  jn  cael  ei  gymeryd  a'i  nodi  ar  chart,  ao 
mae  y  dyfnder  mewn  gwrhydau  a  geir  yno  yn  cael  ei  osod  i  lawr.  Pan 
mae  yr  holl  blymiadau  wedi  eu  cymeryd,  mae  llinellau  yn  cael  eu  tjnu 
ar  y  chart  trwy  yr  hoü  fanau  sydd  o'r  un  dyfnder,  yrhai  a  elwir  y 
ffurf-linellau,  neu  contowr  lines.  Er  engraifft,  y  mae  Üinell  yn  cael  ei 
thynu  trwy  bob  lle  sydd  o  10ô»"gwrhyd  o  ddyfnder;  llinell  araü  trwy 
leoedd  s^dd  0  1000  0  wrh^dau;  tiydedd  lle  mae  7  dTfnder  jn  2000  o 
wrh^dau,  ac  ieüj  Tmlaen.  Mae  7  lleoedd  rhwng  7  llinellau  h^n  jn 
gyffredin  ^n  cael  eu  lliwio,  er  mwyn  cyfleusdra, — ^yr  un  rhwng  llinell  y 
can'  gwrhyd  a'r  làn  yn  lás  tra  goleu,  yr  un  rhwng  llinell  mil  o  wrhydau 
a'r  un  can'  gwrhyd  yn  las  tjrwyllach ;  yr  un  rhwng  llinell  dwy  fil  o 
wrhydau  a'r  un  mil  0  wrhydau  yn  las  tywyllach  eto,  ac  felly  ymlaen. 
Felly  ar  un  golwg  y  mae  dyfnderau  cymhariaethol  y  gwahanol  ranau  a 
arddangosir  ar  y  chart  jn  cael  eu  gweled. 

Yn  yr  erthygl  hon  bwriadwn  roddi  crynodeb  byr  o'r  hyn  sydd 
wybyddus  gyda  golwg  ar  ffurf  gwely  Môr  y  Canoldir,  y  Werydd,  aV 
Tawelog,  ac  yna  cyffwrdd  â  rhai  cwestiynau  daearegol  a  awgrymir  gan 
y  ffeithiau  hyny.  Ni  a  gymerwn  yn  gyntaf  Fôr  y  Canoldir.  Gaa 
gychwyn  yn  Nghulfor  Gibraltar,  rhwng  Penrhyn  Trafalgar  a  Phenrhyn 
Spartel,  fe  geir  fod  y  dyfnder,  ar  gyfartaledd,  tua  chant  a  hanner  o. 
wrhydau,  neu  naw  cant  o  droedfeddi.  Wrth  fyned  oddiwrth  y  culfor 
tua'r  gorllewinr  neu  y  dwyrain,  mae  y  dyfnder  yn  cynnyddu,  ac  i  îjnj 
j  Canoldir  i'r  Jwyrain  f e  geir  f od  y  dyf nder  yn  cynnyddu  yn  barhâus 
nes  rhwng  Ffrainc  ac  Algeria  y  mae  dyfnder  o  1600  o  wrhydau,  sef  tua . 
dwy  filldhr,  wecü  ei  gyrhaeddyd.  Yn  nghulfor  Gibraltar,  gan  hyny,  y 
mae  cefnen  danforawl,  yn  dyfod  o  fewn  cant  a  hanner  o  wrhydau  i'r 
arwyneb,  yr  hon  sydd  yn  cysylltu  Ewrop  ac  Affrica  dan  arwyneb  dwfr 
y  Canoldir.  Wrth  fyned  rhagom  tua'r  dwyrain  o'r  dwfn  rhwng  Ffrainc 
ae  Algeria,  fe  geir  fod  y  dyfnder  yn  lleihâu  nes  y  cyrhaeddir  pen  uchaf 

l  2 


168  TR   ETGION. 

cefnen  danforawl  arall  rhwng  Sicily  a  Gogledd  Affrica,  uwchlaw  pa  un 
y  mae  y  dyfnder  tua  dau  gant  o  wrhydau.  Mae  y  pantle  mawr  a 
ffurfir  felly  mewn  gwirionedd  wedi  ei  ranu  yn  ddau  gan  y  llain  o  fâs- 
ddwfr  sydd  yn  ymestyn  ar  draws  rhwng  morgainc  Genoa  a  Tunis,  allan 
p  ba  un  y  cyfyd  Ynysoedd  Corsica  a  Sardinia.  A  myned  rhagom  eto 
tua'r  dwyrain  o  gefnen  danforawl  Sicily,  mae  y  dyfnder  yn  cynnyddu 
nes  mae  y  dyfnder  mwyaf  oll  yn  y  Canoldir,  2300  o  wrhydau  (yn  agos 
i  dair  milldir)  wedi  ei  gyrhaeddyd  yn  y  canol  rhwng  Malta  a  Creta. 
Yna  mae  y  dyfnder  drachefn  yn  lleihâu,  a  chyrhaeddir  pen  uchaf  cefnen 
danforawl  arall  yn  ymestyn  ar  draws  o'r  Archipelago  Groegaidd.  Fe 
ymddengys  gan  hyny,  pe  gellid  hyspyddu  dyfroedd  Môr  y  Canoldir  fel 
âg  i  sefyll  300  o  wrhydau  yn  îs  nag  y  maent  yn  awr,  neu — yr  hyn  a 
ddeuai  i'r  un  peth — pe  gellid  codi  y  môrwely  300  o  wrhydau,  y  byddai 
Cyfandiroedd  Ewrop  ac  Affrica  wedi  eu  cysylltu  gan  amryw  o  wddfdir- 
oedd,  neu  isthmuses.  Fe  ellid  yn  naturiol  ofyn  y  cwestiwn,  A  oes 
unrhyw  sail  i  feddwl  fod  y  fath  gysylltiad  tir  erioed  wedi  bod  yn  y  lle 
hwnw  î  Ac  f e  ellid  ateb  y  cwestiwn  yn  gadarnhaol.  Y  mae  profion  cryf- 
ion  iawn  o  blaid  y  golygiad  fod  y  ddau  Gyfandir  yn  gysylltiedig  mewn 
amseroedd  daearegol  cymhariaethol  ddiweddar.  Mae  y  profion  hyny  yn 
dyfod  gan  mwyaf  o  astudio  dosbarthiad  daearyddol  anifeiliaid.  Mae  y 
cynnulliad  o  anifeiliaid  a  phlanhigion  sydd  yn  cyfanneddu  Cyfandur 
Affrica  yr  ochr  ddeheuol  i  ddiffeithwch  y  Sahara  yn  gwahaniaethu 
yn  hanfodol  oddiwrth  y  rhai  sydd  yn  cyfanneddu  y  rhanbarth  i'r 
gogledd  ot  Sahara.  Mae  y  ffurfiau  o  fywyd  sydd  yn  nodweddu 
Gogledd  Affrica  o'r  gyfathrach  agosaf  â'r  ffurfiau  Ewropëaidd,  ac  y  mae 
astudio  by wyd  Ewrop  a  Gogledd  Affrica  wedi  arwain  Anianyddwyr  i'r 
casgliad  hyderus  fod  y  tebygolrwydd  agos  rhwng  ffurfiau  Gogledd 
Affrica  ac  Ewrop  yn  ddyledus  i  gysylltiad  tirol  blaenorol  rhwng  y  ddau 
Gyfandir,  yr  hwn  a  oddefai  rydd  symudiad  y  ffurfiau  o'r  naill  i'r  llall. 
Y  rheswm  paham  na  ddarfu  i'r  ffurfìau  Ewropëaidd  hyn  barhâu  i 
ymledu  i  Ddeheudir  Affrica  ydy w  fod  diffeithwch  y  Sahara  yn  gosod 
attalfa  anorfod  i  symudiad  unrhyw  ffurfiau  bywydol  oddieithr  ym- 
gyrchyddion  y  diffeithwch,  o  fath  yr  antelope,  y  llewpard,  y  llew,  &c. 

Fe  geir  prawf  cadarnhaol  hynod  o  ddyddorol  o'r  cysylltiad  tirol 
hwn  yn  yr  amser  gynt,  gan  arferion  adar  symudol.  Mae  yn  ym- 
ddangos  fod  adar  sydd  yn  symud  o  Ddeheudir  Ewrop  i  Affrica 
yn  croesi  y  Canoldir  hyd  dair  neu  bedair  o  wahanol  linellau  pen- 
odol, — wrth  Gulfor  Gibraltar,  o  Gaincfor  Genoa  heibio  i  Corsica  a 
Sardinia  i  Tunis,  q  Ddeheudir  Italy  a  Sicily,  ac  ar  linell  fwy  dwyreiniol 
eto.  Nid  ydyw  un  neu  ddwy  o'r  ffyrdd  hyn  yn  dilyn  llinell  y  pellder 
lleiaf  rhwng  y  ddau  Gyfandir,  ond  y  maent  yn  dilyn  llinell  y  dwfr 
basaf.  Yn  awr  paham  yT  elai  adar  wrth  groesi  o  Sicily  i  Affrica  o 
amgylch  ogylch,  er  dilyn  Uinell  y  plymiadau  basaf  ?  Yr  atebiad  mwyaf 
tebygol  ydyw  hyn,  fod  y  mudiadau  (migrations)  wedi  dechreu  ymhell 
iawn  yn  ol,  ar  amser  pan  oedd  Gogledd  Affrica  mewn  cysylltiad  âg 
Ewrop,  ar  hyd  y  llinellau  y  cyfeiriwyd  atynt,  a  bod  yr  adar  yn 
naturiol  yn  symud  hyd  y  lleiniau  a  ffurfient  y  gwddf diroedd.  Yr  oedd 
y  tir  jn  araf,  ac  ymron  yn  anghanfyddadwy,  yn  myned  i  lawr,  eto 
flwyddyn  ar  ol  blwyddyn  yr  oedd  yr  adar  yn  cymeryd  yr  un  cyfeiriad 
ýn  ol  yr  arfer  sefydlog  a  ffurfiasid  gan  genedlaethau  a  wnaethent  yr 


ÝB   EIGION.  169 

un  peth,  fel  wedi  i'i  cysylltiad  tirol  gael  ei  dori  yn  gwbl  yr  oedd  yr 
adar  symudol  yn  parhâu  i  ddilyn  yr  un  linell  wrth  fyned  drosodd. 

Yr  ydym  yn  awr  yn  myned  rhagom  i  ystyried  môrwely  y  Werydd. 
Pe'r  elem  ymlaen  i  wneyd  plymiadau  o'n  gwlad  ein  hunain  ar  draws  y 
Werydd,  ni  a  gaem  fod  y  dwfr  yn  graddol  ddyf nhâu,  nes  yn  y  pellder  o 
ddau  gant  o  filldiroedd  i'r  gorllewin  o'r  Iwerddon,  y  ceid  dyfnder  o  Ö00 
o  wrhydau.  O'r  fan  hono  mae  y  gwaelod  yn  myned  i  lawr  yn  gyflym 
i  1700  o  wrhydau,  yn  gwneyd  disgyniad  o  1  mewn  6.  Yna  ar  draws  y 
Werydd,  hyd  o  fewn  *200  milldir  i  Newfoundland,  mae  y  gwaelod  yn 
gynnwysedig  o  wastadedd  tonweddog  anferth  sydd  ar  gyfartaledd  tua 
1900  o  wrhydau — yn  agos  i  ddwy  fiffdir  a  hanner — a  elwir  y  Tdegraph 
Plateau,  am  mai  ar  hyd-ddo  y  gosodwyd  y  rhaff  delegraph  gyntaf. 
Mor  raddol  ydyw  y  disgyniadau  fel  pe  hyspyddid  ymaith  ddyfroedd  y 
Werydd  y  gellid  gyru  gwagen  drosodd  o'r  Iwerddon  i  Newfoundland 
heb  fod  raid  gosod  drag  arni,  oddieithr,  fe  allai,  yn  y  disgyniad  serth 
o  200  o  filldiroedd  i'r  gorllewin  o'r  Iwerddon.  Mae  y  gwastad  canol- 
barthol  hwn  yn  ymestyn  i'r  gogledd  can  belled  ag  Iceland,  ac  i'r  dê  gan 
wneyd  canolbarth  y  Werydd.  Y  mae  gulaf  rhwng  Ynysoedd  Cape 
Verde  ac  India'r  Gorllewin,  a  pharheir  ef  i'r  Werydd  Ddeheuol  gyda 
thua'r  un  led.  Ar  bob  ochr  i'r  gwastad  canolbarthol  hwn  y  mae  dwfn- 
gafnau  o  ddyffrynoedd  yn  gorwedd  rhyngddo  a'r  Cyfandiroedd  ar  bob 
Uaw.  Mae  y  dyffrynoedd  ar  yr  ochr  ddwyreiniol  i'r  gwastad  yn  cych- 
wyn  o  dde-orllewin  Iwerddon,  gyda  lled  o  tua  500  o  filldiroedd,  a 
dyfnder  ar  gyfartaledd  o  2500  o  wrhydau,  neu  tua  thair  milldir.  Y 
mae  yn  ymestyn  tua'r  dê  hyd  arfordir  Ewrop,  gan  ddisgyn  i'r  Bay  of 
Biscay,  yn  myned  heibio  i  Gulfor  Gibraltar  ac  yn  dilyn  Uinell  arfordir 
gorUewinol  Affríca.  Y  mae  dyffryn  cyffelyb,  ond  Uetach  a  pheth 
dyfnach,  yn  troi  o  amgylch  arfordir  Gogledd  America,  ac  yn  cael  ei 
barhâu  can  belled  i'r  dê  a  Gogledd  Brazil.  Yno  fe'i  terfynir  gan 
gefnen  a  deflir  allan  gan  y  gwastad  canolbarthol.  I'r  dehau  o  r  gangen 
gefnen  hon  y  mae  dyffryn  araU  yn  dilyn  UineU  arfordir  ^jnerica 
Ddeheüol.  Mae  y  gwastad  canolbarthol  yn  terfynu  yn  Ynysoedd 
Azores,  y  rhai  nid  ydynt  ddim  ond  penau  nifer  o  fynyddoedd  yn 
cyfodi  o'r  gwastad.  Mae  copa  uchaf  yr  Azores  yn  7613  o  droedfeddi 
uwchlaw  y  môr,  a'i  uchder  uwchlaw  gwastad  y  môrwely  ydyw  16,200 
o  droedfeddi, — ychydig  yn  fwy  nag  uchder  Mont  Blanc. 

Nid  ydyw  y  Tawelog  wedi  ei  archwüio  mor  gyflawn  â'r  Werydd,  ond 
fe  ymddengys  fod  y  plymiadau  a  wnaed  yn  dangos  ei  fod  yn  gyffelyb 
jn  ei  brif  arweddau  i'r  Werydd,  ond  ar  y  cyfan  yn  ddyfnach,  eithr  yn 
codi  yma  a  thraw  i  wastadeddau  uchel.  Y  plymiadau  dyfnaf  a  gafwyd 
eto  a  wnaed  yn  y  Tawelog,  ar  gjŵniau  Japan,  Ue  y  cyrhaeddwyd  dyfn- 
der  o  tua  phum'  müldir. 

Y  casgUad  yr  ymddengys  fod  y  pethau  hjrn  yn  arwain  iddo  ydyw, 
fod  y  môrwely  i  fesur  yn  wastad,  ac  yn  Uai  amrywiol  yn  ei  amlineüiad 
nag  arwyneb  y  tir.  Y  mae  Uawer  o  reswm  dros  dybied,  fodd  bynag, 
yr  arweiniai  archwiliad  manwl  o'r  môrwely  i  gasgliad  a  fyddai  beth  yn 
wahanol.  Nid  oedd  archwiUadau  y  "  Challenger  "  yn  cymeryd  ond  tair 
blynedd,  ac  yr  oedd  y  plymiadau  o  angenrheidrwydd  ymhell  oddiwrth 
eu  güydd ;  fel  rheol,  fe'u  cymerid  mewn  pellder  o  100  miUdir,  ac  weith- 
iau  200  müldir  y  naiU  oddiwrth  y  Uall     O  fewn  200  o  fiUdiroedd  y 


Ì70  ÎB    EIGIOfc. 

mae  yn  sicr  le  i  lawer  o  amrywiaeth  ffurf.  Yn  bur  ddiweddar  y  mae 
archwiliad  tra  manwl  ar  ran  fechan  o'r  Werydd  wedi  ei  wneyd  gan 
Agerlongau  Owmni  Telegraph,  ac  mae  y  ffrwyth  yn  hollol  gadarnhâu  y 
syrw  diweddaf.  Mae  y  rhan  y  cyfeirir  ati  rhwng  Cadiz  a  Teneriffe, 
pellder  o  tua  700  o  filldiroedd,  yr  hwn  a  archwiliwyd  mewn  golwg  ar 
osod  rhaff  telegraph.  Yn  ol  y  plymiadau  yn  hynt  y  "  Challenger,"  tua 
saith  plymiad  a  wnelsid  mewn  cymaint  a  hyny  o  le.  Ond  f e  gym- 
'erwyd  tua  550  gan  y  ddwy  agerlong  oedd  ar  waith  yn  gwneyd  yr 
archwiliad  y  cyfeiriwn  ato,  fel  yn  yr  achos  yma  mae  genym  gyflawnder 
o  ddefnyddiau  at  ffurfio  darlun  cywir  o  ffurf  y  môrwaelod.  Fe  wyddid 
yn  flaenorol  fod  traethell  oedd  yn  dyfod  i  fyny  hyd  o  fewn  100  gwrhyd 
i'r  arwyneb  rhwng  Lisbon  a  Madeira.  Y  draethell  yma,  a  elwid  y 
"  Seine  Bank,"  a  archwiliwyd  gan  un  o'r  Agerlongau,  y  "  Dacia."  Fe 
geid  fod  ei  hŷd,  o  ogledd  i  dde,  yn  chwe'  miÜdir,  a'i  lled,  o  ddwyrain  i 
orüewin,  yn  dair  milldir,  a  thros  gymaint  a  hyny  o  le  fod  dyfnder  y 
dwfr  yn  amrywio  o  86  i  100  o  wrhydau.  Yn  agos  i'r  draethell  hon  fe 
gyf arf u  y  "  Dacia  "  â  thraethell  ar aü  oedd  yn  chwe'  milldir  o  ddwyrain 
i  orllewin,  ac  yn  dair  milldir  a  hanner  o  ogledd  i  orllewin.  O  amgylch 
ei  ymylon  ymddangosai  fel  yn  syrthio  ymaith  yn  sydyn  o  550  o 
wrhydau  i  850,  yna  fod  y  disgyniad  yn  raddol.  Mewn  un  plymiad  ar 
y  draethell  fe  ddarfu  i'r  pwysau  daro  y  gwaelod  mewn  550  o  wrhydau, 
yna  syrthio  drosodd  gan  barhâu  i  suddo ;  taro  drachefn  mewn  620  o 
•wrhydau,  yna  syrthio  drosodd,  ac  o'r  diwedd  orphwys  mewn  835  o 
wrhydau,  yr  hyn  a  brofai  f od  ymyl  y  draethell  yn  ddibyn  sertìh.  Gan 
blymio  o'i  hamgyloh  oll  fe  geid  fod  y  môrwely  yn  codi  gydag  esgyniad 
graddol  o  dros  2000  o  wrhydau  hyd  o  gylch  830  o  wrhydau.  0  830, 
fel  y  dangoswyd,  fe  gyfyd  y  draetheU  yn  syth  hyd  550  o  wrhydau. 
Félly  pe  hyspyddid  y  dwfr  ymaith  ni  a  welem  fynydd  mawr  yn  codi 
yn  raddol  o'r  môrwely  7000  o  droedfeddi,  ac  yna  yn  sydyn  mewn 
clogwyni  serth  2500  o  droedfeddi  yn  uwch,  gan  wneuthur  oll  uchder  o 
dros  9000  o  droedfeddL 

Fr  de  o'r  "Seine  Bank,"  tua  170  o  filldiroedd,  fe  ddarganfyddwyd 
traethell  arall,  ac  y  mae  amgylchiadau  ei  darganfyddiad  yn  dangos  mor 
glir  y  fíaith  fod  yr  arweddion  lleol  neillduol  yn  debyg  o  gael  eu  colli 
oddieithr  f od  plymiadau  manwl  a  mynych  yn  cael  eu  cymeryd,  f el  y  mae 
yn  werth  rhoddi  jrr  hanes  yn  gyflawn.  O'r  "Seine  Bank"  fe  hwyliodd  y 
"Dacia"  tua'T  de  am  170  o  filldiroedd,  pan  g5rmerwyd  plymiad,  yr  hwn 
a  roddai  1189  o  wrhydau,  lle  y  dysgwylid  o  leiaf  1800.  Dair  milldir 
ymhellach  yn  yr  un  cyfeiriad,  fe  gafwyd  1386  o  wrhydau.  Fe  gesglid, 
gan  hyny,  os  oedd  yno  draethell,  eu  bod  wedi  myned  heibio  iddi.  Fe 
oröed  y  llong,  ac  wedi  myned  saith  milldir  yn  ol,  fe  roes  plymiad  810 
o  wrhydau ;  dair  milldir  ymhellach  yn  ol,  414  o  wrhydau ;  dwy  fiUdir 
ymíhellach  fyth,  66  o  wrhydau ;  a  milldir  tu  hwnt  i  hyny  fe  geid  230  o 
wrhydau.  Yna  fe  dröwyd  y  Uong  ac  f e  archwiliwyd  y  draethell.  Fe 
gaed  fod  ei  hŷd  mwyaf  o  ogledd  i  dde,  a'i  lled  mwyaf  o  ddwyrain  i 
orllewjn,  yr  un  faint,  sef  wyth  milldir  a  hanner,  ac  fod  y  draethell  o 
ffurf  drionglog  afreoíaidd.  Mae  y  pethau  hyn  yn  dangos  yn  amlwg 
nad  ydyw  plymiadau  pell  oddiwrth  eu  gilydd  yn  rhoddi  syniad  cywir 
am  ffurf  y  môrwaelod,  ac  mai  yn  unig  pan  y  mae  archwiliadau  gofalus 
a  manwl  o'r  fath  a  ddesgrìfiwyd  yn  cael  eu  dwyn  ymlaen  dros  yr  holl 


ÎB   BiaiON.  171 

eigion  y  gáttwn  obeithio,  gydag  unrhyw  ddyneBÌad  i  gywirdeb  am  fan- 
yliofn,  ffarfîo'darlunleni  neu  fapiau  o'r  môrwely. 

Dywedasom  fod  y  dyfnder  mwyaf  i'r  môr  sydd  eto  wedi  ei  ganfod 
dros  bum'  milldir ;  f elly  y  mae  dyfnder  mwyaf  y  môr  ac  uchder  mwyaf 
y  tir  ymron  yn  gyfartal.  Ychydig  dros  bum'  milldir  ydy w  mynydd 
Eyerest  yn  yr  Himalayahs.  Ni  raid  tybied,  fodd  bynag,  oddiwrth  hyn 
fod  cyfartaledd  uchder  y  tir  a  chyfartaledd  dyfnder  yr  eigion  yn  agos 
yr  uû.  Mae  y  cyntaf  lawer  iawn  yn  Uai  na'r  olaf.  Cyf artaledd  dyin- 
der  yr  eigion  ydyw  tua  2500  o  wrhydau,  neu  15,000  o  droedfeddi;  tra 
tnai  cyfartaledd  uohder  y  tir  ydyw  tua  150  o  wrhydau,  neu.  900  o 
droedfeddi  Fe  welid  ystyr  hyn  yn  oreu  wrth  ystyried,  yn  y  lle 
cyntaf,  beth  a  gymerai  le  pe  hyspyddid  ymaith  ddwfr  y  môr,  ac  yn  y 
Ue  nesaf  pe  yr  ychwanegid  at  ei  swm.  Tybier  y  gellid  hyspyddu 
ymaith  ddwfr  y  môr  nes  fod  lefel  y  môr  yn  sefyll  mewn  200  o  wrhyd- 
-au,  neu  1200  o  droedfeddi  yn  îs  nag  ydyw  yn  awr ;  pa  gyfnewidîadau 
a  welid  1  Fe  wneid  ychwanegiadau  at  y  tir  ymhob  man  o  amgylch  y 
Cyfandiroedd  mawrion.  Fe  ychwanegid  Prydain  Fawr  at  Gyfandir 
Ewrop.  -Fe  ddeuai  Newfoundland  yn  rhan  o  Amerìca.  Fe  sychid  i 
fyny  Hudson's  Bay.  Fe  ychwanegid  Ynysoedd  Falkland  at  America 
Ddeheuol,  ac  ymhob  man  o  amgylch  y  Cyfandiroedd  fe  ychwanegid 
lleiniau  o  dir  newydd.  Ar  y  cyfan,  fodd  bynag,  ni  chyfnewidiai  brif 
arweddion  y  tir  a'r  dwfr ;  yn  ymarf erol  ni  fyddai  y  moroedd  mawrion 
nemawr  lai  mewn  maint,  ac  ni  fyddai  eu  ffurf  wedi  newid  ond  ychydig. 
Tybier  yn  awr,  ar  y  Uaw  arall,  y  gellid  ychwanegu  at  ddwfr  yr  eigioa 
nes  bod  lefel  y  môr  yn  sefyll  200  o  wrhydau,  neu  1200  o  droedfeddi 
yn  uwch  nag  y  mae  yn  awr.  Yr  effaith  a  fyddai  tansoddi  y  rhan  f wyaf 
o  dir  y  byd ;  y  cwbl,  yn  wir,  oddieithr  yr  ucheldiroedd  a'r  mynydd- 
oedcL  Yn  Ue  y  Cyfandiroedd  ni  a  gaem  glysdyrau  neu  gadwynau  o 
ynysoedd,  ac  fe  fyddai  arweddion  anianyddol  y  belen  wedi  eu  newid 
yn  hollol. 

Mae  y  gwahacniaeth  enfawr  hwn  yn  nghyfartaledd  uchder  y  tir  a 
chyfartaledd  dyfnder  y  môr  yn  awgrymu  fod  arweddion  yr  eigion  o 
fwy  sefydlogrwydd  a  henafiaeth  nag  arweddion  y  tir.  Y  mae  daeareg 
yn  dysgu  fod  yr  holl  dir  wedi  bod  mewn  rhyw  gyfnod  blaenorol  dan 
ddwfr,  ond  nid  y  cwbl,  wrth  reswm,  ar  yr  un  adeg.  Mae  y  ddysgeid- 
iaeth  yma  yn  seiledig  ar  y  ffaith  fod  y  tir  wedi  ei  wneyd  i  fyny  gan 
mwyaf  o  greigiau  y  rhai  a  waddodwyd  mewn  dwfr,  y  rhai  nad  ydynt^ 
yn  wir,  ond  hen  fôrwelyau  wedi  caledu.  Y  mae  wedi  bod  yn  arferol  i 
gymeryd  yn  ganiatäol  f od  y  gwrthwyneb  hefyd  yn  wir,  sef  fod  yr  holl 
fôrwely  wedi  bod  gynt  yn  dir.  Mae  y  ffeithiau  a  osodwyd  ger  bron 
yn  barod,  fodd  bynag,  yn  glir  yn  erbyn  y  golygiad  yna.  Mae  cyfar- 
talódd  dyfnder  yr  eigion  mor  f awr  f el  y  gofynai  gyfnewidiadau  anferth 
mewn  Irfel  i  ddyrchafu  gwely  y  dyfnfor  i  fod  yn  dir,  ac  nid  oes  dim 
arwyddion  yn  y  môrwely  ei  hunan  fod  hyny  erioed  wedi  ei  wmeyd. 
Os  ydyw  y  Ddamcandyb  Nifwlaidd  (NéwUar  Hypothesis)  yn  agos  yn 
wir — ac  y  mae  y  profion  yn  sicr  yn  pwyntio  yn  y  cyfeiriad  hwnw — j 
mae  genym  i  feddwl  am  ein  daear,  draw  yn  y  cynamseroedd  pell,  yn 
grynswth  toddedig  cylchdroadol,  yn  araf  oeri.  Mewn  amser  fe  gyr- 
Eaeddodd  yr  oeri  bwynt  pan  yr  ymffurfiodd  crystyn  y  tu  allan  i'r  cryn- 
«wtìL    -Fel  yr  elai  yr  oeri  ymlaen,  yr  oedd  y  creiddyn  tumewnol  yn 


172  LLENYDDIAETH   NEWYDDIADÜROL   OYMRÜ. 

parhâu  i  ymgrynhoi,  ac  yr  oedd  y  crystyn  allanol,  fel  yr  oedd  ganddo 
i'w  gyfaddasu  ei  hun  at  faintioli  lleihâol  y  creiddyn  oedd  yn  oeri  ac  yn 
ymgrynhoi,  yn  cael  ei  daflu  i  blygion  a  chrychiadau,  fel  croen  crybych- 
lyd  afal  gwywedig.  Yn  y  ffordd  yma,  mae  yn  debygol,  y  cafodd  y  prif 
linellau  eu  nodi  allan.  Yr  oedd  y  rhanbarthau  dyrchafedig — esgyrn 
cefn,  megys,  y  Cyfandiroedd  oedd  i  ddyfod — yn  cael  gweithredu 
arnynt  gan  wlaw  a  dwf r  rhedegog ;  yr  oedd  y  creigiau  yn  cael  eu  dad- 
gyfansoddi  a'u  dinystrio,  a'r  defnydd  yn  cael  ei  gario  i  lawr  gan 
afonydd  a'i  waddodi  ar  hyd  Uinell  yr  arfordir  ar  waelod  y  môr.  Mewn 
amser,.  trwy  ymsigliadau  tir  a  môr,  f e  f yddai  y  môrwely,  yn  agos  at  y 
tir,  gyda'i  waddodiadau,  yn  cael  eu  dyrchafu  i  ffurfio  tir ;  ac  f e  fyddai 
y  Cyfandiroedd  newyddion  felly  yn  raddol  yn  cynnyddu  mewn  Ued — 
y  cynnydd  hwnw,  i  ryw  fesur,  yn  cadw  mewn  cyfartaledd  i'r  lleihâd 
mewn  uchder.  Mae  y  gweithrediadau  hyn,  sydd  wedi  penderfynu 
tyfìad  a  chynnydd  Cyfandiroedd,  wedi  parhâu  i  lawr  hyd  y  dyddiau 
hyn,  ac  ni  allwn  ammeu  na  fydd  yr  un  dinystr  ac  adfíurfiad  yn  myned 
ymlaen  hyd  y  diwedd. 

R.  D.  Roberts. 
Clare  College,  Cawòridge. 


LLENYDDIAETH    NEWYDDIADUROL    CYMRU. 

Un  o  anhebgorion  cymdeithas,  ymhob  gwlad  lle  y  mwynheir  graddau  o 
oleuni  gwybodaeth  a  rhyddid  barn,  ydyw  y  newyddiadur;  a  hawdd 
gan  y  deaÚus  gydnabod  ei  fod  erbyn  hyn  wedi  dyfod  yn  allu  nerthol  er 
da  neu  ddrwg,  yn  ol  y  defnydd  wneir  o  hono.  Er  nad  yn  hollol  yn  yr 
un  ystyr,  eto  gyda  Uawer  iawn  o  briodoldeb,  gellir  cymhwyso  yr  hyn  a 
ddywedir  yn  Llyfr  yr  Actau  am  yr  Atheniaid  at  gorff  mawr  o  bobl 
Prydain  yn  yr  oes  hon,  "  nad  ydynt  yn  cymeryd  hamdden  i  ddim  arall 
ond  i  ddywedyd  neu  i  glywed  rhyw  newydd."  Am  danom  ni,  beth 
bynag  am  yr  Atheniaid,  diau  mai  yr  hyn  sydd  i'w  gondemnio  ynom 
ydyw  "  peidio  cymeryd  hamdden  i  ddim  arall ; "  oblegid  gallem  dybied 
fod  "  dywedyd  a  chlywed  rhyw  newydd  "  mor  gyfreithlawn  ag  ydyw  o 
naturiol  i  bob  dyn.  Ac  er  mai  "  y  peth  a  fu  o'r  blaen  sydd  yr  awrhon," 
y  mae  yr  hyn  a  fu  yn  cael  eu  hadgynnyrchu  yn  barhâus  mewn  bywyd 
gan  amgylchiadau  newyddion,  ac  yn  cael  eu  cyflwyno  i'n  sylw  drwy 
gyfrwng  newyddiadur  mewn  dull  mor  wahanol,  nes  cyfarfod  â'r  duedd 
neu  y  chwilfrydedd  sydd  mor  naturiol  i  blant  dynion  i  wybod  yr  hyn 
nad  oeddynt  yn  ei  wy bod  o'r  blaen. 

Cyn  dyfeisio  y  gelfyddyd  o  argraffu,  ac  ymhell  ar  ol  hyny,  dibynai 
trigölion  y  gwledydd  bron  yn  gwbl  ar  grwydriaid  a  chardotwyr  am 
wybodaeth  oJr  hyn  oedd  yn  myned  ymlaen  y  tu  allan  i'r  cylch  neu  yr 
ardaloedd  yr  oeddynt  hwy  yn  byw  ynddynt;  a  mawr  yr  helynt,  y 
pryder,  a'r  siomedigaethau  a  achosid  gan  ffug  a  gau  adroddiadau  y 


LLENÍDDIAETH    NtíW YDDIADÜROL   CYMRTJ.  178 

genfaint  hon  o  newyddwyr.  Yn  gwybod  y  gwerth  a  osodai  pobl  ar  y 
newydd,  byddai  Uawer  o'r  hyn  a  adroddid  yn  greadigaethau  dychymyg 
yr  adroddwyr  eu  hunain,  ac  aml  i  ddygwyddiad  dibwys  yn  ymchwyddo 
i  faintioli  ffaith  anferth  a  phwysig.  Cof us  genym  glywed  yr  hen  bobl 
yn  adrodd  gynifer  o  weithiau  y  dychrynwyd  hwy  gan  adroddiadau 
disail  am  laniad  y  Ffrancod  mewn  rhyw  gẁr  o  Gymru  yn  nechreu  y 
ganrif,  a'r  mynych  anghyfleusdra  a  barai  hyny  i  níferi  o  deuluoedd  yn 
byw  ar  ein  harfordiroedd.  Engraifft  ydy w  hyny  o'r  math  o  newyddion 
ac  o'r  dull  a  ddefnyddid  i'w  Uedaenu  ar  hyd  ein  gwlad  cyn  dyddiau  y 
"papyr  newydd."  Gwasanaethai  hen  almanaciau  Cymru  yn  yr  eilfed 
ganrif  ar  bymtheg  i  gofnodi  dygwyddiadau  hynod  a  chyffrous ;  a  dyna 
swyddogaeth  rhai  o  brif  faledwyr  Cymru  y  dyddiau  gynt.  Rhigyment 
a  chanent  newyddion  ar  hŷd  a  Uêd  y  Dy wysogaeth,  yn  y  ffeiriau  a'r 
marchnadoedd.  Ond  yn  awr  y  mae  y  newyddiadur  wedi  dyfod  yn 
ffaith  bwysig  yn  hanes  ein  cenedl,  ac  ni  raid  i  wreng  mwy  na  boneddig 
gymeryd  eu  newyddion  yn  "ail  Uaw."  Mae  yn  agos  ato,  mewn  Uyth- 
yrenau  Cymraeg  eglur,  ar  ei  fwrdd  bob  wythnos,  ac  yn  amlach  os 
dewisa,  am  un  geiniog ! 

Y  ffurf  gyntaf  ar  newyddiadur  ag  y  mae  genym  hanes  am  dano 
ydoedd  yr  Acta  Diurna,  neu  Acta  Publica — math  o  groniclau  swyddogol 
a  gyhoeddid  yn  ddyddiol  yn  Rhufain  yn  amser  yr  hen  Weriniaeth. 
Cynnwysai  restr  o  enedigaethau  a  marwolaethau,  cyUid  y  wladwriaeth, 
pris  yr  ŷd,  dyfarniadau  ynadol,  rhyfeloedd  cartrefol  a  thramor,  new- 
yddion  am  adeiladau  cyhoeddus,  angladdau,  a  gẁyrthiau,  ynghyd  a 
chwedlau  carwriaetlioL  Math  o  len-ysgrif  au  oeddynt,  wedi  eu  parotoi  i'w 
gosod  i  fyny  ar  barwydydd  a  muriau  y  ddinas,  fel  y  caffai  pawb  elai 
heibio  gyfle  iV  darllen.  Olrheinir  dechreuad  newyddiaduron  yn  Ewrop 
i  Germany  ac  i  Venice.  Yn  yr  hanner  diweddaf  o'r  bymthegfed  ganrif, 
dygwyd  allan  fath  o  len-ysgrifau  bychain  ar  ffurf  Uythyr,  er  lledaeniad 
yn  Augsburg,  Vienna,  a  dinasoedd  eraill.  Cynnwysa  y  rhifynau  sydd 
ar  gael  hanes  darganfyddiad  America,  buddugoliaethau  y  Tyrciaid, 
rhyfeloedd  Ffrainc  ac  Italy ;  dygwyddiadau  lleol,  megys  dienyddiadau, 
daeargrynfaau,  llosgi  dewiniaid,  baban-lofruddiadau,  &c.  Yn  yr  unfed 
ganrif  ar  bymtheg,  mewn  adeüadau  cyhoeddus  yn  Venetia,  gaUesid 
gweled  papyrau  cyffelyb  drwy  dalu  darn  o  arian  a  elwid  gazzeta;  a  dyna 
barodd  alw  papyrau  newyddion  ar  ol  hyny  yn  Gazettes. 

Y  papyrau  Seisonig  cyntaf  y  mae  genym  hanes  am  danynt  oeddynt 
yn  nheyrnasiad  Iago  I.  Crybwylla  rhai  haneswyr  am  yr  English 
Mercury,  a  haerant  iddo  gael  ei  gyhoeddi  o  dan  nawdd  ac  awdurdod  y 
Frenhines  Elizabeth,  yn  1588 ;  ond  profodd  Mr.  Watts,  o'r  Amgueddfa 
Brydeinig,  mai  ffug  ydoedd  hwnw,  ac  na  chafodd  ei  argraffu  hyd  y 
flwyddyn  1766.  Yn  1619  cyhoeddwyd  y  News  otU  of  Holland;  ond  yn 
1622  yr  argraffwyd  y  newyddiadur  rheolaidd  cyntaf,  wrth  y  titl  o 
Newyddẅn  Neillduol  am  yr  Wythnos  Hon.  Yr  oedd  o  dan  olygiaeth  un 
Nathaniel  Butter.  Yn  adeg  y  Bhyfel  Cartrefol  dechreuwyd  cyhoeddi 
amrywiol  bapyrau  wrth  enwau  rhyfedd  iawn,  yn  ol  natur  y  newyddion 
a  gyhoeddid,  megys  England's  MemorMe  Accidents,  The  Parliamenfs 
Scouts,  The  Scot's  Dove,  The  Parliament  Kite,  The  Secret  Owl,  a'r  News 
from  Hell.  Nid  oedd  yr  hyn  a  elwid  yn  newyddion  y  pryd  hwnw  ond 
gwrachiaidd  i'r  eithaf,  mewn  duU  ac  iaith  hoUol  annheüwng.    Gwnaed 


174  LLENYDDIAETH  JÎEWYDDIADUBOL   OYMBU. 

darparìaeth  gan  y  "  Senedd  Hir  "  fod  i'r  papyrau  a  gyhoeddid  gael  eu 
harolygu  a'u  chwilio  yn  fanwl  cyn  y  caniateid  eu  hargraffu  o  gwbl,  a 
chariwyd  hyny  i  eithafion  pellach  gan  Siarl  II. 

Ond  y  papyr  cyntaf  y  gellid  yn  briodol  ei  ystyried  yn  gyfrwng 
gwybodaeth  anewyddion  cyffredinol  ydoedd  y  Public  InteUviencer9  gan 
Syr  L'Estrange,  yn  1663;  ond  bu  farw  ar  ymddangosiad  y  London 
Oazettef  rhifyn  cyntaf  yr  hwn  a  gyhoeddwyd  yn  1665,  yn  Bhydychain, 
lle  yr  arosai  y  Llys  rhag  difrod  y  pla  oedd  wedi  tori  allan  yn  Llundain. 
Ymhen  pymtheng  mlynedd  drachefn  cyhoeddwyd  yr  Observator  gan  yr 
tin  gŵr,  yr  hwn  a  honai  ei  fod  ef  wedi  sicrhâu  trwydded  gan  y  Llyw- 
odraeth  i  gyhoeddi  adroddiad  Ilawn  o  ddygwyddiadau  na  oddefid  i 
eraill  eu  cyhoeddi.  Ond  er  cymaint  ei  honiadau,  ac  er  mor  fychan 
ei  bapyr,  methai  yn  lân  a  chael  digon  o  newyddion  i'w  lanw.  Gwnai  y 
diffyg  hwn  i  fyny  drwy  ddyfynu  amryw  bennodau  o'r  Ysgrythyr,  a 
gadael  gofod  mewn  amryw  f anau,  er  mwyn  (ebe  y  golygydd),  i'r  dar- 
■Uenydd  gael  lle  i  ysgrifenu  ei  enw  a'i  gyfeiriad  yn  Uawn  ynddynt 
Hyd  deyrnasiad  y  Frenhines  Anne,  ychydig  iawn  ydoedd  nifer  y 
papyrau  a  gyhoeddid  yn  amlach  nag  unwaith  yn  yr  wythnos ;  ond  yn 
herwydd  y  dyddordeb  a  gymerid  yn  hanes  buddugoliaethau  Marlbo- 
rough,  f e  gychwynwyd  dau  ar  bymtheg  ddwy waith  yn  yr  wythnos ;  ac 
yn  1709  sefydlwyd  y  Daüy  Courant,  i  wneyd  ei  ymddangosiad  bob 
dydd.  Yn  1752  gwnaeth  y  Public  Advertiser  ei  ymddangosiad.  Yn 
hwnw  ymddangosodd  llythyrau  yr  ysgrifenydd  enwog  a  ymgyfenwai 
yn  "Junius,"  ac  a  adgyhoeddwyd  gjoiifer  o  weithiau  ar  ol  hyny. 
Cyhoeddwyd  y  Moming  Chronicle  yn  1770,  y  Mommg  Post  yn  1772, 
a'r  Times  yn  1788,  fel  olynydd  i'r  Daily  Unwersal  Begister,  a  gychwyn- 
wyd  dair  blynedd  oyn  hyny.  Ceisiwyd  llethu  yr  ymgais  cyntaf  a 
wnaed  erioed  i  gofnodi  dadleuon  Tŷ  y  Cyffredin  gyda  charchar  a 
dirwy  yn  1771,  ond  dybenodd  hyny  mewn  rhoddi  mwy  o  gyhoeddus- 
rwydd  nag  erioed  i  weithrediadau  gwleidyddol  y  dydd.  Nid  oedd  y 
Times  am  flynyddau  lawer  ar  ol  hyny  ond  papyr  bychan  o  blyg,  rhyw- 
beth  o'r  un  maintioh  â  phedwar  tu  dalen  o  Baner  Cymru  yn  awr.  Ond 
'j  mae  pob  rhifyn  o'r  Times  yn  bresennol  yn  cynnwys  16  o  du  dalenau, 
ac  yn  aml  iawn  24,  a  chynnwysa  yn  gyffredin  dros  5000  o  hysbys- 
iadau. 

Mae  y  llafür  a'r  draul  i  gyhoeddi  newyddiaduron  dyddiol  bron 
tyn  anghredadwy.  Dywedir  i  Syr  Joshua  Walmsley,  A.S.,  golli  dros 
£70,000  yn  sefydliad  y  Daüy  News,  ac  nid  oedd  ef  ond  un  o  nifer 
o'r  perchenogion  gollodd  symiau  cyffelyb.  Y  prif  olygydd  sydd  yn 
arwain  ac  yn  trefnu,  ac  yn  gyfrifol  am  dôn  a  golygiadau  y  papyr. 
Anfynych  y  bydd  ef  ei  hun  yn  ysgrifenu  yr  erthyglau  arweiniol; 
oblegid  y  mae  ganddo  nif er  o  ysgrif enwyr  blaenaf  yr  oes  yn  barod  wrth 
law,  ar  y  rhybudd  lleiaf ,  i  ysgrif enu  erthygl  ar  unrhy w  f ater.  Dywedir 
fod  cyflog  prif  olygydd  y  Times  yn  £5000  yn  y  flwyddyn,  a'r  îs-olygydd- 
ion  yn  £2000  a  mwy.  Mae  yn  amlwg  mai  efelychiad  ydyw  y  leaders, 
neu  yr  erthyglau  arweiniol,  o  gynnwys  y  mân  bapyrau  a  gyhoeddid  yn 
Rhufain  gynt  pan  nad  oedd  gofod,  amser,  na  chyfleusdra  i  gofnodi 
newyddion  cyflawn ;  eu  hamcan  proffesedig  yn  awr  ydy w  elf enu,  tal- 
fyru,  egluro,  a  chwilio  i  mewn  i  helyntion  cyhoeddus  y  dydd. 

Diäu  mai  y  papyr  talaethol  cyntaf  ydoedd  y  Nprwich  Postman,  yn 


LIjENYDDIAÍJTH    NEWÍDDÎÀDUROL   OTMRÜ.  175 

1706.  Yn  ngwaelod-ddalen  y  papyr  hwnw  ceir  nodiad  rhyfedd  iawn: 
"  Ei  bris  ydyw  ceiniog,  ond  ni  wrthodir  dimai !"  Dilynwyd  hwnw  gan 
y  Norwich  Öourant  a'r  Weehly  Pachet,  ac  yn  ddiweddarach  gan  AdarrCs 
Cou*arU,  yn  cael  ei  gyhoedcÛ  yn  Nghaerlleon.  Cyhoeddir  yn  awr  yn 
y  brifddinas  yn  unig  oddeutu  300  o  newyddiaduron — 34  yn  ddydd- 
iol,  ac  oddeutu  2000  yn  y  siroedd  a'r  tréfì  talaethol. 

Yn  nheyrnasiad  y  Frenhines  Anne  codwyd  toll  o  ddimai  ar  bob 
newyddiadur,  yr  hyn  a  chwyddwyd  yn  raddol  i  bedair  ceiniog.  Yn 
1856,  fel  y  mae  Uawer  o'n  darllenwyr  yn  cofio,  dilëwyd  y  doll  yn  hollol; 
dilynwyd  hyny  gan  ddilead  treth  y  papyr,  a  threth  yr  hysbysiadau — 
deunaw  oeiniog  am  bob  hysbysiad  1  Mewn  cysylltiad  â'r  trethi  hyn — 
"  trethi  ar  wybodaeth,"  fel  eu  gelwid,  mae  teyrnged  o  barch  yn  ddyledus 
i'r  diweddar  Wir  Anrhydeddus  Milner  Gibson,  yr  hwn  pan  yn  gydaelod  â 
Mr.  John  Bright  dros  Manchester,  a  ddygai  ei  gynnygiad  ymlaen  yn  Nhŷ 
y  Oyflfredin  flwyddyn  ar  ol  blwyddyn,  gydag  ychycüg  iawn  o  argoelion 
Uwyddiant  yn  y  dechreu ;  ond  o'r  diwedd  llwyddodd  i  ennill  Arglwydd 
Jöhn  Russell  o'i  blaid,  ac  wedi  hyny  Mr.  Gladstone,  ac  fel  ffrwyth  eu 
hymdrech  hwy  yn  benaf  yr  ydym  yn  awr  yn  mwynhâu  gwasg  rydd  ac 
annibynol,  yn  ddiwaraf un  a  diofn  drwg.  Y  mae  awgrym  yn  ddigon 
i'n  darllenwyr  ieuanc  gofìo  i  ba  blaid  yn  y  wladwriaeth  y  maent  yn 
ddyledus  am  gyfryngau  gwýbodaeth  rad  a  chyfleus,  fel  eu  mwynheir 
yn  bresennol  yn  ein  gwlad. 

En  bwriad  wrth  ddechreu  ein  hysgrif  ydoedd  cyfyngu  ein  sylwadau 
at  newyddiaduron  Cymru;  ond  wrth  fyned  ymlaen  barnasom  nad 
annerbyniol  gan  gorff  ein  darllenwyr  fuasai  y  crynodeb  uchod  o  hanes 
sefydliad  a  chynnydd  newyddiaduron  mewn  gwledydd  eraill  heblaw  yr 
•eiddom  ein  hun.  Mae  yn  dygwydd  iJn  meddwl  hefyd  gyffwrdd  â  chwes- 
tiwn  nad  yw  yn  hollöl  y  tu  allan  i  gylch  ymchwiliad  pellach  llengarwyr 
'Cymre^  —  ymha  le  yn  Nghymru  y  dechreuwyd  argraffu  gyntafl 
Barnwn  fod  Gwilym  Lleýn  yn  ei  lyfr,  Llyfçyddiaeth  y  Cÿmry,  wedi 
sefydlu  hawl  tri  lle  o  leiaf  i  ymgystadlu  am  yr  anrhydedd  hwnw — 
Gwrecsam,  Trefhedyn,  a  Chaergybi.  Gwelsom  yn  ddiweddar  honiad 
lled  ëofn  yn  un  o'n  cylchgronau  parchusaf  mai  yn  Modedeyrn  y  gosodwyd 
yr  argraffwasg  gyntaf  i  fyny  yn  y  Dy wysogaeth.  Camgymeriad  hollol 
ydyw  hyny.  Y  mae  Gwilym  Lleyn,  ju  cael  ei  attegu  gan  farn  addfed 
Mr.  Silvan  Eyans,  wedi  profi  i  Lewis  Morris  (Llywélyn  Ddu  o  Fôn) 
osod  gwasg  i  fyny  yn  Nghaergybi,  ac  mai  yno,  yn  1738,  yr  argraffwyd 
Tlysau  yr  Hen  Oesau,  ychydig  ddalenau  yn  unig  o'r  hwn  sydd  i'w 
gael  yn  yr  Amgueddfa  Brydeinig.  Yn  ei  ragymadrodd  dywed  yr  hen 
fardd : — "Pwy  bynag  na  fedro  roddi  gair  da  i  hyn  o  orchwyl,  harddach 
iddo  na  ddywedo  ddim ;  canys  pwy  yn  ei  gof  a  darawai  y  llaw  a  f 'ai  yn 
cynnyg  cymhorth,  er  gwaeled  a  fyddai,  ac  nid  yw  yn  chware  teg 
enlHbio  gẃr  yn  ei  gef n.  Beth  a  wyddech  na  f edr  ateb  drosto  ei  hun, 
pe  yn  y  fan?  Os  ffol  a  fum  i  fyned  i  gost  fawr  er  lles  i'm  gwlad 
(dybygwn  i),  y  peth  lleiaf  ellwch  ei  wneyd  ydy w  esgusodi  gŵr  gwirion. 
Pwy  a  ŵyr  flas  peth  nes  ei  brofi  1  Wele,  gan  hyny,  yn  dyfod  i  ofyn  eich 
nodded  forwyndod  yr  argraffwasg  gyntaf  erioed  yn  Ngioynedd"  Pe  buasai 
argraffwasg  arall  yn  flaenorol  i  hyn  yn  Modedeyrn,  pwy  fuasai  yn 
gwybod  yn  well  na  Lewis  Morris?  Pe  felly,  amlwg  na  ddywedasai 
mai  yr  eiddo  ef  ydoedd  "morwyndod  yr  argraffwasg  gyntaf  yn  Ngwyn- 


176  LLBNfDDIAETH   NEWTDDIADUfiOL   OtMBÜ. 

edd."  Crybwyllir  am  lyfr  arall,  Hóll  Ddyledswydd  Dyn,  wedî  ei 
argraffu  yn  Ngwrecsam  gan  Edward  Wicksteed  yn  1718.  Y  mae  Mr. 
Silvan  Evans  yn  ammeu  Gwilym  Lleyn,  am  na  ddywedasai  iddo  ei 
weled,  ac  y  mae  rhywbeth  yn  amwys  iawn  yn  yr  hanes  a  ddyry  o'r 
llyfr ;  a  barn  Mr.  Evans  ydy w  mai  yr  Eglurhâd  o  Gatecism  Cyntaf  y 
Gymanfa  a  gyhoeddwyd  yn  Nhrefhedyn,  ger  Castellnewydd  Emlyn, 
ydoedd  y  llyfr  Cymraeg  cyntaf  a  gyhoeddwyd  yn  Nghymru,  yn  y 
flwyddyn  1719. 

Y  cyhoeddiad  cyf nodol  cyntaf  a  ddaeth  allan  yn  Gymraeg  ydoedd 
"  Trysorfa  Gwybodaeth,  neu  Eurgraum  Cymraeg,  pris  3  ceiniog  yn  unig. — 
Argraffwyd  gan  Ioan  Ross,  Caerfyrddin."  Cyhoeddwyd  pymtheg  rhif- 
yn  o  hono,  o  Mawrth  Sydd,  hyd  ddydd  Sadwrn,  Medi  löeg,  1770. 
Deuai  allan  bob  pythefnos — pob  rhifyn  yn  32  o  dudalenau  wythplyg 
bychan.  Yr  wyth  tu  dalen  diweddaf  a  gynnwysai  "Newyddion  Cartrefol 
a  Phellenig — Ateb  y  Brenin  i  Ddinasyddion  Llündain — Cyfarchiad  y 
ddau  Dŷ  o  Barliament  i'r  Brenin — Hanes  rhyfeddol  o'r  modd  y  Gor- 
chymynodd  Ymherawdwr  y  Twrciaid  i'w  ddeiliaid  gadw  diwrnod  o 
ympryd  a  gweddi — Hanes  am  lofruddiaeth  ganol  dydd  yn  Sir  For- 
ganwg — Byr  hanes  o  Eisteddfod*  Henffordd  ar  lofruddion,"  &c,  &c. 
Cynnwysiad  y  trydydd  rhifyn  ydyw  yr  hyn  a  ddyfynwyd;  y  mae 
cynnwysiad  yr  ail  rifyn  wedi  ei  gyhoeddi  yn  y  Traethodydd  am  1849, 
tu  daL  58,  ac  y  mae  i'w  gael  hefyd  yn  Nhraethodau  Llenyddol  Dr. 
Edwards,  tu  dal.  567.  Golygwyr  yr  Ewgrawn  oeddynt  y  Parch.  Peter 
Williams,  ac  Ifan  Thomas,  yr  argraffydd.  Brud  a  Sylwydd  ydoedd 
gyhoeddiad  arall  o'r  un  natur  a  gyhoeddwyd  yn  Llynlleifiad  yn  yr  un 
flwyddyn ;  ond  nid  ydy w  yn  cael  ei  gofnodi  yn  Llyfryddiaeth  y  Cymryt  ac 
ni  chrybwyllir  am  dano  gan  Gwilym  Mai  yn  ei  draethawd  buddugol  yn 
Eisteddfod  y  Fenni  ar  "  Gyhoeddiadau  y  Cymry."  Mae  yn  ymddangos 
nad  oedd  hwnw,  fel  yr  Eurgrawn,  ond  o  fyr  barhâd.  Yn  1793  argraff- 
wyd  y  Cylchgrawn  Cymreig,  o  dan  olygiaeth  Morgan  Rhys,  yr  hwn  a 
ymadawodd  yn  fuan  ar  ol  hyny  i'r  America.  Daeth  y  Cylchgrawn  i'w 
derfyn  yn  bum'  chwarter  oed  (cyhoeddiad  chwarterol  ydoedd),  yn  y 
flwyddyn  1794.  Cychwynwyd  y  Drysorfa  Gymysgedig  yn  1795,  gan  y 
Parch.  Thomas  Eyans  (Tomos  Glyn  Cothij.  Unwaith  yn  y  chwarter  y 
bwriadwyd  i  hwn  fod,  ond  ni  ddaeth  allan  o  hono  ond  tri  rhifyn.  Y 
cyhoeddiad  nesaf  y  ceiswyd  ei  sefydlu  ydoedd  y  Geirgrawn  Cymreig,  o 
dan  olygiaeth  y  Parch.  D.  Daries,  Treffynnon.  Baich  yr  achwyniadau 
yn  erbyn  y  cyhoeddiad  hwn  ydoedd  ei  fod  yn  rhy  boliticaidd — yn 
ymosod  ar  y  Llywodraeth,  ac  yn  creu  ysbryd  gwrthryfel  yn  y  wlad. 
Yn  y  Geirgrawn  yr  argraffwyd  cân  Tomos  Glyn  Cothi  yn  erbyn  y 
Llywodraeth,  am  yr  hyn  y  cymerwyd  ef  i'r  ddalfa,  y  dedfrydwyd  ef  i 
ddeuddeng  mis  o  garchar  yn  Nghaerfyrddin,  ac  y  bu  ddwywaith  yn.y 
stoclcs.  Bu  y  cylchgrawn  hwn  farw  yn  flwydd  oed.  Y  cyhoeddiâd 
nesaf  a  wnaeth  ei  ymddangosiad  ydoedd  y  Drysorfa,  o  dan  olygiaeth 
y  Parchedigion  Thomas  Charles,  a  Thomas  Jones,  DinbycL  Cyhoedd- 
wyd  tri  rhifyn  yn  1799,  dau  yn  1800,  ac  un  yn  1801.  Gwnaeth  yr 
Eurgrawn  Wesleyaidd  ei  ymddangosiad  yn  1809,  ac  yn  ddiweddarach,  y 
Dysgedydd,  ac  amryw  o  gyhoeddiadau  cyfnodol  eraill.     Gwelir  fod  y 

*  &air  a  aríeríd  gan  tai  y  pryd  hÿnÿ  aiu  aèáiAes. 


LLENYDDIAETH   NEWYDDIADÜROL   CYMRU.  177 

cyhoeddiadau  hyn  yn  llanw  bwlch  oedd  yn  Uenyddiaefch  Oymru  yn 
nghyfnod  cyntaf  y  ganrif  hon  drwy  gyfuno  y  newyddiadur  â'r  gwasan- 
aeth  arall  a  wnaent  i'w  gwlad,  ac  i'r  gwahanol  gyfundebau  oedd  yn 
gofalu  am  danynt.  Dyma  yr  unig  gyfryngau  oedd  gan  ein  tadau  i'w 
cyflenwi  â  gwybodaeth  gyffredinol  a  chredadwy  am  helyntion  gwladol 
y  dydd ;  a  hynod  f el  y  gwerthf awrogid  yr  adran  hono  o'r  cylchgrawn  a 
roddai  syniad  iddynt  am  yr  hyn  fyddai  yn  myned  ymlaen  y  tu  allan  i'r 
byd  bach  yr  oeddynt  hwy  yn  troi  ynddo. 

Ond  yr  ymgais  gwirioneddol  cyntaf  a  wnaed  tuag  at  sefydlu  yr  hyn 
yn  briodol  ellir  ei  alw  yn  newyddiadur  ydoedd  yn  Ionawr  1,  1814,  pan 
y  cychwynwyd  Seren  Gomer.  Yr  oedd  o  ran  ffurf  a  threfn  yn  newydd- 
iadur.  Dygid  hi  allan  yn  wythnosol  am  y  flwyddyn  hono,  ac  i  fyny 
hyd  fis  Awst  y  flwyddyn  ganlynol.  Y  golygydd  ydoedd  yr  haedd- 
barch  a'r  enwog  Joseph  Harris;  a'r  argraffydd,  Mr.  David  Jenkins. 
Ar  ol  ei  ddwyn  ymlaen  o  dan  lawer  o  anfanteision,  yn  rhifyn  85,  sef  y 
diweddaf,  dywed  y  Golygydd : — "  Wele'r  Seren  wythnosol  yn  machludo; 
dyma'r  rhifyn  olaf  o'n  newyddiadur,  a  hyny  i  gyd  am  nad  yw  y  gefnog- 
aeth  yn  ddigonol. "  Newidi wyd  ei  ddull  wedi  hyny,  a  daeth  allan  am  gryn 
amser  yn  gyhoeddiad  pythefnosol,  8plyg,  am  dair  ceiniog  y  rhifyn; 
ond  ar  gais  amryw  o'i  gefnogwyr  gwresocaf,  cymerodd  cyfnewidiad 
arall  le  yn  dra  buan — penderfynwyd  ei  ddwyn  allan  bob  mis,  am  bris 
cymaint  arall,  sef  chwe'  cheiniog.  Gwnelai  Seren  Gomer  ynddi  ei  hun 
destun  erthygl  neu  ddarüth  ddyddorol.*  Yr  oedd  yn  gyhoeddiad  o 
nodwedd  gwir  genedlaethol,  a  gallai  restru  ymysg  ei  ysgnfenwyr  wein- 
idogion  dysgedig  o  bob  enwad,  a  llu  mawr  o  feirdd  a  Uenorion  na  bu 
"gynt  na  chwedyn  "  eu  godidocach.*  Hyd  ag  yr  ydym  ni  yn  gwybod, 
ni  wnaed  un  ymgais  ar  ol  hyny  i  gychwyn  yr  un  papyr  teilwng  o'r  enw 
newyddiadur,  hyd  nes  y  dygwyd  Gronicl  yr  Oes  allan  gan  Mri.  John  ac 
Evan  Lloyd,  yr  Wyddgrug,  yn  nechreu  y  flwyddyn  1835.  Ei  olygydd 
ydoedd  y  Parch.  Roger  Edwards ;  felly  priodol  iawn  ydyw  i  urddasol- 
ion  y  wasg  Gymreig — y  cyfryw  yn  ol  braint  a  defawd  a  arfcrant  y 
rhagenw  "  Ni " — ^gydnabod  yr  hybarch  weinidog  o'r  Wyddgrug  fel  eu 
tad  hwy  oll,  canys  mae  yn  amlwg  mai  efe  ydyw  y  golygydd  newydd- 
iadurol,  os  nad  y  golygydd  cylchgronol  hefyd,  hynaf  sydd  yn  fy w  yn 
Nghymru  heddyw.  Y  mae  eto  yn  fyw  nifer  bychan  o  hen  ddarllenwyr 
y  Cronicl  a  feddant  adgofion  melus  am  yr  hyfrydwch  a  fwynhäent 
uwch  ben  ei  du  dalehau,  ac  y  maent  yn  parhâu  i  ofidio  yr  awr  y  bu  raid 
iddo  yntau,  ar  ol  gwasanaethu  ei  genedlaeth  am  ychydig  flynyddau, 
"rodio  llwybr  ar  hyd  yr  hwn  ni  ddychwelai."  Sicrheir  i  ni  i  gyhoedd- 
iad  o'r  enw  Y  Papyr  Newydd  Cymraeg  ddyfod  allan  o  wasg  Mr.  Lewis 
Evan  Jones,  Caernarfon,  yn  1836;  ond  er  mwyn  osgoi  y  doll  ar 
newyddiadur,  ni  chyhoeddid  ef  ond  unwaith  y  mis.  Yn  1838  cych- 
wynwyd  y  Gwron  Cymreig ;  ei  argraffydd  ydoedd  Mr.  Josiah  Thomas 
Jones,  Caernarfon,  a'i  olygydd  am  gryn  amser  ydoedd  yr  enwog  fardd 
a  llenor,  Mr.  Wm.  Ellis  Jones  ( Cawrdaf).    Parhaodd  i  ddyfod  allan  o 

*  Pris  rhifynau  cyntaf  y  Seren  wythnosol  ydoedd  chwech  a  dimai  yr  un ;  yn  (Jorçh.  12, 
1815,  cwyna  Gk>mer  ei  bod  ar  ddinann.  ac  i  geisio  arbed  hyny  cyfyd  bris  y  papyr  ì  wyth 
ceiniog,  ond  Awst  9fed  cyhoedda  ei  bod  wedi  diflanu.  Ni  chynnwysai  erthygl  arweimol, 
ac  amlwg  yw  ei  fod  yn  hynod  ochelgar  rhag  ysgrifenu  dim  yn  erbyn  Llywodraeth  y  dydd. 
Gwelwn  ynddi  fath  o  grynodeb  o  newyddion  o  dan  y  penawd  "Âdfyfyriad." 


178  LLENYDDIAETH   NBWTDDIADUBOL    CFMRO 

dan  yr  enw  hwnw  am  ddwy  flynedd,  sef  hyd  ddiwedd  y  flwyddyn  1839, 
ond  aT  ddeehreu  y  flwyddyn  1840  newidiwyd  ei  enw  a  galwyd  ef  Ý 
Ghjoron  Odyddol,  er  mwyn  sicrhâu  iddo  well  derbyniad  gan  yr  Odyddiou, 
y  rhai  oeddynt  yn  dra  llíosog  y  pryd  hwnw  yn  y  Deheudir.  Adgyfod- 
wyd  y  Gwron  Cymreig  drachefn  ymhen  blynyddau  ar  ol  hyny  gan  Mr. 
J.  T.  Jones,  a  sicrhäwyd  gwasanaeth  Caledfryn  yn  olygydd ;  ond  troes 
yr  anturiaeth  hono  hefyd  allan  yn  fethiant.  Ar  y  9fed  o  Fai,  1839, 
daeth  y  rhifyn  cyntaf  allan  o'r  Protestant,  newyddiadur  pythefnosol, 
pris  tair  ceiniog ;  argreffid  ef  ar  y  cyntaf  yn  y  Wyddgrug,  gan  y  Meistri 
Hugh  ao  Owen  Jones,  a  golygid  ef  gan  nifer  o  weinidogion  yr  Eglwys 
Sefydledig.  Gan  y  tybid  fod  y  darfodedigaeth  wedi  ymaflyd  yn  ei 
gyfansoddiad,  symudwyd  ei  drigf an  i  lànau  Tegid,  ac  argreffid  ef  am  beth 
amser  gan  Mr.  R.  Saunderson,  Bala.  Yr  adeg  hono,  os  da  yr  ydym  yn 
cofio,  daeth  i  sawru  yn  drymach  nag  arfer  o  eglwysyddiaeth,  a'r  peth 
nesaf  geir  yn  ei  hanes  ydyw  iddo  farwl  Udgorn  Cymru  ydoedd 
gyhoeddiad  politicaidd  a  hanner  newyddiadurol,  argraffedig  yn  Merthyr 
Tydfil,  gan  David  John  a  Morgan  Williams,  mewn  swyddfa  a  godwyd  yn 
neillduol  at  hyny,  yn  1840.  Ni  chyhoeddid  ef  ond  unwaith  yn  y  mis. 
Dadleuai  dros  yr  hyn  a  elwid  yn  "  Chwe'  Phwynt  y  Siarter,"  a  pherthynai 
i'r  Siartiaid,  oeddynt  yn  dra  U'íosog  y  pryd  hwnw  yn  siroedd  Mynwy  a 
Morganwg.  Yr  oedd  yr  ysgrifau  o  natur  gynhyrfus,  yn  cael  eu  coginio 
yn  fedrus  ar  gyfer  chwaeth  ac  egwyddorion  y  blaid  hono.  Nid  ydym 
yn  gwybod  hŷd  ei  oes,  heblaw  ein  bod  yn  deall  na  bu  fyw  yn  hir,  am 
fod  y  golygydd  yn  cwyno  yn  un  o'i  rifynau,  er  "  fod  iddo  gylchrediad 
y  tu  hwnt  i'r  un  cyhoeddiad  arall,  nad  oedd  yn  cael  y  gef nogaeth  a 
deilyngai."  * 

Yn  1843  sefydlwyd  yr  Amserm.  Ei  olygydd  a'i  gyhoeddwr  cjmtaf 
oedd  Mr.  John  Jones,  argraffydd,  Castle  Street,  Liverpool.  Un  o'i 
brif  ysgrifenwyr,  ac  yn  ddilynol  ei  olygydd  cyson  am  rai  blynyddau, 
ydoedd — chwith  iawn  genym  orfod  ei  ysgrifenu  erbyn  hyn — y  diweddar 
Barch.  W.  Eees  (Hiraethog);  ac  wedi  hyny,  ar  ei  ol  ef,  Ieuan  Gwyllt 
Ni  phetruswn  ddyweyd  fod  sefydliad  yr  Amserau  yn  ddechreu  cyfnod 
newydd  yn  hanes  boHtieaidd  Cymru ;  a  rhaid  addef  mai  Gwilym  Hir- 
aethog  yn  y  papyr  hwn  a  greodd  farn  gyhoeddus  ac  annibynol  yn  ein 
mysg  ni  fel  cenedl.  Drwy  ei  ddull  goleu  a  hyfedr  ef  yn  gosod  cwest- 
iynau  y  dydd  o  flaen  y  werin  Gymreig,  Dwyddodd  i  gael  gan  y  bobl 
ddeall  a  sylweddoli  egwyddorion  ar  wahân  i  bersonau.  Ychydig, 
mewn  cymhariaeth,  o'r  etholwyr  y  pryd  hwn  oedd  yn  deall  nac  yn  talu 
dim  sylw  i  faterion  politicaidd ;  a  throai  yr  etholiad  bron  yn  wastad 
ar  begwn  personol — gwaed,  achau,  a  dylanwad.  Crochlefai  y  bobl, 
"Syr  Watcyn,  brigyn  ein  bro,"  "Mostyn  am  byth,"  ac  ymladdent  hyd 
farw  dros  y  Fychaniaid,  y  Pennantiaid,  a'r  Bwcleiod ;  ni  feddent  ond 
dirnadaeth  wan  am  ddyben  a  natur  y  bleidlais  a  ymddiriedid  iddynt. 
Difyr,  ffraeth,  a  doniol  ydoedd  Uythyrau  "  'Rhen  Ffarmwr."    Dysgai 

*  Tn  1839  dygwyd  allan  Cylchgrawn  Bhyddid  yn  Nghaemarfon,  i  ddadlen  egwydd- 
orion  Masnach   Rydd.      Matn  o  newyddiadur   pythefhosol    ydoedd  hwn,    vn    cae|  ei 

Sfhoeddi  gan  "Gynghrair  diddymiad  Deddfau  yr  Yd."  BS  olygydd  ydoedd  Mr.  Wadter 
riffîth,  o  Bethesda,  yn  Arfon,  yr  hẃh  ar  nn  adeg  a  gyflogwyd  i  ddarlithio  droe  y 
Oynghrair  yn  Nghymrn.  Dywedir  fod  Caledfryn  wedí  ysgrifenu  llawer  iddo,  a'i  fod  yn 
bapyryn  lled  aUuog.  DeaUwn  na  pharhtfodd  i  ddyfod  allan  ond  am  ychydig  gyda 
blwyddyn. 


LIJBNYDDUBTH   NEWYDDIADUBOL   OYMBU.  179* 

wîrîoneddau  syml  i'r  bobl  mewn  iaith  werinaidd  a  phoblogaidd,  nes 
goglais  teimlad  a  chyrhaedd  calon  y  darllenydd,  a  hyny  mewn  ffordd 
a  osododd  argraff  annileadwy  ar  feddwl  a  chymeriad  y  genedl.  Yr  oedd 
ymddyddanion  "Ysolyr  o'r  Fferyllfa"  (Mr.  T.  Jones,  Glan  Alun),  a 
"Meddyliau  Meddyliwr"  (Mr.  Eleazar  Roberts,  Liverpool),  ymysg  y 
mwyaf  cymeradwy  o  gynnyrchion  yr  Amserau,  ac  yn  agosaf  at  eiddo 
"  'Rhen  Ffarmwr  "  o  ran  poblogrwydd.  Tymhestlog  a  gerwin  fu  gyrfa 
yr  Amserau  yn  Lerpwl ;  bygythid  ef  â  chyf raith,  a  bu  yn  amddiffyn  ei 
hun  fwy  nag  unwaith  mewn  Uys  barn.  Yr  oedd  John  Jones  a  Hir- 
aethog  yn  gyfeillion  calon  i'w  gilydd ;  a  nosweithiau  blinion  a  digwsg  a 
dreuliai  y  dd&u  pán  y  byddai  "Uythyrau  twrneiod"  yn  disgyn  fel 
cawod  o  eira  ar  eu  pen,  bron  o  bob  cyfeiriad  yn  Nghymru.  Gwaith 
Mr.  Jones  yn  benaf  gyda'r  Amserau  ydoedd  talfyru,  torfynyglu  goheb- 
iaethau,  a  chrafu  beirdd  ieuainc  a  fynent  fod  y  "  wir  awen  "  wedi  ym- 
nythu  yn  eu  penglogau,  a  hyny  a  wnai  hyd  at  waed.  Dywedir  i  ni 
gan  un  a'i  hadwaenai  yn  dda  mai  cimwch  o  hen  ddyn  mawr,  llaeswep, 
trwynfachog,  clôsfyr,  hetdolciog,  oedd  efe  o  ran  ei  berson,  yn  ymhy* 
frydu  mewn  ac  yn  alluog  i  dynu  "  y  crib  bras  "  drwy  ohebwyr  dibrof- 
iad  ao  anystywallt.*  Dilynwyd  ef  gan  Mr.  John  Lloyd  fel  argraffydd, 
yn  1848— blwyddyn  y  cyffroadau  mawrion  ar  y  Cyfandir,  helyntion  yr 
hon  fu  yn  destun  darlith  boblogaidd  iawn  gan  Hiraethog  ar  hyd  a  lled 
y  Dywysogaeth.  Oddeutu  yr  un  amser  cyhoeddwyd  y  Gronid  Wythr 
nosol  yn  yr  un  swyddf a,  am  yr  hwn  y  gof alai  Llew  Llwyf o ;  ond  buan 
y  daethpwyd  i  ddeall  mai  eithaf  gorchest  ydoedd  cynnal  un  papyr 
Cymraeg  o'r  un  lle  ac  o  fewn  ychydig  ddyddiau  i'w  gilydd;  Wrth 
ystyried  hyn,  ac  amgylchiadau  eraifi,  wedi  gwneyd  ei  foesgyfarchiad 
ymadawol,  ymostyngodd  y  Cronicl  i'r  anocheladwy.  Ond  yr  hyn  a. 
grogai  fel  maen  melin  wrth  wddf  yr  Amserau  ydoedd  "y  trethi  ar 
wybodaeth" — toll  mewn  ffurf  o  stamp  coch  y  Llywodraeth  ar  ei  gongl, 

*  Wedl  i  ni  yserifenu  yr  uchod  cawsom  y  fraint  o  ddarllen  anerchiad  a  barotoisid  gan 
Dr.  Rees  i  gydnabod  yr  anrhydedd  osodwyd  arno  çan  Gymdeithas  Anrhydeddna  y  Crmro- 
dorion  yn  cyflwyno  ei  bathodyn  cyntaf  iddo,  ac  md  amhriodol  fyddai  gwneyd  y  dyfyniad 
a  ganlyn  o  hono,  yn  enwedig  pan  welir  ei  fod  yn  cywiro  rhai  camgymeriadan  oTr  eiddom : 
— "  Wedi  fy  symudiad  i  Liverpool,  yn  Mai,  1843,  bum  i  a'm  diweddar  çyfaill,  Mr.  John 
Jonea,  o  Caatle  Street  yno,  argraffydd  a  llyfrwerthydd,  gŵr  parchoa  ìawn  gan  ei  gyd- 
genedí  vn  y  dref,  a  chan  y  Saeson  yr  un  modd,  yn  Gymro  gwladgarol,  ac  yn  Gymreigydd 
gwych — buom,  meddaf,  yn  cydymgynghori  llawer  â'n  gilydd  o  dro  i  dro,  a  allem  anturio 
gwneyd  un  cynnyg  arall  i  sefydln  newyddiadnr  Cymreig.  O'r  diwedd  cytunasom  i 
roddi  prawf.  Tr  oedd  Mr.  Jones  i  ddwyn  y  draul  o  argraffu  a  chyhoeddi,  a  gofalu  am 
ddosbarth  y  newyddion  cartrefol,  y  marchnadoedd,  gohebiaethau,  a  hysbysiadau,  a  min- 
nan  i  ymgymeryd  â'r  olygiaeth,  yr  erthyglau  arweiniol,  newyddion  tramor,  a'r  adroddion 
seneddol  yn  ddidâl,  ond  papyr  i  ysgrifenu  arno,  ac  inc  i  ysgrifenu  âg  ef ;  ac  ar  y  23ain  o 
Awst,  1843,  daeth  y  rhifyn  cyntaf  o'r  Amserau  allan.  Nid  oedd  nifer  ei  dderbynwyr  ar 
y  cychwyn,  er  pob  ymdrech  a  wnaethid  i  daenu  bysbysiadau  am  dano  ymysg  ein  cyd- 
wladwyr,  ac  i'w  hannog  i'w  dderbyn,  ond  tua  phedwar  cant.  Dygid  ef  allan  yn  bythef- 
nosol  ar  y  cyntat  Wedi  gwneyd  y  prawf  am  tua  chwe'  mis,  gwelodd  Mr.  Jones  ei  fod 
yn  colli  swm  o  arian  ar  bob  rhifyn,  ac  nad  oedd  nifer  y  derbynwyr  yn  cynnyddu  ond 
ychydig,  a  phenderfynodd  roddi  yr  anturiaeth  i  fyny,  ac  archodd  i  nî  barotoi  erthygl 
erbyn  y  rhifyn  nesaf  i'w  gosod  yn  ngenau  yr  Amserau,  fel  ei  genad  olaf  at  ei  dderbynwyr. 
Taer  erfyniais  arno  ei  barhâu  am  ychydig  amser  ymhellach,  fod  genyf  rywbeth  mewn 
golwg  a  allai,  hwyrach,  fỳnu  sylw  ac  ennill  derbynwjrr  newyddion,  Boddlonodd  yntau 
î  hyny.  Yn  ganlynol  ymddangosodd  'Llythyrau  'Rhen  Ffarmwr'  ynddo,  yn  cyn- 
nwys  sylwadau  ar  arferion-a  defodau  y  wlad,  a  helyntion  y  dydd, .  y  senedd,  &c.,  wedi  eu 
hrsgrìfenu  yn  iaith  lafar  y  ẃerin  yn  ucheldiroedd  Gosledd  Cymru.  Llwyddodd  yr 
abwyd.  Cyûnyddodd  nifer  y  derbynwyr  fesur  y  degau  bob  wythnos  (bob  yn  ail  wythnos 
y  cyhoeddid  y  papyr),  a  daeth  golwg  obeithiol  ar  yr  achos." 


180  LLENYDDIAETH  NEWYDDIADUROL  OTMRÜ. 

toll  ar  y  papyr,  a  tholl  o  ddeunaw  ceiniog  ar  bob  hysbysiad.  Fel  yr 
ymdrech  olaf  am  fywyd,  symudodd  yr  argraffydd  i  Ynys  Manaw,  gan 
fod  rhyddid  yno  i  gyhoeddi  papyrau  yn  ddidreth.  Ond  ni  bu  yno  ond 
ychydig  wythnosau  na  alwyd  sylw  Canghellydd  y  Drysorfa  at  yr 
ymgais  "  annheg  "  yma  i  osgoi  y  trethi,  gan  ei  fod  yn  eithaf  hysbys  nad 
oedd  yn  cael  ei  argraffu  er  budd  yr  ynyswyr.  Buan  y  bu  raid  iddo 
droi  ei  wyneb  yn  ol  tua'i  hen  gartref,  yr  hyn  a  wnaeth,  fel  y  gallesid 
dysgwyl,  mewn  ysbryd  anfoddog  a  grwgnachlyd  iawn.  Oddeutu  yr 
adeg  hono  ymgyfarfu  pwyllgor  Eglwysig  yn  Mangor  i  ystyried  y  ffordd 
oreu  i'w  chymeryd  i  wrthweithio  dylanwad  niweidiol  a  gwenwynig  y 
wasg  yn  Nghymru,  gyda  chyfeiriad  neillduol  at  yr  Amserau.  Pender- 
fynwyd,  ar  ol  tanysgrifio  swm  gweddol  o  arian,  i  sefydlu  y  Cymro; 
8icrhäwyd  gwasanaeth  Mr.  Hugh  Williams  (Cadjan)  fel  golygydd  ac 
argraffydd.  Daeth  Cadfan  i  lawr  o  Lundain  yn  un  swydd  at  y  gor- 
chwyl  hwnw ;  "  ac  wele,"  yn  ngeiriau  Hiraethog,  pan  ddaeth  y  rbifyn » 
cyntaf  o'r  Cymro  i'w  law,  "  y  mynydd  mawr  Eglwysig  yn  Mangor,  ar  ol 
bod  am  rai  wythnosau  mewn  gwewyr,  o'r  diwedd  a  esgorodd  ar  lygoden 
eglwysl"  Ond,  er  help  a  nawddogaeth  prif  fonedd  ac  urddasolion 
Eglwysig  chwe  sîr  Gogledd  Cymru,  "  byr  o  ddyddiau  a  Uawn  o  helbul " 
ydoedd  tynged  y  Cymro,  druan.  Gwariodd  lawer  o'i  dda  ar  íeddygon ; 
symudodd  i  Dreftynnon,  i  edrych  pa  effaith  gaffai  newid  awyr  ar  ei 
gyfansoddiad  nychlyd.  Cafodd  yno  y  fantais  hefyd  o  ymdrochi  yn 
nyfroedd  cysegredig  Gwenfrewi,  a  mwynhâu  ymgeledd  gysurlawn  hen 
famaeth  brof edig  o'r  enw  Morris — un  oedd  yn  cyflawni  lle  yr  anghyf- 
arwydd,  ac  argraffydd  wrth  ei  alwedigaeth.  Ond  er  gofal  ac  ymgeledd 
yr  hen  chwaer  a  enwyd,  bu  farw  yn  edwinol  ei  ysbryd,  ac  yn  oedran 
diniweidrwydd,  yn  Ninbych,  i'r  hwn  le  y  symudodd  yr  argraffydd  i 
fyw.     Ni  chwanegwn.     "  Heddwch  i'w  lwch." 

Yn  1854 — adeg  rhyfel  y  Crimea — daeth  allan  yn  bapyr  ceiniog  Yr 
Eerald  Cymraeg,  o  dan  olygiaeth  Mr.  James  Evans.  Yr  oedd  ei  bris, 
yr  adeg,  a'i  gysylltiad  â'r  swyddfa  y  cyhoeddid  ef  ynddi,  yn  fanteisiol 
iawn  i  sicrhâu  cylchrediad  Uiosog.  Gwnaeth  y  golygydd  ei  ran  yn  dda 
3r  poblogeiddio  y  newyddiadur  ymysg  dosbarthiadau  gweithiol  ac  an- 
narUengar  Cymru,  y  rhai  ar  ol  hyny  a  arweiniwyd  i  chwilio  am  arlwy- 
aeth  fwy  chwaethus  mewn  cyhoeddiadau  eraül.  Yn  mlynyddau  cyntaf 
yr  Herald  nid  oedd  ynddo  yr  un  erthygl  arweiniol ;  teflid  ei  golofnau 
yn  rhydd  i  bob  plaid  wyntyllio  eu  hamrywiol  gŵynion,  yr  hyn  a  ddy- 
benai  yn  fynych  mewn  ffrwgwd  isel  ac  annosbarthus.  Hawdd  ydoedd 
canfod  fod  ynddo  feithriniad  caredig  i'w  gael  i  ohebwyr  ieuainc  ar  ei 
dudalenau;  ond  camddefnyddiwyd  y  rhyddid  hwnw  mewn  modd 
dybryd  lawer  gwaith  wrth  ei  osod  yn  gareg  f arch  i  hogiau  dibrofiad  a 
digymeriad  ymddyrchafu  i  gyhoeddusrwydd,  ar  draul  diystyru  rheolau 
symlaf  dadl  dêg,  a  thrwy  ymosod  yn  Uechwraidd  ar  rai  o  gymeriadau 
dysgleiriaf  y  wasg  a'r  pulpud.  Y  canlyniad  fyddai,  elai  y  bechgyn  hyn 
yn  anhawdd  eu  trin — yn  gystal  ar  yr  aelwyd  gartref  ag  yn  yr  eglwysi 
ac  yn  yr  Ysgol  Sabbothol. 

Yn  fuan  ar  ol  cychwyniad  yr  Eerald  sefydlwyd  y  Telegraph,  yn 
swyddfa  Mr.  Hugh  Humphreys,  Caernarfon.  Ni  chynnwysai  ond 
newyddion  heb  un  esboniad  nac  annogaeth.  Gwelodd  y  cyhoeddwr 
anturiaethus  ffordd  fwy  rhagorol  i  wasanaethu  ei  wlad  ac  i  ymgyf- 


LLENYDDIAETH   NJfiWYDDIADUUOL   CYMBü.  181 

oethogi,  a  rhoes  derfyn  ar  ei  gyntafanedig  cyn  ei  fod  ond  ychydig 
o  fisoedd  oed.  Gwnaed  ymgais  arall  gan  ŵr  o  Gaernarfon,  Mr.  Richard 
Davies,  i  sefydlu  newyddiadur  o  olygiadau  annibynol  wrth  yr  enw 
Sylwedyddy  yn  cael  ei  argraffu  yn  Nghaergybi  gan  y  Meistri  L.  ac  E. 
Jones.  Yr  oedd  golwg  addawol  arno  am  rai  wythnosau,  ac  erthyglau 
gwir  alluog  yn  ymddangos  yn  wythnosol  yn  ei  golofnau ;  ond  fel  llawer 
un  o'i  flaen,  nid  oedd  y  cyhoeddwr  erioed  wedi  bwrw  y  draul  cyn  ei 
sefydlu,  a  chan  "  nad  oedd  ganddo  a'i  gorpheno,"  bu  farw. 

Bu  agos  i  ni  golli  golwg  ar  un  o'r  newyddiaduron  Cymreig  mwyaf 
llewyrchus  a  gyhoeddid  hyd  yn  ddiweddar  yn  y  Deheudir.  Yr  ydym 
yn  cyfeirio  at  y  Gwladgarwr.  Sefydlwyd  ef  yn  Aberdâr  gan  y  gwlad- 
garol  Alaw  Goch,  yn  1846.  Yr  argraffydd  ydoedd  Mr.  Walter  Lloyd, 
a'r  golygydd  cyntaf,  Llew  Llwyfo ;  ac  yn  ddilynol  bu  o  dan  olygiaeth 
Ieuan  Gwyllt,  Dewi  Wyn  o  Esyllt,  Islwyn,  Brythonfryn,  &c.  Yr  oedd 
mwy  o'r  bardd  a'r  llenor  yn  weledig  ar  ei  du  dalenau  nag  o'r  gwleid- 
yddwr.  Er  fod  ynddo  newyddion  a  rhai  erthyglau,  eisteddfodau, 
barddoniaeth,  a  chyrddau  Uenyddol  oedd  yn  cymeryd  i  fyny  y  rhan 
fwyaf  o  ofod  y  rhifynau  a  ddygwyddodd  ddisgyn  i'n  dwylaw  nL 
Fel  anturiaeth  aríanol  troes  allan  yn  llwyddiannus ;  ond  o  her- 
wydd  rhyw  resymau  na  pherthyn  i  ni  eu  gwybod,  barnwyd  yn  addas 
ei  ddwyn  i  derfyniad  y  flwyddyn  ddiweddaf,  yn  fuan  ar  ol  marw  ei 
berchenog. 

Yn  Mawrth,  1857,  yr  ydym  yn  cael  i  Mr.  Gee — y  cyhoeddwr  mwyaf 
anturiaethus  a  fedd  ein  gwlad  —  ddyfod  â'r  rhifyn  cyntaf  o  Baner 
Cymru  allan,  pris  dwy  geiniog,  a  chyhoeddedig  bob  dydd  Mercher.  Gan 
fod  y  Faner  yn  proffesu  yr  un  egwyddorion,  ac  wedi  ei  hamcanu  i 
lafurio  bron  yn  yr  un  maes  a'r  Amserau,  cyflwynwyd  y  naill  mewn 
ffordd  gyfrinachol  i'r  llall ;  daethant  yn  fuan  i  hofii  eu  gilydd,  a  ther- 
fynodd  yr  hoffder  hwnw  mewn  gwneyd  ammod  priodas  cydrhyngddynt 
Yr  oedd  yn  eithaf  hysbys  fod  y  llanc  o  Lynlleifiad,  er  ei  holl  annibyn- 
iaeth  meddwl,  drwy  ei  oes  yn  ymladd  â  thlodi,  a'r  forwynig  o  Ddin- 
bych  yn  eneth  ieuanc  hawddgar  yr  olwg,  lân  ei  buchedd,  a  chynnysg- 
aeth  dda  i'w  chanlyn.  Gan  y  gwelid  gan  gyfeillion  y  ddwyblaid  y 
buasai  cyf uniad  o'r  cyfryw  ansoddau  yn  llesol  iddynt  hwy  ac  yn  f udd- 
iol  i  gymdeithas,  ac  heb  fod  gan  neb  achos  cyfreithlawn  yn  eu  herbyn, 
fe  briodwyd  y  ddau  ar  y  öed  dydd  o  Hydref,  1859,  a  galwyd  hwy 
Baner  ac  Amserau  Cymru.  Ni  chawsom  le  i  gredu  eu  bod  yn  gofidio 
yn  herwydd  yr  undeb  hwnw ;  yr  ydym  wedi  sylwi  eu  bod  bob  amser  yn 
cyd-djmu  ymhlaid  egwyddorion  Ehyddfrydig  y  dydd  gyda'r  un  egni 
ymroddiadol  ag  oedd  yn  eu  nodweddu  pan  yn  byw  ar  wahân.  Nid 
gormod  ydyw  ájweyà  fod  y  Faner  yn  allu  mawr  yn  Nghymru  y  dydd 
neddyw.  Mae  yn  elyn  anghymmodlawn  i  orthrwm  gwladol  ac  eg- 
lwysig ;  ac  nid  ydym  yn  gwybod  am  ddim  y  mae  yn  ei  gasâu  yn  f wy 
na  Thoríaeth, — os  nad  y  Fugeiliaeth  ymysg  y  Methodistiaid  Calfinaidd. 
Amcana  at  roddi  adroddiadau  cyflawnach  o  gyfarfodydd,  o  areithiau 
Seneddol,  a  helyntion  y  dydd  nag  odid  un  papyr  Cymraeg  arall;  a 
chan  fod  ei  bris  a'i  faint  yn  fwy,  y  mae  ganddo  o  gymaint  â  hyny  well 
mantais  i  ragori  arnynt  yn  hyn,  yn  gystal  ag  mewn  rhyw  arweddion 
eraill  a  berthyna  iddo.  Cychwynwyd  Udgom  y  Bobl  (pris  ceiniog)  yn 
yr  un  swyddfa  yn  Mehefìn,  1859,  a  pharhäwyd  i'w  gyhoeddi  hyd 

1884.  m 


182  LLEÍÍYDDIáETH   NEWYDDIAÜÜBÖL  ÖYMBtJ. 

Gòrphenaf  1,  1865,  pryd  y  cymerwyd  ei  le  gan  argraffiad  arall  o'r 
Faner  (ceiniog),  a  ddygir  allan  bob  dydd  Gwener. 

Ionawr  1,  1866,  sefydlwyd  Cronicl  Cymru,  gan  Mr.  J.  K.  Douglas, 
Bangor,  a  chydsyniodd  ysgrifenydd  y  Uinellau  hyn  i  fod  yn  olygydd 
iddo.  Gan  ei  fod  yn  cael  ei  gyhoeddi  mewn  swyddfa  oedd  â'i  chysyllfc- 
iadau  yn  Dorîaidd,  yr  oedd  cryn  ragfarn  yn  y  wlad  tuag  ato,  ac  an- 
hawdd  ydoedd  darbwyllo  y  lliaws  na  fwriadwyd  ef  i  ddadlèu  yr 
egwyddorion  hyny  ag  yr  oedd  y  perchenog  yn  rhwymedig  i'w  ham- 
ddiffyn  yn  Saesoneg.  Yr  oedd  hyny  yn  eithaf  naturiol;  ond  nid  dyna 
oedd  y  dealltwriaeth  pan  yr  ymgymerwyd  â'r  anturiaeth — yr  oedd  i  fod 
yn  berffaith  rydd,  heb  sawyr  plaid  o  gwbl  arno.  Ymhen  ychydig  gyda 
dwy  flynedd  cymerodd  etholiad  cyffredinol  le,  ac  o'r  pryd  hwnw  allan 
ymgymerodd  y  perchenog  â  dadleu  hawliau  "  y  gŵr  a  bioedd  ei  nen- 
bren,"  yr  hwn  a  ail  ymgeisiai  am  anrhydedd  seneddol.  Ymgymerodd 
y  Parch.  Morris  Wifliams  (Nicander)  â  rhan  o'r  gwaith  llenyddol  a 
berthynai  i'r  Cronicl ;  ef e  ydóedd  awdwr  yr  erthyglau,  a  rhai  nodiadau 
neillduol.  Nid  ydym  yn  bradychu  cyfrinach  wrth  ddyweyd  i  dÿnged 
y  papyr  gael  ei  sefydlu  pan  gododd  faner  Toriaeth  i  fyny.  Er  esiampl 
i  rai,  ac  er  rhybudd  i  eraill,  yr  ydym  yn  dyweyd — cyn  y  llwydda 
papyrau  o  nodwedd  Eglwysig  a  Thoriaidd  yn  Nghymru,  rhaid  darpar 
rhy  w  drysorfa  "  yn  help  wrth  raid "  i'r  cyfeillion  hyny  sydd  yn  ym- 
gymeryd  â  chyfrifoldeb  ac  â  gwaith  y  mae  pob  argraffydd  Cymreig  yn 
tÿstio  "  na  thâl  byth."  Ymysg  ysgrtfenwyr  mwyaf  cyson  y  Croúicl  yr 
ydoedd  Ab  Ithel,  Gwalchmai,  Nicander,  Glasynys,  Gwynionydd,  Cyn- 
ddelw,  Llyfrbryf,  &c.  Yr  ysgrifau  ag  yr  amlygai  y  darllenwyr  eu 
cjrmeradwyaeth  o  honynt  fwyaf  ydoedd  "  Geiriau  Lìeol "  gan  Nicander, 
a  "Dyddlyfr  01iver  Jenkins." 

Y  mae  i'r  Dydd  (1868)  a  gychwynwyd  ac  a  gyhoeddir  yn  awr  yn 
Nolgellau,  ei  hanes  a'i  helyntion  i'w  cofnodi,  nad  yw  yn  fanteisiol  üac 
yn  ddymunol  eu  dadgysylltu  oddiwrth  hanes  yr  enwad  parchus  y  parha 
i  ddal  rhyw  berthynas  âg  ef.  0  dan  olygiaeth  S.  R,  a  thrwy  gynnorth- 
wy  Mynyddog,  yr  hwn  a  ysgrifenai  lythyrau  yn  Hawn  bywyd  ac 
arabedd  o  dan  yr  enw  "  Y  Dyn  yn  y  Lleuad,"  yr  oedd  yn  cael  der- 
byniad  croesawus  ar  filoedd  o  aelwydydd  yn  Nghymru.  Ni  pherthyn 
i  ni  olrhain  y  symudiad  derfynodd  yn  ei  uniad  â'r  Tyst  (1873),  a  chy- 
hoeddir  ef  yn  awr  f el  y  Tyst  oìr  Dydd,  yr  hwn  a  gydnabyddir 
yn  brif  organ  Annibyniaeth  yn  Nghymru.  Y  mae  yn  Dyst  ffydd- 
lawn  i  ẁahanol  symudiadau  y  Dyddt  ac  nid  ỳw  yn  ol  i  neb  rnewn 
dadlenu  hawhau,  a  chyfiawnhâu  bodolaeth  y  "  cýfansoddiad  newydd." 
Y  mae  i'r  Bedyddwyr  gyfrwng  manteisiol  i  gyfnewid  ymadroddion  yn 
Seren  Cymru  (1857)  a  gyhoëddir  yn  Nghaerfyrddin ;  a'r  Wesleyaid  yr 
eiddynt  hwythau  yn  Y  Gwyliédydd  (1877)  a  gyhoeddir  yn  RhyL  A 
oddefir  i  ni  grybwyll  fod  y  Celt  (1880)  yn  cynnrychiôli  dòsbarth  o'r 
Annibynwyr— pleidwyr  yr  "hen  gyfansoddiad  ? " 

Sefvdlwyd  y  Goleuad,  Tachwedd  4,  1869,  a  chyhoeddẁyd  ef  am  y 
tair  blynedd  cyntaf  yn  Nghaerriárfon.  Yntddiriedwyd  yr  olygyddiaeth 
i'r  argraffydd,  gydag  addewid  y  byddai  i'r  colofnau  arweinioí  gáel  eu 
cyflenwi  âg  erthyglau  gan  nifçr  o  wŷr  parchedig  yr  enwad  y  bwriadwyd 
iddo  ei  waòanaethu.  Fe  gÿfarfu  â  gwrthwynebiad  cryf  o  ẅahanol 
gyfeìriadau,  a  rhyfedd  f el  j  gwräiwjrnebid  y  syniad  o  sefÿdlu  òrgan 


IJ,ENEDDIAXTH  NEWTDDIÀDUBOL   CYMRÜ.  188 

enwadpl  Methodistaidd,  gan  Fethodistiaid  eu  hunain!  Ysgrifenwyd 
iddo  o  bryd  i  bryd  gan  wŷr  gaUuocaf  y  Cyf  undeb ;  ac  nid  yn  f  uan  yr 
anghofir  yr  ystorm  anyatyriol  a  dorodd  ar  ben  y  wlad,  pan  y  cyhoedd- 
wyd  erthygl  y  "Pregethwyr  i'r  Bwystfilod"  (Dr.  Edwards),  ac  un  arall 
o'r  un  nodwedd  ar  "Phüistiaeth."  Esgynodd  Uu  0  geiliogod  bychain 
Uenyddol  ar  ben  un  o'r  tomenydd  cymydogol  i  ganu  dydd  ei  farwolaeth; 
nid  oedd  eiriau  nac  ymadroddion  rhy  isel  gan  y  cyfryw  i V  def nyddio  am 
yr  yagrif enwyr,  unig  drosedd  y  rh£i  ydoedd  traethu  y  gwirionedd  am 
yr  hyn  yr  oedd  ganddynt  gymaint  o  hawl  i  wneyd  ag  eraiU,  Uai  eu 
gaUu  a'u  dylanwad  na  hwy.  Un  o'r  dygwyddiadau  mwyaf  dyddorol  a 
gymerodd  le  yn  mlwyddyn  gyntaf  oes  y  Goleuad,  ydoedd  y  ddadl  rhwng 
y  Paroh.  T.  C.  Edwards,  M.A.,  Aberystwyth,  a'r  Parch.  H.  T.  Edwards, 
B.A.  (yn  awr  Deon  Bangor)  ar  "Dduwinyddiaeth  y  Cymry."  Dys- 
gwyUem  weled  y  ddadl  wedi  ei  chyhoeddi  yn  Uyfr  cyn  hyn,  gan 
ein  bod  yn  gwybod  i'r  Deon  roddi  ei  lythyrau  ei  hun  yn  Uaw  yr  ar- 

gafiydd,  a  bod  cyfran  o  honynt  wedi  eu  hargraffu,  ond  heb  eu  cyhoeddi. 
ìth  ydyw  yr  achos)  Nis  gaUwn  lai  na  chredu  mai  ymgroesi  a  wnaeth 
"y  tra  pharchedig"  o  dan  yr  ymsyniad,  "Discretion  is  the  better 
part  pf  valour."  Mae  yn  hysbys  ddigon  mai  aflwyddiannus  fu  yr 
anturiaeth  gyda'r  Ooleuad  mewn  ystyr  f asnachol ;  ond  nid  y  tu  dalenau 
hyn  y w  y  Ue  prìodol  i  olrhain  yr  achos  o  hyny.  Pe  gofynasid  am  dano 
fe  gydnebydd  y  cyfarwydd  â'r  amgylchiadau  ein  bod  ni  mewn  gweU 
mantais  i  ffurfio  barn  ar  y  mater  na  rhyw  rai  a  ymgymerodd  â  gwneyd 
hyny  drwy  gyfrwng  y  wasg.  Parheir  i'w  gyhoeddi  yn  NolgeUau,  i'r 
hwn  le  y  symudwyd  ef  0  Gaernarfon  yn  Hydref,  1872.  Credwn  y 
deU  ei  erthyglau  eto  i'w  cymharu  âg  eiddo  unrhyw  newyddiadur  arall 
yn  y  Dywysogaeth,  a  meiddiwn  awgrymu  ei  fod  yn  haeddu  gweU 
cefnogaeth  nag  y  mae  yn  gael  gan  Fethodistiaid  Cymru  y  dyddiau 

Yn  ngwanwyn  1877  sefydlwyd  y  Genectt  Oymreig^  gan  gwmni  yn 

.Nghaernarfon.  Ysgrif enid  yr  erthyglau  arweiniol  gan  dri  çhyf aiU  f uont 
yn  dal  cy^yUtiad  â'r  wasg  yn  fiaenorol,  a  pharhasant  yn  y  gwasanaeth 

twnw  «m  oddeutu  dwy  fiynedd.  Troes  yr  anturiaeth  aUan  yn  Uwydd- 
iant  Heblaw  y  derbyniad  calonog  a  gafodd  yn  y  wlad,  f e  gydnabyddir 
i'r  Genedl  osod  argraff  ddymunol  ar  y  papyrau  oedd  eisoea  ar  y  maes — 

.golchwyd  a  newidiwyd  gwynebau  rhai  o  honynt,  a  chwanegwyd  cpl- 
ofnau  at  íaintíoli  rhai  eraül.  Siçr  yw  fod  yr  egwyddor  0  gydymgais  yn 
fuddiol  i  gymdeithas  yn  gystal  àg  yn  Ues  personol  i'r  dyn  ei  hun.     Y 

^mae  yn  Ngbaernarfon  ddau  newyddiadur  araU — Gwalia  (1881)  o  dan 

^nawdd.a  chefnogaeth  Ceidwadwyr  Gogledd  Cymru;  ar  Jmseroidd 
(1883)  o4&n  &den  a  gofal  y  Parch.  Evan  Jonea. 

Y  mae  genym  adgofion  dyddorol  am  liaws  o  bapyrau  eraül  wnaeth- 
ant  eu  hymddangosiad  flynyddau  yn  ol,  ond  syad  erbyn  hyn  wedi 

.  diflanu,  ac  heb  ond  yr  adgof  0  honynt  Ni  oddef  ein  terfynau  i  ni  ond 
euhenwi : — Yspẁor  (1344),  cyhoeddedig  gan  Hugh  Jones,  Llai^goUen;  Y 
Fellten  (1860),  gan  Eees  Evans,  Merthyr ;  Papyr  y  Bóbl  (1865),  gan  J. 
D.  Jones,  Bangor,  golygedig  gan  Gweirydd  ap  Bhys;  Yr  Arweinydd 
(1857),  gan  Huw  Tegai,  yn  MhwUheU;  Y  Glorian  (1867),  o  dan  olyg- 
iaeth  íslwyn  a  Llew  Llwyfo,  yn  NhaerUeon-ar-wy sg ;   Ý  Dywysogaeth 

t(wqdi  ei,huno  â'r  ẅ»),  cy^ioeddedig  yn  Rhyl;  hefyd  YFigaro  (1843), 

M    2 


184  LLENYDDÎAETH   NEWTDDIADÜROL   OTMRÜ. 

cyhoeddedig  yn  Mangor,  gan  Eobert  Jones,  ac  o  dan  olygiaeth  y  Parch. 
Isaac  Harris;  AntirFigaro  (1843),  argraffedig  yn  Nghaernarfon,  o  dan 
olygiaeth  Edeyrn  ap  Nudd;  Punch  Cymraeg  (1858),  Caergybi — argraff- 
wyr,  L.  ac  E.  Jones.  Gyda  olwg  ar  y  ddau  Figaro,  diau  mai  ychydig 
sydd  yn  cofio  yr  ysgarmesoedd  fiyrnig  a  gymerodd  le  rhwng  y  golyg- 
wyr,  a'r  ymosodiadau  dichwaeth  a  wneid  yn  fynych  ganddynt  hwy  ar 
bersonau  adnabyddus,  heb  barchu  rhyw,  oedran,  na  sefyllfa.  Papyryn 
pedwarplyg  dwyieithawg  ydoedd  Figaro9  Bangor,  gyda  darluniau  o 
gerfiad  celfydd  John  Roberts,  argraffydd,  mab  i  Eobert  Eoberts,  yr 
almanaciwr,  o  Gaergybi.  Pan  ymddangosai  ysgrif  ddilornus  ar  unrhyw 
berson,  byddai  ynddo  hef yd  ddarlun  o'r  cyf ry w.  Gwnaed  coeg-ddar- 
luniau  felly  o  holl  urddasolion  eglwysig  dinas  Bangor — o'r  esgob  (Dr. 
Bethel)  i  lawr  at  Huw  Huws,  y  clochydd.  Nodwn  yma  un  engraiffb. 
Yr  adeg  hono  yr  oedd  Nicander  yn  gurad  yn  yr  Eglwys  Gadeiriol, 
newydd  ddychwelyd  o  Eydychain.  Tynodd  ŵg  y  Figaro  drwy  bregethu 
pregeth  Buwseyaidd  iawn  o  flaen  un  o  gymdeithasau  cyfeillgar  y  dref. 
Yr  wythnos  ganlynol  ymddangosodd  darlun  o  Mr.  Williams  yn  edrych 
oddiallan  i  ffenestr  hen  weithdŷ  saer  yn  Llanystumdwy,  ei  ffedog  o'i  flaen, 
a  llewys  ei  grys  wedi  eu  torchi  i  fyny ;  gosodai  ei  fysedd  yn  rhês  ar  yr 
ermig  mwyaf  amlwg  ar  ei  wyneb,  a  gwaeddai,  "  Ffarwel — Better  Liŵngì  " 
Yna  ceid  darlun  arall  o  hono  yn  ei  wisgoedd  offeiriadol  yn  pregethu 
"  Adenedigaeth  yn  Medydd,"  gyda'r  Cyffes  Ffydd,  yr  Hyforddwr,  a'r 
Drysorfa  wedi  eu  lluchio  yn  ysgyrion  ar  hyd  yr  allor  gerllaw.  Llawer 
tro  y  gyrwyd  teuluoedd  a  chymydogion  yn  benben  â'u  gilydd  drwy 
adroddiadau  disail  ac  athrodgar  y  papyryn  hwn.  Ei  olygydd  ydoedd  y 
Parch.  Isaac  Harris,  gweinidog  gyda  nifer  fechan  o  Annibynwyr  a  wrth- 
giliasent  oddiwrth  ddeadell  y  Dr.  Arthur  Jones.  Yr  oedd  yr  argraffydd 
yn  or-ẃyr  i  David  Jones,  o  Drefriw.  Ysgrifenai  y  golygydd  mewn 
iaith  chwerw,  a  chynnwysai  y  papyr  sibrydion  hen  wrageddos,  ac 
awgrymiadau  iselfoes  a  phersonoL  Yn  hytrach  na'i  fwrw  i  afaelion  y 
gyfraith,  gwelsom  un  boneddwr  yn  ffonodio  y  golygydd  yn  ddidrugar- 
edd  ar  yr  heol.  Yr  oedd  yn  aros  yn  y  ddinas  ar  y  pryd  fardd  o'r  enw 
'*Edeyrn  ab  Nudd,"  yn  ymgymhwyso  i'r  weinidogaeth  Eglwysig — 
creadur  bychan,  gwledig,  cromfachog  yr  olwg  arno  ydoedd  Edeyrn,  ond 
hynod  o  dafod-ddrwg,  ac  fe  ddygwyddodd  iddo  mewn  Cymdeithas 
Gymröaidd  Ddadleuol  ddisgyn  i  grafangau  Harris;  a'r  wythnos  gan- 
lynol  yr  ydym  yn  ei  gael  yn  y  Figaro — darlun  byw  o  hono.  I  ddial  ar 
ei  wrthwynebwr,  llwyddodd  Edeyrn  i  gael  swm  o  arian  i  gychwyn 
Anti-Figaro  yn  Nghaernarfon.  Ymgymerodd  argraffydd  o'r  enw  Lewis 
Evan  Jones  âJr  anturiaeth,  gydag  Edeyrn  yn  olygydd;  ac  "os  drwg 
cynt,  gwaeth  gwed'yn."  Ni  welsom  mewn  iaith  ymadroddion  iselach, 
ac  ymosodiadau  bryntach  ar  gymeriadau  personol.  Cynnwysai  englyn- 
ion  ymosodol  ar  Harris.  Yr  oeddynt  yn  hynod  o  gywrain,  ond  wedi 
eu  saernío  â  geiriau  aflan  a  masweddol,  annheilwng  o  ddynoliaeth.  O'r 
diwedd  rhoes  y  gyfraith  wladol  derfyn  ar  einioes  y  ddau  bapyr,  drwy 
ataf aelu  eiddo  y  ddau  argraffydd ! 

Anghyflawn  fyddai  ein  nodiadau  heb  gymeryd  rhy  w  sylw  o  newyddiad- 
uron  Cymreig  America.  Nid  oes  ond  dau  ar  hyn  o  bryd  yn  hysbys  i  ni 
— YDrych (1850),  a'r  Wasg  (1872).  Ac  eithriadu  neülduolion  Ianciyddol 
ein  cefnderyd,  y  mae  bywyd,  yni,  a  gallu  Uenyddol  y  papyrau  hyn  yn 


LLENYDDIAETH   NBWHDDIADUBOL   OTMRÜ.  185 

anrhydedd  i  ni  fel  cenedl.  Mae  y  Drych  wedi  goroesi  haner  dwsin,  os 
nad  ychwaneg,  o'i  gyfoesolion ;  nid  oes  Uadd  arno.  Y  gwir  y w,  y  mae 
wedi  dyfod  i  ddeall  chwaeth  a  theithi  meddwl  y  Cymro  oddicartref,  ac 
yn  darpar  ei  arlwyaeth  wythnosol  fel  y  cyfryw  gyda  chryn  ddeheu- 
rwydd.     Cyhoeddir  y  Drych  yn  Pittsburg,  a'r  Wasg  yn  Utica. 

Yn  ol  May's  P>ess  Manual  am  1882  y  mae  nifer  papyrau  Seisonig 
Cymru  yn  72.  Sylwasom  fod  oddeutu  20  o'r  nifer  yma  yn  fath  o  ail 
argraffiadau,  wedi  newid  yr  enw,  i  gyfarfod  âg  amgylchiadau  lleol  rhai 
manau.  Yr  hynaf  yn  Ngogledd  Cymru  ydyw  y  North  Wales  Chronicle, 
a  gyhoeddwyd  i  ddechreu  yn  Mangor,  o  dan  yr  enw  North  Wales 
Gaaette.  Daeth  y  rhifyn  cyntaf  o  hono  allan  yn  1807.  Gan  ei  fod  yn 
cael  ei  argraffu  o  dan  gysgod  y  clochdŷ  yn  y  ddinas  hono,  nis  gallesid 
dysgwyl  iddo  fod  yn  amgen  na  Thorîaidd  ac  Eglwysig  o  ran  ei  olyg- 
iadau.  Y  mae  dwy  gyfrol  o  hono  yn  awr  ger  ein  bron  (1809-10),  ac 
mae  yn  anhawdd  cael  gwell  dangoseg  o  agwedd  foesol  a  cnymdeithasol 
Cymru  yr  adeg  hono  nag  a  geir  yn  y  cyhoeddiad  hwn.  Nid  oes  dim 
sydd  amlycach  na'i  fod  yn  un  o  brif  amcanion  ei  fodolaeth  greu 
ofn  a  pharchedigaeth  yn  mynwesau  y  bobl  at  yr  awdurdodau  goruchel : 
"  Y  Brenin  a'r  Eglwys  "  ydoedd  llvmc-destun  yr  holl  destunau.  Galwai 
sylw  neillduol  at  benderfyniadau  Cymanfäol  y  Methodistiaid  fyddent  yn 
cydymdeimlo  â'r  brenin,  ac  yn  dadgan  eu  hymlyniad  wrth  hen  gyfan- 
soddiad  godidog  Prydain.  Synasom  beth  wrth  ddarllen  llythyr  wedi 
ei  arwyddo  gan  Christmas  Evans  a'i  gyd-weinidogion  yn  Môn,  yn 
ceisio  argraffu  ar  feddwl  yr  uchel-sirydd  pa  mor  deyrngarol  ydoejìd  y 
Bedyddwyr  i'r  brenin  a'i  orsedd,  ac  nad  oedd  unrhyw  gydymdeimlad 
yn  eu  mysg  hwy  fel  enwad  â'r  terfysgwyr  yn  Lloegr.  Erbyn  troi 
i  golofn  arall  o'r  un  rhifyn,  gwelwn  mai  wrth  y  "  terfysgwyr "  y 
golygai  y  papyr  "those  dissatisfíed  souls  who  clamour  for  reform  in 
the  constitution,"  a'i  fod  yn  teimlo  yn  falch  nad  cyfarfod  yn  eu  capelau 
yr  oedd  y  Bedyddwyr  i  ddadsylfaenu  sefydhadau  eu  gwlad!  Cyn- 
nwysa  adroddiadau  o  gyfarfodydd  y  Biblau  yn  Nghaernarfon,  Bangor, 
Beaumaris,  a  Chaergybi;  ond  wrth  gofnodi  y  penderfyniadau,  gofala 
am  ddodi  Parch.  o  flaen  enw  J.  H.  Cotton,  a  Mr.  John  Elias ;  Parch. 
H.  Hughes,  Llangefni,  a  Mr.  Christmas  Evans.  Hawdd  deall  y  rheswm 
paham  y  ceir  ynddo  y  Paich.  Thomas  Charles,  aV  Parch.  Simon  Lloyd. 
Fe  gofir  mai  blwyddyn  jiwbili  Siôr  y  Trydydd  ydoedd  1809 ;  a  mawr 
yr  ymdrech  a  wneid  i  groniclo  pob  arddangosiad  o  barch  a  theyrngar- 
wch  drwy  Ogledd  Cymru.  Yn  y  Bala  gwelwn  i  wledd  gael  ei  chynnal 
yn  y  Bull  Inn,  R.  W.  Price,  Ysw.,  yn  y  gadair.  Tanysgrifiwyd  yn  yr 
ystafell  symiau  o  arian  at  ddilladu  y  tlodion,  &c.  Ymysg  eraiíl  gwelwn 
enw  y  Parch.  Thomas  Charles,  am  gini,  ac  yn  nghwt  yr  adroddiad  y 
nodiad  a  ganlyn : — u  We  are  given  to  understand  the  plan  was  suggested 
by  the  Eev.  T.  Charles,  who  preached  a  very  eloquent  and  approprìate 
discourse  adapted  to  the  occasion,  to  a  very  numerous  congregation, 
from  the  8th  chapter  of  Proverbs,  15th  and  16th  verses :  'By  me  kings 
reign,  and  princes  decree  justice,  &c."  Ac  yna  cofnodir  penderfyniadau 
ycyfarfod,  a  nodir  ar  ddydd  Mercher,  Hydref  25,  i  fod  yn  ddydd 
diolchgarwch.  Gwnaed  casgliadau  yn  nghapelau  y  Methodistiaid  a'r 
"  Dissenters  "  at  yr  achos.  Ceir  yn  yr  un  colofnau  hanes  am  farwol- 
aeth  Syr  John  Moore,   "Siege  of  Badajoz,"  marwolaethau  amryw  o 


186  LttENYDDIAETH   NEWTDDIADÜBOL  OTMBU. 

hen  bobl  yn  Môn  ac  Arfon  dros  gant  oed,  a  hysbysiad  am  gerbydau  yn 
gadael  yr  "Eagles  and  Child  Inn,"  Caergybi,  bob  dydd  am  Lundain: 
"  The  following  coaches  set  out  from  the  above  Inn,  by  way  of  Chester, 
in  48  hours.  Fare — inside,  £6  6s.;  outside,  £3  3s."  Neillduid  y 
-golofn  farddonol  i'r  Gymraeg,  o  dan  olygiaeth  Dafydd  Ddu  Eryri ;  ac 
ymysg  gohebwyr  ar  faterion  yn  dwyn  cysylltiad  â  Chymru  a  Chymraeg 
gwelwn  enwau  Dafydd  Ddu,  Dewi  Wyn,  R  ab  Gwilym  Ddu,  Ioan 
Tegid,  Thomas  Eoberts  (Llwynrhudol),  &c.  Ceir  yma  gân  gan  John 
Jones,  Glangors,  ar  "  Y  Jiwbili,"  ac  englynion  o  eiddo  yr  un  gẃr  wedi 
eu  cyfansoddi  ganddo  ar  ben  y  Wyddfa,  Awst  10,  1809.  Ni  wyddem 
o'r  blaen  fod  Glanygors  yn  talu  gwarogaeth  Fr  mesurau  caethion ;  ac  yn 
engraifft  o'i  allu  f el  cynghanneddwr,  dodwn  yr  englynion  i  lawr  yma : — 

YMWELIAD  A  PHEN  Y  WYDDFA,   AWST  10,   1809. 

Er  gwaethaf  croes  bregethau — er  cnawd, 
Er  cnwd  o  bechodan  ; 
Dringais,  ysglydais  yn  glau 
Wychol  dir  aehelderao. 

Creiglawr,  oh  1  weddfawr  "Wyddfa— wych  baenes, 
u  wch  ben  y  rhai  balcha ; 
Mae  lladron  a  dynion  da 
Eu  doniau  oddidana'. 

Dyma  nen  uwch  ben  Boni — ynfydwr 
Ni  fedr  dd'od  ati ; 
Diengai,  cerddai  mal  ci 
'R  awrhon  pe  gwelai  'Ryri. 

Dychrynllyd,  llymllyd  yw  'r  Ue— a  hynod 
Ei  henw — Brenhinlle ; 
Dyryslwyn  groglwyn  greigle, 
Gas  ei  wneyd  agosa  i  Ne'. 

Wele  ddau  englyn  o  waith  Twm  o'r  Nant,  yn  yr  un  golof n : — 

I  WRTHGILIWR. 

Oariadog  fel  carwden — did  fechan, 
Tn  dadfachn  'n  mhobpen  ; 
Llwyth  tindrwm  heb  gwlwm  gêö, 
Rhoch  dymher  hwch  yn  domen. 

Rhith  grefydd  ufudd  afiach— oedd  genyt 
I  gynnwyB  dy  sothach ; 
A'th  gest  yn  byw  ö  gastiau  bach — 
Ffei  ddiaŵl  — a  phwy  dduwiolach  ? 

Er  nad  yn  rhydd  oddiwrth  fe'íau  cerdd  dafod,  mae  yr  engLynion  yn 
nodweddiadol  o  ogwyddiad  meddwl  y  ddau  gellwèirddŷn.  Diau  i'r 
rheolau  eu  cadw  rhag  dyweyd  yr  hỳn  fuasai  yn  boddhâu  gefeilliaid  mor 
wageddus  a  hwynt-hwy. 

Yn  1817  cychwynwyd  y  Carnarwn  Admrüser.  Ni  cheir  enw  argraff- 
ydd  wrtho ;  ac  yr  ydyni  yn  deall  na  ddaeth  ond  chwe'  rhifyn  o  hono 
allan  o  gwbl.  Barnwn  mai  fel  gwrthymgeisydd  i  bapyr  Bangor  y 
sefydlwyd  ef,  a'i  fod  o  egwyddorion  rhyddfrydoL     Ÿn  1832  y  sefydl- 


LLENYDDIAETH  NBWTDPIADUR.OL   OYMBU,  187 

wyd  y  Carnarvon  and  Denbigh  Herald^  gan  Potter  and  Co.,  ac  ar  eu  hol  hwy 
gan  Mr,  James  Eees.  Yr  oedd  yn  bapyr  o  olygiadau  annibynol  iawn ; 
ac  o  dan  olygiaeth  un  Mr.  Trevor  daeth  yn  allu  pwysig  yn  y  sír  ac  yn 
Ngogledd  Cymru.  Symudodd  Mr.  Trevor  i  Gaerlleçn  1  olygu  y  Chester 
Ch>onicle;  a  thrwy  ddylanwad  Ardalydd  Westminster  penodwyd  ef  i 
swydd  o  dan  y  Llywodraeth.  Dilynwyd  ef  gan  Mr.  Smith,  yr  hwnf 
ynghyd  a'i  ferch,  f uont  am  flynyddoedd  yn  golygu  yr  Herald,  yn  tref  nú 
ac  yn  cyfans,oddi  ei  erthyglau.  Wedi  í  hçnaint  a  methiantwch  ddal  Mrl 
Smith,  symudodd  at  ei  fab  yn  nghyfraith — Mr.  Thomas  Williams,  perch- 
enog  a  golygydd  y  Star  of  Gwent,  yn  Newport,  lle  y  bu  farw.  Yr  oedd 
Mr.  Williams  yn  ŵyr  i'r  diweddar  Barch.  John  Jones,  Tremadog.  Yr 
hynaf  o  bapyrau  y  Deheudir  ydyw  y  Cambrian  (1804),  a  gyhóeddir  yn 
Abertawe ;  a'r  agosaf  ato  ydyw  y  Carmarthen  Joumal  (1810),  ac  at  hyny 
y  Welshman  (1829),  Caerfyrddin.  Y  mae  yn  y  Deheudir  ari  o  bapyrau 
dyddiol— y  Western  Maü  (1869),  South  Wales  Daüy  News  (1872), 
cyhoeddedig  yn  Ng^aerdydd^  a'r  Daüy  Cambrian  (1880),  cyhoeddediç 
yn  Abertawe. 

Sylwai  Arglwydd  Brougham,  wrth  gyflwyno  deíseb  i  Dý  yr  Ar- 
glwyddi,  yn  1835,  dros  ddiddymiad  trethi  ar  wybodaeth,  fod  Iliosog- 
rwydd  newyddiaduron  m^wn  gwlad  yn  ddiogelwch  mawr  i  gymdeithas'; 
obíögid  wrth  f od  y  wasg  yn  nwylaw  y  Uiaws,  fod  y  perygl  i  gamarwain 
yn  UaL  Cyrhaedda  teithiwr  blinedig  at  borth  dinas  fawr  á  phoblog- 
aidd ;  y  mae  arno  eisieu  gwesttŷ  cysurus,  ar  delerau  rhesymol,  i  lettŷa 
ynddo ;  ar  ochr  y  flfordd  y.  mae  yn  canfoi  dau  neu  dri  all  roddi  iddo  y 
wybodaeth  angenrheidiol ;  y  perygl  cyntaf  a  gyfyd  yn  ei  feddwl  ydyw 
na  ẃyr  yr  un  o  honynt  pa  westtŷ  yw  y  goreu,  a'r  ail  ydyw  y  gall 
eu  bod  wedi  eu  cyflogi  gan  ryw  le  neillduol  i  arwain  pawb  yno,  er 
mwyn  elw  personol.  Symuda  ychydig  ymlaen  i'r  dref,  ac  y  mae  yn 
gweled  nifer  Ued  dda  o  bobl  yn  ymgynnulledig  gyda7u  gilydd,  'ie  mae 
yn  credu  os  gofyna  y  cwestiwn  yn  eù  gwydd  hwynt  oll  y  daw  o  hyd  i'r 
gwesttŷ  y  mae  mewn  ymchwil  am  dano.  Yr  un  fath  y  mae  gyda 
newyddiaduron.  Os  na  bydd  ond  un  neu  ddau  ar  y  maes,  mae  yn 
syndpd  os  na  chamarweiniant  eu  darllenwyr,  naill  ai  mewn  auwýbod, 
neu  o  fwriad.  Eiddo  ei  arglwyddiaeth  yw  y  gymhariaeth,  ac  efe  hefyd 
8jdd  gyfrifol  am  y  cymhwysiad  o  honi  yma.  Nid  oes  prinder  newydd- 
iiduron  y  dyddiau  hyn,  ac  nid  oes  berygl  y  disgyna  i  ddwylaw  yr 
ychydig ;  ond  y  mae  eu  cynnydd  yn  perí  fod  perygl  yn  codi  o  gyf- 
eiríad  arall.  Sefydlir  y  newyddiadur  f el  anturiaeth  f asnachol  yn  unig ; 
cyflogir  un  i  ysgrif enu  ei  erthyglau ;  y  mae  yn  astudio  gwerthiant  y 
papyr  yn  fwy  na  Ues  ei  ddarllenwyr,  a  chan  fod  ei  fywoliaeth  yn 
aibynu  ar  lwyddiant  yr  anturiaeth,  cyfeiria  holl  ymadferthoedd  ei 
feddwl  at  goginio  yr  ymborth  mwyaf  blasus  ar  draul  diystyru  yr  hyn 
sydd  foesol  iach  a  maethlawn.  Y  mae  hyn  yn  wirionedd  am  gorff  niawr 
papyrau  Lloegr  y  dyddiau  hyn;  a'r  hyn  ydym  yn  amcanu  ddangos 
ydyw,  gyda  lliosogiad  yr  un  cyfryngau  yn  Nghymru,  ein  bod  ninnau 
yn  agored  i'r  un  peryglon.  Tuag  at  iddynt  gyrhaedd  safle  briodol  yn 
ein  Öenyddiaeth,  dylent  fod  yn  arweinyddion  diogel  i  iawn  feddwl 
a  barn  am  yr  egwyddorion  hyny  a  dueddant  i  lesoli  cymdeithas.  Y 
mae  hyny  ar  unwaith  yn  tybied  fod  yn  rhaid  cael  dynion  cydwybodol 
— dyniç/n  yn  teimlo  gwerth  a  hawliau  gwirionedd,  wrth  lyw  y  wasg — 


188  LLENYDDIÁETH    NEWÎDDI  .DUBOL    OYMBU. 

yn  berchenogion  yn  gystal  âg  yn  olygwyr.  Nid  anfynych  y  defnyddir 
y  golygydd  fel  tool  hwylus  i'r  perchenog  wneyd  arian  o  hono ;  tra  y 
dylai  un  yn  y  cyfryw  sefyllfa  feddu  barn  ac  ewyllys  o'r  eiddo  ei  hun — 
hollol  annibynol  ar  y  perchenog.  Ni  ddylai  y  naill  ymyraeth  â  gwaith 
y  Uall.  Os  na  chedwir  y  dyledswyddau  ar  wahân,  y  mae  y  golygydd 
un  ai  yn  ymollwng  o  ran  ei  ysbryd  i  beidio  gwneyd  yr  hyn  a  ddylai 
wneyd,  neu  yn  ymlygru  i  wneyd  yr  hyn  y  mae  yn  gwybod  na  ddylai. 
Eaid  i  ni  ddim  darllen  mwy  na  dau  rifyn  o  ambell  bapyr  Cymraeg  na 
wyddom  ni  pwy  ydyw  cyfeillion  a  phwy  ydyw  caseion  y  perchenog. 
Ys  dywedai  y  cyfreithiwr  enwog  Blackstone,  "Y  mae  y  wasg  yn 
offeryn  nerthol  er  da  yn  nwylaw  y  dyn  da,  ond  y  mae  yn  felldith  cym- 
deithas  yn  meddiant  y  drygionus."  Nid  ydym  heb  ofni  fod  tôn 
grefyddol  rhai  o'n  papyrau  i'w  briodoli  yn  benaf  i'r  ffaith  fod  corff  eu 
darllenwyr  yn  grefyddol.  Pe  buasai  fel  arall  nid  ydym  yn  sicr  na 
chawsem  wybod  a  theimlo  oddiwrth  syniadau  f uasent  yn  ddyeithr  iawn  i 
lygaid  y  Cymro  unwaith.  Nid  ydym  yn  gwybod  am  un  papyr  gwrth- 
grefyddol  wedi  ei  sefydlu  erioed  yn  Nghymru,  am  y  rheswm,  mae  yn 
döbyg,  fod  cymeriad  crefyddol  ein  cydwladwyr  yn  amddiffyn  iddynt 
rhag  ymosodiadau  o'r  natur  hwnw.  Gwyddom  am  un  papyr,  yn  ystod 
yr  etholiad  cyffredinol  diweddaf,  fethodd  a  chyrhaedd  calon  yr  ethol- 
wyr,  er  ei  fod  i'w  gael  am  ddim  ar  eu  byrddau  bob  bore,  am  y  rheswm 
ei  fod  wedi  dewis  llwybr  i  ddilorni  Ehyddfrydwyr  crefyddol,  yr  hyn  a 
wnai  hefyd  mewn  iaith  isel  a  chwerw.  Wedi  dysgu  trwy  brofiad  nad 
oedd  hyny  yn  ateb  y  dyben  mewn  golwg,  dywedir  fod  yr  un  bobl  yn 
amcanu  gweinyddu  addysg  boliticaidd  i  ni  drwy  addfwynder,  drwy 
barchu  yn  ymddangosiadol  ein  êyf arfodydd  a'n  gweinidogion — cyhoeddi 
adroddiadau  maith  a  manwl  o'n  cynnadleddau,  &c.  Amser  a  ddengys 
dros  ba  hyd  ac  i  ba  raddau  y  llwydda  y  ddyfais  newydd  hon. 

Y  mae  iaith  anghoeth  ac  arddull  gwerylgar  gohebwyr  newyddiaduron 
Cymreig  yn  annheilwng  o  urddas  Uenyddol  ein  cenedl.  Beth  ydyw  yr 
achos  o  hyny  ?  Wel,  yn  un  peth,  mae  y  ffaith  mai  y  dosbarth  gweithiol 
sydd  yn  derbyn  y  papyrau,  ac  yn  cyfansoddi  corff  ein  gohebwyr, 
yn  rhoddi  rhyw  gyfrif  am  dano.  Pell  ydym  oddiwrth  awgrymu  na 
choleddu  y  syniad  fod  llai  o'r  boneddwr  yn  y  dyn  sydd  yn  ennill  ei 
fy woliàeth  drwy  lafur  corfforol  nag  sydd  mewn  eraill  uwch  eu  sefyllfa 
a'u  galwedigaeth  nag  ef ;  ond  meddwl  yr  ydym  f od  y  dosbarth  anrhyd- 
eddus  yna,  heb  nemawr  fanteision  dysgeidiaeth,  yn  siarad  â'u  gilydd 
yn  y  gloddfa  àc  yn  y  maes  mewn  iaith  werinaidd,  arw,  a  didderbyn- 
wyneb.  Chware  teg  i'r  gweithiwr  hefyd,  geilw  ef  "  raw  yn  rhaw,"  a 
^yn  celwyddog  yn  ddyn  celwyddog.  Ond  y  mae  iddo  drosglwyddo 
"iaith  bol  clawdd"  i  golofnau  newyddiadur,  nas  gŵyr  gan  bwy  nac 
ymha  le  y  caiff  ei  ddarllen,  yn  amlygu  diffyg, — pa  un  ai  diffyg  chwaeth, 
ai  diffyg  synwyr,  nid  hawdd  penderfynu  bob  amser, — fe  allai  y  ddau. 
Llenyddiaeth  y  dosbarth  gweithiol  ydyw  llenyddiaeth  Cymru  i  raddau 
mawr,  ac  fe  ddeil  iV  chymharu  âg  eiddo  un  genedl  arall  dan  haul. 
Rhoddwch  y  cloddiwr  Cymreig  i  gystadlu  â'r  cloddiwr  Seisonig  mewn 
ysgrifenu  llythyr — pob  un  yn  ei  iaith  ei  hun — ac  ni  byddai  petrusder 
ynom  na  roddid  dedfryd  yn  mhlaid  y  Cymro.  Credu  yr  ydym  pe 
gweithwyr  fyddai  gohebwyr  papyrau  Seisonig,  y  byddai  yr  iaith  yn 
Uawer  garwach  a  mwy  anghoeth  na  dim  a  ysgrifenir  gan  weithwyr 


LLBNYDDIAETH    NBWYDDIADUROL   CYMBÜ.  189 

Cymru  yn  eu  papyrau  hwy.  Ond  yr  ydym  wedi  sylwi  nad  yw  y  dull 
yma  o  ysgrifenu  yn  gyfyngedig  fr  dosbarth  y  cyfeiriwyd  ato,  ond  fod 
ein  gweinidogion,  gwŷr  y  colegau,  ac  urddasolion  Eglwysig  Cymru,  yn 
euog  o'r  un  peth  pan  y  cyfeiriant  lythyr  Cymraeg  at  y  golygydd. 
Gofala  yr  un  rhai  am  ysgrifenu  yr  un  pethau  i  bapyrau  Seisonig  mewn 
iaith  felfedaidd,  ac  arddull  llawer  mwy  llednais.  Er  adeg  yr  hen 
gyfnodolion,  yr  ydym  wedi  yfed  i'n  natur  gyda  Uaeth  ein  mamau 
megys,  cyn  y  gall  llythyr  f od  yn  ddoniol,  y  rhaid  iddo  fod  yn  chwerw ; 
cyn  y  teimla  y  darllenydd  fod  gwrthddrych  yr  ymosodiad  "  yn  ei  chaeí 
hi,"  ys  dywed  rhai,  y  dylai  yr  ysgrifenydd  fod  wedi  chwilota  y 
geiriadur  am  y  geiriau  tebycaf  i  ddryllio  yr  esgyrn.  Y  mae  arnom  ofn 
cyfeirio  ysgrifenwyr  Cymreig  am  gynllun  o  iaith  i'w  defnyddio  yn  eu 
gohebiaethau  at  ddadleuon  Seneddol  Prydain  y  dyddiau  hyn,  am  reswm 
adnabyddus  iawn.  Ond  y  mae  yno,  er  holl  f aldordd  yr  aelodau  Gwydd- 
elig,  ryw  ddeddf  anysgrífenedig  i  ddefnyddio  geiriau  heb  fod  yr  un 
mor  dramgwyddus  i'r  glust  â  geiriau  eraill.  Ni  ddywedir  yno  fod  dyn 
yn  dyweyd  celwydd,  ond  ei  fod  yn  dywedyd  yr  hyn  nad  oedd  sail 
ddigonol  iddo.  Mae  y  cyntaf  yn  anseneddol,  tra  y  gadewir  i'r  llall  basio 
heibio  yn  ddisylw,  er  ei  fod  yn  golygu  yr  un  peth.  Nid  yw  bellach 
yn  un  gyfrinach  ei  fod  o  fewn  cylch  dyledswyddau  "  Mr.  Gol."  i  gynnal 
i  fyny  ddadl  bob  •  wythnos,  a-  hono  i  f od  yn  gyfuniad  o'r  "  cyffrous  a'r 
dyddorol ; "  ond,  ysy waeth,  ceir  f od  y  ddadl  yn  fynych  yn  troi  ar  ry w 
begwn  personol — côr  y  fan  a'r  fan  wedi  cael  cam  dybryd  yn  Eisteddfod 
fawr  Cornybwch — gŵr  ieuanc  wedi  ei  ddiarddel  o  eglwys  Armagedon 
gan  un  can  waethed  ag  yntau — gwraig  y  blaenor  wedi  codi  ei  chloch 
yn  uwch  na  chlychau  eraill  y  pentref,  &c.  Ni  oddefir  i  gyhuddiadau  o'r 
natur  yna  ddianc  rhag  llygaid  y  gwrthddrychau  yr  ymosodir  arnynt, 
— yna  dadl  am  wythnosau  bwygilydd  rhwng  dau  o  lâs-lanciau  nad 
oes  neb  y  tu  allan  i'r  plwyf  y  ganwyd  hwy  yn  gwybod  dim  am  eu  bod- 
olaeth.  Dwmellant  a  phardduant  eu  gilydd  nes  byddant  wedi  blino ; 
a'r  un  gaffo  y  llythyr  diweddaf,  neu  y  gair  olaf,  yn  ei  feddwl  ei  hun, 
fydd  wedi  cael  y  fuddugoliaeth !  Cofus  genym  ddarllen  am  ddau  lenor 
adnabyddus  yn  ymddadleu  â'u  gilydd  ar  fater  hynod  o  ddibwys.  Dech- 
reuai  y  naill  drwy  ddirmygu  y  Uall,  ac  yn  ol  y  ffasiwn  Gymreig, 
dywedai  ei  wrthwynebydd  ei  fod  yn  ymladd  â  gwibedyn ;  taflwyd  y 
sen  yn  ol  mai  efe  (yr  ymosodwr)  oedd  y  gwibedyn.  O'r  diwedd,  yr 
ydjrm  yn  cael  y  golygydd  yn  dyfod  ymlaen  i  roddi  terfyn  ar  y  ddadl, 
ac  wrth  gwt  llythyr  sylwai :  "  Mae  y  naill  a'r  llall  o'n  gohebwyr  wedi 
myned  i  ymladd  â  gwibed,  a  rhaid  fod  ein  darllenwyr  bellach  wedi 
diflasu  edrych  ar  wibed  yn  ymladd  â'u  gilydd.  O'n  rhan  ein  hunain, 
os  rhaid  ymladd,  mwy  dewisol  genym  ni  fyddai  ymladd  â  chawr  nag  â 
gwibedjrn,  canys  o  golli  byddai  ein  cywilydd  yn  llai,  ac  o  ennill  byddai 
ein  hanrhydedd  yn  fwy.  Terfyned  y  ddadl  yma."  Fel  y  dyn  hwnw 
ddywedai  wrth  ei  fachgen  trystiog,  "Os  rhaid  i  ti  gaei  gwaeddi, 
gwaedda  yn  ddystaw,  fachgen," — dywedwn  ninnau  wrth  ohebwyr 
newyddiaduron  Cymru,  Os  rhaid  i  chwi  gael  ffraeo,  fechgyn,  ffraewch 
yn  foneddigaidd. 

Nis  gallwn  lai  na  chyfaddef  mai  un  o  feiau  mwyaf  amlwg  y  wasg 
Gymreig  ydyw  gormodiaith,  a  gorliwiad.  Ar  ddalenau  newyddiadur 
adgynnyrchir  meddyliau,  a  dysgwylir  cywirdeb  a  ffyddlondeb  yn  yr 


190  LLENTDDIAfcTH    KKWIDDIÀDUROL   CYMBU. 

adgynnyrehiad ;  gosodir  i  lawr  megys  ar  lèn  o  flaen  y  Uygaid  ddarlun 
o  fywyd  ac  egwyddorion  mewn  gweithrediad.  Photog'oph,  mewn  gwir- 
ionedd,  o  ddygwyddiadau  a  helyntion  y  dydd  ydyw ;  ac  y  mae  cywir- 
deb  y  darlun  i'w  benderfyna  gaa  ei  naturíoldeb, — pa  mor  debyg  ydyw 
yr  hyn  a  ddarUenwn  i'r  hyn  a  gymerodd  le.  Y  mae  gorliwio  unrhyw 
amgylchiad  yn  dif wyno  y  darlun,  megys  ag  y  mae  gormod  o  baent  ar  y 
canoas  yn  dyf etha  unrhyw  bortread  personol  o  ddyn»  Dethola  yr  ad- 
roddwr  cywir  y  geiriau  goreu,  yn  y  ffordd  oieu,  i  osod  y  peth  allan  fel 
y  mae.  Y  mae  defnyddio  geiriau  mawrion  a  chwyddedig  am  ddygwydd- 
iadau  dibwys,  fel  dyn  yn  ymafiyd  mewn  gordd  i  ladd  chwanen.  Gesyd 
mân  baragraffwyr  Cynaru  bob  "meipen"  ddeuant  ar  ei  thraws  fel  "un 
enfawr  " — pob  mynydd  a  bryn  a  groesant  yn  "  fawnoglaidd  ac  yagyth- 
rogedig" — pob  serea  a  oleua  yn  y  ffurfafen  fel  yn  "llamsachu  yn 
ymwagle  bodolaeth  " — pob  pwll  hwyaid  yr  êl  heibio  iddo  ar  y  lawnt  f el 
"rhyw  fôr  trochionllyd  a  gorddiwaelodadwy  " — a  phob  crogbren  a 
godür  i  ddybenu  camwedd  Uofruddion  ein  gwlad  f el  wedi  ei  chodi  yn 
"  uwch  o  bymtheg  cufydd  na  chrogbren  Haman."  GweU  genym  ni  yr 
amrwd  na'r  gorfrwd — yr  under-dom  na'r  over-dçnc  M^e  yn  ia^hach 
am  ei  f od  yn  fwy  naturioL 

GwastrsuT  ar  ofod  y  papyraa  ac  amser  y  darUenwyr  ydyw  yr  adrodd- 
iadaa  diddiwedd  o  gyfarfodydd  te  ac  o  fâ^  gyfarfodydd  cystadleuoL 
Pa  bwys  i'r  oyÛTedin  o  ddarUenwyr  ein  newyddiaduron  fod  cwrdd  t$ 
wedi  ei  gynnal  yn  ysgoldý  Llanbidinodyn,  a  bod  Miss  Gwendolen  Puw 
neu  Mra  Modlen  Jones  yn  gwasanaethu  wrth  y  byrddau  mor  dde- 
heuig  1  Gwelsom  enwau  pedair  ar  ddeg  o  rîanod  wedi  ymgysegru  i'r 
gwasanaeth  hwn  yn  ddiweddar  mewn  un  cyfarfod,  ac  enwau  27  o  bobl 
ieuainc  wedi  ennill  gwobrwyon  am  ganu,  adrodd,  darllen,  a  barddoni, 
ac  nid  oedd  yr  uçhaf — testun  y  gadair,  bondigrybwy U 1 — ond  deg  a 
ehwech/  Yn  aml  iawn  anfonir  yr  adroddiadau  hyn  gan  hoglanciau 
ffugenwol,  ac,  yn  cael  eu  hattegu  gan  y  dosbarthwr  Ueol,  erfyniant  ar 
i'r  golygydd  eu  dodi  i  mewn  yn  ddiffael  "jm  eich  rhifyn  nesaf,"  onidô 
— wel,  mae  yn  hawdd  deail  beth  sydd  i  ddilyn  y  gommeddiad.  Er 
mwyn  symud  rhan  o'r  baich  oddiar  ysgwyddau  ein  golygwyr,  buom 
ni  yn  meddwl  awgrymu  y  priodoldeb  o  gyhoeddi  papyr  i  gynnwys 
11  Newyddion  ^«newyddiadurol  Cymru."  JByddai  gobaith  feUy  i'r  sawl 
sydd  yn  dyheu  am  weled  ei  enw  mewn  print  gael  ei  foddjoni,  heb 
ddolurio  Uygaid  y  darUenydd  deaUus,  a  chafíai  yr  argraffydd,  o  bosibl, 
ryw  elw  oddiwrtho.  Goddefer  i  ni  sylwi,  mewn  cysylltîad  â  chynnwys 
ein  newyddiaduron,  ein  bod  wedi  canfod  tuedd  yn  ddiweddar  i  neiü- 
duo  mwy  o'u  gofod  nag  arfer  i  gyfarfod  â  chwaeth  lygredig  eu  darUei^- 
wyr.  Cyfeirio  yr  ydym  at  adroddiadau  manwl  a  chyflawn  o  achos- 
ion  mewn  llysoedd  cyfreithiol,  megys  Uofruddiaethau,  tor-priodasau, 
godineb,  a  cheisiadau  i  dadogi  plant  anghyfreithlawn,  &c.  Dyhd  cofip 
fod  y  papyr  Cymraeg  yn  bapyr  y  teulu — yr  unig  bapyr  sydd  yn  cael  ei 
dderbyn  a'i  ddarUen  ar  yr  aelwyd ;  a'i  fod  yn  cael  ei  ddarllen  yn  fanwl 
iawn  gan  rai  o  bob  rhy w  ac  oedran,  ac  y  gail  y  rhai  hyny  fod  mewn 
perygl  o  dderbyn  argraffiadau  niweidiol  oddiwrth  yr  hyn  a  ddarllenant. 
Gyda  golwg  ar  "  adolygiad  y  wasg,"  nis  geUir  yn  rhesymol  ddysgwyl 
cywirdeb  a  manylrwydd  Uenyddol  yn  y  rhan  fwyaf  o  newyddiaduron  y 
Dywysogíietb.     Y  mae  hy»y  i'w  briodoU,  nLd  i  ddiffyg  egwyddor  na 


LLENYDDIAETH   NEWYDDIADUROL   GTMBÜ.  191 

gallu  ar  ran  yr  adolygwyr,  ond  i  ddiffyg  amser.  Y  mae  gan  y  golyg- 
ydd  fwy  na'i  gyfran  o  waith  priodol  yr  wythnos  i'w  gyflawni — ni 
oddefai  amgychiadau  iddi  f od  fel  arall.  Ar  y  naill  law  y  mae  yr  awdwr 
yn  curo  wrth  ei  ddrws  am  sylw  diatreg,  ac  ar  y  llaw  arall  mae  y 
cysodydd  fel'  y  gele  yn  gwaeddi  "Moes."  Er  mwyn  cyfarfod  â  dymun- 
iad  y  cyntaf,  ac  i  gyfarfod  i  ryw  fesur  âg  angen  yr  olaf,  cymer  gipdrem 
frysiog  dros  y  llyfrau  sydd  ar  ei  fwrdd,  heb  amser  i  ail  edrych  dros  yr 
hyn  a  ysgrifena*  ac  y  mae  yr  adolygiad  newydd-anedig  yn  Uaw  yr 
argraffydd.  Neu  weithiau,  i  arbed  amser  ac  i  gynnorthwyo  y  golyg- 
ydd,  ceir  gan  gyfaill  i  ymgymeryd  â'r  gorchwyl,  yr  hwn  a  edrydd  ei 
farn  am  y  llyfr  yn  ol  ei  adnabyddiaeth  o'r  awdwr,  ac  yn  ol  graddau 
y  cyfeillgarwch  a  ffyna  cydrhyngddynt.  Pell  ydym  oddiwrth  feddwl 
fod  ein  holl  newyddìaduron  yn  euog  o'r  amryfusedd  hwn,  ond  meidd- 
ìwb  ddyweýd  ei  fod  yn  engraifffc  deg  o  amryw  o  honynt  Prawf  o 
hyny  a  welsom  yn  ddiweddar :  adolygydd  yn  dyf ynu  yn  frysiog  allan  o 
lyfr,  ac  yn  awwddyfynu,  a  chan  seilio  ei  adolygiad  ar  yr  hyn  oedd  gam 
yn  y  dyfyniad,  ymosodai  yn  ddiarbed  ar  yr  hwn  ni  wnaethai  gam. 
Nis  gallai  yr  adolygydd  yma  lechu  yn  nghysgod  yr  argraffydd,  yr  hwn 
a  arweinir  i'r  anialwch  mor  fynych  i  ddwyn  ar  ei  ben  bechodau  rhai 
erailL  Gyda  llaw,  y  mae  yr  "  impyn  du,"  sydd  yn  garenydd  mor  agos 
i  wŷr  y  wasg,  yn  ddigon  o  bechadur  ei  hun  heb  ei  orfodi  i  ddwyn  yn  ei 
berson  bechodau  rhai  eraill.  Ychydig  amser  yn  ol  gwelsom  adolygiad 
ar  gylchgrawn  newydd  a  fwriadwyd  i  wasanaethu  y  genedl.  Cyfeiriai 
ato  fel  "greal  cenedlaethol,"  ond  mynodd  y  cysodydd  iddo  fod  yn 
"gruel  cenedlaethol ! v  Yn  un  o  rifynau  cyntaf  un  o'n  newyddiaduron 
mwyaf  poblogaidd,  ymddangosodd  yn  rhestr  y  "  Genedigaethau "  yr 

hysbysiad  a  ganlyn :  "  Ar  y  löfed  cyfisol,  yn  M ,  priod  Mr. , 

ar  farch,"  yn  Ue  "  ar  ferch  1 " — a  yn  Ue  e.  Gyda'r  amean  goreu,  ac 
yn  yr  ysbryd  mwyaf  caredig,  y  dymunem  awgrymu, — ^nid  diogel  ym- 
ddibynu  gormod  ar  farn  ein  hadolygwyr  newyddiadurol. 

Yn  ngwyneb  lliosogrwydd  newyddiaduron  yn  Nghymru,  a  chynnydd 
eu  dylanwad  ar  y  genedl,  y  mae  gair  mewn  ffordd  o  annogaeth  i  ddar- 
llenwyr  ieuainc  fod  ar  eu  gwyliadwriaeth  yn  briodoL  Tra  yn  cjrmhell 
pawb  i  ddarllen  newyddiaduron — bob  dydd,  os  bydd  amser  ac  am- 

fylehiadau  yn  caniatâu,  ac  felly  i  ddeaÛ  "arwyddion  yr  amserau," 
ymunem  çrybwyll  ei  fod  yn  bosibl  i  wr  ieuanc,  a  hen  hefyd  e  ran 
hyny,  ròddi  gormod  o'i  amser  at  y  gwaith  hwn,  fel  at  ryw  orchwyl 
cyfreithlawn  arall.  Y  mae  darllen  newyddiadur  ar  draul  esgeuluso 
darilen  y  Gyfrol  Ysbrydoledig,  a  Uyfrau  da  a  sylweddol  eraill,  yn 
Thwjm  o  wanychu  y  meddwl,  ac  y  mae  y  sawl  a  wnêl  hyny  yn  gwneyd 
cam  âl  enaid  ei  hun.  Gwir  ei  fod  yn  annhraethol  well  gorchwyl  na 
darìlen  ffugchwedlau,  ac  yn  enwedig  y  cyfryw  chwedlau  a  fwrir  allan 
o'r  wasg  wrth  y  miliynau  y  dyddiau  hyn ;  oblegid  os  am  plot  yr  ydym, 
ni  a'i  cawn  yn  fywy  nid  mewn  dychymyg,  yn  y  newyddiadur ;  ac  os  am 
ramanóe  yr  ydym,  wele  i  ni  "romance  in  real  life"  yn  ngholofnau  y 
papyr  newydd.  Ónd,  wedi'r  cwbl,  y  mae'r  bachgen  a  gyfynga  ei  hunan 
ato  fel  unig  gyfrwng  gwybodaeth  yn  crebychu  ei  feddwl,  a  thrwy  hyny 
yn  llesteirio  ei  gynnydd  mewn  gwybodaeth,  a'i  ddefnyddioldeb  fel 
aelod  o  gymdeithas  yn  cael  ei  anmharu.  Diau  mai  un  rheswm  paham 
y  mae  cynifer  yn  cael  blas  ar  newyddiadur  ydyw  nad  yw  yn  gofyn 


192  LLENYDDIAETH    NEWTDDIADUHOL   CYMRU. 

llawer  o  allu  ymenyddol  i'w  iawn  ddeall  a'i  wertbiawrogi ;  adroddiadau 
byrion  a  nodiadau  arwynebol — y  multum  in  pmvo — dyna  sydd  boblog- 
aidd,  ac  a  werthfawrogir  gan  y  miloedd.  Nid  yr  erthyglau  goreu  a 
mwyaî  diwylliedig  sydd  dderbyniol  gan  y  lliaws,  am  nad  yw  y  llìaws 
yn  caru  meddwL  Gadewir  hyny  i  eraill.  Y  dyn  ieuanc  sydd  yn  arfer 
byw  yn  unig  ar  yr  ymborth  a  arlwyir  iddo  ar  len  ei  newyddiadur, 
gallwn  feiddio  dy weyd  wrtho,  "  Ni  ragori  di ! "  Gan  hyny,  gofaler  am 
reoli  a  Uywodraethu  yr  arfer  hon,  i  fod  yn  wasanaethgar  i  grefydd  a 
moesoldebr— i  lwyddiant  a  hapusrwydd  personol  a  chymdeithasol  ein 
cydwladwyr,  gan  gadw  mewn  golwg  yn  wastadol  nad  yw  holl  gylch 
ein  darllen  a'n  hefrydiau  ond  moddion  yn  llaw  Rhagluniaeth  i  gyT- 
haedd  amcan  uwch.     "  A  Gáir  Dtjw  yn  uchaf  ! " 

John  Dayies  (Gwyneddon). 


*#*  Wele  yn  canlyn  peatr  o  bapyrau  Cymru,— y  lle  y  cyhoeddir  hwy,  eu  pris,  gol- 

ygiadau  gwleidyddol  (R,  Rhyddfrydig,  C,   Ceidwadol,  N.,  Neutrcä,  heb  fod  y 
naîll  na'r  llall),  a'r  flwyddyn  y  sefydiwyd  hwy. 

Aberdâr    Áberdare  Times         ...  lc.  ...   R      1862* 

Abergele  Abergele  and  Pensarn  Yisitor         ...  lc  ...  N 1856. 

Abermaw Barmouth  Adyertìser          lc.  ...  N 1877. 

Aberystwyth   Aberystwyth  Observer         ljc.  ...    C 1858. 

Aberystwyth   Cambrian  News         ljc.  ...   R.     1860. 

Abeitawe Cambrian       3c.  ...    R.     1804. 

Abertawe Daily  Cambrian         ^c  ...    R 1832. 

Abertawe Swanaea  Boy...          lc  ...    N 1876. 

Abertawe Swausea  Shipping  Register ...  N.     1877. 

Abertawe Swansea  Journal        lc  ...    R     1840. 

Abertawe Swansea  and  Glamorgan  Herald     ...  ...    C 1847. 

Aberteifi  Cardigan  Advertiser lc  ...    C 1866. 

Aberteifi  Cardigan  Herald        lc  ...   R 1844. 

Aberteifi  Cardigan  Obaenrer lc  ...   R 1876. 

Bila Cambrian  News         l£c  ...    C 1860. 

Baugor North  Wales  Chronicle        2c  ...    C 1807. 

Baogor Llais  y  Wlad lc  ...    C 1874. 

Bangor Menai  Sti aíts  Visitor            lc  ...   R     1877. 

Bangor Bangor  Obseiver        lc  ...   R     1883. 

Bangor Y  Celt              lc  ...   R 1880. 

Beaumaris    Beanmaris  Yisitor     lc  ...   N 1877. 

Brycheiniog Brecon  Times 2c  ...  N 1866. 

Bndgend Bridgend  Chronicle lc  ...   N.     1879. 

Bridgend Ceutrai  Glamorgan  Gazette lc  ...  N 1866. 

Briton  Ferry   Neath  Gazette           lc  ...            1866. 

Caerdydd Cardiff  Free  Press      £c.  ...   N 1876. 

Caerdydd Cardiff  Times 2c  ...   R     1857. 

Caerdydd Cardiff  Shipping  Gazette     3c  ...   N 1859. 

Caerdydd South  Wales  Daily  News     lc  ...    R 1872. 

Caerdydd South  Wales  Echo      £c  ...  N 1880. 

Caerdydd South  Wales  Times  ...         lc  ...  N 1882. 

Caerdydd W«ekly  Mail 2c  ...    C 1870. 

Caerdydd Western  Maü            lc  ...    C 1869. 


LLENYDDMETH    NKWYDIUADOKOL    CYMHÜ. 


193 


Caerfyrddin Yr  Amaethwr 

Caerfyrddin Carmarthen  Joarnal 

Caeríyrddin Cat  inarthen  Weekly  Reporter 

Caerfyrddin Seren  Cymru 

Caerfyrddio Welshman      ...  

Caernarfon   Carnaryon  and  Denbigh  Herald 

Caernarfon  Herald  Cymraeg       

Caernarfon   ..  Genedl  Gymreig 

Caernarfon  North  Wales  Eipress 

Caernarfon  Gwalia  

Caeroarfon  Yr  Amseroedd  

Castellnedd Neath  Gazette  

Dinbych  Baner  ac  Amseran  Cymru    ... 

Dinbych  Denbigh  Free  Press 

Dolgellau Y  Dydd  

Dolgellau Y  Goleuad      

Drefnewydd     Montgomeryshire  Express   ... 

Drefnewydd     Montgomeryshire  Mercury  ... 

Haverfordwest Pembrokeshire  Herald 

Haverfordwest Haverfordwest  Telegraph     . . . 

Llandudno  Llandudno  Directory 

Llandudno  Llandudno  Register 

Llanelli    Llanelly  Guardian 

Llanelli    South  Wales  Press 

Llangollen   Llangollen  Advertiser 

LlanidJoes    Mid- Wales  Telegraph 

Merthyr   Merthyr  Express       

Merthyr   Y  Tyst  a'r  üydd       

Penfro  Pembroke  Record      

Penfro  Free  Press      

Penfro  Pembroke  Dock  Gszette 

Pontypridd  Pontypridd  Chronicle 

Rhyl Rhyl  Advertiser        

Rhyl RhylGuardian  

Rhyl RhylJournal 

Rhyl RhylRecord 

Rhyl Llan  a'r  Dywysogaeth 

Rhyl ...  YGwyliedydd  

Roath   Roath  Chronicle        

Tenby  Tenby  Observer        

Treffynnon  Flintshire  Obsenrer 

Treffynnon  County  Herald  

Trallwm  Montgomery  Post     

Wrexham North  Wales  Guardian 

Wrexham Wrexham  Advertiser 


...  2c. 

...  N.  .. 

...  1882. 

...  2c. 

...  C.  ... 

...  1810. 

...  lc. 

...  R.  ... 

...  1860. 

...  lc. 

...  R.  ... 

...  1857. 

...  34c 

...  R.  ... 

...  1829. 

...  2c. 

...  R.  ... 

...  1832. 

...  lc. 

...  R.  .  . 

...  1854. 

...  lc. 

...  R.  ... 

...  1877. 

...  lc. 

...  R.  ... 

...  1877. 

...  lc 

...  C.  ... 

...  1881. 

...  lc. 

...  R.  ... 

...  1883. 

...  lc. 

...  N.  ... 

...  1860. 

...  2c. 

...  R.  ... 

...  1857. 

...  lc. 

...  R.  ... 

...  1881. 

...  lc. 

...  R.  ... 

...  1868. 

...  2c. 

...  R.  ... 

...  1869. 

...  lc. 

...  R.  ... 

...  1860. 

...  lc 

...  R.  ... 

...  1849. 

...  2c 

...  C.  ... 

...  1844. 

..  lc 

...  R.  ... 

...  1854. 

...  2c 

...  R.  ... 

...  1854. 

...  2c 

...  R.  ... 

...  1856. 

...  lc 

...  R.  ... 

...  1863. 

...  2c 

...  R.  ... 

...  1853. 

...  2c 

...  N.  ... 

...  1860. 

...  lc 

...  C.  ... 

...  1859. 

...  lc 

...  R.  ... 

...  1862. 

...  lc 

...  R.  ... 

...  Iü66. 

...  lc 

...  C.  ... 

...  1882. 

...  lc 

...  N.  ... 

...  1879. 

...  lc 

..  R.  ... 

...  1861. 

...  lc 

...  R.  ... 

...  1882. 

...  lc 

...  R.  ... 

...  1877. 

...  lc 

...  C.  ... 

...  1875. 

...  lc. 

...  C.  ... 

...  1866. 

...  2c 

...  R.  ... 

...  1855. 

...  lc 

...  C.  ... 

...  1882. 

...  lc 

...  R.  ... 

...  1877. 

...  lc 

...  N.  ... 

...  1862. 

...  lc 

...  N.  ... 

...  1853. 

...  lc 

...  C.  ... 

...  1855. 

...  lc 

...  R.  ... 

..   1883. 

...  2c 

...  C.  ... 

...  1880. 

...  2c 

...  C.  ... 

...  1869. 

...  2c 

...  R.  ... 

...  1848. 

SAMUEL    PRIDEAUX    TEEGELLES. 

ii. 

Yn  yr  erthygl  hon,  fel  yn  yr  un  o'r  blaen,  yr  ydym  yn  cyfyngu 
ein  sylw  at  waith  Dr.  Tregelles  ynglŷn  â'r  Testament  Newydd.  Bu  ei 
lafur  ef  yn  helaeth  a  gwerthfawr  mewn  meusydd  eraill ;  eto  gwaith 
ei  fywyd,  y  dasg  fawr  yr  ymboenodd  ynddi  am  dros  ddeng  mlynedd 
ar  hugain,  oedd  chwilio  yn  wyneb  pob  tystiolaeth  deg  am  wir 
ôiriau  yr  ysgrifenwyr  sanctaidd  yn  y  rhan  hon  o'r  BibL  Gyrwyd  ef, 
fel  y  tystia  ei  hun,  at  y  gwaith  gan  deimlad  o  rwymedigaeth  i  Dduw 
a'i  air.  Gan  nad  oedd  eraill  yn  ymaflyd  yn  y  gorchwyl  o  nithio  yr 
anmhuredd  allan  o'r  Testament  Newydd  arferedig,  nis  gallai  nacâu 
galwad  cariad  a  chydwybod;  ac  fel  un  yr  ymddiriedasid  iddo  am  y 
gorchwyl,  dan  bwys  "  angenrhaid,"  yn  ofn  Duw,  gyda  syched  dwfn  am 
y  gwirionedd,  ymdaflodd  i  hynyma  yn  ddiofn,  diflino,  amyneddgar,  a 

fobeithiol.  "Mae  ei  wasanaeth  i  wybodaeth  fanol  o'r  Testament 
fewydd,"  medd  Dr.  Hort,  "  eisoes  yn  cael  ei  adnabod  yn  well  ac  yn 
fwy  cyffredinol  nag  yr  oedd  ychydig  flynyddau  yn  ol,  ac  nis  gall  na 
chaiff  mewn  amser  bob  dyledus  gydnabyddiaeth,  Mae  priodoleddau 
moesol  ei  waith  fel  golygydd,  uniondeb  dyben,  llafur  diarbed  a  dyfal- 
barhâd  mewn  fiyddlawn  ymboeni,  nad  jrmollyngai  er  pob  .achlysur  i 
ddigaloni,  er  gwendid  corfforol  neu  unrh^rw  faich  arall,  yn  gyfrywag  y 
gelhr  ei  adael  gyda'r  un  hyder  i  gael  ei  gydnabod  gan  deimladau 
cyffelyb  í'r  eiddo  ef."* 

Mae.  y  gred  fod  rhai  rhanau  o'r  Testament  Newydd  arferedig  o  dardd- 
iad  dynol  yn  unig,  yn  hollol  gyson  â'r  gred,  yr  hon  heíyd  a  ddaliai 
Tregelles  ei  hun  yn  hynod  o  gadarn,  fod  yr  holl  Ysgrythyr  "  wedi  ei 
rhoddi  trwy  ysbrydoliaeth  Duw."  Yr  ydym  yn  anwylo  ac  yn  gwerth- 
fawrogi  y  Bibl  oblegid  na  lefarodd  Uyfr  erioed  fel  y  Uyfr  hwn.  Nid 
dibwys,  gan  hyny,  y w  ymdrechiadau  rhai  fel  TregeUes  i  geisio  ei  lanhâu 
oddiwrth  bob  peth  a  ddygwyd  i  mewn  iddo  trwy  ddiofalwch  neu, 
weithiau,  trwy  dduwiolfrydedd  amryfus,  dynion,  yn  nhreigliad  mü  a 
hanner  o  flynyddoedd.  Mae  Ehagluniaeth  wedi  cadw  y  tystion  yn 
fy w ;  mae  sicrwydd  am  gynnwys  eu  tystiolaeth  yn  cynnyddu ;  nid  oes 
yr  un  o  honynt,  mae'n  wir,  heb  eu  diffygion;  nis  geUir  dyweyd  am 
gymaint  ag  un  lawysgrif  ar  ei  phen  ei  hun,  "  Dyma  wir  air  Duw ; "  eto, 
drwy  eu  hamledd  a  gwedd  annibynol  eu  tystiolaeth,  mae  hyd  yn  nod 
eu  diffygion  weithiau  yn  cyfranu  at  y  sicrwydd  a  deimlir  yn  y  diwedd 
fod  cymhariaeth  ëang,  fanol,  wyliadwrus,  yn  dyfod  at  eiriau  yr  ysgrif- 
enwyr  sanctaidd. 

*  T  Rhagdraethawd  i  Destament  Tregellee,  itídi. 


SAMUEL    PRîDEATJX    TREOHî.LES.  195 

Dylem  deimlo  parch  hyd  yn  nôd  i  ymadroddion  rai  a  wrthodir,  gan 
eu  bod  yn  hen  iawn.  Dy  wedir  f od  rhai  gwahaniaethau,  yn  enwedig  yn 
y  dosbarth  hwnw  o  honynt  a  elwir  y  "  Gorllewinol,"  càn  hyned  nes 
awgrymu  (yn  neillduol  yn  mhennodau  olaf  Efengyl  Luc)  fod  dau  edition 
gwahanol  o'r  Efengyl  hono  wedi  dyfod  o  law  yr  efengylydd  ei  hunan.* 
Dyddordeb  neillduol,  yn  ddiau,  a  raid  deimlo  at  lawer  o'r  rhai  hyn ; 
eto  mae  dal  yn  ysbryd  traddodiad  atynt,  yn  ngeiriau  Tregelles,  yr  un 
■peth  â  charu  rhwd  yn  hytrach  na  gloewder  cleddyf  yr  Ysbryd. 

Cydnabyddir  gan  y  gŵr  yr  ydym  yn  son  am  dano  fod  gwaith  yr 
Esboniwr  yn  uwch  ei  f ath  na'i  waith  ef ;  f od  egluro  gair  yr  Ysgrythyr 
Lân  i  eraill  yn  gofyn  dysgyblaeth  f wy  dyrchafedig  na'r  eiddo  ef ;  eto 
delir  yn  gryf  ganddo  yr  angenrhaid  am  ddiwylliant,  profìad,  a  dysgybl- 
aeth  oleuedig  at  osod  yn  gyntaf  y  sail  yn  mhenderfyniad  y  cwestiwn 
pa  beth  a  ysgrifenwyd,  rhag  bod  yr  esboniwr  yn  ymdrafferthu  i  egluro 
gair  rhy wun  arall  heblaw  yr  Apostol,  dyweder,  yn  y  llythyr  at  y  Rhuf- 
einiaid.  Mae  yr  un  peth  mewn  rhan  yn  eisieu  yn  y  rhai  sydd  yn  dar- 
llen  esboniadau.  Nis  gallwn  ddirnad  casgliadau  awdwr — eu  dirnad, 
dywedwn  «ilwaith — heb  son  am  ganfod  y  rheswm  am  danynt,  oni 
allwn  i  ryw  fesur  ei  ddilyn  yn  y  llwybr  ar  hyd  pa  un  y  daeth  iddynt. 
Hawdd  yw  i  un  ddyweyd  ei  fod  yn  dewis  rhyw  ddarUeniad  neillduol, 

fin  ychwanegu  mai  hwn  yw  darlleniad  *  neu  A,  tra  y  gall  fod  gan 
eirnîadaeth  reswm  digonol  dros  ammeu  y  rhai  hyn  yn  y  f an  hono. 
Dylem  wybçd  peth  am  yr  egwyddorion  ar  ba  rai  y  sylfeinir  casgliadau 
yn  y  peth  pwysig  hwn  er  gweled  gwerth  y  casgliadau  eu  hunain. 
Cyffelyba  Tregelles  ei  hun  i  un  yn  gweithio  ar  sylfaen  y  deml,  gan 
•adael  i  eraill  godi  ei  "  thyrau  adail."  Ac  eto  mae  yn  ffaiẃ  fod  esbon- 
wyr  goreu  ein  hoes — ac  ni  bu  oes  erioed  ar  Brydain  o  fath  hon  o  ran 
amlder  a  rhagoriaeth  esboniadau — wedi  talu  sylw  mawr  i  Feiraiadaeth 
y  testun  Groeg.  Nid  oes  yr  un  mwy  hyddysg  yn  yr  hen  gyfìeithiadau 
Aiphtaidd  a  Dwyreiniol  nag  ydy w  Dr.  Lightf oot,  a  d^rwed  yr  Ellmynwr 
Gebbart  nad  oes  ar  gael  ymdriniaeth  ragorach  nag  a  geir  yn  niwedd  ei 
esboniadau  ef ;  eto  onid  efe  yw  ty wysog  yr  esbonwyr  Prydeinig  î  Mae 
•pawb  sydd  wedi  darllen  Meyer  yn  teimlo  mor  werthfawr  yw  ei  eglur- 
hadaeth;  eto  talodd  ef  lawer  o  sylw  i'r  gwaith  o  chwilio  am  y  gwir 
destun.  Mae  yr  un  peth  yn  wir  am  Wieseler;  a  gwyr  pawb  am 
safle  uchel  dau  esboniad  diweddar  un  o  olygwyr  y  Testament  Groeg, 
Dr.  Westcott  Diau  fod  manyldeb  amyneddgar,  o'i  arfer  yn  iawn, 
•yn  dwyn  i'r  gweithwyr  tyvr  oleuni  a  phrydferthwch  y  gallasent 
fod  hebddo  heb  hyny.  Newidir  holl  feddwl  neu  holl  ffurf  neillduol 
paragraph  yn  fynych  gan  un^gair  bychan ;  ac  y  mae  y  rhai  a  ymboen- 
asant  i  roddi  sicrwydd  ar  air  o'r  fath  yn  ddiau  yn  haeddu  parch  a 
1  diolchgarwch  mawr.  Y  rhai  sydd  yn  darllen  yr  Ysgrythyrau  yn 
fanwl  sydd  yn  cael  eu  bedyddio  â'r  ysbryd  priodol  i'w  deall  a'u  hegluro ; 
a  rhan  o'r  manyldeb  hwnw  yw  cael  gradd  o  gydnabyddiaeth  â'r  seiliau 
ar  ba  rai  yr  adeüedir  y  testun  a  geir  yn  y  fath  esbomadau  â'r  eiddo 
Meyer  a  Lightfoot.  Syif einir  hwnw  ar  y  cyf an  ar  yr  un  egwyddorion 
â'r  eiddo  Tregelles,  a  gail  yr  erthygl  hon  wasanaethu  peth  at  ddangos 
y  rhai  hyny  allan. 

*  Scriyeoerjf  p.  482,    Hort,  p.  175, 


196  SÀMtJEL    PRIDEAUX    TREGELLE8. 

Cymerodd  Tregelles  ei  safle  yn  y  "  Prospectus  "  a  gyhoeddwyd  gan- 
ddo  yn  1844,  ac  yn  ei  holl  ymchwiliadau  dilynol  ni  chafodd  achos  ac  ni 
theimlodd  alŵad  i  symud  oddiwrth  brif  linellau  yr  egwyddorion  a 
gofleidiasai  y  pryd  hyny.  Mae  eraill  wedi  ei  ddilyn  a  chario  ei  waith 
ymlaen,  yn  ol  barn  rhai,  i  fwy  o  berffeithrwydd ;  eto,  ar  y  cyfan,  yn  ôl 
ei  draed  ef  y  dilynasant. 

Am  gorff  mawr  geiriau  y  Testament  Newydd  nid  oes  gwahaniaeth 
barn  o  gwbl ;  wrth  gymeryd  i  ystyriaeth  bob  peth  bychan  yn  ogystal  a 
mawr, — sillebiad  geiriau,  amseriad  berfau,  cyfansoddiad  brawddegau,  a 
chyflead  ymadroddion,  yn  y  rhai  y  ceir  ll'iaws  o  bethau  nas  gall  cyfieith- 
iad  ddangos  y  gwahaniaeth,  mae  maes  beirniadaeth  yn  cynnwys  tua'r 
wythfed  ran  o'r  holl  Destament  Newydd.  O  osod  o'r  neilldu  wahan- 
iaethau  dibwys  sillebiaeth,  cyfyngir  hwn  i  driugeinfed;  ac  os  tynir 
allan  ymhellach  y  bychain  bethau  o  wahaniaeth  sydd  yn  gadael  yr 
ystyr  yr  un,  daw  y  rhan  wir  bwysig  o'r  gwaith  i  gyrhaedd  yn  unig 
tua'r  fÜfed  ran  o'r  cyfan  o  ymadroddion  y  Testament  Newydd.*  Mae 
y  cyfrif  hwn  o  eiddo  Dr.  Hort  yn  tybied  fod  yr  ymchwiliad  yn 
cael  ei  wneyd  yn  ol  yr  egwyddorion  a  osodir  allan  ganddo  ef  a'i  gyd- 
lafurwr.  Nid  yw  Tregelles  wedi  ysgrifenu  y  fath  berffeithwaith  â'r  ail 
gyf rol  o'u  gwaith  hwy ;  eto  dan  arweiniad  ei  brif  egwyddor,  ynghyd 
a  phrofiad  ëang,  dwfn,  dysgedig,  nas  gallai,  hwyrach  mwy  na  llawer 
crefftwr  medrus,  ei  osod  mewn  geiriau,  mae  yn  dyfod  gyda  holl  olud 
sicrwydd  deall  bron  at  yr  un  ffurf  o  eiriau  ag  sydd  ganddynt  hwy.  Mae 
y  cydgordiad  hwn  yn  ffaith  bwysig  ac  awgrymiadol  iawn ;  gan  fod  y 
gwŷr  enwog  hyn  yn  gweithio  yn  hollol  annibynol,  ac  eto  trwy  ddilyn 
yr  un  egwyddorion  yn  tynu  yr  un  casgliadau  oddiwrth  lu  o  ffeithiau, 
awgrymir  fod  yr  egwyddorion  hyny  yn  rhai  priodol. 

Wrth  edrych  ar  waith  a  Uafur  beirniadol  ynglŷn  â'r  Testament 
Newydd,  yr  ydym  yn  gweled  i  fywyd  ac  egni  yn  y  rhan  hon  adael  ein 
gwlad  ni  am  y  Cyfandir  wedi  marwolaeth  Mill  (1707)  a  Bentley  (1742); 
yno  yn  benaf  os  nad  yn  unig,  wed'yn,  y  caed  ymroddiad  llwyddianus,  & 
mawr  a  fu  ei  lwydd.  Mynych  y  coffeir  hyn  gyda  thristwch  gan  Dr. 
Tregelles ;  ond  pe  buasai  yn  fy w  yn  awr  diau  y  teimlasai  f od  y  gogon- 
iant,  a  hyny  i  raddau  pell  oblegid  ei  ymdrechion  ef  ei  hun,  wedi 
dychwelyd  i'r  wlad  hon  yn  ol.  Fr  Cyfandir  y  perthyn  Wetstein, 
Bengel,  Semler,  Griesbach,  Hug,  Eichhorn,  Matthaei,  Scholz,  Lach- 
mann,  a  Tischendorf  (1751 — 1875).  O  ran  barn  bwyllog,  graff,  gosodir 
Tregelles  gan  rai  o  flaen  Tischendorf  ei  hun;  ond  yn  ddiau  wedi  ei 
farwolaeth  ef  mae  y  rhagoriaeth  wedi  dyfod  yn  ol  yma.  Yn  y  gangen 
hon,  yn  ei  gwedd  gyffredinol,  er  nad  mewn  rhy w  ranau  penodol,  mae 
Prydain  o  flaen  Germany.  Ni  cheir  yn  eu  llyfrau  goreu  hwy  yr  un 
gwerth  ag  a  geir  yn  awr  yn  ngweithiau  rhai  fel  Westcott,  Hort, 
§crivener,  Sanday,  ac  eraill  ynglŷn  â'r  Testament  Newydd.  Mae 
dyled  Duwinyddiaeth  Seisonig  yn  fawr  i  Germany,  i'w  hathrylith,  i'w 
llafur  diderfyn,  i'w  damcaniaeth  ëofn ;  ond  erbyn  hyn  mae  gwreiddiol- 
deb,  manylder,  ac  ëangder  yn  dechreu  cael  eu  rhagoriaeth  yn  Mhrydain 
yn  Esboniadaeth  a  Beirniadaeth  y  Testament  Newydd.    Mae  yn  dra 

*  Dr.  Hort,  Appeüdii,  p.  %, 


SÀMUEL    PRIDEAJJX    TBEGELLES.  197 

thebyg  nad  oes  yr  un  llyfr  ymhlith  y  goreuon  ar  Feirniadaeth  testun  y 
Testament  Newydd  a  ddangosai  yr  un  eangder  a  manylder,  yr  un 
addfedrwydd  a  gofal  ymresymiadol,  yr  un  pwyll  i  sylf aenu  casgliadau 
ar  gyflawnder  o  ffeithiau  wedi  eu  chwilio  yn  amyneddgar,  ag  a  geir  yn 
«<Appendix"Dr.  Hort. 

Yr  wyf  yn  toimlo  f od  y  ffaith  yma  yn  neillduol  bwysig,  gan  y  gallwn 
ni  yn  y  wlad  hon  ogwyddo,  yn  ngrym  edmygedd  o  waith  Germany,  i 
esgeuluso  yr  hyn  sydd  agos  atom,  a  bod  felly  ar  ein  colled.  Ni  buaswn 
yn  meiddio  ysgrifenu  fel  hyn,  er  fy  mod  yn  ei  gredu  yn  gryf,  oni  b'ai 
ymhlith  pethau  eraill  fod  tystiolaeth  Dr.  Gebhardt,  yr  hwn  a  adysgrifen- 
odd  yr  erthygl  ar  Destun  y  Testament  Newydd  yn  Encydopcedie 
Herzog,  a'r  hwn  sydd  mor  adnabyddus  fel  golygydd  gyda  Harnack 
o'r  edition  perffeithiaf  o'r  Tadau  Eglwysig  cyntaf,  ac  sydd  yn 
awr  yn  cyhoeddi  cyfres  o  lyfrau  gwerthfawr  ar  Ysgrifau  cyntefig 
yr  Eglwys  Gristionogol — yn  eu  plith  lawysgrif  henafol  newydd  o 
Efengyl  Matthew  a  Marc* — oni  b'ai  fod  ei  dystiolaeth  ef,  ac 
yntau  yn  Ellmynwr,  i'w  hystyried  yn  derfynol.  Dywed  yn  yr 
erthygl  yn  Herzog  nad  oes  gan  yr  Almaen  yr  un  llyfr  i'w  gymharu  â 
Uyfr  Tregelles,  "On  the  Printed  Text  of  the  Greek  New  Testament." 
Hefyd  yn  y  rhagdraethawd  i'r  Testament  Groeg  a  gyhoeddwyd  ganddo 
yn  1881,f  mae  yn  cyfeirio  yn  unig  at  Tregelles  ac  at  Westcott 
a  Hort,  ynghyd  a  Tischendorf,  testun  yr  hwn  a  ddilynir  ganddo. 
Mae  y  dewisiad  hwn  o  dri  Sais  ac  un  Ellmynwr  yn  awgrymiadol,  ac  at 
ysgrifenwyr  Seisonig,  megys  Lightfoot,  Scrivener,  Farrar,  Abbott,  y 
cyfeirir  ein  sylw  ganddo  bron  yn  gwbl.  Goddefer  dyfynu  rhai  oi 
eiriau: — "Fel  Tischendorf  a  Tregelles,  felly  hefyd  mae  Westcott  a 
Hort  yn  eu  llafur  beirniadol  yn  dilyn,  yn  y  wedd  bwysicaf  o'r  gwaith, 
y  "rheolau  hyny  ag  y  mae,  ac  y  bydd,  yn  glod  i  Lachmann  mai  efe  a'u 
cychwynodd ;  ond  y  mae  yr  argramad  diweddaf  Seisonig  yn  rhagori  ar 
bob  un  a  gyhoeddwyd  yn  flaenorol,  yn  gymaint  a  bod  hanes  y  testun  yn. 
cael  ei  roddi  er  desgnfio  y  tystiolaethau  yn  ol  eu  gwahanol  ddosbarth- 
iadau  a'u  barnu  yn  fanwl,  gydag  ymresymiad  sicr,  ac  mewn  helaeth- 
rwydd  na  bu  ei  gyffelyb  gan  neb  o'r  blaen."\  Yr  ydym  hwyrach  wedi 
ymdroi  gormod  gyda  hyn ;  eto  mae  y  ffaith  hon  yn  rhy  ddyddorol  ac 
yn  rhy  bwysig  i'w  gadael  â  sylw  bach, — fod  y  wybodaeth  lwyraf, 
sylfaenedig  ar  y  llafur  mwyaf  cywir  yn  maes  Eglurhadaeth  a  Beirniad- 
aeth  y  Testament  Newydd,  i'w  chael  yn  awr  yn  yr  iaith  Saesoneg  yn 
Mhrydain  a'r  Ameríca. 


Hwyrach  nad  anfuddiol  fyddai  yma  ddwyn  i  gof  rai  pethau  o'r 
erthygl  fiáenorol.  (1).  Hyd  1851,  yr  unig  argraffiadau  o'r  Testament 
Newydd  Groeg  ag  y  gellid  eu  hystyried  yn  wir  annibynol  oeddynt  yr 
eiddo  Erasmus  (1516 — 1535),  a'r  un  a  gyhoeddwyd  yn  Complutum 

*  Codex  RM8aneruÌ89  canríf  vL,  yn  dwyn  perthynas  agos,  medd  ef,  ag  un  arall  (N)  a 
gafwyd  yn  Ynys  Patmos.    ProLeg.  xlv. 

f  Un  o'r  argraftladau  mwy af  deínyddiol  a  rhad.  Gadewir  heb  syl  w  y  rhanau  hyny  y  mae 
yprif  feirniaid  yn  cytono  arnynt,  a'r  "prif  feirniaid"  hyn  yw  Tischendorf,  Tregellea, 
Weetcott  and  Hort.  Novum  Test.  Graece  Oscar  de  Gebhardt,  Editio  Stereotypo. 
Piìb3s. 

%  Pramonenda,  vi,  tü. 
1884.  n 


8AMUEL    PRIDKAUX    TBEOBLLE& 

ceir  Uawer  o  wahaniaethau  o  fath  arbenig,  a  rhai  pwysig  iawn, 
oddiwrth  gorff  y  llawysgrifaa  diweddar  a  ysgrifenwyd  mewn  llyth- 
yrenau  rhedeg  o'r  ddegfed  i'r  bedwaredd  ganrif  ar  ddeg.*  Nid  am 
eu  bod  yn  hen  yn  unig,  ar  un  cyfrif,  y  rhoddir  y  flaenoriaeth  i'r  rhai 
hyn,  ac  nid  am  eu  bod  yn  ddiweddar  y  gwrthodir  y  lleilL  O'r  holl 
lawysgrif  au  hynaf  rhoddir  y  flaenoriaeth  i  B,  sef  y  Codex  Faticanus  yn 
Rhufain ;  ac  ar  hyn  seilir  un  wrthddadl  gref  gan  y  rhai  a  fynant  ddal 
yn  fwy  at  y  llawysgrifau  diweddar.  (2).  Profir  mai  ar  y  llawysgrifau 
hynaf  y  dylid  sylfaenu  testun  y  Testament  Newydd,  drwy  fod  y 
dyfyniadau  helaeth  a  geir  yn  ysgrifeniadau  y  Tadau  boreuaf  yn  cyd- 
gordio  yn  ýwy  à  hwy  nag  â'r  llawysgrifau  diweddar.  Gwyddys  amser 
ysgrifeniad  y  llyfrau  hyn,  ac  felly,  meddir,  fe  wyddys  hefyd  pa  ffurf  ar 
eiriau  y  Bibl  oedd  adnabyddus  yr  amser  hwnw,  ac  mai  nid  y  ffurf  a 
geir  yn  y  llawysgrifau  olaf  oedd  yn  y  manau  a  ddyfynir.  Heblaw  hyn, 
(3).  dengys  y  cyfieithiadau  hynaf — rhai  wedi  eu  gwneyd  mor  foreu  â'r 
aií  ganrif,  mai  nid  oddiwrth  destun  hollol  unffurf  â'r  un  a  berthyn  i'r 
MSS.  diweddaraf  y  gwnaed  hwy.  Fr  gwaith  o  farnu  oddiwrth  yr  oll 
o'r  rhai  hyn  beth  yw  y  dystiolaeth  oreu  am  eiriau  gwreiddiol  yr  ysgrif- 
enwyr  sanctaidd,  dyry  Dr.  Tregelles  yr  enw  Beirniadaeth  Gymhar- 
iaethol  (Comparative  CriticismJ.  Wedi  dosbarthu  y  MSS.  yn  ol  eu  hoed 
a'u  perthynas  â'u  gilydd  o  ran  neillduolion  penodol,  ceisir  gweled  pa  rai 
sydd  yn  debyg  i'w  gilydd  mewn  darlleniadau  y  gwyddys  ar  seiliau 
eraill — y  dyfyniadau  a'r  cyfieithiadau — eu  bod  yn  hen  iawn.  O  farnu 
y  MSS.  yn  ol  eu  darlleniad,  ceir  mai  y  rhai  sydd  yn  amlwg  yn  rhoddi 
y  darlleniad  hynaf  yw  y  rhai  hynaf.  Mae  y  golygwyr  diweddaf, 
Westcott  a  Hort,  wedi  helaethu  cwrs  yr  ymresymiad  drwy  fyned  yn  oí 
at  lwybrau  Griesbach,  ác  o  ystyried  fel  efe,  ond  yn  Uawer  eangach  yn 
gystal  a  manylach,  a  chydag  un  gwahaniaeth  pwysig,  y  dosbarthiadau 
y  gellir  rhanu  coplau  iddynt,  ynghyd  a  nodweddion  neillduol  i'r  rhai 
hyny,  yn  dyfod,  ar  y  cyfan,  i'r  un  casgliad  â  Lachmann  a  Tregellea—  mai 
ir  llawysgrifau  hynafy  rhaid  rhoddi  y  flaenoriaeth,  ac  o'r  rhai  hyny  i  **  a  B.f 
Mae  yn  anmhosibl  i'r  neb  a  ddarlleno  yn  frysiog  yr  ail  gyfrol  werth- 
fawr  a  ysgrifenwyd  gan  Dr.  Hort  weled  pa  beth  a  pha  faint  a  ddywedir 
wrth  ddyweyd  fod  y  flaenoriaeth  yn  cael  ei  rhoddi  i  B ;  pa  derfynau  ac 
ammodau  sydd  i'r  flaenoriaeth  yna,  pa  ryw  fil  o  ystyriaethau  eraill,  yn 
peri  gofal  a  gwyliadwriaeth,  raid  fod  yn  y  meddwl  ar  yr  un  pryd,  a'r 
duedd  i  roddi  i  hon  neu  i'r  ddwy  hyn  y  lle  blaenaf.  Buddiol  fyddai 
edrych  pa  beth  a  ddy  wedir  yn  erbyn.  Wrth  son  am  y  testun  ar  ba  un 
y  sylfaenwyd  y  Cyfieithiad  Diwygiedig  yn  Saesoneg,  dywed  y  Deon 
Burgon,  "  Mae  testun  a  ffurfir  yn  y  modd  hwn,  yn  amlwg  yn  bellach  oddi- 
wrth  wirionedd  yr  efengyl  nag  unrhyw  un  a  weloddy  goleu  o'r  blaen.wî 

*  Mae  testaii  y  llawysgrifau  o'r  seithfed  gaurif  ymlaen  a  ysgrifenwyd  mewn  prif- 
lythyrenau  (unciius)  yn  gymysg,  weithisu  yn  tebygu  i'r  rhai  diweddar,  weithiau  i'r  rhai 
hynaf. 

+  Nid  oes  neb  yn  awr  yn  derbyn  dysgeidiaeth  Griesbach  am  recensiones,  neu  adolyg- 
iadau  o  fwriad,  ar  lyrrau  y  Testament  Newydd.     Tn  ddifwriad  y  cododd  y  dosbarthiadau 


yn  nghanol  amrywiaeth  mawr. 
%  QuarUrly  Review,  October,  1881. 


SAMÜBL    PBIDEAUX    TREGELLE8.  201 

Yn  ddiweddar  llefarai  y  Deon  dysgedig  i'r  un  pwrpas :  "  Mae  y  rhai 
hyn  (y  llawysgrifau  diweddar),  yn  unig  am  eu  bod  wedi  eu  hysgrifenu 
mewn  Uythyrenau  rhedeg,  yn  hytrach  na  phriflythyrenau,  wedi  jSrofi 
er  yn  agos  i  gan'  mlynedd  esgeulusdra  mawr  ac  anhaeddiannol.  Dech- 
reuwyd  y  drwg  gan  Griesbach  (1774 — 96),  a  pherffeithiwyd  ef  gan 
Lachmann  (1831—42);  ond  darganfyddiad  y  Codex  Smaiticus  gan 
Tischendorf,  yn  fwy  na  dim  arall,  a  symbylodd  yr  hygoeledd  gwan 
sydd  yn  awr  yn  teyrnasu  (fod  y  copiau  a  ysgrifenwyd  mewn  priflythyr- 
enau  am  hyny  yn  oraclau),  ac  a  gynnorthwyodd  i  ddenu  sylw  oddiwrth 
y  tystion  ieuangaf  i  wirionedd  gair  yr  Ysgrythyr.  Daw  hawl  gyf reith- 
lawn  y  rhai  hyn  yn  mhenderfyniad  cwestiwn  y  testun  i  gael  ei  addef 

yn  gynredinol  rai  o'r  dyddiau  nesaf. Ac  nid  yw  ond  ffaith 

amlwg  fod  y  copíau  A,  B,  «,  C,  a  D  yn  gwrthddyweyd  eu  gilydd  yn  eu 
tystiolaeth."*  Mae  y  Deon  Burgon  wedi  gwneyd  gwasanaeth  uchel  i 
Feirniadaeth  Ysgrythyrol,  eto  rhaid  dyweyd  nad  y w  yn  y  geiriau  uchod 
yn  gosod  allan  yn  deg  egwyddorion  y  rhai  a  wrthwynebir  ganddo. 
Nid  oes  un  o'r  beirniaid  goreu  yn  gwrthod  y  llawysgrifau  diweddar  am 
eubod  yn  ddiweddar,  nac  yn  ymddiried  yn  y  lleill  am  eu  bod  yn  hen. 
Meddylir  yn  llawer  uwch  o  rai  o  honynt  nag  o  rai  eraill  a  ysgrifenwyd 
ganrifoedd  o'u  blaen,  fel  y  gwelir  yn  y  mynych  ddyfyniad  a  wneir  gan 
Tregelles  a  Tischendorf  o'r  rhai  a  ddynodir  gan  y  rhifnodau  1,  33,  9  69 
yn  yr  Efengylau,  a  17,  37,  47  yn  Epistolau  Paul.  Ond  wele  eto  eiriau 
Canon  Cook :  "  Os  dibynir  ar  y  beirniaid  a  fu  gyda'r  Cyfieithiad  Diwyg- 
iedig,  nid  oes  eisieu  ond  yn  unig  edrych  a  yw  dau  neu  dri,  «,  B,  neu  B 
a  D,  heb  son  am  L,  M,  A,  n,  yn  cytuno  mewn  darlleniad,  ac  fe  arbedir 
pob  ymchwiliad  pellach,  gan  fod  tystiolaeth  a  gadarnhao  yr  awdur- 
dodau  uchod  yn  ddieisieu,  a  thystiolaeth  groes  iddynt,  oblegid  hyny  ei 
hun,  yn  cael  ei  chondemnio  fel  un  anhaeddiannol  o  ymddiried."t  Dan- 
gosir  yn  helaeth  iawn  wendidau  Lachmann  gan  Canon  Cook,  a'r  modd 
yr  ymddiriedodd  Tischendorf  yn  ormodol  yn  ei  argraffiad  diweddaf 
(viii.)  i'r  Codex  Sinaiticus  (»).  Ond  nid  yw  yr  ymresymiadau  hyn  yn 
cyffwrdd  â*r  rhai  hyny  a  godasant  fylchau  Lachmann,  ac  na  syrthiasant 
i  amryf usedd  Tischendorf .  J 

Yr  uchaf  a'r  mwyaf  cymedrol  erbyn  hyn,  er  y  bu  yntau  unwaith  yn 
dyweyd  pethau  llymion  iawn,  jw  Dr.  Scrivener.  Daeth  y  trydydd 
argrafiîad  o'i  waith  ef  ar  Feirniadaeth  y  Testament  Newydd  allan  o'r 
wasg  yn  ddiweddar,  ac  mae  y  bennod  bwysicaf  (vii.)  ynddo  agos  yr  un 
ag  yn  yr  ail  argraffiad  o  ran  yr  egwyddorion  a  amddiffynir,  ond 
yn  helaethach  o  ran  y  sylw  a  delir  ynddi  i  Destament  Groeg  West- 
cott,  ac  i'r  Attodiad  a  ysgriferiwyd  gan  Dr.  Hort.||  Yn  y  bennod 
hon  ceir,  gyda  hanes  sefyllfa  testun  y  Testament  Newydd  yn  yr  oesau 
boreuol  yn  ol  tystiolaeth  y  Tadau  Eglwysig,  yn  eglur  ei  farn  am  natur 
y  gwaith  sydd  i'w  gyflawni  gan  Feirniadaeth  er  ceisio  penderfynu  testun 

*  Ouardian,  January  16, 1884.  Mae  y  Deon  erbyn  hyn  wedi  cyhoeddi  ei  erthyglau  yn 
Uyfr  dan  yr  enw  Remnon  Remsed. 

+  The  Remsed  Version  of  the  fwat  Three  Oospels. 

X  Bernir  fod  Editio  vii.  Tischendorf  yn  rnagori  ar  vr  viii.  a'r  olaf,  oblegid  ei  fod  yn 
yr  olaf  wedi  ymddiried  gormod  i'r  Codex  Sinaüicus  («).  Vide  Dr.  Hort,  Appendŵ, 
p.  229 ;  8crivener  (3rd  edit.),  p.  629, 

|i  A  Plain  Introduetion  to  the  Crüicism  of  the  New  Tettament,  2nd  ed.,  1874:  8rd 
ed.,1888. 


SAMUBL    PBIDBATCC    TBEG2LLRS: 

y  Testament  NewydcL  Mewn  nodyn  ceir  y  geiriau  tafawiàdol  a  gan-> 
lyn : — "  O'r  ddau  wr  enwog  gan  y  rhai  y'm  galwyd  i  ymaflyd  codwm  yn^ 
yr  argraffiad  cyntaf,  y  Deon  Alford  a  Dr.  Tregelles,  mae  y  naill  wedi 
talu  y  ddyled  a  berthyn  i  ni  oU,  a'r  Uall  wedi  ei  daro  âg  afiechyd  sydd 
yn  dwyn  delw  angeu  ei  hun.*  Nid  oes  galon  ynof  i  chwilio  am  wrth- 
wynebwyr  eraill,  a  rhaid  i  mi  yn  awr  geisio  ymladd  âg  egwyddorion  yn 
hytrach  nag  â'r  rhai  a'u  honant"t  Ei  brif  ddadl  yw  fod  Lachmann  ya 
enwedig,  a  Tregelles  hefyd,  trwy  gyfyngu  maes  yr  ymchwiliad,  wedi  ei 
niweidio;  wedi  cyfyngy,  y  maes  drwy  droi  eu  sylw  at  y  Uawysgrifau 
hynaf,  gan  esgeuluso  y  nifer  Uioaog  sydd  ar  gael  o'r  rhai  diweddarach ; 
wedi  gwneyd  niwed  i'r  gangen  uchel  hon  o  wyddoniaeth  am  fod  cau 
allan  fel  hyn  ran  mor  helaeth  yn  ei  gwneyd  yn  anmherffaith.  Llefara 
yn  gryf  hefyd  am  yr  anghydgordiad  sydd  yn  y  rhai  hynaf,  ond  cytuna 
â'i  wrthwynebwyr  mewn  rhoddi  y  flaenoriaeth  ymheU  ac  o  ddigon  i'r 
Uawysgrif  B.  Mae  Dr.  Scriyener  ei  hun  yn  rhoddi  y  Ue  blaenaf  i'r 
Uawysgrif au  hynaf ;  ond  Ue  y  mae  eu  tystiolaeth  hwy  a  thystíolaeth  y 
dyfymadau  ò'r  ysgrifenwyr  hynaf,  ynghyd  a'r  hen  gyfieithiadau  yn 
amrywio,  myn  ef  droi  at  dystiolaeth  unffurf  y  Uawys^ifau  diweddar 
am  benderfyniad. 

Yt  wyf  yn  of ni  f od  y  darUenydd  yn  teimlo  f od  Uawer  o  aü  ddyweyd 
yr  un  pethau  yn  dramgwydd  yn  y  rhan  hon.  Eto  mae  mantais  yn 
hyny,  fel  y  teimlóm  yn  gUr  pa  wrthddadleuon  a  ddygir  i  waith  Dr. 
TregeUes  a'r  rhai  a  gytunant  âg  ef . 

Gwrandawn  beth  a  ddjrwed  ef  yn  wyneb  y  gwrthddadleuon  hyn. 
Gyda  golwg  ar  roddi  ystyríaeth  i'r  copîau  diweddar,  rhydd  i  ni  un 
ymresymiad  mewn  ffordd  o  gyfatebiaeth.  Gwyddys  fod  Jerome  wedi 
gwneyd  cyfieithiad  diwygiedig  i'r  Lladin  tua  a.d.  385,  yr  hwn  yw 
Teetament  Newydd  awdurdodedig  Eglwys  Ehufain;  eto,  ceir  fod  y  MSS. 
diweddar  o  hwn,  o'r  un  oed  â'r  rhai  Groeg  y  gosodir  y  fath  bwys 
arnynt,  yn  gytun  yn  gwahaniaethu  oddiwrth  yr  hyn  a  raid  fod  Jerome 
ei  hun  wedi  ysgrifenu  mewn  tua  dwy  fil  o  fanau,  jn  ol  tystiolaeth  jt 
hen  gopiau  a  ysgrifenwyd  nesaf  at  ei  amser  ef,  ac  a  ddaethant  yn  y 
blynyddoedd  diweddaf  i'r  golwg.  Mae  yr  ychydig  hen  MSS.  hyn  yn 
dangos  beth  a  ysgrifenwyd  gan  Jerome  yn  a.d.  385,  eto,  wele  y  rhai 
diweddar  yn  cydwahaniaethu  mor  beU  oddiwrth  hyny.  Onid  yw  yn 
deg  casglu  f od  y  copìau  Groeg  diweddar  hefyd  yn  gwahaniaethu  oddi- 
wrth  yr  hyn  a  ysgnf enwyd  gyntaf  yn  y  Groeg  ?  Heblaw  hyn  nid  oes 
ond  unoliaeth  gymharol  ynddynt,  fel  y  mae  y  cymhariadau,  y  collations, 
o  honynt  a  gyhoeddwyd  gan  Dr.  Scrivener  ei  hun  yn  dangos.  Mae 
rhai,  fel  y  dangosir  ymhellach  pahàm,  yn  gwahaniaethu  oddiwrth  y 
Ueüí,  ac  yn  cytuno  â'r  rhai  hynaf,  i'r  rhai,  er  eu  bod  yn  ddiweddar,  y 
rhoddir  sylw  neülduol.{  "Mae  gan  y  copiau  diweddar,"  medd  Dr. 
TregeUes,  u  eu  rnath  eu  hun  o  wahaniaethau,  feUy  hefyd  y  mae  gan  y 
rhai  hynaf,  a'r  gwir  gwestiwn  yw  ymha  un  o'r  ddau  ddosbarth  yr 

*  Tarawyd  Tregelles  yr  ail  waith  gaa  y  parlys  yn  nechreu  1870. 

f  becond  Bditíon,  p.  462. 

X  There  was  no  Byzantine  standard,  and  thus  ancient  readisgS'  at  times  reappeareá 
.  .  .  .  all  that  has  been  shewn  is  that  some  modern  copies  may  be  raluable  anxiliariee  to 
the  most  ancieüt—  a  thing  whìch  the  advocates  of  the  "system'  to  which  Mr.  3criveaer 
refers,  would  íully  admit.— Tregelles,  Prìnted  Tert,  p.  181. 


SAMüBL    P»IDEAUX    TSSGELUSft*  208 

ydym  i  geisio  y  testun  gwirioneddol  a  gwreiddiol*  gan  nad  jm  yn> 
debygol  y  ceir  ef  yn  y  ddau."  Addefa  yn  rhwydd  y-  gwahamàeth;  & 
geir  yn  yr  hen  gopîau,  eto,  nid  yw  hyn  yn  Ueihâu  eu  gwerth ;  maent 
yn  ddiau  o  lêiaf  yn  gofgolofnau  o'r  hyn  a  ddarllenid  yn  yr  amser 
bbreu  yr  ysgrif enwyd  hwy  (o'r  bedwaredd  i'r  seithfêd  ganrif) ;  ao  o'ci, 
cynnwys  hwy,  gan  eu  cymharu  â'u  gilydd  ynglýn  â  thystiolaethau 
henáfol  eraiU,  gorchwyl  beirniadaeth  yw,  "mewn  ysbryd  Gristionogol 
a  chyda  deaütwriaeth  cymhwys,  ceisio  y  defnyddiau  i  ail  godi  adeÛad^ 
aeth  gwirionedd  dadguddiedig,  yr  hon  aydd  i  fesur  wedi  ei  hanmhara 

fan  y  copiwyr  diweddar,  a  chan  eu  eanlynwyr,  yr  argraffwyr  00^6^^^/' 
[on  felly  yw  yr  egwyddor  sylfaenol  y  bu  Dr.  Tregelles  ar  hyd  ei  oes 
yn  ddysgu,  yn  erbyn  gwrthwynebiad  dylanwadol  iawn,  ond  sydd 
erbyn  hyn  wedi  ennill  cymeradwyaeth  bur  gyffredinol — fod  yr  hen 
lawysgrifau,  er  yn  ychydig  mewn  nif er,  o  awdurdod  uwch  fel  tystiol* 
aeth  na'r  rhai  diweddaraf,  er  eu  bod  hwy  yn  Uawer  Uîosocach,  ae  yn 
cydsynio,  oddigerth  rhai  eithriadau  yn  y  testun  a  geir  ynddynt.  Hön 
yw  y  wedd  o  edrych  ar  bethau  sydd  erbyn  hyn  wedi  enniU  y  fuddugot 
iaeth,  ac  i  raddau  mawr  drwy  ei  ymdréchion  ef. 

Ond  pa  fodd  y  profìr  rhagoriaeth-  y  codioes  m,  A,  B,  C,  D,  L>  a^  <fco.-, 
ar  lu  mawr  y  rhai  diweddar,  fel  casgliad  o  dystiolaethau  at  benderfynu 
y  gair  f el  y  daeth  o  law  yr  ysgrif enwyr  sanctaidd  ì  Pa  fodd  y  dangosûr 
fod  ychwanegiadau  a  chyfnewidiadau  wedi  eu  gwneyd  er  yn  foreu  iawn* 
a  bod  yr  ychwanegiadau  a'r  cyfnewidiadau  hyny  i'w  cael  yn  y  Uawysgrif- 
au  diweddaraf ,  a  thrwyddynt  hwy  yn  y  Testament  Newydd  arferedig  î 
Wrth  geisio  dangos  gwaith  TregeUes,  ni  a  fyddwn  yn  ateb  y  cwestiynau 
uchod,  ac  fe  fydd  unrhyw  ymdriniaeth  âV  ewestiynau  0  ran  yr  byn  a 
wnaed  cyn  ei  amser  ef,  a'r  llawer  sydd  wedi  ei  wneyd  ar  ol  hyny,  yn 
adlewyrehu  goleu  ar  ei  hanes  yntau. 

Yma  dylid  adgofio  fod  yr  holl  lawysgrifau  hynaf,  un  ai  wedi  eu 
cyhoeddi  neu  eu  cymharu  er  gweled  a  chofrestru  pob  gwahaniaeth 
rhyngddynt  a'r  testun  arferedig.  Mae  yr  un  peth  wedi  ei  wneyd  â 
chryn  nifer  o'r  rhai  diweddar,  Buddiol  fyddai  ymgydnabyddu  â'r 
nodau  a  arferir  er  dynodi  y  gwahanol  lawysgrifau,  gan  gofio  fod  y 
Testament  Newydd  er  yn  foreu  iawn  yn  cael  ei  ranu  yn  bedair  rhan* 

(1.)  Yr  Efengylau. 

(2.)  Yr  Actau  a'r  Epistolau-  Oyffredinol. 

(3.)  Epistolau  Paul. 

(4.)  Y  Datguddiad.* 

ArferirwA  0  yn  y  pedair  rhaj^  a  B  yn  y  tair  cyntaf,  yna  0  D  ym* 
laen  dechreua  y  wyddor  o  newydd  ymhob  rhan,  yn  ol  fel  y  bo-  llaw- 
ysgrif  yn  cynnwys  un  neu  ychwaneg :  os  oynnwysa  fw/  nag  un  rany 
dynodir  hi  gan  yr  un  Uythyren  ymhob  un.  Er  engraifft  D  y w  y  Codex 
Bezm  yn  yr  Ef engylau  a'r  Actau,  ond  y  Codex  Claromontawus  yn  Epistol- 
au  Paul,  a  golyga  E  dair  llawysgrif  wahanoì  yn  ol  fel  yr  enwir  hi  yn  y 
naül  neu  y  Uall  o'r  tair  rhan  gyntaf . 

Y  ffordd  oreu  i  gydnabyddu  â  hwy  yw  trwy  ddarUen  amryw  ben- 
nodau  drwodd,   yn   Nhestament    Groeg    TÌBchendorf,  gan  sylwi  ar 

*  Mae  uq  llyfr  bychan  yn  hynod  o  gyflawn  a  goleu  ar  y  materion  hyn,  Hammond's 
CrüicisM  applied  to  the  New  'Pestament.    Clarendon  Press  Series. 


204  8AMUEL    PBIDEAUX    TBEGELLE8. 

ddarlleniadau  rhaì  neillduol,  megys  B,  »,  A,  C,  D,  L,  A,  a  cheir  gweled 
hefyd  fod  y  rhai  hyn  yn  cynnrychioli  dosbarthiadau  neillduoL 

Mao  llyfrau  y  Testament  Newydd,  f el  y  maent  wedi  eu  cadw  yn 
yr  ysgrifau  sydd  ar  gael,  "yn  sicr  yn  Uefaru  wrthym  o  ran  pob 
peth  pwysig,  yn  yr  un  ymadrodd  ag  y  llefarent  ynddo  wrth  y  rhai 
yr  ysgrifenwyd  hwynt  gyntaf  iddynt."*  Pa  ragoriaeth,  gan  hyny, 
sydd  i'r  hwn  a  ymboeno  gydag  astudiaeth  testun  y  Testament  Newydd, 
neu  pá  fudd  sydd  o  fod  yn  ddysgybl  Tregelles  ì  Llawer  ymhob  rhyw 
fodd.  I  unrhyw  un  sydd  yn  teimlo  gwerthfawredd  y  Testament 
Groeg,  peth  mawr  yw  cael  ei  ymadroddion  âg  alcam  pob  anmhuredd, 
hyd  y  gellir,  wedi  ei  dynu  ymaith.  Mae  yn  wybyddus  fod  un  dos- 
barth  o  lawysgrifau  yn  cytuno  mewn  darlleniadau  gwahanol  i'r  gwedd- 
ill  yn  y  ffordd  o  helaethiad  ar  y  geiriau  gwreiddiol.  Y  dosbarth  Gor- 
llewinol  y  gelwir  hwn,  a  chynnrychiolir  ef  yn  benaf  gan  y  llawysgrif 
D.f  Pe  baem  yn  olrhain  yn  Nhestament  Groeg  Tischendorf,  AJford, 
Tregelles,  neu  Gebhardt,  ddarlleniadau  y  Uawysgrif  hon,  gwelem  ei  bod 
yn  y  rhan  fwyaf  o  lawer  o  fanau  yn  ychwanegu  at  yr  hyn  a  fernir  yn 
wir  destun.  Daeth  y  ffurf  yma  ar  eiriau  y  Testament  Newydd,  er  o 
darddiad  Asiaidd,  i  arferiad  cyffredinol  iawn  yn  Affrica  ac  yn  Ngor- 
llewinbarth  Ewrop,  yr  Eidal,  Gaul,  a  Phrydain.î  Ehaid  priodoli  yr 
ychwanegiadau  hyn  i  fywiogrwydd  crefyddol,  ac  i  arferiad  helaeth  o'r 
Ysgrythyr  Lân  ei  hun.  Megys  yn  Nghymru  y  mynych  goffeir  y  gair 
"  Yno  yr  wyf  yn  eu  canol  hwynt "  gyda'r  ychwanegiad  "yn  bendithio," 
onid  naturiol  iawn  fyddai  i  ysgrifenydd  cyffredin,  heb  gopi  printiedig 
f el  sydd  genym  hi,  ammeu  yn  ngrym  ei  gof  unrhyw  lawysgrif  a  fuasai 
o'i  flaen,  ac  ysgrifenu  geiriau  Crist  fel  hyn :  "  Canys  lle  mae  dau  neu 
dri  wedi  ymgynnull  yn  fy  enw  i,  yno  yr  ydwyf  yn  eu  canol  hwynt  yn 
bendithio."  Mae  yma  deimlad  oryf  yn  tynu  allan  mewn  geiriau  yr 
hyn  sydd  eisoes  yn  cael  ei  awgrymu,  nid  mewn  un  bwriad  drwg, 
ond  yn  ngrym  y  duedd  i  wneyd  yn  llafaredig,  ar  adeg  pan  yr  oedd 
cynnwys  y  Testament  Newydd  yn  f wy  gwerthfawr  na'i  ffurf,  esboniad 
llaweroedd.  Gallai  gwahanol  ddarlleniadau  fod  y  pryd  hwn  heb  i 
ddynion  yn  ymarferol  deimlo  y  gwahaniaeth  lawer.  Er  engraifft,  mae 
Jerome  ei  hun  yn  cywiro  geiriad  Eph.  iii.  14,  gan  ddyweyd  mai  "y 
Tad  "  yn  unig  a  ddylid  ddarllen,  ac  nid  fel  yn  y  copiau  Lladin,  "  Tad 
ein  Harglwydd  Iesu  Grist,  o'r  hwn  yr  enwir,"  tra  y  mae  ef  ei  hun, 
wrth  goffâu  y  geiriau  heb  wyliadwriaeth  ei  deimlad  beirniadol,  yn  eu 
dyweyd  fel  y  maent  genym  ni,  ac  fel  yr  oeddynt  arferedig  yn  ei  amser 
yntau,  "at  Dad  ein  Harglwydd  Iesu  Grist."[|  Gall  un  ffaith  hynod 
arall  ddangos  fel  yr  oedd  darlleniadau  gwahanol  yn  cael  eu  harfer  gan 
yr  un  person  heb  greu  anesmwythder.  Un  o'r  gorchwylion  pwysicaf  a 
wnaeth  Griesbach  (1774 — 1796)  oedd  chwilio  yn  fanwl  holl  ddyfyn- 
iadau  Origen  o  eiriau  y  Testament  Newydd.  Yn  ei  esboniad  ar  Ef engyl 
Matthew  profìr  fod  Origen  yn  dyfynu  Efengyl  Marc  yn  ol  testun  Gor- 

*  Dr.  Hort,  Appendix,  p.  284. 

ÎD  "qui  occidentaMum  facile  princeps  eaV — Griesbach,  Melet.  xlv. 
Griesbach.  Meletemata,  xlii.    Dr.  Hort,  Appendûc,  p.  108,  «  The  prominent  repre- 
sontatives  of  the  group  were  Graeco-Latin  MSS." 
||  Tischendorf,  yn  ei  nodiadau  ar  yr  adnod. 


8AMUEL    PBIDEAÜX    TBEGELLE8.  205 

llewinol,  tra  yn  ei  esboniad  ar  Efengyl  Ioan  y  mae  yn  dyfynu  o'r  un 
Efengyl  yn  ól  ffiurf  arall  (yr  Alexandriaidd)  ar  y  testun.*  Ceir  dosbarth 
araü,  nid  o  lawysgrifau  cyfain,  mae'n  wir,  ond  o  ddarlleniadau  mewn 
llawysgrifau  penodol,  yn  eyd-ddangos  tuedd  at  gywirdeb  a  choethder 
ymadrodd,  ac  yn  hyn  yn  ymado  oddiwrth  y  testun  y  gellir  ei  ystyried 
yr  un  gwreiddiol.  Yn  y  dosbarth  arall  teimlad  bywiog,  effro,  oedd  yn 
cael  ei  gario  i  esbonio;  yn  y  dosbarth  hwn  chwaeth  sydd  yn  ham- 
ddenol  gywiro  yr  hyn  a  ystyrid  yn  anghywir  neu  anghoeth  mewn 
iaith.f  Yn  y  naill  a'r  Uall  yr  ydym  yn  cael  y  golled  fawr  o  golli 
person  yr  ysgrifenydd  trwy  golli  ei  neillduolion,  fel  John  Elias  heb  ei 
"attal  dywedyd,"  er  mai  pethau  mwy  oedd  yn  ei  wneyd  yn  John 
Elias.  Y  mwyaf  cyson  o'r  llawysgrifau  yn  y  math  yma  o  gywiriadau 
yw  L,  a  C,  L,  X,  Z,  yn  yr  Efengylau,  A  yn  arbenig  yn  yr  Actau  ac 
Epistolau  PauLî  Cymerwn  rai  esiamplau  i  ddangos  y  ddau  fath  yma 
o  ddarlleniadau  sydd  yn  ymado  oddiwrth  y  symledd  cyntaf,  gan 
ddewis  rhai  nad  oes  dim  gwahaniaeth  yn  marn  Lachmann,  Tischen- 
dorf,  Tregelles,  Westcott,  a  Gebhardt,  am  y  gwir  ddarlleniad.  Dengys 
y  cromfachau  y  rhanau  a  gyf rifir  yn  ychwanegiadau. 

Lnc  xxiii.  16,  17 :  "  Am  hyuy  mi  a'i  ceryddaf  ef,  ac  a'i  gollyngaf  ymaitb. 
[Canys  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  ollwng  uu  yn  rhydd  iddynt  ar  yr  wyl.]" 

Adn.  42  :  "  Ao  efe  a  ddywedodd  [wrth  yr]  Iesu,  [Arglwydd],  Cofia  fi  pan  ddelych 
i'th  deyrnas." 

Ephes.  v.  80  :  "Oblegid  aelodau  ydym  o'i  gorfFef  [o'i  gnawd  ef,  ac  o'i  esgyrn  ef.T' 

1  Cor.  xi.  29  :  "Canys  yr  hwn  sydd  yn  bwyta  ac  yn  yfed  [yn  annheilwng],  sydd 
yn  bwyta  ac  yn  yfed  barnedigaeth  iddo  ei  hun,  pan  (am)  nad  yw  yn  iawn  farnu  y 
corff  [yr  Arglwydd]." 

Trown  eto  i  Lyfr  yr  Actau  am  ddwy  engraiflFt  nodedig  o  waith  rhy wun, 
neu  rywrai,  yn  gwneyd  yr  iaith  yn  llefn  trwy  ychwanegiad  a  chyf- 
newidiad,  Ue  yr  oedd  braidd  yn  anhawdd  ac  anwastad,  eto  yn  ddiau 
trwy  hyny  yn  peri  colled,  nid  yn  unig  oblegid  y  cyfnewid  ynddo  ei 
hun,  ond  trwy  wneyd  yr  ymadrodd  yn  llai  tarawiadol. 

Act.  xx.  24  :  "  Ond  nid  wyf  yn  gwnenthnr  cyfrif  o  ddim,  ac  nid  gwerthfawr  genyf 
fy  einioes  fy  hun  os  gallaf  orphen  fy  ngyrfa  trwy  lawenydd." 

Mae  yma  ychwanegiad  sydd  yn  ddiau  yn  gwneyd  y  darlleniad  a'r 
esboniad  yn  haws,  ond  yn  ol  darlleniad  Tregelles  a'i  gydlafurwyr  ceir 
yr  ystyr  a  ganlyn : — 

"Nid  wyf  yn  cyfrif  fy  einioes  yn  werth  nn  gair||  er  fy  mwyn  fy  hnn." 

Actan  xv.  17,  18  :  "  Fel  y  byddo  i  hyn  a  weddiller  o  ddynion  geiaio  yr  Arglwydd, 
ac  i'r  holl  Genedloedd  y  rhai  y  çelwir  fy  enw  i  arnynt,  medd  yr  Arglwydd, 
yr  hwn  sydd  yn  gwneuthor  yr  holl  bethau  hyn/  Hysbys  i  Dduw  y w  ei  holl  weith- 
redoedd  erioea." 

Yn  lle  hyn  darllenir— ".  .  .  .  medd  yr  Arglwydd,  gan  wneuthur  y  pethauhyn 
yn  hysbys  erioed." 

*  Commentariuê  Crüicus,  Vol.  ii.,  Meletemata,  xxxviii.,  xxxix. 
t  u  Grammaticum  egit  Alexandrinus  censor,  interpretem  occidentalis.  — Gnesbach. 
X  Dr.  Hort,  tu  dalenau  153, 166. 

||  Logos.  Dilynir  Meyer  yn  y  cyfieithiad  hwn,  gan  gymeryd  "log08"="gair,"  nid 
"  ystyriaeth  "  neu  "  gyfrif." 


20fr  SAMüBîi    PK1DBATJX    TBBGELL86. 

Mae  y  rhan  f  wyaf  o'n  darlleniadau  a  anghymeradwyir  gan  Tregeltegy 
Tisohendorf,  a  Westcott  a  Hort  o'r  math  yma;  gan  Tregelles,  dan 
arweiniad  ei  ymwybyddiaeth  o  fod  copíwyr  bob  amser  yn  düeddol 
i  ychwanegu  at  eu  copi  yn  hytrach  na  byrhâu,  yn  enwedig  os  bydd 
hyny,  yn  ol  eu  tyb  hwy,  yn  gwneyd  yr  iaith  yn  eglurach;  gan. 
Westcott  a  Hort  oblegid,  gyda  hyn,  eu  bod  yn  perthyn  i'r  dosbarth. 
Gorllewinol. 

Mae  y  math  arall  o  gyfnewid  i'w  gael,  nid  mewn  llawysgrifau  sydd 
yn  gwbl  yn  perthyn  i  ddosbarth  neillduol.  Ceir  y  darlleniadau  Alex- 
andriaidd  mewn  llawysgrifau  penodol,  mae  yn  wir,  eto  fe'u  ceir  gyda 
chymysgedd  o  ddarlleniadau  o  fath  neu  fathau  eraill.  Nid  hawdd 
yw  dangos  llawer  o  honynt  mewn  cyfìeithiad,  gan  eu  bod  yn  gyn- 
nwysedig  o  welliant  yr  hyn  a  ystyrid  yn  wallau  gramadegol.  Edrych- 
wn  ar  y  rhai  a  ganlyn,  lle  y  mae  y  darlleniad  cyffredin  yn  un 
Alexandriaidd : — 

Luc  x.  15  :  A  thi,  Capernaum,  a  ddyrchefir  di  hyd  y  nef  ?  ti  a  dynir  i  lawr  hyd 
yn  uffern. 

Ioan  xvii.  21 :  "Fel  y  byddont  oll  yn  un,  megys  yr  wyt  ti  y  Tad  ynof  fi  a  min- 
nau  ynot  ti ;  fel  y  byddont  hwy thau  ynom  ni. " 

Yma  mae  y  darlleniad  cyflredin,  "  un  ynom  ni,"  yn  ddiau  yn  ym- 
ddangos  yn  "  gwella  "  yr  iaith. 

Goloss.  ii.  2  :  "Fel  ▼  cysurid  «u  calonau  hwy,  wedi  eu  cydgysylltu  mewn  cariad 
ac  i  bob  golud  sicrwydd  deall,  i  gydnabyddiaeth  dirgelwch  Duw  a'r  Tad  a  Chriat" 

Darlleniad  Tregelles  a'r  lleül  yma  yw,  "  i  gydnabyddiaeth  dirgelwch 
Duw,  sef  Crist"*  Ond  gan  y  gallai  yr  ystyr  "Duw  Crist"  gael  ei 
roddi  yn  ol  y  darlleniad  hwn  yn  y  Groeg,  mae  rhywun,  yn  ol  greddi 
ysgolheigion  Alexandria,  yn  ei  "wellhâu,"  gan  ysgrifenu  "Duw  Tad 
Crist,"  ac  o  hwn,  mae'n  debyg,  y  daeth,  trwy  gyfnewidiad  pellach,  y 
geiriau  fel  y  maent  genym  ni. 

Gellir  fel  hyn  brofì  fod  yn  foreu  iawn  ddwy  ffurf  ar  rai  0  ymadroddion 
y  Testament  Newydd  cyn,  dyweder,  a.d.  250.  Mae  eto  drydedd  ffurf, 
sef  yr  un  a  alwai  Griesbach  yn  ôirf  Caercystenyn,  ond  a  elwir  gan 
Dr.  Hort  yn  "  Syriaidd."  Nid  yw  y  dos]barthiad  yn  hollol  gyfateb  gan 
y  ddau  ẃr,  eto,  ar  y  cyfan,  maent  yr  un,  tra  mae  yr  olaf  wedi  myned  o 
flaen  pob  ysgrifenydd  arall  yn  nghyflawnder  ei  ffeithiau,  a'i  ymres- 
ymiad,  er  dangos  pa  fodd  y  cododd  y  darlleniadau  sydd  yn  perthyn 
yn  neillduol  i'r  llawysgrifau  a  ddaethant  o  Gaercystesyn.  Ei  farn  ef  a 
Dr.  Westcott  ydyw,  fod  cais  at  destun  unffurf  diwygiedig  wedi  cael  ei 
wneyd  yn  ngororau  Antioch,  ac  i  hwn  ddyfod  yn  fuan  i  gael  ei 
ystyried  yn  ffurf  awdurdodedig  y  Testament  Newydd  yn  Asia  Leiaf, 
ac  oddiyno  yn  Caercystenyn. 

Gwnaed  y  testun  hwn  i  raddau  pell  drwy  gyfuno  yn  un  ddarlleniadau 
y  ddau  dosbarth  arall,  a  chan  fenthyca  hefyd  o  destunau  annibynol  ar 
y  ddau,  ac  felly  caed  y  darlleniadau  cymysg  sydd  yn  perthyn  i'r 


Gwel  Lightfoot  ar  yr  adnod  hon. 


SAHUEE)  PR1DEAUX  TREGKLUK&  207 

drydedd  flfürf  hon.  Antioch  oedd  mam  Caercystenyn  yn  y  ffydd 
Gristionogol ;  hwn  felly,  oedd  y  testun  a  arferid  yno,  ac  wedi  i'r  Aipht 
gael  ei  dinystrio  gan  y  Tyrciaid,  ac  i'r  Eglwys  Orllewinol  droi  mor 
flwyr  at  yr  iaith  Lladin,  o  Gaercystenyn  yn  unig  braidd  yr  oedd  yn 
bosibl  cael  copiau  Groeg  o'r  Testament  Newydd.  Y  fiurf  hwn  felly  yw 
y  ffurf  a  geir  yn  y  rhan  fwyaf  o'r  llawysgrifau  diweddaraf,  y  rhai  y 
gellir  eu  cyfrif  wrth  y  eannoedd.* 

Tasg  fawr  bwysig  beirniadaeth  yw  cael  tu  draw  i'r  testun  hwn,  ac 
felly  tu  hwnt  i  A.D.  250,  pryd  y  tybir  fod  y  testun  Syriaidd,  neu 
destun  Caercystenyn,  mewn  arferiad,  yn  enwedig  yn  yr  Efengylau. 
Gosodir  o'r  neilldu  yr  holl  gopiau  sydd  yn  cynnwys  testun  cymysg; 
gedy  hyn  tua  deuddeg  o  lawysgrifau  henaf  ol  Groeg  i'w  hystyried  wrth 
chwilio  testun  yr  Efengylau,  chwech  yn  llyfr  yr  Actau,  pedair  yn  yr 
Epistolau  Cyffredinol,  a  chwech  yn  Efengylau  Paul,  a  rhai  llawysgrifau 
diweddar  yn  y  gwahanol  ranau.  Allan  o'r  rhai  hyn  gosodir  eto  o'r 
neilldu  y  rhai  a  gynnwysant  destun  Gorllewinol,  ac  wedi  hyny  y  rhai 
y  mae  testun  Alexandriaidd  ynddynt,  a  chanlyniad  hyn  fydd  rhyw 
ddynesiad  at  y  testun  oedd  yn  bod  cyn  dechreu  y  duedd  i  amrywio, 
hyny  yw  at  y  geiriau  a  ysgrifenwyd  gyntaf,  yn  ol  pob  tebyg,  gan  yr 
ysgrifenwyr  sanctaidd. 

Prif  ffrwyth  yr  ymchwiliad  hwn  yw,  fod  un  llawysgrif,  yr  un  Vati- 
canaidd  (B),  yn  rhagori  ar  yr  oll  o'r  lleill,  ac  un  arall,  y  Sinaiticus  («), 
yn  agos  ati ;  mae  y  ddwy  hyn  yn  cynnwys  y  testun  mwyaf  henafol,  yr 
hwn  sydd  i'w  amseru  yn  rhywle  o  A.D.  170  i  A.D.  230.  Gallai  fod  peth 
gwahaniaeth  yn  y  copiau  o  ba  un  yr  ysgrifenwyd  y  ddwy,  ond  rhaid 
fod  y  gwreiddiol  o'r  rhai  hyny  yn  foreu  iawn.f  Mae  y  Ue  blaenaf  gan 
hyny  i'w  roddi  fr  llawysgrifau  sydd  yn  aros  wedi  y  gwyntyllio  y 
ceisiwyd^ei  ddesgrifîo  uchod,  a  cheir  f od  hyn  yn  dyfod  yn  agos  i'r  un 
peth  ag"egwyddor  sylfaenoí  Dr.  Tregelles,  sef,  fod  testun  cymraf  y 
Testament  Newydd  i'w  gael  yn  yr  ychydig  lawysgrifau  henafy  ac  nid  yn  y 
llawer  diweddar.  Y  ffordd  y  mae  ef,  fel  yr  awgrymwyd  eisioes,  yn 
penderfynu  henafiaeth  darlleniadau  y  MSS.  yw,  (1),  drwy  ddyfyniadau 
y  Tadau  Eglwysig,  y  rhai  y  mae  eu  hoed  yn  adnabyddus;  a  chyda 
hyny  (2),  drwy  gymhariad  y  cyfieithiadau  boreuol  i'r  Lladin,  Syriaeg, 
&c.  Wrth  ddychwelyd  yn  ol  at  egwyddorion  Griesbach  yn  nosbartli- 
iad  llawysgrifau,  yn  ychwanegol  at  yr  hyn  à  wna  Tregelles,  daw 
Westcott  a  Hort  i'r  un  man, — i'r  man  y  safodd  Lachmann  ynddo 
gyntaf,  lle  yr  ydys,  er  y  gellir  cyfrif  yr  hen  lawysgrifau  ar  ben  bysedd, 
yn  rhod^i  iddynt  hwy  y  flaenoriaeth  ar  y  rhai  diweddar  a  gyfrifir  wrth 
y  cannoedd.  Y  rhai  sydd  ar  y  blaen  o  ran  oed  ydynt  hefyd  flaenaf  o 
ran  gwerth. 

O'm  rhan  fy  hun  (medd  Tregelles),  mae  genyf  y  fath  nchel  barchedigaeth  i'r  Ys- 
grythyr  L4n  fel,  mor  bell  o  deimlo  ofn  wrth  beidio  derbyn  geiriau  ac  ymadroddion 
nad  ydynt  yn  gorphwys  ar  dyatiolaeth  ddigonol,  fy  ofn  i  a  fyddai  rhag,  ar  bwys 
traddodiad,  i  ddarÙeniadau  gael  eu  derbyn  nad.oes  tystiolaeth  iddynt     Lle  y  mae 

*  "  Since  the  Syrian  text  is  only  a  modified  eclectic  combination  of  earlier  texts. 
independently  attested,  eiisting  documents  descended  from  it  can  attest  nothing  but 
itself."— Dr.  Hort,  Appendẁc,  p.  118. 

+  Dr.  flort,  p.  222—3. 


8AMUEL  PRIDEAÜX  TBEÖELLES. 

tystiolaeth  unedig  y  llawysgrifau  henaf,  y  cyfieithiadau  boreuol  a'r  dyfyniadan  yn 
ngweithiau  y  Tadau,  nid  oes  angeo  beirniadaeth. 

Gwedi  nnwaith  gymeryd  y  safle  mai  y  dystiolaeth  henafol  sydd  i  gael  sylw 
arbenig,  daw  ystyriaethau  eraill  gyda  golwg  ar  ddarlleniadau  gwahanol  i  fewn  er 
penderfynu  rhwng  yr  awdurdodau  henafol  pan  yn  gwahaniaethu  yn  eu  mysg  eu 
hunain. 

Os  ceir  y  gwahaniaeth  raewn  càn  lleied  o  MSS.  ag  i  fod  yn  gyfartaledd  bychan  o 
ran  awdurdod  a  rhif,  ac  os  na  attegir  ef  gan  dystiolaeth  o  ddosbarth  arall  (cyfieithiad 
neu  ddyfyniad),  gellir  ei  ystyried  yn  wahaniaeth  damweiniol.  Ond  lle  mae  gwir 
anghysondeb— amrywiaeth  pendant  yn  y  dystiolaeth — yna  wrth  ffurfio  barn  rhaid 
ystyrìed  achosion  arferol  darlleniadaa  gwahanol,  a'r  math  o  gamgymeriadau  yr  oedd 
copîwyr  yn  dueddol  iddynt ;  ac  fel  hyn  yn  fynych  gellir  ffarfio  barn  benderfynol. 

O'r  rhai  hyn  enwir  (1),  Y  duedd  sydd  mor  amlwg  mewn  copiwyr  i 
helaethu  yr  hyn  a  ysgrifenir  ganddynt  Daw  hyn  i'r  golwg  yn  y  duedd 
yn  yr  Efengylau  i  gysoni  yr  hanes  drwy  ddwyn  brawddegau  i  fewn  o'r 
naill  Efengyl  i'r  Uall,  ac  yn  neillduol  hefyd  yn  y  llythyrau  at  yr  Ephes- 
iaid  a'r  Colossiaid.  (Gwel  Lightfoot,  Colossians,  p.  246).  Gwelir  ef 
hefyd  yn  eu  gwaith  yn  gwneyd  y  dyfyniadau  o'r  Hen  Destament  yn  fwy 
cyflawn,  yr  hyn  sydd  amlwg  iawn  yn  y  llyfr  y  mae  mwyaf  o  ddyfyn- 
iadau,  sef  y  llythyr  at  yr  Hebreaid.  (2)  Rheol  Bengel,  fod  darlleniad 
anhawdd  i'w  gymeradwyo  yn  fwy  nag  un  hawdd,  gan  y  buasai  copiwr 
yn  naturiol  yn  dewis  yr  olaf.  (3)  Ceisio  cael  y  darlleniad  hwnw  y 
gallasai  y  gweddill  darddu  o  hono,  ac  na  allai  darddu  o  honynt  hwy. 

Arferir  y  rhai  hyn  a  thebyg  gyda'r  llawysgrifau  henaf  yn  y  manau  y 
maent  yn  ymddangos  yn  anghytûn  o  ran  yr  hyn  sydd  wedi  ei  ysgrif- 
enu  ynddynt.  Mewn  manau  o'r  fath  hyny  mỳn  Dr.  Scrivener  ddwyn  i 
f ewn  dystiolaeth  y  llawysgrif au  diweddar ;  ond  o  herwydd  eu  bod,  neu 
y  rhan  fwyaf  o  honynt,  wedi  tarddu  o  un  ffurf  ddiweddar  ar  y  testun 
gosodir  hwy  gan  Dr.  Tregelles  o'r  neilldu,  oddigerth  y  rhai  y  bernir  f od  eu 
testun  yn  hŷn  na'r  ffurf  hono,  ac  y  mae  y  rhai  hyn  yn  rhifo  dros  ugain. 
Nid  y  w  yn  debyg  y  penderfynir  y  ddadl  hon  yn  Uwyr  mewn  byr  amser,  eto 
mae  gwell  dealltwriaeth  yn  dyfod,  fel  y  gwelir  yn  y  dôn  yn  ol  pa  un  y 
cyfeirir  at  Tregelles  yn  awr  ragor  rai  blynyddau  yn  ol,  ac  yn  y  cyd- 
ddealltwriaeth  sydd  yn  cynnyddu  gyda  golwg  ar  lawer  rhan  o  ysgrif- 
eniadau  y  Testament  Newydd  yr  edrychid  o'r  blaen  ar  y  gwaith  o'u 
newid  gydag  ammheaeth. 

Agorwn  Destament  Groeg  Tregelles  yn  rhywle:  ar  ddamwain  yr 
wyf  yn  agor  ar  Luc  xxiv.,  ac  edrychwn  pa  faint  a  gynnwysir 
mewn  dwy  ddalen.  Ar  y  chwith,  yn  mhen  uchaf  y  ddalen,  enwir 
i  ni  y  llawysgrifau  sydd  yn  ffurfio  y  dystiolaeth  gyda  golwg  ar  y 
rhan  hon,  sef  deunaw  o'r  hen  rai  a  (hair  o'r  rhai  diweddar ;  *ar  y  dde 
gwelwn  y  cyfieithiadau  a  gyniharwyd — tair  llawysgrif  o'r  Hen  Ladin,  y 
Fulgate,  y  tri  cyfieithiad  Syriaeg,  dau  gyfìeithiad  Aiphtaidd,  cyfieithiad 
Ethiopia,  ac  un  Armenia.*  Mae  y  rhai  hyn  oll  wedì  eu  chwilio  gan  y 
gŵr  hwn,  gan  bwyso  pob  gair,  ie,  pob  sill,  er  cael  gwybod  beth  a 
ddywedant  am  y  gair  sanctaidd,  a  hyny  yn  fynych  pan  ydoedd  yn 
nghanol  gwendid  a  chystudd,  yn  neillduol  gwendid  a  phoen  yn  ei 
lygaid.     Ffrwyth  yr  ymchwiliad  manwl  hwn  yw  y  testun  Groeg  a 

*  Ar  awdnrdod  Dr.  Liçhtfoot,  ac  nid  oes  nn  uwch,  rhaid  addef  fod  rhai  gwallau  yn 
nyfyniadau  Tregelles  a  Tiachendorf  o'r  cyfieithial^u  Aîphtaidd  a  Syriaidd.— Colossians, 


SAMUEL   PRIDEAUX   TBEGELLES.  209 

Lladin  a  geir  yn  gyfochrog,  ac  yn  y  Groeg  nodau  parhâus  yn  dangos  pa 
fodd  y  mae  yn  gwahaniaethu  oddiwrth  y  testun  eyffredin.  Ffrwyth  yr 
ymchwiliad  hwn  a  ddy wedais :  rhaid  dyweyd  ychwaneg  o  lawer ;  islaw 
mewn  tair  colofn  gwelir  wedi  ei  gofnodi  yn  fanwl  bob  gwahaniaeth  yn 
y  llawysgrifau  Groeg  a  Lladin  yn  y  naw  cyfieithiad,  ac  yn  y  dyfyn- 
iadau  a  wneir  gan  yr  ysgrifenwyr  eglwysig,  Groeg  a  Lladin.  Dy wed 
Tregelles  ei  fod  wedi  chwilio  y  rhai  olaf  hyn  oll  ei  hunan  o  newydd,  yr 
hyn  a  chwyddai  y  gwaith  yn  ddirfawr.  "  Dymunir  ar  y  darllenydd," 
meddai,  "  sylwi  ymha  le  bynag  y  gall  na  dderbynio  fy  nghasgliadau  i 
gyda  golwg  ar  y  testun,  ei  fod  yn  cael  yr  holl  dystiolaeth  henafol  yn 
erbyn  fy  marn  i  yn  ogystal  a  throsti  Gall  gwŷr  duwiolfrydig  o  helaeth- 
ach  dysgeidiaeth,  o  fwy  craffder,  ac  wedi  eu  cynnysgaeddu  â  defnyddiau 
helaethach  er  beirniadaeth,  gyflawni  mwy  nag  a  wnaethum  i,  neu  a 
wnaf  byth ;  eto  f e  saif  hyn  (a  digon  y w  yn  sicr),  r  mi  yn  onest  a 
gweddigar  ymboeni  yn  yr  iawn  gyfeiriad,  ac  na  bu  y  Uafur  hwn  yn 
hollol  aflwyddiannus." 

Derbyniwyd  y  gwaith  yn  y  wlad  hon  mewn  rhai  manau  bron  fel  yt 
edrychid  ar  heresi;  ond  yn  raddol  ennillai  athrylith  wedi  ei  hennyn 
gan  uchel  barchedigaeth  i'r  gwirionedd,  ac  wedi  ymroi  i  lafur  eang, 
diflino  a  manwl,  y  dydd.  Llefarai  Tischendorf  yn  uchel  iawn  am 
dano.  "  Noble  monument  of  faithful,  enduring,  and  accurate  labour  in 
the  cause  of  Truth,"  medd  yr  Esgob  Ellicott.  Dr.  Cureton  yr  un  modd 
a  ddywed,  "  The  only  reliable  printed  text  of  the  New  Testament  in 
existence."  Crybwylla  Tregelles  ei  hun  yn  gynhes  a  chariadus  am  y 
diweddar  Ddeon  Alford,  ac  am  y  ddau  Ddoctor  o  Gaergrawnt,  West- 
cott  a  Hort,  sydd  wedi  llafurio  mor  llwyddiannus  yn  yr  un  eangder, 
manylder,  ac  amynedd  ag  yntau.* 

Mae  aceniad  miniog  yn  fynych  yn  ei  eiriau,  fel  y  mae  gwedd  f wy 
dadleugar  nag  a  ddymunid  ar  ei  ysgrifeniadau ;  ond  achosid  hyn  gan  y 
gofid  o  deimlo  fod  llawer  heb  ei  ddeall  ef  na'i  egwyddorion.  Mor 
chwith  oedd  iddo  ddarllen  yn  ngwaith  un  o  ysgolheigion  yr  Almaen 
nad  oedd  y  testun  a  gyhoeddodd  yn  gyntaf  o  lyfr  y  Datguddiad  yn 
ddim  ond  "cymysgiad  o'r  eiddo  Griesbach  a  Lachmann,"  a  hyn  wedi 
ei  holl  ymdrech  i  esbonio  ei  egwyddorion.f  Ennynai  tân  ynddo  hefyd 
wrth  weled,  fel  y  tybiai  ef,  ddynion  yn  mynwesu  traddodiadau  nes  eu 
cadw  rhag  chwilio,  ac  yn  ddifater  am  y  dystiolaeth  a  welai  ef  ymhob 
man  yn  cyfeirio  at  bur  air  Duw.  Gofid  y  prophwyd  neu  y  pregethwr 
oedd  ei  ofid,  yn  cynneu  weithiau  yn  ddig.  Ar  droion  y  mae  hefyd  wên 
chwareus  i'w  gweled ;  megys,  wedi  dyfynu  o'r  Ediriburgh  Beẁew  eiriau 
un  ysgrifenydd  a  ddywedai  yn  hyf,  "  nid  oes  neb,  ni  dybiwn,  a  dalodd 
sylw  i  r  mater  yn  ammheu,  &c,  &c. ; "  ychwanega  Tregelles,  "  Yna  myfi 
yw  y  neb  hwnw." 

Wedi  ceisio  dangos  y  Uafur  a  welir  yn  Nhestament  Groeg  Tregelles, 

*  Yn  y  Joumal  o/  Sacred  Literature  am  Hydref,  1862,  Vol.  III.,  gwelir  un  ysarifen- 
ydd  yn  príodoli  dybenion  isel  ia«ni  i  Tregelles  ac  eraill,  megys  mai  dylannrad  gwrthwyn- 
ebiad  i  wyrthiau  yr  Ysgrythyrau  a'i  cymhellai  i  wrthod  Ioan  v.  2,  4  (am  yr  angel  yn 
disgyn  i'rllyn),  a'u  bod  yn  ddiflfygiol  mewn  dyledus  barchedisaeth  i  Air  Duw  ac  yn  euog 
o  arfer  ysgafnder.  Nid  allesid  dyweyd  dim  mwy  disail,  na  dim  a  Mwai  fwy  ar  deiml- 
adau  mor  lawn  o  zel  a  chariad  duwiolfrydig  a'r  eiddo  Tregelles. 

t  "Teitum  simpüciter  ex  Griesbachiano  et  Lachmanuiano  miitam,"  Beuu.  Biblio- 
theca  Noyì  Test.,  p.  250. 


210  8AMÜEL  PBIDBÀ.UX  TBEGELLES. 

yr  ydys  yn  teimlo  fod  rhan  fawr  arall  o'i  waith  yn  aros  heb  ei  dangos. 
Bu  raid  iddo  ef  deithio  Uawer  dros  Gyf andir  Ewrop  i  ymweled  â'r  prif 
lyfrgelloedd  i  chwilio,  cymhara,  a  chopîo  llawer  o'u  llawysgrifau,  gan 
nas  gallai  ymddiried  i'r  copiau  printiedig,  a'r  cymhariaethau  oedd 
wedi  eu  hargraffu  o  honynt;*  a  chan  fod  llawer  iawn  o  lawysgrifau 
hefyd  heb  eu  chwilio  erioed.  Rhoddwn  yr  adroddiad  a  ganlyn,  wedi 
ei  gasglu  bron  yn  ngeiriau  Tregelles  ei  hun,  er  gyda  Uawer  o  dalfyru, 
modd  y  gwelo  y  darllenydd  pa  fawrwaith  a  wnaed  ganddo,  pa  zel,  îe, 
pa  awyddfryd  a'i  meddiannaLf 

Wedi  cyhoeddi  y  Datguddiad  Groeg  a  Saesoneg  (1844)  ymroddodd  bron  yn  gyfan- 
gwbl  i'r  Testament  Groeg.  Canfyddai  ei  fod  yn  bwysig,  pa  bryd  bynag  y  byddai  yn 
ddichonadwy,  i  gymharn  yr  hen  MSS.  mewn  priflythyrenan  drosodd  drachefn, 
mewn  trefn  i  ochel,  os  yn  bosibl,  y  camgymeriadau  a  ganfyddir  mewn  eymhariadaa 
(coüations)  sydd  ar  gaeL  Y  dnlì  yr  aeth  ymlaen  gyda'i  gymhariadan  oedd  yr  nn 
canlynol : — Ceisiodd  amryw  gopîan  o'r  nn  argramad  o'r  Testament  Newydd  Groeg, 
fel  y  gellid  cymharn  yr  holl  MSS.  yn  fanwl  gyda'r  nn  testun.  Pan  y  byddai  MS. 
o'i  flaen,  nodai  yn  nn  o'r  copîau  bob  gwahaniaeth,  pa  mor  fychan  bynag ;  nodai 
hefyd  ddechreuad  pob  tn  dalen,  oolofn  a  llinell,  fel  y  gailai  ddangos  testnn  pob  MS. 
a  gymharai,  linell  am  linell.  Rhoddai  hyn  fath  o  siorwydd  i'w  .ymchẃiliadan,  a 
chedwid  ef  fel  hyn  rhag  esgeuluso  darlleniadau.  Nodai  yr  holl  ddarlleniadau  ag 
ydynt  gy wiriadau  gan  law  ddiweddarach,  a'r  holl  ddileadan,  &c. ,  wrth  ei  hamdden. 
Cyínharodd  ei  gasgliad  â  rhywrai  eraill  oeddynt  wedi  en  cyhoeddi  yn  flaenorol ;  a 
gwnaeth  restr  yn  ei  nodlyfr  o'r  holl  amrywiadan  (megys  darlleoiadan  a  roddid  yn 
wahanol,  nen  ddarlleniadau  na  nodid  gan  gasglwyr  blaenorol),  yna  äi  dros  y  rhestr 
hon  gyda  y  MS.,  gan  ailchwilio  yr  holl  ranau  hyny ;  ac  i  ochel  pob  ammheuaeth, 
gwnai  gofnodiad  gwahanol  o  bob  anghysondeb,  fel  ag  i  deimlo  ymhob  achos  o'r  fath 
sicrwydd  perffaith  gyda  golwg  ar  ddarlleniadan  y  MS.  Defnyddiai  wrth  gwrs  gopi 
o  D#8tament  Groeg  gwahauol  i  bob  casgliad ;  pe  amgen  bnasai  nodiadan  y  gwahanol 
ddarlleniadan,  dechreuad  y  llinellau,  Ac,  yn  aohosi  dyryswch  dirfawr.  Hefyd 
olrheiniodd  nn  tn  dalen  cyfan  mewn  facsimüe  o  bob  MS.  Ceid  hyn  yn  fynych  yn 
bwysig,  oblegid  ysgrifen  y  MS.  ydyw  nn  prawf  er  cael  allan  ei  oed,  &c.  Heblaw 
y  rhai  hyn,  chwiliodd  a  gwnaeth  facsimile  braidd  o  bob  un  o'r  MSS.  sydd  wedi  eu 
cyhoeddi,  ac  hefyd  o'r  testumau  casgledig  ac  argraffedig.  Yr  oedd  wedi  cymharn  y 
Codex  Augiensis  (F,  Epistolau  Paul)  cyn  myned  ar  y  CyCandir  yn  1845,  yn  llyfrgeÜ 
Coleg  y  Drindod,  Caergrawnt,  lle  y  cafodd  fynediad  i  mewn  trwy  garedigrwydd  y 
Parcn.  W.  Carus.  Mae  hwn  yn  MS.  pwysig,  ac  nid  yw  y  cymhariad  a  gyhoeddwyd 
yn  flaenorol  ond  rhanol,  ac  heb  fod  yn  gywir  iawn.  Gan  i  rai  dybied  mai  copi  o'r 
Codex  Boernerianus  (G,  Bpistolau  Paul)  yn  Dresden  ydoedd  y  MS.  hwn,  neu  vice 
versa,  yr  oedd  o  bwys  galln  cymharn  daríleniadan  y  MS.  yma  ymhob  11«  gyda  rhai  y 
Oodex  hwnw  (cyhoeddedig  gan  Mattbsei  yn  1791).  Tra  y  profai  yr  ail  gyjnhariad 
hwn  o  F  ei  bod  yn  cytuno  mewn  llawer  o  leoedd  â  G,  mewn  darlleniadau  na 
sylwasid  arnynt  o'r  blaen,  eto  yr  oedd  yn  eithaf  eglur  nad  oedd  yr  nn  o'r  MSS.  wedi 
copío  oddiar  y  llalL  Tr  hyn  sydd  debygol  yayw  i'r  ddwy  gael  en  hadysgrifenu 
oddiwrth  yr  un  cynysgrif. 

Un  amcan  neillduol  ganddo  wrth  fyned  ar  y  Cyfandir  ydoedd  cymharn  drosto  ei 
hun  y  Vatican  MS.  (B).  Cymharwyd  y  gynysgrif  bwysig  hon  dros  Bentley  gan 
Italiad  o'r  enw  Mico  ;  cyhoeddwyd  y  cymhariad  hwn  yn  1799  ;  wedi  hyny  cymhar- 
'wyd  hi  (oddigerth  Luc  ac  loan)  gan  Birch.  Mae  trydydd  cymhariad  (yr  hwn  a 
wnaed  o  flaen  yr  un  o'r  ddau  uchod  yn  1669),  gan  Bartolocce,  yn  aros  mewn  MS. 
yn  Paris.  Gan  mai  hwn  ydyw  y  pwysic%f  o  holl  MSS.  y  Testament  Newydd,  yr  oedd 
'efe  wedi  cymharn  y  ddau  gymhariad  cyhoeddedig  yn  fanwl  y  naill  â'r  ilall ;  cafodd 
allan  en  bod  yn  gwahaniaethu  mewn  agos  i  ddwy  ûl  o  leoedd.  Aeth  i  Rnfain,  ac  yn 
-ystod  y  pum'  mis  y  bu  yno,  ceisiodd  yn  ddiwyd  am  ganiatâd  i  gymharu  y  MS. 
yn  fanwl,  neu  o  leiaf  i'w  chwüio  yn  y  lleoedd  yr  oedd  Birch  a  Bentley  yn  gwahan- 

*  Cóttations  y  gelwir  y  rhai  hyn  yn  Saes  oneg,  lle  nad  ydys  yn  copio  yr  oll  o  lawysgrif , 
ond  yn  unig  y  manan  y  mae  yn  gwahaniaethn  oddiwrth  y  testnn  aríeredig. 
f  Tregellee,  Printed  Text,  &c,  p.  151. 


SAMÜEL   PRIDEàUX   TREGBLLSS.  211 

iaethu  mewn  perthynas  i'r  darlleniadau.  Diweddodd  yr  oli  mewn  siomedigaeth. 
Gwelodd  y  MS.  droiau,  ond  rhwystrwyd  ef  i  adysgrifìo  dim  o'r  darlleoiadau.  Modd 
bynag,  darllenodd  lawer  o  rao.au,  a  nododd  amryw  ddarlleoiadau  pwysig.  Fel  hyn 
cafodd  ei  brif  amcan  yn  myned  i'r  Yatican  ei  ddyrysu,  "am  yr  hyn,"  meddai,  "yr 
wyf  yn  gofidio  yn  fwy  oblegid  fy  argyhoeddiad  cynnyddol  o  werth  a  phwysigrwyad 
y  MS.  v  aticanaidd.  £drỳchais  i  mewn  i  amryw  M8S.  eraill  yn  llyfrgell  y  Yatican ; 
ond  nid  oeddwn  yn  gallu  chwilio  ond  rhanau  neilldaol.  Un  o'r  rhai  hyn  ydyw  y 
Codex  Basilianus  (B  yn  y  Datgnddiad),  nn  o'r  tri  hen  gopi  sydd  yn  cynnwys  y 
Datguddiad." 

Sonia  ymhellach  am.  gymhariadau  nid  yn  unig  wedi  eu  cynnyg,  ond  wedi  eu  cwbl- 
hâu.  Gwnaed  y  rhai  hyn  oll  yn  y  dull  a  ddesgrifiwyd  uchod.  Yn  Rhufain  cymhar- 
odd  y  Codex  Passionei,  yn  cynnwys  yr  Actau  a'r  Ëpistolau  Cyffredinol  (G),  ynghyd 
ag  eiddo  Paul  (I) :  mae  y  MS.  yma  yn  y  Bibliotheca  Angeliea,  perthynol  i  fynachdŷ 
Awstin,  i'r  lle  y  cafodd  fynediad  trwy  Dr.  Gaiseppe,  Palermo,  y  llyfrgellydd.  Yn 
Fiorence  cymharodd  y  rhan  sydd  yn  cynnwys  y  Testament  Newydd  o'r  Codex 
Ámiatmus,  "MS.  bwysig  iawn  o  gyfieithiad  Lladinaidd  Jerome,  perthynol  i'r 
chweched  ganrif.  Yr  oedd  y  Oodex  Amỳatinus  wedi  ei  gymharu  yn  flaenorol, 
mewn  rhan  gan  Fieck  ac  mewn  rhan  drosto ;  mae  y  cymhariad  hwn,  modd  bynag, 
mor  ddiffygiol  ac  mor  anghywir  mewn  llawer  o  ystyriaethau  pwysig,  fel  na  rydd  ond 
«yniad  anmherffaith  iawn  o  destun  gwirioneddol  y  MS.  ardderchog  hwn.  Ni  rydd 
facsimile  Fleck  chwaith  ddangosiad  priodol  o  ysgrifen  drefnus  a  phrydferth  y  MS." 
Yn  Modena  cafodd  gynnorthwy  gan  Count  Gioyanni  Galvani,  llyfrgellydd  y  palas 
ducaidd,  i  ddefnyddio  y  Codex  Mutinensis,  196.  Yn  Venice  cymharodd  y  Codex 
Manii  (U,  yr  Efengylau),  sydd  yn  awr  yn  llyfrgell  St.  Marc.  "  Nid  oedd  yr  un 
«ymhariad  orr  MS.  yma  wedi  ei  gyhoeddi  o'r  blaen,  oddieithr  rhai  rhanau  neillduoL 
Er  fod  y  testun  cyffredinol  yr  un  a'r  copiau  diweddaraf,  eto  cytuoa  mewn  llawer  o 
darlleniadau  nodedig  â'r  dosbarth  Alexandriaidd  o  MSS.  (neu  henach)."  Yn  Mnnich 
cymharodd  y  Cödex  Monaeensis  (X)  o'r  Etangylau.  Mae  y  MS.  hwn  yn  awr  yn  llyfr- 
^ell  y  Brifysgol  yn  Munich,  wedi  ei  symud  gyda  y  Brifysgol  yn  gyntaf  o  Ingolstadt 
1  Landshut,  ac  yna  i'w  lle  presennol.     Trwy  garedigrwydd  y  diweddar  Dr.  Harter, 


un  o'r  Uyfrgellwyr,  cafodd  ganiatâd  i  ddefnyddio  y  MS.  hwn  oddiallan  i'r  llyfrgell, 
yr  hyn  a  leihäodd  lawer  ar  ei  lafnr  wrth  ei  gymharu.  <4Mewn  cysylltíad  â'r  MS. 
hwn  dymunaf  gydnabod  fy  rhwymedigaeth  i  Dr.  Scholys  am  y  cynnorthwy  a  roddodd 
i  mi  yn  ystod  ei  ymweliad  â  Lloegr,  cyn  fy  mynediad  ar  y  Cyfandir,  trwy  fy  hysbysu 
pa  le  y  gellid  gweled  y  gwahanol  MSS.  (a'r  un  yma  yn  neillduol)."  Yn  Basle 
cymharodd  y  Codex  Basilensis  (B.  VI.  21,  E  o'r  Efengylau).  -  "Heblaw  cymharu  fy 
nghymhariad  fy  hun  â'r  eiddo  Wetstein,  a  gwirio  pob  gwahaniaeth,  cefais  gyfleosdra, 
trwy  garedigrwydd  Profleswr  Miiller  o  Basîe,  i  ddefnyddio  cymhariad  ag  yr  oedd  ef 
ei  hun  wedi  ei  wneyd  o'r  MS.  hwn."  Cymharodd  hefyd  y  rhan  hono  or  MS.,  B. 
VI.  27,  sydd  yn  cynnwys  yr  Efengylau  (1).  "  Yr  wyf  yn  ddyledus  iawn  i'r  diweddar 
Broffeswr  De  "Wette  am  ei  garedigrwydd  yn  cael  y  MSS.  hyn  i  mi  allan  o'r  Uyfrgell." 
Dychwelodd  i  Loegr  yn  1846,  yn  siomedig  yn  wir  gyda  golwg  ar  MS.  y^atican,  ar 
cyioff  pryd  yn  teimlo  yn  foddlawn  iawn  nad  oedd  yr  amser  a  gymerodd  i  ail  chwilio 
ysgrifau  eraill  wedi  ei  wastraffu ;  deallodd  hefyd  pa  mor  aml  y  buasai  yn  mynychu 
camgymeriadau  rhai  eraill  pe  na  buasai  wedi  aìl  chwilio  yr  ysgrifau  drosto  ei 
hunan.  Yn  1847  oymharodd  y  Codex  Harleianus,  5684  (G  o'r  Etengylau),  yn  yr 
Arogueddfa  Brydeinig.  "  Mae  rhan  fechan  o'r  MS.  yma  yn  llyfrgell  Coleg  y  Drin- 
dod,  Caergrawnt,  yr  hon  a  welais  yn  1845,  wrth  chwilio  Uyfrau  a  phapyrau  Bentley." 
Yn  gynnar  yn  1849  daeth,  trwy  garedigrwydd  y  Parch.  W.  Cuieton,  i  afael  â  chopi 
Syriaidd  pwysig  a  gwerthfawr  iawn  o  ran  o'r  Efengylau,  at  yr  hwn  y  dygodd  ei  sylw 
yn  gyntaf  oU  ymysg  MSS.  yn  yr  Amgueddfa  Brydeioig,  y  rhai  a  ddygwyd  yno  o'r 
mynachloffydd  Nitriaidd.  "Yr  oedd  yn  werth  fy  mod  wedi  dysgn  Syriaeg  pe  na 
buasai  ond  er  fy  ngaUuogi  i  ddefnyddio  cyfìeithiad  Syriaeg  Cureton  drosof  fy  hunan." 
Yn  1849  yr  oead  yn  aUuog  i  fyned  at  y  Cyfandir  drachefn  i  gymharu,  a'r  pryd  hwnw 
aroaodd  amryw  wythnosau  yn  Paris.  Cymharodd  yn  gyntaf  y  Oodex  Claromontanus 
(D,  epistolau  Paul),  MS.  o  werth  mawr  oblegid  ei  henafìaeth,  ac  heíyd  oblegid  ei 
destun ;  er  wedi  ei  hysgrifenu  yn  brydferth,  mae  yn  anhawdd  ei  gymharu  o  herwydd 
amlder  y  cywirwyr  sydd  wedi  bod  yn  ymyryd  â'r  testun  gwreiddiol.  Mae  y  darllen- 
iadcyntefig,  fodd  bynag,  bron  yn  ddîeithnad  yn  ddealladwy.  '*Mae  y  cymhariad 
o'r  Codex  Vatieanu8  a  wnaed  gan  Bartolocci  ymysg  y  MSS.  yn  y  llyfrgell  yn  Paris 

Ìrhif  53) :  adysgrifiais  ef  fel  cymhorth  er  deaU  yn  gywir  yr  hyn  a  gynnwys  y  MS. 
iwnw."    Yn  nesaf   dechrenodd  gymhara   y  Codex  Cyprius  (R  o'r  Efengylau). 


212  8AMUEL   PBIDEAUX   TBBOHLLES. 

"Ond  ymhen  ychydig  ddyddiau  wedi  i  mi  ddechreu  cymerwyd  fi  yn  wael  iawn  gan 
y  cholera,  fel  na  eilais  fyned  ymlaen  am  beth  amser  gyda  fy  nghymhariadan."  Yn 
ngwanwyn  1850  dychwelodd  i  Paris,  ac  wedi  gorphen  cymharn  y  Codex  Cyprius, 
cymerodd  y  Colbert  MS.  (2844).  "Dyma  v  MS.  y  llefara  Eichhorn  am  dano  fel  yn 
llawn  o'r  darileniadan  henaf  a  rhagoraf,  ond  nid  oedd  wedi  cael  y  sylw  a  haeddai  gan 
gymharwyr ;  tebygol  i  hyn  godi  oddiar  yr  ystâd  ddrylliêdig  y  mae  ynddi,  yr  hyn 
sydd  yn  ei  wneyd  yn  waith  anhawdd  iawn  i'w  gymharu  yn  gywir ;  mae  mwy  o  amser 
hefyd  yn  angenrheidiol  i  wneyd  y  gwaith  hwn  nag  a  ddymonai  y  rhan  fwyaf  o'r  rhai 
hyny  a  chwiliaìU  MSS.  yn  anig  ei  wario  ar  un  ysgrif.  Yr  wyf  wedi  cymeryd  gofal 
neilldnol  i  fod  yn  sicr  o'r  darlleniadau  yr  wyf  yn  eu  dyfynn  trwy  ail  chwilio  gyda  y 
MS.  bob  peth  yr  wyf  yn  gwahaniaethu  ynddynt  oddiwrth  eraill.  Yr  wyf  wedi  cael 
peth  profìad  mewn  cymharu  MSS.,  ond  ni  bu  yr  un  erioed  mor  flinderus  i  fy  llygaid 
a  dyhysbyddol  i  fy  holl  alluoedd  ag  ydoedd  hwn."  Wedi  gorphen  y  MS.  gwerth- 
•  fawr  hwn,  cymharodd  y  Codex  Campensis  (M  yr  Efengylau),  yna  ail  chwüiodd  y 
Codex  Claromontanits  (D,  Epistolau  Paul),  fel  ag  i  gymharu  ei  gymharíad  ef  â'r  eiddo 
Tischendorf,  yn  neillduol  gyda  golwg  ar  gywiriadau  dwylaw  gwahanol.  Mewn  trefn 
iddo  alln  ffurfio  barn  gywirach,  gwnaeth  facsimile  o'r  gwahanol  fathau  o  gyfnewid- 
iadau,  ac  yna  dosbarthai  y  naill  a'r  llall  yn  ol  fel  y  cytunent  yn  ffarf  y  llythyrenau, 
yrinc,  &c.  "Dygwyü  fy  llafur  beirniadol  yn  Paris  i  derfyniad  trwy  wneyd  fac~ 
similes  o'r  MSS.  a'r  rhanau  (heblaw  y  rhai  a  gymharwyd  genyf  fy  hunan)  L  a  W  o'r 
Efengylau,  ac  H  (rhanau  Coralin)  o  Epistolau  Paul.  Mae  testun  y  tair  ysgrif  hyn 
wedi  ei  gynoeddi."  Yn  Hamburg  cafodd,  trwy  garedigrwydd  Dr.  Petersen,  ganiatâd 
i  fyned  i  lyfrgell  y  dref  am  ddwbl  yr  oriau  yr  agorir  hi  yn  gyffredin.  •'  Yma 
cymheraÌ8  y  Codez  Seidelii  (H  o'r  Efengylau),  yr  hon  na  ddefnyddiwyd  yn  feirniadol, 
yn  ol  pob  tebyg,  er  y  cymhariad  anghywir  a  diffygiol  a  wnaed  gan  Wolf. .  Hefyd 
cymherais  ran  Uffenbach  o'r  Epistol  at  yr  Hebreaid  (53  Paul)  ddwywaith,  gyda  phob 
gofal  a  allwn.  Wedi  hyny  aethum  i  Berlin,  lle  y  gwelaîs  lawer  gwaith  y  Proffeswr 
Lachmann  r  yr  oedd  yn  ddyddorol  clywed  ganddo  ef  ei  hun  eglurhâd  ar  ei  gynllnn, 
&c,  yn  ei  Destament  Groeg."  0  Berlin  aeth  i  Leipsic,  i  gymharu  ei  gymhaTÌadau 
ei  hun  â'r  rhai  a  wnaed  gan  Tischendorf.  "Er  ein  budd  ein  dau,  cyferbyniais  ein 
gwahanol  gymhariadau  o  K,  U  ac  X  o'r  Efengylau,  o  H  a  G  (God.  PassioneiJ  o'r 
Âctau,  o'r  Epistolau  fCod.  Passionei).  Hefyd  ail  gymherais  fy  nghymhariad  o  E  o'r 
Efengylau  âg  eiddo  Proffeswr  Müller,  yr  hwn  a  welswn  yn  Basìe  bedair  blynedd  yn 
flaenorol,  a  chwiliais  ef  â  chymhariad  Tischendorf  ei  hun ;  y  MS.  1  o'r  Efengylau,  a 
gymharwyd  gan  Dr.  Rott,  a  chymherais  ei  eiddo  ef  â  fy  un  fy  hunan.  .  .  .  Gwnaeth- 
um  restr  o'r  holl  wahaniaethau,  fel  ag  y  gallwn  eu  hail  gymharu  yn  y  MSS.  eu  hun- 
ain,  fel  ag  i  siorhâu  (raor  bell  ag  yr  oedd  yn  bosibl)  berffaith  gy  wirdeb  Yn  Dresden 
chwiliais  y  Codex  Boernerianus  (G,  Pauí),  yn  enwedig  y  rhanau  hyny  ymha  rai  y 

S^ahaniaetha  ei  destun,  fel  y  cyhoeddwyd  ef  gan  Matthaei,  oduiwrth  eiddo  F. 
ae  tebygolrwydd  y  MS.  hwn  i'r  Codex  Sangallensis  (a  o'r  Efengylau,  cyhoeddedig 
mewn  lühographed  facsimile  gan  Rettig)  yn  fwy  atnlwg  wrth  edrych  ar  y  MS.  ei  hun 
nag  wrth  edrych  ar  y  siampl  (facsimüe)  yn  lìatthsei.  Ar  ei  daith  yn  ol  i  Loegr, 
chwiliodd  ranau  o  ysgrifáu  anmherffaith  o'r  Erengylnu  P  a  Q  yn  y  llyfrgell  yn 
Wolfenbuttel.  Pan  jni  myned  trwy  Holland  cymerodd  y  cyfleusdra  i  chwilio  yn 
Utrecht  y  Codex  Boreclii  (F  o'r  Efengylau).  '*  Wrth  siarad  am  y  MSS.  a  gymheraia 
fy  hunan,  gallaf  nodi  y  diweddaf  a  chwiliais,  Leicentrensis  (69),  yr  hwn  er  nad  yw 
yn  hŷn  na'r  bedwaredd  ganrif  ar  ddeg,  a  gynnwysa  destun  sydd  ar  amryw  gyfrifon 

Sn  hen;  ac  yr  oedd  yn  ddymunìad  amryw  ysgolheigion  i  mi  ail  gymharu  y  MS. 
wn,  y  pwysicaf  o'r  rhai  diweddar  sydd  genym,  yn  y  wlad  hon.  Trwy  garedigrwydd 
Cynghor  Trefol  Leicester,  a  George  Foller,  Ysw.,  maer  y  dref  ar  y  pryd,  anfonwyd  y 
MS.  hwn  i  mi  yn  Hydref  1852  i'w  ddefnyddio  yn  fy  myfyrgell  fy  hun.  Trwy  y 
caredigrwydd  hwn,  sydd  yn  haeddu  fy  niolchgarwch  gwresocaf,  galluogwyd  fi  i 
gymharu  y  MS.  gwerthfawr  hwn  yn  ddirwystr.  At  y  MSS.  a  chwiliwyd  genyf,  gailaf 
chwanegu  y  rhanau  o  adysgriflyfrau  (Palimpsest  fragments,  Luc,  R),  ymysg  y  MSS. 
Nitriaidd  yn  yr  Amgueddfa  Brydeinig.  Cynnwysant  bump  a  dengain  o  ddalenau 
(o'r  chweched  ganrif,  fel  yr  ymddengys  i  mi).  Mae  yr  ysgrifen  henaf  mewn  rhai 
rhanau  yn  bur  anhawdd  ei  ddarllen,  ond  trwy  drafferth  gallaf  mewn  goleuni  cryf 
wneyd  allan  bob  llythyren." 

Ohwiliodd  wedi  h^n,  gydag  anhawsder  mawr,  ysgríf  bwysig  berthynol  i'r  Fibl 
Gymdeithas  Frytanaidd  a  Thramor  (Codex  Zacyntheust  neu  S),  yn  cfnnwys  rhanau 
o  Efengyl  Luc,  a  chyhoeddwyd  y  testun  mewn  facsimile  gan  Mrí.  Bagster  a'i 
feibion,  yn  1861,  dan  ei  olygiaeth  ef.    Cyn  argraffu  Epistolau  Paul,  cymharodd  yn 


SAMTTEL  PRIDEAUX   TBEGELLE8.  218 

Rhydychain  y  eursŵe  MS.  o'i  Dadguddiad,  rhif  1  (y  gwreiddiol  colledig  o  destun 
Erasmus).  Cafodd  rhai  o'r  MSS.  a  ddarganfyddwyd,  ac  wedi  hyny  a  gyhoeddwyd 
gan  Tischendorf,  eu  copîo  a'u  cymharu  hefyd  yn  annibynol  gan  Dr.  Tregelles :  er 
engraifft  rhanau  o  MS.  Sinai,  h  (yr  Epistolau  cyffredinol  oll,  a  rhai  rhanau  eraill), 
a'r  oll  o'r  rhanan  hyny  o  MSS.  yr  Efengylau  a  ddynodir  T  ac  A,  y  rhai  a  berthynant 
yn  awr  i  lyfrgell  Prifysgol  Rhydychaiu.  "Heblaw  y  MSS.  a  gymherais,  neu  a  ail 
chwiliais,  ymdrechais,  a  hyny  gyda  mesur  o  lwyddiant,  i  adfe.ru  yr  hyn  sydd  yn 
weddill  o  adysgriflyfr  Dublin  (Z),  o  Efergyl  Matthew." 

"  Wedi  fy  nychweliad  oddiar  y  Cyfandir,  yr  wyf  ar  wahanol  adegau  wedi  anfon  i 
amryw  lyfrgelloedd  restrau  o'r  gwahaniaethan  rhwng  cymhariadau  Tischendorf  a'r 
eiddo  fy  bunan  ;  ac  o  Basle,  Munich,  a  Yenice,  derbyniais  atebion  dioed  a  boddhaol 
i  fy  ymofyniadau  ;  fel  ag  y  mae  genyf  brawf  sicr  mewn  perthynas  i'r  darlleniadau 
ymhob  lle  o  ammheuaeth."  Ni  bnasai  tynn  allan  adruddiad  arbenig  o  ddarlleniadau 
y  MSS.  gan  gymeryd  y  dyfyniadau  o'r  cyfitühiadau  o  argraffidau  blaenorol,  a  rhoddi 

Ldyfyniadau  o'r  Tadau  yn  gyffe'yb  ar  awdurdod  ail-law,  ond  gwaith  cymharol 
wdd.  Ond  nid  dyna  yr  amcan  er  mwyn  pa  un  y  Uafuriodd  ef ;  yr  oedd  arno 
eisieu  rhoddi  yr  holl  ddarlleniadau  a  gefnogid  gan  hen  MSS.,  ac  nid  detholiad  yn 
unig.  Ac  ymhellach,  ni  theimlai  yn  foddlawn  heb  wneuthur  ei  oreu  i  roddi  y 
dyfyniadau  o'r  cyfieithiadau  gyda  chymaint  o  gywirdeb  ag  oedd  yn  bosibl;  "ac 
felly  gwela's  ei  fod  yn  angenrheidiol  i  chwilio  ac  i  ail  chwilio  ysgrifeniadau  y  Tadau 
(can  beìled.  a  chan  gynnwys  Eusebius),  fel  ag  i  beidio  mynycnu  dyfyniadau  heb 
wybod  cysylltiad  pob  rhan  o'r  cyd-destun  ;  o  hyn  y  cododd  traul  fawr  mewn  amser  a 
llafur."  "Mae  llawer  o  wirionedd  yn  y  syniad  a  roddwyd  gan  Dr.  Dayidson,  y 
byddai  yn  llawer  gwell  i  swyddau  cymhaTwr  MSS.  a  golygydd  y  testun  fod  ar 
wabân,  ond  nid  yw  yr  hyn  sydd  ddymunol  bob  amser  yn  ymarferol.  Byddai  yn 
llawer  gwell  i'r  adeiladydd  pe  na  byddai  raid  iddo  weithio  fel  chwarelwr ;  ac  eto  os 
nad  all  gael  ceryg  trwy  ryw  ffordd  arall,  rhaid  iddo  eu  cloddio  ei  hunan,  os  am 
adeiladn  o  gwbl.  Os  nad  eilir  cael  yr  hyn  sydd  âg  angen  am  dano  yn  barod  wrth 
law  trwy  lafur  eraill,  rhaid  i'r  dynion  hyny,  gwaith  priodol  y  rhai  yw  cymhwyso  y 
defnyddiau,  fod  eu  hunain  yn  barotòwyr  hefyd." 

"Mae  llawer  o  bynciau  o  ddyddordeb  yn  dal  perthynas  agos  à'r  adolygiad  o'm 
gwaith  :  hyn  a'm  dygodd  i  gysylltiad  â  De  Wette,  dysgybl  Griesbach,  a'r  hwn  y 
bnm  yn  cyfeillachu  llawer  yn  Rhufain  a  Basle.  Fel  hyn  hefyd  y  cyfarfyddais 
Scholz,  yr  hwn  a'm  hysbysodd  cyn  i  mi  adael  Lloegr  am  y  lleoedd  yr  oedd  amryw 
MSS.  wedi  en  symnd  iddynt  yn  ddiweddarach.  Dygwyd  fi  yn  y  modd  hwn  i 
gydnabyddiaeth  â  Lachmann  hetyd,  yr  hwn  ydoedd  y  cyntaf  a  wnaeth  ymchwiliad 
yn  annibynol  ar  awdurdod  draddodiadol.  Ác  mae  yr  oll  o'r  rhai  hyn,  oddieithr  yr 
olaf,  ao  nid  y  rhai  hyn  yn  nnig,  ond  hefyd  Lanrcani  a  Nolza,  ceidwad  y  Yatican,  Bar- 
letta  o  Yenice,  Harter  o  Munich,  Cardinal  Acton,  ac  eraill,  i  gysylltiad  â  pha  rai  y 
dygwyd  fi  trwy  y  cymhariadaa,  mewn  ychydig  flynyddoedd  wedi  gadael  y  byd 
daearol  presennol.  Yn  y  wlad  hon  hefyd  bu  fy  llafur  gyda  y  cymhariadau  yn 
achlysur  i'm  dwyn  i  gysylltiad  âg  ysgoleigion  nid  ychydig  :  o'r  rhai  hyn  gellir  enwi 
un  yn  arbenig,  y  Patriarch— tad  yr  oll  sydd  wedi  bod  yn  ymwneyd  â  llenyddiaeth 
gysegredig— Dr.  Routh." 

Ganwyd  Tregelles  yn  Falmouth,  Ionawr  13,  1813.  Yr  oedd  o  deulu 
Cwaceraidd,  ac,  f el  y  tystia  ef  ei  hun  yn  un  o'i  lythyrau  at  Eben  Fardd, 
o  haniad  Cymreig.  Bu  am  chwe'  blynedd  (1828 — 1834)  mewn  rhyw 
swydd  neu  gilydd  yn  y  gweithfeydd  haiarn  yn  Neath  Abbey,  Sir  For- 
ganwg,  ac  felly  gwelwn  nas  gallai  fel  gŵr  ieuanc  a  ddechreuasai  ar 
orchwylion  y  gwaith  haiarn  yn  bymtheg  oed  fod  wedi  ennill  llawer 
iawn  yn  y  Classical  Grammar  School  yn  Falmouth.  Eto  hudwyd  ei 
fryd  yn  hynod  at  astudiaeth  o'r  ieithoedd  henafol,  ac  wedi  treulio 
1835-6  fel  athraw  yn  Falmouth,  ymroes  ymhellach  a  llwyrach  i'w 
efrydiaeth.  Yn  1838  dechreuodd  ar  ei  lafur  ynglŷn  â^Beirniadaeth 
Fiblaidd  yr  Hen  Destament  a'r  Newydd.  Daeth  yn  ysgolhaig  da  yn 
yr  ieithoedd  Dwyreiniol ;  ac  yn  1843  cyhoeddwyd  ganddo  The  English- 
marìs  Hebrew  and  Chaldee  Ccncordance  to  the  Old  Testament,  a'r  English 
Oreeìc  Concordance;  yn  1845,  Hebrew  T*eading  Lessons;  yn  1857,  Gese- 

1884.  o 


214  SAMUEL   PRTDBAOTC    TBEOELtBS. 

nius'  tíébrew  and  Chaldee  Lexicon  to  the  Old  Testament  (cyfieithiad  o'r 
German).  Yn  1854  ymddangosodd  y  llyfr  y  gwnaed  amTyw  gyfeir- 
iadau  ato  yn  yr  erthygl  hon,  sef  An  Account  of  ihe  Printed  Teai  of  the 
New  Testament.* 

Wedi  hyn  ailysgrifenodd  y  bedwaredd  gyfrol  o  Horne's  Iiúrodudion, 
ac  o'i  ysgrifell  ef  y  daeth  amryw  o'r  erthyglau  goreu  yn  Smith's  Diäionr 
ary  ofthe  Bible.  Yn  1857  y  cyhoeddwyd  y  rhan  gyntaf  o'r  Testament 
Groeg,  yn  cynnwys  efengylau  Matthew  a  Marc,  a  rhanau  eraill  yn 
1861,  1869,  1870.  Ond  yn  1870  rhoes  ail  ymweliad  y  parlys  derfyn 
ar  weithgarwch  y  gẃr  llafurus,  pan  yr  oedd  wedi  estyn  parotöad  y 
rhan  olaf  o'r  gwaith  mor  bell  â'r  bennod  olaf  yn  Uyf r  y  Datguddiad,  a 
chyhoeddwyd  y  rhan  hon  drwy  gymhorth  cyfeillion  yn  1872.  Un  o'r 
rhai  hyn  oedd  Dr.  Hort,  cydweithiwr  Dr.  Westcott,  yr  hwn,  yn 
ychwanegol  at  arolygiaeth  yr  Attodiad  a'r  gwelliantau,  a  ysgrifenodd 
yn  1879  Eagdraethawd  cyffredinol,  gan  ddyfynu  o  weithiau  blaen- 
orol  Tregelles,  rhag  ymddangos  fel  un  yn  gosod  i  lawr  ei  opiniwn 
ei  hun,  tra  y  mae  yr  hyn  a  ddywed  am  dano  yn  dangos  calon 
lawn  o  edmygedd,  ac  hefyd  o  rywbeth  mwy  cysegredig  nag  edmyg- 
edd.  Y  geiriau  olaf  gan  Tregelles  ei  hun  yw  y  canlynol:  "Gyda 
llàwer  o  foddhâd  a  diolchgarwch  yr  wyf  yn  abl  i  osod  y  rhan  olaf  o'r 
Testament  Groeg  yn  nwylaw  y  cyfroddwyr,  gan  ddwyn  i  ben  felly  fy 
nghyfrifoldeb  ynglŷn  â'r  rhan  yna  o  air  Duw — gwaith  ag  sydd  wedi 
dyfnhâu  fy  argyhoeddiad  o'i  awdurdod  Ddwyf ol.  Mae  yn  dda  genjrf 
ddyweyd  fod  hyn  yn  cael  ei  deimlo  hefyd  gan  y  rhai  a'm  cynnortiiwy- 
asant  yn  ngorpheniad  y  gwaith.  Mae  yr  unoliaeth  meddwl  a  dyben 
yma  i  mi  yn  beth  i  deimlo  yn  ddwys  ddiolchgar  am  dano ;  f el  tra  y 
ceisia  llawer  iselhâu  Gair  a  Gwirionedd  Duw,  saif  hyn  mor  bell  ag  y 
mae  yn  myned  yn  dystiolaeth  o'm  tu  i,  a'r  rhai  a  gydweithiasant  â  mi, 
i'w  huchel  awdurdod." 

Yr  oedd  Tregelles  a  Tiôchendorf  agos  yr  un  oed,  a  bu  y  ddau  farw  o 
fewn  ychydig  fisoedd  i'w  gilydd,  y  naill  a'r  llall  yn  syrtnio  dan  bwys 
dirfawr  llaf ur  eu  cariad. 

HüGH  WlLLlAMS. 


*  "  Qwaith  nad  oes  gan  yr  AJmaen  yr  un  i'  w  osod  yn  gyfochrog  âg  ef,  yr  hwn,  o'i  gym- 
eryd  ynelŷn  â'r  bedwaredd  gyfrol  o  Horne's  Introduction  to  the  CHtieal  Study  and 
JÇnowledgc  oý  the  Holy  Scriptures,  a  wna  i  fyny  mewn  rhan  fawr  am  absennoldeb  rhag- 
draethawd  cyfiredinol  yn  ei  Destament  Groeg." — ^Dr.  Gebhardt,  yn  Herzog,s  Ency- 
clópcedie,  II.  488. 


DAEAREG  ABDAL  BETHESDA. 

PAPYB  A  DDARLLENWYD  YN  NG^YEARFOD    CYMDBITHAS  IJBNYDDOL  4 
GWYDDONOL   BETHESDA,    TACHWEDD   29,    1883. 

Gan  Mr.  John  J.  Evans,  Goruchwyliwr  Chwarel  y  Penrhyn* 

Yr  ydwyf  yn  ystyried  ei  bod  yn  anrhydedd  i  mi  gael  darllen  y  papyr 
cyntaf  mewn  cysylltiad  â  Chymdeithas  Lenyddol  a  Gwyddonol  Betb- 
esda,  ar  Ddaeareg  ymarferol  ardal  Bethesda,  a  hyny  am  fwy  nag  un 
rheswm,  ao  yn  eu  plith  y  safle  uchel  y  mae  Daeareg  wedi  enniÜ  yn 
ngolwg  y  dosbarth  mwyaf  dysgedig  yn  y  wlad  hon  a  gwledydd  eraül, 
a'r  danganfyddiadau  sydd  wedi  eu  gwneyd  drwyddi  gyda  golwg  ar 
ddechreuad  y  drefn  a  welir  wedi  ei  dadblygu  mor  gyflawn  yn  sefyllfa 
bresennol  y  ddaear  a'r  hyn  sydd  arni.  Ac  ni  allwn  anghofìo  fod  y 
wyddor  hon  yn  dal  cysylltiad  uniongyrchol  â  dygiad  ymlaen  yn  llwydd- 
iannus  a  phriodol  y  gangen  hono  o  lafur  ar  yr  hon  yr  ydym  ni  yn  yr 
ardal  hon,  ac  eraill  o  ardaloedd  Arfon,  yn  dibynu  am  gysuron  ac  angen- 
rheidiau  bywyd. 

Yn  ei  araeth  agoriadol  f«  gyfeiriodd  y  Gadeirydd  at  y  wyddor  dan 
sylw,  a  rhoddes  iddi  le  o  anrhydedd  ymysg  y  gwyddorau;  hefyd  fe 
roddodd  gipdrem  ar  yr  hyn  a  ddysgir  gan  y  wyddor  hon ;  a  chyfeiriwyd 
ati  hefyd  mewn  areithiau  eraill  yn  y  cyfarfod  agoriadol  fel  cangen  a 
ddylai  gael  sylw  arbenig  y  chwarelwyr  yn  nẁllduol.  Felly  fe  ymddeo- 
gys  i  mi  fod  yn  ein  mysg  gyd-ddealltwriaeth  cyffredinol  mewn  cysylltiad 
ír  wyddor  dan  sylw,  ac  y  mae  hyny  wedi  bod  yn  galondid  i  mi  ym- 
drechu  ysgrifenu  rhy wbeth  am  dani.  Fe  allai  mai  amcan  uchaf  Dae- 
areg  ydyw  chwilio  i  hanes  y  ddaear  yn  yr  amseroedd  a  aethant  heibio, 
yr  hyn  a  ddarllenir  yn  y  creigiau,  yn  y  mynyddoedd,  y  moroedd,  y 
llynau  a'r  afonydd,  lle  y  canfyddir  tystiolaeth  o  ddygwyddiadau  a 
gymerasant  le  arni,  aV  cyfnewidiadau  y  mae  y  ddaear  wedi  myned 
trwyddynt  o'r  adeg  y  dywedwyd  am  dani,  "  A'r  ddaear  oedd  afluniaidd 
a  gwag,"  &c,  hyd  yr  adeg  bresennol.  Y  modd  yr  ymdrechir  darllen 
y  tystiolaethau  hyny  ydyw  drwy  archwilio  yr  hyn  a  gyf ansodda  graweo 
y  ddaear,  cysoni  y  ffeithiau  â'u  gilydd,  a  thynu  casgliadau  rhesymol 
oddiwrthynt,  fel  ag  y  gwneir  gyda  phob  gwyddor  arall.  Ond  y  mae 
i  Ddaeareg  amcan  pwysig  ymhellach,  sef  cyfarwyddo  y  mwnwr,  y 
glöwr,  ac  hefyd  y  chwarelwr,  pa  fodd  i  ddyfod  o  hyd  i'r  trysorau  sydd 
wedi  eu  rhoddi  i'w  cadw  yn  nghrawen  y  ddaear,  er  hyrwyddo  masnach 
ac  ychwanegu  at  gysur  y  ddynoliaeth,  a  gwneyd  i  fyny  anghenion 
cymdeithas. 

Mae  yn  anhawdd  meddwl  pa  mor  bwysig  ydyw  meddu  gwybodaeth 
mewn  amryw  ganghenau  o'r  wyddor  hon  i'r  rhai  hyny  ag  y  mae  Rbag- 
luniaeth  wedi  eu  gosod  i  gyfarwyddo  pa  fodd  y  trefnir  dygiad  ymlaen 


216  DACAUG   ABBAL  BRHESDA. 

weithfeydd  jn  y  eangbenao  o  lafnr  a  nodwyd.  Nìd  yn  nnig  y  mae  yn 
bwysig  fr  personan  hyny  fydd  jn  darparn  y  csrpittd  tnag  ai  gario 
ymíaen  y  cyfryw  wehhfeydd,  ond  hefyd  i  gymdehhas  yn  gyflredinol, 
ae  yn  neffldnol  yn  y  rhanan  hyny  o'r  byd  De  y  mae  gweithf eydd  o*r 
fath.  Tr  wyf  yn  eredn  nad  ydyw  y  wybodaeth  hon  yn  fwy  angen- 
rheidiol  mewn  eysyDtiad  â  hyrwyddiad  yr  nn  dosbarth  o  wehhf eydd 
nag  ydyw  gyda  Dech-chwarehuL  Nid  wyf  yn  meddwl  awgrymu  f od  yn 
angenrheidiol  i  ehwarehrr,  fel  y  cyfryw,  fod  yn  deaD  ond  pnr  yehydig 
o  elf enan  Daeareg  tnag  at  iddo  wybod  pa  fodd  i  droi  darn  penodol  o 
graig  yn  Dechi  eyfaddas  i'r  farehnad;  ond  y  mae  yn  wir  angenrheidiol 
i od  y  goTnchwyhwr  sydd  i  drefnn  y  modd  i  gario  yr  hoD  waîth  ymlaen 
yn  deafl  haenyddiaeth  y  creigian,  eysyfltiadan  yr  haenan,  y  cyfeiriad  y 
maent  yn  ei  gymeryd,  a'r  symndiadan  sydd  wedi  cymeryd  fle  ymhfith 
yr  haenan,  ynghyd  a  Dawer  o  bethan  eraOl  y  demr  i  gyfarfyddiad  â 
hwy  o  dro  i  dro.  Nis  gaDaf  feddwl  am  ddim  mwy  effeithiol  i  brofi 
y  gosodiad  uchod  na  Dawer  o  bethan  y  geDir  cyfeirio  atynt  heddyw  yn 
mhrif  chwarelan  Arf  on,  y  rhai  a  ocheneidiant  o  dan  y  beichian  diang- 
henraid  a  roddwyd  arnynt  trwy  ddifiyg  gwybodaeth  yn  y  personan  hyny 
yr  ymddiriedwyd  trefnn  y  cyfryw  wehhf eydd  i  w  gofal  o  rai  o  egwydd- 
orion  cyntaf  Daeareg;  ac  fe  barhâ  rhai  o  honynt  i  dehnlo  oddiwrth  y 
difiyg  hwnw  ar  ol  i'r  genedlaeth  bresennol  ddarfod  oddiar  y  ddaear. 

Ún  o'r  darganfyddiadan  pwysicaf  a  chyntaf  mewn  trefn  yn  y  wyddor 
ydyw,  fod  yr  hyn  a  elwir  crawen  y  ddaear  yn  gyfansoddedig  o  hapron^ 
y  rhai,  pan  eo  eeir  heb  en  cythrybla,  a  orweddant  y  naOl  ar  y  DaD,  rhai 
o  honynt  yn  cael  en  gwahann  gan  ryw  gymaint  o  ofod,  eraiD  yn  ym- 
doddi  y  naifl  i'r  DaD,  f el  nad  ydyw  yn  amlwg  pa  le  y  mae  y  naifl  yn 
dechren  na'r  DaD  yn  dybenn ;  ac  f e'n  gwahaniaethir  yn  ol  f el  y  gwneir 
i  fyny  y  prif  ddefnyddian  a'n  cyfansoddant,  hefyd  wrth  en  neflldnofion, 
ac  yn  benaf  wrth  y  gweddflHon  bywydol  nen  organaidd  a  ganfyddir 
ynddynt  * 

T  mae  Daearegwyr  wedi  dosbarthn  y  gwahanol  haenan  a  gyfan- 
soddant  grawen  y  ddaear,  f el  y  perthynant  i  gyfnodan  gwahaniaethol, 
yn  y  rhai  yr  oedd  bywyd  yn  ymddadbrygn  mewn  gwahanol  fforfian  ar 
y  tîr  ac  yn  y  dwfr.  GweddiDion  y  cyfryw,  sef  Dysian,  pysgod,  adar, 
ae  anif eifiaid,  a  waddodwyd  yn  y  ffnrfiadan  a  gas^wyd  at  en  gflydd  yn 
yr  adegan  hyny  yn  oes  y  ddaear.  Dosberthir  y  cyfnodan  hyn  ychydig 
yn  wahanol  gan  wahanol  bersonan;  ond  y  dosbarthiad  mwyaf  cyff- 
redin,  f e  aflai,  ydyw  yr  nn  sydd  yn  en  gwney  d  yn  dri  dosbarth,  sef,  y 
Bywyd  Henafol  (Palaccoic),  y  Bjrwyd  Ganol  (Mesossoic^  a'r  Bywyd 
Dîweddar  (Camoarie). 

Mae  y  cyntaf  wedi  bod  yn  cael  ei  rann  yn  ddan  ddosbarth,  a  gelwid 
yr  hynaf  o  honynt  yn  Ddechrenad  Bywyd  (EozokX  nen  Wawr  Bywyd 
(Dawn  of  IAfe).  Ond  erbyn  hyn  y  mae  ymchwiliad  a  sylwadaeth  wedi 
dangos  f od  bywyd  mewn  cyflawnder  yn  bod,  hyd  yn  nod  yn  yr  haenan 
a  ystyrid  nnwaith  yn  amddifaid  o  hono,  ac  yn  awr  ni  wahaniaethir  hwn 
fel  cynt;  ae  mewn  gweithian  diweddar  drachefn  nid  ydyw  y  cyfnod 
"Bywyd  Diweddar"  yn  cynnwys  y  Bywyd  Presennol,  a  therfynir 
y  cyfnod  hwn  yn  y  Newer  Plioeene,  gan  adael  amryw  gyfnodan  o 
ddyddordeb  neilidaol — ^yn  cynnwys  cyfnodan  y  Gfaáers,  y  Mommes, 
gweddiDion  dynol,  ac  arfaa  celfyddyd — i  ffnrfio  cyfnod  diweddarach 


BAEAERG  AHDAL  BETHE8DA.  2l7 

drachefn.  Mae  y  cyfnod  cyntaf,  sef  cyfnod  y  "Bywyd  Henafol,"  yn 
cynnwys  yr  oll  o'r  haenau  i  f yny  i'r  New  Red  Sandstone ;  a'r  ail,  sef  y 
"Bywyd  Canol,  neu  ailraddol,"  yn  rhedeg  oddiyno  i'r  ChalJc;  a'r 
trydydd,  sef  y  "Bywyd  Diweddar,"  yn  cynnwys  yr  oll  o'r  ffurfiadau 
diweddarach,  hyd  ät  y  Newer  Plŵcene,  fel  y  nodwyd  o'r  blaen. 

Y  mae  gweddillion  y  creaduriaid  a  ganfyddir  yn  y  gwahanol  gyf- 
nodau  hyn  yn  afrif ed ;  f elly  ni  bydd  i  mi  yma  grybwyll  yr  un  o  honynt, 
ond  cyfarwyddo  y  sawl  sydd  yn  teimlo  dyddordeb  ynddynt  i  geisio 
llyfrau  iV  hastudio  ar  y  rhan  hon  o'r  wyddor.  Ni  fwriedais  fod  i'r 
dosbarthiad  uchod  amcan  pellach  na  roddi  cipdrem  ar  yr  egwyddor  yn 
unol  â  pha  y  mae  Daearegwyr  yn  sylfaenu  eu  deddfau  ac  yn  dwyn 
ymlaen  eu  gweithrediadau. 

Y  mae  pob  un  o'r  dosbarthiadau  a  nodwyd  yn  cael  eu  rhanu  i  lawer 
o  îs-raniadau,  ac  amryw  o'r  rhai  hyny  drachef n  yn  cynnwys  ynddynt 
eu  hunain  drwch  enfawr  o  ddaear,  cyfartal  i  uchder  y  mynydd- 
oedd  uchaf  yn  Ewrop,  a  rhai  o  honynt  yn  fwy  na  hyny.  Ac  nid 
ydwyf  ychwaith  yn  bwriadu  myned  i'r  mater  yn  gyffredinol,  ddim 
mwy  nag  y  tybiwn  a  fyddai  yn  ddigon  i'n  harwain  yn  naturiol  at 
Ddaeareg  y  rhan  yma  o'r  wlad.  Yr  wyf  yn  amcanu  i'r  nodiadau  fod 
yn  fwy  ymarferol  na  damcaniaethol.  Felly  ni  a  sylwn  ar  ran  o'r 
Dosbarth  cyntaf,  sef  y  "Bywyd  Henafol"  (Palceozoic)9  neu  Gwawr 
Bywyd. 

Y  Laurentian  y  gelwir  y  ffurfiad  hynaf  yn  y  dosbarth  dan  sylw,  yr 
hwn  sydd  i'w  gael  yn  gorff  mawr  iawn  yn  Canada,  ac  felly  i  raddau  yn 
Ysgotland;  ond  nid  wyf  yn  deall  fod  dim  o  hono  yn  Nghymru.  Y 
Cambrian  a  ystyrid  hyd  yn  diweddar  fel  y  nesaf  at  y  Laurentian,  ond  yr 
Wyf  wedi  cael  lle  i  feddwl  fod  rhai  Daearegwyr  erbyn  hyn  yn  tybied,  y  fan 
leiaf,  fod  ffurfiad  arall  yn  bodoli,  a  hyny  yn  Môn  ac  Arfon,  yr  hwn  a  saif 
yn  îs  yn  y  ffurfiadau  na'r  Cambrian  ;  gelwir  ef,  Pre-Cambrian,  a  rhenir  ef 
i  ddau  o  îs-ddosbârthiadau,  sef  y  Dimetian^r  Pébidian,  ac  y  mae  i'w 
ganfod  rhwng  Bangor  a  Llanddeiniolen,  ac  hefyd  yn  Sir  Fôn  mewn 
amryw  fanau.     Ond  ar  y  Cambrian  yn  unig  y  bydd  i  mi  ymdrin  jn  awr. 

Mae  y  dosbarth  hwn  ô  greigiau  i'w  gael  yn  helaeth  yn  Nghymru,  y 
wlad  oddiwrth  yr  hon  y  cafodd  ei  enw  presennol.  Y  mae  yn  ffurfio 
rhanau  helaeth  o  siroedd  Môn,  Arfon,  Meirion,  Aberteifi  a  Penfro; 
hefyd  y  mae  yn  Uawn  mor  helaeth,  os  nad  mwy  felly,  yn  Sir  Am- 
wythig  nag  un  man  arall,  a  buwyd  yn  ei  alw  am  amser,  The  Long- 
mynd  Formationf  am  ei  fod  i'w  gael  mor  helaeth  yn  y  rhan  hono  o'r 
wlad,  lle  y  dywedir  ei  fod  yn  llawn  30,000  o  droedfeddi  o  ddyfnder, — 
dyfnder  mwy  wyth  waith  nag  uchder  y  Wyddfa  uwchlaw  y  môr. 
Rhestrid  ef  y  pryd  hyny  gyda'r  Lower  Süurian,  ond  pan  ddaeth  ei 
bwysigrwydd  yn  fwy  amlwg,  cafodd  yntau  enw  mwy  cyffredinol,  sef  y 
Cambrian. 

Yn  Arfon  y  mae  yn  cael  ei  derfynu  yn  ei  ffurfiad  isaf  gan  y  Pmphyry 
Mawr  sydd  iV  ddilyn  yr  ochr  ddeheuol  iJr  Dinlle  and  Aber  Fault  o 
Landegai  hyd  blwyf  Clynnog;  a'r  haen  uchaf  o  hono  yw  y  Lingula 
Slab,  yr  hon  a  orwedd  odditan  y  Tremadoc  Slate,  a'r  hon  a  ganfyddir  yn 
yr  ardal  hon  yn  agos  i  Ty'nymaes  a  Maes  Caradog. 

Mae  y  dosbartìi  hwn,  f el  agos  bob  dosbarth  mawr  arall,  yn  cynnwys 
y  ddau  brif  ddosbarth  o  greigiau,  sef  y  creigiau  dyfrol  (agueous  rocks)9 


218  DAEABEÖ  ABDÀL  BETHBSDA. 

a'r  creigiau  tanol  (igneous  rochs):  j  cyntaf,  y  creigiau  hyny  a  wadd- 
odwyd  neu  a  ffurfiwyd  trwy  wasanaeth  dwfr,  a'r  diweddaf,  y  rhai 
a  ffurfiwyd  trwy  wasanaeth  tân ;  a  chynnwysa  hefyd  lawer  o'r  creigiau 
a  elwir  trawsnewidiol  (matamorphic  rodcs),  y  rhai  a  ffurfiwyd  ar  y  cyntaf 
drwy  wasanaeth  dwfr,  ond  wedi  dyoddef  cymaint  o  ddylanwad  gwres, 
fel  erbyn  hyn  y  mae  yn  anhawdd  eu  gwahaniaethu  oddiwrth  y  creigiau 
tanoi 

T  mae  y  creigiau  dyfrol  bob  amser  i'w  canfod  yn  haenol ;  ond  nid 
yw  y  creigiau  tanol  bob  amser  f elly,  oblegid  ceir  hwynt  yn  ffurfio  Pyst 
(BascUt  Dyhes).  Hefyd  fe'u  canfyddir  wedi  rhedeg  yn  dalpiau  mawr- 
ion,  afreolaidd,  yn  gymysg  â'r  haenau,  ac  yn  tori,  lle  y  dygwyddant,  ar 
barhâd  naturiol  y  cyfryw.  Gelwir  y  rhai  hyn  yn  "greigiau  traws- 
ymwthiol "  (mtrusive  rochs),  am  eu  bod  yn  ymddangos  yn  meddiannu 
lle  a  berthynai  i  greigiau  eraill.  Ond  y  mae  o  bwys  i  ni  gofio  mai  yn 
haenol  y  canfyddir  y  rhan  fwyaf  o'r  creigiau  a  ffurfiant  grawen  y 
ddaear.  A  thuag  at  ddeall  eu  cysylltiadau,  y  mae  yn  angenrheidiol 
i  ni  ystyried  mai  felly  y  ffurfiwyd  y  rhan  fwyaf  o  lawer  ó  honynt. 

Ond  rhag  myned  i  fanylu  ar  hyn,  dymunwn  i  chwi  ei  gymeryd  yn 
ganiataol  ar  hyn  o  bryd ;  fe  allai  y  cawn  drafod  yr  achos  ar  ol  hyn. 
Credir  fod  yr  oll  o'r  creigiau  yma  wedi  eu  gwaddodi  mewn  dwfr,  ac 
ymddengys  eu  bod,  ar  y  cyfan,  yn  cael  gwelyau  lled  wastad.  Cesglir 
hyny  oddiwrth  yr  unffurfiaeth  dyfnder  a  geir  yn  y  gwahanol  haenau,  y 
rhai  a  gadwant  agos  yr  un  maintioli  am  bellderoedd  mawr  yn  y  naill 
ran  a'r  Uall  o'r  wlad.  Erbyn  hyn  y  mae  yr  haenau  wedi  eu  tori,  eu 
codi,  a'u  gostwng,  fel  yr  ymddengys  ar  y  cyntaf  nad  oes  drefn  arnynt ; 
a  thuag  at  eu  deall  a'u  hadnabod,  y  mae  astudio  y  symudiadau  hyn  yn 
hollol  angenrheidiol.  Y  mae  rhai  0  honynt  mor  fawr,  fel  mai  anhawdd, 
ar  lawer  tro,  fydd  gallu  gwelëd  y  berthynas  sydd  rhwng  un  ran  o'r 
ddaear  a'r  rhan  arall  o  honi.  O  herwydd  y  symudiadau  hyn,  y  mae  y 
chwarelwr  yn  aml  yn  gwfthod  cydnabod  mai  yr  un  yw  llawer  o'r  haen- 
au  yn  y  gwahanol  fanau  y  deuir  ar  eu  traws.  Ac  y  mae  yr  anbawsder 
yn  fwy  yn  y  creigiau  hynaf  nag  yn  y  creigiau  diweddaraf ;  o  herwydd 
fe  ymddengys  yn  ddigon  sicr,  fod  llawer  mwy  o  gynhyrfiadau  wedi 
cymeryd  lle  yn  y  cyfnodau  cyntaf  nag  yn  y  cyfnodau  diweddaf,  a'r 
creigiau  hynaf  hyn  jàynt  j  creigiau  y  mae  y  chwarelwr  yn  troi  yn- 
ddynt. 

Mae  y  chwarelwr  yn  Arfon,  beth  bynag  am  ardaloedd  eraill,  wedi 
mabwysiadu  y  syniad  fod  corff  y  llechi  yn  rhedeg  yn  yr  un  cyfeiriad, 
neu  yn  agos  felly,  â  chyfeiríad  hollt  j  llechfaen,  ac  nad  ydyw  yn  daen- 
edig  i  un  cyfeiriad  arall,  pryd  mai  damwain  yn  unig  ydyw  ei  chael 
felly.  Y  mae  egwyddor  yr  haenau  yn  milwrio  yn  erbyn  hyn,  oblegid  y 
mae  haen  yn  beth  taenedig,  heb  hŷd  na  llêd  mwy  na'u  gilydd  iddo,  ond 
jn  unig  y  gwely  ar  yr  hwn  ei  gwaddodwyd ;  tra  y  mae  yr  hollt  yn 
effaith  i  achos  neu  achosion  o'r  tu  allan  i  fodolaeth  y  graig  mewn  un- 
rhyw  gjí eiriad  neillduol,  ac  yn  beth  a  gymerodd  le  yn  ddiweddar  mewn 
cyf erbyniad  i'r  adeg  y  ffurfiwyd  corff  y  llechi. 

Cyn  dechreu  sylwi  301  fanwl  ar  yr  un  o'r  haenau  a  wnant  i  fyny  y 
creigiau  Cambriaidd,  dymunwn  adgoffa  fod  y  daearegydd  yn  adnabod, 
yn  trefnu  ac  yn  dosbarthu  pob  haen,  yn  ol  f el  y  mae  yn  canfod  gwedd- 
illion  bywydol  ynddynt,  neu  yn  oí  amddifadrwydd  o'r  cyfryw  oKon, 


DAEÀRSG  ABDAL  BETHE8DA  219 

ynghyd  a'u  cysylltiad  â  haenau  eraill  oddiarnynt  ac  odditanynt,  ac  hefyd 
yn  ol  natur  y  prif  ddefnyddiau  a  ffurfiant  y  cyfryw.  Y  mae  ein  creig- 
iau  ni  yn  yr  ardaloedd  yma  yn  lled  amddifad  o'r  gweddillion  hyn,  ac 
felly  yr  ydys  o  dan  orfodaeth  i  ymdrechu  adnabod  y  gwahanol  haenau 
llechi  wrth  natur  eu  cyfansoddiad  ac  oddiwrth  yr  haenau  adnabyddus 
a  orwedd  arnynt  ac  odditanynt ;  ac  o  herwydd  ymwneyd  parhâus  y 
chwarelwr  â  chreigiau,  y  mae  ef  yn  meddu  mantais  nad  ydyw  y  daear- 
egydd  cyffredin  yn  ei  meddu  yn  y  cyf eiriad  hwn.  Y  mae  yn  ddiammeu 
y  gŵyr  llawer  sydd  yma  yn  bresennòl  am  liaws  o  neillduolion  mewn 
gwahanol  lechi,  y  rhai  nad  oes  dim  ond  profìad,  a  hwnw  wedi  ei 
gychwyn  yn  lled  foreu  yn  yr  oes,  a  alluoga  unrhyw  ddyn  i'w  deall. 
Y  mae  y  Proffeswr  Eamsay,  yn  ei  Memoirs  of  a  Geological  Suruey  of 
North  WaUs,  yn  crybwyll  am  amgylchiad  a  ddygwyddodd  iddo  ef  yn 
yn  Llanberis  gyda  y  diweddar  Mr.  Griffith  Ellis.  Dywed  fod  Mr. 
Ellis  yn  gallu  dyweyd  i  ba  rai  o'r  haenau  y  perthynai  gwelyau  Uechi  yr 
Allt  Wen,  drwy  ei  fod  yn  adnabod  y  gwythienau  (bands)  neillduol 
oedd  ynddynt,  pryd  yr  oedd  yn  anmhosibl  dilyn  cwrs  y  gwély  o  her- 
wydd  symudiadau  yn  yjaidts  yn  y  Ue  hwnw;  ac  wrth  ddarílen  des- 
grifiad  daearegwyr  galluog  o'r  crei^au  llechi,  yr  ydys  yn  gorfod  teimlo 
yn  aml  eu  bod  yn  cael  eu  hamgylchynu  âg  anhawsderau  nad  ydynt  o 
un  rhwystr  i'r  chwarelwr  profìadol  a  llygad-agored. 

Ond  dylem  gofio  nad  ydy w  yr  oll  o'r  creigiau  yn  y  dosbarth  dan  sylw 
yn  amddifad  o  fossils,  oblegid  ceir  dosbarth  a  elwir  Crusiana  Simplicata, 
ac  eraill,  yn  nghreigiau  Carnedd  y  Filiast,  yn  yr  Elidir,  ac  yn  Llan- 
llechid,  yn  agos  i  Danydderwen,  a  chreigiau  Tanygarth,  y  rhai  a 
berthyn  i'r  Lingula  Slab,  ac  y  maent  yn  hysbys  mewn  rhanau  eraill  o'r 
wlad,  Ue  y  mae  yr  haen  hono  i'w  chanfod.  Y  mae  daearegwyr  y  blyn- 
yddoedd  diweddaf  wedi  bod  yn  llafurio  ac  yn  trefnu  eu  gweithred- 
iadau  braidd  yn  llwyr  ar  sail  y  fossils  a  ganfyddant.  Y  mae  hyny  yn 
awgrymu  i  ninnau  mai  dyma  y  ffordd  sicraf,  os  nad  y  rwyddaf,  i  ddyfod 
i  benderfyniad  i  ba  ddosbarth  y  perthyn  y  gwahanol  greigiau.  Ond 
diau  y  gellir  gwneyd  camgymeriad  y  naill  ffordd  neu  y  llall,  oblegid 
canfyddir  ambell  i  haen  yn  doreithiog  o  fossils  mewn  un  man,  ond  wrth 
symud  gyda  hi  ychydig  bellder  o'r  fan  hono  íe'i  canfyddir  braidd  yn 
hollol  amddifad  o'r  cyfryw;  oJr  ochr  arall  y  mae  cyfnewidiadau  yn 
ymddangosiad  allanol  yr  haenau  ag  sydd  yn  camarwain  y  chwarelwr 
drachefn. 

Yn  awr  ni  a  sylwn  ar  y  gwahanol  haenau  a  gyfansoddant  y  Cambrian 
Formation  yn  yr  ardal  hon.  Dechreuwn  yn  y  Felin  Hen,  oddeutu  tair 
milldir  i'r  dehau  o  Fangor,  yn  agos  i'r  man  y  mae  y  raüway  station  i 
fod,  lle  yn  ddiammeu  y  croesir  y  wlad  gan  y  Dirille  and  Aber  Fault. 
Yr  wyf  yn  meddwl  fod  ambell  fault  yn  cael  ei  rhoddi  ar  y  mapiau 
weithiau,  pryd  y  methir  esbonio  symudiadau  y  creigiau  yr  un  ffordd 
arall ;  ond  yma  mae  y  symudiad  yn  nghrystyn  y  ddaear  mor  fawr  fel 
nas  gellir  ei  gamgymeryd  am  ddim  arall.  Yn  cutting  y  rheilffopdd  fe 
^anfyddir  y  Conglomerate  isaf  yn  y  ffurfiad  hwn  (y  CambrianJ;  ond 
wrth  eymud  i  waered  fr  ffordd  sydd  yn  arwain  o'r  Felin  Hen  i  Lan- 
degai,  yr  ydym  yn  dyfod  o  hyd  i  un  o'r  ffurfiadau  a  ganfyddir  yn  Nant 
Ffrancon,  yn  nghymydogaeth  Tŷ  Gwyn  a  Maes  Caradog,  y  rhai  syddyn 
gorwŵld  ar  ffurfiadau  uchaf  y  Cambrian  drwy  y  wlad.     Felly  rhaid  fod 


220  DAEAREG  AHDAL  BETHESDA. 

y  darn  gwlad  sydd  yn  sefyll  i'r  gogledd  i'r  fault  hon  wedi  disgyn  o  saith 
i  wyth  mil  o  droedfeddi,  neu  fod  y  rhan  a  saif  yn  ddeheuol  iddi  wedi 
ei  dyrchafu  yr  un  uchder,  sef  mesur  cyfartal  i  drwch  yr  haenau  a 
orweddant  rhwng  y  ddwy  haen  a  nodwyd.  Ac  am  fod  yn  y  fan  hon 
derfyn  mor  amlwg  yn  yr  haenau,  tybiais  ei  bod  yn  fanteisiol  i  gychwyn 
ein  sylwadaeth  arnynt  o'r  lle  hwn. 

Y    CONGLOMERATE 

a  ganfyddir  yma.  Y  mae  y  gwely  hwn  yn  gorchuddio  llain  helaeth  o 
dir  mewn  cyfeiriad  deheuol.  Dilynir  ef  heibio  Moel  y  Ci  i  ardal 
Dinorwig,  a  thrwy  y  llynau  i  fynydd  y  Cefn  Du,  er  ei  fod  wedi  newid  yn 
ei  faintioli  a'i  ansawdd  erbyn  dyf od  yno.  Nid  wyf  yn  sicr  nad  ef e  ydyw 
Craig  y  Gareg  Fawr  yn  Nant  y  Bettws,  Carnedd  Moel  Tryfan,  a  chopa 
y  Cilgwyn ;  ac  hefyd  fe'i  ceir  yn  Mryniau  Bangor,  tua'r  gogledd.  Yn  y 
Felin  Hen  a'r  gymydogaeth  y  mae  y  gwely  hwn  yn  cael  ei  wneyd  i 
fyny  o  gnapiau  o  geryg  o  wahanol  faintioli,  yn  amrywio  o  hanner  mod- 
fedd  hyd  ddwy  neu  dair  troedfedd  o  drawsfesur,  a'r  gwagleoedd  rhyng- 
ddynt  wedi  cael  eu  Uanw  gan  raian,  Uaid,  a  chlai,  ac  mewn  rhai  am- 
gylchiadau  gan  hyHf  tanllyd  (lava);  ac  yr  wyf  yn  meddwl  fod  agos 
yr  oll  o'r  corff  hwn  yn  dangos  arwyddion  ei  fod  mewn  rhyw  ffordd 
wedi  dyoddef  gwres  mawr.  Y  mae  y  cnapiau  ceryg  a  geir  yma  yn 
amrywio  llawer  ,yn  eu  defnydd ;  lliaws  o  honynt  yn  grits  o  wahanol 
natur,  ac  eraiU  yn  geryg  tân ;  ond  nis  canfyddais  hyd  sicrwydd  fod  dim 
gweddillion  llechi  i'w  cael  yma,  fel  y  ceir  yn  yr  un  gwely  yn  fwy 
deheuol  yn  y  wlad.  Y  mae  y  ceryg  a  geir  yma  wedi  eu  llyfnhâu,  yn 
ddiau  trwy  gael  eu  rholio  mewn  dwfr  a'u  curo  y  naill  yn  erbyn  y  llall, 
f el  y  canfyddir  ceryg  ar  làn  y  môr  yn  bresennol.  Diammeu  eu  bod  yn 
rhanau  o  greigiau  a  fodolent  yn  rhywle,  heb  fod  ymhell  oddiyma,  mewn 
cyfnod  pell  pell  yn  ol,  cyn  yr  adeg  y  gosodwyd  hwy  yn  eu  gwely 
presennol,  pa  bryd  bynag  y  cymerodd  hyny  le.  Y  mae  llawer  o 
honynt  yn  dwyn  tebygrwydd  o  ran  eu  defnydd  i'r  creigiau  a  welwn  yn 
awr  yn  y  wlad,  ond  er  hyny  y  mae  digon  o  resymau  i'w  cael  nas  gallent 
fod  yn  perthyn  i'r  cyfryw.  Nid  wyf  yn  meddwl  y  canfyddir  dim  olion 
bywyd  yn  y  ffurfiad  hwn;  felly  yr  unig  ddyddordeb  a  all  fod  yn 
perthyn  iddo  ydyw  henafiaeth  y  defnyddiau  a'i  cyfansoddant ;  y  gaUu 
oedd  yn  angenrheidiol  i  falurio  y  creigiau  o  ba  rai*  eu  torwyd  allan  ;  o 
ba  le  y  daethant ;  yr  amser  oedd  yn  angenrheidiol  i  dreulio  ei  geryg  i'r 
sefyUfa  gaboledig  y  maent  ynddi  yn  awr ;  ac  hefyd  am  mai  ef e,  yn  yr 
ardal  hon,  ydoedd  y  cryd  ar  jt  hwn  y  mae  y  llechfaen  hynaf  yn  y 
Cambrian  Formation  yn  gorwedd,  sef 

Y    LLECHFAEN    WERDD    ISAF. 

Mae  yr  haen  hon  yn  ffurfio  y  bryniau  oddeutu  Tregarth,  y  Dinas,  a 
manau  eraill  yn  Llanllechid.  Tybiaf  f od  y  gwely  hwn  yn  f wy  Ueol  na'r 
un  o'r  gwelyau  llechi  eraill  yn  y  Oamhrian.  Dilynwn  ef  oddiyma  i  Lan- 
beris,  ond  yno  y  mae  wedi  teneuo  i  raddau  mawr;  ac  nid  wyf  yn  meddwl 
y  deuir  o  hyd  iddo  yn  f  wy  deheuol  na  hyny  yn  un  man  yn  y  sîr  hon. 
Nid  wyf  yn  meddwl  fod  ond  ychydig  o  ddefnydd  yn  cael  ei  wneyd  o 


DAEAREG   ABDAL   BETHESDA  221 

hono  o  gwbl.  Yr  unig  ddefnydd  a  wneir  o  hono,  mor  bell  ag  y  mae  yn 
wybyddus  i  mi,  ydy  w  yr  ychydig  at  wneyd  Hones  yn  Chwarel  y  Penrhyn, 
lle  y  canf yddir  corff  mawr  o  hono  yn  y  tunnels  sydd  yn  arwain  o  shefftydd 
y  Water  Balances  i'r  chwarel.  Buaswn  yn  argymhell  f el  mater  i  chwilio 
iddo,  A  ydyw  yn  bosibl  mai  yr  un  y  w  yr  haen  hon  a'r  graig  hono  a 
ganfyddir  yn  Sir  Fôn,  yn  sefyll  rhwng  y  Garth  Ferry  a  Beaumaris, — pan 
fydd  rhai  o  honoch  yn  cymeryd  pleserdaith  y  ffordd  hono.  Cefais  y 
pleser  o  fyned  dros  y  rhan  hono  o  daith  y  Geobgical  Socièty,  gyda  y 
cwmni  yr  haf  diweddaf,  ac  yr  oedd  y  Professor  McKenna  Hughes  yn 
galw  y  graig  hono  yn  Mud  Stone ;  ac  yr  wyf  yn  meddwl  fod  y  graig 
hono  yn  Sir  Fôn,  a  non  yn  Arf on,  yn  sefyll  yn  bur  agos  i'r  un  safle  yn 
y  ffurfiad  cyffredinol  yn  y  naill  le  a'r  UaÜ,  heblaw  fod  llawer  o  debyg- 
rwydd  yn  y  defnyddiau  a  wnant  i  fyny  y  ddwy  graig.  Ond  nid 
ydwyf  yn  deall  fod  neb  wedi  canfod  olion  by  wyd  yn  y  naill  na'r  llall, 
er  dyfod  i  benderfyniad  arnynt  yn  y  dull  hwnw. 

Y    GRITS    A'R    QUARTS    PORPHYRY. 

Yn  gorwedd  ar  y  gwely  llechi  gwyrdd  y  soniwyd  am  dano  ddiweddaf, 
ni  a  ganfyddwn  y  Grits  a'r  Qmrts  Porphyi^y^  yn  nghymydogaeth  yr 
Hafottŷ,  Parc  y  Moch,  Coetmor,  Ty'nyclwb,  Cilgeraint,  y  Felin  Fawr, 
gwaelod  tir  Brynderwen,  ac  yn  agos  i  Trosyffordd,  lle  y  mae  wedi  ei 
dyllu  gan  y  shefftydd  a'r  tunnels  yn  y  chwarel,  ac  y  dengys  ei  hunan 
helaethaf  i'r  fantais  o'i  archwilio.  Nid  ydyw  y  graig  hon,  fel  yr 
haen  a  ddesgrifiwyd  islaw  iddi,  ond  ffurfiad  lleol,  oblegid  ni  chanfyddir 
ond  pur  ychydig  o  honi  wedi  rhedeg  mor  bell  ag  ardal  Dinorwig ;  ac  y 
mae  yn  ammheus  genyf  nad  ydyw  wedi  teneuo  ymaith  cyn  cyrhaedd 
drwy  Nant  Peris,  i'r  ochr  ddeheuol  i'r  Uynau.  Mae  y  graig  hon  o  ran 
ei  defnydd  yn  dânol  (igneous),  yn  cael  ei  nodweddu  yn  arbenig  gan  y 
spar  sydd  mor  gyffredinol  wedi  ymwau  drwyddi  i  bob  cyfeiriad,  ymhob 
man  y  deuir  o  hyd  iddo.  Y  mae  hefyd  mewn  rhai  manau  yn  dangos 
tuedd  raianog  ac  ithfaenol,  o  liw  gwyddlas,  ac  yn  ddefnydd  da  a  hardd 
at  adeiladu.  Gofyniad  sydd  yn  codi  yn  naturiol  mewn  cysylltiad  â'r 
graig  hon,  ydyw,  Beth  sydd  wedi  achosi  fod  cymaint  o  spar  ynddiî 
Mae  yn  ddüys  genyf  fod  defnydd  y  graig  hon  yn  dânol,  ac  wedi  ei 
fwrw  i  fyny  o  ganol  y  ddaear  pan  mewn  ansawdd  hylifol  drwy  yr 
agenau  a  dorwyd  yn  y  grawen  gan  wahanol  achosion  cydfynedol  â 
deddf au  defnydd ;  ac  wrth  i'r  def nydd  hwnw  oeri,  yr  oedd  yn  unol  â 
deddf  sydd  yn  ddigon  hysbys  yn  -ei  gweithrediadau,  yn  "  cwtogi,"  ac  o 
angenrheidrwydd  yn  cracio  mewn  pellderau  penodol,  a  thrwy  hyny 
yn  gadael  gwagleoedd  yn  y  graig ;  y  rhai  a  lanwyd  i  fyny  mewn  amser 
gan  ddefnyddiau  calchog  ac  eraill,  y  rhai  a  ffurfient  y  spar  slt  crystal  yn 
gyffredinol;  ac  felly  y  sefyllfa  anarferol  o  wres  yr  oedd  y  defnydd 
ynddo  pryd  y  daeth  i  fyny  o  grombil  y  ddaear  a  f u  yr  achlysur  o'r 
toriadau  a  welir  yn  awr  wedi  eu  llanw  â'r  spar  caled  a  grisialaidd  y 
crybwyllwyd  am  dano. 

GWELY    LLECHI    MAWR    ARFON. 

Yn  awr  yr  ydym  yn  dyfod  i  derfynau  prif  wely  Llechi  Arfon,  os  nad 


DAEABBG    ARDAI.   BETHB8DA. 

prif  wely  llechi  yr  holl  fyd.  Mae  y  gwely  hwn,  fel  y  gwelir,  yn 
gorwedd  yn  yr  ardal  hon  ar  y  Quarts  Porphyry,  ac  yn  cael  ei  derfynu 
oddiarno  gan  y  Cambrian,  neu  yr  "Harlech  Grit"  Yn  unol  â'r 
mesuriadau  a  wnaethum  o  hono  dair  neu  bedair  blynedd  yn  ol,  yr  wyf 
yn  canfod  ei  fod  oddeutu  2850  o  droedfeddi  o  drwch,  neu  o  ddyfnder. 
Nid  gorchwyl  hawdd  ydy w  penderfynu  dyfnder  pob  un  o'r  haenau  a'i 
cyfanBoddant,  a  hyny  o  herwydd  y  symudiadau  mawríon  sydd  wedi 
cymeryd  lle  yn  llawer  o'r  faulis  a  ganfyddir  ynddo,  fel  y  gŵyr  y 
rhan  fwyaf  o  honoch.  Nis  gellir  canfod  dyfnder  cyflawn  rhai  o'r 
haenau  yn  yr  un  man,  f elly  y  mae  yn  rhaid  eu  cymeryd  bob  yn  ddarn, 
f el  eu  canfyddir  wedi  eu  dadblygu ;  a  thrwy  ddodi  y  rhanau  hyn  at 
eu  güydd,  a  chymeryd  i  ystyriaeth  dip  yr  haenau,  yr  oeddwn  yn  cael 
fod  yr  oll  o'r  Corff  Llechi  hwn,  gydag  ychydig  gyrff  eraill  sydd  yn 
y  Chwarel,  yn  gwneyd  i  fyny  y  dyfnder  mawreddog  y  cyf eiriwyd  ato ; 
yr  hyn  sydd  gyf artal  i  uchder  Carnedd  y  Filiast  uwchlaw  lefel  y  môr. 

Yr  ydwyf  yn  barnu  y  dylid  rhanu  y  corff  llechi  hwn  yn  unol  a  threfn 
gyffredin  daeareg,  i  dri  o  brif  gyfnodau  neu  ddosbarthiadau.  Y  cyntaf 
yn  dechreu  oddiar  y  Çuarts  Porphyry  hyd  at  yr  hyn  a  elwir  gan  y  chwarel- 
wyr  yn  "  Wenithfaen  Coch,"  yr  hyn  a  gymer  i  fewn  yr  oll  o'r  "  Iiech- 
faen  Las  Isaf,"  a'r  "Llechfaen  Goch."  Yr  ail  o'r  Gwenithfaen  Coch 
hyd  at  y  graig  a  elwir  "  Gwenithfaen  Ponc  Lefel,"  a  "  Twll  Dwndwr," 
yr  hyn  a  gynnwys  y  llechfeini  a  elwir  "Yr  Hen  Las,"  "Y  Goch 
Rywiog,"  a'r  "  Goch  Grychlyd,"  fel  eu  hadnabyddir  yn  y  ChwareL  A'r 
trydydd  o'r  graig  ddjrwedecfig  hyd  y  Oambrian  Grü,  yr  hyn  a  gynnwys 
yr  oll  o'r  creigiau  a  elwir  yn  "Fastard  Caled  a  Rhywiog,"  ac  yn 
uchaf,  yr  Haen  Werdd,  yr  hon  a  orwedd  yn  uniongyrchol  ialaw  y 
Cambrian  Grü,  yr  hon  a  welir  yn  y  rhan  hono  o'r  chwarel  a  elwir  y 
"Crimea,"  &c. 

Gwnaethum  y  rhaniad  hwn  arnynt  am  nad  ydwyf  yn  canfod  yr  un 
corff  o  bwys  heb  f od  o  natur  lechog  yn  yr  oll  o'r  ffurfiad  mawr  hwn 
oddiwrth  y  ddwy  haen  a  nodwyd,  sef  y  Gwenithfaen  Coch,  a  chraig 
galed  Ponc  Lef el  a  Twll  Dwndwr.  Ond  dylid  cofio  y  gellid  rhanu  pob 
un  o'r  dosbarthiadau  a  nodwyd  i  ugeiniau  o  îs  raniadau,  pob  un  o  ba 
rai  a  gynnrychiolant  gyf nod  penodol  o  amser,  a  Ilawer,  mae  yn  ddiau, 
wedi  cymeryd  amser  maith  iawn  i'w  ffurfio;  canys  fe  ddengys  y 
defnydd  o  ba  un  y  mae  amryw  o  honynt  wedi  eu  gwneyd  i  fyny,  eu 
bod  wedi  eu  hidlo  yn  fanwl  gan  weithrediadau  pwyllog  natur.  Y 
mae  pob  gofod  sydd  rhwng  yr  hyn  a  eilw  chwarelwyr  y  Penrhjm  yn 
"lasiau"  gwynion  a  chaled,  yn  cynnrychioli  cyfnod,  a  phob  un  o'r 
glasiau  hyny  hefyd  yn  marcio  cyfnod  neu  ddygwyddiad  penodol  mewn 
cyfnod  yn  hanes  y  ddaear. 

Nid  ydym  yn  canfod  ond  gweddillion  o'r  dosbarthiadau  isaf  a'r  canol, 
sef  y  cyntaf  a'r  ail  ddosbarth,  yn  ogledd-orllewinol  i  Cilgeraint ;  ond  y 
mae  y  trydydd  dosbarth,  sef  yr  uchaf  o'r  tri  yn  y  ffurfìad,  wedi  ei  lwyr 
olchi  ymaith  oddiyno,  f el  nas  canfyddir  olion  o  hono.  Ceir  ychydig  o'r 
dosbarth  canol  yn  agos  i  Bodfeirig,  ar  ben  y  Gwenithfaen  Ooch,  ac 
hefyd  yn  nhir  Ty'nyclwt,  uwchlaw  ffordd  haiarn  y  Penrhyn,  lle  y 
buwyd  yn  cloddio  am  lechi  yn  yr  hen  amseroedd.  Canfyddir  y  rh&L 
hyn  mewn  pantleoedd  a  ffurfiwyd  trwy  godiad  osgöawl  yr  haenau,  y 
rhai  a  gadwyd  rhag  cael  eu  llwyr  ddifa  oddiyno  trwy  gael  eu  cysgodüL 


DA.EAREO    ARDAL    BETHESDA.  228 

gan  y  Qmrts  Porphyry  caled  a  ddyrchafwyd  yr  ochr  orllewinol  iddynt. 
A  chyn  myned  i  edrych  arnynt  i'r  chwarel,  fe  ddylôm  grybwyll  fod  yr 
oll  o'r  corff  llechi  a  welir  heddyw  yn  Chwarel  y  Penrhyn,  i'w  gael  yn  y 
darn  tir  a  orwedd  mewn  Uinell,  yn  rhedeg  o  Glanmeurig  i  gyfeiriad 
Tai'r  mynydd  ar  un  ochr,  ac  o  Brynderwen  i  gyfeiriad  Capel  Amana 
yn  yr  ochr  ogledd-orllewinol ;  ond  y  mae  llawer  o  honynt  erbyn  hyn 
wedi  eu  gorchuddio  gyda  rwbél  a  daflwyd  o'r  chwarel  yn  y  cyfeiriad 
hwnw.  Chwi  a  sylwasoch  yn  ddiau  mai  yr  un  graig  yw  craig  galed  y 
Castell  a  Brynderwen  bach  â  chraig  galed  y  Fronllwyd,  uwchlaw  y 
"Crimea;"  ac  mai  yr  un  yw  yr  haen  werdd  yn  agos  i  Glanygors,  ac 
hefyd  ger  Braichgwair,  â  Llechfaen  Werdd  y  Crimea ;  islaw  y  rhai  hyn, 
chwi  a  ddilynwch  yr  oll  o'r  haenau  yn  y  darn  tir  a  nodwyd  fel  y  dilynir 
hwy  yn  y  chwarel.  Felly  wrth  hyn,  a'r  hyn  a  ddywedwyd  o'r  blaen 
mewn  cysylltiad  â'r  creigiau  yn  ogleddol  a  gorllewinol  i  Cilgeraint,  fe 
welir  fod  y  corff  llechi  unwaith  yn  un  dros  yr  holl  ardal,  ond  iddo  gael 
ei  dori  a'i  wahanu,  y  fan  leiaf  i  bedwar  dosbarth,  sef  trwy  i'r  Quartz 
Porphyry,  a  ddesgrifiwyd  o'r  blaen,  gael  ei  ddyrchaf u  drwy  y  corff  llechi 
yn  ardal  yr  Hen  Durnpifce,  yn  Cilgeraint ;  ac  ar  y  lünell  hono  hefyd  yr 
ochr  ogledd-orllewinol  i'r  chwarel.  Y  mae  dau  o'r  rhai  hyn  wedi  aros  yn 
lled  gyflawn,  ond  y  trydydd  a'r  pedwerydd  mewn  rhan  yn  unig.  Yr 
oedd  y  rhai  hyn  yn  sefyll  yn  ogleddol  i  Cilgeraînt  a  Choetmor,  ac  nid 
oe8  ond  ychydig  o  honynt  yn  aros  yn  mhlwyf  Llanllechid;  ac  wrth 
ddilyn  i  gyi eiriad  Ebenezer,  yr  ydych  yn  canfod,  ar  ol  myned  i  rediad 
y  dwfr  yn  yr  ardal  hono,  ei  fod  wedi  ei  Iwyr  olchi  ymaith,  oddigerth 
ychydig  a  welir  yn  y  Trosgol,  wedi  ymlechu  yn  nghysgod  y  bryn 
a  orwedd  iJr  gogledd  iddo. 

Wrth  sylwi  drachefn  ar  y  dosbarth  canol,  sef  rhwng  Glanmeurig  a 
Brynderwen,  yr  ydym  yn  cael  y  ffurfiadau  yn  gyflawn  yn  Llandegai ; 
ond  wedi  croesi  y  mynydd  i  Landdeiniolen,  yr  ydych  yn  oanfod  nad  oes 
dim  yn  aros  ar  y  llinell  hon  yn  yr  ardal  hono.  Y  mae  y  ffurfiadau  a 
orweddant  isiaw  y  ffarfiadau  hyn  jm  Llandegai,  sef  y  Quarts  Porphyry 
a'r  Werdd  Isaf,  yn  absennol  yn  ardal  Llandinorwig,  ac  i  fyny  at  Geryg 
y  Nyth.  Nis  gellir  dyfalu  pa  le  y  dybena  y  gwelyau  llechi  yn  y  cyfeir- 
iad  yma,  o  herwydd  yr  yspwrial  a  orwedd  ar  Fynydd  Llandegai  a 
Mawnog  y  Gôf.  Ond  wrth  ddisgyn  i.lawr  i  gyfeiriad  Llyn  Isaf  Llan- 
beris,  »r  yr  un  llinell,  yr  ydym  yn  canfod  fod  yr  haenau  Uechi  yn 
deohreu  drachef n,  ac  yn  tewychu  f el  y  disgynir  i'r  dyöryn ;  ac  erbyn 
croesi  iJr  ochr  draw  i'r  Llyn,  yr  yàym  yn  cael  yr  haenau  wedi  cadw  eu 
safle,  y  naill  yn  eu  cysylltiad  â'r  llall,  yn  eu  rhif,  ac  agos  yn  eu  maint- 
ioli,  fel  nas  gellir  eu  camgymeryd,  fel  eu  ceir  yn  ardal  Bethesda,  a 
gellir  eu  dilyn  felly  braidd  yn  ddidor  hyd  i  blwyf  Clynnog  yn  yr  un 
cyfeiriad.  Wrth  edrych  dros  yr  Ogwen  i  blwyf  Llanllechid,  ceir 
hwynt  yn  chwarelau  Pant  Dreiniog,  Tanybwlch,  a  Bryn  Hafod  y  Wern. 
Wedi  hyny  fe'u  collir  yn  fuan,  wrth  barhâu  yn  y  cyfeiriad  hwnw 
tuag  Aber,  o  dan  y  pridd  a'r  ceryg  a  olchwyd  i  lawr  oJr  bryniau  uwch- 
kw  iddynt 

Ond  y  dosbarth  sydd  wedi  dyfod  yn  wir  bwysig  i  ni  ydy  w  yr  hwn  y 
canfyddir  Chwarel  y  Penrhyn  ynddo,  yr  hwn  a  ddilynir  drwy  odrsu  y 
Fronllwyd  i'r  Elidir  Bach,  a  thrwy  Chwarelau  Dinorwig  a  Llyn  Uchaf 
Uanberis  hyd  at  Bentref  y  CasteÙ,  a'r  Fidoria  Rotd  lle  y  coliir  gorwg 


224  DAEABEG  AUDAL  BBTHESDA. 

amo  yn  y  cyf eiriad  hwnw,  gan  ei  f od  yn  cael  ei  guddio  gan  y  Cambrian, 
Grit,  yr  hwn  a  wna  i  fyny  fraich  o'r  Wyddfa,  a  chan  fynyddoedd  Moel 
Eilian  ac  eraill;  nid  ymddyrcha  ei  ben  mwyach  a^  y  llinell  hon  yn  Arfon. 
Fr  cyfeiriad  arall  cawn  ef  yn  gwneyd  i  fyny  ysgwydd  y  Braichmelyn,  gan 
ymsuddo  yn  agos  i'r  Gerlan,  ond  oddiyno  ymlaen  y  mae  yn  cael  ei 
gladdu  gan  y  moelydd  a'r  bryniau  a  orweddant  i'r  dwyrain,  ac  ni 
chyfyd  ei  ben  drachefn  ar  y  llinell  hon  yn  nherfynau  Cymru. 

Gyda  golwg  ar  y  defnydd  o'r  hwn  y  mae  llechau  yn  cael  eu  gwneyd 
i  fyny,  y  mae  pob  dosraniad  a  welais  i  o'r  gwahanol  lechau  yn  dyfod 
mor  agos  i'w  gilydd  yn  y  cyfartaleddau,  fel  y  rhaid  dyfod  i  bender- 
fyniad  fod  gan  y  process  drwy  ba  un  neu  ba  rai  y  mae  y  defnydd- 
iau  a  gyfansoddant  y  llechau  wedi  myned  drwyddynt,  lawer  iawn  i'w 
wneyd  tuag  at  wneuthur  craig  llechi  yn  ddefnyddiol  fel  nwydd  mas- 
nachoL  Y  mae  pob  chwarelwr  wedi  cael  cyfle  i  sylwi  yn  ystod  ei  oes 
ar  lawer  o  bethau  sydd  wedi  effeithio  yn  ddwys  ar  y  graig  lechi  mewn 
gwahanol  ffyrdd.  Y  mae  y  rhai  hyn  yn  lhosog  iawn,  eithr  ni  enwaf 
ond  ychydig  o  honynt,  sef  y  toriadau,  y  cynhyrfiadau,  y  codiadau,  a'r 
gostyngiadau,  a  dylanwad  y  gwres  a  ddeuai  i  fyny  drwy  yr  agenau  a 
dorid  yn  y  creigiau,  ac  hefyd  y  gwres  a  fwrid  allan  gan  y  defnydd 
tanllyd  a  ddeuai  felly  i  fyny  drwy  y  toriadau  dywededig.  Nid  wyf 
yn  gwybod  fod  neb  hyd  yma  wedi  darganfod  olion  by  wyd  yn  y  gwelyau 
llechi  yma ;  eto  nid  wyf  yn  meddwl  f od  hyny  yn  sicrwydd  nad  oedd 
by wyd  ar  y  ddaear  pan  eu  ffurfiwyd ;  canys  os  mai  llysiau  oedd  y  ffurf 
y  dadblygai  bywyd  ynddo  ar  y  pryd,  y  mae  y  cyfryw  yn  ddefnyddiau 
mor  feddal  a  chyfnewidiol,  fel  y  byddai  yn  dra  annhebyg  y  gallent 
gadw  heb  fraenu  a  darf od  ond  am  gyfnod  byr,  ac  felly  yr  oeddynt  yn 
dyfod  yn  naturiol  yn  anwahaniaethol  oddiwrth  y  llwch  a'r  clai  oedd  yn 
cyfansoddi  y  cyrff  hyn.  Y  mae  y  dirwasgiad  sydd  wedi  bod  ar  yr 
haenau  yma  mor  fawr,  fel  mai  peth  afresymol  fyddai  dysgwyl  gweled 
unrhyw  olion  bywyd  wedi  eu  cadw  ynddo  o  dan  y  cyfryw  amgylch- 
iadau,  yn  enwedig  os  bu  y  defnyddiau  yn  hir  heb  ymgaregu,  fel  y 
gallai  eu  bod. 

Y   CAMBRIAN    GRIT. 

Y  mae  y  Gambrian  Grit  yn  gorff  nodedig  o  amlwg  ymhlith  creigiau 
Cymru.  Y  mae  y  daearegydd,  pan  ddêl  ar  ei  draws,  yn  deall  ar  un- 
waith  beth  a  all  ddysgwyl  agosaf  ato,  odditano,  ac  oddiarno.  Mae  yn 
amrywio  llawer  yn  ei  drwch  yn  ardaloedd  Arfon.  Yn  y  manau  mwyaf 
deheuol  y  gwn  i  am  dano  yn  y  sîr  hon,  nid  wyf  yn  meddwl  ei  fod  dros 
500  o  droedfeddi ;  ond  erbyn  dyfod  i  Lanberis,  y  Marchlyn  Bach,  a 
Nant  Ffrancon,  y  mae  yn  1200  neu  1500  o  droedfeddi  o  ddyfnder 
mewn  rhai  manau  yn  y  lleoedd  hyn.  O  ran  ei  gyfansoddiad,  gwneir  ef 
i  fyny  o  Grits  a  Conglomerates,  ond  ceir  ynddo  hefyd  lawer  o  greigiau 
tânol,  a  mwy  drachefn  yn  dangos  arwyddion  gwres,  nes  eu  cyfnewid  i 
raddau  pell  iawn,  a  pheri  iddynt  ymddangos  f el  creigiau  tânol ;  ond 
mae  yn  ddiau  mai  creigiau  trawsnewidiol  (metamorphic)  ydynt,  y  rhai 
sydd  erbyn  hyn  o  ansawdd  gwir  galed,  ond  heb  golli  yr  arwyddion  o 
haeniad  dyf rol  a  berthynai  iddynt.  Mae  yr  haenau  GrUs  a'r  Conghme- 
rate  a  geir  ynddo  yn  cael  eu  gwneyd  i  fyny  o  lawer  iawn  o  amrywiaeth 


DABAREG  AHDAL  BETHESDA.  225 

defnyddiau.  Yn  y  Grils  fe  ganfyddir  weithiau  y  graian  glân  a  dys- 
glaer,  y  rhai,  er  yn  fychain,  y  gwelir  eu  bod  yn  cynnwys  amrywiaeth 
diderfyn  braidd  yn  eu  maintioli  a'u  natur,  ac  wedi  eu  gwasgu  mor  agos 
iV  gilydd  gan  ddylanwad  pwys  a  dysgyrchiant,  a'u  crasu  yn  y  fath 
fodd  gan  ddylanwad  gwres,  fel  y  maent  yn  ffurfio  craig  hynod  galed  à 
phrydferth.  Yn  y  Conglomerate  yr  ydym  yn  canfod  darnau  o  geryg  o 
wahanol  faintioli,  wedi  eu  dirwasgu  i'w  sefyllfa  bresennol,  a  llawer  o'r 
darnau  yn  dangos  yn  eglur  o  ba  gyfeiriad  yr  oedd  y  gwasgiad  hwnw  yn 
cymeryd  lle.  Mae  y  ceryg  hyn  yn  amrywiol  yn  eu  natur  fel  y  graian 
a  gyfansoddant  y  Grit,  ac  yn  eu  mysg  ceir  llawer  o  ddarnau  o  lechi,  o 
wahanol  hwiau,  megys  gwyrdd,  glas,  a  choch  weithiau,  ond  nid  mor 
aml  a'r  gwyrdd  a'r  glas.  Y  mae  canfod  y  darnauceryg  a  llechau  hyn 
eto  yn  arwain  y  meddwl  i  ymholi  o  ba  le  y  daethant,  a  pha  le  y  safai  y 
creigiau  y  torwyd  hwynt  allan  o  honynt ;  ond  ni  a  adawn  y  mater  hwn 
ar  hyn  o  bryd  fel  testun  iV  ystyried  ar  ol  hyn. 

Nid  ydyw  y  Cambrian  Grit  yn  gyfoethog  mewn  defnyddiau  ffosylawg 
yn  yr  ardal  hon,  os  oes  ynddo  arwyddion  bywyd  o  gwbl ;  er  fy  mod  yn 
credu  i  mi  weled  arwyddion  o  ryw  fath  o  bryfaid  ynddo  yn  nghraig  y 
Castell ;  ond  y  mae  yn  sicr  fod  y  dirwasgiad  sydd  wedi  bod  arno  a'r 
gwres  a  ddyoddefodd,  wedi  dileu  agos  yn  llwyr  bob  arwydd  o  fywyd  a 
allai  unwaith  fodoli  ynddo. 

Yr  ydym  yn  awr  wedi  esgyn  can  uched  â'r  hyn  a  ystyria  rhai 
dacaregwyr  yn  derfyn  y  Cambrian  Formation,  a  thybiaf  y  byddai  i  bob 
chwarelwr  gydsynio  mai  yma  y  dylai  fod  eto;  canys  y  mae  y  fath 
wahaniaeth  ymddangosiadol  rhwng  y  llechi  a  geir  yn  gorwedd  odditano 
â'r  rhai  a  geir  yn  gorwedd  arno,  fel  nad  oes  ynddynt  ond  ychydig  iawn 
o  debygolrwydd  y  naill  i'r  llall.  Y  mae  eu  hansawdd  a'u  lliw  yn  dra 
gwahanol ;  ond  er  hyn  oll  y  mae  daearegwyr  yn  eu  rhoddi  hwy  gyda'u 
gilydd,  am  y  canfyddir  mewn  rhai  ardaloedd  fod  yr  un  bywyd  yn  cael 
ei  ddadblygu  ar  y  ddaear  pan  ffurfiwyd  y  naill  a'r  llall  o  honynt. 

Y   MENEVIAN. 

Yr  ydym  yn  awr  yn  nesâu  i  gymydogaeth  Penisa'r  Nant  a  DoJawen, 
Ue  y  deuir  o  hyd  i  ffurfiadau  llechog  o  liw  tywyll  a  llwyd-oleu,  y  rhai 
ydynt  o  ansawdd  feddal  a  brau.  Gelwir  y  corff  hwn  The  Meneẃin 
Formation.  Hyd  yn  ddiweddar  yr  oedd  yn  cael  ei  restru  gyda'r  Lingula 
Slab,  yr  hon  a  orwedd  arno;  ond  erbyn  hyn  y  mae  daearegwyr  yn 
canfod  ei  fod  yn  cynnwys  gweddillion  creaduriaid  mor  nodedig  ac  yn  y 
fath  gyflawnder  mewn  rhyw  ranau  o'r  wlad,  fel  y  dylai  gael  ei  wahan- 
iaethu  oddiwrth  y  Lingula  Slab.  Y  darganfyddwr  yn  yr  amgylchiad 
hwn  ydyw  y  Doctor  Hicks,  y  boneddwr  a  arweiniodd  y  Gymdeithas 
Ddaearegol  i  fyny  yma  yr  haf  diweddaf .  Cymro  ydyw  Dr.  Hicks,  a  gall 
siarad  Oymraeg  yn  rhwydd.  Y  mae  yr  enw  wedi  ei  roddi  rr  ffurfiad 
hwn  oddiwrth  St.  Dayid's,  neu  Dyddewi,  yn  Sir  Benfro,  yr  hwn  le  a 
alwai  y  Rhufeiniaid  yn  Menapia ;  ac  f e  ddywedodd  y  Doctor  wrthyf 
yr  adeg  y  cyfeiriwyd  ati,  ei  fod  wedi  canfod  gweddillion  creaduriaid 
deunaw  modfedd  o  hŷd,  a  rhai  mwy  na  hyny,  yn  y  ffurfiad  hwn,  y  rhai 
sydd  yn  awr  i>w  gweled  yn  y  Museum  yn  Jermyn  Street,  Llundain. 
Ychydig  os  dim  defnydd  a  wneir  o'r  Llechfaen  hon  yn  y  sîr,  er,  fe 


DABARBO   ARDAL   BETHESDA. 

allai,  nad  ydyw  wedi  cael  Hwyr  lonyddwch  gan  yr  anturiaethwT,  megys 
yn  mynyddoedd  Llanllechid,  Nant  y  Bettws,  ac  fe  allai  mai  hon 
ydyw  y  graig  a  geir  yn  mhlwyí  Clynnog,  yn  yr  hon  y  gweitfaia  amryw 
ddynion  yn  bresennol. 

Y  LINGCTLA  SLAB. 

Yr  ydym  yn  dyfod  i'r  haen  hon  yn  y  ffordd  fawr,  cyn  myned  at  y 
graig  a  elwir  Clogwyn  Evan,  yn  agos  i  Danydderwen,  ac  yn  agos  i'r  Tai 
'  Newyddion,  yn  ochr  Llandegai.  Y  mae  yr  haen  hon  yn  gorff  trwchua, 
yn  cynnwys  llawer  o  amiywiaeth  creigiau — rhai  dyfrol  a  rhai  tânol,  a 
rhai  o  honynt  y  tebycaf  i  wenithfaen  a  welais  yn  yr  ardal  hon,  nac  yn 
yr  un  ardal  arall.  Y  mae  ynddi  hefyd  lîaws  o  greigiau  llechi  o  Hw 
glas  tywyll,  ac  o  ansawdd  feddal,  weithiau  yn  cael  eu  britho  gan  lasiau 
neu  wythienau.  Y  mae  amry w  chwarelau  wedi  eu  hagor  yn  y  ffurfiad 
hwn  yn  Arfon,  a  gwelir  rhai  yn  yr  ardal  hon,  ac  ynddi  hi  y  mae  chwarel 
Gallt  y  Llan,  yn  Llanberis ;  ond  nid  oes  yr  un  chwarel  wedi  rhagori 
Uawer  ynddi  yn  Arfon,  mwy  na'r  rhai  hyny  a  welir  yn  Sir  Feirionydd, 
Ue  y  gwelir  fod  llawer  o  waith  wedi  ei  wneyd  ynddynt>  a  swm  mawr  o 
arian  wedi  ei  warío. 

Y  mae  yr  haen  hon  yn  cynnwys  Uawer  o  fossüs.  Deuir  atynt  yn 
rhwydd ;  ac  nid  oes  ammheuaeth  nad  gweddillion  by wyd  ydyw  yr  hyn 
a  ganfyddir  ynddi.  Y  mwyaf  nodedig  o'r  rhai  hyn  ydyw  y  Crusiana 
Simplicata.  Mae  hwn  i'w  gael  i  raddau  mwy  neu  lai  ymha  le  bynag  y 
deuir  ar  draws  yr  haen  hon  drwy  y  wlad  yn  gyffredinoL  Bu  cryn 
ddadleu,.ac  y  mae  eto,  fe  allai,  heb  derfynu,  ynghylch  pa  un  ai  gweddül- 
ion  y  creadur  ai  ynte  ei  lwybr  yn  unig  drwy  y  llaid  ydyw  yr  hyn  a  welir 
yn  y  ceryg.  Ehai  a  dybient  mai  gweddillion  tyfiant  morawl  ydynfc. 
Yn  adeg  ymweliad  y  Gymdeithas  Ddaearegol  â'r  rhan  yma  o'r  wlad  yr 
haf  diweddaf,  cefais  gyfleusdra  i  ofyn  barn  amryw  o'r  boneddigion 
mwyaf  galluog  i'w  farnu  yn  yr  holl  wlad,  tra  yn  edrych  ar  y  fossil 
mewn  careg  a  anfonasid  i  Fangor  i'w  harddangos,  ac  hefyd  gyda  Dr. 
Hicks,  tra  yn  edrych  arno  yn  y  graig  yn  nghwm  Dolawen  a  Graianog. 
Credai  ef  mai  traüs  neu  tradcs  y  creadur  yn  unig  ydyw  y  rhai  hyn,  ac  i'r 
un  peth  yr  oedd  y  Proffeswr  McKenna  Hughes  yn  dyfod  iddo  gyda  hwy 
yn  Mangor.  A  diau  f  od  llawer  sydd  yma  wedi  gweled  yfossüs  hyn  amryw 
weithiau.  Y  maent  yn  ymddangos  wedi  ymblethu  drwy  eu  gilydd  yn 
y  graig,  ac  yn  mesur  i  fyny  hyd  bedair  troedfedd  o  hŷd,^neu  ychwaneg 
weithiau,  ac  yn  ddwy  f odf edd  o  lêd ;  ond  nis  gwelir  fod  iddynt  ben  na 
chynffon,  yr  hyn  sydd  yn  myned  ymhell  i  gadarnhâu,  i'm  tyb  i,  y 
dybiaeth  mai  y  Uwybrau  yn  unig  ydjrnt,  neu  ynte  ry w  dyfìant  dyfrol ; 
ond  y  blaenàf  ar  lawer  ystyriaeth  yw  y  mwyaf  tebygol. 

Yn  awr  yr  ydym  wedi  crybwyll  yn  ysgafn  am  yr  oll  o'r  prif  haeoan 
a  gyfansoddant  y  Cambrian  Formation  yn  yr  ardal  hon,  ac  wedi  esgyn 
drwy  drwch  enfawr  o  ddaear,  o'r  ffurfiad  a  welir  yn  y  cutting  yn  y 
Felin  Hen  hyd  yma,  yr  hyn  a  dybiaf  sydd  oddeutu  6000  o  droedfeddi ; 
ac  os  ydy w  yr  oll  o'r  haenau  y  daethom  ar  eu  traws  o'r  man  a  nodwyd 
yn  parhâu  hyd  yma,  y  mae  y  ffurfiad  hwnw  yn  sefyll  yn  y  dyfnder  a 
nodwyd  yn  Ty'nymaes ;  ac  y  mae  y  syniad  fod  y  fath  beth  yn  bosibl — 
fod  y  cyfryw  ddarn  o  ddaear  wedi  malurio  o  greigiau  a  fodolent  un- 


DBON   BAHGOR   AR   DDADGYSTT.LTIAD   A   DADWADDOIJAD.  227 

waith  yn  rhywle  yn  y  cylchoedd  hyn,  ac  wedi  eu  cludo  yma  alu  dodi 
ar  en  gilydd  gan  weithrediadau  naturiol  yr  elíenau — yr  awyr,  y  dwfr, 
a'r  gwres — yn  taflu  y  meddwl  i  anhawsder  i  synied  meithder  y  cyfnod 
oedd  yn  angenrheidiol  i  ddwyn  hyny  i  ben.  Ond  y  mae  canfod  f od 
y  oreigiau  wedi  eu  dodi  ar  eu  gilydd  yn  y  f ath  drefn  reolaidd,  a'r  rhai 
hyny  yn  cynnwys  gronynau  a  darnau  eraill  mwy,  y  rhai  sydd  yn  dangos 
yn  eglur  iddynt  fod  unwaith  yn  rhan  o  gorff  gwahanol  o  graig  i'r  hyn  y 
maent  yn  gwneyd  eu  rhan  i'w  chyf ansoddi  heddyw,  ynghyd  a'r  driniaeth 
y  mae  flawer  o  honynt  yn  dwyn  arwyddion  amlwg  eu  bod  wedi  bod  dani, 
ac  hefyd  yr  olion  diammheuol  o  weddillion  bywyd  sydd  wedi  eu  gadael 
yn  y  creigiau  drwy  y  wlad  mewn  cymaint  o  wahanol  rywogaethau,  yn 
llysiau,  J>ysg,  cregyn,  ac  esgyrn  gwahanol  greaduriaid — oll  yn  dwyn 
tystiolaeth  fod  y  ddaear  wedi  myned  drwy  gyfnod  enfawr  o  barhâd  yn 
yr  hwn  y  cymerodd  cyfnewidiadau  afrifed  le  ar  ei  gwyneb ;  ac  nid  yn 
unig  yn  agwedd  ei  harwyneb,  ond  hefyd  yn  amrywiaeth  y  bywyd  a 
ddadblygid  yn  y  dyfroedd  ac  ar  y  sychdir,  yn  ystod  treigliadau  y 
eyfnodau  meithion  hyny,  nes  eu  dwyn  i'r  sefyllfa  y  mae  y  ddaear  a'r 
hyn  sydd  arni  ynddi  yn  bresennol. 


DEON    BANGOR    AR    DDADGYSYLLTIAD 
A    DADWADDOLIAD. 

Y  MAE  dygwyddiadau  yn  prysuro  ymlaen.  I  gael  gweled  pa  un  a 
oedd  Cymru  yn  galw  am  Ddadgysylltiad,  cynnaliwyd  dwy  Gynnadledd 
yn  mis  Tachwedd  diweddaf,  ar  wahoddiad  Cymdeithas  Ehyddhâd 
Crefydd,  y  naill  i'r  Deheudir  yn  Abertawe,  Tachwedd  13eg,  a'r  llall  i'r 
Grogledd  yn  Nghaernarf on,  Taohwedd  20fed.  Yr  oedd  y  cynnadleddau 
hyn  mor  Uíosog  a  brwdf rydig,  a'u  llais  mor  glir  a  diamwys  ar  y  cwest- 
iwn,  fel  y  mae  trefniadau  bellach  ar  droed  i  frarfìo  dau  Gynghor 
Cymreig,  un  i'r  Deheudir  aV  llall  i'r  Gogledd,  i  gario  ymlaen  y  symud- 
iad  jrn  Nghymru.  Y  mae  hyn  gan  hyny  yn  golygu  symud  ymlaen  o 
ddifrif,  a  chyda  phenderfjrniad  didroi-yn-ol. 

Gan  i  ychydig  derfysg  gymeryd  Ue  yn  y  cyfarfod  cyhoeddus  yn 
Abertawe,  ymddaugosodd  llythyr  oddiwrth  Ddeon  Bangor  mewn 
newyddiadur  dyddiol  y  dydd  o  flaen  Cynnadledd  Caernarfon,  yn 
dymuno  ar  i'r  cyf arf od  gael  tawelwch,  ac  y  byddai  iddo  yntau,  ar  yr 
20f ed  o  Ragfyr,  draddodi  araeth  mewn  atebiad.  Daeth  y  dydd ;  ac  am 
bump  oV  gloch  y  prydnawn  yr  oedd  nifer  da  o  uchelwyr,  clerigwyr, 
eglwyswyr,  ac  eraill  wedi  ymgynnull  Tr  Guildhall,  Caernarfon,  i  wrando 
ar  y  Deon,  ac  u  adroddodd "  yntau  anerchiad  am  tua  dwy  awr  a  thri 


DEON   BANGOR    AB   DDADGT8TLLTTAD   A   PADWADDOLIAD. 

chwarter.  Yr  ydym  yn  arfer  ei  air  ef  ei  hun,  "  adrodd,"  o  herwydd  f od  yr 
anerchiad  eisoes  wedi  ei  argrafiu  yn  y  newyddiaduron,  ac  yn  barod  i'w 
ledaenu.  Yr  oedd  y  traddodiad  yn  un  o'r  pethau  mwyai  grymus  a 
llwyddiannus  a  wnaed  gan  y  Deon  erioed,  heb  ddim  o'i  betrusder 
arferol,  oddieithr  mewn  dau  neu  dri  o  fanau, — yr  ansoddeiriau  yn  cael 
eu  hyrddio  gyda  grymusder,  y  desgrifiadau  yn  hyawdl,  a'r  watwareg  yn 
cael  ei  thywallt  gyda  holl  yni  corff  a  meddwl,  ac  wrth  gwrs  y  cwbl  yn 
cael  ei  dderbyn  gydag  awyddfryd  gan  y  rhan  f wyaf  o  r  rhai  oedd  yn 
gwrandaw.  Ar  ol  hyny  y  mae  yr  araeth  wedi  ei  chyhoeddi  gan  j 
"  Gymdeithas  er  Amddlfiyn  yr  Eglwys  "  (Llundain),  yn  y  ddwy  iaith, 
a  chan  hyny  wedi  dyfod  yn  rhan  o  lenyddiaeth  y  pwnc  pwysig  hwn. 
Nid  yw  y  cyfieithiad,  fodd  bynag,  ond  egwan,  ac  nid  yw  y  darllenydd 
Cymreig  yn  cael  y  blas  a'r  min  oedd  yn  y  Saesoneg.  Cydnabyddir, 
mae  yn  debyg,  nad  oedd  gan  yr  Eglwys  neb  galluocach  i'w  hamddifiyn ; 
a  diammeu  yr  ystyrir  yr  amddifiyniad  y  goreu  allesid  wneyd.  Nid 
ychydig  o  anturiaeth  ydoedd  i  Ddeon  anturio  i  flaen  y  frwydr,  gan  fod 
holl  urddas  ei  swydd,  yn  gystal  a'i  alluoedd,  yn  gosod  cyfrifoldeb  a 
phwys  ar  ei  eiriau;  a  buasai  i'r  peth  droi  yn  fethiant  yn  gwneyd  y 
galanastr  o  gymaint  a  hyny  yn  fwy.  Cawn  weled,  ond  odid,  beth  a 
ddaeth  o  hono. 

Dechreuai,  wrth  gwrs,  gyda  phwysigrwydd  y  pwnc  fel  yn  dwyn 
perthynas  â  llesiant  uchaf  y  genedl  os  nad  y  byd,  a'r  angenrheidrwydd 
ar  iddo  gael  ei  ddadleu  gyda  thegwch  diofn  a  gonestrwydd.  Yr  oedd 
hyn  yn  eithaf  cychwyn,  a  dylasai  y  siaradwr,  beth  bynag,  gadw  yn 
ofalus  at  y  telerau  a  awgrymid  ganddo.  Ond  y  mae  y  gareg  sylfaen 
yn  cael  ei  gosod  i  lawr  ar  dir  ammheus,  sef  fod  "y  gwynfyd  cenedl- 
aethol  yn  Mhrydain  fel  yn  Israel  wedi  ei  rwymo  wrth  y  grefydd  genedl- 
aethol."  Y  mae  hwn  yn  esiampl  o  amwysder  arferol  y  Deon.  Gellid 
cydnabod  fod  gwynfyd  cenedl  yn  dibynu  ar  ei  chrefyddolder,  ond  diam- 
meu  yr  amcanai  y  Deon  gysylltu  y  gwynfyd  â  ffurf  genedlaethol  mewn 
cysylltiad  â  gwladwriaeth,  yr  hyn  sydd  yn  beth  hollol  wahanol,  ac  heb 
fod  o  gwbl  yn  anhebgorol.  Gan  y  buasai  ei  ddilyn  trwy  bob  brawddég 
yn  feichus,  rhaid  i  ni  grynhoi  ein  sylwadau. 

I.  Ei  Ymosodiad  ar  Gh/mdeithas  Rhyddhâd  Grefydd.  Y  mae  egwyddor 
y  gymdeithas  hono,  medd  ef,  yn  hollol  groes  i'r  egwyddor  a  osodir  i 
lawr  gan  ddeddfroddwr  ysbrydoledig  IsraeL  Nid  yw  yr  haeriad  hwn 
yn  werth  nemawr,  gan  ei  fod  yn  cymeryd  yn  ganiatäol  yr  hyn  oedd  i'w 
brofi.  Gall  y  gymdeithas  ystyried  ei  bod  o'r  un  farn  â'r  deddfroddwr 
ysbrydoledig,  yn  yr  ystyr  gyntaf  o'r  ddwy  a  roddir  uchod,  hyd  nes  y 
profa  y  Deon  mai  yr  ail  ystyr  ydoedd  yr  un  wirioneddol.  Ond 
ymosodai  yn  ffyrnig  ar  y  gymdeithas.  Dywedai  ei  bod  yn  gynnwysedig 
o  ddwy  adran  : — 1.  "  Puritaniaid  newydd  creigiedig."  Canmolai  ych- 
ydig  ar  yr  hen  Buritaniaid,  er  ar  yr  un  pryd  yn  priodoli  iddynt  gulni 
annynol,  a  penboethni  Mahometanaidd,  a  chreulondeb  dideimlad.  Ond 
ni  ddyry  y  gwyngalch  prin  ar  eu  beddau  ond  er  mantais  i  gymeryd  eu 
hesgyrn  i  guro  eu  holynwyr.  Temtir  ni  i  roddi  dyfyniadau  lled  helaeth 
o'r  enwau  hirion  a  seinfawr  a  roddir  arnynt  a'r  amcanion  maleisddrwg 
a  briodolir  iddynt,  ond  ymattaliwn.  Y  mae  y  gyfres  ryfeddol  o  ymad- 
roddion  sydd  yn  jt  araeth  yn  ddangosiad  eglur  o'r  ysbryd  sydd  yn  y 
Sefydliad  Eglwysig  yn  Nghymru  yn  y  bedwaredd  ganrif  ar  bymtheg, 


ÙEON   BANGOR   AB    DDADGYSYLLTÍAD   A   DAUWADDOLIAD.  Ö2Ô 

ac  yn  siarad  cyfrolau  am  yr  angenrheidrwydd  am  Ddadgysylltiad.     Y 

troseddwyr  mawr,  wrth  gwrs,  ydyw  tanysgrifwyr  Cymdeithas  Ehydd- 

hâd  Crefydd,  ymysg  y  rhai  y  mae  llawer  o'r  dynion  parchusaf  a  fedd 

yr  Ymneillduwyr  yn  Nghyuiru.     Am  eu  bod  yn  credu  fod  Eglwys 

Sefydledig  yn  anysgrythyrol  ac  anghyfiawn,  ac  yn  gweithredu  ar  y 

grediniaeth  hono  trwy  ymuno  yn  gymdeithas,  y  mae  eu  "  ffydd  gref- 

yddol  wedi  dyfod  yn  ffosyl  wleidyddol-dduwinyddol  farw,"  &c.     Ond 

y  mae  99  o  bob  100  o  Ymneillduwyr  Cymru  yn  credu  yr  un  peth,  ac 

yn  debyg  o  weithredu  yn  y  man,  ac  felly  deuant  oll,  mae  yn  ddiam- 

meu,  yn   "Buritaniad  newydd  creigiedig."    Ehyw  dipyn  o  arddan- 

gosiad  o  "  anffaeledigrwydd  mympwyol  hunan-hyderus  "  ydyw  hyn,  ac 

arwydd  o  wendid  mewn  ymresymiad.     Anffodus,  braidd,  fu  i'r  Deon 

son  am  fod  yn  "greigiedig,"  oblegid  y  mae  yr  Eglwys  hono  sydd  wedi 

gorwedd  mor  ddiyni  a  diymadferth  y  tu  fewn  i  haenau  adamantaidd 

y  cysylltiad  gwladol,  yn  dyfod  mor  debyg  i'r  desgrifiad  fel  y  temtir 

pobl  i'w  gymhwyso.     Peth  peryglus  i  rai  mewn  tŷ  gwydr'yw  lluchio 

ceryg.     Y  mae  yr  iaith  a  arferir  braidd  yn  anhawdd  i'w  dyoddef,  ond 

ysgrÖ  enai  y  Deon  ychydig  yn  ddiweddarach  gan  ei  galw  yn  ysmaldod  I 

Y  mae  yr  amryfusedd  diweddaf  yn  waeth  na'r  cyntaf.     Buasem  yn 

gallu  maddeu  am  iddo  yn  mhoethder  ei  dymher  arfer  iaith  heb  fod  yn 

weddus,  ond  y  mae  ei  galw  yn  ysmaldod  yn  tynu  ymaith  bob  cydym- 

deimlad.     Nid  oes  dim  yn  profì  ei  anghymhwysder  i  fod  yn  arweinydd 

yn  y  ddadl  yn  fwy  na'i  hollol  anallu  i  weled,  neu  o  leiaf  i  gydnabod 

y  gall  ei  wrthwynebwyr  feddu  egwyddorion,  ac  yn  arbenig  felly  pan  y 

daw   Cymdeithas  Ehyddhâd   Crefydd  dan  sylw.     Ond  dyma  fel  y 

dywedai  Deon  arall, — y  diweddar  Ddeon  Alford:  "Gall  yr  Anghyd- 

ffurfìwr  mwyaf  zelog,  os  bydd  hefyd  yn  Gristion  zelog,  fod  yn  meddu 

dymuniad  am  i  Eglwys  Loegr  feddu  gallu  i  gyfiawni  ei  gwaith  ar  y 

boblogaeth  sydd  wedi  ei  ymddiried  iddi ;  a  gcdl  ei  fod  yn  credu  mai 

effaith  y  gyf undrefn  bresennol  yw  attal  y  gallu  hwnw  oddiwrthi.     Ac 

nid   yn  unig  fe  all  hyn  fod,  ond  gan  fy  mod  wedi  cael  y  fraint  o 

ádnabod  amryw  o  arweinwyr  y  symudiad  er  '  Ehỳddhâd '  crefydd,  yr 

wyf  yn  gallu  dweyd  ei  bod  felly.     Nid  oes  unrhy w  aelod  o'r  Eglwys  a 

wrthwynebai  yn  fwy  egniol  unrhyw  ymdrech  i  gaethiwo  neu  i  leihâu  ei 

gwir  ddefnyddioldeb  nag  y  gwnai  y  personau  hyn,  y  rhai  a  ystyrir  gan 

rai  f el  ei  gelynion ;  ac  eto  (neu  yn  hytrach  o'u  safle  hwy  o  edrych  ar  y 

cwestiwn,  o  herwydd  hyny),  y  maent  yn  credu  eu  bod  dan  rwymau  i 

wneyd  pob  ymdrech  i  sicrhâu  toriad  yr  undeb  sydd  rhyngddi  hi  â'r 

wladwriaeth."* 

2.  Y  mae  yr  ail  adran  o'r  gymdeithas,  medd  y  Deon,  yn  cynnwys 
"  dyniou  galluog  a  meddylgar,  dysgyblion  athroniaeth  faterawl,  y  rhai 
sydd  wedi  dyfod  i'r  casgliad  nad  jw  Cristionogaeth  ond  ofergoeledd 
sydd  wedi  darfod.  Cynnrychiolir  y  dynion  hyn  yn  gryf  ar  Gynghor 
Çymdeithas  Ehyddhâd  Crefydd."  Aincan  y  Deon  jw  cysylltu  y 
symudiad  âg  anffyddiaeth.  Pe  buasai  yn  wirionedd  fod  rhai  o'r  cyfryw 
ar  Gynghor  y  Gymdeithas,  gallesid  dadleu  fod  gan  bersonau,  fel  deil- 
iaid  o'r  llywodraeth,  berffaith  hawl  i  gydweithredu  er  sicrhâu  cyfiawn- 
der,  beth  bynag  fyddo  eu  daliadau  athronyddol  neu  grefyddol.     Ond  y 

*  Esawys  and  Áddresses,  by  Henry  Alford,  D.D.,  Dean  of  Canterbury. 
1884.  p 


230  DEON    BaNGOB    AR    DDADGY8YLT  TIAD   A    DADWADDOLIAD. 

mae  7  Deon  yn  siarad  yn  benagored;  ac  y  mae  yn  hawdd  gwneyd 
haeriadau  felly  nas  gelhr  eu  profL  Edward  Miall  a  adwaenem,  a 
Henry  Richard  a  J.  Canrell  Williams  a  adwaenom,  a  Uiaws  mawr  o 
flaenoriaid  eraill  y  symudiad  a  adwaenom :  ond  pwy  yw  yr  anflyddwyr 
sydd  yn  rhy wle  ar  y  Cynghor,  nis  gwyddom :  ac  hyd  nes  y  prof a  y 
Deon  ei  haeriad,  teimlwn  yn  hyderus  i'w  wadu.  Darlunia,  ymheUach, 
y  Pabyddion  yn  sefyll  o'r  tu  cefn,  ond  heb  gymeryd  rhan,  gan  wybod 
mai  hwynt-hwy  fydd  yr  ennillwyr  mwyaf  yn  ninystr  yr  Eglwys.  Gan 
hyny,  yn  ol  y  Deon,  ei  Dadgysylltiad  fyddai  ei  dinystr;  ac  os  felly 
nerth  cyfraith  y  wlad  yw  ei  hunig  fywyí  Gwyr  pawb  mai  drychiol- 
aeth  a  geisia'r  Deon  godi  yw  hyn,  mor  bell  ag  y  mae  a  fyno  Cymru  â'r 
mater ;  a  thebyg  ydyw  yn  Lloegr,  gan  fod  corff  y  genedl  yn  Brotestan- 
iaid.  Yr  hen  ddadl,  mai  yr  Eglwys  Sefydledig  yw  y  rhagfur  rhag 
Pabyddiaeth  ydyw  hon,  mewn  ffurf  ychydig  yn  wahanoL  Y  mae  y 
ddadl  wedi  myned  allan  o  amser  yn  Lloegr  er's  amser  beUach,  am  y 
gwyddys  mai  yn  nghysgod  yr  Eglwys  y  meithrinir  PabyddiaetL  Wedi 
ceisio  cysylltu  y  dadgysylltiad  â  phenboethni  ac  anflyddiaeth,  yn  awr 
ymdrechír  bachu  Pabyddiaeth  wrth  y  cerbydl  Pa  ddrwg  sydd  nad 
y w  ynddo 1 

3.  Cyhuddir  Cymdeithas  Bhyddhâd  Crefydd  o  fod  wedi  ffurfio  ei 
chynllun  "  fel  ag  i  lygru  y  werin,  i  anfoesoli  y  clerigwyr,  i  chwalu  yr 
Eglwys,  ac  i  ddinystrio,  nid  yn  unig  ei  pheirianwaith  allanol,  ond 
hefyd  y  bywyd  ysbrydol  sydd  ynddi"  Cjrfeirir  yma  at  draethodyn  yn 
dwyn  y  teitl,  "Awgrymiadau  ymarferol  mewn  perthynas  i  Ddad- 
gysylltiad  a  Dadwaddoliad  Eglwys  Loegr,"  llyfryn  nad  oes  unrhyw 
ammheuaeth  nad  yw  y  gymdeithas  yn  gyfrifol  am  dano.  Yn  hwnw 
ahghymeradwyir  rhai  pethau  yn  null  dygiad  ymlaen  y  dadgysyUtiad  yn 
yr  Iwerddon,  trwy  yr  hyn  y  sicrhäodd  yr  Eglwys  hono  lawer,  mwy  o*r 
yspaü  nag  ydoedd  yn  deg  yn  dyfod  iddi,  ac  i  gyfarfod  â  hyny  aw- 

frymir  tipyn  o  wahaniaeth  wrth  gymhwyso  yr  oruchwyliaeth  at  Eglwya 
ioegr.  Yma  cymerodd  y  Deon  gymhariaeth  oddiwrth  y  corff  dynol, 
ymha  un  y  mae  gan  bob  aelod  mewn  rhyw  ystyr  fywyd  b'r  eiddo'i  hun, 
ond  mewn  cysyfltiad  hanfodol  â  bywyd  y  corf£  ac  â'r  galon.  Gelìid 
<<.rhyddhâu,,  y  corff  trwy  wneyd  y  dülad  yn  fwy,  ond  gaUai  un 
ddjrweyd,  Nid  y w  y  corff  yn  ddigon  rhydd,  mi  a  dynaf  ymaith  y  daUadj 
dylai  pob  aelod  fod  yn  annibynol,  mi  a  doraf  gysylltiad  y  cymmalaa, 
Dyma  yr  hyn  a  eilw  y  gymdeithas  yn  rhyddhâu.  Cynneddf  y  bywycì 
cjẀredinol  yn  yr  Eglwys  y w  yr  Esgob.  Trwy  ordeiniad  a  thrwyddéd 
yr  Esgob  y  mae  gan  bob  person  hawl  i  ddal  eiddo.  A'r  un  modd  -y 
cysyUtir  yr  Esgob  â'r  Archesgob,  ac  y  gwneir  yr  Eglwys  yn  un,  Yn 
awr,  eglurír  pa  fodd  y  mae  cynllun  y  dadgysyUtiad  yn  amcanu.  din- 
ystrío  yr  Eglwys.  1.  Trwy  ddiddymu  yr  ammodau  cyfrçithiol  syictd 
yn  sicrhâu  yr  eiddo  i  ddybenion  eglwysig.  Gwnaed ,"  corff  eglwysig  " 
yn  yr  Iwerddon,  ond  gwrthwynebir  hyny  yn  Lloegr,  am.  ddau  reswm, 
— ^un  ydyw  am  i  ffurfiad  y  corff  eglwysig  fod  yn  gymaint  o  achlysur  i, 
wneyd  y  camwri  a  wnaed  yn  yr  lwerddon ;  ac  yn  aU,  am  nad  oes  gan 
y  Lly  wodraeth  hawl  wedi  dadgysyUtu  yr  Eglwys,  i  ymyraeth  â^hi  ar 
ol  hyny  o  gwbL  Wedi  ei  dadgysyUtu,  dyîai  gael  rhyddid  a  phob 
rhwycfdineb  i  ymffurfio  fel  y  myno,  a  byddai  tafltí  rhwystr  ar  ei  ffordd 
yn  gam  â  hL     Diddymu  yT/<alnmodau.Icyfreitl^oJ>,,  meddiíy  sydd  yn 


DEON    BANGOR    AR    DDADGY8YLLTIAD    A   DADWADDOLIAD.  281 

dinystrio  yr  Eglwys.  Tybed  ì  Os  felly,  nid  oes  ynddi  f ywyd  gwerth 
êi  gadw !  Beth  sydd  wedi  dyf od  o'r  awdurdod  a'r  olyniaeth  apostolaidd, 
a'r  rbinweddan  sacramentaidd,  ynghyd  a'r  henafiaeth  a'r  prestige  yr 
honir  cymaint  en  bod  yn  yr  Eglwys,  ac  ynddi  hi  yn  nnig ;  oni  byddai 
y  rhai  hyn  yn  aros  i'w  dal  wrth  ei  gilydd,  heb  son  am  undeb  ysbryd  î 
Oellid  tybied  ar  iaith  y  Deon  nad  ydyw  y  pethan  hyn  ond  cysgodion  a 
ddiflanent  pe  unwaith  y  torid  llinyn  arian  yr  "  ammodau  cyfreithiol." 
A  ydyw  y  rhai  sydd  yn  son  cymaint  am  awdurdod  ac  olyniaeth,  &c, 
ddim  yn  credu  dim  ynddynt  wedi  y  cwbl  ì  A  ydyw  tori  yr  ammodau 
oyfreithiol  yn  dinystrio  "bywyd  ysbrydol"  yr  Eglwys?  Os  ôes 
bywyd  ynddi  a  oroesa  doriad  y  rhai  hyn,  gelHd  ymddiried  iddo  y 
casglai  ynghyd  gorff  iddo'i  hun  o'r  elfenau  o'i  amgylch,  fel  y  mae  pob 
bywyd  yn  gwneyd.  2.  Dygid  yr  adeiladau  ymaith  trwy  ddiddymu 
ammod  y  cysegriad.  Gwneid,  rhoddid  y  cofgolofhau  cenedlaethol  dan 
ofal  y  Senedd,  yr  eglwysi  plwyfol  henafol  i  ofal  byrddau  plwyfbl,  a'r 
rhai  diweddar,  yn  ol  i'r  rhoddwr  os  yn  fyw,  neu  ynte  i'r  "  cynnulleidfa- 
oedd  presennol."  Ond  nid  yw  y  cynilun  yn  awgrymu  fod  jt  adeiladau 
i  gael  eu  defhyddio  at  amcanion  bydol,  fel  y  dychjrmygir  gan  y  Deon; 
ac  wrth  awgrymu  fod  y  gair  cynnulleidfa  yn  amwys,  y  mae  wedi 
gadael  un  gair  pwysig  allan,  y  gair  "  presennol,"  ac  nid  oes  mwy  o 
amwysder  yn  y  gair  yn  awr  nag  ydoedd  yn  1874,  pan  y  fhoddodd 
Iarll  Beaconsfíeld  ddewisiad  y  gweinidogion  yn  Eglwys  Sefydledig 
Ysgotland  yn  llaw  y  cynnulleidfaoedd.  3.  Ehyddheid  y  clerigwyr 
oddiwrth  bob  rhwymau  i'r  wladwriaeth  i  gjrflawni  eu  dyledswyddau 
presennol  o  hyny  aÛan ;  derbynient  iawn,  ac  nis  gof ynid  dim  ychwaneg 
ganddynt ;  tra  yn  yr  Iwerddon  y  rhwymid  hwy  i  barhâu  mewn  undeb 
â'r  Eglwys  ar  ol  y  Dadgysylltiad.  Ond  jrn  hyn  yr  oedd  y  Llywodraeth 
yn  myned  dros  ben  ei  therfynau ;  nid  oedd  ganddi  hawl  i  rwymo  neb 
ar  ol  iddi  ddarfod  âg  ef.  Pan  y  mae  yr  amaethwr  yn  gorfod  anfon  ei 
was  ymaith  ar  ganol  y  tymmor,  ac  yn  talu  mis  neu  chwarter  o  gyflog 
ymlaen  iddo,  nid  oes  ganddo  hawl  i  rwymo  y  dyn  i  fyned  i  wasanaeth 
rhywun  penodol  a  ddymuno  ef e.  Ar  un  modd  am  y  Llywodraeth,  pah 
y  mae  ei  chytundeb  hi  â'r  clerigwr  jrn  darfod,  teg  ydyw  iddo  gael  ei 
adael  yn  rhydd.  EflFaith  hyn,  meddir,  fydd  temtio  y  clerigwyr  i  dori 
eu  hadduned,  ac  ymwahanu  oddiwrth  yr  Eglwys.  Os  hyn  fydd  effaith 
cyfiawnder,  nid  oes  mo'r  help  am  dano ;  ond  os  felly  y  bydd,  y  mae  yn 
profi  nad  oes  gan  yr  Eglwys  ond  gafael  wan  ar  ei  phlant  ei  hun. 
Dywedír  ymhellach,  y  temtid  y  werin  oddiwrth  obaith  yspail,  ond  ni 
ddywedir  ymhá  ffurf,  a  chymberir  y  gymdeithas  i'r  cymdeithion  hjnj 
ÿn  Uyfr  y  Diarebion  oedd  ytí  dyweyd,  "  Tyred  gyda  ni,"  &c.  Os  ydyw 
y  gymdeithas  yn  dal  gwobr  aughyfiawnder  o  flaen  y  werin,  y  mae  y 
gymhariaeth  yn  àegr  ond  os  dadleu  y  mae  dros  yr  hyn  y  mae  gan  y 
genedl  hawl  iddo,  nid  yw  yn  gymhwys  o  gwbl.  Dyma  esiampl  eto  o 
gymeryd  yn  ganiataol  yr  hyn  sydd  eisieu  ei  brofì.  Pe  na  buasai  y  cyn- 
fiun  yn  dyweyd  beth  a  gynygid  wneyd  o'r  arian  gweddill,  cyhuddasid  y 
gymdeithas  o  fod  jn  líechwraidd;  am  ei  bod  yn  awgrymu  beth  a 
ddyiid  wneyd,  cyhuddir  hi  o  demtio  y  werin  âg  yspail.  "  Y  mae  yn 
ngallu  y  wiadwriaeth  heb  gysegr-yspeiliad  nac  anghỳfiawnder,"  medaai 
Arglwydd  OampbeU,  wrth  siarad  ar  y  Mesur  Gwyddelig  yn  1836,  "i 
gàéw  ufirhyw  raa  o'r  eiddo,  a'i  ddefnyddio'  i  bwrpas  arall,  pan  y  bydd 

P    2 


DEON   BANGOfi   AB   DDADGT8TLLTIAD   A   DADWADDOLIAD. 

hyny  er  lles  crefydd,  a  lles  y  cyhoedd."  "Gall  y  wladwriaeth  ddefn- 
yddio  y  gweddill  i  ba  bwrpas  bynag  yr  ystyrir  yn  fwyaf  .'priodol 
i  gyrhaedd  yr  amcan  mewn  golwg,"  meddai  Arglwydd  Melbourne. 
"Nid  oes  dim  dadl  nad  yw  eiddo  yr  Eglwys  yn  perthyn  i'r  Wladwr- 
iaeth,  a  bod  ganddi  hawl  i  wneyd  â'r  eiddo  yn  ol  amgylchiadau  yr 
amseroedd,"  meddai  Arglwydd  Palmerston.  A  gallesid  ychwanegu 
digonedd  o  dystiolaethau  cyffelyb ;  ond  pa  raid  ?  Y  mae  y  cyhuddiad 
o  "lygru  y  werin,  anfoesoli  y  cíerigwyr,  a  chwalu  yr  Eglwys,"  yn 
tori  i  lawr  ymhob  rhan  o  hono  wrth  ei  chwilio.  Cyhuddiad  pwysig 
ydoedd,  ac  ni  ddylesid  ei  wneyd  heb  sail  sicr  iddo.  Ond  hwyrach,  o 
ran  hyny,  mai  "  ysmaldod  "  ydoedd  hyn. 

LL   Dadgysylltiad  a  Dadwaddoliad. — Dywed   y   Deon  ei  fod  wedi 
chwilio  llawer  i  gael  gwybod  beth  a  feddylid  wrth  ddadgysylltiad  a 
dadwaddoliad,  ond  ei  fod  wedi  methu.     Yn  yr  "awgrymiadau  ymar- 
f erol "  y  cyf eiriwyd  atynt,  y  rhai  y  dywedai  ei  f od  wedi  eu  darllen  fwy 
nag  unwaith  gyda  pheth  gofal,  yn  yr  ail  baragraph  y  mae  yr  egmrhâd 
a  roddid  yn  Neddf  Dadgysylltiad  yr  Iwerddon  yn  cael  ei  roddij  a 
dywedir  ymhellach  y  geüir  cymeryd  yn  ganiataol  y  dilynir  yr  un 
esiampl  yn  y  wlad  hon,  mor  bell  ag  y  mae  y  rhanau  dadgysylltiol  yn 
myned.     Peth  rhyfedd  na  fuasai  y  Deon  wedi  gweled  hyn.     Yna  ä 
ymlaen  i  egluro  beth  a  feddylir  wrth  yr  "  Eglwys  Sefydledig."    Rhydd 
ddyfyniad  o  Dr.  Freeman  i  brofi  na  bu  adeg  pryd  y  dewisodd  y  Llyw- 
odraeth  un  enwad  o  blith  enwadau  eraill  i'w  (<sefydlu."    Addefa  pawb 
hyn  am  yr  oesoedd  cyn  y  Diwygiâd ;  ond  ar  ol  hyny  hysbysir  ni  fod 
adegau  wedi  bod  pryd  y  bu  Annibyniaeth  a  Phresbyteriaeth  yn  sefydledig, 
ac  y  dychwelwyd  drachefn  at  yr  Eglwys  Esgobyddol.^,Yr  oedd  hyny  yn 
debyg  iawn  i  ddewis  un  enwad  o  blith  enwadau  eraill.     Cydsyniwn  â'r 
Deon  pan  ddywed,  "  Am  fil  o  flynyddoedd  nid  oedd  ond  un  cyf undeb 
eglwysig  yn  y  wlad.     Yr  oedd  holl  aelodau  bedyddiedig  y  genedl  yn 
aäodau  o'r  Eglwys  j "  a  bydd  genjrm  sylw  i'w  wneyd  ar  hyn  yn  y  man. 
Addefa  fod  yr  Eglwys,  o'r  Concwest  Normanaidd  hyd  y  Diwygiaid,  "yn 
fwy  neu  lai  ddarostyngedig  i'r  Pab."    Y  mae  traethodyn  ger  ein  bron, 
wedi  ei  gyfieithu  a'i  gasglu  gan  y  Parch.  Evan  Dayies,  periglor  plwyf 
Uanllyfni,  a'i  gyhoeddi  gan  "  Gymdeithas  Amddiffynol  yr  Eglwys,"  yr 
hwn  a  ddywed,  "  Nid  oedd  gan  y  Pab  cyn  y  Diwygiad  unrhyw  uchaf- 
iaeth  yn  Lloegr."    Gwehr  nad  yw  yr  amddifiynwyr  bob  amser  yn 
gyson.     Gan  f od  yv  Eglwys,  medd  y  Deon,  yn  cynnwys  yr  holl  bobl, 
ac  wedi  dyfod  i  undeb  ^os  â  holl  ffurfiau^y  bywyd  cenedlaethol,  y  mae 
ganddi  ragorfreintiau,  ac  y  mae  yn  ddarostyngedig  i  ryw  gyfyngiadau. 
Y  rhagorfreintiau  ydynt^ — j  rhaid  i'r  teyrn  fod  yn  aelod  o  honi; 
gofynir  y  fendith  ar  y  coroniad  drwyddi ;  gofynir  am  arweiniad  Dwyfol 
i'r  Senedd  drwy  ei  gweinidogion ;   dysgir  gwirioneddau  crefydd  i'r 
carcharorion,  i'r  tlodion,  yn  y  fyddíin  a'r  llynges,  gan  ei  gweinidogion ; 
ac  eistedda  rhai  o'i  Hesgobion  yn  Nhŷ  jt  Arglwyddi    Dyma'r  cyfyng- 
iadau:   rhaid  cael  awdurdod  y  Groron  i  gynnal  Confocasiwnj  mae  J 
genedl,  trwy  y  Goron,  y  Prif  Weinidog,  &c,  yn  dewis  dynion  i  raî 
swyddau;  esbonir  ei  ffurfian  athrawiaethol  gan  Lysoedd  Eglwysig  j 
Frenhines,  ac  yn  ddiweddaf  gan  y  Cyfrin-gynghor.     Yn  awr  cymharer 
y  rhagorf reintiau  â'r  oyfyngiadau.    Nid  yw  y  breintiau  ond  cael  siarad 
yn  enw  y  genedl  pan  y  bydd  eisieu  cyfiawni  gwasanaeth  crefyddol 


DEON   BANOOB   AB   DDADGISYLLTUD    a   DADWADDOLIAD.  233 

drosti.     Ni  ddywedodd  fod  y  Llywodraeth  yn  cadw  y  pwrs  drosti,  a 

gofalodd  am  beidio  dyweyd  ei  bod  wedi  rhoddi  dim  ynddo  at  ei  gwas- 

anaeth.     Ni  ddywedodd  fod  y  Llywodraeth  yn  cyfarwyddo  pa  ben- 

nodau  i'w  darllen,  pa  weddiau  i'w  gweddîo,  a  pha  wisgoedd  i'w  gwisgo, 

ac  yn  barod  i  gosbi  pwy  bynag  na  chydymffurfia.     Ni  ddywedodd 

ychwaith  fod  y  Llywodraeth  yn  ei  chydnabod  fel  yr  unig  Eglwys 

awdurdodedig,  ac  mewn  amser  a  basiodd  wedi  ceisio  llethu  pob  dysg- 

eidiaeth  arall  rhag  dyf od  i'w  thiriogaeth,  ac  nad  yw  eto  ond  "  goddef  " 

i  eraill  fodoli  yn  y  wlad.     Gallasai  ddyweyd  hyn  ac  ychwaneg.     Ond 

y  mae  y  breintiau  yn  perthyn  i'r  allanolion,  ac  y  mae  ammheuaeth  pa 

un  ai  mantais  ai  anfantais  i  Eglwys  Grist  y  w  eu  meddu,  ond  y  mae  y 

cyfyngiadau  yn  perthyn  i  hanfodion, — hawl  yr  Eglwys  i  lywodraethu 

ei  hun  fel  eglwys,  ei  hawl  i  ddewis  ei  swyddogion  ei  hun,  ac  i  esbonio 

ei  hathrawiaethau  ei  hun.     Â  oes  gan  eglwys  hawl  i  roi  y  pethau  hyn 

o'i  llaw  i  na  choron,  na  senedd,  na  neb  pwy  bynag,  ac  onid  yw  trwy 

hyny  yn  annheyrngarol  i  Grist  ?    Y  mae  y  cyfyngiadau  hyn  yn  rhwystr 

iddi  wneyd  ei  gwaith.     Dy wed  y  Deon  Alford  f od  pob  ymdrech  am 

ddiwygiad  yn  yr  Eglwys  yn  cyfarfod  â  rhwystrau, — yn  gyntaf  y  vis 

inertiae,  tuedd  lìonyddwch  i  gadw  yn  llonydd — wedi  hyny  y  "  llew  ar  y 

ffordd," — os  pasia  heibio  y  rhai  hyn,   rhaid  wed'yn  ei  wneyd  yn 

gymhwys  i  ffrâm  haiarn  esiampl,  "  fel  y  gwnaed  o'r  blaen  bob  amser," 

— ac  yn  olaf,  caiff  ei  luddias  yn  farwol  gan  y  gyfraüh*    Y  mae  rhyddid 

crefyddol,  medd  Deon  Bangor,  yn  fendith;  ond  cydraddoldeb  yn  an- 

mhosibl.     Y  mae  yn  amlwg  ei  fod  yn  y  niwl  am  ei  fod  yn  cymysgu 

ystyr  geiriau.     Am  i  bob  plaid  gael  eu  gwneyd  yn  gyf artal  o  ran  maint, 

adnoddau,  dylanwad,  a  defnyddioldeb,  ni  ddychymygodd  neb  allan  o 

Bedlam  am  y  f ath  beth ;  ond  gall  pawb  fod  yn  gydradd  yn  ngolwg  y 

gyfraith,  a  chael  jrmddwyn  tuag  atynt  ar  yr  un  tir'gan  y  Senedd  a'r 

LlTwodraeth,  yr  hyn  nid  y  w  yn  bod  yn  awr  tra  y  mae  un  blaid  yn 

awdurdodedig  a'r  lleill  yn  cael  eu  "goddef.w    Heb  gael  hyn,  y  mae 

rhyddid  crefyddol  cyflawn  yn  anmhosibl;  ac  y  mae  ymffrost  yr  Eg- 

Iwyswyr  ein  bod  yn  mwynhâu  rhyddid  crefyddol  f el  yr  ydym  yn  wir 

yn  debyg  i  "  ysmaldod,"  neu  yn  hytrach  i  watwaredd.     Nis  gellir  cael 

cydraddoldeb  yn  ngwyneb  y  gyfraith  heb  gael  dadgysylltiad,  ac  y  mae 

genym  fel  deiliaid  hawl  i  gydraddoldeb  yn  jr  ystyr  hwn.     Y  mae  y 

Deon  yn  bur  bryderus  ynghylch  pwy  a  ofynai  y  fendith  ar  y  coroniad, 

ac  am  arweiniad  i'r  Senedd,  pe  na  byddai  Eglwys  Sefydledig ;  a  dy wed 

y  byddai  penodi  rhywun  o  enwad  arall  yn  "  sefydlu  "  jt  enwad  hwnw. 

Ceisia  ddiystyru  America,  ond  gallai  America  ddysgu  aml  wers  iddo  ef 

a  ninnau,  mewn  rhyddid  crefyddol  o  leiaf.     Yn  nghyfarfyddiad  cyntaf 

y  Congress,  Medi  6,  1774,  daethant  hwy  dros  jr  anhawsder  mewn  modd 

esmwyth  a  brawdgarol  ryfeddol;  a  mwy  na  hyny,  gwnaed  y  gwaith 

jti  llawer  mwy  grymus  ac  effeithiol  na  dim  y  mae  genym  hanes  am 

dano  yn  ein  gwlad  ni — dim  ond  gofyn  i  weinidog  gwladgarol  a  duwiol 

arwain  y  gwasanaeth,  a  dygwyddodd  mai  clerigwr  Esgobyddol  oedd  yr 

un  y  penodwyd  arno.f     Ac  yn  gyffelyb  y  gwneir  yno  hyd  heddyw,  yn  y 

Cynghorau  Taleithiol  ac  yn  y  Congress,  neu  y  Senedd  Gyffredinol,  ac  ni 

*  Essayt  and  Addresst*,  by  Dean  Alford. 

t  Gwel  Ltfe  of  Washington,  VoL  I.,  pp.  280-1.    Bohn's  Bd. 


234  DEON   BANGOR   AR   DDaDOYSîLLTIAD   A   DADWADDOLIAD. 

phrofwyd  o  gwbl  un  anhawsder  ynglŷn  â'r  peth.  Bu  Mr.  Bryce,  A-S., 
yn  America  yn  ddiweddar,  ac  mewn  anerchiad  yn  Liverpool  dywedai 
fod  dydd  diolchgarwch  mewn  amryw  Daleithiau  yn  cael  ei  benodi  gan 
Lywodraethwr  y  Dalaeth,  trwy  anfon  allan  broclamasiwn  yn  galw  ar  yr 
holl  ddinasyddion  i  fyned  iV  heglwysi  ar  y  dydd  hwnw,  a  diolch  i 
Dduw  am  roddi  iddynt  y  cynauaf.  "Yr  oedd  yno  gydnabyddiaeth 
genedlaethol  o  grefydd,"  meddai,  "yn  hollol  ddigysylltiad  â'r  Wladwr- 
iaeth."  Dywedai  hefyd  fod  yno  bawb  o  bob  plaid,  hyd  yn  nod  Es- 
gobaethwyr  a  Phabyddion,  yn  dyweyd  eu  bod  yn  teimlo  yn  fwy  rhydd, 
yn  gweithio  yn  well,  ac  ymhob  peth  yn  f wy  boddhaol  o'u  cyf  undrefn 
grefyddol  heb  gysyíltiad  â'r  Wladwriaeth.  A  ydyw  gwarcheidwaid 
Undeb  Caernarfon  yn  sefydlu  ac  yn  dadsefydlu  beunydd,  wrth  ganiatâu 
i'r  enwadau  crefyddol  gynnal  gwasanaeth  bob  yn  aü  yn  y  tlottŷ  î  Y 
mae  y  Deon  yn  bur  awyddus  i  brofi  mai  yr  un  Eglwys  oedd  yn  Uoegr 
cyn  ac  wedi  y  Diwygiad,  ac  na  wnaeth  Harri  ŸIII.  ond  dwyn  pethau 
i'w  lle.  Wel,  nid  awn  i  ddadleu;  hwyrach  fod  llawer  o  rym  yn  y 
ddadl  mai  yr  un  ydoedd  yn  ei  ffurf  Babyddol  ag  ydyw  yn  awr,  ac  y 
mae  llawer  o  bethau  yn  dangos  fod  yr  un  ysbryd  ynddi  yn  awr  ag 
ydoedd  y  pryd  hwnw.  Ond  hyn  sydd  ffaith, — newidiodd  y  Wladwr- 
ìaeth  y  telerau  ar  ba  rai  y  derbynid  y  rhagorfreintiau  ac  y  defnyddid 
yr  eiddo ;  a  chan  y  cydnabyddir  ei  hawl  y  pryd  hwnw,  y  mae  yr  un 
hawl  yn  aros  eto :  ac  y  mae  hyn  yn  dangos  hefyd  mai  gan  y  Wladwr- 
iaeth  y  mae  y  llaw  uchaf. 

Bellach  yr  ydym  yn  dyfod  at  bwnc  dyddorol  y  Dadwaddóliad, 
Ehydd  y  Deon  werth  blynyddol  gwaddoliadau  henafol  yr  Eglwys  yn 
JÉ4,200,000,  ond  nid  yw  yn  dyweyd  ar  ba  awdurdod.  Y  mae  Mr. 
Frederick  Martin,  awdwr  y  Statesmaris  Year  BooJc,  cyfrifydd  o  awdur- 
dod  uchel,  yn  symio  i  fyny  ei  ymchwiliad  fel  y  canlyn : — 


Incwm  blynyddol  y  ddau  Archesgob  a  28  o  Esgobion   ... 
Gwerth  bfynyddol  38  o  balasdai  esgobol ... 
Incwm  blyoyddol  27  o  Chapters,  Deoniaid,  a  ChatiODÌaid 
Gwerth  blynyddol  y  Deaneriea,  ac  incwm  Ohaptera  colegawl 

Incwm  blynyddol  y  Clerigwyr  Plwyfol 

Gwerth  blynyddol  clasdiroedd  a  thai  Clerigwyr  Plwyfol 


£163,300 

13,200 

123,194 

56,806 

4,277,060 

750,000 

£5,383,560 


"Pfrwyth  y  cyfan  o;r  holl  gyfrifiadau  jt  aed  iddynt  yma  yw  fod  y 
buddiannau  sefydlog  yn  cael  eu  cynnrychioli  gan  gyllid  blynyddol  o 
oddeutu  chwe'  miliwn  o  bunnau.  Nis  gellir  rhoi  gwerth  cyfan  (capital 
value)  yr  eiddo  ar  hyn  o  bryd  yn  llai  swm  na  chan'  miliwn  o  bunnau."* 
Ein  pwnc  yn  awr,  fodd  bynag,  yw  ei  natur,  nid  ei  swm.  Pa  f odd  y 
tarddodd  y  degwm  î  "  Ehoddwyd  hwy  i'r  Eglwys  fel  offrymau  ewyll- 
ysgar  gan  feddiannwyr  y  tir,"  medd  y  Deon.  Yn  awr  y  mae  pob  han- 
esydd  yn  cydnabod  fod  y  degwm  yn  cael  ei  dalu  gan  lawer  yn  wir- 
foddol  at  gynnal  crefydd,  ac  wedi  hyny  pasiwyd  penderfyniadau  mewn 
cynghorau  Eglwysig  yn  gorchymyn  ei  dalu.  Hyd  jrma  yr  ydoedd  yn 
wirfoddol,  a  dyma  jt  hyn  y  cyfeirir  ato  jn  fynych  fel  tarddiad  gwir- 

*  The  Property  amd  Revewues  of  the  JSnalish  Church  Establishment,  by  Frederick 
Martin  (1878). 


DEON    BANGOR    Aiì    DDADGYSYl,LÎIAD    A    DADWADDOLIAD.  285 

foddol  y  degwm.  Ond  y  mae  y  Deon  yn  myned  gam  ÿmhellach,  ac  yn 
haeru  fod  y  tirfeddiannwyr  yn  yr  oesoedd  hyny  nid  yn  uníg  wedi  ei 
dala  drostynt  eu  hunain,  ond  hefyd  wedi  ei  osod  i  fod  yn  daledig  gan 
eu  disgynyddion  a'u  holynwyr  hyd  byth,  ác  ar  ý  tir  hwn  fod  y  degẁm 
yn  eiddo  yr  Eglwys  yr  un  modd  ag  y  mae  gwaddoliadau  Ymnèillduol 
yn  eiddo  iddỳnt,  ác  nad  oedd  y  deddfau  a  basiwyd  gydà  golwg  arno 
ond  yn  sicrhâu  i'r  Eglwys  yr  hyn  oedd  wedi  ei  roddi  iddi  yn  flaenorol. 
Y  mae  hwn,  fel  y  gwelir,  yn  haeriad  cywraiû,  heb  fod  yn  anhawdd  i'w 
wneyd,  ond  yn  gofyn  rhyw  gymaint  o  brawf, — o  leiaf,  jrn  gofyn  fod  ý 
tebygolrwydd  cryfaf  o'i  blaid.  Gofynodd  Mr.  John  Boberts,  cÿfrèith- 
iwr,  Bangor,  yn  ei  bapÿr  galluog  yn  nghynnadledd  Caérnarfon,  am  ry  w 
ddangosiad,  rýw  gofysgrif  yn  cofnodi  y  cyfryw  rodd  gan  ryẅun. 
Atebiad  y  Deon  yw,  gan  ei  fod  y  ffurf  hynaf  o  eiddo  ỳn  y  wlad,  mai  ý 
titl  i  fuddiannau  Eglwysig  y w  cysegriad  a  rhagysgrifen  (prescription). 
Ni  chlÿwsom  fod  y  degwm  wedi  bod  erioed  dan  gysegriad  esgobol  näe 
archesgobol.  Y  mae  cysegriad  ac  árferîad  o  Eglwys  yn  rhoddi  haẅl 
ynddi.  Nid  yw  yn  ymddângos  fod  gan  ragysgrif  3n  (prescripüonj  un- 
rhýw  églurhâd  ychwaíth,  oblegid  medd  Blat;kstone,  "  Rhagysgrifen  y w 
arferiad  er  cyn  cof."  Y  cwbl  y  mae  hyn  yn  ei  ddangos  yw  yr  arferiâd ; 
nid  yw  yn  egluro  dim  ar  ei  tharddiad,  Ac  nid  oes  le  i  ragysgrifen  Ue 
y  mae  hawl  gyfreithiol :  a  phe  gelwid  ar  berson  plwyf  i  ddangos  ei 
hawl  fr  degwm,  at  y  gyfraith  yr  apeliai,  nid  at  ragysgrifen.  Y  ma*e 
rhagysgrifen  yn  dangos  hawl  bersonol  fel  y  mae  costwm  yn  dangos 
hawl  y  cyhoedd,  lle  nad  oes  prawf  ŷsgrifenedig  na  hawl  cyfraitL  Y 
mae  ymadroddion  y  Deon,  gan  hyny,  yn  hollol  o7r  tu  allan  i'r  cwestiwn, 
a  phrin  y  tybiwn  ei  fod  yn  deall  yr  hyn  y  mae  yn  ei  ddywedyd.  Ond 
tybier  ein  bod  ÿn  cyfleu  y  ddadl  fel  hyn, — Föd  tirfeddiannwyr  rhyw 
oes  wedi  talu  y  degẅm  yn  ẁirfoddöl,  ac  yn  bur  gyffredinol  (tybierì,  a 
bod  yr  oes  ganlynol  wedi  dilyn  yr  un  esiampl,  aJr  un  nèsaf  oW 
chefn,  ac  felly  ymlaen  hyd  nes  iddo  ddyfod  megys  costwm  yn  haẅl. 
Ond  ni  byddai  hyn  yn  profi  dim  o  bwnc  ỳ  Deon,  ond  fel  arall,  yn  eî 
olrháin  i  haẃl  cyf raith.  Y  mae  cyfraith  costwm  o'r  un  nätur  â  chyf- 
raith  seneddol :  cydsyniad  y  cyhoedd  trwy  àrferiad  ÿw  un ;  cydsyniad 
f  cyhoedd  trwy  eu  cjmnrychiolwyr  yw  y  llall.  Ond  pwnc  y  Deon  yẁ 
eí  f od  wedi  ei  roddi  Vr  Églwys,  a'i  osod  i  fod  hyd  byth,  ac  àm  hyny  naá 
ŷẁ  ýr  arf eriad  o'i  dalu  yn  profi  dim.  Pa  brawf  sydd  o  hyn  î  Dim  d 
gwbL  Pe  buasai  wedi  ei  roddi  felly,  buasid  yn  dysgwyl  cael  rhyw 
gyfeiriad  at  hyny  yn  y  deddfau  a  ẅnaed  arho.  Sönia  Charter  Ethel- 
wulf  fod  y  wlad  wedi  ei  hanrheithio  gan  Eyfel ;  mae  Deddf  Alfred  yri 
codí  adnodau,  ac  yn  gwneyd  un  adnbd  newydd  nad  yw  yn  eih  Biblau 
ni ;  y  maé  Ethelred  yn  gorchyinyn  ér  mwyn  cariad  Duw  a'r  holl  sáint ; 
a  dywed  William  y  Gorchfygwr  fod  y  degwm  yn  ddyledus  i  Dduw ; 
ond  nid  oes  un  ddeddf  yn  son  ei  fod  wedi  ei  roddi  gan  y  tadaú !  Gaä- 
rif  neu  ddwy  yn  ol,  yr  athrawiaeth  o  háwl  ddwyfol  i'r  degwm  oëdd 
mewn  bri,  a  chymerwyd  John  Selden  o  flaen  yr  Uchel-Lys  am  ysgrif- 
enu  hanes  y  degwm  ac  olrhain  ei  darddiad  i  ddeddfau  dynol  ;*  ac  yn 
1710  ysgrifenodd  y  Deon  Prideaux  o  Norwich  lyfr  yn  profi  tarddiad  y 

*  Gẁel  ysgtfîf  o  eiddo  ý  Parch.  Êdwin  Hatch.  M.A.,  yn  y  Contemporary  Review  am 
Medi,  1883. 


236  DBON   BANÒOR    AR   DDADGISYLLTIAD   ▲  DADWADDOLTAD. 

degwm  o  ddeddfau  gwladol,  gan  y  tybiai,  f el  Blackstone,  f od  .yr  hawl 
ddwyfol  yn  wan.*  Mor  dda  fnasaì  gan  y  rhai  hyn  gael  gafael  ar 
athrawiaeth  y  "tadau  duwiol!"  Ond  na,  ni  ddarganfyddwyd  yr 
athrawiaeth  hon  hyd  nes  y  daeth  amddiffynwyr  yr  Eglwys  yn  y  bed- 
waredd  ganrif  ar  bymtheg  i'r  maes.  Nid  oes  un  prawf  o  gwbl  o  honi, 
ond  y  mae  holl  awgrymladau  hanesiaeth  yn  rhedeg  yn  hollol  groes 
iddi  Tybiai  y  Deon  ond  iddo  lwyddo  i  wneyd  deddf  Offa  yn  chwedl, 
a  thaflu  ammheuaeth  ar  siarter  Ethelwulf,  y  gallai  gymeryd  cyfar- 
wyddiadau  archesgobion  y  drydedd  ganrif  ar  ddeg  fel  prawf  nad  oedd 
un  ddeddf  wedi  ei  gwneyd  gyda  golwg  arno  hyd  hyny.  Ond  y  mae  yn 
camu  yn  rhy  fras.  Pasiwyd  deddf  yn  nyddiau  Alfred ;  un  arall  gan 
Athelstan,  924  A.D. ;  un  arall  gan  Edmund,  944  A.D. ;  ac  un  orthrymus 
iawn  gan  Edgar ;  ac  eraill  gan  Ethelred,  Canute,  a  William  y  Gíorch- 
f ygwr.  Ai  ffug,  tybed,  oedd  yr  holl  rai  hyn  î  Os  f elly,  gellid  gwneyd 
holl  hanes  Lloegr  yn  ffug  yn  yr  un  modd.  Barn  y  prif  haneswyr  ydyw 
mai  mewn  cyfraith  wladol  y  gwreiddiodd  yr  hawl  i'r  degwm.f  Cyf- 
eiria  y  Deon  at  Ddeddf  2  Edward  VL,  c.  13,  drwy  yr  hon  yr  attelid 
degwm  ar  dir  a  ddygid  dan  driniaeth  am  saith  mlynedd ;  a  dywed  f od 
degwm  arno  yn  barod,  ond  nad  oedd  yn  werth  ei  geisio.  Gwir ;  ond 
ar  ba  dir  beblaw  ar  dir  cyfraith  ?  Pa  henafiaid  duwiol  a  roddasant  y 
tir  gwyllt  anniwylhedig  ?  A'r  pryd  hwnw,  nid  oedd  mwy  na'r  bedwar- 
edd  ran  o'r  tir  sydd  yn  awr  dan  driniaeth  yn  cael  ei  ddiwyllio,  ac  felly 
nis  gallai  ond  cyfraith  y  tir  roddi  degwm  y  tair  rhan  arall  i'r  Eglwys. 
Y  gwir  ydyw  am  athrawiaeth  y  Deon  am  darddiad  y  degwm,  po  f wŷaf 
yr  edrychwn  arni,  mwyaf  gwrthun  a  disail  y  mae  yn  myned.  Ac  fod 
gan  y  tlodion  hawl  mewn  rhan  o'r  degwm  o'r  dechreuad,  a  brofir  tu 
hwnt  i  bob  dadl  gan  Mr.  Eagle  yn  ei  lyfr  ar  y  pwnc}  Ond  gofyna 
y  Deon,  Pe  buasai  Siarter  Ethelwulf  yn  ddeddf,  pa  gysylltiad  fuasai 
rhyngddi  âg  esgobaeth  Bangor,  yr  hon  a  sefydlwyd  yn  nghanol  y 
chweched  ganrif  î  Ni  a  ddeuwn  i  Fangor  yn  y  man  ar  hyd  ffordd 
arall ;  yn  y  cyf amser  sylwn  mor  awyddus  yw  y  Deon  i  wahaniaethu 
rhwng  yr  Eglwys  Gymreig  a'r  Eglwys  Seisonig.  Ar  yr  un  pryd  cym- 
eradwya  i'r  Prifweinidog  Seisonig  benodi  esgobion  i  Gymru,  ond  iddo 
benodi  Cymry.  Ond,  attolwg,  pa  le  y  mae  yr  Eglwys  Gymreig  erbyn 
heddyw  1  Deddf au  Seisonig  sydd  yn  gorf odi  talu  y  degwm  at  ei  chyn- 
nal ;  archesgobion  Seisonig  sydd  yn  meddu  yr  awdurdod  uchaf  arni ; 
erthyglau  crefydd  o  gyfansoddiad  Seisonig  yw  safon  ei  chredo ;  a  Uyfr 
Gweddi  Cyffredin  yn  gyfieithiad  o'r  Saesoneg  a  arf erir  jrnddi  A  f  edr  y 
Deon  nodi  un  nodwedd  arbenig  Gymreig  sydd  wedi  ei  gadw  ynddl, 
oddieithr  yr  iaith, — a  hi,  tu  hwnt  i  bob  cymhariaeth,  yw  y  fwyaf  Seis- 
nigaidd  mewn  iaith  o'r  holl  gyrff  crefyddol  sydd  yn  Nghymru.  Y  mae 
wedi  coUi  hyd  yn  nod  ei  henw  Cymreig — "  Eglwys  Loegr  "  j  gelwir  hi, 
îe,  gan  ei  phlant  ei  hun. 
Am  y  gwaddoliadau,  y  maent  yn  ol  y  cyf  rif  uchod  o  eiddo  Mr.  Frederick 

*  Tiihes :  their  Oriçin  in  Public  Law.    By  Humphrey  Prideaux,  Dean  of  Norwîch. 

f  ^wel  Blackstone,  VoL  IL,  p.  25  (Ed.  1794) ;  Stubbs's  ConstittUional  History  qf 
EngUmd,  VoL  L,  p.  26  (Library  Edition) ;  a'r  erthygl  y  cyfeiriwyd  ati  o  eiddo  y  Parch. 
Edwin  Hatch,  M.A. 

%  Tiihes  the  Property  of  the  Public  and  the  Poor :  a  Legal  Argument.  By  Wiiliam 
Eagle,  Esq.f  Barrister  at  Law. 


DEON  BANGOB  AR    DDADG7SYLLTIÂD  A   DADWADDOLIAD.  237 

Martin  yn  werth  tua  miliwn  a  thri  chwarter  yn  flynyddol.  Addefwn 
f od  y  rhai  hyn,  gan  mwyaf,  yn  rhoddion  o  eiddo  yr  henafiaid,  duwiol  ac 
annuwiol,  Fr  Eglwys,  ac  fod  y  Lly wodraeth  wedi  ychwanegu  atynt  o 
bryd  i  bryd,  trwy  roddion  Seneddol.  Cafodd  yn  y  Queen  Anne's 
Bounty  yn  y  blynyddoedd  1809—20,  £1,100,000  drwy  bleidleisiau  Tŷ 
y  Cyfíredin.  Dadleua  y  Deon,  fel  y  gwelsom,  fod  yr  Eglwys  yn  yr  oes- 
oedd  cyntaf  yn  cynnwys  yr  holl  genedl,  ac  f elly  yr  oedd  yr  hyn  a  roddid  y 
pryd  hwnw  fr  Eglwys  yn  cael  ei  roddi  i'r  holl  genedl,  ac  nid  i  ran  o  honi, 
ac  yr  ydoedd  dan  ly wodraeth  y  genedl.  Y  mae  yn  bur  wahanol  heddy w. 
Yn  Uoegr  ni  chynnwys  yr  Eglwys  f wy  nag  un  ran  o  dair  o'r  boblog- 
aeth,  nac  yn  Nghymru  fwy  nag  un  ran  o  saith.  Gan  hyny  y  mae 
eisieu  ad-drefniad  i  ddwyn  yr  eiddo  hwn  o  fudd  i'r  holl  boblogaeth,  fel 
y  rhoddwyd  ef  ar  y  cyntaf.  Y  mae  yr  egwyddor  hon  yn  cael  ei  chyd- 
nabod  beunydd.  Pan  y  byddo  rhy w  elusen,  a  roddwyd  i  amcan  neill- 
duol  er  lles  y  cyhoedd,  a'r  amgylchiadau  wedi  newid  fel  y  bydd  yr 
amcan  hwnw  yn  ddifudd,  y  mae  y  Lly wodraeth  yn  ymyryd  i'w  droi  i 
amcan  arall  er  lles  cyhoeddus.  Ond  yn  fynych  bydd  rhyw  ychydig 
nifer  yn  meddwl  mai  eiddynt  hwy  ydyw,  ac  yn  grwgnach  fod  yr  elusen 
yn  cael  ei  lladrata  oddiarnynt;  ond  y  mae  pob  dyn  rhesymol  yn 
gweled  yr  angenrheidrwydd  am  y  cyfnewidiad.  Fel  y  cyfryw  rwgnach- 
wyr  y  mae  yr  Eglwyswyr  yn  hollol  gyda'r  eiddo  hwn.  A  phe  buasai 
y  degwm  hyd  yn  nod  yn  ffrwyth  rhoddion  gwirfoddol,  ar  y  tir  hwn 
buasai  yn  deg  i'r  Lly wodraeth  ymyryd  âg  ef.  Dyma  yr  hyn  a  feddylir 
wrth  ddyweyd  fod  yr  Eglwys  yn  eiddo  cenedlaethol.  Chwareu  ar  eir- 
iau  mae  y  Deon  pan  ddy wed  f od  hawl  oruchaf  gan  y  Lly wodraeth  ar  bob 
eiddo.  Nid  dyma  yr  ystyr ;  i'r  genedl  f el  y  cyf ry w  y  rhodd wyd  y  gwaddol- 
iadau.  Nid  oes  i'r  Eglwys  f odolaeth  f el  plaid  ar  wahân  oddiwrth  y  genedl ; 
y  genedl  yn  ei  hymarferiadau  crefyddol  ydyw,  a'r  genedl  yn  uniongyrchoí 
biau  jt  eiddo  hwn.  "  Hwyrach  y  byddai  yn  f wy  cyson  âg  egwyddor  y 
pwnc  i  ddyweyd  fod  yr  hawl  etifeddol  yn  y  cyhoedd."*  Nid  y  person 
a'i  píau ;  nid  oes  iddo  ef  ond  meddiant  arno  tra  yn  cyflawni  y  gwaith ; 
nid  yr  esgob  ychwaith ;  nid  yr  "  Eglwyswyr,"  nis  gallant  trwy  unrhyw 
eydsyniad  o'r  eiddynt  eu  hunain  ei  drosglwyddo,  ac  nid  oes  neb  i'w 
feddiannu  ond  y  plwyfolion,  hyny  yw  y  cyhoedd.  Fel  hyn  y  mae 
eiddo  Esgobaeth  Bangor,  a  phob  esgobaeth  arall,  yn  perthyn  i'r  genedl. 
Am  yr  hawl,  cofier,  yr  ydym  yn  son ;  pwnc  arall  fyddai,  pe  jt  elid  iV 
ranu,  pa  ran  a  adewid  i'r  blaid  Eglwysig.  Nid  y w  yn  perthyn  i  ni  yn 
awr  fyned  i  mewn  i'r  mater  hwnw. 

III.  Yr  Eglwys  yn  Nghymru. — Y  mae  y  rhan  olaf  o'r  araeth  yn  cyn- 
nwys  llawer  o  sylwadau  amrywiol  ar  yr  Eglwys  ac  Ymneillduaeth  yn 
Nghymru.     Ehaid  i  ni  grynhoi. 

Ystadegau.  Addefa  y  Deon  fod  850,000  o  drigolion  Cymru  a  Sir 
Fynwy  yn  arfer  mynychu  y  capelydd,  ac  felly  nid  oes  eisieu  dadL 
Wrth  gwrs  pan  yn  cyfrif,  cyfrifir  y  plant  a'r  gwrandäwyr  yn  gystal  â'r 
aelodau  corfforedig.  Nid  oes  ganddo  nemawr  i'w  ddyweyd  yn  erbyn 
cyf rifiad  y  Dr.  J.  Thomas,  sef ,  nad  y w  yr  Eglwyswyr  yn  awr  yn  f wy 
nag  un  ran  o  saith  o'r  boblogaeth.  Y  mae  yn  dangos  awydd  mawr  i 
wneyd  allan  fod  Cymru  yn  bur  grefyddol  cyn  dechreuad  Methodist- 

•  Tiihea,  &c.f  by  W.  Eagle,  p.  4.    Note. 


DSOX   BASOOB    AB    DDaBGTSYLLTIAD   A   D'DWADÖOUaD. 

kath,  ac  nad  oedd  ynddi  gymaint.  o  bagaftiaîd  âg  sydd  yn  awr,  ac  wrth 
wneyd  hyn  cawsom  ystadegau  Ued  ddyddorol  am  y  flwyddyn  1749. 
Ymddengys  fod  Esgob  Llanelwy  wedi  gwneyd  ymoíyniad  am  y  nifer  o 
deoiuoedd  oedd  yn  y  plwyfi,  nifer  $  cymnnwyr  misol,  a  nifer  y  cymun- 
wyr  ar  y  Pasc.  Yn  y  lleoedd  canlynol :  Bodffari,  Caerwys,  Ysceifiog, 
Treffynnon,  Dinbych,  üglwysfach,  Hope,  Wyddgrng,  Llangollen,  a 
Meifod,  yr  oedd  cyfanrif  y  teoinoedd  yn  3174,  y  cymnnwyr  mkol  yn 
614,  a'r  cymnnwyr  ar  y  Pasc  yn  4082.  Ni  roddir  y  cymunwyr  misol 
yn  Rhuddlan  a  Machynüeth.  Gadewch  i  ni  edrych  ar  y  ffigyran  hyn. 
Cyfrifir  fod  pob  tenla  ar  gyfartaledd  yn  cynnwys  5  o  bersonan ;  a 
chymeryd  y  cyfartaledd  hwn  yr  oedd  3174  o  denlnoedd  yn  cynnwys 
poblogaeth  o  15,870,  o'r  rhai  yr  oedd  614,  nen  ychydig  Uai  na  4  y  cant, 
yn  cymnno  yn  fisol,  a  5032,  nen  ychydig  llai  na  26  y  cant,  yn  cymnno 
ar  y  Pasc.  Yn  ol  amean-gyfrif  Ricfcmann,  yr  oedd  poblogaeth  Cymra 
yn  1750  yn  450,994,  ac  os  cymerwn  yr  an  cyfartaledd  drwy  Gymru  oll, 
cawn  fod  nifer  y  cymonwyr  misol  yn  17,137,  ac  ar  y  Pasc  yn  117,258. 
Gwyddom  fod  cryn  lawer  o  hygoeledd  gyda  golwg  ar  gymimo  ar  y 
Pasc,  ac  yr  edrychid  ar  y  neb  na  wnai  hyny  yn  hynod  o  annnwiol ;  ond 
cymerwn  nad  oedd  nifer  y  rhai  a  gymunent  ar  y  Pasc  ond  40  y  cant  o'r 
rhai  a  fynychent  Jt  Eglwys  (yn  wŷr  gwragedd,  a  phlant,  ac  y  mae  hyn 
yn  ffafriol  iawn  pan  yBtyriom  yr  oes  hono);  rhoddai  hyny  i  ni  nìfer  y 
rhai  a  fynychent  yr  Eglwys  yn  Nghymm  yn  293,146,  gan  adael  yn 
weddill  157,848,  nen  35  y  cant,  yn  baganiaid.  Pe  buasai  paganiaid 
Cymrn  heddyw  yn  35  y  cant,  bnasent  yn  rhifo  525,000 ;  ond  yn  Ue 
hyny  nid  ydynt  ond  tua  300,000,  sef  20  y  cant.  Ffigjnfan  y  Deon  ei 
hnn  sydd  yn  rhoi  defnydd  i'r  cyfrif  hwn,  ond  y  mae  yn  amlwg  nad 
yw  yn  ystadegydd,  nac  yn  deall  y  gwersi  y  mae  ei  ffigyrau  yn  eu 
dangos  iddo.  Ymddengys  fod  y  Deon  wedi  pigo  ei  blwyfydd,  a  bod  yr 
olwg  a  roddir  yn  un  fwyai  fiafriol.  Nid  oedd,  fe  welir,  ond  4  y  cant 
yn  cymuno  yn  fisol.  Y  mae  hyn  yn  siarad  cyfrolau,  ac  yn  dangos  tra 
yr  oedd  llîaws  o'r  Cymry  mewn  rhyw  ystyr  yn  goelgrefyddol»  en  bod 
yn  credu  fod  cymuno  ar  y  Pasc  yn  ddigon  o  iawn  am  bechodau  y 
flwyddyn.  Pe  buasent  yn  baganiaid  hoUol,  buasai,  ar  ryw  olẅg,  yn 
haws  gwneyd  argraff  arnynt.  Yr  oeddynt  yn  meddu  rhyw  esgus  o 
grefydd,  ond  yn  bur  annuwiol.* 

Haneswyr  crefyddol  Cymru  ynyr  oeso'r  blaen. — Cawsant  hwy  eu  rhan 
o  ddirmyg  gan  y  Deon,  yn  enwedig  y  diweddar  Barch.  John  Hughes, 
Liyerpool,  hanesydd  Methodistiaeth.  Nid  anghofir  y  wên  watwarua 
a'r  pwyslais  dirmygus  g^da  pha  un  y  crybwyllid  f od  hanes  y  Parch.  J. 
Hughes  yn  cofnodi  dros  "ddeügain  o  wyrthiau," — ^yr  oedd  ýn  hollol 
deilwng  o  Bradlaugh.  Ond  ni  phrofwyd  fod  yn  anmhosibl  hyd  yn  nod 
i  gyfryngiadau  gwyrthiol  gymeryd  Ue.     Oosodid  yr  haneswyr  allan  fel 

*  Cyfeiriai  y  Deon  at  lythyr  a  ya«rifenwyd  gan  nn  John  Evans  o'r  Bala  yn  1781,  yn 
dyẅeyd  fod  pobl  Môn  oll  yn  myned  i't  Egíwya  yn  bttr  gyson,  a  dÿwedal  fod  y  llythyt 
mewn  Oeiriadnr  Hanesyddol  gan  y  Parch.  0.  Jones,  Llandndno.  Wedi  ohẁilio  yn  ofeí 
am  dano,  anfonasom  at  y  Parch.  O.  Jones,  a'i  ateb  ydoedd :  "  Nid  ẅyf  yn  gwybod  i  mi 
weled  y  fath  frawddeg  erioed  o*r  blaen." — Hawlia  y  Deon  y  Dr.  Erasmus  Saunders  fel 
tyat  fod  pobl  Esgobaeth  Tyddewi  mor  rinweddol,  gonest,  heddyehlaẃn,  a  chyson  mewú 
addoliad  crefyddoí  ag  ydynt  heddyw.  Nid  ydym  wedi  gweled  llyfr  y  Dr.,  ond  gwelwn 
fod  y  Barnwr  Johnes  yn  cyfeirio  ato  fel  yn  cyddystio  â'r  Parch.  T.  Charles  am  gyflwr 
moesol  y  wlad  yn  yr  oes  hono.    ÙwŴ  Causetóf  bissent,  p.  1%    Note. 


DEON   BANGOB   AB   DDADGYSYLLTIAD   A    DADWADDOLIAD.  289 

peuboethiaid  unochrog.  Ni  a  wyddom,  o'r  ochr  arall,  eu  bod  yn  ddynion 
cywir  a  chrefyddol,  yn  ymdrechu  rhoi  y  gwirionedd  ger  bron.  Nid 
esgeulusent  ddy  weyd  y  da  pan  yr  oedd  i'w  ddy  weyd,  ac  am  y  ty wyll  y 
mae  yn  bur  sicr  na  fynegasant  mo'r  hanner.  Yr  olaf  o  bawb,  fel  y 
gwyr  cenedl  y  Cymry,  i  gael  ei  gyf rif  yn  benboeth  f uasai  y  diweddar 
Barch.  J.  Hughes.  Mae  yn  ddiammeu  hefyd  mai  nid  gyda'r  Deon  y 
ganwyd  gwirionedd  a  gwladgarwch,  ac  nid  gydag  ef  y  byddant  feirw. 
Ond  yr  hyn  sydd  yn  rhyfedd  yw,  os  oeddynt  yn  unochrog,  na  fuasai 
rhywun  digon  galluog  wedi  ei  gael  i  ddangos  yr  ochr  araU.  Hawdd 
ydyw  priodoli  penboethni  ac  unochredd  pan  nas  gellir  gwrthbrofì  y 
ffeithiau.     Dyma  ry w  fath  o  "  ysmaldod  "  eto,  mae'n  debyg ! 

Ffrwyth  yr  Eglwgs. — Aeth  y  Deon  i  ddangos  beth  a  wnaeth  yr  Eglwys 
mewn  tri  chant  a  hanner  o  flynyddoedd :  cynnyrchu  yr  Esgob  Morgan, 
cyfieithydd  y  Bibl  (ond  nid  esgob  ydoedd  pan  wnaeth  hyny),  yr  Esgob 
Parry,  Dr.  John  Davies,  y  Ficer  Pritchard,  yr  Archddiacon  Prys, 
Griffith  Jones,  Uanddowror,  Harris,  Eowlands,  WiUiams,  a  Charles ;  ac 
yn  y  ganrif  bresennol,  adeiladu  eglwysydd  ac  ysgolion.  A  dyma'r  cwbl  I 
Ychydig  o  groesaw  gafodd  llawer  o'r  gwŷr  uchod  yn  eu  dydd,  ac  am 
aniryw,  y  gymwynas  fwyaf  a  wnaeth  yr  Eglwys  iddynt  hwy  ac  i  Gymru 
oedd  eu  bwrw  allan.  Ỳn  ol  y  dull  hwn  gallai  Pabyddiaeth  ymffrostio 
yn  Lnther,  a'r  Eglwys  Iuddewig  yn  PauÇ  a'n  Harglwydd  Iesu  Grist 
Dylasai  fod  gan  Eglwys  a  gafodd  gymaint  o  f anteision  lawer  mwy  na 
hyn  i'w  ddyweyd  am  lafur  tair  canrif  a  hanner.  Gwaith  da  yw 
«deiladu  egrwysydd  mae  yn  ddiau,  ond  gwell  testun  ymffrost  fuasai 
medru  eu  Uenwi.     Yn  sior,  medr  y  Deon  u  ysmalio." 

Erlidigaethau. — Beth  nesaf  ì  Gwedir  i'r  pregethwyr  diwygiadol  gael 
eu  herlid,  ond  haerir  y  derbynid  hwy  jn  groesawus  yn  ffermdai  y 
wlad.  0  chwi  ysbrydion  Harris,  Rowlands,  reter  a  Wüliam  Wüliams, 
Charles,  a'r  holl  lu,  pa  f odd  y  camddeallasom  am  danoch  ì  Tybiem 
i  chwi  ddyoddef  Uawer  dros  Grist  a'i  achos,  ond  yn  Ue  hyny  byẅ 
mewn  moethan  yr  oeddych!  Ni  ddadguddiwyd  hyn  ond  i  Ddeon 
Bangor  yn  1883.  Ysmaldod  î  Na,  na,  beddau  y  saint  a  hunasant  sydd 
yma,  a  thir  cysegredig !  Ond  sicrhâ  y  Deon  nad  yw  clerigwyr  y  dydd- 
iau  presennol  yn  ernd  nac  yn  gwneyd  drwg  rhwng  tenantiaid  a'u 
meistri  tiroedd.  FeUy !  "  Y  mae  hyn  yn  wir  [sef  eu  bod  yn  galon* 
agored  a  diniwed]  am  bedwar  ar  bymtheg  o  bob  ugain  o  honyntt" 
Nid  ydym  yn  dymuno  myned  yn  fanwl  i  fraäions;  y  mae  1300  o 
glerigwyr  yn  Nghymru,  ac  mae  65  o  rai  drwg  yn  nifer  Ued  fawr  mewn 
ffwlad  mor  fechan.  Adseinied  geirìau  y  Deon  yn  nghreigiau  Arfon,  a 
dyfirynoedd  Meirion,  Maldwyn,  a  Theifì,  a  chymydogaeth  y  "bedd 
mawr  "  yn  Llanaelhaiarn, — ac  oddiyno  i  Eosllanerchrugog. 

Gwemyddu  iV  lleiafrif. — Tra  yn  addef  lleiafrif  truenus  gwrandäwjr 
yr  Eglwys,  dadleua  ei  bod  yn  gweinyddu  mewn  bedyddio,  priodi, 
claddu,  afiechyd,  &c,  i  bawb.  Dywedai  Paul,  (<  Ni  anfonodd  Crist  fi  i 
fedyddio  ond  i  efengylu,"  ond  dy wed  yr  Eglwys,  "  Nis  medraf  efengylu 
ond  yr  wyf  am  fedyddio."  Pa  un  yw  amcan  penaf  Eglwys?  Peth 
arall  a  ddygir  i  brofi  nad  yw  Eglwyswyr  mor  Ueied  eu  nifer  yw  fod  yr 
etholwyr  Toriaidd  yn  1880  yn  fwy  nag  un  ran  o  saith.  Os  myn  brawf 
teg  yn  yr  etholfan,  cynnorthwyed  i  ëangu  yr  etholfraint  a  diddymu 


240  DEON   BANGOR  AB   DDADGYSYLI.TIAD    A  DâDWADDOLIAD. 

Ffaéleddau  And-eglwysyddiaeth. — Y  mae  yn  gostus, — y  mae  Ymneill- 
duaeth  850,000  o'r  trigolion  yn  costio  iddynt  £400,000  y  flwyddyn  o'u 
harian  eu  hunainj  hanner  pa  un  a  ystyria  y  Deon  yn  wastraff.  Ond  y 
mae  Eglwys  y  200,000  o'r  trigolion  yn  costio  £209,428  yn  flynyddol, 
nid  o'u  harian  eu  hunain,  ond  eiddo  y  wlad.  Buasai  yn  fwy  diogel  i'r 
Deon  beidio  son  am  wastraff.  Bai  arall  yw  f od  Ymneillduaeth  yn  rhedeg 
i  ddyled.  Ei  Uwyddiant  yw  yr  achos  o  hyny,  ac  y  mae  y  ddyled  yn 
cael  ei  chydnabod  yn  wyneb  agored,  a'i  thalu.  Y  mae  eglwysydd 
weithiau  yn  gwybod  am  ddyled,  ond  yn  gyfrinachol,  ar  gyfrifoldeb 
personau.  Y  mae  dyledwr  anonest  yn  anfoesol ;  ond  y  mae  tyddynwr 
sydd  yn  perchen  tir,  ac  yn  gwystlo  er  mwyn  gwella  ei  dir  a'i  adeiladau 
yn  ddigon  gonest,  ac  yn  derbyn  symbyliad  i  weithgarwch.  Pe  buasai 
yr  Eglwys  yn  weithgar  a  Uwyddiannus,  fel  Ymneillduaeth,  buasai  raid 
iddi  hithau  fenthyca,  neu  gael  arian  gan  y  Llywodraeth !  Bai  arall  ar 
Ymneillduaeth  y w  ei  bod  yn  "  chwanegu  dynion  gweinidogaethol  ac  yn 
lleihâu  nerth  gweinidogaethol."  A'n  helpo  ni!  Pa  gawr  gweinidog- 
aethol  gododd  yr  Eglwys  er's  canrif  a  hanner,  a  pha  enwad  Ymneillduol 
yn  Nghymru  sydd  wedi  bod  heb  ei  gewri  yn  y  gorphenol  a'r  presennol ! 
Gwyddom  am  bregethwyr  da  yn  yr  Eglwys,  ond  am  "  nerth  "  y  mae  yn 
ddigon  main  yn  y  pen  uchaf,  ac  yn  myned  yn  feinach  feinach  fel  yr  eir 
i  flaen  y  gynffon.  "  Newynu  gweinidogaeth  yw  darostwng  ac  anf oesoli 
gwlad,"  medd  y  Deon  eto.  Wel  dyma  hi  Ni  chly  wsom  am  bregethwr 
Ymneillduol  yn  marw  o  newyn;  nid  ydynt  yn  cael  helaethrwydd 
moethau  fel  rhai,  ond  cànt  yr  addewid,  "Ei  fara  a  roddir  iddo  a'i  ddwfr 
fydd  sicr."  Ymattaliwn  rhag  desgrifio  yr  hyn  sydd  yn  bod  yn  yr 
Eglwys!  Bai  arall  ar  Ymneillduaeth  yw  ei  bod  yn  amddifadu  yr 
Eglwys  o'r  talentau, — "  dylasai  morfilod  y  pulpud  Anghydffurfiol  fod  yn 
urddasolion  uchel  yr  Eglwys,  yn  ein  lle  ni  bobl  annheilwng."  Wrth 
gwrs,  "ysmaldod"  yw  hyn.  Cafodd  yr  Eglwys  y  genedl,  ond  collodd 
hi.  Dyna  paham  y  cyhuddir  hi  o  fethu  cyrhaedd  ei  hamcan,  am  iddi 
ollwng  ei  gafael  o'r  genedl,  ac  nas  gall  ei  chael  yn  ol.  Methu  a  wnaeth 
fel  y  mae ;  oni  fyddai  yn  well  iddi  gynnyg,  i  weled  beth  allai  wneyd  ar 
ol  cael  rhyddid  y  Dadgysylltiad  ì 

Pwy  gaiff  y  ìmdd  o'r  Dadgysylltiad  ? — Dyma'r  cwestiwn  olaf  a  ofyna. 
Oni  ddywedodd  na  ddylid  appelio  at  gymhelliadau  heb  fod  o'r  dosbarth 
uchaf  ac  ardderchocaf  ì  Paham  y  mae  efe  eto  yn  myned  i  son  am  elw 
neü  golled  ?  Os  y w  Dadgysylltiad  yn  gyfiawn,  dylid  ei  gael,  costied  a 
gostio.  A  golledid  y  tlawd  f  Nid  yw  gof al  anhunanol  yr  Eglwys  am 
y  tlawd  yn  hynod  o  amlwg,  ac  y  mae  y  tlawd  yn  bur  grafi  i  weled  lle  y 
bydd  ysbryd  plaid  yn  ymwthio.  A  ennillai  y  ffermwr  ì  Teifl  y  Deon 
iddo  sylw  camarweiniol  trwy  ddyweyd  hanner  gwir.  Dywed  y  byddai 
yn  rhaid  i'r  ffermwr  dalu  y  degwm  wed'yn  i'r  meistr  tir  yn  y  rhent 
Gwir,  ond  ni  ddy  wedodd  y  byddai  gan  y  Lly  wodraeth  swm  enfawr  o 
arian  iV  ddefnyddio  i  arbed  y  trethi.  Y  mae  gan  y  ffermwr  dri 
gofynwr,  sef,  y  meistr  tir,  y  person  a'r  trethgasglydd.  Y  mae  y  meistr 
tir,  trwy  dalu  swm  o  arian,  yn  prynu  ymaith  y  person,  ac  yn  cymeryd 
ei  le  yn  ei  ofyn  ar  y  ffermwr.  Dyna  y  cam  cyntaf.  Ý  mae  un  ran  o'r 
swm  a  dalwyd  gan  y  meistr  tir  yn  myned  i  ddigolledu  y  person,  ac  y 
mae  y  rhan  araU  yn  myned  i  boced  y  tretìigasglydd,  i  beri  fod  ei  ofyn 
ef  yn  llai  ar  y  ffermwr.     Dyna  yn  fyr  hanes  y  drafodaeth.     Mae  yn 


DEON   ÖANGOR   AB   DDADGYSYLLTIAD  A   DALWADDOLIAD.  241 

wir  y  byddai  pryniad  y  degwm  yn  peri  ychwanegiad  cyfatebol  yn  y 
rhent,  ond  byddai  ycyfanswm  gweddill,  wedi  talu  pob  gofynion,  at  ysgafnhâu 
beichiau  y  wlad. 

Mewn  llythyr  yn  y  lÀwrpool  Mercury  addewir  i  ni  ddarlith  eto  ar 
"Ddiwygiad  Eglwysig  ac  undeb  crefyddol  yn  Nghymru,"  ond  yn 
niweddglo  yr  araeth  cawn  awgrymiad  o'r  ffordd  i  gael  undeb— sef, 
dyfod  i  gymuno  i'r  Eglwys  unwaith  yn  y  flwyddyn,  a  gwrandaw 
"adrodd  pregethau"  yn  y  Capeli  ar  adegau  eraill.  Cynllun  Utopaidd ; 
oblegid  fel  y  cyfeiriasom  at  yr  hyn  a  ddywedai  y  Deon  Alford,  y  mae 
y  cyfryw  ddiwygiad  ac  undeb  yn  anmhosibl  tra  y  byddo  cysylltiad 
rhwng  yr  Eglwys  a'r  Wladwriaeth.  Os  y w  y  Deon  o  ddifrif  am  undeb, 
gallai  ddangos  hyny  trwy  ymdrechu  am  y  Dadgysylltiad  f el  y  symuder 
y  prif  rwystr  oddiar  y  ffordd. 

Beth  am  yr  araeth,  bellachî  Fel  amddiffyniad  i'r  Eglwys  yr  oedd 
yn  fethiant  aruthr;  pob  ymresymiad  yn  tori  i  lawr,  a  phob  erfyn  a 
arferodd  yr  areithydd  yn  troi  yn  ei  erbyn  ei  hun.  Os  nad  oes  amddi- 
fiyniad  gwell  iddi*  y  mae  ei  thynged  wedi  ei  selio  yn  ddiddadl.  Mewn 
ystyr  arall,  yr  ydoedd  yn  fwy  o  fethiant  fyth.  Ni  chafodd  Ymneilldu- 
aeth  Cymru  erioed  y  fath  sarhâd,  a  hyny  gan  un  o  urddasolion  yr 
Eglwys.  Y  mae  yr  araeth  yn  golofn  o  erhdigaeth  ynddi  ei  hun — yn 
gorffoliad  eglur  a  diammheuol  o'r  ysbryd  sydd  yn  nodweddu  crefydd 
sefydledig.  Ac  wedi  y  cwbl  dyweyd  mai  "ysmaldod  "  ydoedd  1  "  Nid 
oes  genyf  deimlad  personol  cryf  ar  y  cwestiwn,"  meddai.  Gyda  holl  yni 
ei  feddwl  ac  urddas  ei  swydd,  yn  dyfod  ar  y  llwyfan  i  gellwair,  pan  yn 
ymdrin  â  phwnc  sydd  yn  daí  cysylltiad  â  buddiannau  uchaf  y  genedl ! 
Nid  oedd  yr  holl  ymadroddion  cryfion  ond  chwareu  interlude  o  flaen  y 
cyhoedd !  Ni  f u  neb  oV  DadgysyUtwyr  erioed  yn  euog  o  hyn.  Wrth 
iddynt  fyfyrio,  ennyna  tân,  a  Uefarant,  a  theimlant  eiddigedd  cryf  dros 
burdeb,  a  chrefydd  Mab  Duw.  Os  oedd  Deon  Bangor  am  gymeryd 
plaid  yn  y  ddadl  ar  bynciau  mor  annhraethol  bwysig,  dylasai  deimlo, 
a  theimlo  yn  gryf,  neu  fod  yn  ddystaw.  Y  mae  yr  araeth  hon  a'r 
llythyr  a'i  düynodd,  wedi  gwneyd  mwy  i  brysuro  y  DadgysyUtiad  yn 
Nghymru  na  dim  a  wnaed  er  ys  blynyddoedd  lawer;  a  phan  yr 
adroddir  hanes  y  cwestiwn,  wedi  ei  derfynu,  rhoddir  Ue  mawr  i'r  Deon 
a'i  araeth,  a  chofir  am  y  rhan  a  gymerodd  ynddo,  mae  yn  debyg,  am 
raì  oesau. 

J.  Eiddon  Jones. 


A  FYNWCH  CHWITHAU  HEFYD  FYN'D? 

"  A  fynwch  chwithau  hefyd  fyn'd  ? " 
Gofynai  'r  Athraw  i'w  ddysgyblion, 
Wrth  wel'd  y  dorf  âg  ysgafn  droed 
Yn  symud  fel  y  llon  awelon. 

"  At  bwy  ? "  gofynent  yn  gyfrrous, 
At  bwy,  0  Athraw  anghymharol  ì 
T>  oes  neb  yn  dysgu  fel  Tydi, 
Mae  'th  wersi  'n  fy wyd  tragy  wyddol ! " 

"  At  bwy  î "  fel  rhyw  gynhyrfus  dòn 
A  redai  dros  y  graig  yn  uchel ; 

Y  Graig  orweddai  dan  y  llif, 

I  ddal  y  pwysau  'n  dawel,  dawel ! 

Fel  tad,  pan  f ydd  ei  anwyl  rai 

Mewn  dyeithr  fan  yn  dechreu  crwydro— 

Ymguddia,  nes  rhoi  braw  i'w  bron, 
Er  nad  y w  ond  cymeryd  arno. 

O  Athraw  Dwyfol !  mae  ei  lais 

Yn  deffro  serch  a  chydymdeimlad ; 
Uef  Cariad  yma  yw  y  llef, 

A'r  adsain  sydd  yn  adsain  Cariad. 

Pa  Athraw  fu  mor  lawn  o  swyn  î 

Pa  dad  ro'i  gwestiwn  mor  drydanol  % 
Màe  fel  y  fellten  lawn  o  wefr 

Yn  creu  y  daran  gyfatebol. 

Fel  serchog  fam,  pan  chwydda  'i  bron, 

Yn  gwasgu  'i  heilun  at  ei  chalon ; 
A'r  mebyn  yntau  'n  dal  ei  lon'd 

Ö  ddiniweidrwydd,  i'r  ymylon. 

Fel  awel  chwythai  dros  yr  ardd 

Ar  doriad  gwawr  ryw  hyfryd  forau, 
Wrth  ysgwyd  dail  y  rhosyn  coch 

Yn  deffro  swyn  ei  beraroglau. 

Y  rhosjrn  huna  'n  f wyn  drachefn, 
A'i  bwys  ar  fraich  yr  awel  hyi ìyd : 

Ac  felly  huna  'r  dysgybl  llon 

A'i  ben  ar  ddwyfron  ei  Anwylyd ! 

Glan  Collen. 


NODIADAU    LLENYDDOL. 

Natural  Liw  tn  the  Spirüual   World.    By   Henry   Drummond,   F.R.S.E., 
F.G.S.    Seveotb  Edition.     London  :  Hodder  and  Stoughton. 

Y  mae  hwn  yn  un  o'r  llyftau  pwysicaf  sydd  wedi  ymddangos  er  ys  llawer  o  amser, 
ac  y  mae  yn  debyg  o  aìael  argraff  ddofn  a  iachusol  ar  feddylian  dynion  dros  dymmor 
maith.  Da  genym  weled  ei  fod  eisoes  yn  ei  seithfed  argraffiad.  Mae  ei  deitl,  "  Deddf 
Naturiol  yn  y  Byd  Ysbrydol,"  yn  taro  yn  ddyeithr,  ac  yn  peri  ymholiad,  Beth  a 
allai  y  fath  beth  fod  ?  Ond  ni  raid  i'r  darllenydd  ond  cymeryd  ychydig  hamdden  na 
chaiff  eglurhâd  ar  y  dirgelwch,  ac  odid  fawr  na  theimla  fod  egwyddor  y  llyfr  yu  ym- 
agor  arno,  i  fesur  helaeth,  fel  dadguddiad,  ac  yn  tywallt  goleuni  ar  diriogaethau  oedd 
yn  orchnddiedig  gan  dywyllwch  mawr. 

Mae  y  tebygolrwydd  rhwng  y  byd  naturiol  a'r  byd  ysbrydol — y  pethau  a  weiir  a'r 
pethan  nî  welir — wedi  bod  erioed  mor  amlwg,  fel  y  mae  dynion  ymhob  oes  yn  siarad 
am  y  naill  mewn  ymadroddion  syddf  yn  yr  hyn  a  olygid  yn  ystyr  briodol,  yn  perthyn 
i'r  llall.  Trwy  ddammeg  ac  aralleg,  cyffelybiaeth  a  chymharíaeth,  yr  ydys  yn  bar- 
bâua  yn  cael  fbd  pethau  y  byd  hwn  yn  gwasanaethu  yn  rbagorol  i  ddangos  pethau  y 
byd  aîall.  Ac  er,  i  lawer  o  feddylian,  nad  ydyw  y  byd  anweledig  ond  anhawdd  ym- 
a|lyd  ynddo  m,ewn  cymhariaeth  i  sylweddolrwydd  diammheuol  y  byd  gweledig  sydd 
o'n  hamgylch,  eto  y  mae  y  rhai  sydd  wedi.  myned  yn'ddyfnach  i'r  gyfrínach  yn  dyfod 
i  ddeall  yn  well,  ac  yn  cael  mai  y  ddaear  a'i  phethau,  wedi  y  cwbl,  ydyw  y  cyagod, 
ac  mai  y  byd  arall  ydyw  byd  y  sylweddau  tragywyddol.  Ond  mae  y  tebygolrwydd 
rbyngddynt  yn  dyfod  yn  dra  amlwg,  ac  yn  peri  i  ddyn  gydymdeimlo  âg  ymofyuiad 
awgrymia^ol  yr  angel  yn  Milton,— , 

Whatifearth 
Be  but  the  shadow  of  heaven,  and  things  therein 
Each  to  other  like.more  than  on  earth  is  thought  ? 

^c  heblaw,  awgrymn  addysgiadan  yn  y  ffordd  a  grybwyllwyd,  y  mae  y  tebygolrwydd 
tiwn,,  yn  y  ffordd  o  gyfatebiaeth,  ac  yn  arbenig  yn.  llaw  Butler,  wedi  profi  yn  dra 
gwasanaethgar  mewn  ateb,  nen  o  leiaf  roddi  taw  ar  wrthddadleuon.  Gan  mai  yr  nn 
ydyw  Duw  natur  ag  sydd  wedi  dadguddio  ei  feddwl  i  ni  yn  ei  Air,  ni  fyddai  ond 
rhesymol^  chwedl  Origen,  i  ni  ddysgwyl  cyfarfod  yx  nn  math  o  anhawsderan  yn  y 
naill  diriogaeth  ag  sydd  mor  amlwg  yn  ein  hamgylchynn  yn  y  llall.  Fa  mor  ddyrys 
bynag  ydyw  y  pethan  a  ddygir  ger  ein  bron  yn  y  dadgnddiad,  nid  ydyw.  hyny,  o 
leiaf,  yn  ddigon  o  reswm  dros  en  gwrthod,  gan  nad  ydyw  yr  anhawsder  ond  yn 
hollol  o'r  nn  natnr  ag  a  welwn  yn  y  pethan  sydd  o'n  hamgylch  yn.  barhjìns.  Ond 
yn  hyn  oll  nid  ydys  yn  ymwneyd  ond  àg  ymddangosiadan,  nen  pJienomena ;  mae  y 
naill  beth  yn  debyg  i'r  peth  arall,  ac  am  hyny  fe  all  y  ffansi  nen  y  rheswm  dynn  en 
caagliadan  fel  y  byddont  yn  dewis,  heb  i  wyddoniaeth,  fel  y  cyfryw,  deimlo  eu  bod 
yn  siarad.â  hi  o  gwbl.  Ond  y  mae  yr  adeg  yma  yn  hanes  y  byd,  mewn  ystyr 
arbenig,  yn  gyfnod  gwyddoniaeth.  Ni  osodir  ond  ychydig  bwys  ar  ymddangos- 
iadan,  a  phnr  ddigyfrif  ydy  w  unrhy  w  ddychymygion  a  ltinir  mewn  ffordd  o  geisio 
rhoddi  cyfrif  am  danynjt,;  mae^.rj^<lça^_trefn  a4os])arth .^     ymddangosiadau, 


244  NODIÁDAD    LI.ENYDDOL. 

a  chael  allan  y  ddeddf,  neu  y  deddfan,  sydd  yn  eu  llywodraethu.  Ni  fa  adeg  yn 
holl  hanes  y  byd  pan  delid  y  fath  warogaeth  i'r  drychfeddwl  o  ddeddf,  ac  y  gwneid 
y  fath  ymdrechion  i  gael  allan  y  deddfaa  sydd  yn  llywodraethn  pob  peth.  Ao 
ymhellach,  ymysg  y  llîaws  o  ddeddfaa  y  ceir  en  bod  yn  gweithredu,  fe  grynhoir  peth 
anferth  o  feddwl  a  llafnr  ar  yr  ymdrech  i  gael  o  hyd  i'r  nn  ddeddf  fawr,  nen  yr 
nnoliaeth  mewn  nerth  a  threrh  a  allai  fod  yn  gyffredin  iddynt  oll.  Yr  ydym  yn 
barhâns  yn  ymofyn  am  "yr  nn  ymysg  y  Hîaws,"  ac  ni  ellir  ein  boddloni  heb  g&el 
allan  ystyr  a  rheswm  pob  peth  yn  y  ddeddf  sydd  yn  esbonio  ei  fodolaeth  ac  yn 
rhoddi  cyfrif  am  ei  weithrediadaa.  Ac  yn  y  fan  yma  bellach,  y  mae  yr  anghydfod 
arbenig  rhwng  gwyddoniaeth  yr  oes  a  chrefydd  ddadgaddiêdig.  Y  mae  ymryson  y 
màa  "gysoniadau"  wedi  rhedeg  ei  gwrs,  ac  ni  feddylir  mwyach  am  osod  nemawr  o 
bwys,  y  naill  ochr  na'r  llall,  ar  y  cysoodeb  nen  yr  anghysondeb  a  allai  fod  rhwag 
ffeithian  gwyddoaiaeth  a  dadganiadau  y  dadguddiad.  Mae  y  rhyfel  wedi  ei  chario 
yn  llawer  pellach  erbya  hyn,  a'r  cwestiwn  sydd  i'w  benderfynu  ydyw,  A  oes  lle  o 
gwbl,  mewn  byd  Ue  y  gwelwn  fod  ei  bobpeth  dan  lywodraeth  deddf  natoriol, 
grefydd  sydd  yn  son  am  fyd  nad  ydyw  yn  ymddangos  fod  deddf  naturiol  o  gwbl  yn 
gallu  rhoddi  ei  throel  i  lawr  ynddo  ?  Tra  y  mae  pobpeth  arall  yn  cymeryd  en  lle 
yn  nhrefn  naturiol  y  bydysawd,  y  mae  crefÿdd  fel  pe  byddai  yn  sefyll  o'r  neilldn 
mewn  nnigrwydd  eithriadol,  fel  pe  na  byddai  yn  perthyn  i'r  byd  hwn.  Pe  gellid 
cael  y  fath  beth  a  sylfon  wyddoool  i  grefydd,  fe  ellid  ei  derbyn  ;  ond  gyda  hi,  yn  anad 
pobpeth,  fe  ymddeogys  fod  hyny  yn  eisiau.  "  Wrth  wyddoniaeth,"  meddai  Huxley, 
"yr  wyf  yn  deall  pob  gwybodaeth  sydd  yn  gorphwys  ar  brawf  ac  ymresymiad  o 
nodwedd  gyffelyb  i'r  hyn  a  hawlia  ein  cydsyniad  â  gosodiadan  gwyddonol  cyffredin ; 
ac  os  gall  rhywun  wneyd  yn  dda  yr  haerìad  fod  ei  ddnwinyddiaeth  yn  gorphwys  ar 
brawf  digonol  ac  ymresymiad  teg,  yns  ymddeagys  i  mi  y  rhaid  i'r  cyfry  w  duwinydd- 
iaeth  gymeryd  ei  lle  fel  rhan  o  wyddoniaeth."  Sonia  Emerson  ei  fod  unwaith  yn 
ymddyddan  â  chenadwr  zelog,  ac  yn  dang  »8  iddo  nad  oedd  ei  gredo  â  saü  iddo  yn  ei 
brofiad  ef,  ac  i'r  cenadwr  ateb  :  "  Nid  ydyw  felly  yn  eich  profiad  chwi,  ond  y  mae 
felly  yn  y  byd  arall."  Ond  atebai  yutia,  <(Byd  arall !  Nid  oes  byd  arall.  Mae 
Duw  yn  un  ac  yn  hollbresennol ;  naill  ai  yma  nen  nid  yn  nnlle  arall  y  mae  yr  holl 
ffaith."  Bfae  yn  debyg  nad  allai  y  cenadwr,  druan,  ddattod  y  cwlwm,  ac  felly  fe 
ad&wyd  y  ddau  yn  eu  penbleth.  A  dyma  yr  anhawsder :  profi  mai  y  byd  hwn  hefyd 
ydyw  y  byd  arall,  ac  fud  deddf  naturiol,  yr  ymddengys  ei  sêl  mor  amlwg  ar  holl 
weithrediadau  Natur  yn  y  byd  hwn,  yn  cyrhaedd  hefyd  i'r  byd  hwnw. 

A  dyma  y  dyrysbwnc  yr  ymgymerodd  Proffeswr  Drummond  à'i  egluro,  ac  y  mae 
hefyd,  dybygem,  wedi  bod  yn  hynod  o  lwyddiannus  i  wneyd  hyny.  Dywed  yn  ei 
ragymadrodd  iddo  gael  y  fraint  dros  rai  blynyddoedd  o  anerch  yn  rheolaidd  ddan 
ddosbarth  tra  gwahanol  o  wrandäwyr,  ac  ar  faterion  tra  gwahanol.  Yn  yr  wythnos 
darlithiai  i  ddosbarth  o  efrydwyr  ar  y  gwyddorau  naturiol,  ac  ar  y  Sabbothau  anerchai 
wrandäwyr,  yn  benaf  o'r  dosbarth  gweithiol,  ar  faterion  o  natur  foesol  a  chrefyddoL 
Ymddangosai  ei  sefyllfa  i  rai  o'i  gyfeillion  yn  dra  dyrys,  er  nad  ymddangosai  yn 
gymaint  felly  iddo  ef.  Ar  y  dechreu  deuai  dros  yr  anhawsder  trwy  gadw  y  ddau 
ddosbarth  o  faterion  ar  wahâa,  fel  pethau  nad  allai  fod  ddim  cymundeb  na  pherthynas 
rhyngddynt.  Yn  raddol,  fodd  bynag,  fe  gafodd  fod  canolfur  y  gwahaniaeth  yn  ym- 
ddattod,  a'n  bod  yn  rhedeg  i'w  güydd,  er  heb  golli  dim  o'u  hanfodion  gwahaniaethol. 
Fe  welai  fod  y  cyfhewidiad  yn  cymeryd  Ue  yn  benaf  yn  yr  adran  a  berthynai  i  gref- 
ydd,  a  chafodd  ei  hun,  braidd  yn  ddiarwybod,  yn  dysgu  gwirioneddau  y  byd  ys- 
brydol  bron  yn  nhermau  gwyddoniaeth  naturioL  Fe  welai  fod  rhywbeth  llawer  mwy 
na  thebygolrwydd  a  chyfatebiaeth  rhwng  y  ddan  ddosbaith  o  bethan,  en  bod  mewn 
gwirìonedd  yn  gwneyd  wi  deyrnaa — 

The  great  below  clenched  by  the  great  above,— 


NODIÀDAÜ   LLENYDDOL.  245 

a'r  nn  D  ledf  Naturiol  mewn  gweithrediad  ya  y  naill  a'r  ilall.  Yr  oedd  y  dargan- 
fyddiad  yn  peri  chwyldroad  yn  ei  holl  syniadan ;  ond  wrth  barhàn  mewn  symledd  a 
dwfn  feddylgarwch  i  syllu,  fe  welai  y  chwalfayn  ymffurfio  yn  fyd  mawr  ac  ardderchog, 
a  Deddf  yn  ei  galln  a'i  gogoniant  yn  teyrnasu  dros  y  cyfan.  Tn  lle  gorfod  dysgn 
crefydd  fel  "  yr  eithriad  mawr  "  i  holl  drefn  gweithredoedd  Duw  yn  y  byd  naturiol, 
yr  ydoedd  beÚach  yn  gweled  ei  bod  hithan  hefyd  dan  lywodraeth  yr  nn  deddfan,  ac 
felly,  tra  heb  golli  dim  o'i  mawredd  ysbrydol,  yn  derbyn  prawf  newydd  o'i  dilys- 
rwydd ;  a  gwelai  hefyd  fod  y  nerthoedd  y  tybid  o'r  blaen  en  bod  yn  wrthwynebol 
iddi,  bellach  yn  cydwasanaethu  i'w  heglnro  ac  i'w  gogoneddu.  Wrth  gael  pethan  yn 
y  llinell  arbenig  yma  o  ymchwiliad  yn  dadblygn  ac  yn  cymeryd  en  ffurf,  fe  welai  fod 
y  gwirionedd  o  gyfatebiaeth  deddf  yn  y  ddan  fyd,  ar  wahân  i  gyfatebiaeth  ymddangos- 
iadan,  yn  profì  yn  dra  gwerthfawr.  (1)  Cyfarfyddai  à  galwad  wyddonol  yr  oes.  (2) 
Dygai  i  grefydd  yn  ymaferol  fwy  o  eglurder.  (3)  Parai  i  dduwinyddiaeth,  yn  lle 
gorphwys  yn  nnig  ar  awdurdod,  orphwys  yr  nn  mor  wirioneddol  ar  natur  hefyd. 
Mae  y  byd  yn  apelio  at  ddeddf  natnriol ;  at  ddeddf  naturiol  y  caiff  fyned.  Mae 
dynion  yn  gwaeddi  aín  i  bethan  y  byd  ysbrydol,  os  ydynt  yn  bethau  gwirioneddol, 
gael  en  dysgu  iddynt,  nid  mewn  gosodiadau  arddansoddol  nad  allant  ymaflyd  yn- 
ddynt,  ond  mewn  ffurfiau  a  ddeallant  ac  y  mae  yn  hawdd  en  profi ;  yn  ol  y  drefn 
yma  fe  wneir  hyuy,  ac  fe  ddangosir  fod  dysgeidiaeth  ddofn  a  phellgyrhaeddol  Syl- 
faenydd  Cristionogaeth  yn  arbenig  gyfoethog  ac  awgrymiadol  yn  y  wedd  yma.  Fe 
rwgnechir  nad  oes  genym  ddim  ond  awdurdod  i'w  ddwyn  ymlaen  fel  gwarant  dros 
gorff  o  ddysgeidiaeth  sydd  yn  hawlio  ar  ein  rhan  ymostyngiad  na  feddylir  yn  unlle 
arail  am  ei  gyffelyb ;  ond  yma  fe  geir  fod  Natur  hefyd  yn  dysgu  yr  un  peth,  ac  felly 
yn  dwyn  ei  thystiolaeth,  ac  nid  gyda  bloesgni  gwefusau,  i  ddysgeidiaeth  yr  awdurdod. 
Mae  deddf  naturiol  yn  cyrhaedd  y  byd  ysbrydol  hefyd,  yr  un  modd  ag  y  mae  yn 
teyrnasu  trwy  yr  oll  o'r  byd  hwn. 

Mae  yr  wrthddadl  yn  naturiol  yn  ymgodi,  Gan  fod  defnydd  y  bydoedd  naturiol 
ac  ysbrydol  mor  wahanol,  y  rhaid  eu  bod  dan  ddeddfau  gwahanol.  Ynglŷn  â  hyn 
cawn  ymdriniaeth  ragorol  ar  un  o  gasgliadau  gwyddonol  gwerthfawrocaf  yr  amser 
presennol,  sef  heblaw  fod  i  bobpeth  eu  deddfau,  fod  i  ddeddfau  hefyd  eu  deddf,  ao 
mai  deddf  y  deddfau  oll  ydyw  cydgysylltiad,  nen  contmuüy.  Fe  fu  amser  pan 
ddychymygid  bod  Natur  yn  ymhoffi  mewn  chwalfëydd,  cataclysms,  ao  yna  yn  ail 
ddechreu  trefh  newydd  ar  bethau.  Ond  erbyn  hyn  fe  ddeallir  yn  well,  ac  y  mae 
chwalfëydd  yn  ein  gwyddoniaeth  wedi  rhoddi  Ue  i  gydgysylltiad.  Mae  natur  yn 
ei  gweithrediadau  mawrion  yn  wn.  Mae  yn  wir  ein  bod  ni,  er  cyflensdra  i  ni  ein 
hnnain,  yn  ei  rhanu  i  wahanol  diriogaethau,  ao  yn  son,  dyweder,  am  ddadblygiad 
mewn  Llysienaeth,  ac  un  arall  mewn  Daeareg,  ac  un  arall  mewn  Seryddiaeth ;  ond 
nid  ydyw  hyn  oll,  a  llawer  yn  ychwaneg,  ond  un  gweitbrediad  syml  o  eiddo  Natur 
yn  y  cyfan.  Ao  felly  am  ei  holl  weithrediadan.  Can  belled  ag  yr  ydym  ni  yn 
gallu  ei  dilyn,  y  mae  hi  ymhob  man  yn  gyson  â  hi  ei  hunan,  ac  yn  gweithredu  yn 
gyffelyb.  Ac  y  mae  hyny  yn  ddigon  o  reswm  i  ni  dros  gredu  y  rhaid  ei  bod  yn 
gweithredu  yn  gyffelyb,  dan  gyffelyb  amgylchiadau,  mewn  cylchoedd  sydd  yn 
Uawer  rhy  bell  i  ni  allu  synied  yn  eu  cylch.  Yn  nghanol  y  myrddiwn  cynghan- 
eddion  sydd  yn  y  gwahanol  gylchoedd  yn  gwneyd  miwsig  y  greadigaeth,  y  mae  ei 
chynghanedd  fáwr  hi,  sydd  yn  cynnwya  y  cyfan,  ac  mewn  dnll  mor  ardderchog  yn 
"dadgan  gogoniant  Duw,"  yr  nn.  Cyfaddasa  ei  gweithrediadau  i  natur  pob  cylch, 
ond  yn  y  cylchoedd  oll  y  mae  ei  deddfau  hi  yn  aros  yn  ddigyfnewid.  Ac  am  y  byd 
ysbrydol  fe  geir  y  dybiaeth  fod  deddfau  gwahanol  yno  i'r  rhai  naturiol  sydd  ar  waith 
yma,  (1)  yn  annhebyg,  (2)  yn  afreidiol,  (3)  yn  anwybyddus.  Mae  gwahaniaeth 
mawr  iawn  rhwng  y  deyrnas  fwnawl  neu  anorganaidd,  a'r  un  fywydol  neu  organaidd. 
Ond  mae  Natur  yr  un  yn  y  naill  a'r  llall,  a'i  deddfau  yn  gweithredu  yn  gyffelyb. 
Paham  nad  all  f od  yr  nn  modd  yn  y  byd  ysbrydol  hefyd  ?  Mae  y  deyrnas  organaidd, 
1884.  Q 


246  NODIADAÜ    LLENYDDOL. 

mae  yn  wir,  heblaw  yn  cynnwys  yr  un  anorganaidd,  yn  cynnwys  hefyd  lawer  yn 
ychwaneg.  A'r  un  modd  y  mae  yr  nn  ysbrydol,  heblaw  yn  cynnwys  yr  nn  organaidd, 
yn  cynnwys  heryd  lawer  iawn  mwy.  Yn  mynwes  garedig  Natur  mae  y  mwy  yn 
cynnwys  y  llaî,  a'r  mwyaf  yn  cynnwys  y  mwy,  ac  y  mae  ei  deddf  dirion  hi  yn  cof- 
leidio  y  cyfan.  Nid  ymddyrchu  y  mae  y  mwnawl  i'r  bywydol,  ond  y  bywydol, 
wedi  ei  ddeffro  gan  anadl  Duw,  sydd  yn  gwneyd  y  mwnawl  yn  rhan  o  hono  ei  hun ; 
a'r  nn  modd  nid  ymddyrchu  i'r  yBbrydol  y  mae  y  bywydol,  ond  yr  ysbrydol,  wedi 
ei  "eni  o'r  Ysbryd,"  sydd  yn  cymeryd  iddo  ei  hun  ffurf  uchaf  y  bywydol :  ond  yn 
y  cyfan,  yn  ol  fel  y  maent  yn  gallu  ei  dwyn,  y  mae  Natur  yn  perì  i'w  deddf  weith- 
redu  yr  un  modd. 

Wedi  Arweiniad  raeistrolgar  sydd  jn  esbonio  egwyddor  y  gwaith,  fe  geir  un  ar 
ddeg  o  draethodau  nen  anerchiadan,  ymha  rai  y  dangosir  mewn  gwahanol  ffyrdd  fel 
y  mae  Deddf  Naturiol  yn  gweithredu  yn  y  Byd  Ysbrydol.  Mae  y  gyntaf  ar 
"Fywydgenedliad,"  Biogenesis.  Fe  dybid  ar  un  adeg  y  gallai  bywyd  ymffttrfio  o 
hono  ei  huD,  trwy  spontemeoua  generation.  Yn  lled  ddiweddar  fe  wnaeth  Di. 
Bastian  ymdrech  neillduol  i  ddangos  fod  hyny  yn  cymeryd  lle.  Erbyn  hyo  mae 
y  ddamcaniaeth  bono  wedi  Uwyr  ddiffodd,  a'r  grediniacth  na  ddaw  bywyd  ond  o 
fywyd,  neu  Fywydgenedliad,  a  defnyddio  geiriau  Husley,  "yn  orchfygol  ax  hyd 
yr  holl  linell  y  dydd  presennoL"  A  thra  yn  cydnabod  y  dymnnasai  fod  y  prawf 
fe!  arall,  fe  orfodir  Tyndall  i  ddyweyd,  "  Yr  wyf  yn  haeru  sad  oes  cerpyn  o  dystioi- 
aeth  arbrofiadol  y  gellir  ymddiried  ynddi  mewn  bod,  i  brofi  fod  bywyd  yn  ein  ham- 
ser  o  gwbl  wedi  ymddangos  yn  annibynol  ar  fywyd  blaenoroL"  Yr  un  modd  yn 
y  byd  ysbrydoL  "Yr  hwn  y  mae  y  Mab  ganddo  y  mae  Bywyd  ganddo."  Mae 
athroniaeth  yn  methn  taflu  dim  goleuni  ar  y  dirgelwch  pa  fodd  y  mae  dyn  i  gyr- 
haedd  sancteiddrwydd ;  ond  y  mae  gwyddoniaeth  yn  ei  esbonio.  Nid  all  y  gareg 
gyrhaedd  y  byd  orgacaidd,  a'r  un  modd  ni  all  yr  hyn  a  aned  o'r  cnawd  etifeddu  teyraas 
Dduw.  Y  mae  yr  athrawiaeth  o  adenedigaeth  felly  yn  dyfod  yn  hollol  wyddonoL 
Ar  un  modd,  yn  wir,  yr  athrawiaeth  am  dröedigaeth  sydyn,  y  mae  llawer  yn  watwar. 
"  Mae  y  Uinell  rhwng  y  byw  a'r  marw  yn  llinell  glir.  Pan  y  mae  gronyaam  mnrw 
Carbon,  Hydrogen,  Osygeo,  Nitrogen,  yn  cael  eu  cymeryd  i  fyny  gan  Fywyd,  mae 
yr  organiaeth  ar  y  dechreu  yn  bur  isel.  Nid  oes  iddo  end  ychydig  allnoedd. 
Ychydig  o  brydferthwch  sydd  ganddo.  Mae  tyfiant  yn  waith  amser,  ond  nìd  ydyw 
bywyd.  Daw  hwnw  mewn  eiliad.  Un  eiliad  30*  oedd  yn  farw ;  y  neeaf  yr  oedd  yn 
fyw.  Dyma  dröedigaeth,  y  'myned  trwodd,'  fel  y  geilw  y  Bibl  ef,  *o  farwolaeth  i 
Fywyd."'  Mae  yr  ail  anerchiad  ar  "Ddirywiad,"  Degeneration.  Yn  y  bywyd 
naturiol  y  mae  tri  pheth  yn  bosibl :  mantoliad,  neu  ei  gadw  fel  y  mae ;  perffdithiad ; 
dirywiad.  Anhawdd  iawn  ydyw  cadw  ar  linell  gul  mantoliad,  ac  os  nad  ydys  yn 
ymberffeithio,  nid  oes  dim  yn  bosibl  ond  dirywio.  Dangosir  yn  dra  dyddorol,  trwy 
hanesiaeth  naturiol,  fel  y  mae  adar  a  Uysiau,  i  ba  berffeithrwydd  bynag  y  gallai 
eu  bod  trwy  ymgeledd  ddynol  wedi  eu  dyrchafu,  eto,  es  gadewir  hwynt  iddynt  eu 
hunain,  yn  dychwelyd,  yn  ol  y  "prinoiple  of  rerersion  of  type,"  i'w  sefyllfa  wyllt. 
Ac  felly  yn  sicr  dyn  ;  er  derbyn  y  bywyd  newydd,  os  na  chedwir  ef  ya  barhâua  dan 
ymgeledd,  y  mae  yn  rhwym  o  ddirywio.  Felly  fe  geir  mewn  gwirionedd  bregeth 
hyned  o  effro,  ond  yn  tynu  ei  goleuni  e  gyfeiriad  na  fuasem  yn  meddwl  am  dnno, 
ar  y  testun,  <4Pa  fodd  y  diangwn  ni  os  esgeuluswn  iachawdwriaeth  gymsjmt?" 
Mae  y  twrch  daear  yn  treulio  ei  amser  dan  arwyneb  y  ddaear,  ac  felly  heb  wneyd  nn 
defnydd  o'i  lygaid ;  am  hyny  y  mae  Natur,  ac  mewn  ffordd  hollol  naturiol,  wedi 
mynu  ei  dial  trwy  ddwyn  eu  llygaid  oddiar  y  oreaduriaid  hyn.  Y  mae  yn  gwnejd  yr 
nn  modd  hefyd  &  rnai  pyagod  ydynt  yn  aros  mewn  ogofau  tywyll  yn  y  áyfnáer. 
**  A'r  nn  modd  yn  nnion  rhaid  i'r  llygad  ysbrydol  farw  a  choüi  ei  allu,  trwy  ddeddf 
naturiol  yn  unig,  os  dewisa  yr  enaid  rodio  yn  y  tywyllwch  yn  hytrach  na'r  gefenni." 
Fe  orchymynÎT  cymeryd  y  dalent  oddiar  y  gwas  anfuddiol,  ac  y  mae  Natur  yn 


NODIADAÜ    LLENYDDOT,.  247 

g^HHyd  hyny.  Mae  yr  anerçhiad  neaaf  ar  "Dyfiant,"  Orowih,  ac  y  mae  yn  bryd- 
ferth.  ac  awgrymiadol  iawn.  Y  testun  yw,  "  Ystyriwch  lili  y  maes,  pa  fodd  y  maent 
yo  tyfu."  Ymhob  tyfiant  y  mae  (1)  Rhyddid,  spontaneousness,  a  (2)  Dirgelwch. 
Ni  raid  ond  i  bethau  gael  eu  gosod  yn  ffordd  Natnr,  ac  y  mae  hi  mewn  rhyw  ddull 
anaragyfíredadwy  i  ni  yn  dwyn  oddiamgyleh  en  tyfiaut.  Felly  hefyd  yn  y  hyd  ya- 
brydol.  Y  mae  geiriau  Rusfciu,  a  ddyfynir,  yn  gosod  ger  hron  yn  hynod  glir  y 
ddamroeg  a'i  hystyr  :  "  Aî  nid  yw  y  prawf  o  Hawsder  ar  wyneh  y  gweithian  mwyaf 
mewn  bod  ?  Ai  nid  ydynt  yn  eglur  yn  dyweyd  wrthym,  nid  '  y  mae  ymdrech  fawr 
wedi  bod  yma/  ond  '  y  mae  gallu  mawr  wedi  bod  yma '  î  Nid  blinder  marwoldeb, 
ond  nerth  dwyfoldeb  sydd  genym  i'w  gydnabod  mewn  pobpeth  nerthol;  a  dyna 
ymron  y  peth  nad  ydym  yn  awr  un  amser  yn  gydnabod,  ond  yn  meddwl  ein  bod  i 
wneyd  pethau  mawrion  trwy  gymhorth  barau  haiarn  a  chwys.  Och  fi  ;  ni  wnawn 
ddim  y  ûordd  yna,  ond  colli  llawer  o'n  pwysau  ein  hunain." 

Yr  un  modd  y  mae  y  Proffeswr  dysgedig  a  galluog  yn  trin  y  fath  faterion  a  Death, 

MortifUation,  Memal  Life,    Enẁronment,   Oonformity  to   Type,   Semiparasüism9 

Parasitism,  Olassification.     Yn  y  cyfan  fe  geir  y  wyddoniaeth  fwyaf  addfed,  a  hono 

yn  cael  ei  dysgu  gan  un  sydd  ei  hunan  wedi  astudio  Natur  gyda  gofal  a  chariad. 

Ac  yn  yr  hoil  drafodaetb.au  gwyddonol  fe  geir  fod  gwirioneddau  ysbrjdol  mawrion 

yc    ymwthio    i'r    golwg,    nid  trwy    gyfriniaeth  a  ffansi,  neu  yn  nerth  dychymyg 

barddonol,  ond  yn  ngoleuni  deddf  sydd  yn  amlwg  yr  un  yn  y  byd  ysbrydol  ag  yn  y 

byd  naturioL     Mewn  gair  fe  ddangosir,  yn  ol  geiriau  Huxley,  "fod  duwinyddiaeth 

yn  gorphwys  ar  brawf  digonol  ac  ymresymiad  teg,"  ac  yn  ol  y  gweddill  o'i  frawddeg, 

hawlir  "y  rhaid  i'r  cyfryw  dduwinyddiaeth  gymeryd  ei  lle  fel  rhan  o  wyddoniaeth." 

Mae  drychfeddwl  mawr  y  llyfr,  yr  hwn  a  weithir  allan  o'r  dechreu  i'r  diwedd  gyda'r 

fath  nerth  a  phrydferthwch,  yn  dyfod  yn  ddadl  newydd  o  rymusder  a  gogoniant 

neillduol  dros  ddwyfoldeb  Cristionogaetb,  ac  ar  yr  uu  pryd  yn  tywallt  goleuni  mawr 

ar  ei  gwirioneddau.     Âc  y  mae  yn  dra  dyddorol  fod  hyn  olL  yn  cael  ei  ddwyn  allan, 

ac  yn  y  fath  gyfoeth  ac  eglurdeb,  o  diriogaeth  ag  yr  oedd  llawer  wedi  hen  gymeryd 

yn  ganiataol  fod  y  gagendor  rhyngddi  â  chrefydd  y  Bibl  yn  un  nad  ellid  myned 

drosto  o  gwbL     "  Allan  o'r  bwytäwr  y  daeth  bwyd,  ac  o'r  cryf  y  daeth  allan  felusdra." 

Ni  raid  i  ni  ychwanegu  y  cai  ein  darllenwyr  y  llyfr  hwn  yn  drysor  hynod  o  werth- 

fawr.     Ei  bris  ydyw  7s.  6c. 

The  Lorfis  Prayer:  a  Practieal  Meditation.     By    Newman    Hall,    Ll.B. 
Edinburgh  :  T.  &  T.  Clark. 

Mae  awdwr  parchus  y  llyfr  hwn  wedi  bod  yn  liwyddiannus  mewn  amryw  weithiau 
sydd  yn  fagwriaetbol  i  grefyddolder,  ac  y  mae  rhai  o  honynt  wedi  cael  Uedaeniad  tra 
helaeth,  ac  yn  ddiammeu  wedi  bod  yn  foddiou  i  wneyd  Uawer  o  lês.  .  Mae  y  Uyfr 
hwn,  gallem  feddwl,  yn  cynnwys  mater  a  ddarparai  i'w  osod  o  bryd  i  bryd  o  flaen 
ei  bobl  yn  ei  weinidogaetb,  ac  yn  ffurfio  yn  ei  gyfanrwydd  ymdriniaeth  gyflawn  a 
rhagorol  ar  Weddi  yr  Arglwydd.  Nid  ydyw  yr  awdwr  yn  ceisio  osgoi  materion  sydd 
eiaoes  yn  y  naill  ffordd  neu  y  llall  wedi  eu  hegluro  yn  helaeth  ynglŷn  â'r  Weddi 
ardderchog  hon,  am  y  rheswm  y  buasai  felly  yn  colli  mewn  defnyddioldeb  fwy  nag  a 
ennülasid  mewn  gwreiddiolrwydd.  "Y  mae  pob  oes,"  meddai,  **yn  cael  ei 
chyfoethogi  drwy  etifeddiaeth.  Mae  yr  afon  yn  dyfod  yn  llawnach  po  bellaf  y  rhed." 
Ond  fel  "ysgrifenydd  wedi  ei  ddysgu  i  deyrnas  nefoedd"  y  mae  yn  "dwyn  allan  o'i 
drysorau  bethau  newydd  a  heu."  Ar  y  dechreu  argreffir  y  weddi  yn  ei  dwy  ffurf  o'r 
Bevised  Yersion.  Yn  ol  Matthew  (vi.  9—13) :  "  Ein  Tad  yr  hwn  wyt  yn  y  nefoedd. 
Sancteiddier  dy  Enw.  Deled  dy  deyrnas.  Gwneler  dy  ewyllys,  megys  yn  y  nef, 
felly  ar  y  ddaear.  Dyro  i  ni  heddyw  ein  bara  beunyddiol.  A  maddeu  i  ni  ein 
dyledion,  megys  y  maddeuasom  ninnau  i'n  dyledwyr.     Ac  na  ddwg  nii  biofedigaetb, 

Q  2 


248  N0DIADAU   LLENYDDOL. 

eithr  gwmred  ni  rhag  yr  un  drwg."  Ac  yn  ol  Lnc  (zî.  2—4) :  "Dad,  sancteiddier 
dy  Enw.  Deled  dy  dayrnas.  Dyro  i  ni  o  ddydd  i  ddydd  ein  bara  beunyddiol.  A 
maddeu  i  ni  ein  pechodau  ;  canys  yr  ydym  ninnan  ein  hnnain  hefyd  yn  maddeu  i 
bob  nn  sydd  yn  ein  dyled.  Ac  na  ddwg  ni  i  brofedigaeth."  Ac  yn  ngolen  y  frarfiaa 
cyweiriedig  hyn  yr  ymdrinir  trwy  y  Uyfr  â'i  gwahanol  ranau.  Fe  wneir  defnydd  da 
o'r  cyfoeth  o  fater  sydd  yn  llenyddiaeth  yr  eglwys  er  tafln  golenni  ar  y  Pader,  a 
chymhwysir  y  cyfan  gyda  doethineb  ac  eneiniad  at  yr  amcan  nchel  o  feithrin  defosiwn 
yn  ysbryd  y  darllenydd.  Mae  yn  llyfr  hyfryd  i'w  ddarllen,  ac  anhawdd  iddo  beidio 
gadael  y  neb  a'i  darlleno  yn  fwy  o  weddîwr.  Wrth  sôn  am  lwyddiant  y  deyrnas,  y 
mae  yn  dangos  mor  ymarferol,  hyd  yn  nod  yn  ei  ystyr  eangaf,  ydyw  y  deisyfiad  am 
iddi  ddyfod ;  ac  ynglŷn  à  hyny,  gwna  sylw  a  ddylai  fedda  nerth  mawr  i  ddeffiro 
Gri8tionogion  i  ymdeimlad  o'u  cyfrìfoldeb : — "Mae  yn  hawdd  cyfrif,  a  chyfyngu 
nifer  presennol  gwir  Oristionogion  i  ddim  ond  hanner  miliwn,  a  thybied  fod  pob 
credadyn  yn  arwain  nn  enaid  arall  at  Grist  bob  blwyddyn,  y  byddai  mewn  nn  mlynedd 
ar  ddeg  fil  a  phedair  ar  hagain  o  fìliynan  o  ddeiliaid  y  deyrnas  hon,  heblaw  plant,  ac 
y  byddai  y  deyrnas  wedi  dyfod  at  yr  hollhiliogaeth."    Pris  y  gyfrol  ydyw  lOs.  6c 

Present  Day  Tracts  <m  Subjects  of  Ghrütian  Eŵdenct,  Doctrine  and  Morals. 
By  Variou8  Writers.    Two  Vols.    London :  Religioua  Tract  Society. 

Ymysg  y  llîaws  cymwynasan  caredig  y  mae  Cymdeithas  y  Traethodan  yn  wneyd  i'r 
byd,  nid  y  leiaf  yn  sicr  ydyw  ei  gwaith  yn  cyhoeddi  y  Present  Day  Tracts,  y  rhai 
ydynt  lyfran  bychain  destlos  o  ryw  ddeagain  nen  hanner  cant  o  dn  dalenan,  yn  cael 
en  gwertha  am  bedair  ceiniog,  a  chwech  o  honynt  wedi  ea  rhwymo  yn  chwaethns 
mewn  llîan  yn  gwneyd  pob  un  o'r  cyfrolan  prydferth  hyn,  y  rhai  a  werthir  am  hanner 
coron  yr  nn.  Cyhoeddir  y  Tracts  yn  fisol,  a'r  cyfrolau  bob  hanner  blwyddyn.  Y 
maent  wedi  en  hysgrifena  ar  faterion  sydd  yn  neilldnol  yn  tyna  sylw  y  dyddiau  hyn 
ynglŷn  &  Phrofion  ac  Athrawiaethan  a  Moeseg  yr  EfengyL  A'r  hyn  sydd  yn  fwy 
pwysig,  y  maeut  "  fel  hoelion  wedi  en  sicrhftn  gan  feistriaid  y  gynnulleidfa,"  pob  nn 
wedi  ei  ysgrifenu  gan  wt  ag  oedd  wedi  gwneyd  ei  fater  yn  bwnc  neiilduol  o  astud- 
iaeth,  ac  yn  gyffredin  wedi  profi  i'r  byd  ei  gymhwysder  i  ymdrin  âg  ef  trwy  gyhoeddi 
arno  waith  neu  weithian  o  awdurdod  safonol.  Y  rhai  sydd  wedi  cyrhaedd  Uawn 
feistrolaeth  ar  bethau,  o  bawb,  ydyw  y  dynion  i'w  gwnenthnr  yn  eglur  i  eraül,  ac  yn 
enwedig  i  ddarllenwyr  oyffredin.  A  drycbfeddwl  hynod  o  hapus  oedd  cael  dynion 
fel  Principal  Cairns,  Prebendary  Kow,  Dr.  Blaikie,  Dr.  Noah  Porter,  Canon  Bawlin- 
son,  &c,  i  ysgrifenn  Traethodau  cryno  a  darllenadwy  ar  faterion  ag  y  mae  ysbryd 
cyfeiiiorni  yn  ein  dyddiau  mor  brysur  yn  ceisio  camarwain  pobl  mewn  perthynas  idd- 
ynt.  Y  mae  hyny  yn  cael  ei  wneyd  yn  fwy  effeithiol  trwy  osod  ger  bron  ryw  hanner 
gwirioneddau — tua  digon  i  roddi  golygusrwydd  i'r  drafodaeth — tra  y  celir  yn  ofalus 
yr  hyn  sydd  yn  eisieu  i  roddi  dirnadaeth  gyflawn,  ac  felly  fe  wneir  yr  hanner  gwir- 
ionedd  yn  gelwydd  o'r  fath  fwyaf  peryglus.  A  phan  y  mae  hyn  yn  cael  ei  gario 
ymlaen  o  ddydd  i  ddydd,  a  phob  ymdrech  yn  cael  ei  wneyd — ^trwy  ysgrifenu  ac 
areithio  a  dadleu,  gyda  llawer  o  allu  a  dawn,  a  chyda  honiadusrwydd  difesor 
— i  wenwyno  meddwl  y  bohl,  a  hyny  i'r  fath  raddau  fel  y  "  dywedant  aìn  y  drwg, 
Da  yw,  ac  am  y  da,  Drwg  yw,  gan  esod  tywyllwch  am  oleuni,  a  goleuni  am  dywyll- 
wch,"  y  mae  yn  resyn  i  gyfeillion  y  gwirionedd  sefyll  o'r  neilldu,  fel  pe  na  fyddai  yr 
holl  achos  ond  dibwys.  Mae  yn  wir  nad  oes  brinder  am  ysgrifeniadau  o  ddir&wr 
werth,  y  rhai  sydd  drachefn  a  thrachefn,  ac  o  bob  cyfeiriad,  wedi  dymchwelyd  y 
golygiadau  peryglus  y  cyfeiriwn  atynt :  ond  fel  y  mae  yr  anffawd,  y  mae  y  rhai  hyny 
yn  gyffredin  mewn  cyfrolau  llawnion  a  dysgedig,  nad  ydynt  o  fewn  cyrhaedd  y  hobl 
ag  y  mae  eu  heisieu  arnynt ;  a  phe  byddent  o  fewn  eu  cyrhaedd  nad  allent  gael  ham- 
dden,  ac  na  fyddai  ganddynt  yr  amynedd  i'w  hastudio.  Am  hyny  mae  yr  ymdrech 
yma  o  eiddo  y  Tract  Society  yn  hynod  o  amserol,  a  geüid  dysgwyl  i'r  Traethodaa 


NODIADAU   LLENYDDOL.  249 

hyn  ateb  dyben  hynod  o  werthfawr  mewn  sefydlu  ein  pobl  ieuaino  mewn  argyhoedd- 
iadaa  iachus  a  diogel,  cadarnhâu  meddyliau  petrusgar,  ac  fe  allai  adfer  rhai  sydd 
wedi  myned  ar  gyfeiliorn  ao  ymgolli  yn  yr  anialwch.  7  m&ent  yn  hynod  o  fanteisiol 
hefyd  i'w  hastudio  fel  arweiniadau  i'r  gwahanol  faterion  yr  ymdrinant  à  hwynt,  a 
hyd  yn  nod  wedi  darllen  gweithiau  helaeth  arnynt  fe  allai  yr  efrydydd  gael  lles  a 
liyfrydwch  wrth  weled  yn  y  rhai  hyn,  mewn  cylch  cryno  a  dull  clir  a  deniadol, 
lianfod  y  ddadl  yn  cael  ei  osod  o'i  flaen.  Mae  y  Traethodan  hyn  ar  "  Gristionogaeth 
a  Owyrthiau  yn  y  dyddiau  hyn,"  "  Y  prawf  hanesyddol  am  Adgyfodiad  Iesn  Grist 
oddiwrth  y  Meirw,"  "Crist  yn  Brif  Brawf  Cristionogaeth,"  "  Cristionogaeth  a'r 
Bywyd  sydd  yr  awr  hon,"  "Bodolaeth  a  Chymeriad  Duw,"  "Llwyddiant  Cristíon- 
ogaeth  a'r  Esboniadau  diweddar  am  hyny,"  "  Cristionogaeth  a  Seculariaeth  yn  eu 
£>ylanwad  a*u  Heffeithiau,"  "  Agnosticiaeth  :  athrawiaeth  Anobaith,"  "Henafiaeth 
Dyn  yn  cael  ei  ystyriedyn  Hanesyddol,"  "Tystiolaeth  Palestinai'r  Bibl,"  "Ffyniant 
Crediniaethau  am  un  Duw,"  "  Tystiolaeth  Natur  Foesol  Dyn  i  Gristionogaeth."  Ni 
oddef  ein  gofod  i  ni  fanylu  ar  y  naill  na'r  llall,  ond  gallwn  ddyweyd  eu  bod  oll  yn 
gosod  ger  bron  olygiadau  addfetaf  ein  hamseroedd  ar  eu  materion,  yn  dangos  yn  glir 
a  gorchfygol  gymaint  fwy  gogoneddus  ydyw  yr  oll  o  wirionedd  na  dim  darnau  o  hono 
y  galler  damcaniaethu  yn  eu  cylch,  yn  dangos  y  tragywyddol  gysondeb  sydd  rhwng  y 
naill  wirionedd  a  phob  gwirionedd  arall,  a  chyda'r  fath  gynghanedd  ardderchog  y 
mae  y  cwbl  "yn  dadgan  gogoniant  Duw,"  ac  "yn  mynegi  gwaith  ei  ddwylaw  ef." 
Byddai  yn  anhawdd  i  lawer  o'n  darllenwyr  wneyd  yn  well  à  phum'  swllt  na'u  rhoddi 
am  y  cyfrolau  hyn,  ac  wedi  eu  cael  eu  gwneyd  mewn  ystyr  uwch  fyth  yn  eiddo 
iddynt  eu  hunain. 

Handbook8  for  Bible  Classes.— 27w  Epistle  to  the  Romans,  with  Introduction 
and  Notes.  By  Davtd  Brown,  D.D.,  Principal  and  Professor  of  Divinity, 
Free  Cburch,  Aberdeen. 

Presbyterianism.    By  the  Rev.  John  M^acpherson,  M.A.,  Findhorn. 

Lesforu  on  the  Life  ofJesus.    By  the  Rev  William  Scrymgeour,  Glas^ow. 

A  Oommentary  on  me  Shorter  Gatechism.  By  the  Rev.  Alexander  Whytb, 
D.D.,  Minister  of  St.  G^eorge's  Free  Chnrch,  Edinburfifh. 

The  Gogpel  according  to  St.  Mark,  with  Introduction,  Notes,  and  Maps.  By 
Thomas  M.  Lindsat,  D.D.,  Professor  of  Divinity  and  Church  History, 
Free  Church  College,  Glasgow.— Edinburgh :  T.  aad  T.  Clarh. 

Cbybwyllasom  droion  am  y  gyfres  dra  gwerthfawr  hon  o  Lawlyfrau,  a  gallwn 
ddyweyd  fod  y  pump  hyn  eto  yn  hollol  deilwng  o  honi,  ac  yn  sicr  o  brofi  yn  fuddiol 
a  darllenadwy.  Prís  y  gyntaf  yw  2s.,  yr  ail  ls.  6c,  a'r  tair  olaf  2s.  6c.  yr  un.  Mae 
eu  rhadlonrwydd  yn  fawr  ;  ond  y  mae  eu  gwerth  yn  Uawer  mwy.  T  mae  llawer  o'n 
darllenwyr  wedi  mwynhâu  blynyddoedd  o  gymundeb  â  Dr.  David  Brown  fel  esbon- 
iwr,  a  gallant  yn  hawdd  synied  y  goleuni  cryf  a  chlir  a  daflai  y  fath  ŵr  mewn  llaw- 
lyfir  hylaw  fel  yma  ar  yr  Epistol  at  y  Rhufeiniaid.  Mae  ei  esboniad  yn  addfed 
flrwyth  einioes  o  gydnabyddiaeth  à'r  Epistol  mawr.  Mae  Uyfr  Mr.  Macpherson  ar 
Bresbyteriaeth,  tra  yn  gosod  ger  bron  yn  dêg  a  chyflawn  yr  oll  sydd  i'w  ddyweyd  o 
blaid  y  drefh  hono  o  lywodraeth  eglwysig,  eto  yn  eang  a  chatholig  ei  ysbryd,  ao  yn 
arddangos  gwybodaeth  ac  ireidd-dra  meddwl  sydd  yn  gwneyd  ei  fater,  er  yn  hen,  eto 
yn  fresh  a  dyddoroh  Hona  i'r  ffurfly  wodraeth  hon  bob  rhagoriaeth  a  all  berthyn  i 
bob  trefn  arall,  tra  yn  yr  undeb  a'r  cydweithrediad  a  sicrhâ  ei  bod  yn  amddiffyn  rhag 
drygau  ag  y  ceir  mewn  cylchoedd  eraill  fod  yn  dra  anhawdd  eu  hysgoi ;  y  mae  hefyd 
yn  rhoddi  y  fantais  oreu  i  egiwysi  "  ddwyn  beichiau  eu  gilydd,"  a  "  chydymdrech  yn 
mhlaid  y  ffydd  a  rodded  unwaith  i'r  saint."  Mae  Uenyddiaeth  Bywyd  y  Gwaredwr 
y  dyddiau  hyn  yn  cyfoethogi  yn  fawr,  ac  y  mae  y  Owersì  ar  Fywyd  Iesu  gan  Mr. 
Scrymgeour  yn  ateb  dyben  tra  phwysig.    Galwasom  sylw  at  un  gwaith  arall  yn  y 


250  NODlADAt)    l^ENYDDOL. 

gyfres  hon  ar  yr  un  testun,  The  Life  of  Jesus  Christ,  gan  Mr.  Stalker ;  ond  tra  yr 
oedd  hwnw  yn  amcanu  yn  neülduol  at  ddwyn  i  arbenigrwydd  yr  amgylchiadaa 
mawrion,  yr  "  hinge-events  "  yn  mywyd  Crist,  y  mae  hwn  yn  amcann  yn  aymì  at 
oaod  ger  bron  yr  holl  ffeithian  a  gofnodir  yn  yr  Efengylan,  a  hyd  y  gellir  ýn  y  dreut 
ymha  nn  y  cymeraaant  le,  gan  gadw  mewn  golwg  eu  pwysigrwydd  cymharíaethol ;  a 
chan  fod  yn  anmhosibl  cadw  ei  bregethan  ar  wahftn  oddiwrth  ei  fywyd,  fe  sylwir  ar 
ei  bregethan  pwysicaf,  gan  roddi  amlinelliad  o'u  cynnwys.  Tn  wyneb  yr  anhawsder 
a  deimla  llawer-i  gyflen  yn  amseryddol  yr  amgylchiadau  a  gofnodir  gan  yr  Efengyl- 
wyr,  fe  deimlir  gwerth  mawr  mewn  cael,  fel  y  rhoddir  i  ni  yn  y  Uyfr  yma,  adroddiad 
u  mewn  trefn  "  o'r  ystori  ryfedd,  yn  enwedig  pan  y  ceir  hyny  fel  ffrwyth  cymaint  • 
ymchwiiiad  a  meddwl  a  barn  dda  ag  sydd  mor  amlwg  yn  nodweddu  y  gwaith  hwn,  a 
hefyd  mewn  cylch  nad  ydyw  yn  debyg  o  brofì  yn  flinderns.  Mne  y  "  cwestíynan1* 
yn  niwedd  pob  Lesson  yn  hynod  o  fuddiol ;  ac  am  yr  "  Hints  to  Student  and  Teach- 
ers  "  a  ychwanegir,  er  cyfarwyddo  ymchwiliad  pellach,  y  maent  yn  anmhrìsiadwy. 
Mae  yr  Eaboniad  ar  y  Oatecism  Byrafg&u  Dr.  Whyte,  olynydd  Dr.  Candli&h,  hefyd 
yn  waith  sydd  yn  dra  theilwng  o  astndiaeth.  Yr  oedd  efe  drachefn  a  thraohefn,  yn 
ystod  ei  lafnr  gweinidogaethol,  wedi  bod  yn  arwain  Bibl-ddosbarthiadau  trwy  y 
Catecism  Byraf,  a  chai  fod  ffrwyth  ei  lafur  yn  y  cyfeiriad  hwnw  yn  ei  galonogi  i  bar- 
otoi  y  gwaith  hwn  i'r  wasg.  Gan  y  gwelai  ei  fod  yn  raddiol  eglnro  y  testnn  yn  y 
Catecism  trwy  nodiadan  ac  egtariadau  wedi  en  dethol  o  weithiau  yr  ysgrifenwyr 
goreu,  y  mae  y  llyfr,  er  yn  cynnwys  llawer  o  sylwadau  gwerthfawr  o  eiddo  y  Dr.  ei 
hunan,  eto  i  fesnr  helaeth,  chwedl  yntau,  yn  catena,  neu  gadwen  ar  ba  nn  y  crogir 
ar  y  gwahanol  faterion  y  sylwadau  goreu  y  gallai  gŵr  o  ddarlleniad  tra  helaeth  yn 
nuwinyddiaeth  oreu  y  byd  gael  gafael  arnynt.  Ac  mewn  trefn  i  brofi  meddylganreh 
a  chymhell  i  ymchwiliad  pellach,  y  mae  ganddo  yntau  ar  derfyn  pob  trafodaeth, 
"  gwestiynau ; "  ac  y  mae  ei  gwestiynau  yn  rhai  a  hawliant  gryn  lawer  o  lafar, 
ond  o'i  gael  yn  sicr  o  beri  llawer  o  ffrwy th.  Mae  Esboniad  Dr.  Lindsay  ar  SL  Marh, 
yr  un  modd,  yn  nn  da  iawn,  ac  wedi  ei  ddarparu  yn  neillduol  ar  gyfer  athrawon 
mewn  Bibl-ddosbarthiadau,  ond  hefyd  yn  fuddiol  a  gwerthfawr  i  bawb  sydd  yn  hoff 
o*r  Ysgrythyrau.  Y  mae  wedi  gwneyd  defhydd  o  lenyddiaeth  oreu  yr  Efengylau,  ac 
yn  gwneyd  hyny  gyda  gallu  ac  awdurdod  un  sydd  ei  hunan  yn  ddysgawdwr  yn  Israel. 
Gyda'r  fath  gy foeth  o  fater  a  gallu,  yr  ydoedd  yn  gamp  i  ŵr  o'i  fath  ef  ymgadw  at 
derfynau  llawlyfr.  Ond  y  mae  goreu  ein  hysgrifenwyr  mwyaf  galluog  y  dyddiau 
hyn  yn  cael  ei  ddarpar  ar  gyfer  y  bobl,  ac  y  mae  yn  arwydd  er  daioni  fod  cynifer 
o'r  werin  a'r  bobl  ieuainc  yn  gwerthfawrogi  y  fath  lafur.  Y  mae  yn  arwyddocaolfod 
y  dyfyniadau  o'r  Testament  Newydd  yn  llyfrau  Scrymgeour  a  Lindsay  yr  ydym  yn 
awr  yn  ddwyn  i  sylw  ein  darllenwyr,  wedi  eu  gwneyd  o'r  Revised  Tersion: 


The  Cambrìdf^  Bible  for  Schools  and  Colleges.    General  Editor  :  J.  J.  S. 

Pbrowne,  D  D.,  Dean  of  Peterboroagh. — The  Epütle  to  the  Hébrewt,  wtík 

Notes  and  Introduction.    By  the  Rev.  F.  W.  Farbab,  D.D.,   Canon  of 

Westminster. 
Obadiah  and  Jonah,  with  Notes  and  Introduction.    By  the  Rev.  T.  T.  Pebowns, 

BD.,  Archdeacon  of  ^íorwich ;  late  Fellow  of  CorpnB  Christi  College, 

Cambridge. 
The  Epistles  of  John,  with  Notes,  Introduction  and  Appendices.    By  Ret.  A. 

Plummer,  M.A.,  D.D.,  Master  of  University  College,  Durham,  formerly 

Fellow    and    Tutor    of   Trinity  College,    Oxford.— London :    Cambridge 

üniversity  Press  Warehouse. 

Ye  ydym  amryw  weithiau  bellach  wedi  galw  sylw  at  gyfrolau  y  Gambridge  BibU 
for  Schools  and  Colleges,  ac  y  mae  yn  ddigon  dyweyd  fod  y  rha  hyn  yn  gwbi  deü- 


NODIADAU   LLENYDDOL.  251 

wng  6  fawr  ragoriaeth  y  Uyfrau  sydd  wedi  eu  rhagflaenu.     Edrychasom  i  bob  «u  o'r 

tÄÌr  ar  amryw  o  faterion  yn  y  llyfraa  dan  sylw  ag  y  teimhr  en  bod  yn  anhawdd  a 

ob&^gom  hwynt  yn  oleu  a  meistrolgar,  ac  yn  orynhoi  i  gyleh  bychan  ffrwyth  llawer 

o  ymchwiliad  a  Uawer  o  feddwl.     Nid  rhyfedd  fed  y  gyfres  hon  yn  cael  ei  gwerth- 

fawrogi  yn  gymûnt  trwy  yr  hoil  deyrnas.     Da  genym  ddeatl  fod  cynifer  o'r  Cymry 

b.efyd  yn  gWDeyd  defnydd  rhagoroi  o  honi.     T  mae  yn  hynod  gyfaddas  i'r  rhai  y 

"bwriedir  hi  yn  atrbenig  ar  en  oyfer,  sef  y  bobl  ieoanc  yn  ein  hysgolion  a'n  colegau  ; 

othÌ  gallai  brofi  yr  nn  mor  wasauaethgar  i  efrydiau  ar  gyfer  y  pulpud  a'r  Ysgol 

Sabbothol,  ynghyd  a  phob  ymdrech  aralí  yn  wir  er  ceisio  oaei  allan  ystyr  ym- 

acLroddion  y  Llyfr.     Mae  yr  awdwyr  oll  yn  cymeryd  poen  i  wneyd  yn  eiddo  iddynt 

en    hünein  yr  holl  bethan  gwerthfawr  a  ysgrifenwyd  ar  y  rhanau  y  maent  yn  ym- 

gymeryd  â'u  hesbonio,  ac  yn  eu  cyflen  o  flaen  ea  darUenwyr  gyda  medr  a  meistroi- 

aeth  sydd  yn  hyfryd  a  thra  gwasanaethgar.     Mae  y  cyfrolau  hefyd  wedi  eu  gwneyd 

i   fyny  yn  ddestlus  a  hylaw,  ac  i'w  cael  yn  hynod  o  radlawn — eu  prifliau  yn  amrywio 

o  ls.  60.  i  4s.  6c. 


Letters  and  Esêayi  m  WaUt.    By  Henry  Richard,  M.P.    London  :  James 
Clarke  &  Co. 

Diahmbt:  y  caiff  y  gyfirol  hon  groesawiad  helaeth.  Fan  ymddangosodd  Llythyrau 
Mr.  Bichard  ar  Gymru  yn  y  Móming  Stour  yn  1866,  yr  oeddynt  yn  cael  eu  darllen 
trwy  y  deyrnas  gyda  dirfawr  syndod ;  yr  ydoedd  yn  beth  mor  newydd  i'r  gweddiU 
o'n  cyd-ddeiliaid  gael  cyfleusdra  felly  i  wybod  ychydig  o  hanes  preswylwyr  y  Dywya- 
ogaeth.  '<  Mi  addefáf  i  chwi  yn  rhwydd,"  meddai  Mr.  Gladstone  yn  Eisteddfod  y 
Wyddgrng  yn  1873,  "fy  mod  mewn  amser  aeth  heibio,  a  chyn  dyfod  i  wybod  yn 
woll,  ya  cyfianogi  o'r  rhagfarnau  sydd  yn  ffynu  i  ryw  fesur  yn  Lloegr  ae  ymysg 
Saesoa  gyda  golwg  ar  iaith  a  henafiaethau  Cymrn ;  ac  yr  wyf  yn  dyfod  yma  i  ddy- 
weyd  i  chwi  pa  fodd  a  phaham  y  newidiais  fy  meddwl.  Nid  yw  ond  teg  i  mi  ddy- 
weyd  ddarfod  i  gydwladwr  i  chwi,  Oymro  o'r  fath  ragoraf,  Mr.  Henry  Richard,  A.S., 
wneyd  Uawer  i  mi  i  agor  fy  Uygaid  i  wir  sefyllfa  pethau  trwy  gyfres  0  lythyrau  a 
anfonodd  rai  blynyddoedd  yn  ol  i  newyddiadar  boreuol,  a'r  rhai  ar  ol  hyny  a  gy- 
hoeddodd  yn  gyfrol  fechan,  yr  hon  a  argymhellaf  i  sylw  pawb  a  deimlant  ddyddor- 
deb  yn  y  mater."  Yr  oedd  y  gyfrol  hono,  erbyn  hyn,  wedi  myned  yn  anhawdd 
i'w  chael,  ac  yr  oedd  amgylchiadau  yr  amseroedd  yn  galw  yn  fwyfwy  am  ei  bod  yn 
y  farchnad.  Yr  oedd  yn  dda  iawn,  gan  byny,  cael  yr  argramad  newydd  yma  o  honi, 
a  doeth  y  gwnaed  ysgrifenu  arweiniad  ac  ol-nodiad,  er  dangos  pa  fodd  yr  ysgrifenwyd 
fawynt,  anddiy  cyfhe^idiaîdaa  mawrion  sydd  wedi  cymeryd  De  er  pan  ymddangosasai 
y  Llythyrau.  Ac  mewn  argraffiad  fel  hwn,  doeth  oedd  oyhoeddi  nifer  o'r  pender- 
fyniadau  a  basiwyd  ar  y  pryd  gan  lîaws  o  gyrff  cyhoeddns  yn  y  Dywysogaeth,  yn 
diolch  i'r  awdwr  am  yagrìfdnu  y  Llythyrau,  ac  yn  cadarnhâu  eu  tystiolaeth  gyda 
golwg  ar  sefyllfa  pethau  yn  Nghymru.  Ychwanegwyd  hefyd  ddwy  erthygl  ragoroi 
gan  Mr.  Richard  oedd  wedi  ymddangos  yn  y  British  Quarterly  Review,  y  naül  yn 
1871,  "TheEstablished  Church  in  Wales,"  a'r  llall  yn  1883,  "Weiah  Education 
and  the  Established  Church  in  Wales,"  yr  hon  y  galwaaom  syiw  ein  darllenwyr  ati 
yn  y  Tbaethodydd  am  Orphenaf  diweddaf.  Yr  ydym  ni  yn  meddwl  y  buasai  yn 
dra  phriodol  i  Mr.  Richard  yohwanegu  Uawer  o  bethau  eraili  a  ddygodd,  wrth 
ymladd  rhyfeloedd  ei  gydwladwyr,  ger  bron  y  cyhoedd,  y  rhai  y  mae  iddynt  ddy- 
ddordeb  hanesyddoi,  a'r  rhai — pa  mor  gyfleus  bynag  a  fyddai  hyny  i  rywrai  sydd  yn 
awr  yn  dra  awyddus  am  i  ni  feddwl  mai  hwy  yw  ein  cyfeillion  penaf — na  fyddai  yn 
ddoeth  nac  yn  ddiogel  i'r  Oymry  eu  hanghofio.  Oyfeiriwn,  er  engraifft,  at  ei 
ddynoethiad  cyfiawn  o  ormes   ysgeler   y   tir-feddiannwyr  Toryaidd  ar  ol  ethol- 


252  nodiàdàu  llenyddol. 

iad  1868,  yr  hwn  a  ennynodd  y  fath  gydymdeimlad  â'r  rhai  a  orthrymid,  ae 
a  fn  yn  foddion  i  ddwyn  cynnorthwy  gwerthfawr  i  bobl  oedd  yn  dyoddef  cymaint,  a 
hyny  yn  nnig  am  dybied  y  gallent  ymarCer  y  rhagorfreintiau  a  ymddiriedasid  iddynt 
fel  deiliaid  o'r  wladwriaeth.  Iawn  y  dy wed  ei  fod  wedi  syrthio  i'w  ran  i  fod  yn  dde- 
onglydd  rhwng  Cymrn  a  Lloegr,  ac  y  mae  y  gwasanaeth  a  wnaeth  felly  i'w  genedl  yn 
anmhrisiadwy.  Yr  ydoedd  yn  gwybod  ein  hanes  yn  dda,  ao  er  ei  fod  wedi  byw  yn 
Llnndain  am  53  o  flynyddoedd,  y  mae  ei  wladgarwch  wedi  peri  iddo  drwy  yr  holl 
amser  gadw  mewn  cymnndeb  agos  ft  Ghymrn,  a  sylwi  yn  fanwl  ar  bobpeth  a  berth- 
ynai  iddi.  Yr  oedd  ei  gariad  at  ei  bobl  hefyd  mor  bell  o  fod  yn  ymlyniad  dall  teimlad 
direawm,  fel  yr  ydoedd  ft'i  wraidd  mewn  cyfiawnder ;  a  phan  wolai  ddynion  nid  yn 
nnig  yn  en  gorthrymu,  ond  hefyd  yn  "dywedyd  pob  drygair  yn  eu  herbyn,"  a  hyny 
"yn  gelwyddog,"  nid  oedd  yn  rhyfedd  i'w  ddigofaint  ennyn,  ac  iddo  deimlo  ei  fod 
yn  sìcr  yn  dyfod  i'w  ran  eu  hamddiffyn.  Yn  ffodns  yr  oedd  ei  feistrolaeth  ar  yr 
iaith  Saesoneg  a'i  arddnll  bur  a  chref  o'i  hysgrifenu,  yn  fantais  arbenig  iddo  i  gyr- 
haedd  clust  y  deyrnas,  fel  yr  oedd  manylrwydd  ei  wybodaeth  a'r  tegwch  diammheuol 
a  ddangosai  wrth  drafod  y  pethau  a  ddenent  ger  ei  fron  yn  cynnyrchn  mewn  prì> 
meddwl  diragfarn  yr  ymddiried  Uwyraf  yn  ei  gywirdeb.  Ac  heblaw  hyn  oll  yr  oedd 
ei  barch  i'r  gwirionedd,  ynghyd  a'r  nerth  a'r  goleuni  ymha  rai  y  daliai  ei  argyhoedd- 
iadau,  y  fath  ag  a  wnelai  ei  resymeg  yn  bobpeth  ond  a  ellid  ddiystyru.  Teimlwn  yn 
sicr  na  raid  i  ni  ond  crybwyll  fod  y  gyfrol  dra  gwerthfawr  hon  i'w  chael  am  hanner 
coron  na  fydd  Uawer  iawn  o*n  darllenwyr  yn  awchus  i'w  mynu.  Y  mae  yn  gyfaddas 
i  fod  o  wasanaeth  mawr  yn  yr  ymgyrch  sydd  bellach  wrth  y  drws  er  dwyn  oddiam- 
gylch  berffeithiad  ein  rhyddid  crefyddol.  Y  mae  cadw  sect  fechan  nad  ydyw  erioed 
wedi  bod  o  nemawr  wasanaeth  i'n  gwlad,  ar  draul  y  cyhoedd,  fel  Eglwys  Sefydledigi 
genedl  y  Cymry,  yn  anferthwch  nad  ydyw  yn  bosibl  ei  amddiffyn ;  ac  er  fod  Cymrn 
Ymneillduol,  am  fod  ei  dwylaw  wedi  bod  yn  Uawn  o  waith  a  ystyriai  yn  bwysicach, 
a  hefyd  mewn  caredigrwydd  a  chymydogaeth  dda,  wedi  bod  yn  dra  araf  i  wrthdystìo 
yn  erbyn  y  fath  gamwri,  mae  yn  amlwg  nad  all  ei  ddyoddef  ond  ychydig  iawn  yn 
hŵy.  Mae  myrdd  o  leisiau  bellach  yn  gwaeddi,  "I'ch  pebyll,  O  Israel."  Hi  elwir 
arnom  i  barh&u  i  ddyoddef  yr  anghyfiawnder,  y  dirmyg,  a'r  sarhftd  a  fwrir  arnom  gan 
Eglwys  y  Wladwriaeth,  ac  yn  enwedig  pan  mae  yn  hollol  amlwg  fod  hyny  ar  draol 
yr  anfantais  fwyaf  i  grefydd,  îe  o  fewn  yr  Eglwys  hono  ei  hunan.  Ac  ni  allai  dim 
roddi  mwy  o  gynnorthwy  yn  yr  ymgyrch  bwysig  sydd  o'n  blaen  na'r  ffeithiau  mawr- 
ion  a  osodir  ger  ein  bron  mor  oleu  a  gorchfygol  yn  y  llyfr  hwn  gan  ein  cydwladwr 
parchus  a  charedig,  Mr.  Henry  Richard. 


Choaith  Barädonol  y  Parch.  Rowlabd  Williams  (Hwfa  Mon).    Llanerchy- 
medd ;  Jane  ac  E.  Jones. 

Y  mae  Hwfa  Mon  bellach  er  ys  cryn  amser  yn  un  o'r  "rbai  a  dybir  eu  bod  yn  gol- 
ofnau  "  yn  llenyddiaeth  Cymrn,  a  da  oedd  genym  weled  cyhoeddi  y  gyfrol  hardd  hon 
o'i  gyfansoddiadau  barddonol.  Mae  ei  hargraffwaith  yn  glod  nid  bychan  i  wasg 
Llanerchymedd.  Mae  y  darlun  o'r  awdwr  a  geir  ar  gyfer  y  wynebddalen  yn  un  rhag- 
orol.  Bydd  llîaws  cyfeillion  ac  edmygwyr  y  bardd  talentog,  mae  yn  ddiammeu,  yn 
falch  o'i  meddu,  a  bydd  yn  ychwanegiad  pwysig  at  eu  mwynhftd  i  gael  y  fath 
gyfleusdra  dymnnoi  i  gymdeithasu  ft'i  feddyliau  goren.  Mae  yr  un  mor  sicr  y  bydd 
llawer  o'r  rhai  nad  ydynt  eto  yn  gwybod  nemawr  am  dano,  ynghyd  a  chenedlaethan 
y  dyfodol,  yn  darllen  y  gyfrol  gyda  hyfrydwch.  Mae  hawl  Hwfa  Mon  fel  prif-fardd 
yn  ddiammheuol,  ac  yn  gorphwys  ar  seiüau  Uawer  cadarnach  na  llîosogrwydd  ei 
dlysau,  nen  y  ffaith  o'i  fod  yn  cael  ei  edmygu  neu  genfigenn  wrtho  gan  gynifer  o'i 
gyd-feirdd  fel  u  bardd  y  pum'  cadair. "    Mae  ganddo  ef  feddwl  cryf  a  gafaelgar ;  mae 


HODIADAU   LLENYDDOL.  253 

ei  ysbryd  yn  iachus  a  charedig  a  llawn  o  yni ;  mae  ei  awen  yn  gyfoethog  a  ffrwyth- 
lawn  ;  ac  y  mae  ei  feistrolaeth  ar  y  cynghaneddion  Cymreig  mor  drwyadl  fel  y  mae 
yn  peri  iddynt  weini  yn  ufadd  arno  mewn  pob  math  o  wasanaeth, 

A  hyn  can  rhwydded  ft'n  c&nau  rhyddion. 

Yn  wir  yn  fwy  felly.  Yr  ydym  yn  cofio  clywed  y  diweddar  Dewi  Arfon  yn  dyweyd 
na  fyddai  efe  nemawr  byth  yn  ei  gael  ei  hnn  yn  gymaint  ar  ei  eithaf  &  phan  yn  ceisio 
gwneyd  englyn,  nen  rywbeth  mewn  barddoniaeth  gaeth ;  fod  gwaag  y  gynghanedd 
am  dano  wedi  dyfod  fel  yn  angenrheidiol  i  ddwyn  allan  ei  oren.  Diau  fod  hyny  yn 
cyfrif  ain  ragoriaeth  tra  mawr  ei  englynion,  &c.  Ac  fe  ellid  meddwl  mai  tebyg 
ydyw  gyda  Hwfa  Mon.  Mae  ychydig  o'i  bennillion  yn  dda,  ond  mae  y  rban  fwyaf 
o'i  ymgeisiadan  yn  y  mesoran  rhyddion  yn  ymylu  yn  beryglus  ar  diriogaeth  diofal- 
wch.  Yn  y  mesuran  caethion,  fodd  bynag,  y  mae  yn  ymlawenb&u  fel  cawr  i  redeg 
gyrfa.  Mae  ei  ysgogìadau  ynddynt  yn  llawn  grym,  hoewder,  a  harddwch.  Mae  yn 
anhawdd  gwybod  weithiau  pa  un  i'w  edmygu  fwyaf,  ai  rhagoriaeth  y  syniad  ai  tlysni 
7  gynghanedd ;  o  ran  hyny  y  maent  yn  gwneyd  eu  Ue  yn  ein  meddwl  yn  annattodol 
gysylltiedig  â'u  gilydd,  fel  y  mae  yr  enaid  a'r  corff  yn  nynoliaeth  eu  hawdwr.  Mae 
Awdl  y  Flwyddyn,  fel  y  dangoswyd  y  helaeth  yn  y  Traethodydd  am  1865,  yn  gyf. 
oetbog  o  brydferthion  yr  holl  dymmorau.  Gem  ydyw  yr  Awdl  fechan  ar  yr  Eos. 
Mae  y  "Fagnel,"  *'r  "Cleddyf,"  a'r  "  Rhyf elferch "  yn  llawn  o  fywyd  a  nerth. 
Englynion  rhagorol  a  geir  ar  ol  Caledfiryn.  Yn  wir,  buasai  yn  hawdd  i  ni  nodi  llîaws 
o  bethau  yn  y  gyfrol  a  roddodd  i  ni  hyfrydwch  tra  mawr.  Fe  allai  mai  y  goreu  o'r 
cyfan  ydyw  yr  Awdl  ar  Oaradog  yn  Rhufain.    Desgrifir  ei  wlad  ef  fel  un  oedd  yn 

Em  aur  yn  y  moroedd. 

Ei  bryniau  iach,  wybrenawl, 
Drwy  y  gwyn  belydrog  wawl — 
I'w  gwel'd,  mewn  glas  uchelder, 
Fel  meinciau  gorseddau  'r  sêr. 

Yn  anerchiad  Ostorius  i'w  filwyr  ar  fin  y  frwydr : — 

Miniwch  eirf  t  a  mynwch  arfod— lydan, 
Trwy  lidiawg  erchylldod ; 
Trechwch  t  daw  'r  tyrau  ucbod,— yn  ehrwydd, 
0  dan  wir  arwydd  edyn  Eryrod  t 
Ac  yn  y  rhyfel— 

Byw  lid  ar  flaen  y  bladur— 
Angau  ar  fidogau  dur  t 
Eirf  brad,  trwy  afu  a  bron, 
A  dur  yn  nghnawd  y  dewrion  t 

Y  cydiol  gleddyf  cadarn, 

Yn  waed  coch  oedd  hyd  y  carn  t 

Darllenasom  Arwrgerdd  Owain  Glyndwr  gyda  mawr  hyfrydwch.  Mae  Owain, 
wedi  ymladd  brwydrau  Risiart,  yn  dychwelyd  i'w  baias  Sycharth,  ac  wrth  ystyried 
y  detagrifiad  prydfeith  a  geir  o  hono  fe  ddylasai  fod  yn  hapus  yn  y  fath  le. 

A  llaw  Rhagluniaeth  a'i  harweiniodd  ef 
I  dynu  anadl  iach  ar  Sycharth  fryn, 
Ac  agor  ei  olygon,  gyda  'r  wawr, 
I  edrych  ar  y  ceinion  afrif  oedd 
Yn  tyfu  mewn  tlysineb  ar  bob  Uaw. 

Y  grwndir  eang  oedd,  islaw  y  bryn, 
Yn  orchuddiedig  gan  odidawg  ffrwyth ; 


254  NODIADAU   LLENYDDOL. 

T  ceirchiau  brigog  süent  dan  y  gwlith, 

A'r  heiddian  barfog  siglent  ar  y  maes ; 

T  gwenith  eurawg,  yn  ei  dywys  llawn, 

Tmdònai  yn  y  gwynt  fel  môr  o  aur ! 

A'r  dolydd  gwastad  oedd  yn  lâs  eu  lliw, 

A'u  porfa  gyttew  yn  dyferu  maeth  ; 

A  rhwng  eu  llwyni  tirf,  a'u  meillion  pér, 

y  deadelloedd  borent,  wrth  eu  pwys , 

Tmlwybrent  yn  arafaidd  trwy  y  gweÙt 

Oan  ddewis  eu  tameidiau  rhwng  y  dail ; 

Ac  wrth  ymgrwydraw  trwy  y  gwyrdd  borfeydd, 

Tsgydwent  berlawg  wlith  oddiar  eu  cnu  ! 

T  gwartheg  blithion  welid  yn  eu  plith, 

Tn  pori  'n  ddiwyd  iawn,  o  dŵyn  i  dŵyn ; 

Ac  wedi  eu  digoni,  yn  gytûn, 

Gorweddent  gyda  'u  gilydd  ar  y  maes ; 

Ac  yn  ddigyÛTo  iawn,  ar  ganol  dydd, 

Ymdròent  mewn  boddbftd,  gan  gnoì  eu  cil. 

Addawai  Harri  i'w  frawd  etifeddiaeth  Owain  yn  y  De  a'r  Gogledd. 

Ond  nid  oedd  Harri  yn  y  rhaniad  hwn, 

Ond  rhanu  esgyrn  Lefiathan  cyn 

Ehoi  tryfer  yn  ei  ben,  a'i  dynu  i  draeth  ! 

Am  y  rhyfél-ddaniau  y  maent  i'w  cael  mewn  helaethrwydd  mawr,  ac  yn  Uawn  o 
afiaeth  a  thân.    Er  engraifft : 

Ac  ar  amrantiad  eu  hir  lafniog  gledd 
Tsgydwent  yn  ei  flaen,  o  wddf  i  wddf ; 
A  phenau  y  Fflemyniaid,  yn  eu  ffordd 
A  sathrent  hyd  y  Uawr,  mewn  torchau  gwaed ! 
Ac  fel  yr  egyr  mellt  eu  Uwybrau  trwy 
"Geudodau  pygddu  y  cymylau  brôch,— 
Agorai  milwyr  Owain  rythawg  ffyrdd 
Trwy  ganol  y  Flemyniaid  ar  bob  tu ; 
Ac  fel  y  methrir  penau  gwingol  seûrph, 
Dan  garnau  buain  feirch  ar  wylltboeth  dir, 
T  sathrwyd  penau  y  maleisus  wŷr 
0  dan  drydanol  draed  uchelwaed  feirch 
Cadlengoedd  Owain  ar  eu  rhyfel-gyrch,  &c.,  &c. 

Ond  ni  wiw  i  ni  fyned  rhagom  i  ddyfynu ;  fe  wêl  eîn  darllenwyr,  a  thybied  y  gallai 
fod  rhai  o  houynt  hyd  yma  heb  fod  yn  adnabyddua  o  ragoriaethau  diammheuol  Hwfa 
Mon  fel  bardd,  y  rhaid  fod  y  gyfrol  yn  un  ag  y  byddai  yn  ddoeth  iddynt  gymeryd  y 
cyfie  cjrntaf  i'w  gwneyd  yn  eiddo  iddynt  en  hunain. 

T  mae  ychydig  bethau,  fodd  bynag,  ag  y  dylem  ymhellacb,  ac  o  herwydd  wfle 
uchel  Hwfa  Mon  fel  b»rdd  Oymreig,  alw  sylw  atyut.  T  mae  rhai  meflau  ar  y  gyfrol 
ag  y  carasem  yn  fawr  ei  gweled  yn  rhydd  oddiwrthynt.  Mae  y  diffyg  mwyaf  a 
welwn  yn  ein  cydwladwr  doniol  fel  bardd  yn  codi,  mae  yn  debyg,  o'i  nerth ;  oud  nid 
ydyw  o  herwydd  hyny  yn  llai  diffyg,  nac  fel  y  oyfryw  yn  Ilai  ei  bwys.  Tr  ydym  yn 
cyfeirio  at  afìaeth  dibendraw  ei  awen,  sydd  weithiau  yn  ei  gwneyd  yn  rhy  anysty- 
wallt  iddo  allu  cael  nemawr  wastrodedd  arni.  ac  yn  wir  í'e  ellid  meddwl  ei  fod  yntau 
ambell  dro  yn  ymhyfrydu  mewn  gadael  y  ffrwyn  ar  ei  gwàr,  os  nad  yn  mwynhâu  ei 
hystrempiau.     Dywedai  y  Gröegiaid  am  Perioles  ei  fod  fel  Iau  yn  taranu  pan  lefand. 


NODUDAU    LLENYDDOL.  255 

Mae  Hwfa  Môn  yn  rhy  ehwannog  i  lefaru  mewn  taranau,  ac  o  herwydd  hyny  mae  ei 
daa-anau  yn  methu  ein  dychrynu.  Fel  ei  Owain  Glyndwr,  y  mae  yn  rhy  fynych  yn 
ceisio  cerdded  yn  y  fath  fodd  nes 

0  dan  ei  gamrau  trymion  siglai  'r  Uawr, 
Ac  wrth  ei  sangiad  cadarn  tyrfai  'r  graig. 

Ond  ni  fyn  y  llawr  siglo,  ac  y  mae  y  graig  yn  ystyfnigrwydd  ei  chadernid  yn  dal  yn 
ddigryn.  Y  mae  yn  cael  ei  gydnabod,  fel  peth  sydd  yn  dealledig,  "  fod  gormodiaith 
yn  oddefol  i  feirdd,"  ac  fel  engreifftiau  o'r  addnrn  awenyddol  hwn  yr  ydym  yn  cofìo  i 
ni  yn  nyddiau  tirfion  ein  mebyd  weled  yn  Ngramadeg  Robert  Dayies,  Nantglyn,  y 
dyfyniadau  ardderchog, 

Rhedais  ynghynt,  helynt  hir, 

Na  mellten  ddeunaw  milltir. 

Gorddn  yw  brig  y  Werddon 
Gan  fŵg  oeginau  o  Fôn. 

Ond  er  fod  beirdd  da,  a  beirdd  goreu  y  byd,  pan  y  mae  hyny  yn  ateb  eu  pwrpas,  yn 
defnyddio  ymadroddion  eithafol,  y  mae  er  hyny  ryw  reswm  ar  eu  hafiaeth,  ryw 
•■  drefn  "  hyd  yn  nod  ar  eu  "gwallgofrwydd,"  sydd  yn  peri  fod  eu  geiriau  cryfion  yn 
cryfhâu,  ac  nid  yn  gwanychu  yr  effaith  a  ddymunant  gynnyrchu  ar  feddyliau  eu  dar- 
Uenwyr.  Ond  pan  eir  i  ormodieithu  yn  ddiachos,  ac  yn  barháus,  y  mae  yr  effaith  yn 
dra  gwahanol.  Ac  y  mae  hyn  yn  wendid  neillduol  ar  farddoniaeth  Hwfa  Mon. 
Cymerer  yr  Awdl  gyntaf  yn  y  llyfr, — Galar  Cymru  ar  ol  Alaw  Goch.  Mae  y  newydd 
am  farwolaeth  y  gŵr  hwnw  yn  dyfod  "ar  unwaith  i'n  trydanu."  Mae  y  galar  am 
dano  y  fath  fel  y  mae  yr  aber  ar  ei  ol  "  yn  wylaw  rhwng  y  moelydd,"  ac 

O'r  glynau  tywyll,  crogieni  tewion, 
A  drwmdöant  yr  holl  drumau  duon; 
Hyd  eu  hoer  aeliau  uda  'r  awelon 
Eu  hachwynedig  ddwys  ocheneidion,  &c. 

Tr  oedd  ei  lygaid  yn  gweled  i  eigion  daear,  a  "  chwiliai  wraidd  ei  chalon ; "  ac  wrth 
fyned  "drwy  gyiÿng  ddyfnderau  ogofawg,"  ac  i  uthrol  fwngloddiau, 

Tynai  trwy  ffyrdd  melltenawg— f wn  lwythau, 
A'i  grych  haenau  yn  fflam.au  gwreichionawg  ! 
Tröai  y  lawntìau  rhiwiawg,— a'u  mwnoedd, 
Ddu  eirwon  diroedd,  i  aur  yn  dyrawg  ! 

Tr  oedd  y  teleidion  â  pha  rai  y  llanwasid  ei  luest  yn  "  wynach  eu  gwawr  na  yr  Oniz 
eirianwawr ! " 

Ceid  tlŵs,  ar  bob  gorddrws  gwyn, 

Yn  eglur  ddysglaer  foglyn ; 

A  rhoddwyd  meini  rhyddaur 

I  borth  hwn  yn  ebyrth  aur  ! 

Fe  ddeuai  y  cardotyn  ato  "i  ochain,  a  sychu  ei  ddeigryn,"  ond  wedi  hyny  "i  ganu'i 
delynl"  Bydd  y  gweddwon  uhyd  eu  heinioes  yn  galaru  am  dano,"  ac  mae  eu 
"heinioes  yn  edwino,"  a'u  "deigr  yn  Uifo!"  Byddai  yn  "tywys  minteioedd,  i 
ganol  ei  gynes  neuaddoedd  "  er  diwallu  eu  heisieu.  Yr  oedd  ei  deimlad,  gan  faint  ei 
nerth,  "yn  rheiadru."  Ac  am  ei  awen  a'i  ddoniau,  fe'u  desgrifir  mor  ysplenydd  fel 
y  buasai  yn  anhawdd  dyweyd  dim  gwell  hyd  yn  nod  am  Eben  Fardd.  Am  y 
"beirddion  ifaingc"  y  maent  yn  brudd  iawn,  "yn  yfed  o  fôr  o  alaeth,"  yn 
"dwys  ferwino,"  yn  "brudd  odiaeth  yn  breuddwydio  am  dano,"  ac  o'i  blegid  "yn 


256  NODIADÀU    LLENYDDOL. 

ymblygu  mewn  erchyllaeth."  Yn  "y  gweuau"  o'i  golli,  "gwywant,  dan  loesau  y 
nos  o  ochau,  a'u  deigr  ni  sychant  1 "  Wrth  ei  fedd,  y  hardd  a  "  wyla  fyth  wrtn 
feddwl  fod,  ei  Alaw  yn  ei  waelod ! "    Pa  lea  manylu, — 

T  Genedl  oll  a  gwyna,— ac  yn  llesg 
Yn  y  llwch  gorwedda ; 
A  llwyd  wedd  am  ei  Llyw  da 
0  hiraeth  dwfh  alara. 

Ac  eto  fe  ddywed  y  Beirniaid  fod  yr  Awdl  hon  "yn  hortread  hyw  o  Alaw  Goch,"  ae 
yn  "teilyngu  i'w  hawdwr  y  Gadair  a'i  hanrhydedd."  Mae  yn  debyg  fod  Alaw  Gocn 
yn  Gymro  parchus  a  gwladgarol,  ac  yn  hoff  o  gymdeithas  y  beirdd  a  dilyn  eistedd- 
fodau ;  ond  y  mae  meddwl  ei  fod  yn  haeddu  ysgrifenu  am  dauo  fel  y  gwneir  yn  y 
dyfyniadau  uchod,  a  llawer  o  ymadroddion  eraill  yn  yr  Awdl,  yn  ynfydrwydd. 
Beth  pe  byddai  i  ŵr  dysgedig  o  un  o  athrofeydd  y  Cyfandir,  a  allai  fod  yn  awr  yn 
astudio  ein  hiaith  a'n  llenyddiaeth,  gael  gafael  ar  yr  Awdl  hon ;  a  beth  pe  dygwydd« 
ai  iddo  ddyfod  yn  fuan  wedi  hyny  i  Gymru  ?  Wrth  reswm  fe  holai  am  Alaw  Goch, 
ac  ni  allai  orphwys  nes  cael  hanes  y  gwyrthiau  o  garedigrwydd  a  wnaeth  âholl 
genedl  y  Cymry;  y  cyfansoddiadan  barddonol  anfarwol  a  adawodd  ar  ei  ol,  a'r 
myrddiwn  gweithredoedd  da  a  gyflawnodd.  Ond  erbyn  deall  pethau  fel  yr  oeddynt, 
a  chael  fod  y  Oymry  oll  mor  bell  o  fod  yn  tori  eu  calon  ar  ei  ol  fel  nad  oedd  ond  nifer 
bychan  o  honynt  a  wyddai  hyd  yn  nod  am  enw  y  gŵr  parchus,  beth  a  feddyliai  y 
boneddwr  hwnw  wrth  weled  fod  gweinidog  yr  efengyl  a  bardd  cadeiriol  yn  rhaffu  y 
fath  ymadroddion  eithafol  yn  ei  gylch?  A  beth,  yn  enwedig,  wrth  weled  dan 
weinidog  a  dan  brif-fardd,  yn  llanw  y  sefyllfa  bwysig  o  feirniaid  mewn  cystadleuaeth 
am  "Gadair  Morganwg  yn  Eisteddfod  y  Cymry  yn  Nghastellnedd,"  yn  dyweyd 
fod  yr  Awdl  hono  "yfl  bortread  byw  o  Alaw  Goch,  ao  yn  teilyngu  i'w  hawdwr  y 
Gadair  a'i  hanrhydedd."  Wel,  fe  ddywedai,  yn  naturiol,  fod  yn  dda  iawn  fod 
Lly wodraeth  Lloegr  yn  penderfynu  estyn  ychydig  o  fanteision  áddysg  i  bobl  oedd  yn 
eistedd  yn  y  fath  ddygn  dywyllwch !  Fe  fyddai  y  syniad  am  i  Tennyson  neu 
Browning  nen  Lewis  Morris  ysgrifenu  yn  y  fath  fodd,  hyd  yn  nod  am  ŵr  enwog,  mor 
naturìol  yn  awgrymn  fod  pethau  o'u  Ue  fel  y  meddylid  ar  unwaith  ÿ  dylai  eu  cyfeill- 
ion  ofalu  am  danynt. 

Mae  y  bai  hwn  i  fesur  mwy  neu  lai  yn  anurddo  yr  holl  gyfrol,  ond  yn  fwyaf 
neillduol  yn  y  manau  lle  mae  y  meddyliau  wanaf.  Yn  hyn  mae  yr  Awdl  bryd- 
ferth  a  thyner  ar  ol  Ieuan  Glan  Geirionydd  yn  cyferbynu  yn  hynod  â'r  un  ar  ol 
Alaw  Goch.  Pan  mae  meddwl  a  chalon  y  bardd  yn  llawn,  nid  ydyw  yn  ebychu 
nemawr.  Mae  yn  dda  genym  ddeall  fod  yr  Aelod  anrhydeddus  dros  Sir  Fôn, 
—  a  bellach  ei  Harglwydd  Raglaw !  —  i'r  hwn  y  cyflwynir  y  gyfrol,  "yn  noddwr 
ffyddlawn  i  lenyddiaeth  ei  wlad;"  ond  os  ydyw  y  boneddwr  parchus  wedi  dar- 
•  llen  yr  englynion  a  geir  yma  iddo, — yr  hyn,  yr  ydym  yn  ofni,.  sydd  braidd  yn 
ammheus  !  —  mae  yn  ddiammeu  fod  yn  dra  syn  ganddo  ddeall  fod  beirdd  Mon 
"yn  cydbyncio  i'w  groesaw,"  ac  wrth  wneyd  hyny  "yn  taranu  hyd  yr  Ynys;" 
a'r  nn  modd  fod  "cawr-feirdd  ar  feinciau  Arfon"  yn  ei  foli ;  ac  yn  enwedig  fod  **  llif- 
eiriawl  fawl  Allforion"  yn  cael  ei  daenu  i'w  enw  dros  y  môr.  Ni  fuasai  yn  an- 
naturiol  i  Mr.  Davies  ofni  fod  y  bardd  yn  gwneyd  digrifwch  o  hono ;  yr  nnig  esbon- 
iad  arall  posibl  ar  ei  eiriau  ydyw  ei  fod  yn  prydyddu,  ao  am  hyny  fod  yn  oddefol 
iddo  siarad  nonserwe.  Pennillion  rhagorol  iawn  yw  y  rhai  ar  Ddydd  y  Frwydr,  ond 
pa  "  farch  rhyfelawg"  erioed  a  welwyd  yn  trengu  ar  y  cledd,  "  a  tharan  yn  ei  safn !" 
Yn  ffol  ac  mewn  chwaeth  isel  y  dy wedodd  Dewi  Wyn  ein  bod  yn  cael  yn  y  gelfydd- 
yd  o  argraffu  "  dduwdod  y  celfyddydau ;"  ond  fe  ymddengys  fod  hyny  wedi  taro 
ffansi  Hwfa  Môn,  canys  fe  sania  am  "  dduwdod  holl  ryfeddodion,"  a  thrachefn,  am 
"dduwdod  y  rhyfeddodion."    Mae  y  gair  "dwyfol"  yn  cael  ei  gymhwyso  ganddo 


NODIADAU    LLENYDDOL.  257 

at  bob  math  o  bethau,  ac  wrth  reswm  yn  colli  ei  holl  rym.  Mae  swyn  y  gwawl  "  yn 
ddwyfawl;"  mae  "dwyfol  burdeb"  ar  wyneb  y  Gwanwyn  ;  drachefn  mae  ei  fywiol 
gaerydd  yn  •'hardd  adwyfol;"  mae  Duw  yn  "  dwyfoleiddio  gwedd  y  Flwyddyn," 
beth  bynag  allai  hyny  fod  ;  yn  yr  un  tu  dalen  y  mae  hardd-deb  bywioldeb  y  gwlith 
yn  peri  "  i  wael  wyneb  ddwyfol  wenu  ;"  y  mae  Duw  "  â  dwyfawl  hedd  "  yn  gwyrth- 
iol  brydferthu  y  Flwyddyn ;  y  ddaearen,  mewn  man  arall,  "ddaw  fel  Eden  ddwyfol- 
©dig;"  gofyna,  ai  cerub  oedd  wedi  myned  â  mab  i'r  Parch.  David  James,  Capel 
Mawr,  "i'w  blanu  yn  y  nef,  mewn  dwyfol  ardd;"  dymuna  ddaioni  i  bar  ieuanc 
newydd  briodi,  a  galwad  "i  gario  dwyfol  goron."  Fe  deilynga  Owain  GlyndŴT 
arwrgerdd  o  "ysbrydoliaeth  awen  berffaith  Nef. "  Ac  yn  yr  un  ysbryd,  mae  yn 
debyg,  fe  ddymunir  i  Mr.  Price  y  Rhiwlas  am  ganiatâu  i  fyfyrwyr  y  Colegau  rodiana 
yn  ei  barc,  heblaw  "  mil  fyrdd  o  fendithion  " — a  buasai  hyny  yn  weddol  am  gymwynas 
mor  fechan, — gael  ei  "arwainniewn  cerbyd  dysgleiriach  na'r  wawr,  i'w  orsedd  yn 
nghanol  angylion  ! "  Mae  yr  olwg  ar  y  meirch  yn  eu  gwaed  yn  marchdai  Owain  yn 
un  "a  grynai  galon  byd."  Mae  yn  ammheus  genym  a  oedd  pelydrau  cryfion  dysg- 
eidiaeth  bur  Owain  yn  "  tywynu  trwy  ei  wyneb  fel  y  wawr ; "  ac  am  y  brenin  Bisiart 
mae  yn  sicr  nad  oedd  "blodau  ieuainc  yn  porphori  ei  rudd."  Temtasiwn  y  bardd  yn 
barhâus  ydyw  gorliwio,  ac  am  hjny  y  mae  yn  lleihâu  yn  fawr  iawn  werth  ei  ddarluniau. 
Pan  y  mae  ei  lewder  yn  ymroddloni  ar  gymaint  o  feiddio  ag  sydd  yn  angenrheidiol 
i  "  gydfyned  âg  anian,"  y  mae  yn  gweithio  yn  rhagorol ;  ond  nid  yn  anfynych  y  mae 
yn  methu  cael  hyny  yn  hanner  digon  anturiaethus,  ac  yna  y  mae  ei  ddarlun  yn 
myned  yn  anferthlun.  Mewn  cysylltiad  íi  hyn  fe  ellid  crybwyll  ei  hoffder  o  ryfedd- 
nodau.  Mae  y  rhai  hyn  yn  cael  eu  hau  yn  y  llyfr  hwn  yn  rhyfeddol  o  dew.  Mae 
ymddiried  yr  awdwr  mor  wan,  naill  ai  yn  rhyfeddolrwydd  ei  bethau,  neu  yn  nealltwr- 
iaeth  ei  ddarllenydd,  fel  y  mae  o  hyd  yn  gosod  i  fyny  ryfeddnodau.  Bhaid  rhyfedd- 
nodi  ffaith  mor  syml  ag  fod  Owain  Glyndŵr  yn  cael  gweini  arno  yn  ei  afiechyd  olaf 
gan  ei  ferch,  a  dwbl  ryfeddnodi  y  ffaith  fod  Dafydd  Ionawr  "gwedi  y  mawredd 
gyda  meirwon."  Mae  y  bardd  yn  rhyfeddnodi  yn  ddiddiwedd  yn  ei  gyffelybiaethau. 
Pe  byddai  y  darllenydd  mor  ffol  â  chymeryd  ei  gamarwain  gan  y  rhyfeddnodau  yn  y 
rhai  hyn,  fe  fyddai  wedi  dyhysbyddu  ei  sylw  ar  wahanol  ranau  y  cyffelybiaethau  yn 
y  fath  fodd  fel  na  feddyliai  ond  ychydig  am  y  peth  ag  y  mae  y  gyffelybiaeth  yn  cael 
ei  gwneyd  er  ei  fwyn.  Y  mae  Homer  yn  fynych  yn  hirwyntog  yn  ei  gyffelybiaethau ; 
ond  ganddo  ef  rhaid  i'r  gyffelybiaeth  oll,  pa  mor  fy  w  a  chyflawn  bynag  fyddo  y  dar- 
lun,  wasanaethu  i  ddangos  y  peth  sydd  ganddo  dan  sylw.  Mae  Hwfa  o'r  ochr  arall 
yn  colli  ei  anadl  wrth  waeddi  fel,  nes  y  mae  ei  felly,  o  angenrheidrwydd,  yn  myned 
yn  eiddil.  Gwelsom  fel  mewn  un  lle  ganddo  yn  myned  â  pharagraph  cyflawn  iddo 
ei  hnn,  ac  y  m&efelly  yn  y  paragraff  nesaf  yn  gorfod  edrych  yn  ddyeithr  ac  yswil.  Ond 
gwaeth  o  lawer  na  gorwneyd  y  desgrifiadau  yn  y  gyffelybiaeth  ydyw  rhyfeddnodi  uwch 
eu  pen  fel  pethau  mor  ryfedd,  a  thrwy  hyny  wanychu  eu  gallu  i  wasanaethu  yr  amcan 
o  ddangos  pethau  a  ddylent  fod  yn  llawer  rhyfeddach.  Tn  hyn  oll  y  mae  yni  y  bardd 
yn  ddifesur ;  yr  unig  ddiffyg  ydyw  hunanlywodraeth.  Pe  buasai  ganddo  fwy  o  allu 
arno  ei  hnn,  fel  ag  i  allu  gweithio  mewn  mwy  o  gymesuredd,  a  synied  yn  fwy  i  sobr- 
wydd,  fe  fuasai  ei  waith,  tra  heb  fod  yr  un  gronyn  yn  llai  awenyddol,  yn  fwy  gor- 
phenol,  ac  felly  fe  fnaaai  ei  werth  yn  llawer  mwy. 

T  mae  Hwfa  Mon  yn  feistr  gwych  ar  yr  iaith  Gymraeg.  T  mae  ganddo  at  ei 
alwad  gyflaẅnder  helaeth  o'i  geiriau  goreu,  ac  yn  fynych  y  mae  yn  eu  trin  gyda  medr 
neillduoL  Ond  y  mae  mewn  amryw  fanau  yn  cymeryd  hyfdra  arni  ag  y  dylasai  ei 
barch  i'r  Gymraeg  wèn  beri  iddo  ymgroesi  rhag  y  fath  beth ;  ac  y  mae  hyny  ynddo 
ef  yn  fwy  beîus  o  herwydd  ei  gydnabyddiaeth  helaeth  â'r  iaith,  a'i  fod  ymron  yn 
anadlu  yn  ei  chynghaneddion.  Ceir  ganddo  y  fath  eiriau  à  gwyrddiog,  garddoedd, 
geirdd,  plenyd  (am  planedau),  crynu  fel  berf  drofiannol  neu  transüŵe  (cawr  yn 
"crynulleng  i'rllwch,"  y  daran  yn  "cryna'r  creigiau  oesol").    Am  y  chwimpau 


258  NODIADAU    LLENÝDDOL. 

rhyfedd  mewn  sillebu  a  geir  drwy  y  llyfr,  ni  wyddom  pwy  sydd  gyfrifol,  ond  y 
maent  yn  dra  annymunol,  ao  yn  annheilwng  o  lendid  yr  argraffwaith,  heh  son  am 
ragoroldeb  y  farddoniaeth. 

Soniem  yn  nn  o'n  rhifynaa  diweddaf  am  gyfnod  yn  mywyd  Goethe  pan  oedd 
nrddas  y  clasuron  mawrion  wedi  ei  ddwyn  i  edrych  i  lawr  ar  bobpeth  oedd  o  dnedd 
fytheiriol,  ac  na  allai  ar  y  pryd  daln  nemawr  sylw  hyd  yn  nod  i  awdwr  y  Robben. 
Pe  tneddid  Hwfa  Mon  i  fesur  i  gymeryd  yr  nn  cyfeiriad,  fe  ellid  o  hono  farddoniwth 
lawer  uwch  na  dim  a  gawsom  ganddo  hyd  yma.  Ond  i'r  dyben  hwnw  byddai  raid 
iddo  fod  yn  llym  wrth  bethau  sydd  byd  yma  wedi  bod  yn  bur  agos  ato.  Mae  yn 
debyg  y  cai  fod  cryn  lawer  o'r  celfì  gwaith  sydd  ganddo  o'i  amgylch,  ac  y  mae  am 
lawer  dydd  wedi  bod  yn  gweithio  mor  hwylus  gyda  hwynt,  i'w  bwrw  ymaith ;  megys 
y  rhyfeddnodan,  y  tân  a'r  brwmstan,  ymron  y  -cwbl  o'r  mellt  a'r  taranau,  a'r  holl 
ymadroddion  eithafol.  O  fyfyrdod  tawel  a  dwfn  ar  y  gwirioneddau  mawrion,  ac  o 
gymdeithas  agos  a  charuaidd  â  natur,  fe'i  galluogid  i  ganu  mewn  goleuni  ag  y  teimlai 
ei  gydwladwyr  yn  ddiolchgar  am  dano  fel  goleuni  o'r  nef,  a  chyda  theimladan  a  barai 
iddynt  brofi  fod  ynddynt  allu  i'w  puro  a'u  dyrchafu,  ac  i  roddi  cynllun  i  ymestyn 
ato  a  wnelai  einioes  iddynt  fel  dyddiau  Paradwys. 

Adgof    Uwch    Anghof:    Llythyrau   lliaws  o  Brif  Enmgion  Oymru,  Hen  a 
Diweddar.    0  Gasgliad  Mtrddin  Fardd.     Penygroes :   G.  Lewis. 

Mae  yn  ddealledig  fod  gan  Myrddin  Fardd  gryn  amgneddfa  o  bethau  dyddorol  Cym- 
reig  o't  dyddiau  gynt,  ac  fe  fyddai  yn  hyfryd  gan  lawer,  mae  yn  ddiammeu,  gael 
cyfleusdra  i  ymgydnabyddu  â  hwynt.  Da  oedd  genym  weled  y  gyfrol  hon  o  hen 
lythyrau  sydd  yn  ei  feddiant  Rhaid  ei  fod  wedi  chwilota  ilawer  i  gael  gafael 
arnynt,  ac  yr  ydoedd  yn  garedig  ynddo  beidio  eu  cadw  iddo  ei  hun.  Mae  yn  sicr  y 
bydd  darllen  y  Uyfr  hwn  yn  ddywenydd  i  nifer  mawr  o*i  gydwladwyr.  Cynnwysa  y 
gyfrol  224  o  lythyrau ;  ac  eto  fe  ddywed  yn  ei  RagfyDegiad,  wedi  yr  holl  drafferth  a 
gymerasai  i  ddethol  y  rhai '  a  dybiwyd  ragoraf,  y  "barnai  y  cyhoeddwr  fod  dwyn 
allan  chwarter  y  cynnulliad  yn  ddigon  o  anturiaeth  iddo  ef,  gyda  golwg  ar  a  gaffai  o 
gynnorthwy  a  nodded  oddiwrth  hyny  o  nifer  a  ymddyddorent  yn  hanes  lenyddol  ei 
wlad."  Nid  ydym  yn  sicr  na  allesid  gadael  allan  gryn  nifer  hyd  yn  uod  o'r  rhai  sydd 
wedi  eu  hargraffu  yma;  ond  am  y  rhan  fwyaf  o  lawer,  darllenasom  hwynt  gyda 
boddhâd  neillduol.  Y  maent  oll  yn  Uythyrau  na  fwriadwyd  eu  gwneyd  yn  gyhoedd- 
ns,  ac  am  hyny  wedi  eu  hysgrifenu  gyda  rhwyddineb  agored  sydd  yn  dangos  hanes 
fewnol  yr  hen  gymeriadau,  ac  yn  caniatâu  i  ni  gyfranogi  o'u  cyfrinach  a  mwynhau  y 
gymdeithas  ddyddan  a  fyddai  yn  fynych  rhyngddynt.  Mae  y  Uythyrau  o  eiddo 
Dafydd  Ddu  yn  dra  dyddorol.  Wedi  darUen  y  oyíeiriadau  ato  yn  Uythyrau  Mr.  J. 
W.  Prichard  a  gyhoeddwyd  yn  y  rhifyn  diweddaf  o'r  Traethodydd,  fe  fydd  yn 
ddyddorol  gweled  a  ganlyn  ganddo  yntau,  a  ysgrifenwyd  yn  1806 :  "  Yr  wyf  yn  deall 
fod  Sion  Wm.  Pritchard  o  Balas  y  Brain  yn  methu  peidio  fy  erlid  eto.  Ysgrifenodd 
rywbeth  yn  gas  am  danaf  medd  cyfaill  a  welodd  ei  lythyr  at  Mr.  0.  Jones."  Ac  eto 
addefai  ei  hun  yn  un  o'r  Uythyrau  hyn  :  "  Lle  gwyUt,  ofer  ydyw  Amlwch,  anhawdd 
iawn,  heb  fesur  mawr  o  ysbryd  gwyliadwriaeth,  ymgadw  rhag  deniadau'r  Ue;  ac 
mae'n  rhaid  i'm  gyfaddef  (er  fy  ngalar),  mai  ychydig  ddefnydd  da  o'm  hamser  a 
wnaethum  yn  ystod  fy  arosiad  yno."  Ac  mewn  un  arall  (1810) :  "  Ni  fum  erioed  yn 
trafaelio  ar  noson  dywyUach ;  gwaith  mawr  yn  cael  peidio  troi  i'r  croesffyrdd ;  adref 
y  daethum  yn  llwyddiannus,  .moliant  i'r  Gŵr  goreu,  heb  gael  cymaint  à  chodwm,  er 
tywyUed  y  nos,  a  chryn  lawer  o  ddiod  yn  fy  inhen."  Ni  ddywedai  J.  W.  Prichard 
am  dano  ond  a  addefai  felly  am  dano  ei  hun.  Creaduranwyl  oedd  D.  Ddu ;  meUdig- 
edig  fod  y  ddiod  yn  cael  maeddu  y  fath  gymeriadau.  Fe  geir  yn  y  gyfrol  rai  Uyth- 
y»n  dyddorol  o  eiddo  GwaUter  Mechain.     Dy wed  wrth  un  gohebydd :  "  Drwg  genyf 


NODIÁDAÜ    LLENYDI  OL.  259 

glywed,  neu  yn  hytrach  ddarllen,  bod  eich  iechyd  wedi  bod  yn  lìed  glwcns  yn 
ddiweddar,  ond  ni  ddywedir  i  mì  pa  nn  ai  afìechyd  gwreiddiedig  ai  un  damweiniol 
a'ch  blina."  Drachefn  :  "Gofynasoch  'Paoed?'  Nês  i  naw-deg  nag  i  wylh-deg. 
Nis  gwn,  ac  ni  ŵyr  neb,  pa  faint  yn  bellach  y  eaf  ymlwybro  tna  thraw — caffwyf 
fynediad  dedwydd  pan  ddelo  yr  awr.  Y  mae  fy  henaint  i  yn  henaint  lled  gadam  o 
barth  cnawd,  a  gtoaed,  ac  esgym,  ac  yn  ymyl  dwy  lath  o  daldra.  .  .  .  Ond  na 
sonier  am  feirniadaeth.  Disgynais  o'r  OTsedd.  Aed  '  Pencwd  yn  Dincwd  '  yn  ei  ol, 
ob  telly  yr  haedda.  Os  cyhoeddwyd  y  Testynau  leni,  anfoner  i  mi  un.  Bydd  yn 
ddywenydd  ei  weled  er  mwyn  'yr  hen  amser  gynt.' " 

Bydd  yn  dda  gan  y  darllenydd  gael  y  dyfyniad  a  ganlyn  o  ljthyr  o  eiddo  Gutyn 
Peris,  1828 :— 

¥y  myfyrdod  presennol  yw  ceisio  cyfansoddi  ychydig  goffadwriaeth  am  y  ddiweddar 
wraig  rinweddus,  Mrs.  Humphreys,  gwraig  H.  Humphreys,  Periglor,  Llansadwrn,  yn 
Môn.  Merch  oedd  hi  i  Lewis  Morys,  y  Bardd  o  Fôn.  Gwraig  gariadus,  gall,  eluseogar, 
a  doeth  oedd  hi :  dywedir  ei  bod  yn  dwyn  nodau  a  delw  ei  thad  yn  amlwg ;  mi  a  wn  ei 
bod  yn  ddoniol  a  medrus  iawn  i  ysgrifenu.  Hynod  oedd  hi  am  ei  gardd  a'i  llysiau,  a  gardd 
odidog  oedd  ganddi.  Hoff  oedd  ganddi  wahodd  dieithriaid  i'w  gardd.  Bum  yno  amryw 
weitbiau — nosweithiau  a  dyddiau,  a  chefais  lawer  o  hanes  ei  thad  a  Goronwy  Owen  gan- 
ddi,  o  dro  i  dro,  hyd  yn  nod  dull  eu  cyrff,  lliw  eu  gwallt  a'u  Uygaid ;  ac  yr  oedd  hi  yn 
cofio  Goronwy  yn  was  gyda  ei  thad,  pan  oedd  hi  yn  blentyn.  Canodd  Goronwy  Briod- 
asgerdd  iddi,  gyda'i  gŵr  cyntaf ;*  nid  oedd  ef  yn  y  briodas.  "  A  thaflu'r  bosan,  a  cherdd 
a  cban."  Gofynais  iddi  un  tro  beth  oedd  ystyr  y  fraich  uchod.  '« 0,"  ebehithau,  "ni  bu 
hyny  yn  íj  mhriodas  i ;  ond  yr  oedd,  y  pryd  hyny,  yn  arferol  iawn  mewn  priodas — ar  ol 
myned  y  bobl  ieuainc  i'w  gwelyau,  fyned  yn  ddirgel  i'w  hystafell  wely,  a  dwyn  un  o 
hosanau  y  wraig  a'r  gŵr  ieuanc,  a  myned  à  hwy  i  ganol  y  dyrfa,  Ue  bai'r  delyn,  a'u  taftu 
hwy  i  fyny,  ac  ar  ben  pwy  bynag  y  disgynai  yr  hosanau,  y  rhai  hyny  a  briodai  gyntaf.'' 

Nîd  oes  dim  llythyrau  yn  yr  holl  gyfrol  yn  fwy  difyr  nag  eiddo  Nicander  at  Eben 
Fardd.  Am  ryw  reswm  ni  chrybwyllir  hwy  yn  y  cynnwysiad.  Y  mae,  yn  wir,  dros 
gant  o  dudalenau  yn  y  llyfr  na  chyfeirir  atynt  yn  hwnw.  Y  mae  Nicander  yn 
dangos  barn  ragorol,  calon  hynod  o  garuaidd,  ac  yn  ysgrifeou  Cymraeg  croew  llafar 
gwlad  mewn  dnll  hynod  o  hapns  a  natnriol.  Cyfeiria  mewn  nn  a  ysgrifenodd  yn 
1841,  a  chyda  theimlad  bachgen,  at  englyn  digrif  a  wnaethai  mewn  Awdl  i'r  Gwan- 
wyn,  i'r  Gog.  Yr  oedd  wedi  chwerthin  fel  ffwl,  meddai,  am  ei  beo,  nes  oedd  ei 
oehrau'n  merwino : — 

GNriw  yw  cân  y  gwccw — yr  un  o  hyd 
0  ran  hon  yw  'r  gwccw ; 
Enwog  yw  cân  y  gwccw, 
Unig  accen  y  gwccw. 

Dywed  ei  fod  wedi  rhoi'r  un  gair  yn  niwedd  pob  llinell  (er  yn  ddeusill  ac  unsill  bob 
yn  ail),  yn  gystal  i  ddynwared  y  gôg  ag  o  spite  i'r  beirdd  a'u  rheolau.  "  Ydych 
chwi  ddim  yn  synu,"  gofyna  mewn  un  llythyr,  "fod  Ellis  Owen  am  alw  gwaith 
Dewi  yn  •  Flodau  Arfon  V  "  Yr  ydoedd  yn  gobeithio  o'i  galon,  meddai,  na  welai 
byth  Gymro  yn  Esgob ;  a'r  rheswm  rhyfedd  a  roddai  am  hyny  mewn  Uythyr  arall 
ydyw,  "na  adawai  yr  Ymneülduwyr  lonydd  iddo :  ymyrent  àg  ef  yn  barhâns." 
Felly  !  Dityr  iawn  yw  llythyr  lle  y  sonia  fel  y  byddai  John  y  Gwindy  (y 
Parch.  John  Owen,  Ty'nllwyn,  wedi  hyny),  John  yr  Ynys  Galed,  ac  yntau, 
"wrth  ddyfod  o  yagol  Llanystumdwy,  yn  eistedd  am  gryn  ddwyawr  yn  yr  haf, 
ar  ben  pompren  Brynybeddau,  i  ddifyru  eu  gilydd  â  straeon,  agos  bob  dydd." 
Dywed  fod  Mabinogion  ysgol  Llanystumdwy  yn  cynnwys  tua  thri  neu  bedwar  dwsin 
o'r  straeon  difyraf.  "Rhown  fy  nain  am  eu  gweled  yn  argraffedig  mewn  Uyfr." 
Dyma  un  o  straeon  John  yr  Ysysgaled :  Yr  oedd  pedair  neu  bump  o  wragedd  yn 


260  NODIADAU   LLENYDDOL. 

dychwelyd  ar  eu  ceffylau  o  farchnad  Oaernarfon  gyda'a  gilydd.  Tr  oedd  gan  nn  o 
honynt  bottel  dda  yn  llawn  o  furym,  ynghrôg  gerfÿdd  ei  chlust  wrth  linyn  ei  fifedog 
— fel  y  gwelsooh  lawer  gwaith.  Wrth  deithio,  dechrenodd  y  burym  weithio,  ac 
aeth  y  corcyn,  pop,  a  pheth  o'r  burym  i'w  ga'lyn,  yn  erbyn  cern  y  wraig.  Tynnodd 
hithan  ei  dwy  law  ar  hyd  ei  gwyneb,  nes  oedd  ei  bysedd  yn  furym  i  gyd.  "  Mwrdw- 
w-wr  1"  meddai  hi,  nerth  eagyrn  ei  phen,  "yr  wyf  wedi  cael  fy  saethn  yn  gelain 
gorff,  a  dyma  fy  ymenydd  i  gyd  hyd  fy  nwylo  i."  Mae  ystori  "Wil  tattws  oerion," 
aglywaai  mor  "loyw"  gan  Robin  Ddn  Eryri,  os  yw  yn  boaibl,  yn  fwjrich  fyth. 
Un  dda  iawn  hefyd  yw  ystori  "  John  y  Gwindy,"  am  y  porthmon  yn  dyfod  o  flíair 
DolgeUau.  Bhaid  i  ni  wneyd  lle  i  ystori  "Rolänt  Petter."  Tr  oedd  Nicander  yn 
nhŷ  ei  gyfnither,  Mrs.  Jones,  merch  Pedr  Fardd,  "  ar  fisit :" — 

Daeth  Henry  Rees  i  yfed  tê  hefo  ni  un  prydnawn :  maent  yn  gyfeillion  garw,  ac  yn 
byw  o  fewn  canllath  i'w  gilydd.  Cefais  fy  moddio'n  fawr  yn  Mr.  Rees.  Mae  o'n  hynod  o 
ddiddan  a  dirodres.  Mi  a  adroddais  hanesyn  bychan  wrtho  (ac  yr  oedd  yn  bwrpasol  glic 
'spigwU  i'r  sgwn  oedd  mewn  llaw),  yr  hwn  a  giywswn  gan  'Johu  Roberts,  Cefhymensydd, 
y  pregethwr  Baptist. '  A  dyma  fo  : — Pan  oeddwn  i'n  hogyn  go  fychan,  yr  oedd  pregethwr 
Baptus  yn  byw  yn  yr  ardai  o'r  enw  Rolant  Petter.  Byddai  Rolant  yn  dewis  yn  aml  y 
testunau  mwyaf  dyrys  ac  annosparthus  yn  yr  holl  FibL  Tr  oedd  y  gynnulleidfa  yn 
cwyno  braidd :  meddyliodd  y  brodyr  mai  purion  peth  fyddai  gosod  y  cwyn  ger  bron 
Rolant  ei  hun.  Oalwodd  un  o  honynt  gydag  ef  ddydd  Sadwrn,  ac  ebe  fe  wrtho,  Rhaid  i 
ohwi  beidio  digio,  Rolant  Petter ;  ond  mae'r  bobol  yn  cwyno  braidd  y  byddwch  yn  cym- 
eryd  adnodau  rhy  ddieithr  ac  anhawdd  yn  dezt ;  maent  yn  crefu  a  fyddech  chwi  cystal  a 
phregethu  oddiar  destunau  mwy  adeiladol  ac  £fengylaidd.  "Wel,  wir,"  ebe  Rolant, 
"  hwyrach  eich  bod  yn  eich  Ue  :  rhaid  i  mi  dreio  diwygio  ;  ac  yn  fwy  felly,  am  mai  chwi 
yw*r  aü  frawd  ag  sy  wedi  bod  yn  rhoi'r  cynghor  yma  i  mi  heddyw."  Tr  oedd  yr  hoü 
ardal  wedi  gwybod  am  y  cynghor  a  gai  Rolant  ddydd  Sadwrn.  T  bore  Sul  drannoeth, 
yr  oedd  y  capel  yn  Uawn  dop,  i  glywed  Rolant  yn  cymeryd  ei  deit :  "  Tn  y  bed- 
werydd  bennod  o'r  Datguddiad,  a  rhan  o'r  seithfed  wers :  A'r  aü  anifaü  oedd  debyg  i 
lo"  .  .  .  Ni  welais  neb  erioed  yn  chwerthin  yn  fwy  htarty,  nag  oedd  Mr.  Rees  am 
ben  y  stori  yma ;  a  dywedais  hi  wrtho  yn  well  nag  yr  ysgrifenais  hi  nchod." 

A  phwy  na  theimlai  dynerwch  prydferth  ei  lythyr  at  Eben  Fardd,  pan  oedd  ei 
gystndd  yn  cynnydda : — 

Fy  nghyfaiU  anwyl,  rhoddwch  eich  hunan  yn  hyderus  yn  ei  law,  ac  at  ei  fendigedig 
ewyUys  Ef.  Onid  yw  ein  Harglwydd  yn  dirion,  yn  ein  gwahodd  i  gyflwyno  ein  hnnain 
iddo,  ac  yntau,  mewn  mwy  nag  un  ffordd,  yn  berchenog  arnom  eisoes !  "  Myfi,"  ebe  efe, 
"a  bíau'r  cristion  acw,  eiddo  fl  ydyw;  ond  eto  y  mae  yn  hyfryd  genyf  iddo  ei  roi  à  hun  i 
mi,  er  hyny,  ddydd  ar  ol  dydd,  yn  bechadur  mawr,  o'i  ran  ef,  ond  yn  berl  yn  fy  nghoron, 
o'm  rhan  i :  yn  ddu,  yn  euog,  ac  yn  annheUwng  o'i  ran  ef,  ond  o'm  rhan  i,  yn  gymeradwy 
yn  yr  Anwylyd."  Tn  union  fel  y  byddys  mewn  teuluoedd.  "  Hogyn  bach  pwy  wyt  ti, 
heddyuc  t "  medd  y  tad  wrth  ei  fachgen  bach ;  "  Hogyn  bach  tada,"  medd  yntau ;  a'r  tad 
yn  ei  wasgu  at  ei  fynwes,  can  falched  a  phe  mai  dyna'r  tro  cyntafj  daeth  yr  hogyn  bach 
y  n  "  hogyn  bach  tada  ! " 

Ond  ni  wiw  i  ni  ymdroi  yn  hwy  gyda'r  gyfrol  dra  dyddorol  hon.  Hyderwn  y  caiff 
dderbyniad  caredig,  ac  y  ceir  calondid  felly  i  gyhoeddi  Uawer  yn  ychwaneg  o'r 
pethan  da  sydd  yn  nghadwraeth  Myrddin  Fardd.  Dylasai  yr  olygiaeth  fod  gryn 
lawer  yn  fwy  gofalos.    Ei  phris  yw  4s.  6c. 


LLYFEAÜ 
Gyhoeddedig   gan   P.    M.    EVANS   â  SON,    Holywen. 


K 


HÎSTR-LYFR   0  AELODAU  YSGOLÌO%SABBOTHOL.     Y  mae  y  Llyfr  hwn 
'    yn  an-enwadol,  ac  wedi  ei  argraífa  a'i  linellu,  er  cadw  cytrif  manwl  a  tbrefhus  o 

aelodauyr  Ysgolíon  ;  ac  y  maey  derbyniad  croesawgar  a  roddwyd  iddo  er  ei  ymddangos- 

iad  yn  brawf  ei  fod  yn  cyflenwi  anghen  a  hir  deimlwyd  gan  Ysgrifenyddion  Ysgöíion 

Sabbothol  ein  gwlad. 
Pris  Iryfr  wedi  ei  rwymo  yn  gryf,  yn\cynnwys  100  o  du  dalenan,  ydyw  6s. ;  150, 

6a.  6c. ;  a  200,  8s.  6c. 

\  '  > 

GBIRLYFR  SEÍNIADOL  (NEU  OYNANIAETHOL)  SABSONÈG  A  OHYMRAEG, 
ynghyd  ag  agoriad  ar  Lythyriaeth  yr  Iaith  Gymraeg,  gan  y  diweddar  Thömas 
Edwards,  Ysw.  (Caertallwch),  Ail  Argraffiad,  gydag.  Ychwanegiadau,  gan  y  diweddar 
Babch.  D.  Hughbs,  B.A.,  Tredegar.  « 

Pris,  yn  Rhifynau,  16s.  6c. ;  Dwy  gyfroî,  croen  lîo,  22s.  6c. 


L 


LYFR   GWEDDIAU   TEULÜAIDD.      Ail  Argraffiad,  gydag    Ychwanegiadau,  yn 
i    cynnwyè  Ffurfweddîau,  Bòreuol  ä  Hwyrol,  a  Phecnillion  priodol,  am  bob  dydd  o'r 
mis,  &c,  er  cynnorthwy  i'r  Addoliad  Teuluaidd,  gan  y  Parch.  Thomas  Lsyi. 
Pris  wèdi  ei  rwymo  mewn  ll'ian,  2s.  6c. ;  gydàg  ymylon  goreuredig,  3s. 

CANI ADAU  M  AES  Y  PLWM :  *ef  Gweithiau  Barddonol  y  Diweddar  Mr.  Edward 
Jones.  Maes  y  Plwm.    Cynnwysa  y  Gyfrol  Emynau,  Caroiau,  Caneuon  ar  wahanol 
destynau,  Ènglynion,  Marwnadau,  ac  Emynau  Claddedigaethol. 
Pris  mewn  Uîan,  2s.  6c, 

_ £ , _, __ ,     .  ■  ,  , - ,- , _ , , -. 

HOLWYDDORYDD  AR  HANESIAETH  Y  BIBL,  yn  cynnwys  dros  bedwar  cantar 
ddeg  o  Holiadau  ac  Atebion,  ar  Brif  Ffeithiau  Hanesyddol  yr  Hen  Destament  a'r 
Newydd.  gan  y  Parch.  Riohard  Prichard,  awdwr  "Diffyniad  Bedydd  Babanod." 
Gyda  Rnagdraith  gan  y  Parch.  Rogeb  Edwabds. 

Pris  mewn  LTían,  2s.  6c  -  . 


ySBRYDOLTAETH  Y  BIB1_:   gan  y  Parcb.  D.  Charleö  Dayies,  M.A.,  Llnndain. 
i     Cynhíwtsiad:    Natur  y  Prawf—Ystyr  Ysbrydoliaeth— Perthynas  Ysbrydolineth : 
1  Achynnwysiad  y  Bíbl;  2.  A  chywirdeb  ac  awdurdod  y  Bibl;  &r  Ag  iaith  y  WH. 
Pris  swllt,  mewn  amlen. 

LLYFR  RHENTI  EISTEDDLEOEDD    Wedi  ei  ddarpaiu  gogfyfer  a  chadw  cyfrif  o 
enwau  përsonàu  a  gymerant  Eísteddleoedd,  ynghyda'r  arian  a  dderbýnir  oddiwrth 
y  eyfryw. 


jiOFRESTR  CLADDEDIGAETHAU  (REGÌSTÊR  B(H>K  OF  BÜRlALS).    Llyfr 
v    wedi  eì  barotoi  gogyfer  â  chadw  cyfrif  cywir  o  gladdedigaethau. 


Y  mae  ynddo  golofhau  i  ddodi  enw  y  person  a  gîéddir,  ei  alwedigaeth,  ei  oedran,  y  lle 
y  bu  farw,  dyddiad  y  gladdedigaeth,  pwy  a  wasanaethodd  ar  yr  achlysur,  y  fan  y 
claddwyd,  rhif  y  bedd,  a  sylwadau. 

Pris,  8s.  6c,  wedi  ei  rwymo  yn  gryf. 


T  LYFR  RHESTRIAD  BEDYDDIADAU,  cyfaddas  i  Eglwysi  pob  enwad  crefyddol. 
-Lí  Wrth  anfon  arcnebion  am  dano,  dymunir  gwybod  i  ba  nifer  o  Fedyddiadau  y 
dymunir  cael  y  llyfr,— 100,  200,  400,  600,  &c. 

Pris,  Lryfr  wedi  ei  rwymo  yn  gryf,  i  gynnwys  100  o  enwan,  8s. ;  a  ls.  6c.  am  bob 
100  ychwanegol.  . 

P,  M.  Etans  &  Son,  Cyhoeddwyr,  Treflynnon  (HolyweU). 


HT8BY8IADAU. 

GOST  YisraiAD 

YN    MHBIS 

ESBONIAD   JAME8    HUGHE8 

AB   Y 

Cynnygifitd  G^ertM awr  i'r  Cymry 

AM  PYR  AMSER. 

-    ■■» 

Gan  fod  Cyhoeddwyr  yr  Eaboniad  uchod  yn  deall  fod  awydd  cyffredino: 
ymhlith  dosbarth  llio-og  o  genedl  y  Cymry  i  feddiannu  yr  Esboniad  p 
gŷflawn,  y  maent  wedi  penderfynu  ei  gynnyg  i'r  wlad  am  y  prisian 
oanlynol: — 

£      8.    d. 

Cyfrol    I.  Genesis— Josua  12    0 

"     II.  Barnwyr— Job ..  12    0 

"    III.  Salmau— Malachi  15    0 

"    IV.  Matthew— Dadguddiad  ....  110 

líeu  y  PEDAÌR  0YFR0L,  wedi  eu  rhwyino  yn  gryf  a  hardd  mewE 
oioen    llo,    o    BRIF  v  ÍSBOITIAD    Y    GENEDL    GYMREÍG    am 

£4  10  Oü 

Yn  njrwyneb  y  gostyngiad  presen- 
nol,  dymuna  y  Cyhoeddwyr  hysbysu 
mai  am  AEIAN  PAROD  YN  TJNIG 
y  bydd  iddynt  werthu  y  Gwaith  am 
y  pris  hwn. 

Ar  dderbyniad  Pati  Offfce  Order  neu  Chegue  am  y  swm  anghenrheidiol. 
bydd  yn  dda  gan  y  Cyhoeddwyr,— P.  M.  Eyans  &  Son,  PMbliêhers,  Hotytcrì^ 
anfon  cyfrol  neu  gyfrol*u  yn  DDIDRAUL  l  unrhyw  gyfeiriad. 

P.  M.  EVANS  AND  SON,  CYHOEDDWYR,  TREFFYN>ON. 


RHIFYN  CLIV*. 


TRAETHODYDD. 


GORPHENAF,   1884. 


CYNNWYSIAD. 

Y  CorfF  Cymdeithasol.    Gan  Mr.  Henrt  Jones,  M.A. 
!        Llythyrau  Tregelles  at  Eben  Fardd  

Deddf  Pechod  a  Marwolaeth.     Gan  y  Parch.  John  Davies 

!  Jane  Austen  a'i  Gweithiau.      Gan  Mr.  E.  Vincent  Evans 

j 

:  Y  Diweddar  Barch.  William  Rees,  D.D.     Gan  y  Parch.  David 

|  Griffith  

! 

Luther.     Gan  y  Parch.  Daniel  Rowlands,  M.A. 

Y  Diweddar  Barch.    Hugh  Jones,    D.D.,    Llangollen.     Gan   y 

Parch.  Owen  Davies 

Nodiadau  Llenyddoí 


261 
283 
294 
306 

331 
347 

364 
374 


CYHOEDDIR    Y  RHIFYN  NESAF    HYDREF  /,    1S84. 


TREFFYNNON  : 
P.    M.    EVANS   AND    SON,    CYHOEDDWYR. 

PRIS    DEUNAW    CEINIOG. 


Y    TRAETHODYDD. 


Y    CORFF    CYMDEITHASOL. 

Nro  ydy  w  athroniaeth  foesol  Seisonig  mwyach  yn  gyfyngedig  i  unig- 
oliaeth,  neu  indẁidualism  yn  unig.  Fe  ddilynodd  Hume  yr  egwyddor- 
ion  hyny  i'w  canlyniad  eithaf,  ar  dir  rhesymeg,  ac  fe'u  gwrthbrofodd 
fel  damcaniaeth  gwybodaeth  trwy  ddadguddio  yr  ammheuyddiaeth 
hollol  sydd  yn  gynnwysedig  ynddynt.  Mae  y  cwestiwn  a  orwedda 
wrth  sail  y  Critique  of  Pure  Beason  yn  dangos  fod  Kant  yn  ystyr- 
ied  gwaith  Hume  yn  derfynol,  ac  unigoliaeth  ÿn  wythien  o  feddwl 
oedd  wedi  ei  gweithio  allan.  Fe  ddarfu  i  hanesiaeth  hefyd  gadarnhâu 
dysgeidiaeth  ddinystriol  Hume  pan  dderbyniodd  unigoliaeth  ei  gwrth- 
brawf  ymarferol  yn  y  Chwyldroad  Ffrengig.  Yn  ddamcaniaethol  ya 
gystal  ag  yn  ymarferol  fe  ddarfu  i'r  symudiad  meddyliol  oedd  yn 
dadgyfanu,  orphen  ei  waith  a'i  hyspyddu  ei  hun  ar  derfyn  y  ganrif 
ddiweddaf.  Yr  ÿdoedd  yn  ysgar  y  dýn  oddiwrth  ei  gylchyniadau, 
neu  ei  environments>  yn  anianyddol  ac  ysbrydol,  ac  yna  yn  cael  nad 
ydoedd  ei  dysgeidiaeth  ond  cysgod  o  athronraeth  gau.  Mae  yr  oes 
hon  yn  ymwrthod  â'r  athroniaeth  a  olygai  feddwl  fel  peth  ymsyniol 
yn  gweithredu  mewn  gwagder ;  y  mae  wedi  colli  ffydd  mewn  Melchi- 
sedecau  moesol,  a  hawlia  gan  bawb  linach  eu  harferion  o  feddwl  a 
gweithredu.  Mae  cwestiynau  unigoliaeth  yn  colli  eu  dyddordeb,  ac  y 
mae  cwestiynau  newyddion,  a  orweddent  tu  hwnt  i  derfyngylch  oes 
sydd  wedi  myned  heibio,  trwy  ddystaw  ddadblygiad  y  meddwl  cyffred- 
inol,  wedi  dyfod  yn  awr  i'r  lle  blaenaf.  Mae  sylw  dysgedigion  y  dydd- 
iau  hyn  yn  cael  ei  gyfeirio  at  gysylltiadau  personau  unigol,  yn  hytrach 
nag  at  bersonau  unigol  eu  hunain ;  ac  f e  olygir  y  cysylltiadau  hyny, 
mewn  ystyr  fwy  neu  lai  anmhenodol,  fel  yn  hanfodol  i,  os  nad  yn 
gwneyd  i  fyny  bersonau  unigol.  Y  mae  damcaniaeth  y  dyddiau  hyn, 
mewn  gair,  yn  adgyfanol  o  ran  ei  duedd.  Ymdrecha  i'w  ryddhâu  ei 
hun  oddiwrth  ei  hen  ronynolrwydd,  ac  i  gyfaddasu  y  person  unigol  at 
yr  hyn  sydd  yn  ei  gylchynu.  Y  mae  damcaniaethau  mewn  perthynas 
i  gymdeithas  yn  cymeryd  lle  damcaniaethau  mewn  perthynas  i'r  person 
unigol ;  a  phan  wneir  y  person  unigol  yn  destun  ymchwiliad  f e  geir  ei 
fod,  a  dyweyd  y  Ueiaf,  yn  arallol,  neu  yn  dangos  perthynas  âg  eraill 
yn  gystal  ag  yn  fyf  iol,  neu  yn  gofaln  yn  unig  am  dano  ei  hun. 
1884.  b 


262  T   OORFF   OYMDE1THA80L. 

Ond  er  fod  athroniaeth  Seisonig  yn  symud  ymaith  oddiwrth  gwest- 
iynau  a  chanlyniadau  ymarferol  unigoliaeth,  y  mae  eto,  i  fesur  helaeth, 
yn  cael  ei  rheoli  gan  ei  ragdybiaethau.  Mae  y  fath  ysgrif enwyr  &  Mr. 
Spencer  eto  yn  damcaniaethu  ar  ei  egwyddorion,  er  fod  y  meddyliau 
sydd  yn  rhoddi  iddynt  allu  yn  estronol  iddo.  Fel  gweision  Ahab 
archolledig,  y  maent  yn  cynnal  eu  meistr  yn  ei  gerbyd  hyd  yr  hwyr. 
Y  mae  dyddordeb  a  gwerth  damcaniaethau  Mr.  Spencer  ar  foeseg  yn 
codi  o'r  defnydd  a  wna  o'r  syniadau  o  ddadblygiad  ac  organiaeth ;  ond 
nid  oes  dim  dirdynu  ar  unigoliaeth  a  all  beri  iddo  roddi  y  syniadau 
hyn.  Y  maent  wedi  eu  mabwysiadu  allan  o  feddwl  cyffredin  yr  oes  ar 
faterion  gwyddonol,  ac  yna  wedi  eu  harosod  ar  athroniaeth  sydd  yn 
estronol  iddynt.  Wedi  profi  eu  hunain  yn  ddefnyddiol  yn  maes  byw- 
ydeg,  biology,  i  fesur  ag  y  mae  yn  anhawdd  ei  orbrisio,  y  maent  ar 
unwaith  wedi  eu  cymhwyso  at  foeseg.  Ac  nid  ydyw  y  syniadau  hyn 
wedi  derbyn  ystyr  newydd  oddiwrth  eu.  cymhwysiad  newydd,  ond  y 
maent  yn  dal  yn  y  cysylltiadau  newyddion  yr  arwyddocâd  oedd  iddynt 
yn  yr  hen.  Yn  awr,  ni  all  syniadau  sydd  gywir  a  pherthynasol  mewn 
un  cylch  gael  eu  cymhwyso  i  gylch  arall  a  gwahanol  ond  yn  unig  yn  y 
ffordd  o  gyfatebiaeth  a  chymhariaeth ;  ac  yr  ydym  yn  credu  f od  hoU 
ddysgeidiaeth  Mr.  Spencer  ar  foeseg,  gyda'i  gilydd,  yn  gynnwysedig  ar 
y  naill  law  o  Hedoniaeth,  neu  bleser  yn  ddyben,  ac  ar  y  llaw  arall  o 
gyfatebiaethau  cywrain  rhwng  ffurfiadau  anianyddol  ac  arferion  anifeil- 
iaid,  a  frurfiad  meddyliol  ac  arferion  moesol  dynion. 

Felly,  o  leiaf,  y  mae  ei  athrawiaeth  am  ffurfiad  organaidd  cym- 
deithas,  neu  gymdeithas  fel  corff.  Fe  olygir  y  corff  byw  fel  cynÜun 
bodolaeth  organaidd,  ac  fe  olygir  cymdeithas  fel  yn  organaidd  càn 
belled,  a  chan  belled  yn  unig,  ag  y  mae  yn  gyffelyb  i  gorff  byw. 
Dyfyniad  o'i  atebiad  i'r  cwestiwn,  "  Beth  y w  cymdeithas  ì "  a  brofa  ein 
haeriad.  "  Ond  yn  awr,  ac  ystyried  cymdeithas  fel  peth,  pa  fath  beth 
raid  i  ni  ei  galw  ì  .  .  .  Y  mae  dau  ddosbarth  o  gydgrynòadau  â  pha 
rai  y  gellid  cymharu  y  cydgrynöad  cymdeithasol— yr  anorganaidd  a'r 
organaidd.  A  ydy w  priodoleddau  cjrmdeithas,  a'i  hystyried  ar  wahân 
oddiwrth  ei  hundodau  byw,  mewn  unrhyw  ffordd  yn  debyg  i  eiddo 
corff  di-fy wyd  ì  neu  a  ydynt  mewn  unrhyw  ffordd  yn  debyg  i  eiddo 
corff  byw  1  neu  a  ydynt  yn  gwbl  annhebyg  i  eiddo  y  naill  a'r  Uall  I 
Ni  raid  ond  gofyn  y  cyntaf  o'r  cwestiynau  hyn  i'w  ateb  yn  y  nacaoL 
Ni  all  cyfan  obauny  mae  ei  ranau  yn  fyw  fod,  yn  ei  nodweddion 
cyffredinol,  f el  cyfan  di-fy wyd.  Mae  yr  ail  gwestiwn,  nid  f el  hyn  i'w 
ateb  ar  unwaith,  fw  ateb  yn  y  cadarnhäol.  Y  mae  genjm  yn  awr  i 
ystyried  y  rhesymau  dros  haeru  fod  y  cysylltiadau  parhâus  ymysg 
rhanau  cymdeithas  yn  gyfatebol  i'r  cysylltiadau  parhâus  ymysg  rhanau 
corff  byw."* 

Yn  ei  bennod  nesaf,  mewn  canlyniad,  y  mae  Mr.  Spencer  yn  dar- 
ganfod  y  cyfatebiaethau  hyn  mewn  helaethrwydd  mawr,  ac  yn  eu 
harddangos  gyda  chywreinrwydd  neillduol.  Y  mae  cymdeitíias  yn 
tyf u  fel  corff  by w ;  y  mao  yn  myned  trwy  oruchwyliaethau  o  ymwa- 
haniaethu  ac  o  ymgyfanu  fel  corff  byw ;  cyfaddasa  ei  hun  i'w  chylch- 
yniadau  fel  corff  byw;  y  mae  ganddi  ffurfìadau  maethol,  dosbarthol, 

*  Sociology,  Vol.  I.  p.  466. 


T   CO&£9   OTIfPBlTHASOL.  Z63 

a  rbŵŵieìddioj  fel  corff  by  w ;  y  mae  un  adeg  yn  cael  ei  newynu,  ao 
adeg  arall  ei  gorbesgi  f el  corff  by  w ;  y  mae  iddi  reilffyrdd  i  f  yny  ac  i 
l*wr,  íel  y  gwytjneŵau  dwbl  ínewn  corff  byw.  Yn  y  dull  yma  y  mae 
efe  wedi  myned  ymheü,  ond  nid  oes  rai  rheswm  yn  natur  pethau  pam 
na  allasai  fyned  ymhellaoh ;  oblegid  y  mae  i  gywreinrwydd  fwy  o  law 
na  gwirionedd  mewn  cynnyrchu  cyfatebiaethau,  ac  nid  oes  dau  wrth- 
ddrych  ỳn  y  bydysawd  yn  hollol  wahanol  y  naill  i'r  llall.  "  A  welwch 
chwi  y  cwmwl  acw,  sydd  ymron  o  ran  ffurf  yn  debyg  i  gamelî" 
"  Myn  yr  offeren,  ac  y  mae  yn  debyg  i  gamel,  yn  wir."  "  Mi  dybygaf 
ei  fod  yn  debyg  i  fronwen."  "Mae  ei  gefn  fel  bronwen."  "Neu,  fel 
morfil  ì "     "  Yn  debyg  iawn  i  forfil." 

Yn  ei  Owlijwtim  and  Summary  (VoL  I.  p.  614),  fodd  bynag,  dywed 
Mr.  Spencer  ei  fod  "wedi  defnyddio  y  cyfatebiaethau  a  weithiodd 
allan  yn  unig  fei  ysgaffaldau  i  helpu  i  adeiladu  i  fyny  gorff  cyson  o 
gasgliadau  mewn  perthynas  i  gymdeithas."  "Gadewch  i  ni,"  meddai, 
"  dynu  ymaith  yr  ysgaffaldau ;  fe  erys  y  casgliadau  wrthynt  eu  hun- 
ain."  Ond  fe  ddengys  ymchwüiad  fod  yr  ysgaffaldau  wedi  eu  gweithio 
i'r  adeilad,  ac  fod  yr  adeilad  yn  dymchelyd  pan  symudir  hwynt  Neu, 
a  liefaru  heb  gymhariaeth,  y  foment  y  peidia  cymdeithas  a  bod  fel 
"  corff  byw,"  peidia  a  bod  yo  organaidd.  Wedi  ei  adael  gan  y  "  corff 
byw"  sydd  yn  ei  arwain,  cwympa  Mr.  Spencer  i  unigoliaeth.  Pan 
fetha  dd'od  o  hyd  i  ymdeimlfa  neu  semorium  cymdeithasol,  yn  ol  y  dull 
a  ddangosai  mewn  cymdeithas  y  cylla  a'r  gyfundrefn  ewynol,  cyd- 
nabydda  Mr.  Spencer  fod  "annhebygrwydd  o'r  mwyaf,"  "gwahaniaeth 
sylfaenol,"  rhwng  yr  organiaeth  cymdeithasol  ac  organiaeth  person 
unigol.  "Mae  rhanau  anifail  yn  gwneyd  cyfan  cydgasgledig ;  ond  y 
mae  rhanau  cymdeithas  yn  gwneyd  cyfan  sydd  yn  wahanedig."*  Yn 
awr  ni  all  neb  wadu  nodwedd  wahanedig  cymdeithas ;  ac  fe  fydd  by th 
yn  wir  "  fod  yr  undodau  byw  sydd  yn  ei  gwneyd  i  fyny  yn  cyffwrdd 
eu  gilydd,  ond  i  bellder  mwy  neu  lai  wedi  eu  gwasgaru."  Ond  os 
ydy w  cymdeithas  yn  gyfan  organaidd  rhaid  myned  dros  y  gwahanedig- 
rwydd  yma,  a  rhaid  i  unoliaeth  hòni  ei  hun  trwy  ac  yn  nghanol 
y  gwahaniaethau.  Mewn  geiriau  eraill,  ni  aU  y  syniadau  fod  cym- 
deithas  yn  "wahanedig"  a'i  bod  yn  "gyfan,"  gael  eu  cysylltu  yn 
uniongyrchol  yn  y  ffordd  yma ;  ac  m  aU  gwahanedigrwydd  f od  yn  nod- 
wedd  parhâus  yr  hyn  sydd  organaidd.  Ond  a  gadael  o'r  neüldu  yr 
wrthddadl  yma  yn  bresennol,  y  mae  o  leiaf  yn  amlwg  fod  y  syniad  o 
wahanedigrwydd  yn  farwol  i  organiaeth  corff  byw.  0  ganlyniad  y  mae 
cymdeithas  yn  anorganaidd  am  ei  bod  yn  wahanedig;  neu,  y  mae  corff 
by w  yn  anorganaidd  am  ei  fod  yn  gydgasgledig ;  neu,  nid  y  oorff  byw 
ydy w  cynllun  a  safon  yr  hyn  sydd  organaidd. 

Mae  Mr.  Spencer  yn  ddystaw  yn  addef  y  gyntaf  o'r  tybiaethau  hyn, 
ac  yn  trin  cymdeithas  yn  y  peth  yma  fel  pe  buasai  yn  anorganaidd. 
"  Yn  y  naiU  "  (organiaeth  y  person  unigol),  dywed,  "  mae  ymwybodol- 
rwydd  yn  oael  ei  gynnwys  mewn  rhan  fechan  o'r  cyfan.     Yn  y  UaU  y 

mae  yn  daenedig  trwy  y  cyfan Fel,  gan  hyny,  nad  oes  y  fath 

beth  ag  ymdeimSa  foesol,  y  mae  yn  canlyn  nad  ydy  w  Ues  y  cyfan,  a'i 
ystyried  ar  wahân  oddiwrth  eiddo  y  rhanau,  yn  ddyben  sydd  iV  geisio. 

*  SoGẀlogy,  I.  475. 
A   2 


864  i  oourr  otmdhithabol. 

Mm  y  gymdeithas  yn  hanfodi  er  budd  ei  haelodau;  nid  yr  aelodau  er 
budd  cymderthaa."* 

Çyn  ceisìo  dangos  íod  Mr.  Spencer  yn  y  geiriau  hyn  yn  trìn  cym- 
deithas  f el  pe  na  f oasai  ddim  mwy  na  chydgrynòad,  ac  o  safle  unigol- 
iaethol,  fe  fydd  yn  dda  nodi  nad  ydyw  "lles  y  corff  cyfan  a'i  ystyried 
ar  wahân  oddiwrth  eiddo  y  rhanau,"  yn  lles  ag  y  gall  neb  ddadleu 
drosto  neu  amgyffred.  Y  mae  yn  wir  "nad  ydyw  hawliau  y  corff 
gwladwriaethol  yn  ddim  ynddynt  eu  hunain,  ac  y  maent  yn  dyfod  yn 
rhywbeth  yn  unig  mor  bell  ag  y  maent  yn  "  corffori  hawliau  y  personau 
sydd  yn  ei  wneyd  i  fyný."  Nid  all  neb  wadu  nad  ydyw  cymdeithas  ar 
wahân  oddiwith  bersonau  unigol  yn  ddim;  ond  ni  olyga  hyn  fod  y 
person  unigol,  fel  person  unigol,  yn  bobpeth.  Mae  yn  wir  nad  yw 
cymdeithas  yn  ddim  ar  wahân  oddiwrth  bersonau  unigol;  ond,  os 
ydy  w  cymdeithaa  yn  organaidd,  y  mae  yr  un  mor  wir  nad  yw  personau 
unigol  ar  wahân  oddiwrth  gymdeíthas  yn  ddim.  Ehaid  i  gymdeithas 
hanfodi  er  budd  y  rhanau  sydd  yn  ei  chyfansoddi,  a  rhaid  i'r  rhanaa 
sydd  yn  ei  chyfansoddi  hefyd  hanfodi  er  budd  cymdeithas.  Ië,  mwy, 
os  ydyw  cymdeithas  yn  organiaeth,  yna  y  mae  yn  anmhosibl  ysgaru 
lles  y  cyfan  oddiwrth  les  yr  aelodau,  neu  les  yr  aelodau  oddiwrth  les  y 
cyfan.-  Ysgaru  y  naill  oddiwrth  y  llall  ydy w  rhoddi  hanfodiad  annì- 
bynol  i  ddansoddion  ansylweddoî,  a  gwaghâu  y  syniad  o  unoliaeth 
orgauaidd  o'i  gynnwys  gwahaniaethol  a  phriodoL  ~ 

Y  mae  Mr.  Spencer  yn  gwadu  cymdeithas  f el  dyben,  ac  yn  ei  gwneyd 
yn  foddion  trwy  ba  un  y  mae  lles  personau  unigol  yn  cael  ei  sicrhâu ; 
y  dyben  olaf,  a'r  unig  ddyben,  ydyw  lles  y  personau  unigol  sydd  yn  ei 
gwneyd  i  fyny.  Ond  y  mae  moddion  a  dyben,  yn  gyntaf  oU,  yn  han- 
fodi  ar  wahân  oddiwrth  eu  gilydd — mae  i'r  cyntai  fodolaeth  ac  ystyr 
ynddo  ei  hun,  ac  y  mae  i'r  olaf  hefyd  fodolaeth  ac  ystyr  ynddo  ei  hun 
ac  erddo  ei  hun ;  ac,  yn  ail,  y  mae  ystyr  y  cyntaf  yn  cael  ei  ddileu  yn 
eiddo  yr  olaf.  Moddion,  dy weder,  dyrchafíad  moesol  bywyd  y  bedwar- 
edd  ganrif  ar  bymtheg  ydyw  dysgeidiaeth  Mr.  Spencer;  rhaid  i'r 
ddysgeidiaeth  hono  ynte  yn  y  lle  cyntaf  fod,  yn  annibynol  ar  gyrhaedd- 
iad  ei  dyben.  Os,  ar  y  llaw  arall,  y  cyrhaedda  y  dyben  er  mwyn  pa 
un  y  mae  yn  bodoli,  yna  y  mae  wedi  ei  rhoi  heibio,  wedi  colli  fel 
dyben,  ac  fe'i  teflir  o'r  neilldu  fel  plisgyn  wedi  iddi  gael  ei  Uyncu  i 
fyny  yn  nghymeriad  Prydeinwyr  y  bedwaredd  ganrif  ar  bymtheg. 
Éhaid  i  gymdeithas,  os  moddion  ydyw  i  bersonau  unigol,  yn  y  lle 
cyntaf  fodoli  y  tuallan  i  ac  yn  annibynol  ar  ei  phersonau  unigol,  fel  y 
mae  yr  ysgrif bin  yma  yn  bodoli  ar  wahân  i7r  inc  sydd  yn  Uifo  drwyddo. 
Ond  nid  yw  cymdeithas,  fel  yr  addeía  Mr.  Spencer,  ac  ni  ddarfu  iddi 
erioed  fodoli  ar  wahân  oddiwrth  y  personau  unigol  sydd  yn  ei  gwneyd 
i  fyny,  ac  ni  fu,  gan  hyny,  erioed  yn  ddim  ond  moddion  yn  unig,  eithr 
bob  amser  yn  foddion  a  rhywbeth  mwy.  Eto,  os  moddion  yn  unig 
ydyw,  yna,  fel  pob  moddion  eraill,  rhaid  iddi  ddarf od  yn  nghyrhaedd- 
iad  ei  dyben ;  y  mae  pob  cymdeithas,  gan  hyny,  sydd  yn  sicrhâu  Ues  ei 
deiliaid  yn  darfod  yn  y  weithred.  Ond,  fel  pwnc  o  ffaith,  y  gym- 
deithas  sydd  yn  methu  sicrhâu  Ues  ei  deüiaid  sydd  yn  ymwahanu,  ac 
nid  yr  un  sydd  yn  Uwyddo  i  wneyd  feUy.     Perffeithrwydd  cymdeithas 

*  £ociologyt  I.  479. 


î    CORFF   CYMDEIÍÍÌASOL.  .  265 

gynnyddol  nad  yw  ond  moddion  yn  unig,  ydyw  ei  hollol  ymwahaniad, 
a  chynnyrchiad  personau  unigol  ar  wahân  oddiwrth  eu  giîydd  ac  anni- 
bynol  y  naill  ar  y  llall ;  ac  fe  ddylasai  pennod  Mr.  Spencer  ar  "  Society 
is  an  Organism,"  yn  gyson  â'r  golygiad  hwn,  ddangos  pa  fodd,  fel  y 
mae  y  byd  yn  symud,  y  mae  unoliaeth  cymdeithas  yn  dyfod  yn  fwyfwy 
gwahanedig  ac  ar  chwâl.  Ymhellach,  person  unigol  a  olyga  gym- 
deithas  fel  moddion  yn  unig,  a  olyga  bersonau  unigol  sydd  yn  gwneyd 
i  fyny  y  gymdeithas  hono  fel  moddion  yn  unig — oddieithr  fod  cym- 
deithas  yn  rhywbeth  ar  wahân  oddiwrthynt,  yr  hyn  ni  addefa  na  Mr. 
Spencer  na  neb  arall ;  ac,  os  golyga  pob  person  unigol  ei  gymydogion 
fel  moddion,  yna  yr  unigoliaeth  erwin  a  dinystriol  yr  hon,  yn  y  Chwyl- 
droad  Ffrengig,  a  rwygodd  yn  ddarnau  bob  rhwymyn  gwleidyddol  a 
chymdeithasol,  gan  hyny,  ydyw  y  cynllun  perffaith ;  ac  y  mae  y  byd  yn 
ymgyrhaedd  am  sefyllfa  natur  ymha  un  y  bydd  ei  gwŷr  doethion  yn 
rhedeg  yn  wyllt  yn  y  coed,  ac,  f el  yr  awgryma  Voltaire,  yn  "  rhedeg  ar 
eu  pedwarion." 

Nid  ydyw  y  syniad  o  foddion  a  dyben,  sut  bynag,  i'w  gymhwyso  at 
organiaeth.  Am  fod  y  syniad  yna  yn  tori  i  lawr  i  wahaniaeth,  ac,  yn 
lle  dangos  agosrwydd  a  chymhletholrwydd  y  cysylltiadau  rhwng  cyfan 
ac  aelodau,  yn  eu  dal  ar  wahân  o  hyd  braich,  y  mae  y  syniad  o  unol- 
iaeth  organaidd  yn  dyfod  yn  angenrheidiol.  Yn  mhresennoldeb  hyd 
yn  nod  y  bywyd  isaf,  rhaid  newid  y  safle  wyddonol  am  yr  un  athron- 
yddol. 

Perffeithrwydd  llwydd  organaidd  ydyw  f od  pob  gweithgarwch  gyda'u 
gilydd  yn  ymddangos  yn  un.  Yr  organiaeth  anianyddol  i'r  hon  nid  oes 
un  elfen  anghydryw — materol,  fferyllol,  gwefrol,  neu  ewynol — wedi  ym- 
wthio,  "  ni  fedd  gyfundrefn ;  "•  mae  ei  fy  wyd  "  yn  belydr  o  oleuni  gwyn 
perffaith,  ei  hun  yn  anweledig,  am  ei  fod  o'r  fath  berffaith  wynder,  ac 
nid  oes  un  attaliad  afreolaidd  eto  wedi  ei  dori  i  liwiau."  Mae  ei  yni 
yn  un  ac  yn  anrhanadwy ;  ni  allwn  un  amser  ddyweyd  "dyma  weith- 
garwch  yr  aelod,  dyna  weithgarwch  y  cyfan ; "  oblegid  gweithgarwch 
yr  aelod  ydyw  gweithgarwçh  y  cyfan,  ac  eiddo  y  cyfan  ydyw  gweithgar- 
wch  yr  aelodau.  Rhaid  i'r  unoliaeth,  am  ei  fod  yn  unoliaeth  organ- 
aidd,  nid  yn  unig  ddal  o  dan  y  gwahaniaethau,  ond  rhaid  iddo  ei 
wahaniaethu  ei  hunan,  rhedeg  allan  i  ranau,  a  thrachefn  gyfanu  y 
gwahaniaethau-  a  rhedeg  yn  ol  trwy  y  rhanau  i  unoliaeth.  Yma  nid 
oes  dim  o  hunan-gais  moddion  a  dyben.  Nid  oes  un  aelod  yn  ennill  ei 
lwydd  ar  draul  y  cyf an ;  yn  wir,  nid  oes  iddo  lwydd  oddieithr  yr  hyn 
sydd  hefyd  yn  llwydd  yr  holl  organiaeth. 

Os  ydyw  cymdeithas  gan  hyny  yn  organiaeth,  y  mae  yn  hanfodi  nid 
yn  unig  fel  dyben  ond  hefyd  fel  moddion.  Mae  y  bywyd  sydd  yn 
bywiocâu  y  person  unigol  yn  eiddo  y  cyfan  cymdeithasol  yn  gymaint 
ag  y  mae  yn  eiddo  ef  ei  hun.  Ei  nôd  ydyw  nid  ei  lwydd  neillduol  ei 
hunan,  ac  nid  llwydd  neillduol  ei  gymydogion;  ond  llwydd  y  cyfan 
cjrmdeithasol  i  ba  un  y  perthynant  oll,  a'r  hwn  sydd  jrn  byw  ynddynt. 
Mae  y  syniad  am  unoliaeth  organaidd  yn  golygu  fod  y  person  unigol, 
wedi  ei  dori  ymaith  oddiwrth  gymdeithas,  yn  dyfod  yn  aelod  toredig, 
yn  dalp  difywyd,  diystjr ;  heb  amcanion  cymdeithas  nid  oes  iddo  am- 
canion  o  gwbl,  ac  ni  all  hyd  yn  nod  f od  yn  fyfiol :  a  golyga  nad  ydy w  y 
bywyd  a  wyrdröa  i  ddybenion  hunanol  yn  unig  yn  eiddo  iddo  ei  hun, 
ond  yn  eiddo  yr  organiaeth  foesol  sydd  yn  by w  ynddo. 


266  Y    COBFF   CYMDBITHASOL. 

Tbe  ligfet  that  led  estray 
Was  light  from  be*veo, 

ac  mae  y  nefoedd  yn  ei  ddal  yn  gyfrifol ;  oblegid,  er  iddo  ef  fÿned  ar 
gyfeiliorn,  yr  ydoedd  yn  oleuni  oW  nef. 

Gwir  ystyr  yr  athrawiaeth  fod  cymdeithas  yn  organiaeth  ydyw,  nad 
068  i  berson  unigol  fywyd  oddieithr  yr  hwn  sydd  gymdeithasol,  ac  na 
all  gyrhaedd  ei  amcanion  ei  hun  oddieithr  trwy  gyrhaedd  amcanion 
helaethach  cymdeithas.     Nid  oes  dim  cylymiad  ar  ranau,  dim  cyffyrdd- 
iad  mewn  lle,  dim  cymmalau  a  chysylltiadau  a  all  rwymo  ynghyd  aelodau 
yr  organiaeth.     Bhaid  i'r  cysylltiad  fod  yn  dumewnol,  nid  yn  allanol ; 
rhaid  iddo  fod  yn  hanfodol,  nid  yn  ddamweiniol ;  rhaid  iddo  fod  y 
fath,  mewn  gair,  fel  mae  y  rhanau  yn  syrthio  ymaith  i  ddansodd- 
iaethau  diystyr  pan  dorir  y  cysylltiad.     Beth  bynag  all  fod  yr  anhaws- 
derau  i  ganfod  unoliaeth  yr  organiaeth  gymdeithasol,  os  daliwn  wrth 
yr  athrawiaeth,  ac  os  gwnawn  hi  yn  f wy  na  chymhariaeth,  rhaid  i  ni 
gydnabod  fod  cymdeithas  a  phersonau  unigol  mewn  gwirionedd   yn 
ffurfìo  y  fath  gyfan,  ac  ar  wahân  oddiwrth  eu  gilydd  nàd  ydyw  y  naill 
na'r  llall  yn  ddim  ond  enwau;   a  rhaid  i  ni  dewi  son  am  bersonau 
unigol  fel  pe  gallent  byth  hanfodi  ar  wahân  oddiwrth  gymdeithas,  neu 
gyrhaedd  eu  hamcanion  oddieithr  trwy  ddyfod  yn  organau  iddi  a  chario 
allan  ei  hamcanion  hi.     Mae  yn  ymddangos  i  mi  mai   dyledswydd 
gyntaf  ac  olaf  dyn  ydyw  gwybod  a  gwneuthur  y  pethau  hyny  ag  y  mae 
y  cymundeb  cymdeithasol  o  ba  un  y  mae  yn  aelod  yn  galw  arno  i'w 
gwneuthur.     Mae  ei  waith  yn  cael  ei  dori  allan  iddo  gan  y  sefyllfa 
mewn  cymdeithas  ymha  uh  y  mae  wedi  ei  eni  a'i  ddwyn  i  fyny,  ac  y 
mae  ei  lwydd  yn  ymddibynu  ar  ei  gyflawniad.     Ni  chreodd  Hamlet  ei 
ddyledswyddau :  yr  oedd  yr  amser  eisoes  allan  o  gymmal,  ac  fe'i  ganwyd 
ef  iV  osod  yn  iawn.     Nid  oedd  yr  alwad  yn  cael  ei  gwneyd  ganddo  ef 
na  chan  unrhyw  berson  unigol  arall,  ond  gan  yr  organiaeth  foesol  o  ba 
un  yr  ydoedd  yn  aelod,  gan  ysbryd  yr  oes  i  ba  un  yr  ydoedd  yn 
offeryn.     Ac  nid  gyda  thywysogion  yn  unig  y  mae  felly.     Mae  pob  un, 
pa  mor  isel  bynag,  yn  cael  ei  ddyledswyddau  yn  yr  organiaeth  gym- 
deithasol.     Bydded  cymdeithas  yn  fud,  peidied  a  thori  allan  ddyled- 
swyddau  a  meddu  amcanion  o'i  heiddo  ei  hun,  a  rhaid  i  bob  person 
unigol  sydd  yn  ei  gwneyd  i  fyny  ddal  ei  ddwylaw  yn  segur.     Mae  y 
buddion  sydd  gan  ddynion  yn  amrywio  yn  fawr  o  ran  maint,  ond 
buddion  yr  oll  ydyw  buddion  y  sefyllf a  neu  y  cylch  sydd  yn  gwneyd  i 
fyny  eu  cymdeithas,  ac  y  mae  yr  oll  yn  gwneyd  eu  dyledswyddau 
iddynt  eu  hunaán  os  ydynt  yn  rhoddi  eu  hunain  i  fyny  i'r  buddion 
hyny,  ac  yn  ymwybodol  yn  gwneyd  eu  hunain  fel  organau  iV  "  cyffred- 
inol."    Y  mae  genym  olygiadau  tra  gwahanol  am  faint  y  terfyngylch 
moesol,  ac  mae  ein  wybren  yn  fynych  mor  isel  fel  yr  ydym  yn  ei  tharo 
gyda'n  penau  dyrchafedig,  ond  eto  y  mae  y  nefoedd  helaeth  yn  ein  llochi 
oll.     Mae  y  fynwes  iselaf  yn  codi  ac  yn  gostwng  gydag  anadl  y  cyûred- 
inol,  ac  mae  ein  hiachawdwriaeth  foesol  yn  gynnwysedig  mewn  bod 
iddi  yn  ewyllysgar  organau.     Mae  y  galon  yn  curo,  mae  yr  ymenydd 
yn  gweithredu,  mae  j  llaw  yn  gweithio,  trwy  allu  ac  er  mwyn  y  cÿfan ; 
ac  mae  yr  uchelgais  moesol   uchaf  yn   gynnwysedig  mewn   aberthu 
dybenion  neillduol  a  chyrhaedd  rhai  yr  organiaeth  gymdeithaso).     Mae 


Y    CORFF   CYMDEITHASOL.  267 

y  djbenîon  cymdeithasol  yn  cymeryd  i  fewn  ddybenion  uchaf  pob  dyn- 
ion,  oblegid  nid  ydyw  dybenion  pawb  ond  cyfanswm  y  bywyd  cym- 
deithasol  sydd  yn  ei  wahaniaethn  ei  hun  yn  y  personau  unigol,  ac  yn 
dychwelyd  trwyddynt  hwy  wedi  ei  gyfoethogi.  Ond  nid  dyma  organ- 
iaeth  gymdeithasol  Mr.  Spencer;  mae  hono  yn  hytrach  yn  gydgyn- 
nyrch,  yn  gydbwysedd  peiriannyddol  ac  amserol  a  ddygir  oddiamgylch 
gan  wrthwynebiad  a  chyd-darawiad  personau  unigol,  pob  un  o  ba  rai 
sydd  yn  ceisio  ei  les  ei  hun  ac  nid  eiddo  cymdeithas.  Os  nad  oes  i 
gymdeithas  amcanion,  os  nad  oes  dim  ond  dybenion  personau  unigol, 
mae  yn  anhawdd  gweled  pa  fodd  y  mae  yr  organiaeth,  wedi  y  cwbl, 
yn  ddim  gwell  na  chydgasgliad.  Mae  y  oyfan  cymdeithasol  yn  an- 
allaog  i'w  gynnull  ei  hun  yn  ol  allan  o'i  ystâd  wahanedig,  ac  y  raae  yn 
anorganaidd  am  ei  fod  "  yn  sylfaenol "  yn  annhebyg  i  "  gorff  byw." 

A  raid  i  ni  gan  hyny  roddi  i  fyny  yr  athrawiaeth  o  natur  organaidd 

cymdeithas  ì    A  ydyw  y  drychfeddwl  organaidd  yn  gystal  â'r  gymhar- 

iaeth  organaidd  yn  tori  i  lawr  o  flaen  gwahanedigrwydd  cymdeithas  ì 

Neu  ai  ni  ellid  profi  fod  cymdeithas  yn  fwy  cydgrynöedig  yn  gystal  âg 

ya  fwy  gwahanedig  nag  unrhyw  gynllun  anianyddol  o  organiaeth ;  ei 

bod  yn  f wy  cydgrynòedig  o  herwydà  ei  bod  yn  f wy  gwahanedig ;  ac  f od 

ei  hunan-gyfaniad  yn  fwy  cryf  o  herwydd  fod  ei  hunan-wahaniaethiad 

yn  fwy  cyflawn  ì    Mewn  gair,  ai  ni  allai  cymdeithas  fod  yn  annhebyg 

i  gorff  byw  am  ei  bod  yn  fwy  organaidd,  ac  nid  am  ei  bod  yn  llai  felly  î 

Yr  wyf  yn  meddwl  y  gallai,  a  rhaid  i  mi  geisio  ei  brofi.     Ni  allwn  yma 

gynnyg  olrhain  y  drychfeddwl  organaidd  yn  ei  amlygiadau  olynol  o 

hono  ei  hun  o'r  organiaeth  lysieuol  ac  anifeilaidd  i  fyny  at  ddynoliaeth. 

Gallai  yn  bresennol  fod  yn  ddigon  haeru  ei  fod  yn  gyntaf  yn  cael  ei 

amlygu  mewn  corff  byw,  ac  nid  mewn  corff  marw :  ac  mai  y  bywyd — pa 

un  bynag  a  ydy w  hwnw,  fel  y  dysga  Mr  Spencer,  yn  allu  i'w  gyfaddasu 

ei  hun  i'r  hyn  sydd  yn  ei  gylchynu  ai  peidio — ac  nid  y  mân-wëoedd  a'r 

llif-rediadau  gewynol,  sydd  yn  rhwymo  y  rhanau  i  unoliaeth.     Ni  all 

mân-wëoedd  a  rhediadau  gynnwys  ond  gronynau  cyffyrddiol :  mae  eu 

rhanau,  pa  mor  deneu  a  nwyfrëol  bynag,  yn  gorwedd  y  tu  allan  i'w 

gilydd.     Nid  ydyw  mân-wëoedd  a  llif-rediadau  ond  rhanau  o  organ- 

iaeth,  ond  trwy  allu  teimladaeth  y  maent  wedi  eu  galw  yn  ol  o'u 

hallanolrwydd,  a  dyfod  yn  organau.     Yt  wyf  yn  gwybod  fod  fy  Uaw 

yn  rhan  o'm  horganiaeth  anianyddol,  nid  yn  y  lle  cyntaf  am  fy  mod 

yn  gwybod  ei  bod  wedi  ei  chysylltu  â  hi  trwy  lif-rediadau  gewynol,  ond 

am  ei  bod  yn  ffynnonell  o  boen  neu  bleser  i  mi     Mae  teimladaeth  yn 

diddymu  gwahaniaeth.     Cyhyd  ag  y  pery,  nid  ydyw  organau  ac  organ- 

iaeth  i'w  gwahaniaethu,  ond  mae  yr  holl  organiaeth  yn  ei  bodolaeth 

gydgasgledig  yn  bresennol  yn  ei  holl  deimladaethau.     Nid  taflod  y 

genau  sydd  yn  teimlo  pleser,  ac  nid  y  glust  sydd  yn  teimlo  poen,  ond 

yr  organiaeth  fel  undod  sydd  yn  teimlo  y  pleser  aV  poen.     Ond  er  fod 

teimladaeth  yn  casglu  ynghyd  y  rhanau  i  unoliaeth  agos  a  chryf,  nid 

ydyw  yn  eu  casglu  i  unoliaeth  parhâus.     Mae  teimladaeth  ei  hunan  yn 

ddiflanedig;  a  phan  ddiflana,  mae  yr  organiaeth  yn  syrthio  yn  ol  i 

wahaniaeth,  ac  nid  ydyw  ei  rhanau  nac  yma  nac  acw  iddi.     Fe  all 

teimladaethau   ymddangos    mewn    prysur  olyniad,   fel    mân-ronynau 

gwlybwr;  ond  er  hyny  ni  allant  ond  ailadrodd  yr  un  chwedl,  hòni 

unoliaeth  yr  organiaeth  ac  yna  ei  wadu  trwy  ddiflanu.     Mae  teimlad- 


266  ¥   CORPF   GTMDEITHA80L. 

aethau  yn  gorchfygu  allanolrwydd  lle,  ac  yn  cael  eu  gorchfygu  eu  hun- 
ain  gan  wahanedigrwydd  amser.     Ond  pan  y  mae  teimladaethaa  yn 
perthynu  i'r  myfi ;  pan  wybyddir  hwynt  fel  ynoffi,  neu  fel  yr  eiddof  fi, 
yna  y  maent  yn  cyrhaedd  sefydlogrwydd  a  pharhâd.     Nid  ydynt  mwy- 
ach  yn  ddim  ond  amrywiol  galluog  o  gael  ei  drefnu  gan  ddealltwriaeth  ; 
nid  ydynt  yn  unig  yn  cael  eu  dadgan  gan  lefau  annealladwy;    ond 
gellir  siarad  am  danynt  a'u  desgrifìo  fel  yn  hyfryd  neu  boenus,  melus 
neu  chwerw.     Mewn  gair,  y  maent  yn  feddyliau,  yn  rhanau  arbenig  o'm 
perchenogaeth  feddyliol,  y  rhai  i  ryw  radd  a  gyfweddant  fy  nyfodoL 
Mae  unoliaeth  yr  organiaeth,  nad  oedd  yn  bod  yn  y  ffurfìad  anian- 
yddol,  ac  nad  oedd  yn  cael  ei  amlygu  ond  dros  amser  mewn  teimlad- 
aeth,  yn  dyfod  mewn  ymwybodolrwydd  yn  ffaith  barhâus.     Mewn 
ffordd  fwy  cywir,  a  chan  ymwrthod  yn  gwbl  â'r  deuoliaeth  yma  o 
deimlad  a  meddwl,  fe  ellid  dyweyd  nad  ydyw  y  meddwl  sydd  yn  bod 
fel  teimladaeth,  yn  dyfod  ato  ei  hun  mewn  teimladaeth,  nad  ydyw  yn 
gorchfygu  ei  wahaniaeth  ei  hun  trwy  ei  adnabod  ei  hun,  fel  y  gwna 
mewn  bodolaeth  hunanymwybodol.     Nid  yw  by wyd  anifail  yn  unoliaeth 
cyflawn,  oblegid  nad  ydyw  yn  unoliaeth  i'r  anifail  ei  hunan.     Nid  ydy w 
yr  anifail,  neu  o  leiaf  y  bôd  nad  ydyw  ond  teimladol,  yn  wrthddrych 
parhâus  iddo  ei  hun ;  ni  all  ddychwelyd  at  ei  deimladaethau  a'u  hasio 
i  un  profìad  unedig.     Ni  all  orchfygu  gwahaniaeth  amser.     Mae  yn 
byw  yn  y  foment,  ac  ni  all  weithio  y  gorphenol  i  bosibilrwydd   y 
dyf odol,  neu  y  dyfodol  i  gymhelliad  y  presennol.     Mewn  gwirionedd  nid 
oes  iddo  orphenol,  presennol,  neu  ddyfodol,  ond  yn  awr  byth-ddychwel- 
ol,  anwahanedig.     I  sylwedydd,  fe  allai  bywyd  anifail  fod  yn  amliuell- 
iad  anmherffaith  o  organiaeth  gymhlethedig  ei  fywyd  ei  hun,  oblegid  y 
mae  goruchwyliaethau,  cyson  â  hwy  eu  hunain,  yn  cael  eu  cario  ymlaen 
dros  gyfnodau  meithion  o  amser  gan  yr  anifail.     Mae   moddion    yn 
ddarostyngedig  i  ddybenion,  dybenion  agos  i  ddybenion  pellach,  a'r  oll 
i  ddyben  eithaf  sydd  yn  cynnwys  y  cyfan.     Ac  nid  ydyw  y  fath  gyd- 
ddilyniadau  ag  a  gawn  yn  ngweithrediadau  aderyn  wrth  adeiladu  ei 
nyth,  ac  wrth  gynnyrchu  ac  amddiffyn  ei  gywion,  yn  ddamweiniol  neu 
ddiystyr.     Maent  yn  awgrymu  by wyd  a  reolir  gan  ddyben.     Ond  mae 
yn  anhawdd  credu  fod  yr  anifaii  ei  hun  yn  amgyffred  y  dyben  hwn. 
Mae  cymeriad  digyfeiliorn  ac  uniongyrchol  ei  weithjediadau  yn  cau 
allan  y  fath  syniad.     Eiddo  natur  ydyw  y  dyben,  nid  eiddo  yr  anifail. 
Lle  yr  anifail  ydyw  ufuddhâu  deddfau  nad  ali  anufuddhâu,  cyrhaedd 
amcanion  na  ddeallodd,  bod   yn  offeryn  yn  llaw  gallu  y  mae  iddo 
amcanion,  ac  sydd  yn  cyrhaedd  yr  amcanion  hyny  trwy  weithrediadau 
yr   anifail.     Y  mae,   fodd  bynag,  yn   fater  i  wyddoniaeth,   ac  nid  i 
athroniaeth,  i  benderfynu  pa  anifail  sydd  gyntaf  yn  sylweddoli  ystyr  ei 
fywyd  ei  hun ;  pa  le  y  tynir  y  llinell  rhwng  gwybodolrwydd  ac  ym- 
wybodolrwydd  sydd  gwbl  ddibwys,  o  leiaf  i  ddrychfeddyliaeth,  idealism  ; 
a'r  oll  ag  y  mae  eisieu  i  ni  ddal  arno  yma  ydyw  fod  yr  anifail  sydd  yn 
analluog  i  amgyffred  ei  ddyben  ei  hun  yn  offeryn,  ac  nid  yn  organiaeth 
yn  ngwir  ystyr  y  gair.     Mae  angenrheidrwydd  gweithrediadau  y  fath 
gorff  by  w  yn  gorwedd  y  tu  allan  iddo  ei  hun.     (Jnd  angenrheidrwydd 
eth  ydyw  ei  ystyr  ddyfnaf,  ac  nid  all  yr  offeryn  gael  ei  esbonio  yn 
riodol  ond  yn  y  dyben  er  mwyn  pa  un  y  bodola.     0  ganlyniad,  y  mae 
arwyddocâd,  ystyr,  bywyd  yr  anifail,  nid  yn  unig  yn  gorwedd  tu  allan 


E 


y   OORFtf   OYMDEITHASOL. 

fw  amgyffred  ef  ei  hun,  ond  ni  ellir  ei  gael  oddieithr  yn  y  cyfan  o  ba 
un  y  mae  yr  anifail  yn  rhan.  Mae  y  naturiolaethwr  yn  adnabod  yr 
anifail  pan  mae  yn  ei  gael  fel  amlygiad  o  rai  o  ddeddfau  natur,  ac  yn 
edrych  arno  oddiar  safle  y  rhywogaeth.  Mewn  geiriau  eraill,  doeth- 
ineb  natur  y  mae  efe  yn  ganfod  yn  ei  dal  ei  hun  fel  unoliaeth  annhor- 
edig  yn  nghanol  holl  wahaniaethau  bywyd  teimladol  a  mân-ronynol  yr 
anifail ;  ac  nid  ydy w  mewn  un  modd  yn  ddoethineb  yr  anifail  ei  hun. 
Nid  ydyw  ystyr  bywyd  yr  anifail,  y  meddwl  ag  ydyw,  ac  ar  gyfrif  yr 
hwn  y  mae  yn  ddealladwy,  yn  dyf od  yn  ol  iddo  ei  hun ;  ac  am  hyay  nid 
ydy w  yn  gyflawn  organaidd. 

Ond  yn  mywyd  deallol  ac  ymarferol  dyn,  y  mae  meddwl  gartref 
gydag  ef  ei  hunan.  Mae  ystyr  bywyd  dyn  o  fewn  ei  amgyffrediad  ef 
ei  hun.  Gall  efe  sefyll  uwchlaw  yr  hyn  sydd  yn  ei  gylchynu,  edrych 
ymlaen  ac  yn  ol,  cydnabod  y  nerthoedd  sydd  yn  chwareu  o'i  amgylch,  a 
thrwy  eu  cydnabod  eu  gorchfygu.  Fel  pob  anifail  arall,  mae  yn  rhaid 
iddo  wrthsefyll  nerthoedd  cymhlethedig  ei  gylchyniad,  y  rhai  sydd  yn 
tueddu  i  chwalu  ei  fy wyd  i  ronyniaeth  hunan-allanol  bodolaeth 
anorganaidd.  Ond,  yn  annhebyg  fcmifeiliaid  eraill,  f e  all  efe  ei  ysgar  ei 
hun  oddiwrth  ei  gylchyniad — hyny  ydyw,  ei  adnabod  ei  hun  fel  yn 
bodoli  ar  wahân  oddiwrtho.  Gall  efe  ddeall  ei  gylchyniad,  a  thrwy  ei 
ddeall  fe  all  gymeryd  ei  angenrheidrwydd  iddo  ei  hun;  neu  mewn 
geiriau  eraill,  fe  all  nodi  ei  gylchyniad  â  sêl  ei  ddealltwriaeth  ei  hun  a 
dyrchafu  y  naturiol  i'r  ysbrydol.  Mae  yr  ymdrech  rhwng  dyn  a'r 
pethau  sydd  yn  ei  amgylchynu  yn  anghyfartal,  a  rhaid  iddi  derfynu  yn 
muddugoliaeth  ysbryd.  Oblegid  nid  yw  yr  ammodau  a  arosodir  ar 
ddyn  gan  ei  gylchyniad  yn  ddim  iddo  ef  hyd  nes  y  treiddiant  iV  ym- 
wybodolrwydd,  ac  wedi  iddynt  wneyd  hyny  y  maent  wedi  eu  darostwng 
i  allu  sydd  yn  eu  trawsnewid.  Nid  ydynt  mwyach  yn  ammodau  yn 
unig,  ond  meddyliau — rhanau  o  berchenogaeth  y  gallu  sydd  yn  eu  deall. 
I  gylch  grisialaidd  dealltwriaeth  ni  all  dim  fyned  i  mewn  oddieithr 
trwy  roddi  i  fyny  ei  wrthwynebiad  ac  ymostwng  i  ddyfod  yn  rhan  o'r 
cylch  hwnw.  Mewn  gair,  rhaid  peidio  cymharu  yr  ymdrech  rhwng 
bôd  hunanymwybodol  a'i  gylchyniad,  i  gyd-darawiad  dwy  belen,  neu 
wrthwynebiad  dau  allu  yn  yr  un  arwynebedd,  neuplane.  Nid  ydyw 
dyn  yn  beth  neillduol  ymysg  pethau  neillduol.  Nid  ydyw  meddwl  yn 
peidio  bod  Ue  y  mae  y  byd  anianyddol  yn  dechreu,  ond  ymdeifl 
drosto  a  dwg  ef  yn  ol  iddo  ei  hun  wedi  ei  ddeongli.  Mae  dyn,  fel 
bôd  rhesymol,  yn  derfyn  iddo  ei  hun.  Beth  bynag  allai  fod  yr  angen- 
rheidrwydd  sydd  yn  amgylchu  ei  fywyd,  ni  all  effeithio  ar  ei 
gymeriad  nes  iddo  osod  ei  enw  wrtho,  ei  fabwysiadu,  a'i  wneyd  yn 
amcan  iddo.  Ond  os  ydyw  yn  amcan  iddo,  y  mae  ynddo,  nid  o'i  amgylch, 
neu  uwchlaw  iddo :  y  mae  yn  angenrheidrwydd  o'i  eiddo  ef  ei  hun, 
ac  nid  yn  un  estronol.  Nid  ydyw  yn  ein  bwriad  fychanu  arwyddocâd 
yr  angenrheidrwydd  hwnw,  llais  yr  hwn  ydym  yn  glywed,  os  vdym 
yn  ystyriol,  yn  hir  cyn  i  amser  rychu  ein  hwynebau,  yn  dyweyd 
gyda  hollalluog  awdurdod,  "Y  ffordd  yma  yr  äi,  ac  nid  y  ffordd 
yna."  Ond  eto  nid  oes  i'r  angenrheidrwydd  nodwedd  foesol  nes  i 
mi  roddi  iddo  ystyr.  Fe  all  yr  iselaf  ddefnyddio  geiriau  Csesar  a 
dyweyd — 


270  I   GOBFF   CYMDEITHABOr. 

We  were  two  lions  littei'd  in  one  day, 
And  I  the  elder  and  more  terrible. 

Mae  ty  nhlodi,  fy  nghyfoeth,  fy  iechyd,  yn  ymddangos  ymron  yn  bob- 
peth  i  mi ;  ond  nid  ydynt  bobpeth ;  yr  hyn  sydd  f wyaf,  wedi  y  cwbl, 
ydyw  y  gallu  hwnw  sydd  genyf  fi  i  beri  i  fy  nhlodi,  fy  nghyfoeth,  fy 
iechyd,  a  fy  afiechyd  fod  i  mi  yn  felldith  neu  yn  fendith,  yn  dda  neu  yn 
ddrwg.  Myfi,  yn  y  diwedd,  sydd  yn  rhoddi  i  fy  nghylchyniadau 
arwyddocâd. 

Yr  athrawiaeth  hon,  sydd  hen  fel  hanes  dewisiad  y  ffrwyth  gwa- 
harddedig,  ydyw  Alpha  ac  Omega  moeseg.  Mae  dyn  yn  hcraan- 
ymwybodol,  mae  dyn  yn  rhydd,  mae  dyn  yn  derfyn  iddo  ei  hunan,  yn 
angenrheidrwydd  iddo  ei  hun,  yn  dynged  iddo  ei  hnn ;  dyma  sylf aen 
olaf  pob  damcaniaeth  o  foeseg  sydd  yn  meddu  unrhyw  ystyr.  Oblegid 
os  nad  yw  hyn  yn  wir,  os  ydyw  dyn  yn  gwasanaethu  amcanion  nad  aü 
na'u  gwrthod  na'u  derbyn,  os  ydy w  yn  gaethwas  ei  ammodau,  yna  fe 
f ydd  moeseg  yn  wyddor  sydd  yn  trin  ammodau  gweithrediadau,  ac  nid  yn 
wyddor  bywyd  dynoL  Fe  ddylid  gosod  moeseg  felly  o'r  neilldu  gyda 
ser-ddewiniaeth,  fel  gwyddor  peth  nad  yw ;  chwareubeth  mebyd  y  byd, 
annheilwng  o  sylw  oes  wyddonol.  Dylai  gwyddoniaeth  droi  ymaith  oddi- 
wrth  ddyn,  ac  ymdrechu  yn  unig  i  ddeall  y  peirianwaith  gyda  pha  nn 
y  mae  y  cog  a'r  crank  dynol  yn  symud  ;  dylai  arddangos  afresymoldeb 
cynghoríon  ymarf erol  i  foesoldeb,  a  dysgu  nad  yw  da  a  drwg  ond  enwau 
ar  ymddangosiadau  sydd  yn  dyfod  i'r  golwg  mewn  dyn,  ac  yn  deilliaw 
o'i  ammodau.  Rhyddid,  hunan-ymwybodolrwydd,  cyflawnder  organ- 
aidd  dyn,  ydyw  y  ffaith  gyda  pha  un  y  mae  moeseg  yn  dechren  ac  yn 
diweddu ;  ac  ni  allwn  ddechreu  yn  îs,  fel  y  gwna  Mr.  Spencer,  oddi- 
eithr  i  ni  gredu  fod  anifeiliaid,  hefyd,  yn  foesol  ac  anfoesol,  yn 
ddybenion  ynddynt  eu  hunain,  ac  am  hyny  heb  fod  i'w  ddefnyddio  fel 
offerynau  gan  ddyn.  Ond  fe  fydd  yr  angenrheidrwydd  o  fyw  yn 
ddiffyniad  ymarferol  digonol  yn  erbyn  yr  ochr  yma  o  Daia  of  Ethics 
Mr.  Spencer ;  oblegid  ni  allwn  fforddio  cydnabod  bywyd  pob  ymlusgiad 
fel  o  anfeidrol  werth  ynddo  ei  hun.  O  fewn  cylch  natur  ni  a  geisiwn 
eto  am  yr  hyn  sydd  ddefnyddiol ;  ni  a  gydnabyddwn  eto  fod  y  dyben 
er  mwyn  pa  un  y  mae  y  bywyd  nad  y w  yn  hunan-ymwybodol  yn  han- 
fodi,  yn  gorwedd  tu  hwnt  i'r  bywyd  hwnw,  ac  amddiffynwn  y  bywyd 
trwy  ei  ddefnyddio  gyda  golwg  ar  ei  ddyben. 

Ond  ar  y  llaw  arall  ni  ellir  gwrthbrofi  rhyddid,  oblegid  bod  yn 
anmhosibl  i  ddealltwriaeth  ei  wrthbrofi  ei  hun  trwy  ei  wneuthur  ei  hun 
yn  ddim  ond  offeryn.  Dealltwriaeth  sydd  yn  arwain  y  gwrthbrawf  yn 
gystal  â'r  prawf ;  nid  y w  y  gwrthbrawf  ond  amlygiad  newydd  o  fodol- 
aeth  ac  yni  dealltwriaeth.  Ni  all  rheswm  gyfiawni  hunan-laddiad  er 
y  gail  dyn,  ac  y  mae  ammheuyddiaeth  hollol  yn  anmhosibL  <(Mae  yn 
feddyginiaeth  sydd  yn  ei  symud  ei  hunan  yn  gystal  â'r  afiechyd"  Nid 
yw  pob  ymdrech  a  wneir  gan  reswm  damcaniaethol  ac  ymarferol  ond 
ad-haeriad  o'i  anfeidroldeb  ei  hunan ;  nid  gosodiad  ond  symudiad 
terfyn  ydy w ;  y  mae  yn  oruchwyliaeth  trwy  ba  un  y  mae  rhywbeth 
nad  ydoedd  i'r  person  unigol  vn  cael  ei  ddwyn  i  fewn  a'i  wneyd  yn  rhan 
o'i  fodolaeth  ddealltwriaethol  neu  foesol. 

Yn  yr  ystyr  yma  y  mae  golygiad  Mr.  Spencer  am  gymdeithaa  fel 
eyfan  <(  gwahanedig "  yn  gywir';   canys  y  mae  pob  person  unigol   yn 


Y   CORFF   0YMDE1THA8OL.  271 

derfyn  iddo  ei  hun,  yn  organiaeth  gyflawn,  gyda  ei  ystyr  ynddo  ei 
hnn.  Mae  y  gwahanedigrwydd,  fodd  bynag,  yn  llawer  dyf  nach  na  dim 
gydd  yn  cael  dadganiad  yn  ysgrif eniadau  Mr.  Spencer.  Oblegid  y  mae  yr 
organiaeth  gỳmdeithasol  nid  yn  unig  yn  "  deimladol "  ymhob  rhan,  ond 
y  mae  yn  hunan-ymwybodol  ymhob  rhan.  Nid  ydyw  personau  unigol 
yn  unig  "heb  fod  mewn  cyffyrddiad,"  ond  y  maent  yn  foesol  ar 
wahân,  gan  fod  pob  un  bob  amser  yn  ddyben  iddo  ei  hun.  Mae  da 
a  drwg  yn  bellach  oddiwrth  eu  gilydd  na'r  dwyrain  a'r  gorllewin  ;  ac 
ni  ellir  gosod  cymdeithas  wedi  ei  chwalu  wrth  ei  gilydd  mor  hawdd 
â  llestr  toredig.  Mae  y  nerthoedd  sydd  yn  cadw  dynion  ar  wahân  yn 
meddu  gallu  gwrthyrol,  repellent,  cryfach  na  dim  materol.  O  ganlyn- 
iad,  ob  ydy  w  cymdeithas  yn  organaidd,  rhaid  iddi  orchfygu  gwahaniaeth 
yn  ei  gastell  cadarnaf,  a'i  orchfygu  hefyd  trwy  foddion  moesol.  Nid  oes 
un  ddamcaniaeth  am  organiaeth  cymdeithas  a  wna  y  tro,  os  yn  ei  hawydd- 
fryd  i  ail  ffurfio  cymdeithas  y  gwna  drais  ar  annibyniaeth  y  person 
unigol,  ac  yr  ymyra  â'i  hawl  i  geisio  ei  lês  ei  hun.  Rhaid  cymhwyso 
dyn  i'r  pethau  sydd  yn  ei  amgylchynu,  a'i  wneyd  yn  gyfrwng  daioni 
eymdeithas  heb  ymyraeth  â'i  hawl  i  gyrhaedd  ei  amcanion  ei  hun. 
Nid  ydyw  yn  ddigon  rhoddi  pwys  ar  ei  gylchyniad,  a'i  wneuthur,  fel  y 
gwna  Mr.  Spencer,  yn  ddim  ond  ceiliog  gwynt  sydd  yn  troi  o  amgylch 
pan  symuda  yr  awelon ;  oblegid,  oddieithr  fod  rhyddid  yn  chwedl  a 
moeseg  yn  goelgrefydd  wyddonol,  y  mae  bywyd  yn  fwy  na  chwrs  o 
hunan-gyfaddasiad.  Y  mae  yn  cyfaddasu  y  cylchyniad  iddo  ei  hun  yn 
gystal  â'i  hun  i'w  gylchyniad,  ac  mae  hon  yn  ochr  ag  y  mae  dadblygiad 
Darwinaidd,  yn  ei  holl  gymhwysiadau,  yn  dueddol  i  fychanu.  Oblegid 
wedi  y  cwbl  nid  yw  y  cylchyniad,  nad  ydyw  yr  oes  hon  byth  yn  blino 
yn  gosod  pwys  arno,  a'r  hwn  y  mae  unigoliaeth  o  angenrheidrwydd 
yn  esgeuluso,  ond  defnydd  crai  bywyd,  ac  yn  unig  yn  attuog  o  gael  ei 
droi  i  gyfoeth  dealltwriaethol  gan  yni  y  by wyd  hwnw.  Beth  bynag 
allai  fod  dylanwad  cylchyniadau  person  unigol,  pa  mor  ddwfn  bynag  y 
mae  yn  ddyledus  i'r  gorphenol  am  yr  hyn  yw  yn  bresennol, — fel  y  rhaid 
ei  fod  yn  wir  ei  bod  mewn  rhyw  ystyr  yn  etifedd  profìad  yroesoedd, — y 
mae  hefyd  yn  wir  y  rhaid  i  brofiad  yr  oesoedd  dderbyn  argraff  cymeriad 
y  person  unigol  ei  hun,  ac  felly  gymeryd  ystyr  a  ffurf  na  ellid  etifeddu. 
Rhaid  i'r  athrawiaeth  fod  cymdeithas  yn  organiaeth  gymeryd  i  fyny 
y  daioni  oedd  mewn  unigoliaeth  iddi  ei  hun.  Ni  all  un  ddamcaniaeth 
o  foeseg  ffbrddio  taflu  ymaith  ryddid  cyflawn,  ac  anfeidrol  werth  y  person 
unigol.  Y  mae  rhyddid  wedi  ei  brynu  â  gormod  o  bris  i'w  fargenio 
ymaith.  Y  mae  yn  gynnyrch  llafur  hanesiaeth,  o'r  amser  y  dysgodd 
Crist  gydraddoldeb  a  brawdoliaeth  dynolryw  i'r  amser  pan  oedd 
rhyddid,  cydraddoldeb,  a  brawdoliaeth  yn  cael  eu  sylweddoli  yn 
ddansoddiaethol  yn  y  Chwyldroad  Ffrengig.  0  flaen  ymwybodolrwydd 
cynnyddol  y  person  unigol  o  ryddid,  yr  oedd  raid  i'r  Ymharodraetb 
Rufeinig,  yr  Eglwys  Rufeinig,  a  dychrynfeydd  Duw  oedd  yn  unig  yr 
unbenaethol,  gilio  ymaith.  Mae  y  byd  o'r  diwedd  wedi  ei  addysgu  i'i 
ymwybodolrwydd  sicraf  o7i  hawl  i  ryddid,  ac  fe  annogir  y  person 
unigol  yn  awr  i  edrych  ato  ei  hun.  Fe  ddarfu  i'r  rhyddid  hwn  ei 
ddangos  ei  hun  yn  Ffrainc  fel  rhyddid  oddiwrth  attalfa.  Cymerai 
agwedd  elyniaethus  at  sefydliadau  yr  amser,  ysgubai  ymaith  ddoethineb 
gydgasgledig  y  gorphenol,  a  darostyngodd  y  Wiadwriaeth  i  carte  blanch^ 


Ì7Ì  T   CORÍT   OTMDEITÖASOL. 

neu  bapyr  gwyn.  Mae  gan  ryddid  yr  un  nerth  ynddo  eto;  mae  yn 
hollalluog  pan  yn  wrthwynebol  i  attaliad,  yn  unig  am  fod  ysbryd  yn 
gryfach  na  natur.  Ond  eto  y  rhyddid  hwn  sydd  ei  hunan  yn  unig  rwym- 
yn  parhâus  cymdeithas.  Yn  hawl  y  person  unigol  i  geisio  ei  les  ei  hun  y 
gorwedd  y  posibürwydd  iddo  geisio  lles  yr  organiaeth  gymdeithasoL 
Neu,  a  siarad  oV  safle  gymdeithasol,  y  mae  cymdeithas  nid  yn  unig  yn 
myned  allan  i  wahaniaeth,  ac  yn  rhoddi  i'r  personau  unigol  sydd  yn  ei 
gwneyd  i  fyny  hawliau  hollol,  ond  yn  casglu  ei  hun  i  unoliaeth  trwy  y 
rhyddid  hwnw  sydd  ar  y  cyntaf  yn  wrthyrol,  ac  yn  troi  hawliau  y 
person  unigol  i  ddyledswyddau,  a'i  hunanrgais  i  foddion  sicrhâu  y  lles 
cyffredinol.  O  lwch  a  phylor  unigoliaeth  y  mae  yn  creu  cenedl  sydd 
un  am  fod  ei  haelodau  yn  rhydd,  ac  aelodau  yr  hon  sydd  yn  rhydd  am 
eu  bod  yn  byw  ei  by wyd  hi  yn  yr  eiddynt  eu  hunain.  Y  mae  organ- 
iaeth  cymdeithas  yn  unig  yn  bcsibl  am  fod  y  rhai  sydd  yn  ei  gwneyd 
i  fyny  yn  organaidd  eu  hunain.  Rhwymyn  yr  organiaeth  gym- 
deithasol,  yr  hyn  sydd  yn  gwneyd  ei  bywyd  hunan-wahaniaethol, 
hunan-gyfanol,  ydyw  rhyddid. 

Pa  fodd  gan  hyny  y  mae  rhyddid  y  person  unigol  yn  gyson  â  ac  yn 
cyfansoddi  organiaeth  cymdeithas,  ydyw  y  cwestiwn  sydd  yn  awr  yn 
aros.  Ar  y  dechreu  fe  ymddengys  fod  gwrthddywediad  rhwng  hawl  y 
person  unigol  i'w  sylweddoli  ei  hun,  a'i  ddyledswydd  i  sylweddoli 
amcanion  cymdeithas.  Pan  ddaw  y  person  unigol  gyntaf  yn  ym- 
wybodol  o'i  ryddid,  ac  y  cydnebydd  ei  fod  i  rodio  yn  ngoleuni  ei  ysbryd 
ei  hun,  y  mae  yn  cymeryd  agwedd  nacäol  tuag  at  bobpeth  sydd  yn 
ymddangos  fel  yn  cyfyngu  y  rhyddid  hwn.  Mae  y  Wladwriaeth  gyda'i 
deddfau,  Cyradeithas  gyda'i  harferion,  yr  Ëglwys  gyda'i  hathraw- 
iaethau,  yn  ymddangos  iddo  fel  attalfèydd.  Ei  ddyledswydd  uchaf 
iddo  ei  hun,  gan  hyny,  ydyw  eu  gwrthwynebu;  oblegid  ni  all  nac 
Eglwys,  na  Chymdeithas,  .na  Gwladwriaeth,  dreisio  dyn  rhydd,  a'r 
unig  allu  awdurdodol  iddo  ef  ydy w  rhyddid.  Y  mae  pob  gweithreid  yn 
farw  oddieithr  ei  bod  wedi  ei  geni  o  ryddid ;  hawliau  gwrthddrychol- 
rwydd  yw  y  rhai  uchaf ;  ac  ni  ellir  gorfodi  dyn  i  wrthddywedyd  yr  hyn 
syad  yn  cyfansoddi  ei  fywyd  ysbrydol.  Hyn,  hawl  anniddymadwy 
d}m  rhydd,  oedd  y  da  a  weithiai  yn  nghanol  adfeilion  y  Chwyldroäd 
Ffreneig. 

Ond  y  mae  dyfnach  ymwybodolrwydd  o  ryddid  yn  dangos  arddan- 
soddiaeth  ac  ansylweddolrwydd  rhyddid  gwrthddrychol.  Mae  rhÿddid 
difaterwch  wedi  derbyn  ei  ergyd  marwol  oddiwrth  Kant,  ac  ar  bob 
llaw  fe  gydnabyddir  yn  ddamcaniaethol  fod  rhyddid  oddiwrth  deríyn 
yn  rhyddid  mewn  gwagder,  yn  analluog  i  symud  o  herwydd  absennoldeb 
gwrthwynebiad.  Y  mae  person  unigol  sydd  yn  rhydd  yn  yr  ystyr 
yma,  yn  gwadu  hawl  yr  oîl  sydd  yn  dyfod  oddiallan  i  benderfyna  ei 
weithrediadau.  Fe  all  weithredu  fel  y  dewisa.  Gall  fyned  yma,  neu 
acw,  neu  beidio  myned  i  unlle ;  gall  wneyd  hyn,  neu  y  llall,  neu  ddim. 
Ni  chydnebydd  alwadau  sydd  yn  codi  o'i  gylchyniad ;  nid  yàynt  ddylcd- 
myddau ;  ac  nid  yw  y  "  dylai "  yn  ddim  mwy  nag  arferiad  etifeddol 
wedi  ei  gwisgo  yn  nychrynfeydd  coelgrefydd  etifeddol.  Rhaid  i'w 
weithrediadau  redeg  o  gyflawnder  ei  galon  ei  hun,  ac  nid  cael  eu  dir- 
wasgu  o  hono  gan  bwysau  deddf  a  dyledswydd.  Mae  ei  ryddid  wedi 
ei  oedfreinio.    Mae  yn  cael  ei  holl  gymhellion  ynddo  ei  hun.     Ond 


T   GOBFF   CÎMDE1THA80L.  27Ö 

yna  f e  ddaw  y  cwestiwn,  pa  gymhellion  a  all  gael  ynddo  ei  hun  ?  A 
yw  yr  hawliad  fod  iddo  gael  ei  iawnderau  ynddo  ei  hun  ddim  yn  gyf- 
atebol  i  hawliad  f od  iddo  ei  godi  ei  hun  i  fyny  wrth  ei  wregys  ei  hunan  ì 
Mae  amcan  yn  rheswm  am  weithrediad  o  ryw  fath.  Mae  y  rheswm 
neu  y  cymhelliad  hwn  yna,  yn  annibynol  ar  a  thuallan  i'r  person  unig- 
oL  Pe  byddai  y  dyben  neu  y  cymhelliad  eisoes  ynddo,  ni  fyddai  gweith- 
rediad.  Mae  gweithrediad  yn  codi  o  ymwybodolrwydd  o  derfyn,  ac 
ymwybodolrwydd  o  rywbeth  y  tu  hwnt  i'r  terfyn  hwnw.  Mae  pob 
gweithrediad  yn  ymgais  at  ry w  ddyben  sydd  yn  y  dyfodol,  ac  mae  y 
dyben,  pa  un  bynag  ai  gwir  ai  gau  ydyw,  hunan  neu  ystâd  ar  hunan, 
bob  amser  tuallan  i'r  hunan  presennol.  Ni  all  dyn  gan  hyny  gael  ei 
gynllun,  ei  tdeal,  ynddo  á  hunan.  Nid  ydyw  rhyddid  gwrthddrychol, 
rhyddid  oddiwrth  bob  terfyn,  gan  hyny,  yn  ddim  mwy  nag  anallu 
hollol  i  weithredu  o  gwbl. 

Y  mae  athroniaeth  a  hanesiaeth  yn  dangos  mai  y  ddiangfa  gyntaf  o'r 
rhyddid  noeth  ac  ansymudol  hwn  ydy w  i  fympwy.  Fel  mater  o  ffaith, 
mae  y  person  unigol  sydd  yn  ymwrthod  â  phob  attaliad  allanol  yn 
ei  roddi  ei  hun  i  fyny  i  foddhâd  ei  ddymuniadau  ei  hun,  a  Hedon- 
iaeth,  yn  rhai  o'i  ffurfiau,  sydd  bob  amser  wedi  bod  y  ddamcan- 
iaeth  fwyaf  tyciannus  o  foeseg  i  bobl  wedi  eu  rhyddhâu  oddiwrth 
derfyn  allanol.  Blodeuai  Hedoniaeth  pan  beidiodd  y  Gwladwriaethau 
Groegaidd  tadol  a  llyncu  sylw  y  dinesydd,  pan  ddaeth  yr  Ymherodr- 
aeth  Rufeinig  yn  ddifater  am  y  personau  unigol  oeddent  yn  byw  dani, 
a  phan  oedd  dychrynfëydd  Duw  unbenaethol  ac  attalfèydd  Puritan- 
iaeth  yn  colli  eu  gafael  oddiar  feddyliau  Seisonig.  Ond  nid  ydy w  y 
ddiangfa  i  erlyniad  pleser  ond  diangfa  i  orthrwm  ac  unrhywiaeth 
nwyd  a  mympwy.  Erlyn  pleser  ydy w  erlyn  teimladaeth  dymunol ;  ac 
y  mae  teimladau  yn  neülduol,  nid  yn  unig  yn  yr  ystyr  eu  bod  yn  eiddo 
i'r  person  ei  hun,  ond  yn  yr  ystyr  eu  bod  yn  ddiflanedig,  ac  nad  oes 
ganddynt  rith  o  barhâd  oddieithr  pan  y  maent  yn  cael  eu  mynychu. 
Yr  Hedoniaeth  pur  hwn  ni  allwn  yma  feirniadu,  ymhellach  na  cheisio 
mewn  ychydig  eiriau  ddangos  nad  oes  iddo  nodwedd  foesol  o  herwydd 
fod  ei  gynllun  yn  neillduol.  Yn  y  Ue  cyntaf,  y  person  unigol  y  w  yr 
unig  feirniad  am  yr  hyn  sydd  yn  rhoddi  iddo  bleser,  oblegid  y  mae  ei 
deimladaethau  yn  eiddo  iddo  ei  hun  ac  yn  anghyfranogol.  Gall  gael 
gan  ei  gymydog  ddarllen  llyfr  neu  brofi  gwin  sydd  yn  rhoddi  pleser 
iddo  ef  ei  hunan ;  gall  osod  o'i  flaen  ammodau  ei  bleser  ei  hun ;  ond  ni 
all  gyfranu  y  pleser  i'w  gymydog,  oblegid  mae  y  pleser  yn  cynnwys 
perthynas  yr  ammodau  â  theimladau  y  cymydog.  Fe  all  ei  gymydog 
droi  arno  a  dy weyd,  "  Nid  y w  y  gwin  hwn,  neu  y  Uyfr  hwn,  yn  rhoddi 
i  mi  ddim  pleser ; "  ac  nid  oes  lle  i  ddadl.  Mae  pob  person  unigol  yn 
"  fesur  pob  peth,"  ac  y  mae  yn  fesur  pob  peth  am  ei  fod  yn  fôd  teimladol. 
0  ganlyniad  ni  all  Hedoniaeth  fforddio  dim  deddf  gyffredinol.  Mae 
gan  yr  "oferddyn  adf eiliedig "  bob  hawl,  ar  yr  olwg  yma,  i  ddewis 
poen  ac  anfoddlonrwydd  dyfodol  hunan-foddhâd  a  hunan-ddarostyngiad 
o  flaen  poen  ymattaliad  presennol.  Gellid  gresynu  wrtho  yn  ei  siomedig- 
aeth,  ond  nid  ydyw,  yn  ol  y  ddamcaniaeth,  wedi  gweithredu  yn  anf oesol, 
oblegid  fe  geisiodd  ei  bleser  ac  fe  ymdrechodd  sylweddoli  ei  gynllun  o 
foesoldeb. 

Yn  yr  ail  le,  ni  all  Hedoniaeth  fforddio  gallu  awdurdodol ;  nid  oes  dim 


274  Y   COBFF  CYMDIClTttABOL. 

"  rhaid  "  na  "  dylai "  yn  ei  chyf undrefn.  Mae  hyn  yn  caprya  7*  ^aáanr 
gyrchol  o'r  ffaith  nad  oes  i  Hedoniaeth  ddeddí  gyffredinol.  Yr  umg 
allu  sydd  yn  ymddangos  ydyw,  y  dylai  y  person  unigol  geisio  ei  bleaer 
ei  hua  Ond  nid  ydyw  y  "dylai"  hwn  y  tu  allan  iddo,  a  hyny 
oblegid  mai  ystad  teimladau  y  person  unigol  ei  hunan  ydyw  y  saf on,  ac 
y  mae  "ystad  teimladau  "  yn  gwbl  o  fewn.  Mae  y  gallu  awdurdodol 
yn  codi  o'r  hunan  neillduol,  ac  fe  allai  yp  hunan  neillduol  unrhyw 
íoment  droi  ar  y  "  dylai,"  a  dyweyd,  "Ni  ddylwn  i."  Ond  os  nad  oes 
awdurdod  yn  rhwymedig  ar  y  person  unigol,  yna  nid  ydy w  moeseg  ond 
mater  o  ddewisiad  yn  unig ;  ac  nid  oes  un  gweithrediad  rhydd  nad  yw 
yn  fater  o  ddewisiad.  Mae  y  meddwyn  yn  dewis  bod  yn  feddw  yn 
hytrach  nag  yn  sobr,  mae  yr  hunan-leiddiad  yn  dewis  ymdagu  yn 
hytrach  na  by wyd,  ac  y  mae  Hedoniaeth  yn  troi  atynt,  ac  yn  dywedyd, 
"  Yr  ydych  eich  dau  yn  iawn,  canys  yr  ydych  yn  dewis." 

Yn  y  trydydd  Ue,  ni  all  Hedoniaeth,  a  siarad  yn  fanwl,  fforddio  safon 
moeseg,  neu  ideal.  Mae  yn  lefelu  pob  gweithrediadau,  fel  yr  awgrym- 
wyd.  Ac,  ymhellach,  yr  hyn  a  ymgeisir  ato  ydy w  ystad  o  deimladau, 
ac  nid  hunan.  Mae  yr  un  hunan  yn  cael  ei  daflu  ymlaen  i  ystad 
wahanol  a  dyfodol;  ac  ni  all  yr  ystad  hono  dreiddio  i'r  hunan  heb 
fyned  allan  o  gylch  teimlad  i'r  un  o  hunan-ymwybodolrwydd.  Ni  all 
teimlad,  mewn  geiriau  eraiil,  gyrhaedd  unrhy w  sefydlogrwydd ;  ac  fe 
allai  mai  y  gwrthbrawf  goreu  i  Hedoniaeth  ydyw  y  ffaith  y  rhaid 
i  ni  mewn  trefn  i  gyrhaedd  y  teimlad  yma  yr  ymestynir  ato,  ei 
anghofio,  f el  yr  addefa  Mr.  Mill.  Ond  os  ydyw  hyn  yn  wir,  os  rhaid 
Tr  cynllun  beidio  bod  yn  gynllun  ymwybodol  i  ni,  ni  all  fod  yn 
gynLun  o  gwbl.  Mewn  trefn  i  fyw  bywyd  o  bleser,  gwell  i  ddyn  eá 
gyfyngu  ei  hun  i'r  foment  ac  anghofio  y  dyfodol.  Rhaid  i  bleser 
beidio  bod  yn  gynllun,  oblegid  na  allwn  ei  gyrhaedd  wrth  ei  geisio ; 
ac  ni  oddef  Hedoniaeth'unrhyw  gynllun  arall.  Mae  gwirionedd  yr 
hyn  a  ddadleuwn  yn  cael  ei  brofi  gan  geisiadau  "pleserddyn"  dra- 
chefn  a  thrachefn  i  gyrhacdd  ei  safon  neu  ei  amcan  yn  yr  hyn  sydd 
wedi  ei  siomi.  Wedi  boddhâd  y  dymuniad  gau  sydd  yn  dyíod  o 
daflu  ymlaen  annherfynolrwydd  meddwl  i  wrthddrych  terfynol  a  neill- 
duol,  fe  ddaw  ymwybodolrwydd  o  fethiant.  Yr  oedd  y  cynllun  .yn  un 
gau ;  mae'y  dyn  Ue  yr  ydoedd  o'r  blaen.  Nid  ydy w  wedi  gwneuthur 
y  cynnydd^ag  y  mae  safon  yn  olygu.  O  ganlyniad  fe  ddaw  mynychiad 
undonol  o'r  un  weithred,  ac  fe  ddaw  y  dyn  yn  gaethwas  i  un  nwyd 
Nid  y w  bywyd  o  bleser  ond  yn  unig  myned  dros  yr  un  peth  drachefn  a 
thrachefn  ;  ac  mae  y  safon  yn  "  annherfynol  ddrwg "  a  gyrhaeddir  ac 
a  gollir  ymhob  gweithred  plesergeisiol.  Y  cynllun  ydyw  yr  un  hunan, 
ac  y  mae,  gan  hyny,  o  angenrheidrwydd  yn  cael  ei  gyrhaeddyd ;  ond 
mae  yn  ystad  wahanol  o  hunan,  ac  am  hyny  y  mae  yn  myned  heibio  yn 
y  weithred  o'i  gyrhaeddyd.  O  ganlyniad,  os  na  fforddia  Hedoniaeth 
gynllun,  rhaid  i'r  dyn  ei  gyfyngu  ei  hun  i'r  presennol,  a  dyma  y  mae 
ymarferiad  yn  ddysgu  yn  gystal  â  damcaniaeth.  Ond  fe  fyddai  by wyd 
ar  yr  ammodau  hyn  wedi  ei  ddadwahanu  i  fodolaeth  deimladol,  Ue  y 
mae  pobpeth  yn  dda  can  belled  ag  nad  oes  na  gorphenol  na  dyfodoL 
Da  y  gaÛai  dyn  ddywedyd  wrth  yr  Hedonydd, — 

Still  thou  art  blest  compared  wi'  me, 
The  preseut  oa)y  touehetb  thee, 


Y   OOaFF   GTHDBITHABOL.  275 

But,  Oh  !  I  backward  cast  my  ee 

On  prospecte  draur, 
Aaà  fonrurd  though  I  canna  see, 

I  guess  and  fear. 

Mae  Hedoniaeth  yn  gais  i  gael  o  hyd  i  gymhellion  y  person  unigoi 
oddifewn  i  hunan  neiUdaol  y  person  unigol  ei  hun.  Mae  ei  offerynau 
oddiallan,  canys  íe  geisir  pleser  mewn  perthynas  â  gwrthddrychau,  ond 
y  mae  saíon  ei  foeseg,  os  parhäwn  i'w  alw  felly,  yn  dumewnol.  Nid 
ydyw  Hedoniaeth  yn  ymgais  am  ddim  hunan  uwch  a  mwy,  ond  am 
ystad  newydd  o'r  hunan  presennol;  tra  y  mae  ymdrech  arhenig 
gweithrediad  moesol  yn  dyfod  o'r  ffaith  fod  moesoldeb  yn  gylch  o  gym- 
hariaeth,  ac  fod  y  person  unigol,  gan  ddal  ei  hunan  presennol  yn  wyneb 
yr  hunan  a  ddymunai  fod,  yn  ceisio  bod  yn  un  arall.  Mae  pob  ym- 
drech  o  eiddo  bywyd  moesol  yn  ymdrech  am  adenedigaeth.  Mae  y 
cynllun  y  mae  y  dyn  da  yn  geisio  gyrhaeddyd  yn  un  y  mynai  suddo  ac 
anghofio  ei  hunan  presennol  ynddo ;  ac,  mewn  cymhariaeth  i  hyny,  mae 
jt  "  ystad  o  deimladau  "  yn  ddibwys. 

Os,  gan  hyny,  na  all  y  person  unigol  gael  y  daioni  ynddo  ei  hun,  ymha 
le  y  mae  i'w  geisio  1  Mae  yr  haeriad  ei  hunan  am  hawl  mewnolrwydd 
wedi  rhoddi  bôd  i'r  angen  am  ddianc  rhagddo.  Mae  rhyddid  oddiwrth 
attaliad  dyledswydd  wedi  profì  yn  hunan-ddinystriol.  Mae  yr  hwn  a'i 
hysgaro  ei  hun  oddiwrth  ei  gy lchyniadau,  ac  a  fo  byw  yn  gwbl  ynddo 
ac  erddo  ei  hun,  yn  gwrthddywedyd  ei  ryddid.  Fel  mater  o  ffaith  ni 
all  dyn  yn  hollol  wneyd  felly.  Ni  adnabuom  erioed  fôd  deallawl  oedd 
wedi  byw  yn  gwbl  ar  wahan  oddiwrth  gymdeithas ;  oblegid  y  mae  dyn 
hollol  ddrwg  mewn  ystyr  foesol  yn  anmhosibilrwydd.  Ni  allwn  fwy 
synied  am  ddyn  "nad  ydyw  wedi  sugno  wrth  fron  y  moes  cyffredinol," 
nad  ydyw  wedi  byw  mewn  cylchyniad  ysbrydol  a  throi  (neu  wyrdroi)  y 
cylchyniad  hwnw  i'w  natur  ei  hun,  nag  y  gallwn  synied  am  dderwen 
wedi  tyfu  Ue  nad  oes  na  daear  na  dwfr  nac  awyr,  heb  oleuni  a  heb 
dywyllwch.  Yn  ei  gylchyniad  y  mae  yn  cael  defnydd  crai  ei 
gymeriad ;  ac  yno  hefyd  y  rhaid  iddo  gael  saf on  ei  weithrediad. 

Ond  beth  yw  y  safon  hwnw  ?  Lle  y  gall  gael  da  sydd  gyffredinol 
ac  awdurdodol,  ac  yn  ei  godi  uwchlaw  caethiwed  mewnolrwydd  mym- 
pwyoH  A  ydym  i  gael  deddf  ymarweddiad  mewn  ewyllys  gyff- 
redinol  sydd  yn  wrthwynebol  i  ewyllysiau  pob  personau  unigol  fel  y 
cyfryw. 

Yn  y  lle  cyntaf,  y  mae  fw  nodi  nas  gall  y  da,  yn  ol  tyb  Mr.  Spencer, 
gael  ei  ddadblygu  allan  o  ymdrechion  personau  unigol  yn  erbyn  eu 
cylchyniad  naturiol.  Yr  unig  gymhelliad  a  all  ddyf od  i'r  chwareu  yn 
y  fath  ymdrech  ydyw  yr  un  am  gadwraeth  hunan  fel  bodolaeth  neill- 
duoL  Yn  unig  yn  mhresennoldeb  bôd  hunan-ymwybodol  arall  a  gyd- 
nabyddir  fel  y  cyfryw,  ac  nad  ydyw  wedi  ei  ddarostwng  i  beth,  y  mae  y 
person  unigol  yn  ei  gael  yn  angenrheidiol  i  reoleiddio  ei  ymarweddiad 
yn  ol  deddf  amgen  na'i  fympwy  ei  hun.  Yn  nghyd-darawiad  ewyllys- 
iau,  fel  y  dysga  Bousseau,  y  mae  drwg  yn  codi ;  ac,  gallwn  ychwanegu, 
yno  hefyd  y  mae  da.  Cyd-darawiad  ewyllysiau  sydd  yn  dangos  yr 
angen  am  a  bodolaeth  ewyllys  Gyffredinol — ewyllys  Gyffredinol  sydd 
yn  *efyJl  yr  un  modd  uwchlaw  pob  personau  unigol,  ac  sydd,  can  belled 
a  hyny,  yn  ddiangfa  i  bawb  oddiwrth  fympwyon  mewnolrwydd.     Ond 


276  T   GOHFF   0YMOB1THA8OL. 

mae  yn  rhaid  i'r  ewyllys  Dda  fod  yn  gyffredinol  mewn  ystyr  arall  hefyd. 
Rhaid  iddi  fod  yn  gynllun  parhâus,  a  ellir  sylweddoli  gan  bawb  heb 
wrthddywediad. 

Ac  nid  oes  gan  y  personau  unigol  y  dewis  o  ufuddhâu  neu  beidio 
ufuddhâu  iddi.  Mae  yr  ewyllya  Dda  yn  ei  wynebu  gydag  awdurdod; 
y  mae  wedi  ei  harfogi  à  "dylai,"  oddiwrth  ba  un  nid  oes  appêL 
Oblegid  08  caniateir  iddo  ddewis,  y  mae  moesoldeb  eto  wedi  ei  daros- 
twng  i  fympwy,  ac  mae  y  dyn  yn  Uithro  i'r  mewnolrwydd  oddiwrth  ba 
un  y  ceisia  fod  yn  rhydd. 

Yn  olaf,  mae  yr  ewyllys  Dda  i'w  sylweddoli  er  ei  mwyn  ei  hun.  Y 
mae  ufudd-dod  iddi  o  ddymuniad  i  gyrhaedd  daioni  pellach,  megys 
pleser  ymarweddiad  rhinweddol,  yn  ufudd-dod  i  bleser,  ac  nid  i'r 
ewyllys :  nid  yw  yr  ewyllys  Gyffredinol  ond  moddion  a  ddygwydda  fod 
yn  angenrheidiol.  Ond  rhaid  ufuddhâu  i'r  ddeddf  er  ei  mwyn  ei  hun, 
nid  oddiar  olwg  ar  ddaioni  pellach,  nid  oddiar  gynhyrfìad  neülduol,  ar- 
feriad,  neu  deimlad.  Rhaid  i'r  ewyllys  Dda  ei  hunan  lanw  y  meddwl, 
a  rheol  gweithrediad  fydd  ufuddhâu  i'r  ddeddf  er  mwyn  y  ddeddf. 
Felly  mae  yn  ymddangos  fod  diangfa  rhag  mewnolrwydd  i'w  gael  mewn 
ewyllys  Gyffredinol,  Allanol,  Awdurdodol.     Ond  a  ydyw  yn  ddiangfa  \ 

Rhaid  i'n  beirniadaeth  ar  y  ddeddf  hon  fod  yn  ferach  hyd  yn 
nod  na'n  heglurhâd.  Mae  y  ddeddf  gyffredinol  yma  yn  ffurfiol  yn  yr 
ystyr  nad  oes  iddi  gynnwys,  ac  na  all  awgrymu  yr  un,  ac  eto  ei  bod  yn 
ddifater  am  unrhyw  gynnwys.  Ni  ellir  cael  dim  allan  o  honi,  acfe  ellir 
gosod  pobpeth  dani.  Hawlia  fod  dyn  yn  gweithredu  oddiar  olwg  ar 
ddyledswydd;  ond  ei  ddyledswydd  yw  dyledswydd  yn  gyffredinol, 
a  rhaid  i  ddyn  weithredu  mewn  ffordd  neillduol  a  chyfiawni  dyled- 
swyddau  penodol  neillduol. 

Y  mae  yn  allanol ;  ond  mae  yn  allanol  yn  unig,  am  nad  y  w  yn  da- 
mewnol.  Y  mae  yn  dragywyddol  nid-hunan,  ac  fel  nid-hunan  pur  nid 
ydyw  yn  ddim  i'r  person  unigol.  Y  mae  mor  uniongyrchol  yn 
awgrymu  anobaith  fel  y  mae  yn  llethu  ymdrech.  Y  mae  mor  gyffredin- 
ol  na  ellir  ei  sylweddoli  nac  mewn  gweithred  neillduol  na  chan  fôd 
neillduol.  Y  mae  yn  gyffredinol  ac  allanol,  ond  y  mae  hefyd  yn 
estronol.  Y  mae  yn  alwad  deddf  estronol,  ac  yn  codi  oddiar  awdurdod 
estronol.  Ond  y  mae  y  gwir  gynllun  moesol  yn  hunan  yn  gystal  ag  yn 
nid-hunan.  Hunan  dyfodol  y  person  unigol  ydyw  yr  hyn  y  synia  ei 
fod  yn  alluog  i'w  weithio  i'w  gymeriad  ei  hun,  a'r  hyn  y  dymuna  fod. 
Wrth  ei  gyrhaeddyd  y  mae  yn  cyrhaeddyd  ei  wir  hunan ;  ar  wahau 
oddiwrth  y  cyrhaeddiad  fe  ddylaifod,  ond  nid  ydyw.  A  dyma  ffynnon- 
ell  gallu  sydd  yn  meddu  awdurdod,  y  categorical  imperatẁe.  Y  da 
ydy w  fy  ngwir  hunan ;  ac  y  mae  yn  awdurdodol  am  y  rhaid  i  mi  f od 
yn  tnrioneddoL  Y  mae  yn  angenrheidrwydd  moesol,  dyfnach  na'r  ang- 
enrheidrwydd  anianyddol  sydd  yn  fy  ngorfodi  i  gjrnnaJ  fy  modolaeth. 
Yn  olaf,  nid  yw  y  cyffredinol  mewn  bodolaeth  hyd  oni  chyrhaeddir  ef 
yn  mywyd  y  person  unigol.  Yn  flaenorol  i  hyny  nid  ydyw  ond 
"dylai,"  syniad  noeth,  darlun  wedi  ei  fwrw  gan  berson  unigol  o  fwriad 
da  ar  lian  y  dyfodol.  Ac  oddieithr  i'r  "  dylai "  fody  nid  oes  iddo 
unrhyw  allu  na  hawl  ar  y  person  unigol.  Ehaid  i'r  cynllun  moesol  nid 
yn  unig  fod  ei  hun  jn  wirioneddol,  ond  rhaid  iddofod  yr  hyn  a  wna  y 
person.  unigol  yn  wirioneddol. 


T    CORFF   CIMDEITHASOL.  277 

Fel  hyn  y  mae  y  gallu  awdurdodol  yn  cywiro  camgymeriadau  mewn- 
olrwydd,  ond  syrthia  ei  hunan  i'r  camgymeriadau  gwrthgyferbynioL 
Mae  y  naill  gynllun  yn  fodolasth  yn  unig,  a'r  Uall  yn  ddylai  yn  unig ;  mae 
y  naill  yn  dufewnol  yn  unig,  y  llall  yn  allanol  yn  unig ;  mae  y  naill  yn 
ddim  ond  neillduol,  y  llall  yn  gyffredinol  noeth.  Mae  y  naiÜ  a'r  llall 
yn  arddansoddol,  mae  y  naill  a'r  llall  yn  sefyll  mewn  angen  am  eu 
gilydd.  Ehaid  i'r  cynllun  perffaith  i'r  person  unigol,  fod  hefyd  y  gwir- 
ioneddol ;  rhaid  i'r  nid-hunan  allanol  fod  hefyd  yn  hunan  y  person 
unigol,  iV  sylweddoli  er  nad  wedi  ei  sylweddoli ;  rhaid  i'r  cyffredinol 
fod  hefyd  yn  neillduol,  a  byw  yn  ei  ranau  ei  hunan.  Mewn  gair, 
rhaid  i'r  da  fod  yn  organiaeth  yn  bodoli  yn  wirioneddol  yn  y  byd,  ac 
eto  yn  gynllun  i  bob  person  unigol. 

Mae  y  fath  gynllun  i'w  gael  yn  yr  organiaeth  gymdeithasol,  neu  yn 
hytrach  yn  yr  organiaeth  foesol  sydd  wedi  ei  chorffori  yn  ngwahanol 
ffurfiau  cymdeithas.  Yn  hon  y  mae  holl  hawliau  yr  hyn  a  allwn  alw  yn 
fewnolrwydd  ac  yn  wrthddrycholrwydd,  yn  cael  eu  cyfarfod.  Nid  ydyw 
ar  y  naill  law  yn  ddim  ond  "  dylai,"  ond  mae  yn  bodoli  yn  wirioneddol 
yn  y  byd.  Iddi  hi  y  mae  y  teulu,  y  cymundebau  cymdeithasol,  a'r 
Wladwriaeth,  yn  ddyledus  am  eu  nerth  a'u  sefydlogrwydd.  Y  maent, 
am  fod  eu  deddfau  yn  bodoli ;  ac  y  mae  eu  deddfau  yn  ffeithiau  moesol. 
Mae  y  teulu  sydd  yn  ymadael  oddiwrth  ddeddf  foesol  cariad,  y  cymun- 
deb  masnachol  sydd  yn  troseddu  ei  deddf  o  uniondeb  sefydlog, 
a'r  Wladwriaeth  nad  ydyw  mwyach  yn  ceisio  hyrwyddo  hawliau  am- 
ry wiol  rhyddid  y  rhai  sydd  yn  ei  gwneyd  i  fyny,  eisoes  yn  honcian  i'w 
dinystr.  Y  maent  yn  peidio  a  bod,  pan  nad  ydynt  mwyach  yr  hyn  a 
"ddylai"  fod.  Ond,  ar  y  Uaw  arall,  nid  yw  y  cynllun  perffaith  yn 
ddim  ond  bod,  fel  mewnolrwydd.  Y  mae  yn  ddeddf,  yn  gynllun,  yn 
ddylai  i'r  person  unigol.  Tasg  ei  fywyd  ydyw  cyfarfod  hawliau  ei  sef- 
yllfa  a  chyflawni  dyledswyddau  na  ddewisodd,  ond  y  caiff  eu  bod  wedi 
eu  harosod  arno  gan  ei  gylchyniad  cymdeithasol. 

Ymhellach,  nid  ydyw  yr  organiaeth  gymdeithasol  yn  ddeddf  gyff- 
redinol  ffurfiol  a  gwâg,  ond  y  mae  yn  cael  ei  wahaniaethu  i  ddeddf- 
au  a  sefydliadau,  y  rhai  sydd  yn  cyfarwyddo  ymarweddiad  y  per- 
son  unigol  yn  manylion  bywyd  cyffredin.  Ac  nid  ydyw  y  cynllun 
yma  yn  anmherthynasol  ac  estronol  i'r  person  unigol.  Y  mae  efe  ei 
hunan  yn  rhoddi  llais  i  ac  yn  deongli  ei  gylchyniad  cymdeithasol,  ac 
yn  yr  ystyr  yna  y  mae  yn  creu  ei  gynllun.  Y  mae  yn  cydnabod  y  tasgau 
a  genfydd  yn  y  cylch  i  ba  un  y  mae  wedi  ei  ddwyn  i  fyny  fel  ei  ddyled- 
swyddau,  ac  o  ganlyniad  fel  deddf  ei  weithrediad  a'r  safon  y  ceisia  ei 
gyrhaeddyd.  A  thrwy  hyny  y  mae  yn  rhoddi  grym  i'r  awdurdod 
gymdeithasol  sydd  arno.  Y  mae  yn  ei  adnabod  ei  hun  fel  yn  foesol 
pan  genfydd  fod  iddo  ddyledswyddau,  ac  y  mae  yn  adnabod  ei  ddyled- 
swyddau,  ac  y  mae  ganddo  ddyledswyddau,  yn  unig  pan  ŵyr  ei  fod  yn 
rhydd ;  ac  y  mae  yn  rhydd  am  fod  awdurdod  gymdeithasol. 

Fel  hyn  y  mae  y  tufewnol  a'r  gwrthddrychol,  yr  hunan  a'r  nid- 
hunan,  y  neillduol  a'r  cyffredinol,  y  person  unigol  a  chymdeithas,  yn 
hydreiddio  eu  gilydd  ac  yn  dyfod  yn  gyfan  organaidd.  Mae  cym- 
deithas  yn  hanfodi  yn  unig  yn  y  person  unigol,  ac  mae  y  person  unigol 
yn  hanfodi  yn  unig  mewn  cymdeithas.  Ar  wahan  oddiwrth  gym- 
deithas  ni  all  y  person  unigol  sylweddoli  ei  ryddid;  ni  allai  ei  hunan 
1884.  s 


278  T  OOBFF  OTMDEITHASOL. 

neillduol  wrtho  ei  hun  na'r  ewyHys  Gyffredinol  fforddio  iddo  gymaint  ag 
un  cymheUiad.  Mae  y  perton  unigol  yn  rhydd  yn  unig  ani  ei  f od  yn  cad 
d  ddyledswyddau  mewn  cymdeithas,  a'i  ddyledsẁyddau  ydýŵ  èi  fywyd 
ínoesol.  Ac,  ar  y  Baw  arall,  rhyddid  y  rhai  sydd  yn  gwneyd  i  fyny 
gymdeithas  sydd  yn  rhoddi  i'r  gymdeithas  fodolaeth  wirioneddol  à 
pharhâuB.  Am  fod  gftn  y  Wladwriaeth  sylweddoliad  uwch  o  ryddid,  y 
mae  iddi  barhàd  mwy  na'r  teulu.  Y  mae  unoliaeth  y  teulu,  y  synir  am 
dano  yn  ystâd  guddiedig  teimlad,  sef  cariad,  yn  myned  yn  ddryiHau 
pan  y  gwrthdery  yn  erbyn  tyfiant  y  rhai  sydd  yn  ei  wneyd  i  fyny,  i 
addfedrwydd  ac  annibyniaeth,  ac  y  mae  bob  amser  mewn  perygl  oddi- 
wrth  ei  eiddo;  ond  am  unoliaeth  y  Wladwriaeth,  sydd  yn  htman- 
ymwybodol,  lle  y  mae  pob  person  unigol  yn  feistr  iddo  ei  hun  ac  yn 
cario  ei  gyfrifoldeb  ai  fewn,  mae  yr  unoliaeth  hwn,  fel  rnman- 
ymwybodolrwydd  ei  hun,  yn  unoliaeth  sydd  wedi  gorchfygu  ei  wahan- 
iaethau,  ac  ni  ellir  ei  dori  ganddynt.  Ehyddid  y  rhai  sydd  yn  ei  wneyd 
i  fyny  ydyw  nerth  yr  attyniad  sydd  yn  rhwymo  ei  haelodau  ynghyd. 
Y  mae  Gwladwriaeth  o  gaethweision,  er  enghraifft,  yn  anmhosibi 
Nid  oes  gan  gaethwas  unrhyw  hawliau,  ac  am  hyny  nid  oes  ganddo 
ddyledswyddau.  Yn  ngolwg  ei  feistr  y  mae  yn  beth,  ac  nid  ydy w  peth 
yn  cael  ymgynghori  âg  ef  a'i  berswadio,  ond  ei  orfodi.  Mae  yr  hawhau 
a  wneir  ar  gaethwas  y  fath  fel  yr  ymrysona  yn  eu  herbyn,  ac  os  yw  yn 
bosibl  fe  ymwrthyd  â  hwynt.  Ac  ni  fyddai  Gwladwriaeth  o  gaeth- 
weision  yn  ddim  ond  cylch  ymha  un  y  byddai  nerth  yn  attal  nerth. 
Ond  ni  fu  y  f ath  Wladwriaeth  erioed ;  oblegid  ni  all  un  Wladwriaeth 
fod  yn  estronol  i'r  personau  unigol  sydd  yn  ei  gwneyd  i  fyny.  Cy&n- 
soddiad  sydd  naill  ai  yn  rhy  dda  neu  yn  rhy  ddrwg  i  bobl,  ni  ellir  ei  dal 
wrth  ei  gilydd.  Ehaid  i  bobl  deimlo  eu  hwnain  yn  y  cyfansoddiad,  ei  gael 
fel  eu  deddf  hwy  o  fywyd  cymdeithasol ;  hyny  yw,  rhaid  Vw  angen- 
rheidrwydd,  ei  ddeddf  o  ymarweddiad,  beidio  bod  yn  angenrheidrwydd 
estronol,  ond  yn  anghenrheidrwydd  y  mae  y  bobl  wedi  ei  gymeryd 
arnynt  eu  hunain,  a  r  hwn  gan  hyny  sydd  yn  gwneyd  i  fyny  eu 
rhyddid.  Mae  y  person  unigol  y  pryd  hyny  yn  cael  ei  ryddid  mewn 
cymdeithas,  ac  y  mae  cymdeithas  yn  bosibl  yn  unig  sm  fod  ei  haelodau 
yn  rhydd. 

Am  y  rhesymau  hyn  y  mae  cymdeithas  yn  organiaeth.  Nid  am  ei 
bod  yn  debyg  i  anifail,  ac  fod  y  personau  unigol  sydd  ya  ei  gwneyd  i 
fyny  fel  cymmalau  ac  aelodau;  ond  am  fod  y  person  unigol  yn  ei 
sylweddoli  ei  hun  fel  bôd  moesol  mewn  cymdeithas,  a  chymdeithas  yn 
ei  sylweddoli  ei  hun  ya  y  person  unigol.  Mae  y  person  unigol  yn 
rhydd  am  ei  fod  yn  aelod  o  gymdeithas,  ac  y  mae  cymdeithas  yn 
cyrhaedd  ei  hamcanion  yn  rhyddid  y  personau  unigol.  Rhyddid  ydyw 
y  bytoyd  sydd  yn  ffurfio  unoliaeth  yr  organiaeth  foesol.  Mae  y  Wlad- 
wriaeth,  er  engraifft,  yn  cynnysgaeddu  ei  phersonau  unigol  â  rhyddid, 
a  thrwy  hyny  yn  creu  hawl  foesol  iV  gwasanaeth.  Noda  allan  ddýted- 
swyddau  trwy  ei  deddfau,  äc  mae  gan  y  dyledswyddau  nerth  moesol 
am  fod  y  deddfau  yn  cael  eu  cydnabod  gan  y  personau  unigol  fel  eu 
deddfau  hwy,  eu  cynllun  hwy  o  ymarweddiad,  eu  cynllun  hwy  am.  dan- 
ynt  eu  hunain,  ac  nid  angenrheidrwydd  o'r  tu  allan.  Mae  rhyddid,  yr 
unoliaeth,  y  by wyd,  yn  ei  wahaniaethu  ei  hunan ;  llifa  allan  i'r  per  son 
unigolfyn  y  ffurf  o  hawliau,  a  dychwel  iddo  ei  hun  tíwy  ei  aelodau 
yny  ffurf  o  wasanaeth  a  dyíedswyddau. 


T  GOttFr  OTMDETTHASOL.  270 

Mâ»  yt  organlaeth  gymdeithasol  felljr  yn  gyfan  cydgysylltiol,  byw, 
'hunan-gyfanal,  hatfan-wahaniaethol,  ar  wahan  oddiwrth  ba  un  ni  %Ú 
na'r  cyffredinol — y  gymdeithas  arddansoddiaethol,  na'r  neillduol — y 
person  unigol  arddansoddiaethol,  ddim  bod.  Wedi  eu  hysgaru  y  naill 
oddiwrth  y  llall  nid  ydynt  ond  enwau;  ysgarer  eu  cysylltiadau  ac 
y  maent  yn  peidio  a  bod.  Y  maent  yn  bodoii  yn  a  thrwy  eu  gilydd,  ac 
yn  cael  eu  cyfansoddi  trwy  eu  cysylltiadau. 

Os  ydyw  hyn  yn  wir,  yna  ni  allwn  mwyach  siarad  am  amcanion  na 
lles  personau  neillduol,  ar  wahân  oddiwrth  amcanion  a  lles  cymdeithas, 
mwy  nag  y  gallwn  siarad  am  amcanion  cymdeithas  nad  ydynt  hefyd  yn 
amcanion  personau  neillduol.  Mae  Ues  y  person  unigol  yn  nghyflawn- 
iad  ei  ddyledswydd  (beth  bynag  a  fyddo),  ac  nid  yw  ei  ddyledswydd  yn 
ddim  amgen  na  hawl  ei  gylchyniad,  lles  ei  gylch.  O'r  olwg  yma  ar 
bethau  y  mae  yn  dyfod  yn  ddiangenrhaid  dwyn  oddiamgylch  "gytun- 
deb"  neu  "gymmod"  rhwng  myfiaeth  ac  arallaeth — ynidrech  olaf 
Hedoniaeth  anghyson  i  ëangu  ei  dysgeidiaeth  gul  fel  âg  i  gyfateb  i 
ffeithiau  bywyd  moesol.*  Yr  ydym  eisoes  wedi  ceisio  dangos  fod  myfì- 
aeth — mewnolrwydd  pur — yn  amcan  anmhosibl  a  hunan-ddinystriol. 
Y  mae  yn  aros  i  ddangos  fod  arallaeth  mor  unochrog  a  myfiaeth; 
ac  f od  y  dyn  yr  hwn,  pe  gallai  fyw  er  mwyn  eraill  yn  unig,  mor  anf oesoí 
â'r  hwn,  pe  gallai,  a  fyddai  fyw  yn  unig  iddo  ei  hun  ac  ynddo  ei  huh. 
Arallaeth  yn  wir  ydyw  yr  arddansoddiaeth  gwrthwynebol  i  f yfiaeth.  Ei 
arall  rhesymegol  ydyw,  fel  y  mae  "brwdfrydedd  dynoliaeth"gan  y  Comt- 
ist*  sydd  yn  tueddu  i  ddiffodd  y  person  unigol  er  mwyn  y  lles  cyffred- 
inol,t  yn  wrthwyneb  rhesymegol  dysgeidiaeth  Eousseau,  a  ddinystriaiy 
Ues  cyffredinol  er  mwyn  y  person  unigol.  Mae  yr  olaf  yn  esgeuluso  y 
ffaith  fod  bywyd  y  person  unigol  yn  gjrffredinol,  y  cyntaf  fod  y  cyff- 
redinol  yn  neillduol,  ac  mai  amcanion  dynoliaeth  ydy w  eiddo  y  personau 
unigol  sydd  yn  ei  gwneyd  i  f yny.  Ni  olchai  Rousseau  draed  ei  gymydog. 
Fe  olchai  Comte  "  nid  ei  draed  yn  unig,  ond  ei  ddwylaw  a'i  ben,  a  boddai 
ei  hun  yn  ychwanegol.  Arallaeth  yn  wrthgyferbyniol  i  fyfíaeth  ydyw 
sylweddoliad  amcanion  un  arall  yn  wrthgyferbyniol  i  sylweddoliad 
amcanion  dyn  ei  hunan.  Ond  y  mae  moesoldeb  o'r  dechreu  i'r  diwedd 
yn  Attwaw-8ylweddoliad.  Mae  yr  hwn  sydd  wedi  gwneyd  lles  yr  hiliog- 
aeth  yn  amcan  iddo,  wedi  gwneyd  felly,  nid  oddiar  ddewisiad  caredig, 
ond  am  ei  fod  yn  golygu  ceisio  y  lles  hwnw  fel  dyledswydd  awdur- 
dodol.  Lles  yr  hiliogaeth  ydy w  safon  ei  f y wyd  moesol  ef  ei  hun ;  dyna 
raid  iddo  sylweddoli  i  f od  yr  hyn  y  dylai  f od.  Lles  yr  hiliogaeth  ydyw 
ei  les  ef  ei  hun,  yr  hwn  y  rhaid  iddo  ei  geisio  am  y  rhaid  iddo  fod  ei 
hunan.  Yr  oedd  Cromwell,  Luther,  Mahomet,  yn  wroniaid,  nid  am  eu 
bod  wedi  gwneyd  rhywbeth  dros  ben  yr  hyn  a  ddylasent  wneyd,  ond  am 
fod  eu  cyíülun  am  danynt  eu  hunain  yn  gyfled  â  hunan  mwy  y  byd. 
"Nis  gallaf  yn  amgen"  ydoedd  llais  pob  un.  Yr  oedd  angenrhaid  wedî 
ei  osod  arnynt  hwy  fel  ar  Paul  i  "  bregethu  eu  hefengyL"  Fe'u  gor- 
fodid  gan  eu  syniad  o  ddyledswydd  i  ymgodi  uwchlaw  yr  ymgais  am 
les  personol  neu  deuluaidd  yn  unig — i  fyned  tu  hwnt  i  ymdrechion 
moesol  dynion  cyffredin.  Yr  oedd  eu  hamcanion  mawrion,  yr  hyn 
oedd   yn  ddyledus  oddiar  eu  llaw  iddynt  eu  hunain  yn  gymaint  ag 

*  Spencera  Data  û/  JSthics,  chtfj^s.  13,  U.  t  Gomte'á  Doctritie  of  ImnwrtaUiy. 

S    2 


280  T   OOBFF  CTMDEITHASOL. 

ydoedd  i'w  byd.  Yr  oeddynt  yn  offerynau  yn  Uaw  gallu  Dwyfol; 
oblegid  yr  oedd  y  da  sydd  yn  y  byd  yn  galw  arnynt  gydag  awdurdod 
gref  dyledswydd.  Yr  oedd  y  ddyledswydd  awdurdodol  hon  wedi  dyfod 
mor  wirioneddol  yn  eiddo  iddynt  hwyy  fel  yr  oeddynt  ei  hymwybodol 
a'i  hewyllysgar  offerynau.  Eu  brwdjrydedd  ydoedd,  yr  ydoedd  wedi 
treiddio  i'w  holl  fodolaeth,  yr  ydoedd  eü  holl  fodolaeth,  oblegid  yr 
ydoedd  wedi  eu  llyncu.  Yr  ydoedd  yr  ymryson  rhwng  yr  hunan 
neillduol  a  chyffredinol  wedi  terfynu  yn  muddugoliaeth  yr  olaf,  nid 
trwy  lethu  y  cyntaf  ond  trwy  dreiddio  iddo,  a  dyrchafu  hyd  yn  nod 
deimlad  i  allu  a  weithiai  er  y  da  ag  ydoedd  wedi  dyf od  yn  gynllun 
iddynt 

Fel  hyn  nid  yw  yr  arallaeth  helaethaf  wedi  y  cwbl  ond  ymdrech  ddifrifol 
am  fywyd  moesol  dyn  ei  hunan.  Nid  yw  arallaeth  a  myf  iaeth  ond  dam- 
caniaethau  arddansoddol  na  allant  gyrhaedd  ystyr  ond  pan  gymeiir 
hwy  i  fynÿ  i  organiaeth  ymha  un  y  mae  arallaeth  yn  hanfodi  trwy 
fyfíaeth,  a  myfìaeth  trwy  arallaeth.  Nid  ydynt  yn  cael  eu  "cytuno" 
» na'u  "  cymmodi,"  ond  eu  colli  yn  yr  hyn  sydd  yn  cymeryd  y  naill  a'r 
Dall  iddo  ei  hun.  Y  mae  cynnydd  dynoliaeth  nid  o  fyfìaeth  i  arall- 
aeth,  ond  o  fyf  íaeth  sydd  o'r  dechreu  yn  arailol,  i  arallaeth  a  raid  byth 
aros  yn  fyfìol.  Y  mae  tynant  cymeriad  yn  ddwfn  yn  gystal  âg  yn 
ëang,  ac  yn  ddwfn  am  ei  fod  yn  ëang.  Os  oes  genyf  fuddiannau 
helaethach,  y  mae  genyf  hunan  helaethach  a  dyfnach.  Mae  y  bywyd 
sydd  yn  ceisio  lles  cymdeithas  yn  gystal  âg  eiddo  y  teulu,  lles  y 
Ẅladwriaeth  yn  gystal  âg  eiddo  cymdeithas,  a  Ues  dynoliaeth  yn  gystal 
âg  eiddo  y  Wladwriaeth,  yn  fy wyd  sydd  wedi  dwyn  eu  buddiannau  hwy 
o'i  fewn  ef  ei  hunan,  ac  na  all  ei  sylweddoli  ei  hun  oddieithr  ynddynt 
hwy.  Nid  y w  moesoldeb  yn  farchog-grwydraeth  caredig  raid  chwüio  am 
gamwri  i'w  unioni.  Y  mae  yn  wastad  yn  cael  y  camwri  ynddo  ei  hnn ; 
ei  orchwyl  difrifol  a  phwysig  ydy w  cyflawni  y  dyledswyddau  sydd  yn 
eiddo  iddo  ac  ufuddhau  ei  awdurdod  ei  hun.  Nid  llifiad  o  orhelaeth- 
rwydd  calon  garedig  yn  unig,  ydyw  moesoldeb.  "  Y  mae  yn  angen- 
rheidrwydd  na  ddewiswyd  ond  a  ddewisa."  Nid  ydyw  yn  garedig- 
rwydd  dilywodraeth,  yr  hwn  sydd  wendid  yn  hytrach  na  nerth,  yr  hwn 
sydd  yn  dinystrio  ei  weithredydd  ac  yn  gwneyd  ei  wrthddrych  yn 
gardotyn;  ond  y  mae  yn  awdurdod  gyffredinol,  ddiysgog,  gref,  a 
thragywyddol. 

Y  mae  eto  un  pwynt  y  goddef  ein  terfynau  i  ni  gyffwrdd  âg  et 
Mae  yr  anhawsder  mawr  i  gydnabod  cymeriad  organaidd  cymdeithas, 
jn  ol  Mr.  Spencer,  yn  dyfod  o'r  ffaith  nad  oes  iddi  ymwybodolrwydd 
personol.  Mae  ei  bywyd,  yr  hwn,  os  ydy w  yn  organiaeth,  a  ddylai  fod 
ynmyn  yr  ystyr  ddyfnaf,  yn  ymddangos  fel  pe  wedi  ei  dori  i  fyny 
jrmysg  y  personau  unigol  sydd  yn  ei  gwneyd  i  fyny.  "Y  mae  ym- 
wybodoírwydd  wedi  ei  daenu  trwy  y  cydgrynöad.  .  .  .  Nid  oes  deimlfa 
gymdeithasol."*  "  Y  mae  rhanau  cymdeithas  yn  ffurfio  cyfan  sydd  yn 
wahanedigol  .  .  .  mae  yr  undodau  sydd  yn  ei  gwneyd  i  fyny  yn 
rhyddion,  nid  mewn  cyffyrddiad,  ac  wedi  eu  chwalu  yn  fwy  neu  lai  ar 
led."t  Yr  ydym  yn  meddwl  fod  ymgaís  Mr.  Spencer  i  ad-grea  yr 
unoliaeth  cymdeithasol  trwy  offerynoliaeth  "  iaith  deimladol,  a  thrwy 

*  Spencei'8  Sociology,  i.  p.  479.       t  Eto,  i,  p.  475. 


*   COBtfF   OTMDEItHASOL.  281 

iaith  y  dealltwriaeth,  ar  lafar  ac  ysgrifen,"  yn  annigonol  ac  arwynebol, 
er  na  allwn  yma  ei  drafod  yn  gyflawn.  Oblegid  beth  yw  cymundeb 
iaith  ar  wahân  oddiwrth  gymundeb  dyfnach  meddwl,  yr  hwn  a  ddad- 
gana?  A  oes  y  fath  allu  mewn  geiriau,  ac  a  ddaw  y  frawdoliaeth 
gyffredinol  trwy  fabwysiadu  un  iaith  ì  Y  mae  hyd  yn  nod  "  teimlad 
gwladgarol"  yn  fynych  yn  gorthrechu  iaith  gyffredinol,  ac  nid  ydyw 
teimlad  gwladgarol  wedi  ei  ddeffro  i  gynhyrfiad  cenedlaethol,  y  fath  ag 
a  dorodd  nerth  Napoleon  yn  Spaeo,  yn  ddigonol  rwymyn  cymdeithas. 
Nid  ydyw  iaith  yn  rhwymyn  ond  lle  y  mae  eisoes  rwymyn  dyfnach  o 
fuddiannau  cyffredin,  ac  mae  y  buddiannau  hyn  yn  y  pen  draw  yn 
foesol,  os  ydynt  yn  barhâus.  Mae  iaith  yn  fynych  yn  un  o'r  profion  o 
unoliaeth  bywyd  moesol,  ond  nid  yr  unoliaeth  ei  hun  ydyw. 

Pa  le,  ynte,  y  mae  yr  unoliaeth,  hunan-ymwybodolrwydd  personol  yr 
oçganiaeth  foesol?  Ỳr  ateb  mwyaf  uniongyrchol  ydyw  dyweyd  nad 
oes  y  fath  beth  yn  bod  a  hunan-ymwybodolrwydd  personol.  Ei  geisio 
ydyw  llithro  yn  ol  i'r  golygiad  hwnw  sydd  yn  ystyried  y  person  unigol 
fel  yn  bodoli  ar  wahân  oddiwrth  y  cyffredinol,  a'r  cyffredinol  ar  wahân 
oddiwrth  y  person  unigol.  Trwy  hyn  esgeulusir  y  ffaith  fod  y  person 
unigol  yn  ymwybodol  o  hono  ei  hun  yn  unig  am  ei  fod  wedi  ei  wahan- 
iaethu  ei  hun  oddiwrth  ei  gylchyniad.  Ond  mae  y  gwahaniaethad  hwn 
yn  anmhosibl  oddieithr  can  belled  âg  y  mae  yn  adnabod  y  ddau  mewn 
rhyw  radd.  Mae  dosraniad  yr  hunan  a'r  ?ud-hunan  yn  un  o'r  ffeithiau 
yr  wyf  yn  sicr  o  honynt ;  mae  y  gwahaniaethad  yn  un  o  fy  syniadau  t, 
ac  y  mae  o  fy  mewn.  Mae  ymwy  bodolrwydd  yn  cyrhaedd  dan  y  naill  a'r 
llall ;  mae  y  person  unigol  yn  ymdaflu  dros  ei  arall ;  y  nid-hunan  ydyw 
ei  nid-hunan  ef. 

Mae  yn  wir  na  allwn  gael  o  hyd  i  deimlfa,  neu  pineal  gland  cym- 
deithasol,  a  dy wedyd  am  ei  hunan-wybodolrwydd,  Wele  yma !  neu  Wele 
acw  I  Ond  eto  y  mae  yr  organiaeth  gymdeithasol  yn  hunan-ym-  t 
wybodol,  oblegid  y  mae  yn  ymwybodol  o  honi  ei  hun  ymhob 
bôd  hunan-ymwybodol.  Yr  un  peth  yn  hollol  ydyw  fy  adnabod 
fy  hun  mewn  cymdeithas  â  dywedyd  fod  cymdeithas  yn  ei  had- 
nabod  ei  hun  ynof  fi.  Mewn  gwybodaeth  mae  y  cyffredinol  a'r 
neillduol  yn  dyfod  ynghyd.  Ond  i  egluro.  Yr  ydym  wedi  gweled 
fod  y  person  unigol  yn  cael  fod  ei  ddyledswyddau  yn  ei  wynebu 
yn  y  cymundeb  cymdeithasol  o  ba  un  y  mae  yn  aelod.  Mae  yn  eu  cael 
am  eu  bod  yno,  yn  barod  wrth  .law,  yn  aros  iddo  eu  cyflawni.  Ond 
ar  y  Uaw  arall  daethant  yn  ddyledswyddau  yn  unig  trwy  ei  ddeongliad 
ef  o  honynt  Y  maent  yn  ddyledswyddau  yn  unig  am  ei  fod  ef  yn 
gyntaf  yn  eu  cydnabod,  ac  yna  yn  eu  mabwysiadu.  Neu,  sa  chymeryd 
esiampl  arall,  y  mae  arlunydd  yn  canfod  drychfeddwl  mewn  darlun  am 
ei  f od  yno ;  ac  fe  fydd  i'w  gymydog,  os  oes  ganddo  chwaeth  ddiwyll- 
iedig,  ei  ganfod  yno  hefyd.  Mae  y  drychfeddwl  yn  y  darlun  i  bob  un. 
Ond,  ar  y  llaw  arall,  mae  y  drychfeddwl  yn  dyfod  i  fodolaeth  weith- 
redol  yn  unig  pan  y  mae  yn  cael  ei  ddeongll  Mae  y  darlun  yn  dyfod 
yn  rhywbeth  mwy  na  chymysgf  a  o  liwiau  yn  unig  pan  mae  y  drychfeddwl 
yn  cael  ei  godi  o'r  defnydd  marw  gan  allu  dealltwrìaeth  gelfyddydol. 
Gall wn  naill  ai  dyweyd  f od  yr  arlunydd  yn  cael  ystyr  yn  y  darlun,  neu  f od 
y  darlun  yn  ei  ddadguddio  ei  hun  i'r  arlunjrdd.  Gallwn  naill  ai  dy weyd 
fod  y  gwyddonydd  yn  darganfod  meddylíau  natar,  neu  fod  meddyliau 


289  Y   OORFF  OTltDEITHASÖL. 

nator  yn  eu  dadgaddio  eu  hunain  i'r  gwyddonydd  Mae  y  drychf eddwl 
o  drawsfudiad  nerthoedd  yn  eiddo  y  gwyddonydd,  ond  y  mae  yn  eiddo 
ef  yn  unig  am  ei  fod  hefyd  yn  eiddo  natur.  Iawn  agwedd  gwyddon- 
iaeth  ydyw  ymwrthod  âg  opiniynau  wedi  eu  ffurfio  ymlaen  Uaw,  ym- 
ostwng  i  natur,  gosod  ei  hun  ar  Iwybr  a  llinellau  natur,  a  dysgwyl  am 
y  deongliad  a  ddyry  o  honi  ei  hun.  Y  mae  ymdrech  barhâus  arbrawf 
yn  ymdrech  o  eiddo  dyn  íw  osod  ei  hun  yn  y  fath  agwedd  fel  y  gall 
glywed  natur  yn  siarad.  Arbrawf ,  mewn  gair,  ydyw  cymeryd  ymaith 
elfenau  estronol,  y  cynnorthwy  y  mae  y  gwyddonydd  yn  roddi  i  natur, 
fel  y  galler  gwahaniaethu  ei  seiniau  lliosog,  ac  fel  y  delo  ei  llais  yn 
ddealladwy.  Mewn  gwyddoniaeth,  mewn  celfyddyd,  mewn  moeseg  a 
duwinyddiaeth,  rhaid  i  ddyn  ymostwng  i  orchfygu ;  ei  wneuthur  ei 
hun  yn  gludai  i'r  cyffredinol,  ac  felly  ddeall  y  cyffredinol  a'i  wneyd  yn 
ddeaÜadwy. 

Fel  gwiríonedd  Uenyddol,  hanner-barddonol,  hanner  cyfriniol,  y  mae 
wedi  cael  ei  hir  gydnabod  fod  dyn  mawr  yn  llais  ei  oes,  yn  ddadganiad 
dealladwy  o'i  nerthoedd  sydd  heb  hyny  yn  annealladwy.  Ni  a  brofem 
hyn  fel  ffaith  ddiymwad;  fod  pob  dyn,  pa  mor  isel  bynag,  yn  ei  ffordd 
fach  ei  hun,  yn  ddeonglydd  yn  gystal  ag  yn  gynnyrch  ei  amser. 
Ar  wahan  oddiwrth  ddyn  nid  ydyw  y  nerthoedd  a'r  dyledswyddau 
cymdeithasol  mewn  gwirionedd  yno:  efe  sydd  yn  rhoddi  iddynt 
lais  a  lleferydd;  ynddo  ef  y  maent  yn  cyrhaedd  bodolaeth  allanol  a 
phenodoL  Angenrheidrwydd  amser,  sydd  yn  methu  cael  llais  yn 
mywyd  dyn  neu  bobl  sydd  yn  ei  ddeall,  sydd  nerth  dall  ac  anghenfil- 
aidd,  ac  nid  yn  angenrheidrwydd  moesol.  Fel  yn  y  Chwyldröad 
Ffrengig,  gweithia  ar  ddamwain,  gan  gymysgu  a  llethu  ynghyd  ddrwg 
a  da.  Ond  mae  yr  hwn  sydd  yn  cydnabod  yr  angenrheidrwydd  sydd 
yn  llafurio  dan  ddamweiniau  ei  amser,  yn  ei  godi  o  f odolaeth  naturiol  i 
un  foesol,  yn  ei  wneyd  yn  gyntaf  yn  wrthddrych  meddwl,  ac  yna  yn 
gynllun  ymarweddiad.  Y  mae  cymdeithas,  mewn  gair,  yn  cael  ei 
hystyr,  yn  dyfod  i  hunan-^rmwybodolrwydd  ynddo  ef.  Fel  hyn  mewn 
rhyw  radd  y  mae  cymdeithas  yn  dyfod  i  hunan-ymwybodolrwydd  ac 
yn  cyrhaedd  ei  hamcanion  yn  hunan-ymwybodolrwydd  ac  amcanionpoft 
dyn.  Mae  yr  organiaeth  gymdeithasol  yn  organiaeth  organiaethan. 
Mae  bywyd  y  cyfan  yn  fywyd  pob  rhan.  Ac  nid  ydyw  wedi  ei 
rwygo  rhjnngddynt  i  ddarnau  a  chlytiau.  Mae  y  rheswm  sydd  yn  y 
byd  yn  ei  holl  gyf oeth  a'i  f awredd  yn  etif eddiaeth  gyf reithlawn  pob  un, 
ac  mae  yr  etifeddiaeth  hon  yn  etifeddiaeth/o^o/,  lle  nad  oea  cau  allan 
y  naill  y  llall.  Y  mae  yn  deyrnas  nefoedd  ar  y  ddaear,  lle  y  mae  pawb 
yn  frenhinoedd  am  fod  pawb  yn  ddeiliaid. 

Henry  Jones.* 


*  Mae  yr  erthygl  uchod  yn  gyfieithiad  o'r  un— The  Social  Organism—*  gyfranodd  «■ 
cydwladwr  aralluog  i  gyfrol  dra  gwerthfawr  o  draethodau  athronyddol,  dan  yr  enw  Bssayi 
in  Philotophical  Criticism,  a  gyhoeddwyd  y  flwyddyn  ddiweddaf  dan  olygiaeth  Profifeswr 
Seth,  yn  awr  o  Goleg  Caerdydd,  a  Mr.  R.  R  Haldane.  Yt  ydym  yn  llongyfarch  Mr. 
Jones  ar  yr  enwogrwydd  y  mae  eisoes  wedi  gyrhaeddyd  mewn  athroniaeth,  ac  yn  hyderi 
yr  arbedir  ef  am  dymmor  maith  i  wneuthur  llawer  o'r  gwasanaeth  gwerthfawr  y  mae 
cynifer  o'r  meddylwyr  athronyddol  galluocaf  yn  ddysgwyl  mor  hyderus  oddiar  ei  law  yn 
y  maes  pwysig  hwn.— Golygydd  y  Tbasthodydd. 


LLYTHYRAU  DK.  TREGELLES  AT  EBEN 
FARDD. 

Orybwyllwyd  yn  yr  erthyglau  ar  Dr.  Tregelles  am  ei  lythyrau  at  y 
Bardd  o  Glynnog.  Trwy  garedigrwydd  Myrddin  Fardd,  yn  meddiant 
yi  hwn  yn  bresennol  y  mae  y  Llythyrau  hyny,  yr  ydym  yn  awr  yn 
cael  y*  hyfrydwch  o'u  gosod  ger  bron  darllenwyr  y  Traethodydd. 
Ymddengys  i'r  ohebiaeth  ddechreu  ar  ran  Tregelles,  wedi  iddo  gly wed 
am  Eben  gan  Dr.  Pughe,  wedi  hyny  o  Aberdyfi ;  ac  mae  yn  amlwg, 
wedi  iddo  d^echreu  gohebu  âg  ef  a  dyfod  IV  adnabod,  fod  ei  barch^ 
iddo  a'i  ymlyniad  wrtho  wedi  dyfod  yn  fawr  a  dwfa  Y  mae  hyny  yn 
dystiolaeth  werthfawr  yn  ychwanegol  i  nî  am  deilyngdod  cymeriad 
Eben  Fardd.  Ac  fe  welir  fod  y  Llythyrau  o  werth  mawr  fel  y  maent 
yn  ein  dysgu  i  adnabod  yn  well  y  gŵr  sydd  wedi  gosod  y  byd  Cristion- 
ogol  dan  y  fath  ddyled  iddo  o  herwydd  ei  lafur  anmhrisiadwy  gyda 
Thestun  y  Testament  Groeg.  Ni  allwn  lai  na  mawrhâu  dwfn  grefydd- 
older  ei  ysbryd,  ei  awydd  am  ddychwelyd  pechaduriaid  at  Grist,  a'i  zel 
dros  f od  Cristionogion  yn  dyfod  i  ymdeimlo  yn  f wy  by w  â  mawredd  eu 
rhagorfreintiau,  ac  yn  profi  yn  helaethach  y  llawenydd  sydd  yn  dyfod 
trwy  gredu.  Yr  oedd  yr  ymlyniad  wrth  y  "Brodyr  Plymouthaidd," 
chwedl  yntau,  a'r  gred  yn  yr  Ail  Ddyfodiad,  ynddo  ef  yn  sicr  yn 
gysylltiedig  â  chatholigrwydd  ysbryd  a  duwiolfrydedd  a  barai  iddo. 
'  ddyheu  am  gymundeb  y  saint,  a  dwfn  hiraethu  am  lwyddiant  teyrnas 
Crist  ymhob  man.  Mae  yn  ddyddorol  iawn  i  ni  hefyd  weled  ei  fod  yn 
hanu  o*n  cenedl,  ei  fod  wedi  bod  yn  aros  yn  Nghymru,  ac  yn  teimlo 
llawer  o  ddyddordeb  yn  ei  llenyddiaeth,  &c.  Teimlai  yn  awyddus  am 
i'w  ohebydd  ysgrifenu  ato  yn  Gymraeg,  ac  y  mae  ei  ymgeisiau  ef  ei 
hunan  at  ysgrifenu  Cymraeg  yn  y  Llythyrau  yn  peri  i  ni  foddhâd  nid 
bychan.  Yr  ydym  yn  eu  hargraffu  air  am  air  a  Uythyren  am  lythyren 
fel  y  daethant  o  dan  ei  law  ef  ei  hunan.  Dangosant  y  tramgwydd- 
iadau  yn  yr  hen  iaith  ag  yr  oedd  y  gẃr  dysgedig,  o  ddiffyg  cydnabydd- 
iaeth  helaethach  a  mynychach  ymarferiad  â  hi,  yn  methu  ymgadw  rhag 
cael  ei  faglu  ganddynt  Gallai  fod  yn  ymarferiad  da  i'n  darllenwyr 
ieuainc  i  ystyried  pa  fodd  y  buasent  yn  cywiro  camgymeriadau  Dr. 
Tregelles,  ac  yn  ei  hyfforddi  pa  fodd  i  ysgrifenu  Cymraeg  clasurol  a 
hylithr !  Ac  yn  y  fargen,  gallent  gael  gradd  o  galondid  yn  eu  hym- 
drechion  eu  hunain  i  feifitrpli  ieithoedd  amgen  na'r  eiddynt  eu  hunain. 
Mae  cyrhaedd  meistroíaeth  arnynt  yn  orchwyl  llafurfawr. 


H«j7dd  yw  d'wedyd,  Dacw  'r  Wyddf» 
Nid  eir  drosti  ond  yn  ara'. 


Ond  at  y  Llythyrau. 


284  LLYTH7RAU   DR»    TRE0BLLB8   AT  EBSN   FAR&D. 

Neath  Abbey,  Glamorgan, 

July  30,  1841 

Dear  Sir, 

I  hare  long  had  it  in  my  heart  to  write  to  yon,  haying  often  heard  of  you 
from  our  friend  Mr.  John  Pughe,  aa  beirg  one  of  his  Christian  friends  at  Ciynnog, 
and  also  having  to  thank  you  foi  the  kindness  on  yonr  part  of  translating  the  little 
tract  of  mine  "  The  Blood  of  the  Lamb  ami  the  Uni^n  of  Saints." 

I  have  dow  been  for  tbe  last  fortnight  in  Wales,  going  abont  from  place  to  place, 
preaching  the  Gos  pel  whereyer  I  oan  find  hearers,  whether  in  Eoglish  or  in  snch  im- 
perfect  Welsh  aa  I  can  manage  ;  bnt  it  ifl  not  dimcult  to  use  enough  Weish  to  show 
to  persons  the  simple  testimony  of  Gkxl  as  to  what  sin  is,  what  the  wrath  of  God  as 
declared  in  Hia  word  against  it  is,  and  what  the  lore  is  in  which  salvatiou  has  beeu 
proTÌded  for  sinners,  fully  and  freely  thro'  the  blood  of  the  Lord  Jesas  Christ  to 
eyery  one  who  believes ;  these  are  simple  truths,  and  the  Holy  Gho6t  may  bl«ss  to 
the  souls  of  sinner8  the  feeblest  testimony  borne  to  them. 

^  In  going  from  place  to  place  I  have  fouud  much  to  grieve  me  as  to  the  actual  con- 
dition  of  Ch.istians  almost  etery  where  ;  it  S'ems  as  if  those  who  profess  to  belong 
to  Christ  had  forgotten  even  the  simplest  privileges  which  belong  to  them  as  those 
who  have  believed  in  Jesus ;  we  are  as  believets  called  on  ••  to  draw  near  with  a  trae 
heart,  in  full  assurance  of  faith ; "  but  iostead  of  this  we  find  many  thinkmg  and 
Uaching  too  that  it  is  humility  to  be  in  doubt,  and  therefore  they  stand  as  it  were 
afar  off ; — now  what  is  this  but  pride  t  If  God  tells  us  that  we  are  put  ia  a  place  of 
great  blessing,  it  is  our  busii  ess  simply  to  believe  Him,  and  not  siy  that  it  would 
oe  humility  to  doubt  whether  He  can  really  have  done  so  much  for  us  ;  the  meatrare 
of  our  blessing  is  not  auy  woithiness  of  our  own,  bnt  that  of  tbe  blessed  Sou  of  God 
in  whose  righteousness  we  stand  and  to  whom  we  are  by  grace  united. 

This  Btanding  as  it  were  far  from  God  in  conscienoe  produces  two  evils,  the  one  is 
entire  want  of  real  practical  scriptural  separation  from  the  world,  for  how  can  there 
be  this  unlrss  the  real  oleansiog  power  ot  Ghrist's  blood  be  known  by  the  conscieoce? 
The  other  is  a  total  misappreheusion  of  what  Christian  feilowship  means ;  and  how 
oan  it  be  otherwiae  ?  Unle»8  a  soul  first  knows  itself  linked  to  God  by  an  inseparable 
bond,  what  power  of  spiritual  union  can  there  exist  between  it  and  the  reat  of  God's 
ohildren  becaase  tney  are  such  ? 

Uf  course  1  do  uot  mean  to  say  that  there  are  not  many  really  resting  on  Christ 
and  safe  in  Him,  who  do  not  know  that  they  are  such,  for  surely  there  are  numbers 
in  that  state, — the  point  really  is,  is  this  a  go^d  and  a  right  state  of  things  ?  ought 
we  to  diatrust  God  when  He  says,  Be  confìdentf  onght  Ghristians  to  be  tiught  to 
be  in  doubt,  and  not  rather  to  be  shown  how  the  blood  of  Ghrist  purges  the  con- 
soience  to  seive  the  living  God  ?  It  is  a  sorrowfnl  sight  to  see  believers  walking  in  a 
low  oondition  instead  of  in  all  their  ways  showing  that  they  know  and  believe  the 
love  which  God  has  to  them,  and  that  they  desire  in  obedience  to  exhibit  that  they 
hold  the  truth  of  God  not  as  a  matter  of  speculation  in  the  head,  but  in  heart  and 
oonsoienoe  before  God. 

1  shall  probably  be  going  from  this  towards  Bristol  to-morrow.  I  hope  there  to 
meet  my  wife,  and  that  we  may  go  to  Dolgelley  together ;  before  leaying  Wales  I 
hore  if  the  Lord  will,  to  visit  Ciyunog,  where  1  hope  to  have  the  pleasure  of  finding 
you ;  I  pray  the  Lord  to  vouchsafe  His  blessing  on  the  intercourse  which  we  may 
have ;  perhaps  you  wili  be  able  to  accompany  me  to  see  some  of  the  persons  in  yoar 
neighbourhood  of  whom  I  have  heard  Mr.  Pughe  speak. 

1  remain,  dear  Sir,  your  affectionate  brother  in  the  Lord  and  your  servant  for  His 
sake, 

S.    PbîDEATJX  T&SGSLLES. 

Islington,  Y  Theberton  St.,  Liverpool  Road, 

Nov.  4,  1844. 
My  dear  Friend  and  Brother  in  Christ, 

It  has  often  been  pleasant  to  me  since  my  return  to  London  to  think  of 
many  of  those  Christians  with  whom  I  had  opportunities  ot  intercourse  during  my 
late  journey  in  Wales ;  it  is  pleasmt  to  meet  on  earth  with  those  whom  we  hope 
through  the  mercy  of  God  to  meet  in  heaven,  alike  saved  by  the  blood  of  Christ,  and 
made  heirs  of  the  same  inheritance.     1  could  indeed  wish  that  the  full  standing  of 


LLTTHTBAU  DB.  TREGELLE8  AT  EBEN  FàBDD.  285 

tbe  believer  in  Christ,  as  haying  fnll  present,  conscious  acceptanoe,  were  more  intel- 
ligently  known  by  Ghristiaos  in  Wales;  it  is  our  place  as  believers  to  consent 
simply  to  the  testimony  of  Gkxl  ooncerning  ns ;  aud  to  thank  and  praise  Hirn  that 
He  should  not  only  have  freely  forgiveo  and  everlastingly  saved  us  throngh  the 
blood  of  Ghrist,  but  that  He  shonld  also  have  given  ns  the  Holy  Ghost  "  that  we 
might  know  the  things  that  are  freely  given  ns  of  God."  It  is  our  place  to  take'God 
at  his  word,  and  if  thjs  things  of  which  we  there  read  are  so  great  and  blessed  that 
we  do  not  uoderstand  how  they  can  apply  to  us,  we  muat  look  not  at  what  might  be 
fittiDg  for  us  to  receive,  bnt  wbat  it  is  worthy  of  God  to  bestow. 

I  think  that  you  wilí  agree  with  me  that  we  have  indeed  cause  to  pray  and  that 
earnestly  for  believers  in  Wales ; — my  desire  for  them  is  that  they  may  íearn  their 
own  standing  as  sayed  persons,  callei  to  holiness  of  walk  and  life  becanse  they  are 
saved  persons ;  and  that  they  may  learn  the  condition  in  whioh  believers  are  fonnd 
to  be  in  accordance  with  the  mind  of  Ghrist,  who  prayed  that  His  people  might  be 
"one,  that  the  world  might  know"  that  the  Father  had  sent  Him.  If  belieyers 
really  saw  this  they  would  snrely  seek  (in  whateyer  weakness,  or  however  few  they 
might  be)  to  be  united  on  no  other  ground  except  that  of  their  being  one  in  Ghrist. 

I  hope  that  yon  still  find  the  snbject  of  Prophecy,  especially  in  connection  with 
the  second  comÌDg  of  our  Lord  and  the  Hopes  in  that  day  both  of  the  Ghurch  and  of 
Israel,  to  be  one  of  interest  and  profit  to  you.  Every  thing  which  is  written  in  the 
Word  is  profitable  when  tbe  Holy  Ghost  applies  it  to  the  soul,  because  it  telis  ns 
something  of  Jesns  our  blessed  Lord, — of  H  s  person,  His  work,  His  love,  His  glo- 
rie8,  Hia  offices.  It  is  blessed  to  rest  in  hope  that  He  will  come  again,  that  we  shall 
onrselve8  see  Him  in  all  His  glory, — that  He  will  gather  to  Himseíf  every  one  of 
His  people,  raising  those  who  are  in  their  graves,  and  changiog  those  who  are  alive 
and  remain — and  also  that  He  will  restore  Israel,  his  ancient  nation,  of  which  (as 
concerning  the  flesh)  He  is  Himself  one,  and  that  thns  be  will  prove  the  faithfnlness 
of  God  to  every  one  of  his  promises.  When  you  write  to  me  (which  will  I  trnst  be 
soon,  and  letübein  Welsh),  I  shonld  be  glad  if  you  would  tell  me  any  of  yonr 
thoughts  on  these  matters,  and  if  you  have  fonnd  difficulties  in  any  of  these 
thiugs,  it  is  pos8ible  that  the  Lord  may  grant  in  conferring  over  them  together  by 
letter,  they  may  be  remored. 

Have  you  thonght  more  of  writtng  Awdl  Ad/eriad  Oaersalemf  I  shall  be  traly 
glad  to  see  it  written  and  then  in  print ; — it  might  lead  some  of  the  Ghristians  in 
Wales  to  think  more  of  those  assnred  promises  of  Gkxl  to  Israel  which  remain  yet 
nnaccomplishecL 

I  have  heard  once  from  Mr.  John  Pnghe  since  I  was  in  Wales  ;  if  Mrs.  Pnghe  be 
8till  at  Brondirion  will  you  give  Mrs.  Tregelles's  and  my  Ghristian  love  to  her ;  I 
shall  be  very  thaokfnl  for  Mr.  Pnghe  to  be  able  to  get  on  somewhere  in  his 
profession. 

A  y8grifenasoch  rai  emynan  yn  ddiweddarf  Y  mae  eisieu  o  emynan  da  yn  y 
Gymraeg  ; — da  mewn  iaith,  athrawiaeth,  a  chyfansoddiad.  Rhaid  i  ni  geisio  i  foli 
Duw  mewn  modd  gweddus,  ond  yr  wyf  yn  mediwl  fod  pawb  wedi  ysgrifenu  emynau 
heblaw  beirdd  a  phrydyddion,  teilwng  o'r  enw. 

Mae'n  annhebyg  iawn  i  mi  aros  yn  hir  yn  Llnndain,  gan  fy  mod  mewn  eisieu  o 
ryw  ffordd  i  gael  fy  mywyd ;  bwriadaf  (os  yr  Arglwydd  a'i  myn)  i  fyned  i  Plymonth 
o  gylch  Nadolig,  i  aros  o  gylch  naw  wythnos,  gan  ddysgn  yr  Iaith  Hebräeg  :  fe  aliai 
yr  Arglwydd  a  egyr  i  mi  ryw  ffordd  o  fywoliaeth  wedi  hyny. 

Gwedi  i  mi  ddechren  fy  llythyr,  derbyniais  nn  oddiwrth  ein  cyfaill  Ioan  ab  Huw, 
gyd  â  phregeth  am  weinidogaeth  a  bregethwyd  yn  ddiweddar  yn  nghapel  Gwilym 
Caledfryn ;  mae'n  eglnr  fod  yr  efeogyl  i  gael  ei  phregethu  i  bechaduriaid,  ac  er  fod 
llawer  yn  haern  fy  mod  i  fy  hnn  a'r  Gristionogion  gyd  â'r  rhai  yr  wyf  yn  ymgyfar- 
fod  yn  peidio  a  gwneuthnr  hyn,  meddyliaf  fod  y  ffordd  oreu  i  ddangos  y  farn  am 
danom  yn  ddisail  ydyw  i  geision  hyd  eithaf  ein  galln  i  bregethn  yr  efengyl  yn  ei 
chyflawn  ryddid. 

Gorphwysaf  yr  eiddoch  yn  yr  Arglwydd, 

S.   PbIDBAÜX  TEBGELLE8. 

17  Frankfort  St,  Plymooth, 

Feb.  25,  1845. 
My  dear  Brother  in  the  Lord, 

I  onght  to  have  written  to  you  a  good  while  ago)  and  I  fear  lest  you 
may  have  thonght  that  I  was  nnmindfnl  of  youi  kindneas  in  writing  to  me ;  1  bive 


LblTHTfLAP   W.   TBBa&lXS&   ^T   KBE»   F±Jip0. 

been  preased  with  various  neoessary  things,  so  that  my  time  hr  wiiting  haa  tan. 
lery  little.    For  several  weeks  I  have  daüy  tried  to  find  opportunity  of  writing  to 

r>u,  but  my  having  been  unwell  and  other  canses  have  continualiy  preyented  me. 
eame  hither  a  few  days  after  Christmas,  and  I  eipect  to  be  here  about  10  day» 
longer ;  here  I  have  very  many  Christìan  friends.with  whom  it  is  very  delightfol 
from  tjme  to  time  to  renew  my  interbourse. 

I  am  glad  to  find  from  yonr  letter  that  yon  feel  so  deeply  tfce  conditíon  of  tbinga 
amongst  believers  in  Christ  in  Wales ;  but  the  more  onr  sonls  are  conscions  of  thä, 
the  more  should  it  lead  us  to  lay  the  whole  matter  in  prayer  before  our  God  a&4 
Father,  knowing  that  he  can  so  work  by  the  Holy  Ghoet  as  to  bring  ont  of  every 
thing  giory  to  the  name  of  His  blessed  Son. 

Christians  need  to  be  aroused  to  three  especial  truths :  Ist  The  entire  a  cepteaf» 
and  pardon  which  is  theirs  thro'  the  precious  blood  of  Ohrist ; — 2od.  The  distÌBot- 
ness  which  there  is  between  the  Çhairch  and  the  World; — the  world  being  that  wt 
o/ which  we  are  t%ken,  seeing  that  we  are  called  with  a  heavenly  calling,  apdas.made 
members  of  ihe  body  of  Christ,  we  are  now  nnited  to  a  Head  in  Heaven : — and  SnL 
The  coming  again  of  the  Lord  Jesus  Ohrist  as  being  our  true  hope :  tho  more  we 
learn  what  the  Scripture  teaches  as  to  this,  the  more  shall  we  learn  what  our  preeent 
path  ought  to  be,  for  we  thus  see  that  there  are  things  which  will  be  judged  when 
the  Lord  Jesus  comes,  and  thns  we  learn  the  mind  of  God  as  to  things  aronnd  ns. 
But  we  hear  continually  complaints  made  of  weakness  and  want  of  abiiity  in  ading 
upon  truth  after  it  is  known ;— in  ourselyes  we  are  indeed  weak,  and  it  ia  well  for  us 
to  be  conscions  of  it,  but  we  should  never  forget  that  we  have  strength  in  Çhritt, 
and  in  the  known  love  of  God  our  Father  we  have  a  motive  for  obedience  of  the  very 
strongest  kind.  Ií  we  desire  to  obey  our  Lordi  at  ali  coats  we  shall  find  His  grace 
with  us,  and  tho'  Satan  may  try  especially  to  hinder  us,  we  must  remember  who  He 
is  that  is  for  us,  and  rest  ourselves  upon  Him.  Surely  the  mixing  together  tbe 
Church  and  the  world  has  been  one  of  the  especial  devices  of  the  enemy  in  these  days; 
nnited  testimony  for  Christ  has  thus  been  hiadered ;  and  how  many  of  the  childrea 
of  God  have  thus  been  led  to  occupy  their  tin»e  and  their  thoughte  with  thiwp 
which  are  of  the  world  and  not  of  Ohrist  our  Lor4.  I  should  be  tmly  thank 
ful  to  hear  of  any  being  aroused  in  Wales  to  desire  to  waìk  together  in  fellowship  ia 
the  truth  and  in  separateness  from  the  world  ; — the  Lord  may  work  in  thia  if  He 
should  see  fit :  of  course  if  any  seek  thus  to  obey  Cbrist  they  must  expect  to  be  mis- 
mnderstood  and  spoken.  evil  of ; — but  is  not  blessing  from  God  on  His  çbediient  child- 
ren  worth  more  than  enough  to  compensate  for  all  this  f 

I  hope  that  you  will  kindly  let  me  hear  from  you  soon  in  Welsh>  and  that  you  will 
not  imitate  my  bad  example  of  delaying  so  loog ; — I  do  hope  to  write  to  you  agiin 
guüesoon; — I  expect  to  be  at  V.  Theberton  St.,  Islington,  again  in  a  few  days.  I 
snppose  that  yon  hear  but  little  of  Mr.  and  Mrs.  Pughe  now  that  they  have  quite  left 
your  neighbourhood.  I  öhall  be  thankfnl  if  the  Lord  shonld  enable  Mr.  Pughe  to 
get  on  at  Aberdyfi. 

Mrs.  Tregelles  desires  her  Christian  love  to  you,  and  you  will  accept  the  assurance 
of  the  same  from  myself.  I  have  had  several  Hebrew  pupila  since  I  nave  been  here, 
and  I  have  fonnd  several  of  my  old  scholars  going  o»  with  their  Hebrew  stndy  very 
nicely.  I  shall  be  glad  to  hear  f  rom  you  about  your  Adferiad  Caersalem,  and  tha 
readÌDg  of  the  Prophets  in  connection  with  it. 

Gorphwysaf  yn  gariadus, 

Eich  brawd  yn  ein  Harglwydd, 

S.    P&IDXA.UX  TRBGBUiBS. 

[Wedi  ei  gyfeirio,  Mr.  Ebenezer  Thomas,  Clynnog  fawr  yn  Arfon,  gerllaw  Caer- 
'narfon.] 

My  dear  Brother  in  the  Lord, 

If  inclination  could  do  everything  yoor  last  welcome  letter  would  not 
have  remained  so  long  without  being  answered  ;  but  I  have  had  verv  many  things  to 
occnpy  my  time  and  attention  since  I  returned  to  London,  ao  that  I  have  been 
obliged  to  keep  many  watting  who  had  expected  to  have  heard  from  me. 

I  had  a  verv  pleasant  visit  at  Plymoutn  ;  I  much  enjoyed  the  intercoune  which 
I  had  there  with  my  many  valued  Christian  friends,  and  I  trnpt  that  thro'  the  Lord's 
blesBŴig.  I  fonod  it  nrofitable  to  my  soul.    There  are  many  at  that  place  who  meet 


LLTTH^BAU   DB.   TBBGBLLES   AT.   EBBN  FÀRftD.  387 

togsther.  simply  as  belonging  to  Christ ;  the  Lord  has  graciously  given  them  those 
whom  the  Ho)y  Ghost  has  fitted  to  teaeh  them,  and  to  care  fov  them ;  and  there  are 
8everal  who  preach  the  gospel  of  the  grace  of  God  to  t»  e  nnconyerted.  It  is  twe 
that  in  the  years  which  haye  npw  passed  since  they  first  began  to  meet  for  com- 
mnnion  at  Plymouth  they  have  had  trials  and  difficulties,  but  it  hss  been  very  gra- 
cious  of  our  God  and  Father  to  shew  His  hand  as  caring  for  His  people  and  giying 
them  abundantly  to  proye  that  tho'  weak  in  themselyes  they  haye  strengtb  in  Chrîst 
their  Head.  This  is  what  we  haye  practically  to  learn  as  indiyidual  belíeyers.,  for  it 
is  just  as  our  souls  consciously  prove  what  we  have  in  Christ  that  we  can  go  on  our 
way  happily  and  stedfastly.  We  have  to  look  simply  at  His  blood  as  the  ground  of 
our  salyation,  and  to  know  Him  in  present  living  power  as  ever  caring  for  us. 

I  have  seen  the  few  laat  numbera  of  the  Dysgedydd;  it  is  strange  tnat  they  shonld 
say  so  much  about  Brodyr  Plymouthaidd ;  they  hnow  eyidently  mnch  less  than  they 
say%  fojr  treir  acconnts  are  yery  incorrect  in  almost  every  respect :  I  do  not  wish  to 
defend  myself,  but  if  the  trulh  of  Ood  is  concerned  I  ought  to  yalue  that  truth,  an£ 
seek  to  hinder  it  from  being  evil  spoken  of.  They  say  that  we  do  not  preach  the 
gospel  to  sinners, — the  best  way  of  answering  such  a  charge  is  by  being  even  more 
mligent  than  before  in  preaching  it,  for  thus  it  is  that  those  who  make  such  accusa- 
tions  are  left  without  excuse.  But  I  am  surprised  that  in  Wales  so  much  should  be 
said  on  the  subject,  for  there  are  so  few  who  hold  or  act  on,  the  prinçiples  in  your 
country. 

I  began  this  letter  several  days  ago,  for  I  had  to  wait  to  see  how  I  could  send  you 
the  tracts  which  you  ordered.  I  had  au  opportunity  of  sending  them  to  Dolgelley, 
and  I  have  asked  Mr.  Evan  Jones  the  printer  of  the  Dysgedydd  to  send  them  if  he 
Can  into  your  part  of  the  country  ;  if  you  know  any  way  in  which  they  could  be  sentj 
to  you  perhaps  you  would  write  a  line  to  £van  Jones  to  say  how.  The  tracts  '*  Apos- 
tolic  Succession  "  and  "Swearing"  are  not  to  be  had,  but  I  haye  procured  all  the 
rest ;  will  you  please  to  accept  them  from  me ;  I  have  also  put  in  a  few  other  tracts 
on  Prophecy  mostly  by  myself;  I  haye  written  my  initials  on  those  which  are 
mine. 

I  do  indeed  agree  with  you  that  Satan .  has  grieyonsly  succeeded  in  confounding 
things  that  differ,  in  the  way  in  which  the  Church  and  the  World  are  blended  to- 

?;ether, — so  that  while  I  wish  to  see  people  temperate,  I  see  in  Temperance  Societies. 
he  eyils  which  you  mention.  We  have  to  seek  for  ourselyes  and  our  fellow  belieyer 
grace  to  walk  in  conscience  before  God  in  all  our  waye, — in  our  fellowship  one  with 
another  as  saints,  in  our  separation  from  the  world,  and  in  maintaining  that  practical 
godhness  to  which  we  are  called,  as  being  lnyed  by  God,  sayed  by  the  blood  of 
Christ,  and  called  with  a  Heayenly  calling.  It  is  a  much  easier  thing  to  do  right 
things  because  others  do  them  or  because  of  some  similar  motiye  than  really  because 
such  is  the  will  of  God.  The  more  our  souls  really  learn  the  blessir>gs  which  are 
giyen  to  us,  such  as  the  Spirit  speaks  of  in  the  lst  chap.  of  Ephesians,  the  more  shall 
we  rightly  know  how,  as  the  children  of  God,  to  take  the  place  which  belongs  to  us  as 
such,  and  to  act  in  it.  We  must  also  remember,  as  to  every  step  of  our  way,  that  we 
iieed  continued  conscious  dependence  npon  the  strength  of  Christ  which  the  Holy 
Ghost  supplies  to  the  soul ;  for  it  is  thi«  strength  in  which  we  can  rightly  obey. 
It  Ì8  better  always  to  staod  alone  with  Ood  than  in  any  place  in  which  conscience  to- 
wards  Him  is  at  all  compromised. 

If  ever  you  are  in  want  of  any  tracts,  I  think  the  easier  way  will  be  for  you  to 
send  to  some  Bookseller  at  Caernaryon  to  get  them  for  you ;  for  I  suppose  that  any 
of  them  would  do  it  without  any  dimculty. 

The  tracts  on  Prophecy  which  I  have  sent  you  will  I  think  answer  most  of  your 
oaestions.  "The  Man  of  Sin"  will  I  belieye  shew  you  the  person  who  last  holds 
tne  power  of  the  earth  as  the  last  head  of  the  beast. 

<4The  Restoration  of  the  Nation  of  Israel,"  Pt.  1  and  2,  will  answer  yon  some  of 
your  other  questions,  as  will  also  (<the  Throne  of  David,"  and  "The  Subjection  of 
the  world  to  Come."  The  Remarks  on  Daniel  2  are  only  just  printed.  I  propose  if 
the  Lord  permit,  to  go  on  with  the  other  prophetic  parts  of  that  important  book. 

Write  to  me  again  soon,  for  I  am  always  interested  about  Chnstians  in  Ẁales ; 
tell  me  how  it  fares  with  you  and  your  neighbonrs.  Have  you  not  written  some 
more  Haryest  Hymns  since  I  saw  you  !  Hiw  do  you  get  on  with  reading  the  New 
Test.  in  Greek  ?    Is  itpossible  for  me  to  get  any  of  Richard  Roberts  Jones's  books  ? 

Ÿn  awr  hon,  anwyl  Frawd,  terfynaf  fy  llythyr,  gan  erfynio  yn  daerar  yr  Arglwydd  i 


LT.YTH7RAU   DB.    TBEGELLES  AT   EBEN    FABDD. 

roddi  i  chwi  ao  i'r  eiddooh  ei  fendith,  ac  i  ddysgu  i  chwi  trwy  ei  Ysbryd  Glan  ei  wir- 
ionedd  yn  fwy  fwy,  ac  i  beri  i  chwi  lawenhlu  yn  fawr  gan  edrych  y'mlaen  i  ymddaa- 
gosiad  ein  Harglwydd  lesu  Gríst 
Mra.  Tregelles  a  ddenfyn  ei  choffidwriaeth  i  chwi. 

Gorphwyaaf  eich  brawd  Cristionogol, 

S.  PbIDSAUS  T&BGELUS. 

Isüngton, 

Ebr.  27,  1845. 

[Uwch  ben  y  llythyr  hwn  y  mae  nodiad  roewn  pensil  goch  gan  Eben  Fardd : 
"  Gwel  y  diwedd  yn  enwedig — Eben  yn  Roegwr  /  "] 

Islington, 

Sepr.  22,  1845. 
My  dear  Brother  in  the  Lord, 

Yon  mnst  not  snppose  that  I  have  been  nnmindfnl  of  yonr  kindness 
in  writing  to  me,  from  my  not  having  written  to  you  before  this ;  but  I  have  been 
rery  much  occupied  of  late  with  different  things  which  I  have  in  hand. 

I  often  have  you  and  many  others  of  those  whom  I  saw  in  North  Wales  last  year 
on  my  heart  in  prayer  before  onr  God  and  Father  ; — I  earnestly  desire  to  see  Chiis- 
tians  walking  in  the  knowledge  of  the  pieciousness  of  Christ,  simply  confiding  in 
His  precious  blood,  and  kuowing  írom  the  simple  testimony  of  God's  word  that  they 
are  accepted ;  and  that  as  accepted  and  made  the  children  of  God  it  is  their  place  to 
open  their  hearts  to  the  instruction  which  the  Spirit  of  God  would  give  them  from 
the  word ;  that  thns  they  may  increase  in  the  knowledge  of  Christ,  and  in  that 
obedience  of  heart  which  leads  to  obodience  of  action. 

The  knowledge  of  Christ  is  that  in  which  we  have  to  seek  to  grow.     It  is  our 

Ílace  to  rely  on  üim  as  the  Lamb  of  God  slain  for  sinners,  and  also  we  have  to  know 
[im  living  in  the  presence  of  God  for  us  : — He  is  our  High  Priest  there,  to  plead  íor 
us  before  God,  and  to  minister  to  us  frum  above  grace  and  strength  : — there  is  a  sup- 
ply  in  Him  for  all  onr  necessities : — we  are  made  righteous  iu  Him,  for  he  is  our 
righteousness.  Onr  souls  are  often  conscious  of  weakuess,  bnt  He  is  onr  streogth. 
It  is  well  for  us  to  learn  our  own  weakoess  in  order  that  we  may  be  wholly  ca*t 
npon  what  Christ  is  for  us,  for  it  is  only  iu  His  might  that  we  cau  meet  the  tempta- 
tioDS  of  Satan,  and  can  go  on  our  way  as  conquerors.  It  is  our  true  joy  day  by 
day  to  have  our  hearts  lifted  up  to  Him  wbere  He  now  is  : — to  see  Him  by  faith 
as  the  one  who  once  really  and  truly  bore  our  sius  in  His  own  body  on  the  tree, 
but  who  as  now  risen  and  glorified  is  the  liviog  proof  that  our  sins  are  pnt  away  and 
we  are  saved  persons.  If  we  see  Jesus  by  faith  above,  there  our  blessing  is  as  seoured 
in  Him ;— He  is  gone  to  prepare  a  plaee  for  us, — the  Spirit  is  given  ns  as  the  witness 
•f  Hi8  glory  and  as  onr  teacher,  "that  we  may  know  the  things  that  are  freely  given 
to  ns  ofGod  :  " — and  we  have  tbe  hope  of  the  retnrn  of  the  Lord  Jesus  in  glory  when 
we  8hall  aee  Him  as  He  is  and  shall  be  made  like  unto  Him. 

We  should  find  at  every  step  of  our  way,  if  we  only  had  wisdom  to  use  it  aright, 
something  to  teach  us  moie  the  preciuusness  of  Jesns  Christ,  and  the  infinite  vast- 
ness  of  that  grace  in  which  God  h'as  accepted  us  in  Him,  blessed  ns  in  Him,  and 
made  ns  joint  heirs  with  Him. 

Whatever  we  read  in  the  word  of  God,  we  may  see  as  pointing  us  in  one  way  or 
another  to  Christ ;  and  this  makes  it  so  important  that  we  neglect  no  part  of  what 
God  has  revealed  in  His  word.  We  must  not  be  surprised  to  fiud  dimcnlties 
in  learning  from  Scripture,  bnt  these  very  things  ought  to  lead  our  sonls  to  be  the 
more  cast  upon  God  in  order  that  the  Spirit  may  untold  to  our  eyes  the  trnths  re> 
yealed  in  the  word,  and  that  He  may  give  us  to  apprehend  their  practical  value. 

I  should  be  ezceedingly  glad  to  visit  my  triends  in  Wales  again,  but  for  some  con- 
idderable  time  this  will  be  ìmpossible,  as  work  which  I  have  in  hand  connected  with 
editing  the  Greek  Testament  from  the  most  ancient  MSS.  makes  it  needful  for  me 
to  go  to  Italy.  I  shall  probably  set  out  with  my  wife  in  about  a  month,  and  how 
loug  my  occupation  in  Italy  may  continue  I  do  not  kuow.  I  have  had  to  be  a  good 
deal  at  Cambridge  this  summer  with  the  same  obj  jct. 

But  tho'  I  shall  not  be  able  to  visit  my  frieods  in  Wales  again  for  a  good  while,  I 
trust  that  I  shall  not  the  less  pray  that  their  souls  miy  be  inc  eas  ngly  esUblished 
in  the  truth  and  love  of  the  Gospel,  and  thatthe/  mty  practically  undeistand  that 


LLYTHYBAU   DB.   TBBGELLBS  AT  EBBN   FABDD. 

they  are  called  to  separateness  from  the  world,  as  being  made  the  children  of  God 
and  joint  heirs  with  Christ 

I  send  you  with  this  a  tract  written  by  a  brother  in  the  Lord,  which  will  I  think 
interest  yon  :— we  mnst  take  care  to  learn  the  trnth  of  God  from  the  word, — it  may 
be  commanicated  thro'  whateyer  channel  the  Lord  may  see  fit  to  nse,  but  it  is  our 
plaee  to  examine  every  thing  by  the  word,  so  that  what  we  hold  as  trnth  may  not  be 
any  mere  matter  of  opinion,  but  that  which  we  can  intelligently  show  to  be  foand 
in  tbe  Reyelation  which  the  Holy  Ghost  has  giyen. 

I  shall  be  yery  glad  to  hear  f  rom  you  again  before  I  set  out  for  Rome.     With 
earnest  desires  for  the  Lord's  blessing  to  rest  npon  you, 
I  remain  yery  truly, 

Your  affectionate  brother  in  Christ, 

S.  Pbideaux  Tregelles. 


[Ar  gefn  y  Hythyr  hwn  mae  nodiad  eto  mewn  pensil  goch  yn  llaw  Ebeu  Fardd : 
"Üadwer  y  rhai  hyn  oll  fel  Uwch  aar.  Ië,  dyma  brawfff  mod  yn  iawn — TTre- 
gelles  ydyw."  Geflid  meddwl  fod  Eben  hyd  hyny  heb  deimlo  yn  sicr  pwy  oedd  ei 
ohebydd,  ond  fod  y  cyfeiriad  yn  y  llytbyr  nchod  at  ei  olygiaeth  o'r  Testameot 
Groeg  wedi  ei  argyhoeddi  mai  yr  ysgolhaig  enwog  ydoedd,  ao  am  hyny  fod  y  llyth- 
yrau  wedi  dyfod  yn  werthfawrocach  nag  erioed  yn  ei  olwg, — i'w  "cadw  fel  llwch 
aur."] 

My  dear  Friend, 

The  arriyal  of  yonr  letter  on  Satnrday  reminded  me  how  very  poDr  a  Cor- 
respondent  I  am,  and  how  little  it  may  be  that  I  seera  to  yalne  the  commanioations 
that  I  receiye.  Howeyer,  I  will  now  write  to  you  with  as  little  delay  as  l  can,  even 
if  it  be  only  to  assure  you  of  my  Christian  friendship  and  regard,  and  of  the  great 
sympathy  that  I  feel  for  you  in  connection  with  that  great  trial  with  which  it  has 
pleased  God  to  yisit  you.  There  are  consolations  in  Christ,  bnt  we  are  slow  in  ap- 
prehending  them — too  much  like  the  disciples  who  were  going  to  Emmans  when 
their  eyes  were  holden  so  that  they  did  not  know  Jesus  who  was  their  companion. 
I  belieye  that  in  trial  we  may  seek  that  our  God  may  enable  us  by  His  Spirit  to 
know  more  of  Hiniself  and  of  the  grace  of  Christ ;  audsurely  if  we  are  at  ali  ready 
to  see  what  His  hand  is  doing  we  shall  find  many  and  rich  consolations,  especially 
when  the  sorrow  has  been  cauned  by  the  remoyai  through  death  of  any  who  have 
known  the  grace  and  loye  of  Christ :  our  sorrow  for  tnem  is  something  to  lead  as  on 
to  the  joy  of  ffis  appearing,  when  all  that  have  trusted  in  Him  shall  be  gathered 
together  unto  Him,  and  when  God  shall  wipe  away  all  tears. 

We  haye  had  in  this  place  in  the  conrse  of  the  last  year  much  to  interest  us  in 
connection  with  Spanish  negroes  from  Cuba  who,  haying  purchased  their  own  free- 
dom,  have  come  here  on  their  way  back  to  Africa,  the  Land  from  which  they  were 
8tolen.  We  had  as  many  aafortynine  here  for  five  weeks  together ;  they  had  neyer 
seen  the  Bible  before,  and  tho'  they  had  been  tanght  some  of  the  obseryances  of 
Popery  they  knew  nezt  to  nothing  of  real  Christianity.  But  they  soon  learned  that 
th-re  is  somethirg  to  yalue  in  the  word  of  G>d ;  seyeral  bought  Bibles  for  them- 
selyes  and  their  families,  and  a  Spanish  lady  who  has  been  herself  broaght  to  know 
and  prize  the  gospel  sent  Mrs.  Tregelles  seyeral  Spanish  Testaments  to  be  giyen  to 
those  amongst  the  black  children  who  can  read  the  best. 

We  were  able  to  have  many  readings  with  them,  and  eyery  Sanday  afternoon  we 
had  a  kind  of  seryioe  in  Spanish.  Since  they  arriyed  in  Africa  (at  Abbeokuta  and 
Lagos)  they  haye  been  under  the  care  of  Missionaries,  and  we  nave  heard  of  one 
woman  that  she  seerns  to  be  really  spiritually  converted. 

One  of  the  nuinber  called  Leandro'  Yopar  was  lost  by  the  rest  in  London,  so  that 
his  parents  had  to  )eave  without  him :  he  afterwards  got  to  Sonthampton  (where 
they  first  landed),  and  he  was  sent  to  this  place  to  be  under  our  care  and  instructioa  : 
Mr.s.  Tregelles  was  very  much  interested  in  reading  with  this  poor  man ;  and  it 
seemed  very  eyident  that  he  was  receiving  the  trnth  of  Scripture  into  his  heart.  He 
went  out  to  Africa  in  the  latter  part  of  last  October. 

Many  Spanish  ships  come  here  with  cattle;  and  in  this  way  some  portions  of 
Scriptaré  are  put  into  the  hands  ot  many  to  whom  the  word  of  God  had  been  alto- 


480  IAYTMBÀU  m.   TBRGBIABB  !AT  VBSH   * AfiB*. 

Siher  strange.  Some  of  the  cases  in  which  people  had  neither  seen  aor  heard 
e  wotd  of  God  before  have  been  very  strikin£  :  some  tremble  when  they  heer  the 
êeeond  oommaadment  for  the  firat  tíme :  for  this,  as  I  snppose  you  know,  ia  whólly 
omitted  in  the  Romish  Cateehîsms. 

I  hare  told  a  person  in  London  to  send  yon  from  me  a  little  book  of  Hymns  by 
my  coosin  Miss  Anna  Loetitia  Waring  of  Darran  néar  Neath  in  Olamorgan :  I  think 
that  you  may  find  some  of  them  yery  oomforting.  I  wish  especially  to  introdnce  you 
to  the  XXV.  beginning  "  My  heart  is  resting,  0  my  God :  — and  if  you  should  be 
disposed  to  tnrn  it  into  Welsh  yerse,  yon  may  find  it  a  good  occnp&tion  for  yonr 
mind,  and  yon  may  remember  that  the  writer  is  a  Cymraes  by  birth,  and  now  again, 
aíter  many  years,  she  is  returned  to  her  native  country  :  (you  know  her  father'a  Life 
of  old  Iolo  Morganwg) :  her  mother  was  a  Priee  of  a  Montgomeryshire  family.  And 
if  ydu  do  tnrn  this  Hymn  into  yerse,  yon  must  I  think  send  it  to  her  at  the  addrea 
I  have  giyen  aboye. 

It  is  yery  long  since  I  heard  anything  of  Mr.  John  Pnghe ;  I  suppose  that  he  ia 
still  at  Aberdyfi ;  I  do  not  wish  to  íorget  or  to  lose  sight  of  my  old  frienàs,  and  e* 
peciaily  my  Christian  friends. 

I  ceitainly  shonld  be  glad  if  some  part  at  least  of  what  yon  translated  of  my  lec- 
tnre  shonld  be  printed  in  your  country  :  for  to  meet  the  inroads  of  Popery,  Mormon- 
ism  and  Infidelity,  it  is  essential  that  the  authority  of  the  word  of  God  shonld  be 
intelligently  maintained. 

I  should  haye  been  glad  if  a  Caernanron  pnblisher  had  been  willing  to  undertab 
it,  and  to  do  it  in  such  a  way  as  would  bring  you  some  profit. 

I  must  now  conclude,  with  kind  and  Christian  remembrances  to  you  and  to  Mra. 
-Thomas  and  yonr  family  from  Mrs.  Tregelles  and  myself. 

Gorphwysaf  eich  cyfaill  a  brawd  yn  yr  Arglwydd, 

S.  Peideaüx  Tregelles. 

[Nodiad  gan  Eben  Fardd  :  "Receiyed  July  30,  1836.     An  interesting  letter."] 

Plyinouth, 

Awst  18, 185«. 
Anwyl  Gyfatll  a  hybaich  Fardd, 

Derbyniais  a  darllenais  â  llawer  o  hyfrydwch  eich  cyfieithiad  o'r  Emyn 
o  eiddo  Miss  A.  L.  Waring.  Meddyliaf  fod  eich  llwyddiant  yn  fawr  gan  ganlyn  y 
synwyr  a'r  meaur.  A  dderbyniasoch  ateb  oddiwrth  Miss  W.  ?  Nid  wyf  yn  ammsn 
fod  yn  hoff  ganddi  weled  ei  chyfansoddiad  cwisgedig  mewn  dillad  Cymraeg. 

MÜae  eich  cyfieithiad  yn  weithfawr  genyf;  dodaf  ef  ar  ddiwedd  eich  *'  Caniadan" 
a  gyhoeddwyd  yn  1841.  Onid  yw  Argraffwr  i  gael  o  fewn  eich  gwlad  i  gyhoeddi 
llyfr  arall  o'ch  gwaith  prydyddol  ? 

Coffadwriaethan  Cristionogol  oddiwrth  Mrs.  Tregelles  a  minnau  i  chwi  a  Mrs. 
Thomas  gyd  ag  eich  teulu. 
Fe  fyddai  yn  dda  genyf  fod  Glynnog  Fawr  yn  agosach  i  le  fy  nhrigfa. 
Gorphwysaf, 

Anwyl  Fardd, 

Yr  eiddoch  pob  amser, 

S.  Pbidsaux  Tbsoillbs. 

Plymonth, 

28  Hydref,  1856. 
Anwyl  Gyfaill, 

Derbyniais  eich  llythyr  gyd  a'r  Rhagymadrodd  i  lyfr  o  Hymnan  er  ys 
mwy  na  mis  yn  ol ;  a  drwg  genyf  y w  fy  mod  heb  gael  amser  cyn  heddyw  i  ysgrífeatt 
ateb. 

Rhagorol,  yn  ol  ry  nhyb,  yw  eich  barn  yn  erbyn  yr  arfer  o  neurid  hymnan ;  am 
hymnan  a  chasgliadau  o  hymnan  yn  yr  iaith  Gymraeg  mi  a  wn  ond  ychydig  iawn ; 
yn  awr  hon  yn  Saesnec  fe  wneir  yn  fynych  iawn  niwidiadau  diaehòs.  Mewn  t»rth- 
ynas  i  bethau  eraill  heryd  yr  wyf  ỳn  cytuno  a'cb  Rhagymadrodd.  Ond,  fel  y  dywed. 
ais  o'r  blaen,  Hymnau  Cymraeg  ydynt  dra  anhysm  s  i  mi.  Gobeithio  yr  wyf  y  bydd- 
ant  rhai  o'r  eiddoch  yn  y  casgliad  newydd ;  rhaid  i  brydyddion  Cristionol  ysgrifena 
Hymnau  o  fawl,  ac  nid  gadael  y  waith  hyn  i  ddynion  duwiol  ond  di-awm.  Mse  yn 
well  i  nno  y  dau  peth,  sei  gwir  ifydd  yu  ein  Harglwydd  Iedu  Grist  a  doniäft  ỳffé* 


LLtîHỲBâü  D&   TRÉèteliLÉft  AT  ÉBfeN  PAEtDD*  SŴÌ 

yddoì  nleẁn  cytasoddiadau  o  fawl,  fal  ag  y  dylai  utiò  ffydd  gwirioneddol  agtfflh  i 
oaod  allan  yr  Efençyl  yn  dd&  pob  un  sydd  yn  ceiaio  i  bregethu  i  eraill  nen  i'w  dysgn 
pa  beth  yw  athrawiaeth  Oair  Duw. 

Wyf  yn  cofio  yn  llyfr  Morris  Williams  Hymn  da  ar  yr  adgyfodiad ;  testnn  ar  yr 
hwn  nid  oes  genym  ond  ychydig  iawn  yn  y  Saesneg,  ag  fe  allai  y  Gymraeg  ydyw  yn 
yr  nn  gyflwr. 

Pwy  ydyw  eich  cyd-olygwr  Boger  Edwards  ?  Trwy  ofyn  hyn  mae  yn  debyg  fy 
mod  yn  dangos  mor  anadnabyddus  wyf  o  bob  peth  yn  perthynu  i  lëenyddiaeth  Gym- 
raeg.  Bhaid  i  chwi  am  hyny  cofio  mai  22aìn  mlynedd  a  aethaot  heibio  gwedi  i  mi 
ymadael  a  thrigfa  yn  eich  gwlad  o  fynyddoedd  ac  afonydd. 

A  wel'soch  chwl  erioed  "Cyfrinach  Beirdd  ITnys  Prydain"  o  waith  Llewelyn  Siott 
o  Langewydd  ac  Edward  Dafydd  o  Fargam  ?  T  llyfr  hwn  a  argraffwyd  dan  olygiad 
Iolo  Morganwg  yn  nyddian  diweddaf  ei  einioes,  ond  nid  ysgrifenodd,  mae'n  debyg, 
adnoddiadau  arno  yn  ol  ei  fwriad.  Ceîais  y'mhlith  fy  llyfrau  gopi  o'r  waith  hoo, 
ond  ynddi  ddiffyg  o  wyth  tu  dalen  (nid  yn  y  rhan  ar  Ddosparth  Beirdd  Morganwg, 
ond  mewn  ysgrif  Symwnt  Fychan).  Ond  er  ei  fod  yn  anmherffaith  fe  aUai  y  ueir 
ynddo  bethau  gwerth  eich  darllen  ;  ac  am  hyny  yr  wyf  yn  ei  ddanfon,  os  gwelwch 
chwi  fod  yn  dda  i'w  dderbyn  oddiwrthyf.  Fy  mwriad  yn  ei  ddanfon  yw  yn  neillduol 
i  chwi  ddaln  sylw  ar  y  fodd  o  ysgrifenu  prydyddiaeth  a  arferwyd  gan  feirdd  Morgan- 
wg,  i'w  ohann.  Gwelwch  t.d.  159,  "  Dyrif.  Âwdl  ac  acen  ydynt  y  ddan  peth  i'w 
cadw,  ao  yn  fynych  iawn  yr  mae  y  fath  gyfansoddiadan  yn  Ilwyr  ddigynghanedd. 

Yn  y  llyfr  hwh  y  mae  feian  yn  yr  argraffiad ;  ac  weithiau  mae  i  mi  anhawdd  i 
ddeall  beth  yw  gwir  ystyr  rhannan  o'r  farddoniaeth  :  ond  yr  anghrifftiau  ydynt  teil- 
wng  o  sylw. 

Gwelwch  awdí  Lewys  Morganwg  ar  Fynachlog  Glyn  Nedd  ;  Ue  y  trigais  am  saith 
mlynedd. 

Gobeithiaf  i  chwi  gael  llawer  o  fendith  yn  eich  enaid,  ar  orchwyl  y  Salmydd 
Cymreig. 

Madden  i  mi  fy  nghamcymeriadau  yn  yr  iaith  Cymraeg. 

Gyd  à  choffadwriaethan  a  ohariad  Ciistionogol  i  chwi  ac  i  Mrs.  Thomas  oddi  wrth 
fy  ngwraig  ac  fy  hun, 

Gorphwysaf, 

Anwyl  Fardd, 

Tr  eiddoch  pob  amser, 

S.  P.  Tesoellbs. 

Plymonth, 

lOed  Ebrill,  1857. 
Anwyl  Fardd, 

Bhaid  i  mi  hysbysü  i  chwi  am  farwolaeth  fy  nghyfaill  a  pherthynaa 
Elijah  "Waring— awdwr  hanes  bywyd  Iolo  Morganwg,  a  thad  Anna  Lsetitia  Waring. 
Bn  farw  nos  Sul  29ain  Mawrth,  yn  nhy  ei  fab  (gyd  a'r  hwn  efe  a  drigodd  yn  ddi- 
weddar),  T  Darran,  yn  agos  i'r  dref  o  Gasteli-Nêdd,  Sir  Forganwg. 

Ei  hynafiaid  a  dngasant  gynt  yn  Sir  Drefaldwyn ;  efe  a  anwyd  yn  àlton  yn  Sir 
Bant,  ac  a  ddaeth  i  Sir  Forganwg  yn  mron  50  mlynedd  yn  oL  Gwedi  iddo  dreulio 
rhai  flynyddan  yn  Clifton  dychwelodd  ag  ei  wraig  a  merched  i  ardaloedd  Glyn  Nêdd 
— lle  hoff  iawn  iddo,  ac  yna  bn  farw,  gan  ymadael  a'r  byd  hwn  i  dderbyn  bywyd  tra- 
gywyddol  trwy  farwolaeth  a  ohyfiawnder  ein  Harglwydd  Iesu  Grist. 

Tenln  ei  wraig  oeddynt  Gymry  o  Sir  Drefaldwyo,  o  enw  Price;  ei  mam  hi  oedd 
Anna  Tregelles,  yn  fodryb  i'm  tad  i. 

Meddyliaf  fod  Mr.  Waring  yn  deilwng  o  coffadwriaeth  yn  mhlith  y  Cymry  am  ei 
gyfaiUgarwch  tu  ag  at  yr  hen  fardd  Iolo  Morganwg,  ac  am  ei  waith  o  ysgrifenu  ei 
hanes :  ond  yn  awr  hon  ymddengys  föd  y  rhan  fwyaf  oi  gyfeUlion  a'i  gyfoedogion 
wedi  myned  o'i  flaen. 
Pwy  a  ysgrifena  Englyn  o  Coffadwriaeth  am  Gyfaill  Iolo  Morganwg  ? 
Gobeithiaf  fod  chwi  a'ch  teulu  mewn  iechyd  da,  a  fod  fendith  yr  Arglwydd  gyd  a 
chwi  yn  mhob  peth. 

Fy  nghwaith  am  y  Testament  Newydd  Groeg  weithiau  a  ymddengyB  fod  yn  rhy 
galed ;  ond  rhaid  i  fyned  ym  mlaen  ac  i  edrych  i  fynu  am  nerth  anghenrheidtol. 

Gorphwysaf,  anwyl  Fardd, 

Eich  cyfaill  cariadus, 

S.  P.  Treobllbs 
(o  hiliogaeth  yr  hên  Gymry  o  Gernyw). 


292  UYTHYBAU  DB.    TBEGELLE8   AT  EBEN   FARDD. 

[Uwch  ben  liwii  eto  ceir  yn  y  bensil  goch:  "Gwir  werthfawr — Achau  &  Treg." 
Mae  yn  debyg  ei  fod  yn  penderfyna  olrhain  yr  achau,  a  cheisio  gwneyd  yr 
"Englyn  Coffadwriaeth."] 

Plymonth, 

May  12,  1857. 
Dear  Bard, 

I  hare  only  time  to-day  to  acknowledge  with  many  thanks  the  Englynion 
which  yon  so  kindly  seot  me  a  few  days  ago.  I  like  them  mach  :  I  think  that  the 
thonght  brought  out  in  the  last  stanza  Ì3  very  nicely  ezpressed. 

I  have  no  doubt  that  Miss  Anna  Lcetitia  Waring  was  pleased  at  receiving  thia 
rotive  wreath  for  her  father's  monument 

I  remain, 

Yoors  ever  most  truly, 

S.  P.  Tbegslles. 

Granada, 

Mehefin  30,  1860. 
Anwyl  Fardd, 

Fe  fydd  mae'n  debyg  yn  annysgwyladwy  i  chwi  dderbyn  Uythyr  oddi 
wrthyf  o  Tspaen:  ond  mewn  gwirionedd  ydwyf  yma  yn  y  wlad  bell  hon  ag  yn  y 
ddinas  hon  a  chymaint  ganddi  o  weddillion  y  Mwriaid,  prif  ddinas  y  rhai  -oedd 
Granada  hyd  amser  ei  gorchfygiaeth  yn  mlwyddyn  1492.  Nid  oes  genyf  yma  ond 
ycbydîg  o  lyfrau,  ond  yn  eu  plith  y  mae  dau  o  farddoniaeth  Cymraeg,  un  gwaith 
Goronwy  Owain,  yr  arall  "Caniadau  gan  Ebenezer  Thomas,  Clyonog:"  ac  yma  o 
fewn  cameddau  yr  Alhambra,  plas  hyglod  brenhinoedd  yr  Mwriaid,  darllenaw  o 
newydd  eich  Awdl  am  Ddinystr  Caersalem  ac  eraill  o'ch  cyfansoddiadaa.  Anfynych 
iawn  fe  allai  fod  llyfraa  Cymraeg  yn  cael  en  darllen  yn  y  wlad  hon  o  Andalucia. 

I  was  very  far  from  well,  and  I  wanted  some  change  and  rest  for  my  head  aud  eyes ; 
and  as  for  many  years  we  had  been  interested  in  Spain,  we  have  come  to  visit  so<ne 
parts  of  thÌ8  country  in  which  Popery  has  so  long  reigoed,  but  where  now  some 
frstimony  to  the  gospel  of  Christ  is  gíven.  After  crossing  France  by  Railway  to 
Bayonne,  we  there  took  the  Diligence  for  San  Sebastian  ;  we  then  yisited  Bilbao, 
and  went  to  Madrid  by  way  of  Yitoria,  Burgos,  Yalladolid  (famous  in  the  time  of  the 
Reformation  for  belieyers  and  snfferers).  All  the  middle  ot  Spaia  is  dreary  enoogh. 
Madrid  is  now  a  fine  place,  bnt  with  a  very  modern  look.  Thare  are  some  there  who 
know  the  gospel,  but  they  are  bardly  acqnainted  one  with  another.  We  hope  that 
our  vÌ8Ìt  may  tend  to  bring  some  ot  these  together.  My  wife  kuows  Spanish,  and  I 
can  read  it.  We  were  for  a  day  at  Toledo  to  see  the  magnificent  C&thedral ;  the 
walls  and  other  ancient  remaii  s  o(  that  city  are  very  curious.  Thence  partly  by  rail 
and  partly  by  Diligence  to  Jaen,  going  thro'  La  Mancha  (Don  Quixote's  country)  and 
by  the  pass  of  the  Sierra  Moreua. 

Ac  yn  awr  ydym  yn  goiphwys  ychydig  yma:  ond  pa  beth  yw  rhaid  i  ddywedyd 
am  Granada?  Nis  gallaf  ddysgrifio  yr  Alhambra  yn  iawn,  er  ei  fod  yn  hawdd  i 
ddywedyd  rhyw  beth  am  dan'.  Ger  fton  y  ddinas  o  Granada  y  mae  y  Sierra  Nivada, 
mynyddan  o  gylch  12  000  troedfedd  o  uwchder,  y  rhai  uchaf  o  >  spaen.  Mae  y 
ddinas  mewn  rhan  ar  fryo  ac  mewn  rhan  ar  wastattir ;  ac  o  un  tu  y  mae  yn  codi 
bryn  yr  Alhambra,  ag  hên  dwriau  a  muriau  o'i  gylch.  Ar  ua  tu  y  bryn  mae  llawer 
o  goed,  ac  ar  ei  ben  hêa  blas  Mwraidd :  neuadau,  cyrtiaa  a  eraill ;  rhan  mewn 
cadwriaeth  d«,  ond  rhan  ruewn  carneddau.     Ni  welais  erioed  ei  gyffelyb. 

Ond  peth  mewn  Granada  teilwng  o'r  sylw  mwyaf  vw  Eglwys  Protestinaidd ;  corff 
o  bersonaa  dirgel,  y  rhai  trwy  drugaredd  Duw  a  dderbyoia*ant  efengyl  Crist  i'w 
Ctilonao.  Fe  fyddai  yn  berygl  iddynt  i  hysbysu  am  danynt ;  rhaid  yw  i  ni  roddi 
diolch  am  danynt  a  gweddio  trostynt.  Yr  ydym  ni  yr  estroniaid  cynt-if  ac  a  ymwel- 
edasant  ag  hwynt.  Anghenrheidiol  iddynt  ydyw  i  ymgyfarfod  am  addoliad  yn  ddir« 
gel  (weithiau  yn  y  nos),  ac  anhawdd  iddynt  yw  i  gael  copîau  yr  Ysgrythyran.  Un 
noswaith  yr  oeddym  gyd  a  rhai  o  honynt  yn  eu  cyfaifod ;  ac  y  clywsom  bregeth  ìhag- 
orol  (ar  Gal.  i.  9)  oddiwrth  wr  ieuanc  douiol,  ysbiydol  a  gostyngeiddiedig.  Fe 
fyddai  yn  anhawdd  i  anghofio  y  fath  gyfarfod  yn  y  nos,  drysiau  a  ffenestri  cauedig,  a 
phob  nn  yn  gofalu  rhag  i'r  Papistiaid  selog  wybod  ym  mha  le  neu  ym  mha  bryd  oedd 
y  cyfarfod  i  fod.     Erledigaeih  eto  yn  Yspaeu ! 


LLTTHTRAü   DB.    TBBGBLLES    AT   EBEN    FARDD.  293 

Sevilla.  Gorpbenhaf  7.  Gwedi  i  ni  ymadael  a  Granada  aethssom  i  Malaga  am 
ddau  diwrnod.  Gobeithiais  i  gael  yno  agerddlong  am  Cadiz,  oud  nid  oedd  un.  Ym- 
welsom  a  rhai  yn  Malaga  yn  proffesu  rrydd  yr  Efengyl;  buaswn  yn  gynnrychiol 
mewn  un  eyfarfod  (yn  y  nos)  ag  o  gylch  80  o  honynt ;  gwr  ieuanc  a  bregethodd  yr 
Efengyl  yn  dda  ac  yn  eelur.  Ein  taith  o  Malaga  oedóf  Àir  iawn  :  28ain  awr  yn  y 
cerbyd  a  4  ar  y  hwylffordd.  Arhosasom  2  awr  yn  Córdoba,  Ue  y  gwelasom  ddoe  (am 
5  ar  y  gloch  yn  y  boreu)  yr  hen  Mosque,  y  sydd  yn  awr  hon  yr  Eglwys  GadeirioL 
Nis  gwelais  erioed  ei  fath :  wyth  cant  o  golofnaa  isel  ac  archiaid  oddiarnynt,  yn 
debyg  i  ryw  goedwig  lled  tew. 

Seyilla  yw  dinas  ragorol  iawn  am  ei  hadeiladau :  yr  Eglwys  Gadeiriol  o  faintioli 
rhyfeddol ;  ei  thwr  prydferth — hen  waith  y  Mwriaid,  ac  yr  Âlcazar  neu  phlas  fren- 
hinol  o'r  Mwriaid  yn  gyntaf,  a  gwedi  hyny  o'r  brenhinoedd  Yspaen  y  rhai  am  250 
blwyddyn  (hyd  amser  Carl  V.)  a  wnaethasant  Seyilla  en  prif  ddinas. 

Ymae  genym  rhai  i  weled  yma  cyn  i  ni  fyned  i  Cadiz.  Mae  mwy  o  lawer  o  waith 
yr  Arglwydd  yn  myned  y'mlaen  yn  y  ddosparth  hon  o'r  Yspaen  nag  yn  y  rhanau 
eraill.  Éin  bwri  d  ydyw  i  fyned  o  Cadiz  yn  yr  angerddlong  i  Talencia  ac  i  aros  yno 
ychydig  cyn  i  ni  ddychweled  cartref.  Pwy  bynag  ym  mhlith  ein  cyfeillion  a  dden- 
gys  y  caredigrwydd  o  ysgrifena  atom,  rhaid  iddo  ddanfon  i  ni  i  pTüencia  heb  oedi 
yn  hir. 

There  is  much  in  this  country  to  make  as  value  the  prmleges  of  our  own  land : 
here,  in  spite  of  all  the  danger  and  difficuity,  many  get  the  word  of  God  and  many 
more  deaire  it :  books  are  printed  and  circolated  in  secret  by  those  who  know  that  if 
discoYered  they  would  be  subjected  to  cruel  imprisonment :  suiely  this  will  go  on  in 
the  gathering  out  of  more  who  shall  learn  to  the  blessing  of  their  souls  the  difference 
between  trusting  in  the  blood  of  Christ  alone  for  salration,  and  that  which  is  set 
forth  in  Romish  observances.  There  was  a  person  qaite  lately  imprisoned  in  this 
city  for  his  profession  :  I  have  not  yet  been  able  to  fìnd  whether  he  has  been  libera- 
ted  :  he  certainly  was  not  prndent,  but  still  any  one  persecuted  for  the  truth's  sake 
calls  for  our  sympathy  and  prayers.  The  people  of  Spain  seem  to  be  dmded  between 
fanatical  Roman  Catholics,  and  people  altogether  indifferent :  but  both  agree  in  dis- 
liking  and  opposing  the  truth  of  the  gospel. 

ít  Í8  now  getting  qaite  hot  here,  so  that  very  little  oan  be  done  eicept  in  the 
mornings  and  eyeuings  quite  late  :  the  plants  and  trees  form  a  great  contrast  to  those 
of  onr  conntry.  Here  we  see  orange  ana  olive  trees  ;  vineyards  cover  the  hills,  palms 
occasionally,  while  cactuses  grow  ìn  profusion  and  the  aloes  are  in  full  blossom  every 
where.  This  country  is  bnt  little  yi&ited  by  trayellers,  forming  in  this  respect  a 
great  contrast  to  France,  Italy  and  Switzerland. 

Yr  awr  hon,  anwyl  Fardd,  rhaid  i  mi  orphen  fy  llythyr :  y  mae  feallai  y  pryd  cyn- 
taf  y  danfonwyd  gair  o  annerch  i  Glynnog  Fawr  oddiwrth  lan  afon  Quadalquiver  ; 
ond  mae  yn  dda  gecyf  gofio  fy  nghyfeillion  yn  mha  le  bynag  yr  wyf. 


A  llawer  o  gariad  Cnstionogol  oddiwrth  fv  ngwraig  a  minnau, 
Gorphwysaf,  anwyl  Fardd, 

Yr  eiddoch  yn  ddiffuant, 

S.  P.  Tbeoellbs. 

Plymouth, 

Sep.  80,  1858. 
My  dear  Friend, 

I  was  glad  to  hear  from  you  again,  tho'  the  account  of  your  own  family 
is  one  of  sorrow.  I  am  glad  nhen  Christians  can  in  their  bereavement  acknowledge 
the  Lord's  hand,  for  then  there  is  blessing  to  the  soul  even  in  what  is  most  sorrow- 
ful.  May  you  and  your  wife  know  this  more  and  more,  and  look  npward  to  Him 
who  liveth  and  was  dead,  and  who  is  known  by  His  people  as  alive  for  ever  and 
ever. 

There  were  many  things  in  your  letter  of  interest  to  me ;  but  many  of  them  which 
shewed  me  how  little  I  know  of  what  is  going  on  in  Gwlad  Cymru  :  yon  refer  me  to 
publications  of  which  I  know  nothing,  so  that  I  am  like  a  man  altogether  behind- 
hand  in  my  acquaintance  with  all  things  literary  or  antiquarian  relating  to  Wales. 
But  I  do  not  wish  to  remain  thus  iffnorant,  and  perhaps  I  may  improve. 

There  is  mnch  in  the  volume  called  *'  Iolo  MSS.  "  for  a  Welsh  antiqoary  to  study: 
the  translation  into  English  is  not  always  very  exact,  and  I  do  not  know  who  were 
the  Eiitors  who  carrìed  on  the  translation,  &c.,  after  the  death  of  Áb  Iolo.    A  per- 

1884.  T 


§84  DITOW  PBOHŴD  ▲  MAJtWOIiàBTH. 

son  m  caUed  in  the  tranalation  ftrotiUr  of  /«or  #<wiy  but  fcis  geuealegy  as  stated  if 
qnite  different :  the  Welsh  explains  thii :— he  wai  brcBwd  un  fàjí  :  for  "  Angharad 
of  the  liberal  hand"  married  twice,  and  Horgan  of  Rhydodyn  waa  her  aon  by  her 
aocond  hoaband.  Thia  Angbarad  was  the  only  danghter  of  one  of  the  linoa  deecènded 
from  Bhys  ab  Tewdwr,  and  thro'  her  great  grandmother  ahe  waa  the  heireas  of  Caet- 
Uion  ar  Wyag.  I  take  it  that  liberality  ran  in  her  noble  blood ;  all  hav*  heard  of 
Ivor  Hasl;  and  those  who  know  any  thing  of  the  hiatory  of  Iolo  Horganwg  aa 
aware  that  he  waa  cared  for  dnring  all  his  latter  years  by  the  kindneas  and  genero- 
sity  of  Isaac  Redteood; — a  name  which  tho'  Anghcised  in  form  may  be  eaaily  identì- 
ned  with  that  of  Ehydodyn.  And  yet  perhaps  no  baid  of  Gwlad  Cymra  has  ever  ín 
his  strains  commemorated  the  disinterested  kindness  of  Isaao  Redwood  of  Cae  Wera 
in  the  Yale  of  Neath  :  a  man  yet  liying. 

If  I  am  wandering  on,  escose  me :  the  yolnme  of  "  Iolo  MSS."  has  bronght  m 
many  things  to  my  remembrance  that  thonght  after  thooght  oconrs  to  my  mind.  I 
find  nothing  there  that  bears  on  the  book  Tiboeth;  the  Llyfr  Twrog  of  Iolo  seems  to 
be  simply  an  enlarged  acconnt  of  the  Welah  sainta.  If  you  like  it  I  wül  exttaet 
every  tning  that  speaks  of  Clynnog  or  of  St  Beuno  and  send  them  to  yon.  Yoa 
know  I  snppose  that  Beuno  was  nephew  of  Cattwg  Ddoeth.  The  Welsh  Laws  also 
often  mention  Clynnog :  would  the  notices  there  be  of  any  valne  to  you  f 

I  heard  nothing  of  tüe  EUteddfod  at  Llangollen  tiU  you  mentioned  it :  I  shaU  bs 
glad  to  be  informed  of  any  thing  of  interest  oonneoted  with  it,  and  espeoiaUy  if  yoor 
Awdl  wss  suooessful,  as  waa  I  hope  the  case. 

Whatever  you  publish,  whether  Hymns  or  whatever  it  be,  I  shsll  always  wish  to 
be  informed ;  and  if  you  do  anything  of  the  kind  by  snbscription  you  may  alwayp 
oount  on  my  being  gíad  to  give  you  my  name. 

I  am  obliged  to  you  for  mentdoning  Mr.  John  Pughe :  I  am  sorry  however  that 
you  did  not  aee  him  yourself. 

Tou  wiU  find  a  letter  inoloaed  with  this  :  it  is  one  that  I  have  taken  the  liberty  of 
writing  ìoAb  Ithel;  you  can  read  it  if  you  like  ;  but  what  I  want  ia  that  you  wiU 
kindly  direct  it  for  me  and  send  it,  as  I  do  not  know  his  addreas. 

With  kind  remembrances  and  the  eipresaion  of  much  sympathy  íot  you  and  Mn. 
Thomas  from  my  wife  and  myself, 

I  remain, 

Toum  very  faithfoUy, 

S.  Pan>íÁUx  Tbiobuubl 


DEDDF  PECHOÍ)    A   MARWOLAETH. 

Mae  y  gair  "deddf "  yn  un  o'r  geirìau  mwyaf  cynnwyafaw  ac  adna- 
byddus.  Gair  mawr,  ac  un  yn  sefyll  yn  amlwg  ydyw  yn  nnwinydd- 
iaeth,  athroniaeth,  a  gwleidyddiaeth  pob  oes  a  gwlad  wareiddiedig. 
Llefarwyd  ac  ysgrifenwyd  llawer  arno  yn  ei  wahanol  ystyron  a'i 
wahanol  gysylltiadau  gan  rai  o  feddylwyr  penaf  y  byd  yn  y  gwahaool 
oeeau.  "Pechod"  hefyd  sydd  air  adnabyddus,  ac  wedi  cael  sylw 
mawr  meddylwyr  galluocaf  pob  oes  yn  ei  ddechreuad,  ei  achos,  « 
natur,  &c.  "  Llynclyn  ydyw,M  yn  y  pethau  yna,  ys  dy wedodd  un,  "* 
foddodd  fìloedd  o  ymresymiadau  i  ddinystr  a  cholledigaeth." 

Ond  er  mor  adnabyddus  a  chynnwysfawr  a  phwysig  ydyw  y  termta 
hyn  mewn  duwinyddiaeth  ac  athroniaeth,  ac  er  cymaint  o  syiw  J 


DEDDF  PE0H0D   ▲   MAJtWOLABTH.  295 

maent  wedj  gael  gan  wahanol  ysgriíwwyr  ar  wahân  oddiwrth  eu 
gilydd,  nid  yw  yn  ymddangos  f od  y  ddau  ynghyd  wedi  cael  sylw  mawr, 
na  chan  dduwinyddion  na  chan  athronwyr.  Ac  y  mae  hyn  yn  tueddu 
i'n  gwangaloni  i  gynnyg  ychydig  ystyriaethau  ar  y  mater  hwn  i 
ddarllenwyr  y  Tráethodydd;  nid  yn  unig  o  herwydd  na  chawn  y 
cynnorthwy  a  ddymunem  i  ymdrin  â  mater  mor  anhawdd  a  dyrys,  ond 
hefyd  am  fod  y  ffaith,  hwyrach,  yn  awgrymu  nad  oes  llawer  ynddo 
wedi  y  cwbl  sydd  yn  werth  galw  sylw  yn'y  fath  fodd  ato.  Pa  fodd 
bynag,  ymddengys  fel  arall  i'r  ysgrif  enydd ;  a  bydd  yr  ysgrif  hon  yn 
ymgais  at  alw  sylw  y  darllenydd  at  y  dirgelwch  ofnadwy  hwn. 

O  holl  y8grifenwyr  y  Testament  Newydd,  yr  apostol  Paul  yn  unig 
sydd  yn  defnyddio  yr  ymadrodd  "  deddf  pechod,"  a  hyny  yn  unig  yn 
ei  epìstol  at  y  Rhufeiniaid.  Defnyddia  efe  yr  ymadrodd  hwn  dair 
gwaith  yn  yr  epistol  hwnw — dwy waith  yn  y  seithf ed,  ac  unwaith  yn  yr 
wythfed  bennod.  Mae  Paul,  mewn  manau  eraill,  ynghyd  ag  eraill  o'r 
ysgrifenwyr  sanctaidd,  yn  gwneyd  defnydd  o  ymadroddion  sydd  i 
raddau  o'r  un  ystyr :  megys  Ioan  viii.  33 — 36 ;  Rhuf.  vi.  18,  19,  22 ; 
a  viii.  21 ;  GaL  v.  1  \  2  redr  ii.  19.  Heb  i  ni  ddyfynu  yr  adnodau 
hyn,  os  bydd  i'r  darllenydd  droi  atynt  fe  wêl  fod  pechod  yn  cael  ei 
osod  allan  ynddynt  oll,  i  raddau  mwy  neu  lai,  f el  yn  rheoli  ac  yn  caeth- 
iwo  y  pechadur  f el  pe  buasai  ganddo  hawl  i  wneyd  hyny ;  yn  f ath  o 
ddeddf  prfodol  amo,  ac  yn  ei  rwymo  iV  wasanaethu. 

Yr  oedd  yr  apostol  Paul  yn  hoflf  p  ddeddfau,  ac  o  edrych  ar  bob 
egwyddor  fel  deddf,  yn  enwedig  pan  yn  siarad  â  Jihufeiniaid.  Dyn 
deddf,  Uywodraeth,  neu  drefn,  mewn  modd  neillduol,  oedd  y  Rhuí- 
einiad ;  a'i  genadwri  fawr  ef  i'r  byd  oedd  argraffu  ar  ei  feddwl  y 
syniad  o  ddeddf.  Ac  yr  oedd  Paul  yn  Ehufeinwr  yn  gystal  ag  yn 
Hebrëwr.  A  dichon  fod  y  ddau  beth  hyn,  sef  ei  fod  yn  ysgrifenu 
yn  aml  at  Rufeinwyr,  a  rhai  fel  yntau  wedi  eu  dwyn  i  fyny  dan  ddy- 
lanwad  Ehufain,  yn  rheswm  i  raddau  paham  y  mae  y  gair  "deddf " 
mor  hoflF  ganddo,  a'i  fod  wedi  gweled  deddf  o  ryw  natur  yn  y  peth 
mwyaf  diddeddf  mewn  bod,  sef  pechod.  Yn  y  seithfed  bennod  o'r  epistol 
at  y  Rhufeiniaid,  cyfeiria  gyda  golwg  ar  ddrwg  at  ddwy  ddeddf,  neu  yr 
un  ddeddf  mewn  dwy  o  wahanol  gysylltiadau,  sef  deddf  pechod  a  deddf 
yr  aelodau.  Y  mae  y  naill  o'r  deddfau  hyn  ar  ran  y  pechadur  yn  wrth- 
ddrychol  (objectm),  a'r  llall  yn  dumewnol  (subjedŵe).  Mae  deddf 
pechod,  y  cyfeirir  ati  yma,  yn  sefyll  yn  wrthgyferbyniol  i  ddeddf 
Duw ;  y  deddfau  hyn  sydd  yn  rhoddi  gallu,  ac  y  maent  yn  sefyll  yn  y 
gwrthddrychol.  Ond  y  mae  y  ddeddf  arall  y  sonia  am  dani  yn  y  para- 
graff  dan  sylw  yn  wrthgyferbyniol  ganddo  i  ddeddf  y  meddwl ;  ac  y 
mae  y  ddwy  yma  yn  fewnol,  ac  yn  adlewyrchiad  o'r  ddwy  arall.  Mae 
y  ddeddf  arall  hon  sydd  yn  yr  aelodau — nid  yn  y  dyn  oddimewn — yn 
gwrthryf ela  yn  erbyn  deddf  y  meddwl,  ac  yn  caethiwo  i  ddeddf  pechod, 
yr  hon  eto  sydd  yn  yr  aelodau,  neu  yn  y  cnawd.  Ond  er  fod  yr 
apostol  yn  ddiammheuol  yn  cyfeirio  yma  at  ddwy  ddeddf  wahanol 
yn  eu  dull  o  weithredu,  eto  yr  un  ydynt  yn  eu  natur,  a'r  un  hefyd  yn 
amcan  a  therfyn  eu  gweithrediadau :  un  ddeddf  pechod  a  marwolaeth 
ydy w  y  ddwy. 

Arweinia  ymdriniaeth  â  mater  fel  hwn  ni  yn  naturiol  yn  ol  at  y  dir- 
gelwch  aruthrol  o  darddiad  neu  ddechreuad  pechod.     Ond  nid  oes 

T    2 


896  MDDF   PSCHOD  A  HARWOLASTH. 

genym  wrth  gyfeirio  at  y  mater  hwn  ond  gofyn  drachefn  y  gofyniadiu 
a  ofynwyd  lawer  gwaith  o'r  blaen,  y  rhai  nad  ydynt  wedi  en  hateb,  ac 
na  atebir  mo  honynt,  mae  yn  dra  thebyg,  gan  neb  yn  y  f  achedd  hon. 
Yn  mhwy  y  dechreuodd — pa  fodd — paham — pa  bryd — pa  fodd  y  mae 
ei  fodolaeth  yn  gyson  âg  ewyllys,  gallu,  doethineb,  a  gwybodaeth 
anfeidrol  Dnw  î  &<$.,  &c. 

Dyna  ofyniadan  ag  y  mae  pawb  ag  sydd  wedi  byw  ychydig  yn  myd 
y  meddwl  yn  methn  peidio  en  gofyn  ar  brydiau.  Ond  er  eu  bod  yn 
hawdd  i'w  gofyn,  y  maent  wedi  profi  eu  hunain  yn  rhyw  anhawdd  i'w 
hateb  gan  neb  hyd  yma.  Cynnygir  amryw  ddamcaniaethau  ar  y 
mater;  ond  damcaniaethan  ydynt  Tri  pheth  yn  nnig  sydd  ddiam- 
mheuol  mewn  perthynat  i  ddyfodiad  pechod :  gwirfoddolrwydd  hollol, 
rhagwybodaeth  berffaith  yn  Nuw,  a  hanfodiad  pechod. 

Mae  dyfodiad  pechod  i  fod,  neu  darddiad  drwg,  yn  debyg  i'r  hyn  y 
mae  tarddiad  yr  afon  Nilus  wedi  bod  drwy  yr  oesau  hyd  yn  ddiweddar. 
Wedi  dilyn  yr  afon  hono  trwy  ddyrysni  ac  anialwch  i  bellderaa 
anadnabyddus  o'r  blaen,  y  mae  y  teithiwr  anturiaethns  yn  tybied  ei 
f od  o'r  diwedd  wedi  dyfod  o  hyd  i'w  tharddiad ;  ond  erbyn  archwilio, 
caiff  ar  ddeall,  er  ei  siomiant,  nad  ydyw  yr  hyn  a  dybiai  yn  fiynnon 
ond  Uyn  y  rhed  yr  afon  trwyddo,  ac  nid  ei  ffynnon  darddiadol;  yr 
oedd  yr  afon  yn  myned  yn  ol  gwedyn  i'r  anialwch  a'r  mynyddoedd. 
Felly  y  bu  yr  archwilwyr  ar  hyd  yr  oesau,  yn  lle  cael  hyd  i'w  dech- 
reuad,  canf od  yn  unig  rhyw  gongl  drof a  yn  ei  llif  yr  oeddent,  y  naül 
ar  ol  y  llail ;  elai  hi  yn  ol  wrth  draed  rhyw  res  o  fynyddoedd  yn  uwch 
i  fyny,  drwy  gorsydd  anfesurol  yn  mhellach  ac  yu  mhellach.  Yn 
gyfielyb  am  darddiad  pechod.  Y  mae  un  yn  cynnyg  ei  theory,  ac  yn 
tybied  yn  siwr  ei  fod  wedi  dyfod  o  hyd  i  darddiad  yr  afon.  Ond 
erbyn  chwilio,  nid  yw  hono  yn  myned  ymhellach  na  rhyw  drofa  yn 
ngwely  yr  afon ;  ä  hi  yn  ol  i'r  anialwch.  Daw  y  Uall  ymlaen  i  ddadl- 
eu  ei  fod  ef,  yn  sicr,  wedi  myned  yn  ol  at  y  fiynnon  gyntaf,  tarddiad 
yr  afon.  Ond  erbyn  hyny  y  mae  rhyw  un  arall  yn  dyfod  ymlaen,  ac 
yn  dangos  nad  oedd  ei  ddamcaniaeth  yntau  yn  ddim  ond  rhyw  lyn 
y  rheda  y  dyfroedd  hyn  drwyddo,  a  bod  yr  afon  y  chwilir  am  ei 
tharddiad  jn  rhedeg  i  lawr  o'r  pellder  draw,  yn  uwch,  heibio  traed  y 
mynyddoedd  tywyll,  a  thrwy  gorsydd  ac  anialwch  anfesuroL  Dywed 
un  dosbarth  mai  rhyddid  yr  ewyllys  greadigol  yw  tarddle  yr  afon. 
Nage,  medd  dosbarth  arall,  canys  nid  oes  un  ewyllys  ond  yr  eiddo  Duw 
yn  rhydd,  yn  ystyr  briodol  y  gair ;  y  mae  yn  rhaid  ei  bod  yn  tarddu  o 
ryw  angenrheidrwydd  tu  cefn  i  hyny.  Os  dilynir  rhediad  yr  afon  yn 
ol  i  Eden,  at  ein  rhieni  cyntaf,  gwelir  ei  bod  yn  myned  yn  ol,  ac  yn 
rhedeg  o  wlad  uwch.  Nid  oedd  gwrthryfel  Éden  ond  toriad  allan  o 
newydd  ar  wrthryfel  cynt  y  nefoedd.  A  phan  awn  yn  ol  at  hwnw,  y 
mae  yn  anhawdd  meddwl  nad  oes  rhyw  gymhelliad  iddo  yntaa 
drachefn  ymhellach  yn  ol  yn  rhywle,  neu  mewn  rhywbeth  pellach 
wedyn.  A  hyd  yma  y  medrwn  ni  fyned,  a  dim  ymhellach ;  ac  nid  oes 
genym  ond  gadael  yr  af on  yn  ymddolenu  o'r  ty wyllwch  tu  draw  i  bob 
terfyngylch  y  medrwn  ni  feddwl  am  dano.  Mae  deddf  pechod,  o  ran 
ei  tharddiad  a'i  hachos,  jn  ymgolli  yn  ol,  rhywle  tua  mynyddoedd 
tywyll  y  dechreuad,  a  thragywyddoldeb  tu  hwnt  i  hyny ;  a'r  mniau 
meinion  a  dirgeledig  yna  a  gysylltant  yr  ewyllys  a'r  awdurdod 
ddwyfol  âg  ewylly8  a  rhyddid  y  creadur. 


bJBDDfr   PECHOD   A  MABWOLABTH  2Ò7 

Geilir  olrhain  pob  deddf,  ond  ddeddf  pechod,  yn  ol  i  Dduw  ei  hun 
fel  ei  ffynnon.  Mae  yr  holl  ddeddfau  eraill  fel  cadwen  ddolenog  yn 
gafael  y  naill  yn  y  Uall,  a'r  ddolen  gyntaf  yn  gafael  yn  ngorsedd  y 
Goruchaf  ei  hun.  Ond  am  ddeddf  pechod,  nis  gwyddom  ni  i  ba  le 
i'w  holrhain.  Os  ydyw  yn  gadwen,  ac  amryw  ddolenau  yn  perthyn 
iddi,  a'r  naill  ddolen  yn  gysylltiedig  â'r  llall,  ac  yn  rhedeg  y  naill  i'r 
llall;  ac  os  gallwn  ganfod  rhywbeth  o'r  dolenau  hyn,  a'u  gweled  yn 
gafael  yn  eu  gilydd,  nis  gallwn  mewn  un  modd  weled  y  ddolen  gyntaf, 
na  deaÙ  o  gwbl  ymha  beth  y  gafaela  hono.  Mae'r  hwn  a  geisia  gael 
gafael  ar  yr  achos  cyntaf  o'r  ddeddf  ryfedd  hon,  yn  teimlo  yr  un  ìath 
ag  y  darlunia  y  bardd  Lladinaidd,  Virgil,  ei  wron  fu  yn  ceisio  gafael 
mewn  drychiolaeth.  Yr  oedd  ^Eneas  yn  gweled  lledrith  o  Creüsa  ei 
briod,  ar  ol  iddo  ei  cholli : — 

Haec  ubi  dicta  dedit,  lacrymantem  et  mnlta  yolentem 
Dicere  deseruit,  tenuesane  recepit  in  auras. 
Ter  conatnr  ibi  collo  dare  bracbia  circnm  : 
Ter  frustra  comprens*  manuB  effugit  imago, 
Par  leyibns  yentts  volucrique  simfllima  somoo. 

"  Wedi  iddo  ddywedyd  hyn,  gadawodd  fi  yn  wylo,  ac  yn  hiraethu  am 
lawer  o  ymddyddan,  a  diflanodd  i'r  awyr  wag.  Yna  tair  gwaith  y 
gwnawn  ymgais  i  wasgu  fy  mreichiau  o  amgylch  ei  gwddf;  a  thair 
gwaith  yn  ofer :  diangai  y  lledrith  o'm  breichiau,  f ol  yr  awel  ysgafn, 
neu  yn  hytrach  breuddwyd  ymadawedig."  Yr  un  modd  y  gellir 
dyweyd  am  darddiad  pechod.  Mae  y  meddwl  dynol — ac  yn  neillduol 
y  meddyliau  mwyaf  galluog  ac  ymchwilgar — wedi  bod  yn  ceisio  gafael 
mewn  rhywbeth,  a  thybient  wrth  yr  amlinelliad  eu  bod  wedi  cael  o 
hyd  i'r  hyn  yr  ymofynent  am  dano.  Ond  wrth  geisio  cymeryd  gafael 
ynddo — ceisio  ei  gael  i'w  breichiau  megys — yn  gorfod  gweled  nad  oedd 
ond  drychiolaeth  wedi  y  cwbl,  cysgod,  neu  ddim  hwyrach,  yn  y 
diwedd.  Teimla  y  meddwl  rai  prydiau  ei  fod  wedi  dyfod  o  hyd  i'r 
ddolen  gyntaf  yn  y  gadwen  yma  o  farwolaeth,  y  ddolen  sydd  yn 
ddechreu  i'r  hoíl  ddolenau  eraill.  Ond  wedi  edrych  yn  fanylach,  ac 
ymwthio  ymhellach  yn  oi,  y  mae  yn  canfod  fod  rhyw  ddolen  yn  eisieu 
wedi  y  cwbl,  a  bod  hono  yn  ymguddio  yn  y  niwl  a'r  caddug  annhreidd- 
iadwy.  Ond  ofer  ydyw  ceisio  myned  ymlaen  yn  y  wedd  yma,  o 
herwydd  y  mae  un  peth  yn  amlwg,  sef  na  all  dyn  ddyfeisio  unrhyw 
ddamcaniaeth  a  wna  i  wirf oddolrwydd  hollol  Duw  gydgordio  â'r  ffaith  o 
fodolaeth  drwg  moesol  yn  y  greadigaeth.  A  rhaid  i  ni,  mae  yn  dra 
thebyg,  tra  yn  y  byd  hwn,  ymgymmodi  goreu  medrom  â  sefyllfa  o 
anwybodaeth  mewn  perthynas  i  ddirgelwch  tarddiad  anwiredd. 

Bellach  ni  a  ymofynwn,  ymlaenaf,  ymha  ystyT  heu  ystyriaethau  y 
eellir  golygu  pechod  yn  ddeddf?  Ac  y  mae  yn  ymddangos  wrth 
feddwl  am  ryw  bethau  perthynol  i'r  mater  hwn,  fel  yr  ydys  wedi 
dangos  yn  barod,  mai  ein  gwybodaeth  ddiogelaf  yw  gwyhod  nad  ydym 
yn  gwybod  dim  yn  berffaith  gyda  golwg  arno,  ac  mai  ein  hyawdledd 
goreu  mewn  perthynas  iddo  yw  dystawrwydd.  Eto,  o  gyfeiriad 
arallf  y  mae  yn  ymddangos  y  gallwn  wybod  rhyw  bethau  mewn 
perthynas  i'r  pwnc  hwn,  a'i  bod  yn  ddyledswydd  arnom  chwilio  i 
mewn  iddo,  a  thraethu  cynnyrch  ein  hymchwiliad  er  budd  i  eraill^ 


298  DEDDF   PEOHOD  A   MABWOLABTÖ. 

ac  at  hyny,  yn  ol  y  gallu  a'r  ddoethineb  a  roed  i  ni,  yr  amcanwn  yn  yr 
ysgrif  hon. 

Dywed  yr  enwog  Hooker : — "Deddf  ydyw  yr  hyn  sydd  yn  cyfraira  i 
bob  peth  ei  rywogaeth,  yn  Uywodraethu  grym  a  gallu,  ac  yn  trefntt 
ffurf  a  therfynau  ei  weithrediad.  Felly  niô  gellir  cyrhaedd  tmrhyw 
amcan  penodol  trwy  unrhyw  weithrediadan  neillduol,  oddieithr  fod  y 
gweithrediadau  hyny  yn  ol  rheol ;  hyny  y w,  yn  cael  eu  dwyn  ymlaen, 
a'u  gwneyd  yn  gymhwys,  ac  yn  gydgordiol  â'r  amcan  mewn  golwg, 
trwy  ryw  ddeddf,  rheol,  neu  ganon,  cymhwys  i  natur  y  cyfryw  amcan." 
Ond  anhawdd  ydyw  penderfynu  ymha  ystyr,  ac  i  ba  raddau,  yn  ol  y 
darnodiad  uchod  o  ddeddf,  y  gellir  edrych  ar  bechod  felly.  Mae  yn 
amlwg,  pa  fodd  bynag,  mai  mewn  rhyw  ystyr  neillduol  a  chyfyng  y 
mae  i  ni  gymeryd  y  gair  deddf  pan  ei  defnyddir  mewn  cysylltiad 
â  phechod,  yn  gymaint  ag  mai  anghyfraith — yn  ol  darnodiad  dwyfol 
ysbrydoliaeth  o'r  gair,  rhywbeth  croes  a  gwrthwyneb  i  bob  deddf 
reolaidd,  pob  deddf  sydd  yn  ffynnonellu  yn  Nuw — ydyw  pechod,  yn  ei 
natur  a'i  hanfod,  yn  gystai  â'i  weithrediadau.  Anhawdd  ydyw  gwybod 
yn  iawn  pa  beth  na  pha  fodd  i  ddyweyd  ar  y  mater  hwn ;  nid  yn  unig 
am  ei  fod  yn  cynnwys  cymaint  o  ddirgelwch  a  mawredd,  ond  hefyd  am 
ei  f od  mor  ddyeithr  ac  annaturiol ;  mawredd  a  dirgelwch  pechod 
ydyw, — yr  hyn,  fel  pethau  eraill,  nas  gellir  ei  esbonio  yn  briodoL  Y 
mae  dirgelwch  a  mawredd  anfeidrol  yn  Nuw.  Ond  y  mae  dirgel- 
wch  a  mawredd  Duw  dan  y  deddfau  perffeithiaf,  er  eu  bod  uwch- 
law  i  ni  allu  eu  hamgyffred;  dirgelwch  a  mawredd  Duw  ydynt 
Eithr  am  fawredd  a  dirgelwch  pechod,  er  ei  fod  mewn  rhyw  ystyr  yn 
cael  ei  fesur  â'r  eiddo  Duw,  eto  y  mae  yn  hollol  groes  a  gwrthwyneb  i 
bobpeth  yn  Nuw;  mawredd  a  dirgelwch  annhrem  a  dyryswch  ydyw; 
mawredd  a  dirgelwch  anwiredd.  Gellid  meddwl  fod  rhyw  hyd  a  Üed, 
uchder  a  dyfnder  of nadwy  ac  anf eidrol,  yn  perthyn  i'w  f awredd ;  ond 
nid  hyd  a  lled,  uchder  a  dyfnder,  a  fesurìr  yn  briodol  gan  ddim 
arall ;  pechod  ydy w — rhywbeth  nas  gellir  yn  iawn  ei  osod  o  dan  un 
ddeddf,  na'i  brofi  yn  briodol  wrth  unrhyw  egwyddorion;  y  mae  yn 
anghyfraith  perffaith  a  holloL 

Eto,  er  hyn  oll,  y  mae  yn  rhaid  f od  rhy w  ystyr  cyrhaeddadwy  i  ni  yn 
yr  ymadrodd  deddf  pechod,  neu  ddeddf  marwolaeth,  a  bod  yr  ystyr 
hyny  yn  fanteisiol  i  ni  weled  drygau  pechod  a  pherygl  marwolaeÓL 
Ein  hamcan  ni  yn  yr  ysgrif  hon  ydy w  ceisio  dyfod  o  hyd  i'r  ystyr  hyny, 
a'i  egluro  i'r  perwyl  uchod. 

Hwyrach  mai  un  rheswm  am  f od  pechod  yn  ddeddf  yw,  am  ei  fod  yn 
beth,  ac  nid  yn  ddiffyg  o  beth,  a'r  peth  hwnw  yn  gweithredu  gyda  grym 
ac  awdurdod  deddf.  Nid  ydym  heb  wybod  fod  rhai,  er  ceisio  cyfrif  am 
achos  a  tharddiad  pechod,  yn  dal  mai  nid  unrhyw  beth  ydyw,  ond 
negyddiaeth.  Ond  ymddengys  fod  y  nifer  liosocaf  a'r  dosbarth  uchaf  o 
feddylwyr  yn  dal  y  golygiad  arall,  sef  ei  fod  yn  rhywbeth  gwirioneddoL 
Ac  y  mae  yn  anhawdd  gwybod  pa  f odd  y  gall  neb  ystyriol  beidio  teimlo 
ei  f od  yn  gymaint  o  sylwedd  ag  ydyw  daioni,  ac  mai  hyn  ydyw  tystíol- 
aeth  y  gallu  moesol  sydd  meẃn  dyn  gyda  golwg  arno.  Feily,  heb 
fyned  ar  ol  y  cwestiwn  ýna  ymhellach,  yr  ydym  yn  tybied  mai  nn 
rheswm  am  alw  pechod  yn  ddeddf  ydyw  am  ei  fod  yn  allu  gwirion- 
eddol,  yn  gweithredu  gyda  nerth  a  chysondeb. 

Mae  egwyddor   wirioneddol  daioni  moesol  yn  gynnwysedig  mewn 


DEJDdNT   PBOHOD   i.   MARWOLABTH. 

eariad  Ät  Dduw ;  mae  hyn  yn  ddeddf .  Ao  fel  y  mae  pechod  yn  wrth- 
wyoeb  i  ddaioni,  rhaid  fod  egwyddor  hanfodol  pechod  yn  gynnwysedig 
mewn  cilio  oddiwrth  Dduw,  a'i  gasâu  ef  a'i  bethau,  a  boa  hyn  hefyd 
yn  ddeddf,  ond  mai  deddf  pechod  ydyw.  Nid  yn  unig  y  mae  pechod 
yn  ddifiyg  cariad  at  Dduw,  ond  y  mae  gyda  y  nacâd  hwn  o'r  berthynas 
briodol  rhwng  dyn  a  Duw,  ac  yn  gysyUtiedig  uniongyrchol  âg  ef,  hon- 
iad  o  gau  berthynas. ,  Ehaid  i  anghrediniaeth,  ys  dywedodd  un,  gael 
rhyw  ofergoel  o  ryw  natur,  er  boddhâd  i'r  anghrediniaeth  gwrthwyn- 
ebol  i  gredu  yn  Nuw,  pe  na  fuasai  ddim  amgen  na'i  ddeall  holl- 
ddigonol  ac  anghrediniol  ei  hun.  Mae  ymadawiad  yr  egwyddor  o 
fywyd  sanctaidd  yn  gysylltiedig  uniongyrchol  â  dyfodiad  i  mewn 
egwyddor  o  fywyd  gwrthwynebol  i  Dduw  a  sancteiddrwydd ;  mae  hyn 
yn  ddeddf  natur  pechod.  Pan  ddiorsedda  pechadur  y  Duw  byw,  y 
mae  yn  ddeddf  anghenrheidiol  iddo  orseddu  yr  eilun  marw  yn  ei  le. 
Yr  hwn  nid  yw  gyda  Duw  a  Christ,  y  mae  yn  rhwym  o  fod  yn  eu 
herbyn.  Pan  y  mae  y  pechadur  yn  peidio  caru  Duw,  y  mae  yn  ddeddf 
natur  y  weithred  hono  i  gasâu  y  Oreawdwr,  a  charu  y  creadur  yn  ei 
le  ef  . 

Eto,  gelwir  pechod  yn  ddeddf  am  fod  pechod,  fel  pob  deddf  mewn 
natur,  yn  egwyddor  weithredol,  yn  achos  o  effeithiau  neillduól,  ac  yn 
dwyn  aUan  symudiadau  neillduol  yn  y  pechadur  sydd  dan  ei  lywodr- 
aeth.  Mae  y  dueddfryd  hon  sydd  yn  natur  y  pechadur  yn  cael  ei  alw 
yn  ddeddf,  yr  un  modd  ag  y  mae  gweithrediadau  dysgyrchiant  a  thry- 
dan  yn  cael  eu  galw  yn  ddeddfau.  Gelwir  gweithrediadau  y  galluoedd 
yna  mewn  natur  yn  ddeddfau,  am  eu  bod  yn  dirgymhell  y  gwrth- 
ddrychau  y  gweithredant  arnynt  i  ryw  gyfeiriad  neillduol.  Felly 
peehod,  y  mae  yn  allu  ag  sydd  yn  dirgymhell  y  pechadur  i  gyfeiriad 
drwg  a  phechadurus,  a  hyny  gyda  chysondeb  a  nerth.  Ac  yn  wir  y 
mae  y  gallu  a'r  priodoldeb  o  nerth  symudol  yn  cael  ei  briodoli  yn 
weithredol  iddo  gan  yr  apostol  Paul,  pan  yn  ei  ddesgrifio  yn  gwrth- 
ryfela  yn  erbyn  deddf  y  meddwl,  ac  yn  caethiwo  i  ddeddf  pechod,  yr 
hon  sydd  yn  yr  aelodau.  Y  mae  felly  yn  allu  sydd  yn  ceisio  yn 
ddibaid  i  sefydlu  ei  lywodraeth  ar  y  rhai  hyny  y  ceisia  eu  çaethiwo  a'u 
dwyn  dan  ei  awdurdod.  Felly,  pan  elwir  pechod  yn  gyfraith  neu 
ddeddf ,  golygir  fod  dadblygiad  y  drwg  yn  rhywbeth  o  leiaf  yn  gyffelyb 
i  ddadblygiad  y  da,  a  bod  yn  ei  natur  i  fyned  ymlaen  yn  barhaus,  ac 
argymheü  ei  hun  gyda  nerth  ofnadwy,  a  hyny  am  byth,  oni  waredir 
oddiwrtho.     Y  mae  yn  ddeddf  pechod. 

Mae  dadblygiad  pechod  fel  deddf,  a'i  waith  fel  egwyddor  o  ddrwg 
yn  ei  argymheU  ar  y  rhai  sydd  dan  ei  awdurdod,  yn  cael  ei  osod  allan 
gan  yr  apostol  yn  y  bennod  gyntaf  o'r  epistol  at  y  Rhufeiniaid.  Yn  y 
bennod  hono,  ar  ol  cymeryd  yn  ganiataol  fod  rhyw  ogwydd  naturiol  yn 
ysbryd  dyn  tuag  at  Dduw,  dengys  mai  syrthiad  dyn  ymaith  oddi- 
WTth  ei  Wneuthurwr  yvr  hanfod  ei  gwjrmp  :  peidio  anrhydeddu  a  bod 
yn  ddiolchgar  i  Dduw — newid  gogoniant  yr  anllygredig  Dduw  i  lun 
dyn  Uygredig  ac  anifeiliaid  direswm  —  newid  gwirionedd  Duw  yn 
gelwydd,  ac  addoli  y  creadur  yn  Ue  y  Creawdwr ;  syrthio  yn  y  pethau 
hyn  yw  syrthio  mawr  yr  hil  ddynoL  Nid  ydoedd  eu  cwympiadau  i'r 
dtygau  moesol  gwaradwyddus  y  cyfeirir  atynt  ond  cynnyrch  naturiol  y 
pechod  gwreiddioi  o  ymadael  à  Duw  a'i  ddirmygu  ef ;  ffrwyth  angen- 


800  DBDDF  PEOHOD  A   MABWOLABTB, 

rheidiol  a  naturiol  yn  tyf u  ar  y  pren  hwn ;  y  drygau  moesol  yma  yw 
deddf  natur  y  pechod  o  adael  a  chasâu  Duw.  Wedi  i  ddyn  adael  Duw 
unwaith,  dìsgyna — os  na  bydd  i  rywbeth  ei  attal — yn  ngrym  deddí 
pechod  o  ris  i  ris,  i  ddyfnderoedd  llygredigaethau  a  phechodau,  mor 
naturiol  ac  angenrheidiol  ag  y  treigla  y  gareg  yn  ngrym  deddf 
dysgyrchiant  oddiar  goryn  y  mynydd  i  lawr  i'r  dyŵyn.  A  dyma,  yn 
un  peth,  a  ddengys  yr  apostol  yn  yr  adnodau  ý  cyfeiriwn  atyni.  Mae 
yn  gosod  allan  fod  yr  hyn  a  wna  ddyn  yn  uwch  na'r  anifail — ei  rydd 
ewyllys,  a'i  allu  i  adfyfyrio  a  thynu  casgliadau — trwy  ei  gamddefn- 
yddio,  wedi  ei  ddarostwng  yn  îs  na'r  anifail,  a  gŵyrdroi  tueddiadau 
naturiol  ei  gyfansoddiad  i  dueddiadau  annaturiol  a  phechadurus ;  a  bod 
hyn  yn  myned  ymlaen  gyda  chysondeb  a  nerth  rhyw  ddeddf,  yr  hon 
ydy w  deddf  pechod  a  marwolaeth.  Mae  yn  natur  y  da  i  fyned  ar  gyn- 
nydd,  ac  argymhell  ei  hun  am  byth ;  d/ma  ddeddf  y  da.  Yr  un  modd 
am  y  drwg,  y  mae  yn  ei  natur  yntau  i  fyned  ar  gynnydd  ac  argymhell 
ei  hun  am  byth,  os  caiff  ei  ffordd ;  mae  hyn  yn  ddeddf  ei  natur  yntau. 

Y  mae  yn  ymddangos  fod  pechod  yn  ddeddf  hefyd,  beth  bynag  ar 
ran  dyn,  nid  yn  unig  fel  egwyddor  ddrwg  yn  ei  hargymhell  ei  hun 
arno,  ond  hefyd  fel  egwyddor  ddrwg  yn  cael  ei  harosod  a'i  hargymhell 
gan  ddylanwad  y  tu  allan  iddo  ef  ei  hun ;  mae  yn  ddeddf  ag  y  mae  a 
fyno  dyn  â  hi,  fel  y  mae  yn  bechadur,  oddiallan  iddo,  neu  yn  y  gwrth- 
ddrychol.  Meddylia  rhai  nad  ydym  i  ystyried  pechod  yn  ddeddf  wedi 
ei  harosod  gan  allu  uwch  ar  îs,  fel  y  mae  y  ddeddf  foesol  wedi  ei  gosod 
gan  Dduw  ar  ddynion  ac  angelion,  neu  fel  y  mae  brenin  yn  gosod 
deddfau  ar  ei  ddeiliaid ;  ac  nad  ydym  i  edrych  ar  bechod  yn  ddeddf, 
ond  fel  y  mae  yn  ddrwg  yn  gweithredu  gyda  nerth  a  chysondeb  yn  y 
pechadur  ei  hun.  Dichon  mai  dyma  y  syniad  uniawn  ar  hyn,  yn  ystyr 
mwyaf  cyffredin  a  phriodol  y  ddau  ddosbarth  hyn  o  ddeddfau.  Ond 
mewn  ystyr  gyfyng  a  neillduol  eto,  y  mae  yn  ymddangos,  yn  ol 
tystiolaeth  Gair  Duw  ac  ymwybyddiaeth  y  meddwl  dynol,  fod  pechod 
yn  ddeddf  osodedig  ar  ddyn. 

Mae  y  byd  hwn,  y  sonia  y  Bibl  yn  aml  am  dano,  yn  fath  o  deyrnas ; 
teyrnas  Satan,  neu  deyrnas  y  tywyllwch  y w  y  deyrnas  hon ;  a  deddf 
fawr  y  deyrnas  yw  pechod  a  marwolaeth.  Gelwir  y  diafol  yn  ddaw, 
neu  yn  f renin  y  byd  hwn,  ac  yn  dy wysog  llywodraeth  yr  awyr ;  a  sonir 
hefyd  am  orseddfainc  Satan,  a  bod  nerth  marwolaeth  ganddo,  &c 
"  Yr  hwn  a'n  gwaredodd  ni,"  medd  yr  apostol  Paul,  "  o  feddiant  y 
tywyllwch,  ac  a'n  symudodd  i  deyrnas  ei  anwyl  Fab."  Mae  jt  hyn  a 
ddywedir  yma  am  waredigaeth  y  saint,  yn  cynnwys  mwy  na'u  bod 
wedi  eu  gwaredu  oddiwrth  lywodraeth  pechod  ynddynt  hwy  eu  han- 
ain;  y  mae  yn  cynnwys  hefyd  eu  bod  wedi  eu  gwaredu  odditan 
lywodraeth  y  diafol  a'i  angelion,  fel  y  mae  ef  a'i  alluoedd  yn  wrthgyfer- 
byniol  a  gwrthwynebol  i  deyrnäs  anwyl  Fab  Duw.  A  dywed  yr  un 
apostol  yn  ei  lythyr  at  yr  Ephesiaid, — "  Oblegid  nid  yw  ein  hymdrech 
ni  yn  erbyn  gwaed  a  chnawd,  ond  yn  erbyn  tywysogaethau,  yn  erbyn 
awdurdodau,  ýn  erbyn  bydol  lywiawdwyr  tywyllwch  y  byd  hwn,  yn 
erbyn  drygau  ysbrydol  yn  y  nefolion  leoedd."  Y  mae  hyn  oll  301  dangos 
fod  rhyw  sefydliad  o  ddrygau  y  tu  allan  i  ddyn,  a  bod  yn  perthyn  i'r 
sefydliad  hwn  lywodraeth,  a  gallu,  a  deddfau;  a  bod  dyn  ar  y 
ddaear  dan  lywodraeth  deddfau  a  gallu  y  deyrnaa  hoù  o  ddrwg,  hyd 


DEDDIT  PBOfíOD  A   MaBWOLAETä.  80Ì 

oni  waredir  ef  trwy  yr  efengyl ;  ac  hyd  yn  nod  ar  ol  cael  ei  waredu 
oddiwrth  lywodraeth  y  gallu  hwn,  ei  fod,  tra  ar  y  ddaear,  mewn  perygl 
bob  awr  oddiwrth  ei  ddylanwad  :  y  mae  yn  ddeddf  yn  yr  aelodau  ynddo, 
pan  wedi  ei  diorseddu  o'i  galon,  ac  yn  ei  rwystro  i  wneyd  y  da  a 
ewyllysia  ei  gyflawni.  Ac  felly,  y  mae  pechod  yn  ddeddf  ar  ran  y 
pechadur  am  ei  fod  yn  allu  neu  ddylanwad  er  drwg  wedi  ei  arosod 
arno  gan  y  diafol,  fel  brenin  teyrnas  pechod. 

Ymddengys  fod  dau  beth  yn  hanfodol  i  bob  deddf ;  sef  awdurdod, 
a  graddau  mwy  neu  lai  o  anghyfnewidioldeb.  Y  mae  y  ddau  beth  hyn 
i'w  gweled  yn  neddf  pechod  yn  y  cysylltiadau  dan  sylw.  Nid'  yn  unig 
j  mae  yn  natur  pechod  fel  egwyddor  i  bara  ymlaen  er  drwg,  ond  y  mae 
yn.natur  y  Uywodraeth  yma  ei  gynnal  ymlaen,  ac  y  mae  awdurdod — 
awdurdod  gorsedd,  brenin  a  theyrnas — y  tu  cefn  iddo,  i'w  gynnal  a'i 
argymhell.  Y  mae  holl  rym  a  nerth  teyrnas  Satan  301  nerth  i  ddeddf 
pechod.  Ië,  y  mae  grym  ac  awdurdod  gorsedd  Duw,  mewn  rhy w 
ystyr,  yn  nerth  ac  awdurdod  y  tu  cef n  i  ddeddf  pechod.  Y  mae  felly, 
fel  y  mae  pechod  yn  gosb  yn  llywodraeth  Duw,  ac  yn  yr  un  ystyr  ag  y 
mae  nerth  marwolaeth  gan  y  diafol.  Mae  y  gyfraith  yn  rym  pechod. 
"  Colyn  angeu  yw  pechod,  a  grym  pechod  yw  y  gyfraith."  Eglur  ydyw 
nas  gall  y  Gorûchaf  fod  yn  achos  o  nac  yn  blaid  i  bechod  mewn  un 
modd.  Eto,  wedi  i  bechod  ddyfod  i  mewn  i'w  lywodraeth,  y  mae  yn 
rhwym  o  fod  dan  ei  awdurdod,  ac  yn  cael  ei  lywodraethu  ganddo  i'w 
amcanion  a'i  ogoniant  ei  hun.  Ac  yn  yr  ystyr  yma,  y  mae  uerth  gor- 
aedd  Duw  yn  nerth  marwolaeth  yn  neddf  pechod.  Felly  gan  hyny  y 
mae  pechod  yn  ddeddf,  nid  yn  unig  fel  y  mae  yn  egwyddor  lywodr- 
aethol  o  fewn  y  dyn,  ond  y  mae  hefyd  yn  ddeddf  fel  y  mae  yn 
ddylanwad  lly wodraethol  y  tu  allan  iddo  :  y  mae  dyn,  tra  dan  lywodr- 
aeth  pechod,  yn  rhodio  yn  ol  helynt  y  byd  hwn,  ac  yn  ol  tywysóg 
lly wodraeth  yr  awyr,  yn  gystal  a  than  ddylanwad  yr  ysbryd  sydd  yn 
gweithio  yn  mhlant  anufudd-dod. 

Ond  er  ceisio  rhoddi  eglurhâd  pellach  ar  bechod  fel  deddf,  edrychwn 
arni  fel  y  gosodir  hi  allan  gan  yr  apostol  Paul  yn  wrthgyferbyniol  i'r 
efengyl,  neu  "ddeddf  ysbryd  y  bywyd  yn  Nghrist  Iesu."  Y  mae  tri 
pheth  i'w  canfod  yn  y  geiriau  y  cyfeirir  atynt,  mewn  perthynas  i'r 
efengyl  f el  deddf.  Yn  gyntaf,  deddf  yn  Nghrist  Iesu  ydy w ;  yn  nesaf, 
deddf  rhyddid  ydy w ;  ac  yn  olaf,  deddf  bywyd,  neu  ddeddf  ysbryd  y 
bywyd  ydyw.  Ac  yn  awr,  gallwn  ganfod  tri  pheth  hefyd  yn  neddf 
pechod,  yn  wrthgyferbyniol  a  gwrthwynebol  i'r  tri  pheth  a  nod- 
wyd  yn  yr  efengyl  fel  deddf;  Yn  gyntaf,  gallwn  mewn  ystyr 
neillduol  edrych  ar  ddeddf  pechod  fel  deddf  yn  y  diafol;  yn  ail,  fel 
deddf  caethiwed;  ac  yn  olaf,  fel  deddf  marwolaeth. 

Ac  felly,  yn  gyntaf,  edrychwn  ar  ddeddf  pechod  fel  deddf  yn  y 
diafol,  yn  wrthgyferbyniol  a  gwrthwynebol  i'r  efengyl  yr  hon  sydd  yn 
ddeddf  yn  Nghrist  Iesu.  Mae  yr  efengyl  yn  ddeddf  yn  Nghrist — yn 
ei  galon,  ac  felly  yn  anwýl  iawn  ganddp.  Yr  un  modd  y  mae  deddf 
pechod  yn  y  diafol — y  mae  yn  ei  galon,  ac  yn  anwyl  iawn  ganddo. 
Mae  y  gyfraith  hon  o  fewn  ei  galon  ef,  a  dyma  yr  unig  ddeddf  sydd 
anwyl  ganddo, — deddf  pechod.  Ynddo  ef,  ar  ryw  olwg,  y  mae  y 
ddeddt  hon  yn  byw,  symud,  a  bod.  Ymddengys  mai  yn  ngwrês 
llygredd  calon  y  diafol,  mewn  rhyw  fodd,  yr  ymfifurnodd  y  ddeddf 


&08  MDDF  PE0BT0»  A  ÄA»WOXABTB. 

hon,  ac  y  tyfodd  i  fy wyd  *  nerth.  Gellid  meddwl  mai  yn  meddwl  yr 
ysbryd  halogedig  hwn,  mewn  rhyw  fodd  nas  gŵyr  dyn,  y  cyfododd  i 
fod  y  syniad  o  ddeddf  pechod,  ac  yn  ei  lŷs  ef  y  pasiwyd  hi  yn  gyfraith. 
Er  cymaint  o  ddirgelwch  a  thywyllwch  sydd  yn  amgylchu  tardd- 
iad  a  dechreuad  pechod,  rhaid  addef  fod  rhyw  ymadroddion  yn  y 
Bibl  yn  ffafriol  i'r  syniad  mai  yn  y  diafol  a'i  angelion  y  dechreuodd,  er 
nad  oes  un  eglurhâd  yn  cael  ei  roddi  o'r  modd  y  dechrenodd,  na  pha 
fodd  y  mae  ei  fodolaeth  yn  gyson  â  natur  a  Uywodraeth  y  Dtiw  sydd 
yn  anfeidrol  mewn  gallu  ac  awdurdod.  "  Yr  hwn,"  medd  Ioan,  "sydd 
yn  gwneuthur  pechod,  o  ddiafol  y  mae ;  canys  y  mae  y  diaf ol  yn  pechu 
o'r  dechreuad,"  neu  "yn  y  dechreuad."  Nid  yw  yT  apoetol  yn 
dyweyd  dechreuad  pa  beth:  dechreuad  y  greadigaeth,  medd  rhai; 
dechreuad  amser,  medd  eraill ;  ond  y  meddwl  yn  ddiau  yw9  dechreuad 
pechu— ab  initio  rov  peccare — o'r  amser  y  dechreuodd  unrhy w  un  bechu, 
(gwel  Alford  ar  y  geiriau  hyn) ;  ac  fel  hyn  y  mae  ef  yn  terfynu  « 
nodiad  ar  y  rhan  hon  o'r  adnod, — "Ac  ymddengys,  pan  gymharom 
Ioan  viii.  44,  mai  hyn  y w  yr  ystyr  priodol— (sef  y  golygiad  diweddaf  a 
nodwyd  uchod).  Y  mae  efe  bob  amser  wedi  bod  yn  geidwad  (dep(h 
sitary)  megys  i'r  meddwl  ac  i'r  bywyd  o  bechod ;  y  temtiwr  i  bechod ; 
y  ffynnonell  o  ba  un  y  daeth  pechod,  fel  y  mae  Duw  yn  nynnonell  o'r 
non  y  mae  cyfiawnder  wedi  tarddu  allan."  Y  geiriau  ar  hyn  yn  efengyl 
Ioan  ydynt :  "  O'ch  tad  diafol  jt  ydych  chwi,  a  thrachwantau  eich  tad 
a  fynwch  chwi  eu  gwneuthur.  Lleiddiad  dyn  oedd  efe  o'r  dechreuad, 
ac  ni  safodd  yn  y  gwirionedd,  oblegid  nid  oes  gwirionedd  y&ddo  ef ; 
pan  yw  yn  dywedyd  celwydd  o'r  eiddo  ei  hun  y  mao  yn  dywedyd; 
canys  y  mae  yn  gelwyddog,  ac  yn  dad  iddo."  Yn  ol  yr  adnod  ryfedd 
hon  eto,  a  lef arwyd  gan  Fab  Duw,  y  mae  yn  amlwg  f od  gan  y  diafol 
lawer  iawn  i'w  wneyd  jn  neohreuad  pechod,  a  hyny  ar  ran  dyn.  Y 
mae  yn  pechu  o'r  eiddo  ei  hun,  ac  yn  dad  iddo — efe,  rywf odd,  a  rodd- 
odd  f ôd  iddo,  ac  f el  y  cyfry w  y  mae  yn  "  dad  "  i  ddyn  i&ì  pechadur, 
ac  yn  "lleiddiad"  iddo  o'r  dechreuad.  Ac  ar  sail  y  gwirionedd  a 
osodir  allan  am  y  diafol  yn  y  ddwy  adhod  uchod,  gallwn  gyda  graddau 
o  briodoldeb,  yn  ddiau,  edrych  ar  ddeddf  pechod,  yn  ei  pherthynas  â 
dyn,  yn  ddeddf  yn  y  diafol.  Gellir  dy wedyd  mai  deddf  y  diafol  ydyw 
deddf  pechod ;  y  mae  ef  yn  dad  iddi,  f el  y  mae  yn  dad  y  celwydd. 
Mae  ei  orsedd  ef  yn  awdurdod  tu  cefn  iddi;  mae  ei  ddelw  ef  yn 
argraffedig  arni ;  a'i  elyniaeth  ef  yn  ysbryd  y  peth  byw — neu  fe  allai  y 
dylid  dyweyd,  yn  ysbryd  y  peth  marw — ynddi,  er  ei  gyru  ymlaen  am 
byth.  Bywyd — neu  yn  hytrach  eto,  marwolaeth — y  diafol  yw  ei  sail; 
gelyniaeth  y  diafol  yw  ei  sêl;  a  marwolaeth  drag^rwyddol  yr  hwn  y 
mae  yn  ddeddf  iddo  ac  arno,  yw  ei  nod  a'i  hamcan.  Deddf  natur  y 
diaf ol  y w  pechod  eto ;  ie,  deddf  ei  holl  natur  ydyw.  Natûr  y  diafol 
yw  natur  pechod,  a  natur  pechod,  fel  y  mae  yn  ddiafol,  yw  ei  natur 
yntau.  Galon  adamantaidd  y  diafol,  wedi  ei  rhedeg  yn  gadwen,  ydyw 
deddf  pechod  yn  ac  am  y  dyn  sydd  dan  ei  ly  wodraeth.  Ac  felly  deddf 
ysbryd  marwolaeth  yn  y  diafol  ydy W  pechod  ar  ran  dyn,  f el  deiliad  o 
íywodraeth  yr  ysbryd  pechadurus  hwn. 

Edrychwn  ar  y  ddeddf  hon,  ymhellach,  fel  deddf  caethiwed  a 
rhwymau,  yn  wrthgyferbyniol  i  ddeddf  yr  efengyl  f el  deddf  rhyddid  a 
gollyngdod.     Y  mae  yn  natur  pechod  i  ddaroetwng  y  pechadur  yn 


DÌDDF  PECÄOD  ä.  MABWOT^ETBT.  80S 

gaeth  iddo,  mor  fuaii  ag  y  daw  dan  ei  ddylanwad,  a'i  droi  i'w  natu*  ef 
ei  bun.  Dyma  ddeddf  ei  natur  ef.  Cyffelyb  ydyw  pechod  yn  hyn  ì'r 
tân,  wedi  dyfod  i  gyffyrddiad  â'r  defnydd  Uosgadwy ;  y  mae  y  tân  yn 
troi  hwnw  i'w  natur  ei  hun,  tuag  at  ac  wrth  ei  ddinystrio.  Felly 
pechod  a'r  pechadur  sydd  dan  ei  lywodraeth;  nid  cynt  y  daw  i 
gyffyrddiad  âg  ef  nag  y  mae  yn  dechreu  ei  ddarostwng  dan  eì 
ddylanwad,  ac  i  afael  ei  rwymau,  a'i  droi  yn  fwyfwy  i'w  naws  a'i 
natur  ei  hun,  nes  o'r  diwedd  ei  ddinystrio  yn  marwolaeth.  "  Pechod 
hefyd,  pan  orphener,  a  esgor  ar  farwolaeth."  Cyrhaedda  pechod  ei 
amcan  ar  ran  ei  ddeiliaid  trwy  ddwy  ffordd  neillduol;  mae  ganddo 
ddwy  gadwen  arbenig  i  rwymo  y  rhai  sydd  dan  ei  lywodraeth  â  hwynt; 
y  duedd  sydd  ynddo  i  gáledu  y  pechadur  wrth  ymarfer  âg  ef,  a'r 
duedd  sydd  yn  yr  ymarferiad  hwnw  i  greu  mwy  o  awydd  yn  f 
pechadur  am  y  cyflawiíiad  a'r  mwynhâd  o  hono.  Y  rhai  hyn,  gàû 
amlaf,  ydynt  y  ddwy  gadwen  sydd  gan  ddiafol  a  phechöd  i  lusgo  i 
angeu  â  hwynt.  Mae  llawer  yn  ein  gwlad  wedi  clywed  llawer  am  ý 
nodwedd  yma  a  berthyna  i  ddeddf  pechod — y  gallu  sydd  ynddo  i 
galedu  y  galon,  ac  i  greu  awydd  mwy  am  y  mwynhâd  o  hono — ond  heb 
feddwl  f awr  pa  beth  sydd  yn  hynjr,  nac  i  ba  le  y  mae,  a  hyny  gyda 
nerth  a  dylanwad  deddf,  yn  arwain.  A  phan  mae  y  pechadur  yn 
rhwymau  y  cadwynau  hyn,  ac  heb  eu  teimlo  yn  flin  a  dolurus,  nid 
ydyw  ond  prawf  ei  fod  yn  dỳn  iawn  yn  eu  gafaelion,  a'u  bod  wedi 
dechreu  cyrhaedd  eu  hamcan  ar  ei  ran ;  mae  y  rhanau  nesaf  i'r  cad- 
wynau  hyn,  trwch  y  cadwynau  megys,  wedi  marw  eisoes  ynddo,  os 
ydyw  wedi  colli  y  teimlad  o  boen  a  blinder  o'u  herwydd. 

Mae  y  dyn  sydd  wedi  myned  yn  gaethwas  hollol  i  flys  am  y  diodydd 
meddwol  yn  ddarlun  byw  er  dangos  y  nodwedd  gaethiwol  sydd  yn 
neddf  pechod ;  y  mae  felly  nid  yn  unig  gyda  golwg  ar  y  pechod  o 
feddwdod  yn  neillduol,  ond  hefyd  pechod  yn  gyffredinol  fel  deddf 
caethiwed.  Mae  y  dyn  meddw  yn  yfed  er  mwyn  tori  ei  syched ;  ond 
wrth  yfed  er  tori  ei  syched,  y  mae  yn  gwneyd  ei  hun  yn  fwy  sychedig, 
a  hyny  po  fwyaf  a  yfo.  "  Ar  ol  yfed  syched  sydd."  Pelly  dyn  wrtíi 
fynych  ymarfer  â  phechod,  nid  yn  unig  y  mae  yn  myned  yn  galetach  i 
beidio  teimlo  o'i  herwydd,  ond  y  mae  hefyd  o  hyd  yn  myned  ^rn  fwy- 
fwy  sychedig  am  dano.  A  gellid  meddwl  mai  y  peth  tebycaf  ar  y 
ddaear  i  uffern  ydyw  dyn  wedi  myned  yn  gyöiaint  o  garcharor  i'r 
diodydd  tanllyd,  ac  yn  eu  hyfed  i'r  íath  raddau  nes  y  mae  o'r  diwedd 
wedi  myned  i  afaelion  ofnadwy  y  délirmm  tremens, — yn  methu  cael 
dim  i  dori  ei  syched,  yn  myned  yn  wallgof  o  syched,  ac  yn  marw 
gan  dân  anniffoddwy  o  syched.  Ac  y  mae  hyn,  gellid  tybied,  yn 
ddariun  pür  fyw  o  bechod  yn  gyffredinol,  fel  deddf  caethiwed;  mae 
y  pechadur  yn  ei  gafael  o'r  diwedd  yn  myned  ar  dân  o  syched  am 
bechod,  ac  yn  marw  mewn  gwallgofrwydd  tragywyddol  dan  ei  awd- 
urdocL 

Mae  deddf  pechod  eto,  fel  deddf  caethiwed,  yn  gyffelyb  i'r  tân  yn 
twymno  jrr  haiarn,  ac  yn  ei  droi  i'w  naws  ei  hun.  Ar  y  dechreu  rhaid 
am  gryn  nerth  yn  ngwres  tân  er  twymno  a  chochi  yr  haiarn.  Ond  fel 
yr  ä  yr  haiarn  o  radd  i  radd  yn  boethach,  y  mae  llai  o  dân  yn  ateb  y 
dyben — y  mae  yr  haiarn  ei  hun  o'r  diwedd  wedi  myned  yn  dân ;  ä  yn 
eirias  o'r  braidd  gan  ei  wres  ei  hun  o'r  diwedd.     Felly  pechód  ê!t 


8Ó4  DËDDF   PBOHOD   A  rtARWOLAEttí. 

enaid  sydd  dan  ei  ddeddf.  Mae  pechod,  ar  y  cyntaf,  megys  yn  cael 
cryn  drafferth  i  droi  yr  enaid  i'w  naws  ei  hun ;  ond  o  radd  i  radd,  wrth 
fynych  ymarfer  âg  ef,  ä  yr  enaid  yn  f wyfwy  i  naws  a  natur  pechod,  nes 
o'r  diwedd  yr  ä  yn  óirias  o  dân  pechod  wrth  ei  bwysau  a'i  nerth  ei  hun. 
Mae  hyn  yn  ddeddf  yn  natur  pechod.  Y  mae  yn  syndod  fod  neb  yn 
byw  yn  dawel  yn  gaeth  i'r  fath  ddeddf  a  hon,  deddf  sydd  â'i  holl  allu 
mawr  yn  allu  i  rwymo,  a'i  holl  nerth  aruthrol  yn  nerth  marwoiaeth. 
Gall  f od  llawer  sydd  yn  gaethion  i'r  teyrn  creulawn  hwn  yn  barod  i 
ddyweyd  fel  yr  Iuddewon  gynt,  "  Ni  wasanaethasom  ni  neb  erioed,"  a 
hwythau  yn  trengu  dan  gaethiwed  y  gelyn  ar  y  pryd.  Yr  un  modd 
y  mae  llawer  yn  ein  gwlad  ni  y  dyddiau  hyn  yn  barod  i  feddwl, 
os  nad  dyweyd,  na  wasanaethasant  hwy  neb  erioed,  a  hwythau 
yn  rhwym  gnawd  a  chalon  yn  nghadwynau  deddf  pechod  a  diafol  ar 
yr  un  pryd.  Gallasem  enwi  rhai  o'r  cadwynau  yma  ymhellach,  ac  yn 
f wy  ffurfiol ;  ond  gadawn  i'r  darllenydd  yn  awr  eu  henwi  iddo  ei  hun. 
Yn  unig  dymunem  awgrymu  iddo,  er  eu  gochel,  eu  bod  yn  gadwynau 
tragywyddol  o  ran  eu  natur ;  deddf  caethiwed  tragywyddol  ydyw  deddf 
pechod,  yn  wrthgyf erbyniol  a  gwrthwynebol  i'r  ef engyl,  yr  hon  sydd  yn 
ddeddf  rhyddid  a  gollyngdod  tragy wyddol. 

Meddylier  eto,  ymhellach,  am  ddeddf  pechod  fel  deddf  marwolaeth, 
yn  wrthgyferbyniol  i'r  efengyl  fel  y  mae  yn  ddeddf  bywyd. 

Y  mae  y  fath  bertbynas  hanfodol  rhwng  pechod  a  marwolaeth,  fel 
nad  ydyw  yn  hawdd  gwybod  pa  un  ai  deddf  pechod,  sef  deddf  marwol- 
aeth,  a  olyga  yr  apostol,  ynte  deddf  pechod  yr  hon  hefyd  sydd  ddeddf 
marwolaeth — deddf  pechod  yr  hon  sydd  yn  arwain  i,  ac  yn  terfynu 
mewn  marwolaeth.  Ac  nid  yw  y  gwahaniaeth  ond  bychan  a  dibwys,  os 
gwahaniaeth  o  gwbl  o  ran  hyny,  ymhellach  na  bod  y  naill  yn  eglurhâd 
ar  y  llall.  Ond  pa  fodd  bynag  am  hyny,  y  mae  yn  eglur  fod  yr  apostol 
yn  yr  adnod  dan  sylw  yn  edrych  ar  ddeddf  pechod  yn  wrthgyferbyniol 
i  ddeddf  ysbryd  y  bywyd  yn  Nghrist  Iesu.  Deddf  bywyd  y w  yr  efeng- 
yl,  ond  deddf  marwolaeth  yw  pechod.  Deddf  i  gyfodi  y  marw  i  fywyd 
yw  yr  efengyl,  ond  deddf  i  ddarostwng  o  fywyd  i  farwolaeth  yw 
pechod.  Deddf  ysbryd  y  bywyd  yw  y  naill — bywyd  yw  ei  henaid  hi ; 
ond  deddf  ysbryd  marwolaeth  y w  y  Uall — marwolaeth  yw  ei  henaid 
hithau. 

Toriad  i  fyny  drefn  yr  Anfeidrol  yn  y  creadur  byw  y w  marwolaeth. 
Ac  er  nad  ydjrw  pob  marwolaeth  yn  bechod,  y  mae  pob  pechod  yn 
farwolaeth,  yn  gymaint  a  bod  pob  pechod  yn  ymraniad,  neu  yn  doriad 
ar  drefn  Duw  yn  y  pechadur.  Deddf  natur  dyn  ydyw  undeb — undeb  â 
Duw,  ac  âg  ef  ei  hun,  ac  â  daioni.  Ond  deddf  natur  pechod  ydyw 
dryllio  yr  undeb  hwnw,  ac  f elly  mae  deddf  pechod  yn  ddeddf  marwol- 
aeth. 

Marwolaeth  ysbrydol,  neu  farwolaeth  yr  ysbryd,  ydyw  ffynnonell  a 
dechreuad  pob  marwolaeth  ar  ran  dyn.  Y  mae  bywyd,  a  goleuni,  a 
chariad,  ^rn  cael  eu  cydwau  â'u  gilydd  yn  iaith  y  Bibl.  Ond  y  foment 
yr  aeth  dyn  i  ammeu  Duw,  collodd  ei  gariad  tuag  ato,  ac  aeth  ei  oleuni 
yn  dy wyllwch  a'i  fy wyd  yn  angeu ;  bu  ei  ysbryd  f arw,  a  chollodd  ar 
unwaith  ei  allu  i  f od  yn  egwyddor  bywyd  a  gogoniant  i'w  gorff.  Yn  lle 
y  bywyd  yn  tynu  i  fyny,  ac  yn  dyheu  am  ogoniant,  daeth  iddo  ryw 
fywyd,  neu  ysbryd,  oedd  yn  ei  suddo  i  lawr  i  lygredd  a  marwolaeta; 


DEDDF  PEOHOD  A  MARWOLABTH,  805 

daeth  dan  lywodraeth  deddf  marwolaeth.  Tn  ei  greadigaeth  yr  oedd 
ewyllys  a  meddwl  a  theimlad  ysbryd  dyn  yn  cael  eu  llanw  o  gariad  at 
Dduw  a  sancteiddrwydd;  a'r  tri  hyn,  un  bywyd  sanctaidd  oeddynt. 
Ond  pan  ddaeth  syniad  y  cnawd — yr  hwn  sydd  elyniaeth  yn  erbyn 
Duw — i  mewn  i'w  enaid  ef,  syrthiodd  ei  ysbryd  oddiwrth  gariad  Duw, 
a'i  enaid  oddiwrth  lywodraeth  Duw,  a  dechreuodd  farw  oll  yn  y  dydd 
y  pechodd ;  ac  f el  y  mae  pechod  yn  ddeddf  sydd  yn  ysgar  rhwne  dyn 
â  Duw,  ac  yn  dattod  y  cyfanrwydd  sydd  yn  ei  nodweddu  fel  creadur  ar 
ddelw  Duw,  y  mae  deddf  pechod  yn  deddf  marwolaeth  iddo.  Ac  felly, 
fel  yr  awgrymwyd  uchod,  hanfod  bywyd  ydyw  undeb  a  chydgordiad; 
ac  ar  y  llaw  arall,  hanfod  pechod  ydyw  ymraniad  ac  anghydgord- 
iad,  a  hyn  eto  yw  hanfod  marwolaeth — ysgariad.  Marwolaeth  y  corff 
ydyw  ei  ysgariad  oddiwrth  yr  enaid,  a'i  ymddattodiad  drachefn  i'w 
elfenau  cyntefig ;  ac  ysgariad  yr  ysbryd  oddiwrth  Dduw,  a'i  ymraniad  yn 
ei  erbyn  ei  hun,  ydyw  marwolaeth  yr  enaid.  Ac  fel  hyn  y  mae  deddf 
pechod  o  angenrheidrwydd  natur  yn  ddeddf  marwolaeth.  "Canys 
cyflog  pechod  yw  marwolaeth,  eithr  dawn  Duw  yw  by wyd  tragywyddol 
trwy  Iesu  Grist  ein  Harglwydd." 

Y  mae  marwolaeth,  gan  hyny,  yn  ganlyniad  mor  naturiol  ac  angen- 
rheidiol  i  bechod  ag  ydyw  i'r  gareg  a  deflir  i  fyny  ddisgyn  yn  ol  i'r 
ddaear,  neu  i'r  dwfr  redeg  i  waered  tua'r  môr.  Felly  pechod,  mỳn  hwn 
hefyd  orphen  mewn  marwolaeth — mỳn  yr  afon  hon  y  môr  yn  y  diwedd. 
"Rhaid  i'r  afon  fawr — y  pechod  ysgeler  ac  amlwg — ymgolli  yn  môr 
marwolaeth."  Rhaid,  a  mỳn  y  nant  fechan — y  pechod  bychan  ac  an- 
amlwg,  y  môr  hefyd.  Y  mae  afonydd  a  nentydd  pechod  oll  yn  gwaeddi, 
"  Môr,  môr  i  mi."  Pa  beth  ydyw  y  twrf  a  glywir  yn  aml  yn  y  dafarn, 
a'r  ffair  wagedd,  a'r  cwmpeini  llawen  ì  Nentydd  ac  afonydd  pechod 
sydd  yn  dy wedyd  y  mynant  y  môr  er  gwaethaf  gwrthgloddiau  rhybudd- 
ion  cydwybod,  addysg  grefyddol,  <fec. ;  yr  afon  sydd  yn  gwaeddi,  "Môr, 
môr  i  mi."  Gorphena  y  byw  moesol  diweddi  a  digrefydd  yna  mor 
naturiol  yn  marwolaeth  â  gwynt  yn  ehedeg,  os  na  waredir  o  hono. 
"  Gwna  y  cablwr  calon-galed,  y  godinebwr  aflan,  a'r  meddw  halogedig 
ei  gorphen  yn  marwolaeth  wrth  reswm,  onid  edifarhânt."  Gwnant, 
gwnant ;  y  maent  ymhell  yn  ngafael  marwolaeth  yn  awr.  Pa  beth 
ond  rhwnc  marwolaeth  yn  eu  gyddfau  megys,  y w  sŵn  y  cableddau  yna 
sydd  yn  eu  geneuau  mor  aml  ?  Ond  nid  yn  unig  hyny,  eithr  fe  dyfa 
marwolaeth  allan  o  fy wyd  y  dyn  dichlynaidd  sydd  yn  gwrthod  y  Ceid- 
wad  bob  Sabboth,  mor  sicr  ag  y  tyfa  ffrwyth  ar  y  pren  sydd  yn  ei  ardd, 
os  parhâ  ýmlaen  felly  hyd  y  diwedd.  Y  mae  blodau  y  ffrwyth  ar  y 
pren  yn  awr,  yn  haf  by  wyd  y  dyn,  ac  y  mae  yn  ddeddf  i'r  blodau  yna 
orphen  yn  ffrwyth  marwolaeth,  oni  wna  deddf  arall  ei  rhwystro. 

Ac  yn  awr  teyrnas  marwolaeth  yw  teyrnas  pechod  a  diafol  hyd  ei 
chyrau.  Gorsedd  marwolaeth  yw  ei  gorsedd,  a  theyrnwialen  angeu  yw 
ei  theyrnwlalen  hi.  Holl  bleserau  a  chwantau  y  deyrnas,  y  maent  yn 
drwm  o  farwolaeth,  ac  yn  rhwym  o  esgor  ar  farwolaeth.  Carcharau 
marwolaeth  yw  carcharau  y  deyrnas  oll,  ac  y  mae  yr  oll  sydd  o'u  mewn 
yn  garcharorion,  a  charcharorion  wedi  eu  condemnio  i  farw  ydyw  y 
carcharorion  oll.  Os  oes  afonydd  yn  rhedeg  trwy  deyrnas  y  ty wyllwch, 
afon  angeu  yw  pob  afon  ynddi.  Od  oes  moroedd  yn  perthyn  iddi,  môr 
yn  gorwedd  ar  wely  angeu — môr  marwolaeth,  yw  pob  môr  a  berthyn 


800  JAKK  AüfTlUi   A*I   aWgiTHIAD. 

iidi    Ac  od  oes  mynyddoedd  yn  rhedeg  ar  draws  cyfandiroefdd  y  "byd 
hwn  n — byd  pechod  a  diaf ol — mynyddoedd  tanllyd  marwolaeth  ydynt  \ 

fyd,  a  byd  ydy  w  hwn  a  ä  ar  dân  marwolaeth  yn  y  diwedd :  y  mae 
efnydd  hyny  yn  ei  holl  gyfansoddiad  ef ;  ac  y  mae  wedi  ei  roddi  i 
gadw  i  dân  marwolaeth  dragy wyddoL 

Wrth  derfynu  hyn  o  sylwadau,  dy  wedwn,  fei  y  dywedwyd  yn  yr  olwg 
ar  wirionedd  mawr  arall — "  0  ddyfnder ! "  0  ddyfnder !  pa  be,th  yw  dy 
fawredd  ì  Ai  dynwarediad  wyt  o  fawredd  y  Duw  anf eidrol  1  O  ddyfn- 
der,  pa  beth  yw  dy  dy wyllwch  of nadwy  ?  Ai  cysgodion  gŵg  yr  Hollalluogt 
0  ddyfnder,  pa  beth  ydwyt?  A  ydwyt  ti  yn  rhywbeth  ag  oedd  raid  am 
dano,  er  adlewyrchu  gogoni&nt  dyfnder  arall,  mwy — anfeidrol  olud  graa 
Duw  yn  ei  Fab — ^i'th  daflu  iddo,  a'th  foddi  ynddo  am  byth, 

Fel  bo  dyfnder, 
Byth  am  ddyfnder  yn  cael  sôn  ! 

Blaenanerẁ.  John  Dayies. 


JANE    AUSTEN    A'I    GWEITHIAU. 


Nid  oes  diwedd  yn  bod  ar  ysgrifenu  nofelau.  Ychwanegir  cannoodd  o 
honynt,  flwyddjm  ar  ol  blwyddyn,  at  restr  sydd  bron  yn  ddirifedi 
Dylifant  o'r  wasg  yn  ddidor,  a  disodlant  eu  gilydd  yn  ddiderfyn. 
Gwthia  nofelau  heddyw  eu  hunain  o  flaen  nofelau  ddoe,  ac  o'r  braidd 
nad  ydyw  dyddordeb  nofelau  y  f oment  hon  yn  cael  ei  gymylu  gan  y 
dyddordeb  a  ddysgwylir  yn  nof elau  y  f oment  nesaf .  Y  mae  y  lliosogiad 
cyflym  hwn  ynddo  ei  hun  yn  brawf  fod  ffugchwedleuaeth  yn  meddu  ar 
grmhwysderau  neillduol  i  gyfarfod  yr  amcanion  mwyaf  amrywjoL 
Trwy  gyfrwng  nofelau  y  mae  yn  bosibl,  ie  y  mae  yn  hawdd,  i  ysgrifen- 
wyr  galluog  a  meddylgar  gymeryd  mewn  llaw  er  eu  hegluro  a'u  dad- 
blygu  gwestiynau  mawrion  yr  oes  mewn  gwladlywiaeth  a  moes,  cym- 
deithas  a  chrefydd.  Trwyddynt  fe  ellir  taflu  ffrwd  o  oleuni  ar  henaf- 
iaeth  a  hanesiaeth,  f el  y  gwnaeth  Syr  Walter  Scott ;  ar  athroniaeth  a 
gwyddoniaeth,  f el  y  gwnaeth  George  Eliot ;  ar  rinweddau  ä  gwendidau 
cymdeithasol,  fel  y  gwnaeth  Charles  Dickens  a  William  Makepeace 
Thackeray ;  neu  ar  foesoldeb  a  chrefydd,  fel  y  gwna  Dr.  George  Mao- 
donald  a  Mr.  John  Henry  Shorthouse.  Gresyn  fpd  yn  rhaid  cydnabod 
nad  ydy w  mwyafrif  nofelau  y  dydd  yn  taflu  goleuni  ar  un  peth,  os  nad 
ar  anfedrusrwydd  ac  anghymhwysder  eu  hysgrifenwyr.  Y  mae  hyn, 
ysywaeth,  yn  enwedig  yn  wirionedd  am  nofelau  y  rhy  w  feny waidd ;  y 


JANB  AUftTISIf  à'i  OWBITHIACJ,  H07 

rhyw  sydd  fynychaf  (o  herwjrdd  rhesymau  a  grybwyllwyd  mewn  ysgrif 
flaenorol)  yn  gollwng  eu  meddwl  i  grwydro,  ac  yn  blino  y  byd  amlaf  & 
ffrwyth  eu  dychymyg.  Lle  y  ceir  un  awdures  yn  ysgriíenu  oddjar  yr 
ymdeimlad  fod  ganddi  neges  i'w  thraddodi  i'r  byd,  neges  y  byddai  y 
byd  ar  ei  golled  hebddi,  gellir  cael  o  leiaf  ddwsin  yn  ysgrif enu  yn  unig 
oddiar  un  o  ddiffygion  mwyaf  cyffredin  eu  natur, — rhodres,  neu  yr  hyn 
a  eilw  y  Saeson  wmüy.  "  Ymhob  Uafur  y  mae  elw ;  ond  tybiwn  fod 
nofelau  ffol  y  rhyw  fenywaidd  yn  codi  nid  yn  gymaint  o  lafur  ag  o 
ddiogi  prysur,"  ydoedd  y  condemniad  a  roddodd  George  Eliot  ar  gyn- 
nyrchion  y  dosbarth  lliosog  hwn  o  nofelwyr.  O'r  ochr  arall,  yr  ydym 
dan  orfod  i  gyfaddef  fod  tref niadau  cymdeithasol  ein  hoes  yn  gyfryw  ag 
sydd  yn  rhoddi  y  lledaeniad  helaethaf  i  ffrwyth  meddyliau  egwan, 
profiad  anaddfed,  ac  adnabyddiaeth  hannerog  o'r  natur  ddynol  a  ddan- 
gosir  gan  yr  ysgrifenwyr  a  gondemnir.  Pel  yr  ydym  wedi  sylwi  o'r 
blaen,  credwn  fod  y  dosbarth  sydd  yn  cymeryd  dyddordeb  mewn  nofej- 
au  o  bosibl  yn  Uîosocach  na  darllenwyr  pob  math  arall  o  lenyddiaeth 
gyda'u  gilydd ;  ac  er,  f e  allai,  nad  ydyw  y  dyddordeb  yn  ymddangos  *? 
y  wyneb  yn  un  pwysig,  y  mae  yn  perthyn  iddo,  hyd  yn  nôd  yn  y  ffurf 
f wyaf  dinanol  arno,  ddylanwad  na  ddylid  ei  ddiystyru  na'i  anghofìo ; 
tra  yn  ei  ffurf  uchai  a  mwyaf  parhaol,  credwn  ei  f od  wedi  gwneuthur 
rhywf aint  tuag  at  lunio  ideal  moesol  a  chymdeithasol  y  byd.  Y  mae 
yn  anhawdd  peidio  cenfìgenu,  ac  ar  yr  un  pryd  tosturio,  wrth  y  darllep- 
wyr  hyny  sydd  yn  ffodus  yn  y  meddiant  o  ddigonedd  o  amser  ham- 
ddenol  yn  yr  hwn  y  gallent  ymgydnabyddu  â  phrif  weithiau  awduron 
yr  oesau,  ond  yn  lle  gwneuthur  hyny  a  ymfoddlonant  ar  arllwys  i'r 
hyn  a  alwant  eu  meddwl  bob  math  o  sucan  llenyddol,  gan  droi  ymaith 
yn  ddiarchwaeth  oddiwrth  y  gwin  puredig  a  gynnygir  iddynt  Gan 
fod  yn  rhaid  i'r  byd  gael  darÛen  nofelau,  y  mae  yn  ayn  fod  yn  well 
ganddo  gynnyrchion  cymysglyd  ymenydd  u  Ouida"  na  gwaith  perffeith- 
iedig  George  Eliot,  ei  fod  yn  hoffi  Miss  Bhoda  Broughton  yn  hytrach 
na  Charlotte  Brontë,  a'i  fod  yn  rhedeg  ar  ol  Mrs.  Braddon  ac  yn  dianc 
oddiar  Jane  Austen.  Ond  er  ei  f od  yn  fater  s^rndod,  dyna,  ysywaeth, 
ydyw  y  ffaith. 

Yn  ol  barn  addf ed  y  byd  meddylgar,  gellir  edrych  ar  Jane  Austen, 
Charlotte  Brontë,  a  Marian  Evans  (George  Eliot)  fel  y  tair  awdures 
sydd  trwy  eu  hesiampl  a'u  cynghor  wedi  dylanwadu  yn  f wyaf  effeithiol  a 
daionus  ar  ddadblygiad  ffugchwedleuaeth  ein  teyrnas.  Iddynt  hwy  y 
cytuna  y  byd  i  ddyfarnu  y  flaenoriaeth  f eddyliol  ymhlith  ysgrifenwyr 
benywaidd  nofelau.  Meddai  y  naill  a'r  llall  o  honynt  y  gwroldeb  i 
feddwl  ac  i  weithredu  yn  unol  â'r  ddawn  a'r  gallu  a  roddwyd  iddynt 
Am  hyny  y  mae  eu  gweithiau  yn  ddadganiad  clir  a  llawn  o  deimladau 
eu  rhyw.  Dywedir  wrthym  gan  un  o  feistriaid  y  gelfyddyd  mai  yr  an- 
hebgor  penaf  tuag  at  ysgrifenu  nofelau  teilwng  o'r  enw  ydyw,  bod  yr 
hyn  a  ysgrifenir  yn  ffrwyth  profiad  ac  yn  wir  i  natur.  Rhaid  i  bob 
gwir  ffugiaeth  (Jiction)  fod  yn  seiliedig  ar  ffaith ;  hyny  ydy w,  rhaid  iddo 
ddesgrifio  by wyd  fel  y  mae  yn  cael  ei  fyw  gan  feibion  a  merched,  a  bod 
wedi  ei  ysbrydoli  gan  wirionedd.  Am  y  tair  awdures  a  enwyd,  rhodd- 
asant  hwy  fynegiant  darf elyddol  i  brofìad  gweithredol ;  dewisasant  yr 
hyn  oedd  wir  i  dystiolaeth  eu  natur  eu  hunain  yn  hytrach  na  derbyn  -y 
traddodiadau  aneglur  a'r  syniadau  anghywir  sydd  yn  rhy  aml  yn  oael 


808  JANE   AU8TEN   a'í   OWB1THIAÜ. 

cartref  yn  ngweithîau  y  nofelydd.  Ac  o  herwydd  iddynt  wneuthur 
hyny,  o  herwydd  iddynt  fod  yn  bur  i'r  gwirionedd  oedd  ynddynt,  ac  o 
herwydd  iddynt  geisio  ysbrydoliaeth  yn  mhrofiadau  eu  hoes  yn  lle  isel 
ddynwared  eu  rhagflaenwyr,  yr  ydym  yn  cael  yn  eu  nofelau  y  gwerth 
hwnw  sydd  yn  codi  o  fod  yn  ddefnydd  adloniant  mynydau  segur  i  fod 
yn  destun  efrydiaeth  oriau  hamddenol.  Gyda  golwg  ar  George  Eliot, 
er  engraifft,  nid  oes  neb  yn  y  dyddiau  hyn  yn  debyg  o  wadu  ei  bod  yn 
nghyfuniad  gallu  meddyliol  a  gallu  desgrifiadol  ei  nofelau  yn  rhagori  ar 
yr  oll  o'i  chydoeswyr.  Dwg  bersonau  i  fod,  gwna  iddynt  fyw  a  gweith- 
redu  ger  bron  ein  llygaid,  dadelfena  eu  cymhellion  ac  eglura  eu  ham- 
canion,  a'r  oll  trwy  rym  y  gallu  creadigol  â  pha  un  y  cynnysgaeddwyd 
hi.  Am  Charlotte  Brontë  drachefn,  onid  ydyw  curiadau  calon  athrylith 
i'w  teimlo  trwy  holl  ddalenau  Jane  Eyre,  Shirley,  a  FUfette,  er  gwaethaf 
pob  diffyg  yn  eu  cyfansoddiad  ì  Ac  am  Jane  Austen,  oni  chytuna 
rhai  o  brif  feirniaid  y  ganrif  bresennol  i'w  gosod  ar  un  o  binaclau  uchaf 
Uenyddiaeth  ein  gwlad  ì  Onid  am  dani  hi  y  cyffesodd  Syr  Walter 
Scott,  tywysog  y  nofelwyr,  yn  ei  ddyddlyfr,  ar  ol  darllen  Pride  and  Pre- 
judice  deirgwaith  drosodd,  ei  bod  yn  meddu  ar  dalent  i  ddesgrifio  cy- 
mhlethiad  teimladau  a  chymeriadau  bywyd  cyffredin  y  tu  hwnt  i  ddim 
a  adnabu  efe  erioed  ?  "  The  big  bow-wow  strain  I  can  do  myself  like 
any  now  agoing,"  meddai  y  gwr  mawr,  dan  ymsyniad  cyfiawn  o'i  allu- 
oedd  a'i  ragoriaethau,  "  but  the  exquisite  touch  wbich  renders  ordinary 
commonplace  things  and  characters  interesting  from  the  truth  of  the 
description  and  the  sentiment  is  denied  to  me."  Yr  un  modd  Macau- 
lay,  pen  beirniad  ei  oes,  ar  ol  cyfaddef  yn  ei  ddyddlyfr  ei  fod  wedi  dar- 
llen  drachefn  holl  nofelau  Miss  Austen  a'u  cael  yn  swynol  dros  ben,  a 
dadgan  ei  farn  nad  oes  yn  y  byd  gynnyrchion  sydd  yn  dyfod  yn  nês 
at  berffeithrwydd,  a  ysgrifena  yn  ei  draethawd  adnabyddus  ar  Madame 
D'Arblay,  "  Nid  oes  i  Shakespeare  na  chydradd  nac  ail ;  ond  ymhlith 
yr  awduron  sydd  wedi  dyfod  agosaf  at  arddull  y  prif-feistr  nid 
ydym  yn  petruso  gosod  Jaue  Austen.  .  .  .  Y  mae  wedi  rhoddi  i  ni 
liaws  o  gymeriadau,  yr  oll  mewn  ystyr  yn  gynnefin,  yr  oll  yn  gyfryw  ag 
a  gyfarfyddwn  bob  dydd ;  eto  gwahaniaethir  hwy  mor  berffaith  oddi- 
wrth  eu  gilydd  a  phe  byddent  y  mwyaf  anghyffredin  o  fodau  dynol." 
I  ddyfod  yn  nês  adref,  ni  a  gawn  George  Eliot,  yr  hon  trwy  air  ac 
esiampl  a  brofodd  ei  hadnabyddiaeth  drwyadl  or  hyn  a  gyfansodda 
nofel,  yn  ysgrifenu  am  wrthddrych  ein  sylwadau  fel  y  canlyn :  "  Ym- 
hlith  nofelwŷr  benywaidd  yn  benaf  a  blaenaf  enwer  Jane  Austen 
yr  artist  benaf  a  ysgrifenodd  erioed,  ac  arfer  y  term  i  osod  allan 
y  feistrolaeth  berffeithiaf  ar  y  moddion  i  gyrhaedd  amcan.  Y  mae 
bywyd  fel  yr  ymddangosai  i  foneddiges  Seisonig  a  drigai  yn  heddychol, 
ac  eto  ar  lawn  waith,  yn  ei  phentref  tawel,  yn  cael  ei  adlewyrchu  yn  ei 
gweithiau  gyda  phurdeb  a  ffyddlondeb  a'u  cynnysgaedda  â  dyddordeb 
hyd  ddiwedd  amser.  Mae  darllen  un  o'i  llyfrau  yn  debyg  i  brofiad 
gweithredol  o  fywyd.  Yr  ydym  yn  adnabod  y  bobl  fel  pe  byddem 
wedi  byw  gyda  hwynt,  a  theimlwn  rywbeth  o  serch  personol  tuag 
atynt."  Beth  allasai  fod  yn  fwy  cymeradwyol  ì  Ac  onid  ydyw  y  gymer- 
adwyaeth  yn  ahrhydedd  i'r  un  sydd  yn  cymeradwyo  yn  gystal  ag  i'r  un 
a  gymeradwyir  ì  Yr  gydgan  ganmoliaethol  nid  oes  braidd  gymaint  âg  un 
Uais  gwrthwynebol     Yr  unig  eithriad  o  bwys  a  ailwn  nodi  ydyw  Char- 


JAÎÍE    AÜ3TEN   À*I   GWEITHIAU.  809 

lotte  Brontë,  yr  hon,  o  herwydd  rhesymau  a  noda  yn  un  o'i  llythyrau, 
a  fethodd  a  gwerthfawrogi  nofelau  Jane  Austen  pan  y  cymeradwywyd 
hwy  iV  sylw  gan  George  Henry  Lewes.  Ac  nid  yw  y  ffaith  fod  Char- 
lotte  Brontë  yn  methu  gweled  eu  gweith  yn  gymaint  o  fater  syndod, 
llawer  llai  o  ryfeddod.  Yr  oedd  ei  hathrylith  hi  a'r  eiddo  Jane  Austen 
o  nodwedd  hollol  wahanol,  ac  nid  annaturiol  ydoedd  i'r  naill  gamddeall 
a  chamfarnu  y  llall. 

Ond  er  fod  heirniaid  craffus  wedi  cyduno  i  ddyrchafu  ein  hawdures 
o'r  adeg  yr  ymddangosodd  gyntaf  yn  ffurfafen  llenyddiaeth  hyd  yn 
bresennol,  yn  gymharol  ddiweddar  yr  ennillodd  ei  lle  priodol  yn  marn 
y  cyhoedd.  Am  amser  maith  cyfyngwyd  yr  adnabyddiaeth  o'i  rhagor- 
iaethau  i  gylch  bychan;  ond  er  ys  ychydig  flynyddoedd,  naill  ai 
oddiar  wrthweithiad  i  nofelau  cyffröawl  ac  eneidyddol  a  fuont  yn  hir 
feddiannu  y  lle  blaenaf  mewn  ffugchwedleuaeth,  neu  ynte  o  herwydd 
y  dyddordeb  adnewyddol  yn  ei  gweithiau  a  gynnyrchwyd  gan  y  byw- 
graffiad  dyddorol  a  gyhoeddwyd  gan  Mr.  Austen  Leigh,  a  hwyrach 
hefyd  i  raddau  oddiar  gydnabyddiad  helaethach  ar  ran  y  cyhoedd  â  barn 
y  beirniaid  am  dani,  y  mae  y  rhôd  wedi  troi  a  Jane  Austen  wedi  dyfod 
allan  o'i  neillduaeth  i  gymeryd  meddiant  o'i  hawliau.  Yn  awr,  nid  yn 
unig  darllenir  ei  nofelau,  ond  ymaent  wedi  dyfod  yn  ffasiynol.  Prawf 
fod  awdwr  wedi  cyrhaedd  y  pinacl  hwn  o  enwogrwydd  ydyw  ei  weled 
wedi  ei  wisgo  yn  ngogoniant  yr  editio  de  luoce,  nid  yn  gymaint  er  mwyn 
cael  ei  ddarllen  ag  er  mwyn  ei  wneyd  yn  drawing-room  ornament.  Er  nad 
ydym  yn  tybio  y  bydd  gwell  derbyniad  i  Jane  Austen  mewn  siaced 
hardd  a  diwyg  oreuredig,  nid  oes  genym  unrhyw  wrthwynebiad  i'w 
gweled  yn  cael  ei  harddangos  yn  ngwisgiad  gwych  y  Steventon  Edition 
(Bentley's).  Fel  prawf  o'i  phoblogrwydd  nis  gallwn  wneyd  yn  well  na 
dyfynu  yr  hanesyn  a  ganlyn  allan  o  ragymadrodd  Mrs.  Eichmond 
Hitchie  (merch  lêngarol  William  Makepeace  Thackeray)  iV  Booh  of 
Sibyls  (Smith,  Elder  &  Co.) : — Ychydig  amser  yn  ol  yr  oedd  nifer  o 
gyfeillion  yn  cydfwyta  yn  un  o  faesdrefi  Llundain,  pryd  y  dygwydd- 
odd  i  un  o  honynt  wneuthur  cyfeiriad  at  Maple  Grove  a  Selina,  a 
gofyn  ymha  sir  yn  Lloegr  y  safai  Maple  Grove,  yr  oedd  gan  bawb  ei 
olygiad  yn  union.  Un  yn  unig  o'r  cwmni  (Ffrancwr  heb  îod  yn  gyd- 
nabyddus  â  Saesoneg)  oedd  heb  ddeall  y  cyfeiriad.  Sylwodd  bonedd- 
iges  a  eisteddai  yn  ymyl  gŵr  y  tŷ,  "  Y  fath  arwydd  hynod  ydyw  hyn  o 
boblogrwydd  cynnyddol  Jane  Austen  !  Dyma  bump  allan  o  chwech  o 
bobl  yn  eistedd  o  gwmpas  y  bwrdd,  yn  agos  i  gan'  mlynedd  ar  ol  ei 
marwolaeth,  yn  adnabod  ar  unwaith  gyfeiriad  achlysurol  at  gymeriad 
di-nôd  yn  un  o'i  llyfrau."  Nid  rhyfedd  fod  yn  ymddangos  yn  anmhos- 
ibl  i  Mrs.  Eitchie  "  i  adael  allan  enw  anwyl  Jane  Austen  o  gyfrol  yn 
ymwneyd  â  gwragedd  a  fuont  yn  ysgrifenu  yn  nechreu  y  ganrif  bres- 
ennol."  Heb  i  ni  ymhelaethu  ymhellach,  tybiwn  ein  bod  wedi  dwyn 
ymlaen  ddigon  o  dystiolaethau  i  brofi  fod  gan  Jane  Austen  hawliau  ar 
ein  hystyriaeth,  yn  gystal  ag  ar  ein  hedmygedd.  Yn  y  gobaith  o 
dueddu  darllenwyr  Cymreig  i  wneyd  ymchwiliad  i'r  cyfryw  hawliau, 
yr  amcanwn  roddi  braslinelliad  brysiog  o'i  bywyd  a'i  gwaith. 

Byr  a  syml  ydyw  cronicl  ei  bywyd.     Mewn  llyf ryn  bychan  o  waith  * 
un  o'i  neiaint,  adroddir  mewn  modd  tarawiadol  a  thlws  hanes  gyrfa  y 
ferch  rinweddol  a'r  awdures  dalentog,  enw  yr  hon  a  anwylid  gan  lawer 

1884.  u 


810  JANJfi    AUSTEN    A*l   QWE1THTATL 

tra  yr  oedd  ei  hanes  eto  yn  guddiedig.  Fel  ei  hadroddir  yn  awr  ga» 
Mr.  Austen  Leigh,  y  mao  yr  hanes  hwnw  yn  un  tawel  a  phrydferth 
dros  ben ;  ond  bu  raid  i  lenyddiaeth  a  r  byd  aros  yn  hir  cyn  ei  gaaL 
Fel  y  sylwa  yr  awdwr,  aeth  hanner  canrif  heibio  cyn  iddo  ef  gael  ar  ei 
galon  i  wneuthur  gwasanaeth  mor  deilwng  ac  raor  ddyddoroL  0 
angenrheidrwydd  aeth  llawer  o  ddef nyddiau  ar  goll,  a  dinanodd  o'r  broo 
bob  cydnabyddiaeth  gyfamserol.  Gyda'r  ychydig  a  roddwyd  i  ni  ftl 
hyn,  a 'r  ychwanegiadau  a  geir  ar  wasgar  yma  ac  acw,  megys  yn  ysgrifau 
Miss  Tytler  ac  eraill,  yr  ydym  yn  gorfod  bod  yn  foddlawn  a  ffurfio 
oddiwrthynt  goreu  medrom  ddarlun  o  un,  yr  hon,  er  yn  gymharol  ad- 
nabyddus  i'w  hoes  a'i  chenedlaeth  ei  hun,  sydd  yn  siarad  wrthym  ni 
gyda  grym  cynnyddol  canrif  o  arbrawf  llwyddiannus. 

Ganwyd  Jane  Austen  ragor  na  chan'  mlynedd  yn  ol,  sef,  i  fod  yn 
fanwl,  ar  yr  unfed  ar  bymtheg  o  Ragfyr,  1775,  yn  mhersondŷ  Steven- 
ton,  Swydd  Hants.  Gellir  yn  briodol  ddyweyd  fod  meddwl  y  nofelydd, 
fel  meddwl  y  bardd,  nid  yn  unig  yn  cael  ei  dueddu  gan  y  dôn  feddyliol 
o'i  gwmpas,  ond  hefyd  fod  ei  brofiadau  a'i  amgylchiadau  pereonoî  yn 
cael  Uawer  o  ddylanwad  ar  yr  hyn  a  ysgrifena.  Gwyddys  yn  dda  fod 
cysylltiadau  cartrefol  yn  gystal  â  hanes  rhamantus  a  rhamant  hanes- 
yddol  ei  wlad  enedigol  wedi  effeithio  yn  ddwys  ar  feddwl  Syr  Walter 
Scott  Fel  y  ceisiwyd  dangos  mewn  ysgrif  flaenorol,  cafodd  mangre  ei 
mabandod  a  golygfeydd  ei  hieuenctyd  ddylanwad  annileadwy  arfeddwl 
George  Eliot  Yr  un  modd  yn  ddiau  y  bu  gyda  Jane  Austen.  T 
cartref  tawel  yn  Hampshire,  y  teulu  hapus  a'i  preswyliai,  y  cylch  cynv 
deithasol  dewisol  ymha  un  y  troai,  y  bywyd  syml  pentrefol  a  fwynhai, 
ynghyd  a'r  bywyd  mwy  bywiog  a  syrthiodd  i'w  rhan  am  yspaid  byr  yn 
ninas  Bath — y  rhai  hyn  a  ffurfient  y  frames  ymha  rai  y  gesyd  ei  darlun- 
iau  llenyddol.  Gan  hyny  y  mae  rhyw  gymaint  o  wybodaeth  am  ei 
chartref  boreuol,  ac  o'r  dylanwadau  a  fuont  yn  ffurfio  ei  chymeriad,  yn 
gynnorthwyol  os  nad  yn  wir  angenrheidiol  i  iawn  ddealltwriaeth  t 
gwerthfawrogiad  ò^i  nofelau  a'r  golygfeydd  a  bortreadir  ynddynt. 

Perthynai  henafiaid  ein  hawdures  i  r  dosbarth  hwnw  o  frethynwyr 
llwyddiannus  a  adnabyddid  i'r  oesau  a  fu  fel  y  "  Greycoats  of  Kenti"  y 
rhai,  er  yn  perchen  llawer  o  diroedd  yn  y  Weald,  ni  thybient  yn  un  isel- 
hâd  ymgymeryd  â  thrin  gwlan  gyda  thrin  tir.  Cartrefent  yn  benaf  yn 
nghymydogaeth  Tenterden  a  Sevenoaks.  Collodd  George  Austen,  tad 
Jane,  ei  rieni  cyn  ei  fod  yn  naw  oed,  ond  dygwyd  ef  i  fyny  yn  ofalua 

fan  ei  ewythr,  Francis  Austen,  cyfreithiwr  cyfoethog  yn  nhref  Tun- 
ridge.  Ẃedi  derbyn  manteision  addysg  gartref ,  ac  ennill  ysgoloriaeth, 
anfonwyd  ef  i  Rydychain,  Ue  y  daeth  yn  gymrawd  o  Goleg  St  John. 
Yn  1764  ymgymerodd  â*r  dyledswyddau  clerigol  ynglŷn  â  bywiolaethau 
dau  blwyf  gwledig  cysylltiol,  sef  Deane  a  Steventon.  Milldir  o  ffordd 
yn  unig  oedd  rhwng  y  ddau  bentref,  a  thri  chant  oedd  holl  rif  eu  hen- 
eidiau ;  felly  gormod  fe  allai  fyddai  edrych  ar  ddaliad  y  ddwy  fywiol- 
aeth  fel  achos  difrifol  iawn  o  "  pluralism  ! "  Wedi  cael  bywiolaeth,  cym- 
erodd  wraig.  Ymbriododd  â  Cassandra,  merch  ieuengaf  y  Parch,  Thomas 
Leigh,  yr  nwn  ar  y  pryd  a  ddaliai  fywioliaeth  golegawl  HarpeDden, 
pentref  ychydig  bellder  o  Henley-on-Thames.  Brawd  i  Thomas  Leigh 
ydoedd  y  Dr.  Theophilus  Leigh,  a  fu  am  dros  hanner  canrif  yn  llanw  y 
swydd  a  lenwir  yn  awr  gan  Proffoswr  Jowett     Gŵr  oedd  hwn,  ya  ol 


«PANR    AUSTBN    a'î   GWfclTHIAÍJ.  811 

desgrifiad  Mr.  Austen  Leigh  o  hono,  "  more  famous  for  his  sayings  than 
his  doings,"  mwy  nodedig  ar  gyfrif  yr  hyn  a  ddy wedai  na'r  hyn  a  wnai. 
Yr  oedd  yn  hoff  neüläuol  o  joìces^  ond  yjoìce  orea  o4  eiddo  ydoedd  byw 
yn  liawer  hwy  nag  y  dysgwylid  iddo  wneyd.  Dyẁedir  iddo  gael  eî 
ethol  yn  Feistr  Balliol  yn  benaf  o  herwydd  fod  ei  iechrd  y  fath  ag  a 
roddai  i'w  etholwyr  le  i  abeithio  y  caent  gyfleusdra  cyn  bo  hir  i  ail-arfer 
eu  hawliau.  Ond  wedi  cael  y  swydd,  bu  Theophilus  am  dros  hanher 
can'  mlynedd  cyn  tynu  ei  draed  i'r  gwely  i  farw.  Mae'n  lled  bosibl 
fod  y  wyth'ien  arabeddus  a  redai  drwy  ei  natur  wedi  ei  hadgynnyrchu  yn 
ei  nith,  Jane  Austen;  o  leiaf  yr  oedd  hi,  yn  gys^taì  a  rhai  aelodau  eraill 
o'r  teulu,  yn  feddiannol  ar  ymsyniad  bywiog  o'r  digrifol. 

Am  ddeng  mlynedd  ar  hugain  bu  yr  Austens  yn  preswylio  yn  Steven- 
ton,  ac  yno  y  treuliodd  Jane  Austen  y  chwarter  canrif  cyntaf  o'i  hoes. 
Derbyniodd  ei  haddysg  o  dan  gyfarwyddyd  ei  thad,  yr  hwn  oedd  ŵr 
dysgedig  a  choeth.  Yu  mlynyddoedd  cyntaf  ei  fywyd  priodasol  ârferai 
Mr.  Austen,  fel  llawer  o'i  gydglerigwyr,  ychwanegu  at  ei  incwm  trwy 
gymeryd  pupüs.  Ymhlith  y  rhai  hyn  ar  un  adeg  yr  oedd  mab  bychan 
i'r  enwog  Warren  Hastings,  yr  hwn  pe  cawsai  estyniad  bywyd  a  allasai 
fod  yn  foddion  i  arwain  Jane  Austen  at  gymeriadau  y  Saeson  Indiaidd, 
o'r  rhai  yn  ddiweddarach  y  gwnaethpwyd  defnydd  mor  hapus  gan 
Thackeray.  Yr  oedd  ei  theulu  ei  hunan  mor  bwysig  yn  ngolwg  Jane 
Austen,  a'r  byd  oddiallan  mor  gymharol  ddibwys,  fel  mai  dymunol 
ydyw  gwneuthur  crybwylliad  byr  am  ei  chwaer  aí  brodyr,  er  cael 
syniad  cyflawnach  am  y  gwrthddrychau  oedd  yn  cael  y  Ue  penaf  yn  ei 
meddwl  a'i  chalon.  Y  mae  hyn  yn  fwy  angenrheidiol  am  fod  pob  lle  i 
gredu  fod  amryw  o  aelodau  y  teulu,  o  herwydd  eu  galwedigaethau,  wedi 
dylanwadu  i  raddau  helaeth  ar  greadigaeth  cymeriadaa  ei  nofelau.  Yr 
oedd  iddi  bump  o  frodyr  ac  un  chwaer.  Dywedir  fod  James,  y  mab 
hynaf,  jrr  hwn  yn  ddiweddarach  a  gymerodd  urddau,  ac  a  ddilynodd  ei 
dad  yn  mywiolaeth  Sterenton,  yn  dra  chyfarwydd  â  llenyddiaeth  Seis- 
onig,  ac  yn  ysgrifenydd  rh  wy dd  mewn  barddoniaeth  a  rhyddiaith. 
Tra  eto  yn  efrydydd  yn  Rhydychain  cychwynodd  gyfnodolyn  bychan  ar 
gynllun  y  Spectator,  dan  yr  enw  The  Loiterer.  Pel  y  rhan  fwyaf  o'r  cyi- 
nodolion  colegawl  bu  fyw  am  yspaid  byr,  ac  yna  diflanodd.  O  ran 
oedran,  yr  oedd  y  brawd  hwn  ddeng  mlwydd  yn  hŷn  na  Jane,  a  bu 
yn  foddion  i  gryn  fesur  i  reoh*  ei  hefrydiau  ac  i  ffurfio  ei  chwaeth. 
Cafodd  yr  ail  frawd,  Edward,  ei  ysgaru  oddiwrth  y  teulu  yn  moreu  ei 
oes,  trwy  iddo  gael  ei  fabwysiadu  gan  ei  gefnder,  Mr.  Knight,  o  God- 
mersham  Park,  swydd  Kent,  a  Chawton  House,  swydd  Hants.  Yn 
ddiweddarach  mabwysiadodd  yntau  enw  ei  fabwysiedydd,  ac  ymhen 
amser  perchenogodd  ei  etifeddiaeth.  Yn  niwedd  ei  hoes  dygwyd  Jane 
i  gyBylltiad  agosach  â'r  brawd  hwn,  ac  ymgylymodd  ei  serchiadau  yn 
dỳn  am  dano  ef  a'i  blant.  Gŵr  o  dueddiadau  cymdeithasol  ydoedd  y 
trydydd  brawd,  Henry,  a  hoflid  ef  yn  fawr  ar  gyfrif  ei  gwmniaeth 
ddyddan.  Ymddengys  fodd  bynag  ei  fod  ychydig  yn  ansefydlog,  o  leiaf 
ni  ba  cwrs  ei  fywyd  mor  llwyddiannus  a'r  eiddo  y  brodyr  eraill.  Pan 
yn  ẃr  canol  oed  ymgymerodd  â  dyledswyddau  clerigol  yn  y  Brifddinas, 
a  bu  yn  ddefnyddioì  fel  cy frwng  cydrhwng  ei  chwaer,  yr  awduies,  a*i 
chyhoeddwyr.  Dilynai  y  ddau  frawd  ieuengaf,  Francis  a  Charles,  eu 
gorchwylion  ar  y  môr,  fel  swyddogion  yn  Llynges  ei  Mawrhydi.     Buont 

u  2 


812  JANB   AUSTEH   A*I   GWEÌTHTAU. 

ill  dau  fyw  yn  ddigon  hir  i  gael  eu  gwneyd  yn  Ben-Llyngeswyr 
(Adnŵrah).  Nodweddid  Francis  gan  sefydlogrwydd  cymeriad  ac  ym- 
roddiad  i  ddyledswydd.  Hynodid  ef  ar  gyfrif  crefyddolder  ei  ysbryd, 
pan  yr  oedd  proffes  grefyddol  yn  beth  anghyffredin  yn  y  Llynge& 
Mewn  un  orsaf  lyngesol  adwaenid  9f  fel  y  swyddog  a  benliniaì  yn  yr 
Eglwys  1  Hoffid  Charles  yn  fawr  yn  ei  deulu  yn  gystal  ag  ymhíith  ei 
gydforwyr  ar  gyfrif  ei  natur  addfwyn  a'i  dymher  serchog,  yn  yr  hyn  yr 
ymdebygai  i  Jane.  Bu  farw  mewn  oedran  teg  o'r  cholera,  tra  yn  gwas- 
anaethu  ei  wlad  yn  Burmah.  I  yrfa  anrhydeddus  y  ddau  f rawd  hyn  y 
gellir  priodoli  hoffder  ein  hawdures  o'r  Llynges  a'i  swyddogion,  ynghyd 
a'r  parodrwydd  a'r  cywirdeb  gyda  pha  rai  yr  ysgrifena  am  danynt  yn 
Mansfield  ParJc  a  Persuasion.  Ànanil  iawn  y  byddai  Jane  Austen  yn 
myned  tu  allan  i  gylch  ei  gwybodaeth  bersonol ;  er  enghraifft,  nid  ydyw 
yn  treiddio  ond  yn  anfynych  i  rodfeydd  llychlyd  y  gyfraith,  nac  yn 
ymdroi  ond  ychydig  yn  nyrys  lwybrau  gwleidyddiaeth ;  ond  gyôa'r 
morwyr  a'u  llongau  teimlai  yn  hollol  gartrefol ;  ac  y  mae  beirniadaeth 
brodyr  fel  rheol  yn  garedig.  Ond  o  holl  aeíodau  y  teulu  ymserchai 
Jane  yn  fwyaf  neillduol  yn  ei  chwaer  Gassandra.  Wedi  dechreu  fe 
allai  yn  yr  ymddibyniad  naturiol  a  deimlai  fel  plentyn  serchus  tuag  at 
ei  chwaer  hynaf  (yr  oedd  Cassandra  dair  blwydd  yn  hŷn  na  Jane)  par- 
haodd  yr  ymlyniad  mwyaf  tyner  a'r  ymddiried  mwyaf  Uwyr  cydrhyng- 
ddynt  wedi  iddynt  gyrhaedd  oedran.  Hyd  yn  nod  yn  addfedrwydd  ei 
galluoedd  ac  yn  y  mwynhâd  o  lwyddiant  ac  enwogrwydd  llenyddol,  ni 

Çhallodd  Jane  a  pharchu  a  chanmawl  daioni  a  doethineb  Cassandra. 
rn  nyddiau  eu  plentyndra,  pan  anfonwyd  y  chwaer  hynaf  i'r  ysgol  yn 
Reading,  aeth  yr  ieuengaf  gyda  hi,  nid  am  ei  bod  mewn  oedran  cyfadd- 
as  i  dderbyn  yr  un  addysg,  ond  am  y  buasai  yn  hollol  druenus  heb 
gwmni  ei  chwaer.  Sylwai  ei  mam  ar  y  pryd,  u  Pe  buasai  Cassandra  yn 
myned  i  gael  tori  ei  phen  ymaith,  buasai  Jane  yn  hawlio  yr  un  dynged." 
Mae  yn  bleser  gwybod  na  thorwyd  ac  na  wanychwyd  yr  ymlyniad 
serchlawn  nes  i  farwolaeth  eu  hysgaru.  0  ran  cymeriad  yn  gystal  ag 
o  ran  ymddangosiad  yr  oedd  y  ddwy  chwaer  ychydig  yn  wahanoL 
Ymhlith  y  teulu  arferid  sylwi  fod  Cassandra  yn  meddu  y  rhagoriaeth  o 
gadw  ei  thymher  bob  amser  o  dan  reolaeth,  ond  fod  Jane  yn  hapus  yn 
y  meddiant  o  dymher  nad  oedd  angen  ei  reoli. 

Yn  y  cylch  teuluaidd  hwn  a'r  ychwanegiadau  a  wnaethpwyd  ato  o 
dro  i  dro  yn  nghwrs  natur,  y  treuliodd  Jane  Austen  ei  dyddiau,  gan 
f wynhâu  ei  bleserau  a  gofalu  yn  ffyddlawn  am  ei  ddyledswyddau.  Am 
y  deng  mlynedd  diweddaf  o'i  hoes,  prin  y  gellir  dyweyd  iddi  fyned  y 
tu  allan  i'w  gyffiniau  o  gwbl.  Nis  gellir  ammeu  am  foment  fod  am- 
gylchiadau  hapus  ei  bywyd  cartrefol  wedi  dylanwadu  yn  ddirfawr  arni 
yn  ffurfiad  a  chyfansoddiad  ei  nofelau.  Mewn  cylchoedd  teuluaidd, 
gan  amlaf,  y  mae  yn  gweithio  allan  i'w  therfyniad  y  drama  a  ddygid 
ì  f ôd  yn  myd  ei  meddwl ;  ac  nid  ydy w  un  amser  yn  anghofio  gwneuth- 
ur  defnydd  helaeth  o  gyd-berthynas  ei  chymeriadau.  Fe  ddylid  cofio, 
ot  ochr  arall,  os  oedd  y  cylch  cymdeithasol  y  troai  ynddo  braidd  yn 
gyfyng,  ei  fod  yn  cynnwys  llawer  o  bersonan  o  chwaeth  uchel  ac  o 
feddwl  diwylliedig;  mewn  gair,  ei  fod  yn  cyfateb  i'r  un  a  ddesgrifir  yn 
ei  gweithiau. 

Gan  f od  mwy  na  hanner  oes  Jane  Austen  ar  y  ddaear  wedi  ei  dreulio 


JANE   AUSTEN   A*I  GWEITHIAU.  818 

yn  Steventon,  hwyrach  mai  priodol  eto  fyddai  dyweyd  gair  neu  ddau 
am  y  lle.  Pentref  bychan  gwledig  yw  Steventon,  yn  sefyll  ar  un  o'r 
bryniau  distadl  sydd  yn  harddu  ac  yn  amrywio  yr  olygfa  yn  un  o 
ddyffrynoedd  Gogledd  Hants,  oddeutu  saith  milldir  o  ffordd  o  dref 
Basingstoke.  Yn  mhen  y  dyffryn  cul,  y  tu  hwnt  i'r  ychydig  dai  am- 
gylchynedig  â  gerddi  a  ffurfient  y  pentref,  safai  yr  hen  bersondy.  Y 
pryd  hwnw  yr  oedd  yn  dŷ  o  fri,  er  gwaethaf  ei  drawstiau  moelion 
a'i  ymddangosiad  Uwyd  a  diaddurn;  erbyn  hyn  y  mae  yntau  fel  yr 
eglwys  wedi  gorphen  eu  gwaith,  "  a'u  lle  nid  edwyn  ddim  o  honynt 
mwyach."  Cyfrifid  fod  yr  eglwys  yn  nyddiau  Jane  wedi  cyrhaedd  ei 
seithfed  ganrif  o  wasanaeth  fel  lle  o  addoliad,  ac  fel  esiampl  ddyddorol 
o'r  Early  English  Style.  Yr  oedd  gryn  bellder  oddiwrth  y  tai,  a  chyd- 
weddai  ei  hunigrwydd  â  thawelwch  dystaw  gorphwysfan  y  meirw. 
Dan  gysgod  ei  muriau  tyfai  y  briallu  a'r  meillion,  a  chysgodid  beddau 
ei  mynwent  gan  gangau  yr  yw.  Ond  nid  yn  y  persondy  ac  nid  yn  yr 
eglwys  y  gorweddai  gogoniant  Steventon,  eithr  yn  y  meusydd  coediog 
a'r  gwrychoedd  deiliog  o'i  amgylch.  Rhwng  y  gwrychoedd  yr  oedd 
rhodfeydd  mwsoglyd  wedi  eu  britho  â  blodau,  "  a  wilderness  of  beauty 
studded  with  primroses,  anemones,  and  wild  hyacinths."  Yr  oedd 
dwy  rodfa  o'r  fath  yn  ymyl  y  persondy,  a  gwna  Jane  Austen  ddefnydd 
o  honynt  ar  adegau  pwysig  mewn  dwy  o'i  nofelau.  Mewn  llanerch 
o'r  fath  ag  a  geiswyd  ddesgrifio  y  magwyd  ac  y  meithrinwyd  ei  hathry- 
lith,  yno  yr  ysbrydolwyd  ei  chalon  ieuanc  gyntaf  â  chariad  at  natur  ac 
ymdeimlad  o'i  phrydferthwch,  yno  yr  ymwelwyd  â'i  meddwl  â'r  myrdd 
dychymygion  a  raddol  gymerasant  iddynt  eu  hunain  y  ffurfiau  yn  y 
rhai  yr  adwaenir  hwy  i'r  byd,  ac  yno  hefyd  y  dygodd  ei  chalon  a'i 
dychymyg  o  dan  lywodraeth  y  duwioldeb  syml  a  reolai  ei  bywyd,  ac 
a'i  cysurai  yn  awr  marwolaeth.  Bu  y  teulu  fyw  am  amser  maith  yn 
Steventon  heb  i  gwmwl  o  un  math  dduo  nemawr  ar  eu  hawyrgylch. 
Achoswyd  galar  i  Cassandra  trwy  farwolaeth  un  oedd  yn  anwyl  ganddi, 
a  diau  iV  chwaer  gyd-ddyoddef  â  hi ;  ond  gyda  hyn  o  eithriad  ni  flin- 
wyd  hwy  gan  siomedigaethau  trymion.  Hyd  y  gwyddys,  ni  bu  Jane 
erioed  yn  gaeth  yn  rhwymau  serch,  o  leiaf  bu  fyw  a  marw  yn  ddi- 
briod. 

Ymhlith  cydnabod  ac  ymwelwyr  cyson  teulu  Steventon,  dylid  enwi 
Edward  a  Jane  Cooper,  plant  i'r  Parch.  Dr.  Cooper  o  Sonning.  Pres- 
wyliai  y  rhai  hyn  ar  y  pryd  yn  Bath  (prif  gyrchfan  clerigwyr  wedi 
rhoddi  i  fyny  eu  bywiolaethau).  Y  mae  yn  dra  thebygol  mai  trwy 
ymweliadau  â  hwy  y  daeth  Jane  mor  drwyadl  gydnabyddus  â  lleoliad 
ac  arferion  y  dref  nodedig  a  enwyd,  yr  hyn  a'i  galluogodd  i  ysgrifenu 
Northanger  Abbey,  lle  gosodir  y  golygfeydd  dechreuol  yn  Bath,  ymhell 
cyn  iddi  fyned  yno  i  fyw.  Yn  mhennodau  diweddaf  Persuasion  yr 
ydym  yn  cael  golwg  arall  ar  y  dref,  seiliedig  ar  brofiad  meithach  o 
honi,  ac  yn  arddangos  cyfnewidiad  mawr  mewn  barn  ar  ran  ein  hawd- 
ures.  Perthynas  arall  a  fu  yn  foddion  i  ddwyn  amrywiaeth  i'r  cylch 
teuluaidd  ydoedd  merch  i  unig  chwaer  Mr.  Austen.  Derbyniodd  y 
gyf  nither  hon  ei  haddysg  yn  Paris,  Ue  yr  ymbriododd  â'r  Count  de 
Feuillade,  yr  hwn  a  ddienyddiwyd  yn  ystod  y  Chwyldroad  Mawr. 
Meddai  hi  lawer  o  gymhwysderau,  a  diau  ei  bod  yn  gaffaeliad  nid 
bychan  i  gymdeithas  gyfyngedig  y  persondy  gwledig.    Iddi  hi,  mae'n 


814  JANE   ÀÜSTBN    A*I  GWSITHIASU 

debyg,  y  bu  y  chwîorydd  yn  ddyledus  am  w  gwybodaeth  gywir  o'r 
Ffrancaeg ;  ac  i  waith  y  Couniess — wedi  hyny  Mrs.  Henry  Austen— yn 
cychwyn  "  priyate  theatricals "  y  gellir  príodoli  y  darlun  a  geir  o 
honynt  yn  Maaisfield  Park,  Ue  gyda  llaw  y  mae  Jane  braidd  ya 
anghymeradwyo  difyrwch  a  ystyrir  bellaoh  yn  un  pur  ddiniwed. 

Fel  ei  chwaer-awdures,  Charlotte  Brontë,  dechreuodd  Jane  Austen 
gyfansoddi  yn  Ued  foreu.  Y  mae  ar  gael  heddyw  hen  ysgrif-lyfr  yn 
cynnwys  amryw  o  chwedlau  wedi  eu  hysgrifenu  pan  nad  ydoedd  eto 
ond  plentyn.  Er  wedi  eu  hamoanu  i  fod  yn  hollol  ddigrifol,  dywedir 
eu  bod  wedi  eu  hysgrifenu  gyda  llawer  o  fywiogrwydd  mewn  iaith  gref 
a  choeth.  Cydrhwng  y  cynnyrchion  plentynaidd  hyn  a'r  cyfansodd- 
iadau  addfed  sydd  yn  ein  meddiant  nit  bu  cyfwng  yn  ystod  yr  hwn  yr 
y8grifenwyd  amryw  chwedlau  yn  meddu  rhagoriaethau,  ond  heb  fod  yn 
marn  eu  hawdwr  i  fyny  â  safon  cyhoeddiad.  Yn  y  rhai  hyn,  yn  lle 
rhoddi  portread  ffyddlawn  o  natur  a  chymdeithas  o'i  chwmpas,  ymrodd- 
ai  i  ddigrif  ddarlunio  nofelau  y  dydd  gyda'u  dygwyddiadau  ŵnhygoel 
a'u  syniadau  eithafol.  Yn  ffodus  i  ni,  gadawodd  heibio  y  dull  hwn  o 
ysgrifenu,  a  gwnaeth  ei  theulu  yn  ddòeth  i  beidio  cymylu  ei  henwog- 
rwydd  trwy  gyhoeddi  yr  ymdrechion  boreuol  hyn  o'i  heiddo.  Pan 
gyrhaeddodd  ei  llwyddiant,  arferai  ddyweyd  y  buasai  yn  well  iddi  fod 
wedi  darllen  mwy  ac  ysgrifenu  llai  yn  moreu  ei  hoes.  Gyda  golwg  ar 
ei  gwybodaeth  a'i  chyrhaeddiadau,  yr  ydoedd  yn  draiiyddysg  yn  hanes- 
iaeth  a  llenyddiaeth  Seisonig  ei  dydd.  Darllenodd  lawer  ar  Addison, 
Steele,  Pope,  a'r  hen  draethodwyr  a'u  dilynwyr.  Ëdmygai  yn  neillduoí 
weithiau  Johnson,  Crabbe,  a  Cowper.  Meddai  gydnabyddiaeth  dry- 
lwyr  o  nofelau  Samuel  Bichardson,  a  mwy  nag  unwaith  dengys  ei  bod 
yn  gallu  gwerthfawrogi  yr  hyn  oedd  oreu  yn  ffugchwedlau  Mrs.  Rad- 
cliffe,  Madame  D'Arblay,  a  Miss  Edgeworth.  Teimlai  hyfrydwch 
neillduol  wrth  ddarllen  gweithiau  barddonol  Syr  Walter  Scott  0 
nofelau  "dewin  y  Gogledd,"  nid  oedd  ond  Waverleyy  Guy  Mannermg,  a^r 
Antiguary  wedi  ymddangos  cyn  ei  marwolaeth.  Er  hyny  yn  un  o'i 
Uythyrau,  cawn  ei  bod  yn  berffaith  barod  i  gydnabod  rhagoriaethau  yr 
awdwr,  ac  y  mae  yn  gryn  syndod,  gan  ei  bod  yn  by w  ymhell  o  gyrhaédd 
gossip  llenyddol  ei  dydd,  ei  bod  yn  teimlo  yn  sicr  mai  Syr  Walter  Scott 
oedd  yr  awdwr  anadnabyddus.  "Ni  ddylai  Walter  Scott  ysgrifenu 
nofelau,"  meddai,  "yn  enwedig  rhai  da.  Nid  ydyw  yn  deg  iddo 
wneuthur  hyny.  Y  mae  iddo  enwogrwydd  ac  elw  digonol  fel  bardd,  ac 
ni  ddylai  gymeryd  y  bara  allan  o  enau  pobl  eraill.  Nid  wyf  yn  bwr- 
iadu  hoffi  Wwoerley  os  gallaf  helpio  fy  hunan ;  ond  yr  wyf  yn  ofni  nas 
gallaf  beidio  ! "  Gyda  golwg  ar  ieithoedd  tramor,  meddai  wybodaeth 
eang,  fel  y  sylwyd,  o'r  Ffrancaeg,  ac  adnabyddiaeth  arwynebol  o'r  Itai- 
aeg.  Mewn  cerddoriaeth  gallai  chwareu  yn  fedrus  a  chanu  yn  weddoL 
Yr  oedd  yn  nodedig  o  barod  gyda'i  dwylaw,  a  rhagorai  mewn  chwareu- 
on  a  ofynai  am  eu  cynnorthwyo.  Sylwir  ei  bod  yn  hoff  o  ysgafnhâu  ei 
llafur  trwy  ymroddi  am  yspaid  i  law-chwareuon.  Oddiwrtìi  esiampl  o*i 
Uawysgrif  sydd  yn  ein  meddiant,  gwelir  ei  bod  yn  ysgrifenu  mewn  dull 
eglur  a  chadarn,  mewn  gwrthgyferbyniad  i'r  arddull  hirfain  a  elwid  yn 
elegant  y  dyddiau  hyny.  Yr  oedd  hefyd  yn  gyfarwydd  â  holl  waith 
edau  a  nodwydd,  ac  ni  phetrusai  arfer  ei  hamser  hamddenol  i  wnío 
diiìad  i  dlodion  yr  ardal  yn  gystal  ag  i  wneuthur  yr  hyn  ôedd  yn  ange&- 


JANS    AUŵTEN   A'l   OWfilTHIAÜ,  815 

rheidiol  yn  yr  un  cyfeiriad  iddi  ei  hun.  Mae  dyrysni  dilladaeth  beny  w- 
aidd  yr  oes  hon  yn  gofyn  am  y  modi&te  a'r  man-müliner  i  ddyfod  i  ben 
â'u  dirgelion  1  Yr  oedd  ein  harwres  yn  hoff  nodedig  o  blant,  ac  yn  cael 
ei  hoffi  ýn  fawr  ganddynt;  gallai  adrodd  chwedlau  yn  ddiderfyn,  a 
myned  i  mewn  i  ysbryd  pob  chwareu  gyda  zel  a  brwdfrydedd  plentyn. 

0  ran  person  yr  oedd  yn  hawddgar ;  yn  dàl  a  lluniaidd  o  goiff,  yn 
ysgafn  ei  oherddediad,  ac  yn  llawn  bywiogrwydd  a  thymher  dda,  fel  y 
gweddaá  i  awdures  mor  ddengar  fod. 

Y  mae  ymadawiad  â  chartref  mebyd  yn  gyffredin  yn  dwyn  gofid  i 
bob  person  o  deimladau  serchög  &  dychymyg  by wiog,  ac  nid  rhyfedd  i 
Jane  Austen  deimlo  yn  dra  anhapus  pan  y  dy wedwyd  wrthi  f od  ei  thad, 
yr  hwn  oedd  erbyn  hyn  dros  70  mlwydd  oed,  wedi  penderfynu  rhoddi 
i  fyny  fywiolaeth  Steventon  yn  ffafr  ei  fab  hynaf,  a  neillduo  gyda'i 
wraig  a'i  dd  wy  ferch  i  Bath.  Rhaid  coüo  bob  amser  ynglŷn  â  Jane 
Austen  mai  yn  Steventon  y  gosodwyd  i  lawr  seiliau  ei  henwogrwydd. 
Yno  y  cyfansoddwyd  llawer  o'i  gwaith  mwyaf  llwyddiannus,  a  hyny 
mewn  oedran  pan  yr  ymddengys  i  ni  yn  hynod  fod  un  mor  ieuanc  yn 
meddu  y  fath  welediad  sicr  i  amcanion  a  thueddiadau  pobl  a'r  sylwadaeth 
fanwl  o'u  harferion  a  amlygir  ynddynt.  Ysgrifenwyd  dwy  o'i  phrif 
nofelau  cyn  ei  bod  yn  dair  ar  hugain  oed.  Pride  and  Prejudice,  yr  hon 
a  ystyrir  gan  rai  y  fwyaf  dysglaer  o'i  holl  weithiau,  oedd  y  gyntaf  a 
gwblhäwyd,  os  nad  y  gyntaf  a  ddechreuwyd.  Ysgrifenwyd  hi  yn  yr 
yspaid  cydrhwng  Hydref  1796  ac  Awst  1797.  Dechreuwyd  ar  Sense 
amd  Senstbüity yn  ei  ffurf  bresennol  yn  niwedd  1797,  a  gorphenwyd  hi 
yn  1798,  ond  bernir  ei  bod  yn  cynnwys  rhanau  o  gyfansoddiad  blaenor- 

01  a  elwid  Ellinor  and  Marianne.  Os  felly,  rhaid  ei  bod  yn  cynnwys  yr 
enghraifft  gyntaf  o  waith  Jane  Austen  a  roddwyd  i'r  byd.  Ni  phar- 
otowyd  North»nger  Ábbey  i'r  wasg  hyd  1803,  ond  gosodwyd  y  chwedl 
hon  hefyd  wrth  ei  gilydd  yn  1798. 

Yn  dra  gwahanol  i  Charlotte  Brontë,  ysgrifenai  Jane  Austen  gyda 
hollol  gymeradwyaeth  ei  theulu,  ond  trôdd  ei  hymgais  cyntaf  hithau  at 
gyhoeddi  ei  gwaith  yr  un  mor  siomedig.  Bhoddodd  ei  thad  gynnyg 
rhesymol  i  Mr.  Cadell  i  gyhoeddi  Pride  and  Prejudice,  un  o'r  nofelau 
goreu  yn  ddiau  yn  yr  iaith  Saesoneg,  ond  gwrthodwyd  y  cynnygiad  yn 
ddiseremoni.  Ymddygwyd  yn  fwy  diraddiol  drachefn  at  Northanger 
Abbey.  Gwerthwyd  y  chwedl  hon  yn  1803  i  gyhoeddwr  yn  Bath  am  y 
swm  cymedrol  o  ddeg  punt.  Ar  ol  gorwedd  yn  anghyhoeddedig  yn  ei 
swyddfa  am  lawer  o  flynyddoedd,  prynwyd  hi  yn  ol  gan  un  o  frodyr  yr 
awdures  am  yr  un  swm  ag  a  dalwyd  am  dani.  Wedi  gorphen  yr  ad- 
bryniad  cafodd  Mr.  Austen  yr  hyfrydwch  o  hysbysu  y  cyhoeddwr 
siomedig  ei  fod  wedi  gwrthod  un  o  weithiau  awdures  boblogaidd  Pride 
<md  Prejudice,  Cyhoeddwyd  y  chwedl,  ynghyd  a  Permaẃm^  gan  ei 
pherthynasau  wedi  marwolaeth  Jane  Austen.  Yn  ngwyneb  aml  feth- 
iant  cyhoeddwyr  i  iawn  brisio  gweithiau  athrylith,  gali  ambell  i  ym- 
geiöydd  Uenyddol  gymeryd  cysur.  Y  mae  golygwyr  a  chyhoêddwyi: 
cyn  hyn  wedi  gwrthod  yn  ddi-ddiolch  rai  o  masterpieces  y  byd  llenyddoL 
Fe  aeth  Robinson  Crusoe  yn  ol  ac  ymlaen  trwy  holl  gylch  y  frawd- 
olìaeth  gyhoeddiadol  cyn  y  cafwyd  un  cyhoeddwr  digon  gwrol  i  was- 
traffu  yehydig  bapyr  &c  inc  arno.  Aeth  Carlyle  gymaint  dan  y  gwellaif 
golygyddol  cyn  ei  ymddangostad  yn  yr  Edinburgh  Remew,  fel  y  methai 


&16  JAHB   AU8TEN    A*I  GWETTHIAÙ. 

a'i  adnabod  ei  hun.  "  Rejected  with  thanks,"  ac  yn  rhy  aml  "  withont 
thanks,"  yw  y  ddedfryd  sydd  wedi  ei  chyhoeddi  ganwaith  uwch  ben 
cynnyrchion  athrylith.  Ond  ymhlith  y  miloedd  gwrthodedigion  nid  yn 
aml  y  ceir  y  f  raint  o  wrthod  ail  Robinson  Crusoe  neu  gymhar  i  Pride  and 
Prejudüe. 

Symudodd  yr  Austens  i  Bath  yn  ngwanwyn  1801,  pan  oedd  Jane  yn 
26  oed.  Pa  faint  bynag  allai  fod  attyniad  y  lle  iddi  yn  adeg  ei 
hymweliadau  boreuol,  mae'n  lled  sicr  nad  ydoedd  yn  ei  gymeradwyo  fel 
lle  i  aros  ynddo  ar  ol  iddi  gyrhaedd  oedran  addfetach ;  ond  gan  nad 
oedd  eto  ond  geneth  ieuanc,  gyda  Uawer  o  brydferthwch  a  mwy  o  siriol- 
deb,  nid  ydyw  yn  debyg  iddi  fethu  a  mwynhâu  swynion  y  lle  a  elwir 
gan  Miss  Mitford,  "  the  Baden-Baden  of  its  day."  Pa  un  ai  aflwydd- 
iant  ei  cheisiadau  blaenorol,  ynte  pwysau  rhwymedigaethau  newyddion 
ydoedd  yr  achos  nis  gwyddom,  ond  nid  ymddengys  iddi  ychwanegu 
nemawr  at  ei  gwaith  llenyddol  yn  ystod  pedair  blynedd  ei  harosiad  yn 
Bath.  Yn  1804  ni  a'i  cawn  yn  talu  ymweliad  â  Lyme,  ymdrochle 
bychan  a  anfarwolwyd  ganddi  yn  Persuasion.  Yn  Chwefror  1805,  bu 
ei  thad,  yr  hwn  a  gymerai  y  dyddordeb  dyfnaf  yn  ei  gwaith,  farw  cyn 
gweled  gwawr  y  llwyddiant  oedd  i  ddyfod.  Symudodd  Mrs.  Austen 
a'r  ddwy  ferch  yn  lled  fuan  o  Bath  i  Southampton,  Ue  yr  arosasant  am 
bedair  blynedd  eraill.  Yr  ydym  wedi  bod  yn  fanwl  o  berthynas  i'r 
symudiadau  hyn  am  eu  bod  yn  cynnrychioli  yr  oll  o'r  cyfleusderau  a 
gafodd  Jane  Austen  i  weled  ac  adnabod  y  byd  mawr  tu  allan  i  gylch  ei 
theulu  ei  hunan.  Ei  bod  wedi  gwneuthur  defnydd  rhyfeddol  o'r  ych- 
ydig  gyfleusderau  a  estynwyd  iddi  a  brofir  yn  ei  nofelau.  Ymddengys 
f od  y  pwys  gyda  golwg  ar  hyn  yn  gorwedd  nid  yn  gymaint  yn  yr  hyn 
a  welir  ag  yn  y  modd  yr  edrychir  arno. 

Yn  1809  symudodd  Jane  Austen,  ynghyd  a'i  mam  a'i  chwaer,  i  gartref 
newydd  a  barotowyd  ar  ei  chyfer  gaa  Edward  Knight,  yr  ail  frawd,  yn 
Chawton,  pentref  heb  fod  yn  neppell  o  Steventon,  ei  chartref  genedigoL 
Er  nad  oedd  Chawton  Cottage  yn  wych  nac  yn  addurniadol,  gwnai 
gartref  hynod  gysurus  i  foneddigesau  yn  amgylchiadau  yr  Austens. 
Heblaw  hyny,  i  Jane  yr  oedd  yn  dŷ  iddi  ei  hun,  ymhlith  ei  phobl  ei 
hunan,  yr  hyn  oedd  yn  beth  pwysig  yn  ei  golwg.  Gellir  edrych  ar 
Chawton  nid  yn  unig  fel  ei  hail  gartref,  a'i  chartref  diweddaf  ar  y 
ddaear,  ond  fel  y  man  sydd,  yn  ail  i  Steventon,  yn  meddu  y  cysylltíad 
agosaf  â'i  gyrfa  lenyddol,  obìegid  yno,  wedi  cyrhaedd  addfedrwydd 
meddyliol,  naill  ai  yr  ysgrifenodd  neu  yr  ad-drefnodd  y  llyfrau  hyny  a'i 
gwnaeth  yn  adnabyddus  i'r  byd.  Gan  fod  cymaint  wedi  ei  barotoi,  pan 
unwaith  y  dechreuodd  gyhoeddi  daeth  ei  llyf rau  allan  o'r  wasg,  y  naill  ar 
ol  y  llall,  gyda  chyflymdra.  Cyhoeddwyd  Sense  and  Sensibüüy  yn  1811, 
a  Pride  and  Prejudice  yn  1813.  Dechreuwyd  ysgrifenu  MansfiM  Parh 
yn  1812,  ac  ar  ol  gweithio  gyda  hi  o  dan  lawer  o  anfanteision  yn  yr 
ystafell  gyffredin,  ac  yn  nghanol  gorchwylion  eraill,  gorphenwyd  a 
xhyhoeddwyd  hi  yn  1814.  Dygwyd  Emma^  yr  olaf  o'i  gweithiau  a 
welodd  yr  awdures  trwy  y  wasg,  allan  yn  1816,  gyda  chyflwyniad  i'r 
Prince  Begent,  wedi  hyny  Sior  IV.,  am  yr  hwn  yr  ysgrifenodd 
Thackeray,  u  I  look  through  all  his  life,  and  recognise  but  a  bow  and  a 
grin.  I  try  and  take  him  to  pieces  and  fìnd  silk  stocldngs,  padding, 
8tays,  under-waistcoats,  more  under-waistcoats,  and  then  nothing.,y    Yr 


JANE   AU8TEN    A*I   GWEITHIAU.  8Ì? 

oedd  efe  yn  noddwr  hynod,  rhaid  addef,  i  nofelau  moesol  awdures  mor 
rinweddol  a  Jane  Austen.  Er  fod  ei  nofelau  erbyn  hyn  yn  tynu  sylw, 
yr  oedd  yr  awdures  ei  hun  yn  anadnabyddus.  Tra  y  cawn  fod  awdur- 
esau  eraill  sydd  yn  awryn  llai  eu  nôd,  megys  Madame  D'Arblay,  Mrs. 
Barbauld,  Mrs.  Öpie,  a  Miss  Edgeworth,  yn  cael  eu  canmawl  a'u  cymer- 
adwyo  gan  wits  a  llenorion  eu  dydd,  nid  ydym  yn  cael  i  nofelau  Jane 
Austen  ychwanegu  nemawr  at  gylch  ei  chydnabod.  Hwyrach  fod 
ychydig  o  esgusawd  dros  ddyweyd  iddi  adael  i  ofynion  teuluaidd  gul- 
hâu  ei  theimladau  nes  peri  i'w  chariad  i  f esur,  nid  yn  unig  ddechreu  ond 
diweddu  hefyd  gartref.  Yn  ystod  y  flwyddyn  1816  ysgrifenodd  Persua- 
sion,  yr  hon  ynghyd  a  Northanger  Abbey  a  gyhoeddwyd  yn  1818.  Hys- 
bysir  i  ni  mai  yr  hyn  a  ennillodd  oddiwrth  ei  llyfrau  yn  ystod  ei  bywyd 
ydoedd  £700.  Darfu  i  lawer  o'i  chyd-ysgrifenwyr,  enwau  y  rhai  sydd 
heddy w  bron  wedi  eu  hanghofío,  gasglu  llawer  mwy  o  elw ;  ond  nid 
wrth  daliad  arianol,  mwy  nag  wrth  ffafr  y  cyhoedd,  y  mae  mesur  bob 
amser  deilyngdod  líyfr.  Oni  thalwyd  deng  mil  o  bunnau  am  Endymion, 
tra  y  gwerthwyd  y  Ficar  of  Walcefield  am  driugain  punt  ?  Y  mae  amser 
a  phrofiad  erbyn  hyn  wedi  estyn  i  Jane  Austen  y  warogaeth  gyfiawn  a 
wrthodwyd  iddi  gan  ei  chydoeswyr. 

Tra  yr  ydoedd  eto  yn  ysgrifenu  Persuasion,  taflai  afiechyd  nychlyd  ei 
gysgod  ty wyll  dros  fywyd  ein  hawdures.  Hwyrach  mai  i  hyn  y  gellir 
priodoli  y  difrifwch  tyner  sydd  yn  rhedeg  drwy  y  nofel.  Fel  George 
Eliot,  meddai  safon  uchel  yn  ol  pa  un  i  farnu  teilyngdod  ei  gwaith 
llenyddol.  Yn  anfoddlawn  i'r  dull  a  gymerasai  i  weithio  allan  derfyn- 
iad  Persuasion,  dywedir  iddi  yn  nghanol  gwaeledd  a  gwendid  corfforol 
godi  oddiar  wely  cystudd,  gwneyd  i  ffordd  âg  un  o'r  pennodau,  ac 
ysgrifenu  dwy  newydd  yn  ei  lle,  a  hollol  gyfnewid  y  terfyniad  er  gwell. 
Arddengys  hyn  ffyddlondeb  i'w  chelfyddyd  a  gofal  am  ei  henw  da  a 
werthfawrogir  gan  bwy  bynag  sydd  yn  gyfarwydd  â'r  llafur  gofidus 
sydd  yn  myned  i  wneuthur  cyfnewidiadau  o'r  fath.  Gan  ymdrechu  yn  - 
galed  yn  erbyn  y  clefyd  a  f u  yn  angeu  iddi,  dechreuodd  nofel  arall ;  ac 
yn  nghanol  ei  saldra  ysgrifenodd  rai  o'i  llythyrau  mwyaf  dyddorol. 
Ond  aeth  yr  ymdrech  yn  galetach,  a  pherswadiwyd  hi  i  fyned  i  Win- 
chester  i  ymgynghori  â  meddyg  medrus.  Aeth  ei  chwaer  ffyddlawn, 
Cassandra,  gyda  hi ;  a'r  hon  a  fuasai  yn  gynllun  perffeithrwydd  gyntaf 
i'r  eneth  fach,  yr  hon  a'i  gwyliodd  yn  holl  droion  deugain  mlynedd,  yr 
hon  a  fu  yn  geidwad  i'w  holl  gyfrinach  o  berthynas  i'w  gwaith,  yr  hon 
ymhob  peth  a  gyd-ddyoddefodd  ac  a  gyd-lawenychodd  â  hi,  hon  hefyd 
a  wyliodd  ei  horiau  olaf  ac  a  esmwythaodd  ei  gobenydd  pan  yn  marw. 
Mewn  hedd  a  thawelwch  hunodd  ar  y  18fed  o  Gorphenaf,  1817,  yn  yr 
oedran  cymharol  ieuanc  o  42.  Claddwyd  hi  ar  y  24ain  o'r  un  mis  yn 
Eglwys  Gadeiriol  Winchester,  gyferbyn  â  bedd  William  o  Wykeham, 
lle  yn  ddiweddar  y  codwyd  cofadail  iddi  gan  awdwr  y  Cofìant  sydd  yn 
eail  i  hyn  o  sylwadau.  Fel  hyn  y  bu  farw  awdures  dalentog  ac  athry- 
lithgar,  a  Christion  gostyngedig  a  chrediniol.  Aeth  Charlotte  Broritë 
o'r  byd  gan  ddyheu  am  gael  aros  ynddo ;  aeth  George  Eliot  allan  o  hono 
gan  adael  yn  unig  "ei  dylanwad."  Mae  y  cyferbyniad  rhwng  yr  ym- 
adawiadau  yn  Uawn  addysg.  Treuliodd  Jane  Austen  ei  bywyd  yn 
nghyflawniad  dyledswyddau  ei  chartref  ac  yn  meithriniad  serchiadau 
teuluaidd,  heb  un  dyhead  hunan-geisiol  am  gymeradwyaeth  y  lliaws. 


818  JâKB    AÜ8TEK   A'l  OWfilTHUU. 

Parhaodd  tyuerwch  ac  addfwynder  ei  hysbryd  yn  ddifwlch  hjà  j 
diwedd.  Pan  ofynwyd  iddi  yn  ei  horiau  olaf  a  ydoedd  mewn  angen 
am  ry  wbeth,  ei  hateb  tawel  ydoedd,  "  Dim  ond  cael  marw ; "  ac  felly  yr 
ymadawodd. 

II. 

Hyderwn  ein  bod  i  raddau  trwy  yr  amlinelüad  a  roddwyd  o  hanes 
bywyd  gwrthddrych  ein  hysgrif,  wedi  dynodi  rhai  o'i  phrif  nodweddion 
HenyddoL  Yn  yr  hyn  sydd  yn  ol  nid  ydym  am  wneuthor  unrhyw  ym- 
gais  tuag  at  roddi  beirniadaeth  ar  ei  nofelau.  Ychydig  o  sylwadau 
mewn  ffordd  o  gyfiawnhâu  yr  hyn  a  ddywedwyd  eisoes,  ydy w  yr  oü  a 
amcenir  gynnyg.  Gwyddom  fod  rhai  edmygwyr  brwdfrydig  o  weithiau 
Jane  Austen  yn  barod  i  ddyweyd  fod  astudiaeth  o'i  nofelau,  ar  rai  cyf- 
rifon,  fel  y  dywedwyd  am  gymdeithas  awdures  Ffrengig  enwog,  cystal 
à  chwrs  o  addysgiaeth  ar  y  raddf a  eangaf ;  ac  wedi  myned  mor  bell  ag  i 
awgrymu  fod  gwerthfawrogiad  priodol  o  honynt  yn  brawf  o  feddwl  a 
diwylliant  A  chaniatâu  fod  eu  hedmygedd  yn  eu  harwain  i  eithafion, 
fe  erys  cryn  lawer  o  wirionedd  yn  yr  honiad.  Heb  amddiffyn  y  bleid- 
iaeth  ddall  sydd  yn  hawlio  iddi  nodweddion  cyffredinol  anghymharol, 
gellir  cydnabod  ei  bod,  yn  ei  ffordd  ac  yn  ei  chylch  ei  hun,  yn  tynu  at 
berffeithrwydd.  Yn  amrywiaeth  ei  chymeriadau — er  eu  bod  oll  o'r 
bron  mewn  un  dosbarth  ac  yn  gweithredu  o  dan  yr  un  amgylchiadau, 
yr  hyn  a  wna  yr  amry wiaeth  yn  llawer  mwy  nodedig ;  yn  y  dyddordeb 
by wiog  a  gynnyrcha  trwy  foddion  hollol  gyfreithlawn  ;  yn  y  cywrein- 
rwydd  celfydd  a  pha  un  yr  ymdrinia  â  dygwyddiadau  cynnefin;  yn 
mharodrwydd  ei  gwatwareg  chwareus  a'i  harabedd  difyrus;  ac  yn  y 
gallu  i  gyfleu  a  threfnu  ei  defnyddiau  i  ateb  pwrpas  penodol,  saif  ar 
uwch  tir  ond  odid  na  neb  o'i  chydymgeiswyr.  Perthyna  y  bobl  a 
,  ddygwyd  i  f ôd  gan  ei  dychymyg  i  fyd  sydd  yn  berffaith  adnabyddus  i 
ni.  Er  fod  diwyg  a  dull  amser  a  fu  yn  glynu  wrthynt,  y  maent  yn 
fwy  byw  yn  ein  golwg  na  channoedd  o  bobl  sydd  yn  bod  ac  yn  symud 
yn  ein  hymyl.  Ymddangosant  i'n  meddwl  fel  pe  na  byddent  ond  ein 
cydnabod  agosaf  wedi  eu  trawsblanu  i  oes  arall,  a'u  dilladu  mewn 
dillad  nad  adwaenom,  ond  er  hyny  heb  eu  cyfnewid.  Mor  naturiol 
ydynt  yn  yr  oll  sydd  yn  gwneyd  i  fyny  ddynoliaeth,  fel  y  tybiwn,  wrtíi 
edrych  arnynt,  eu  bod  ar  lamu  o'r  lìyfr  i'n  cyfarfod, — rhywbeth  yn 
debyg  iJr  dybiaeth  a'n  Uanwai  wrth  edrych  ar  reliews  YsgrTtihyrol  Mr. 
George  Tinworth  dro  yn  ol  yn  Arddangosfa  y  Fine  Ari  Society.  Ac 
eto  ni  fuont  fyw  yn  weithredol  oddigerth  yn  nychymyg  bywiog  y 
foneddiges  hynaws  a  eisteddai  i  lawr  yn  nghanol  gorchwyüon  teuluaidd 
yn  yr  ystafell  gartrefol  yn  Steventon,  neu  Chawton,  i  roddi  i'r  byd 
esiampl  o  greadigaethau  athrylith  a  ddoniwyd  gan  Dduw.  Ond  nid  yn 
unig  gwahaniaethir  a  bywheir  pob  cymeriad  a  grëwyd  gan  Jane  Austen, 
ond  adroddir  eu  hanes  gyda'r  manylrwydd  sydd  yn  codi  o  Iawnder 
gwybodaeth  yn  eu  cylch.  Llywodraethir  eu  mynediad  a'u  dyfodiad, 
eu  hamseroedd  a'u  lle,  gyda  meistrolaeth  sicr  a  chywirdeb  difeth.  0 
ran  ei  galluoedd  trefniadol,  saif  yr  awdurcs  yn  rhestr  flaenaf  nofelwyr 
pob  oes.  Y  mae  holl  ddygwyddiadau  ei  nofelau  yn  tref nu  eu  hunaia 
uior  fywiog  ac  mor  naturiol  yn  myd  ei  meddwl  fei  pau  ddaw  iV  des- 


J-ANJB  austen  a'i  oweithiaü.  819 

grifio  i'w  darllenwyr,  y  maent  nid  yn  unig  ÿn  eu  darllen  ond  yn  eu 
gweithredu  wrth  fyned  ymlaen,  yn  gwneyd  eu  hunan  mewn  ystyr  yn 
un  â'r  hanes.  Ni  raid  i  ragoriaethau  nofelau  o'r  fath  hyn  wrth  eiriau 
canmoliaeth ;  ond  eu  darllen,  f e'u  teimlir.  Wrth  edrych  ar  y  byd  trwy 
Jygaid  Jane  Austen,  ymddengys  yr  awyrgylch  yn  hollol  glir.  Y  mae  y 
darlun  o'n  blaen  mor  berffaith  fel  yr  ydym  yn  anghofio  cydnabod  yr 
arlunydd;  y  mae  mor  hollol  wir  a  hollol  naturiol  fel  yr  ydym  yn 
ei  dderbyn  fel  "  un  o'r  pethau  sydd."  I  rai  pobl  nid  ydyw  hyn  ond  yr 
un  peth  a  dyweyd  ei  fod  yn  jmnyddorol !  Y  mae  dosbarth  mawr  o 
ddarllenwyr,  ysywaeth,  wrth  y  rhai  nid  ydyw  natur  un  amser  yn  siarad 
yn  eglur,  os  yn  siarad  o  gwbl.  Pobl  ydynt  nas  gwelant  brydferthwch 
y  lili  nes  ei  phaentio !  f'r  cyfry w  rai  nid  ydyw  by wyd  gwirioneddol 
yn  ddigon  byw — yn  ddigon  intense,  fel  y  byddant  yn  arfer  dyweyd. 
Nid  ydynt  yn  canfod  prydferthion  natur  nac  yn  deall  harddwch  by wyd 
o  honynt  eu  hunain.  Rhaid  cyfieithu  natur  a  bywyd  i  iaith  fwy  deall- 
adwy  iddynt,  iaith  y  scene-painter  a'r  lime-liyhter,  yna  hwy  dybiant  eu 
bod  yn  ymdeimlo  â'r  naill  ac  yn  adnabod  y  llall.  Pobl  ddall,  pobl  fud, 
pobl  fyddar  ydynt,  yn  rhodio  trwy  fywyd  heb  f od  ynddo,  yn  byw  ar 
drugaredd  eraill,  ac  o  angenrheidrwydd  yn  cael  eu  siomi.  Nid  ar 
gyfer  y  cyfryw  yr  ysgrifenodd  Jane  Austen  ei  chwedleuon.  Nis  gellir 
dysgwyl  iddynt  weled,  Uawer  Uai  werthfawrogi,  y  darluniau  celfydd 
sydd  i'w  cael  ynddynt.  Nid  iddynt  hwy  gan  hyny  y  dymunwn  ar- 
gymhell  astudiaeth  o'i  gweithiau,  gyda'u  harabedd  tawel,  eu  gwirionedd 
pur,  eu  beirniadaeth  dyner,  eu  gwatwareg  ysgafn,  eu  tôn  gymedrol,  a'u 
harddull  glasurol.  Yn  hytrach  apeliwn  at  y  dosbarth  hwnw  sydd  yn 
gosod  pris  ar  fywyd  a  gwerth  ar  wirionedd,  gan  ymdrechu  deall  y  naill 
a  chyrhaedd  y  llall.  Bydd  i'r  cyfryw  gael  allan  yn  fuan,  er  nad  oes  yn 
ei  chymeriadau  ddim  ar  yr  olwg  gyntaf  i'w  gwahaniaethu  oddiwrth  y 
cyffredin,  eu  bod  wedi'r  cyfan  yn  llawn  o  elfenau  dyddordeb  i  bwy 
bynag  a  allo  wahaniaethu  a  gwerthfawrogi  nodweddion  arweiniol  y 
natur  ddynol. 

Yn  awr  ni  a  daflwn  gipolwg  dros  y  nofelau,  gan  ddechreu  gyda  Pride 
and  Prejudice.  Gosodiad  cychwynol  y  chwedl  ydyw  "  ei  fod  yn  wirion- 
edd  addefedig  fod  pob  gwr  ieuanc  goludog  mewn  angen  am  wraig." 
Mae  yr  awdures  yn  myned  ymlaen  i  ddadblygu  ac  egluro  ei  gosodiad 
yn  mherson  Mr.  Bingley,  gŵr  ieuanc  o  deulu  da,  perchen  cyfoeth  mawr, 
ymddangosiad  parchus,  tymher  garedig,  a  synwyr  cyffredin !  Y  mae  y 
newydd  fod  gŵr  ieuanc  mor  ddewisol — eligible  yw  y  gair ! — wedi  prynu 
lease  Netherfield  Park,  ac  yn  bwriadu  byw  yn  y  palasdý  cysylltiol,  yn 
peri  cynhyrfiad  pleserus  trwy  gylch  cymdeithasol  y  gymydogaeth.  Cym- 
erodd  hyn  le  ry wbryd  oddeutu  can'  mlynedd  yn  ol ;  ond  un  o  swynion 
neillduol  gweithiau  Miss  Austen  ydy w,  ein  bod  yn  teimlo  fod  y  dygwydd- 
iadau  a  ddarlunir  ganddi  wedi  cymeryd  lle  gannoedd  o  weithiau,  a'u 
bod  yn  parhâu  i  ddygwydd,  er  holl  gyfnewidiadau  ymddangosiadol 
amser  a  11*\  Pobl  fy w  oedd  ei  chymeriadau ;  y  mae  eu  perthynasau 
agosaf  yn  fyw  eto,  gan  nad  ydyw  y  natur  ddynol  nac  yn  marw  nac  yn 
newid  rhy w  lawer.  Y  mae  dulliau  ac  arferion  wedi  newid  filwaith,  ond 
y  mae  y  meibion  a'r  merched  a  welodd  Jane  Austen  yn  byw  yn  ein 
canol  yn  awr  er  gwaethaf  y  cyfnewidiadau  arwyneboL  Cynhyrfir 
Cymdeithas  y  Sir — y  CmnUj  Soáety—mn  oV  sefydliadau  sydd  yn  dal 


Ö20 

gwareiddiad  Prydain  wrth  eì  gilydd,  i'w  gwaelodion,  hyd  yn  nod  yn 
awr,  gan  ddyfodiad  gwr  ieuanc  manteisiol  i'w  plith.     Y  mae  safie  y  rhyw 
fenywaidd  wedi  newid  cryn  lawer  er  pan  ysgrifenai  Jane  Austen,  a 
Uawer  o  lwybrau  newyddion  wedi  eu  hagor  o'u  blaen ;  ond  ni  raid  i 
ddyn  fod  yn  cynic  i  awgrymu  fod  ffawd  y  farchnad  bríodasol  eto  yn 
chwareu  rhan  bwysig  yn  mywyd  pob  merch.     Nid  ydy w  mamau  gofal- 
us  y  dyddiau  hyn,  pan  y  mae  ymgystadliad  y  mwyafrif  yn  gwneyd 
dyfodol  y  rhyw  mor  gymylog,  mewn  un  modd  yn  esgeuluso  "  y  ddar- 
pariaeth  bríodasol ; "  ac  fel  y  mae  yn  awr,  f elly  yr  oedd  gan'  mlynedd 
yn  ol.     Ychydig  0  deuluoedd  ei  gymydogaeth  newydd,  gellir  bod  yn 
sicr,  oeddynt  yn  anwybodus  0  helyntion  Mr.  Bingley,  neu  yn  ddystaw 
o  berthynas  iddynt     Fel  mewn  manau  eraill,  cawn  ef  yn  destun  yr 
ymddyddan  yn  Longbourn,  Ue  y  dygir  ni  i  gydnabyddiaeth  â  Mr.  a 
Mrs.  Bennet  a'u  teulu.     Ymosoda  Mrs.  Bennet,  gwraig  lled  gyffredin 
ac  arwynebol,  ar  ei  gwr  gyda  rhesymau  noethion,  er  dangos  iddo  y 
dylai,  "er  mwyn  ei  blant,"  fod  yn  un  o'r  rhai  cyntaf  i  groesawu  y 
newydd-ddyfodiad.     Wedi  priodi  ei  wraig  ar  gyfrif  y  prydferthwch  a 
berthynai  iddi  unwaith,  y  mae  Mr.  Bennet  yn  ceisio  ad-daliad  am  y 
ffolineb  sydd  yn  feddiant  presennol  iddi  trwy  wneuthur  yn   ysgafn 
o  hono  ar  bob  achlysur.     Cyfarfydda  yr  ymosodiad  hwn  o'i  heiddo  yn  y 
modd  arferol,  ac  er  digio  wrtho  am  drin  ei  wraig  fel  y  gwna,  nis  gallwn 
lai  na  gwenu  gydag  ef.     Ymholi  yn  rhy  gywrain,  fe  allai,  fyddai  ceisio 
myned  i  dynu  cyferbyniad  rhwng  Jane  a  Cassandra  Austen  a'r  cymer- 
iadau  yn  y  nofel;  ond  mewn  mwy  nag  un  amgylchiad  arweinir  ni  i 
feddwl  am  yr  undeb  perthynasol  hwnw  a  gyffyrddodd  agosaf  â  chalon 
Jane,  ac  a  ddylanwadodd  fwyaf  ar  ei  gwaith.     Ymhlith  plant  Mr. 
a  Mrs.  Bennet,  deuwn  ar  draws  dwy  chwaer  yn  mwynhâu  y  cyffelyb 
undeb.     Geneth  garedig  a  hollol  garuaidd  ydyw  Jane  Bennet.     Mae  ei 
synwyr  a'i  deall  cryf  yn  cael  ei  fantoli  mor  gywir  gan  ei  thymher  add- 
fwyn  a'i  hysbryd  tyner  fel  y  mae  yn  abl  i  ddal  profedigaethau  a  siom- 
iant  yn  ddirwgnach,  ac  hyd  yn  nod  i  gydymddwyn  yn  amyneddgar  â 
gwendidau  a  ffaeleddau  ei  mam,  a  hyny  pan  y  maent  mewn  perygl  o'i 
drygu.     Y  mae  mor  brydferth,  mor  naturiol,  mor  bur,  a  hyny  gyda  y 
gwyleidd-dra  mwyaf,  fel  y  mae  yn  ennill  cymeradwyaeth  y  darllenydd, 
fel  yr  ennillai  gynt  yn  hollol  ddiymdrech  farn  dda  pob  ymwelydd 
â  Longbourn.     Am  £lizabeth  Bennet,  gyda'i  llygaid  siriol,  ei  gwedd 
iachus,  ei  hystum  bywiog,  gyda'i  thraed  yn  rhedeg  i'r  ddawns  a'i  thafod 
i'r  rhyfel,  nid  ydyw  hi  namyn  ail  argraflBad  mewn  plyg  llai  o'r  tad 
ffraeth  a  pharod,  hoff  ferch  yr  hwn  ydyw.     Fel  yntau,  y  mae  hi  yn  du- 
eddol  i  weled  ochr  ddigrifol  bywyd,  ac  i  wneyd  ychydig  yn  ysgam  o 
honi ;  ond  y  mae  ar  yr  un  pryd  mor  agored  a  diofn,  ac  eto  mor  ufudd  a 
chywir  yn  ei  direidi  diniwed,  mor  hunanymwadol  a  ffyddlawn  yn  ei 
hymlyniad  wrth  ei  chwaer,  mor  wirioneddol  bur  ac  mor  berffaith  fon- 
eddigaidd,  fel  yr  ydym  tra  yn  parchu  Jane  dan  orfod  i  garu  EIizabeth. 
Fe  fyddai  yn  dda  i  ddarllenwyr  ieuainc — genethod  ieuainc  yn  enwedig 
— droi  i  astudio  cymeriadau  dwy  eneth  mor  ddymunol  yn  eu  dengarwch 
cyfreithlawn,  a'u  cymharu  â  chreadigaethau  cyffredin  ac  isel  Louise  de 
la  Eamé  (Ouià*n  neu  Rhoda  Broughton.     Nid  yw  Mary  Bennet  mor 
hoffus  â'i  dwy  chwaer  hynaf.     Ceisia  wneyd  i  fyny  am  ddiffygion  ei 
hymddango8Ìad  personol  trwy  arddangosiad  o  gyrhaeddiadau  meddyl 


JANE   AÜBTEN   á'i   GWEITHIAÜ.  821 

iol ;  ond  gan  ei  bod  yn  llafurus  ddy  gu  y  rhai  hyn  yn  unig  er  mwyn  eu 
dangos,  gwasanaethant  yn  hytrach,  nid  i'w  dyrchafu,  ond  i'w  gwneuthur 
yn  destun  gwawd.  Genethod  ffol  a  phenwan  yw  y  ddwy  ferch  ieu- 
engaf,  yn  dyfod  o  hyd  i  brif  ddyddordeb  bodolaeth  mewn  ymweliadau 
â  Meryton,  tref  gyfagos  i  Longbourn,  lle  y  dygwydda  fod  catrawd  fil- 
wrol  wedi  ymsefydlu.  Yn  Meryton  trigiannai  Mrs.  Phillips,  chwaer  i 
Mrs.  Bennet,  gwraig  o  natur  dda  a  thueddiadau  gwerínol,  yr  hon  raewn 
ffordd  o  ad-daliad  i'w  nithoedd  ieuainc  am  ei  chydnabod, — y  mae  Mrs. 
Phillips  dipyn  "  yn  îs  yn  ngraddfa  cymdeithas  "  na'r  Bennets, — sydd 
yn  rhoddi  iddynt  ryddid  ei  thŷ  ac  yn  eu  porthi  â  chwedleuaeth  y  dref. 
Dygir  arwr  ac  arwres  y  chwedl,  sef  Mr.  Bingley  a  Jane  Bennet,  i  gyd- 
nabyddiaeth  agosach  â'u  gilydd  yn  y  Meryton  Assembly.  Cynnulliadau 
cymdeithasol  oedd  Assemblies  gan'  mlynedd  yn  ol,  i'r  rhai  y  cyrchai 
gwreng  a  boneddig,  clerigwyr  a  gwŷr  lleyg,  ynghyd  a'u  teuluoedd,  i 
f wynhâu  ychydig  oriau  o  f wyniant  mwy  neu  lai  diniwed.  I'r  Assembly 
yn  Meryton  gan  hyny  yr  aeth  Mr.  Bingley,  a  chydag  ef  ei  chwiorydd, 
Miss  Bingley  a  Mrs.  Hurst,  ynghyd  a  gẁr  yr  olaf  a  Mr.  Darcy,  yr  hwn 
sydd  i  chwareu  rhan  bwysig  yn  nadblygiad  yr  ystori.  Gŵr  ieuanc  tàl, 
prydweddol,  ac  o  ymddangosiad  allanol  hardd,  ydyw  Mr.  Darcy.  Yn 
ychwanegol  at  hyny  y  mae  yn  perchen  ystâd  gwerth  deng  mil  o  bun- 
nau  yn  y  flwyddyn,  ac  yn  dal  cysylltiad  perthynasol  agos  â'r  bendefíg- 
aeth.  Gyda'r  fath  fanteision  nid  yw  yn  rhjfeddod  yn  y  byd  ei  fod  yn 
cael  ei  ystyried  yn  uchelgeisiol  ac  ychydig  yn  ffroenuchel,  a'i  fod  yn 
tueddu  i  dybio  ei  hun  yn  uwch  na'i  gwmni, — casgliad  sydd  ymhell  o 
foddloni  dinaswyr  respectable  Meryton.  Yn  lled  gynnar  yn  nghwrs  y 
chwedl,  ni  gawn  Mr.  Bingley  yn  arddangos  arwyddion  o  hoffder  tuag  at 
Jane  Bennet,  ffafriaeth  a  nodir  yn  fuan  gan  ei  chyfeillesau,  ac  a  addefìr 
yn  ddiniwed  hyd  yn  nod  gan  y  gwrthddrych  o  hono.  Dechreua  Darcy 
ei  gydnabyddiaeth  ef  âg  £lizabeth  trwy  wrthod  dawnsio  yn  ei  chwmni 
pan  ofynwyd  iddo  wneuthur  hyny  gan  Bingley.  Yn  anffodus  iddo  ef 
gwnaeth  y  gwrthodiad  yn  nghlyw  yr  un  a  wrthodai,  ac  ni  bu  yn  hir 
cyn  dyoddef  y  gosb.  Ymhen  enyd  o  amser  y  mae  y  gẃr  syber  a 
phwyllog,  Mr.  Darcy,  ar  ol  yspaid  o  ddibrisio  pethau  o'i  gwmpas,  yn 
agoryd  ei  lygaid  ar  swynion  cymeriad  Elizabeth  Bennet,  ac  yn  cymeryd 
ei  gadwyno  ganddynt.  Pan  welodd  nad  ydoedd  y  ferch  ieuanc  yn  of ni 
ei  gerydd  nac  yn  prisio  ei  ffafr,  mae  ei  syniadau  am  dani  yn  newid. 
Yn  lle  cymeryd  ei  gythruddo  gan  ei  difaterwch  o  barthed  i'w  fan- 
teision  bydoi,  y  mae  yn  ymollwng  i'r  dylanwad  a  weithredai  ei 
deall  cryf  a'i  bywiogrwydd  deniadol  arno.  Prysurir  cwrs  pethau 
rhwng  y  ddau  gwpl  sydd  fel  pe  yn  oedi  ar  ymylon  serch,  trwy 
arosiad  y  ddwy  foneddiges  o  dan  amgylchiadau  gorfodol  yn  Nether- 
field  Park;  ond  ni  chyrhaeddir  y  cyflawniad  eto.  Gan  basio  heibio 
i  amryw  fân  gymeriadau,  yr  ydym  dan  angenrheidrwydd  i  gry- 
bwyll  un  cymeriad  newydd,  sef  Mr.  Collins,  ficer  Hunsford,  Swydd 
Kent,  cefnder  i'r  Bennets,  yr  hwn  yn  ol  telerau  yr  entail  oedd  i  etifeddu 
Longbourn  ar  ol  marwolaeth  Mr.  Bennet.  Nid  oedd  awdures  Pride  and 
Prejudice  yn  un  a  fuasai  ar  unrhyw  gyfrif  yn  dwyn  anfri  diachos  ar 
yr  alwedigaeth  i  ba  un  y  perthynai  ei  thad  a  rhai  o'i  brodyr ;  ond  yr 
oedd  Jane  Austen  uwchlaw  pobpeth  yn  a4ist  cywir  a  chydwybodol. 
Mae  yn   ddiammeu  felly  ei  bod  yn  adnabod  clerigwyr  o  nodwedd 


JANE    AUSTEN    A  I   GWK1TH*ATJ. 

CoHinses  ac  EHons  ei  nofelau ;  ac  nis  gallwn  lai  na  chredu  iddi  wneyd 
daioni  i'r  Eglwys  trwy  eu  dangos  i'r  byd  yn  eu  üiwiau  priodoL  Gŵr 
ieuanc  pendew,  rhagfarnllyd,  a  hunanol  ydoedd  Mr.  Collins.  Gweinydd- 
ai  fel  clerigwr  o  dan  nawddogaeth  yr  Arglwyddes  Catherine  de  Burgh, 
dymuniadau  yr  hon  ydoedd  rheol  ei  fywyd.  Barnai  yr  Arglwyddee 
Catherine  fod  yr  amser  wedi  dyfod  pryd  y  gallai  Mr.  Collms  gymeryd 
iddo  ei  hun  wraig,  a  thybiai  Mr.  Collins  y  gallai  yn  mherson  ei  gyf- 
nither  Elizabeth  sicrhâu  y  gymhares  a  ddygai  iddo  yr  hapusrwydd  a 
haeddai,  ac  ar  yr  un  pryd  a  lwyr  foddlonai  ddysgwyliadau  yr  Ar- 
glwyddes  Catherine.  Felly  penderfyna  ymostwng  i  gynnyg  ei  hunan  i 
Elizabeth  Bennet.  Y  mae  yr  olygfa  lle  eeir  ef,  yn  Uawn  o  hyder  ac  heb 
ronyn  o  betrusdod,  nid  yn  gymaint  yn  dadleu  ei  achos  ag  yn  gwneyd 
arddangosiad  o'i  hawliau,  tra  y  mae  Elizabeth  yn  ei  wrthod,  ac  yn  par- 
hâu  i*w  wrthod  mewn  geiriau  cryfach,  heb  ei  chymhar  bron  yn  holl  dit 
dalenau  ffugchwedleuaeth.  Metha  Mr.  Collins  druan  a  dirnad  y  posibil- 
rwydd  o'i  fod  ef  yn  cael  ei  wrthod,  a  chan  Elizabeth  Bennet  1  Parhâ 
i  briodoli  y  fath  ymddygiad  anmhosibl  i  yswildod  beny waidd  ("  the  be- 
coming  coyness  of  an  elegant  female,"  ys  dywed  Mr.  Collins),  a  thra- 
fferth  nid  bychan  a  gafodd  y  ferch  ieuanc  i'w  argyhoeddi  ei  bod  o 
ddifrif  yn  gwrthod  manteision  mor  arbenig.  Am  hwnour  o  gyffelyb 
natur  rhaid  chwilio  yn  ddyfal  yn  ngweithiau  goreu  Charles  Dickens. 

Nid  hir  y  bu  Mr.  Collins  heb  gael  balm  i'w  galon  friwedig.  Derbyn- 
iwyd  ef,  bu  agos  i  ni  a  dy  weyd  â  breichiau  agored,  gan  Charlotte  Lucas, 
un  o  "  gyfeillesau "  Elizabeth.  Pan  gaíodd  y  cynnyg,  ni  phetrusodd 
Charlotte  am  foment ;  yn  wir,  nid  ydym  yn  sicr  nad  aeth  ryw  gymaint 
o  ffordd  i'w  gyfarfod.  Amddiffyna  Jane  Austen  ei  hymddygiad  trwy 
enau  Jane  Bennet,  yr  hon  a  ddywed  mai  priodas  oedd  prif  amcan 
bywyd  Charlotte,  "  a  dyna'r  unig  ddarpariaeth  anrhydeddus,"  meddai, 
"  ar  gyfer  merched  ieuainc  o  addysg  dda  a  moddion  prin.  Er  mor  an- 
sicr  ydyw  o  roddi  hapusrwydd,  y  mae  y  ffordd  esmwythaf  i'w  cadw 
rhag  angen."  Mae  safle  y  rhyw  fenywaidd,  fel  y  sylwyd,  wedi  newid 
er  pan  ysgrif enwyd  y  geiriau  hyn ;  ond  y  mae  "  priodas "  yn  rhan 
bwysig  o  drefnidedd  teuluaidd  hyd  yn  nod  yn  ein  dyddiau  ni. 

Cymeriad  arall  y  dylid  ei  grybwyll  ydyw  Mr.  Wickham,  gŵr  iettane 
o  foesau  da  ond  moesoldeb  ammheus,  yr  hwn  sydd  yn  dyrysu  cwrs  y 
chwedl  trwy  ennyn  dyddordeb  Elizabeth  a  rhedeg  i  ffwrdd  gyda'i 
chwaer  Lydia.  Fel  y  dadblyga  yr  ystori,  cawn  olwg  ar  y  wraig  fon- 
eddig  drahausfalch  a  hunanddigonol  yr  Arglwyddes  Catherine  de 
Burgh,  ymweliad  yr  hon  â  Longbourn  gyda'r  amcan  o  rwystro  ym- 
rwymiad  priodasol  cydrhwng  Elizabeth  a  Darcy,  ynghyd  a'r  ymddy- 
ddan  dilynol  âg  Elizabeth  yn  y  "  Wilderness  "  (y  rhodfa  y  cyfeiriwyd 
ati  yn  rhan  gyntaf  ein  hysgrif)  a  ystyrir  gan  feirniaid  cymhwys  fel  uch- 
der  celfyddyd  ffugchwedleuol.  Yn  y  desgrifiad  ceir  perffeithrwydd 
comedy  o'i  wahaniaethu  â  farce,  nid  yn  unig  yn  yr  arddangosiad  o  hon- 
anolder  a  hunan-bwysigrwydd  yr  Arglwyddes  Catherine,  ond  hefyd 
yn  y  nodweddion  gwrthgyferbyniol  a  ddadblygir  yn  nghymeriad  Eliza- 
betb,  yn  ei  synwyr  cyffredin  cryf,  oi  hunan-barch,  a*i  ffyddlondeb  iddi  ei 
hun  ac  i'r  person  oedd  yn  anwyl  ganddi.  Nid  yn  esmwyth  y  rhêd  cwre 
gwir  serch,  ys  dy wed  Shakespeare,  ac  nis  gall  nofelwyr  byth  fod  yn  rhy 
ddiolchgar  am  hyny  \  Cymerir  y  rhan  fwyaf  o  Pride  md  Prejtidiee 
i  ddangos  y  modd  yr  hwyliodd  Jane  ac  Elizabeth  Bennet  heibio  i  bob 


JANB   AÜSTRN   A  I   ©WEITHIAU. 

rhwystr,  pob  anhawsder,  pob  camddealltwri&etb,  a  phob  camgymeriad 
i  hafan  hapusrwydd  yn  y  diwedd.  Pa  fodd  y  newidiwyd  cymeriad 
Darcy  er  gwell,  ac  y  rhoddwyd  lle  i'w  ochr  oreu  gael  yr  oruchafiaeth 
nes  ei  wneyd  yn  deüwng  o  Elizabeth,  a  pha  f odd  y  darfu  i  Bingley  áày- 
fod  o  byd  i'r  gwrolder  angenrheichol  i  enniü  Jane  er  gwaethaf 
gwrthwynebiad  ei  chwiorydd — rhaid  i'r  darllenydd  gael  allan  drosto  ei 
hun.  Boddlonwn  ar  ddyweyd  fod  Jane  Austen  yn  diweddu  y  cwbl  yn 
hapus,  ac  felly  yn  dwyn  i  derfyniad  priodol  nof ei  sydd  er-  ys  yn  agos  i 
gan'  mlynedd  yn  cael  ei  hystyried,  a  hyny  yn  rhesymol,  fel  un  o'r  rhai 
mwyaf  perffaith  yn  yr  iaith  Saesoneg.  Fod  geneth*  un  ar  hugain  oed 
wedi  ei  hysgrifenu  a  bery  yn  rhyfeddod  tra  bydd  darllen  ar  nofelau. 

Geneth  ieuanc  ayml  a  didwyll  ydyw  Catherine  Morìand,  arwres 
Northanger  Abbey.  Yn  niniweidrwydd  ei  chalon  ac  mewn  anwybodaeth 
o'r  byd,  'syrth  i  lawer  o  gamgymeriadau  naturiol  ond  anhyfryd.  Eto 
ûid  ydyw  mewn  un  modd  yn  fyr  o  farn,  a  theimlwn  y  dadblyga  ei 
galiuoedd  fel  y  cynnydda  ei  blynyddoedd.  Mewn  meddwl  a  chalon  y 
mae,  fel  holl  arwresau  Jane  Austen,  yn  llawn  eoethder  a  phurdeb. 
Ond  nid  ydyw  am  foment  yn  peidio  a  bod  yn  eneth  wirioneddol, 
yn  barod  ar  unrhyw  adeg  i  gael  ei  chario  ymaith  gan  deimladau  a 
dychymygion  ieuenctyd,  fel  llawer  geneth  dda  cynt  a  chwedyn.  Yn 
nghanol  y  cyfan  yr  ydym  yn  cael  ynddi  y  posibilrwydd  o  wraig  syn- 
wyrol  a  serchus.  Ar  ol  desgrifiad  difyrlawn  o'i  dygiad  i  fyny  mewn 
persondŷ  gwledig — fel  y  gwelir,  y  mae  Jane  Austen  ju  parhâu  i  weithio 
allan  o'i  phrofiad  ei  hun — ni  a'i  cawn  oddeutu  pymtheg  oed  yn  talu 
sylw  arbenig  i  wisgiad  ei  gwallt,  yn  dechreu  dyheu  am  fwynderau  cym- 
deithas,  yn  creu  iddi  ei  hun  ei  harwr,  ac  mewn  flyrdd  eraill  yn 
cymhwyso  ei  hunan  i  fod  yn  gymeriad  arweiniol  y  nofel.  Trwy  lwc 
hapus  y  mae  gwraig  ysgẁeier  y  plwyf  (gẃr  llawer  pwysicach  yr  adeg 
hono  nag  yn  awr)  yn  ei  chymeryd  gyda  hi  ar  ymweliad  âg  ymdrochle 
poblogaidd  oedd,  gan'  mlynedd  yn  ol,  yn  un  o  centres  pleser  a  digrif- 
wch.  "Yroedd  ei  meddwl,"  meddai  yr  awdures  dair  ar  hugain  oed, 
"mor  anffuifiedig  ac  anwybodus  ag  ydyw  y  meddwl  benywaidd  yn 
gyffredin  oddeutu  dwy  ar  bymtheg  oed;  ond  meddai  galon  serchog, 
tneddfryd  siriol  ac  agored,  heb  f ursendod  na  mympwy  o  un  math,  gyda 
moeaau  yn  rhydd  oddiwrth  ysẅildod  a  thrwstaneiddiwch  ieuenctyd,  a 
pherson  dymunol,  a  phrydferthwch  pan  mewn  gwedd  dda  "  (gwahan- 
iaethiad  ar  brydferthwch  nas  gall  meddwl  dyn  yn  hawdd  afael  arno). 
Er  nad  ydyw  Bath  yn  awr  ond  tref  gyffredin  ac  anhynod,  fe  fu  unwaith 
yn  "ffasiwn,"  ac  yn  gyrchfan  Uuoedd  lawer  o  ymwelwyr.  Gallwn 
dybio  mai  rhyw  Landrindod  ar  raddfa  eang  ydoedd ;  iechyd  a  phleser 
oedd  y  ddau  attyniad  mawr.  Cedwid  difyrwch  y  lle  i  fyny  mewn  hel- 
aethrwydd  a  threfn.  Ymgasglai  yr  ymwelwyr  yn  rheolaidd  iV  Pump- 
Room,  Üe  y  gallai  y  cwmni  nid  yn  unig  yfed  o'r  dwfr  meddyginiaethol, 
ond  cyfarfod  i  gerdded  o  gwmpas,  eistedd  i  ddarllen,  ymddyddan  a 
chwedleua,  a  phrynu  pa  bethau  bynag  a  gadwent  le  ìmcrOrbrac  yr  oes 
hon.  Nid  oedd  y  nos  drachefn  yn  llai  ei  manteision  cymdeithasol, 
gyda'r  Assemblies  (y  rhai,  yn  dra  annhebyg  i  bálls  ein  dyddiau  ni,  a  gyn- 
nelid  mewn  oriau  digon  prydlawn  i'w  hail  gynnal  y  nos  ddilynol),  y 
cyrddau  te,  a'r  dawnsfeydd.  Yn  un  o'r  rhai  hyn,  mae'n  debyg,  y  caf- 
odd  Catherine  Morland  yr  olwg  gyntaf  ar  y  rhan  hono  o  gymdeithas 


824  JANE   AU8TEN   A*I   OWBITHIAÜ. 

sydd  yn  arfer  ysgrifenu  ei  henw  gyda  phrif-lythyren ;  ac  mewn  un  araü 
y  daeth  gyntaf  i  gyfarfyddiad  â  Henry  Tilney,  yr  hwn  sydd  i'w  chyn- 
northwyo  i  wneyd  i  fyny  y  nofel  sydd  dan  ein  sylw.     Dechreua  y  gyd- 
nabyddiaeth  trwy  i  Henry  yn  hollol  anmhleidgar  wneyd  difyrwch 
diniwed  o  Catherine  Morland.     Wedi  ychydig  o  ymholi,  ni  a  gawn  mai 
clerigwr  ieuanc  ydy w  Mr.  Tilney,  a'i  fod  yn  aelod  o  deulu  tra  pharchus 
yn   Swydd  Gloucester.     Yn  annysgwyliadwy  cyferfydd    Mrs.   Allen 
(gwraig  yr  ysgweier)  â  ]ien  gyfeillion,  yr  hyn  sydd  yn  foddion  i  ddwyn 
i'n  sylw  deulu  y  Thorpes,  yn  fwyaf  neillduol  Isabella,  cynllun  o'r  eneth 
ieuanc  hunanol,  ddifater  o  bob  canlyniadau,  a  llawn  dyhead  am  edmyg- 
edd  a  chyhoeddusrwydd.     Y  mae  ei  phroffes  o  gyfeillgarwch  a  ffydd- 
londeb  am  enyd  yn  twyllo  Catherine,  yr  hon  yn  ol  natur  ei  dygiad  i 
fyny  ydoedd  yn  hollol  rydd  oddiwrth  ddrwgdybiaeth,  ac  mor  ddiniwed 
â'r  golomen.     Yn  John  Thorpe  ni  gawn  "  buck  "  y  cyfnod — creadur  yn 
cyfateb  i  "  sporting-masher  "  y  dyddiau  hyn — person  sydd,  ysywaeth, 
i'w  gael  mewn  rhyw  ffurf  neu  gilydd  ymhob  oes.     Mae  desgrifiad  Jane 
Austen  o  hono  yn  un  o'r  rhai  mwyaf  miniog  yn  ei  holl  weithiau ;  dyma 
fe :  "  Gẃr  ieuanc  tew,  o  daldra  canolig,  yr  hwn  gyda  gwyneb  plaen  a 
ffurf  afrosgo  a  ymddangosai  fel  pe  byddai  arno  ofn  bod  yn  rhy  olygus 
os  na  roddai  am  dano  wisg  marchwas  (groom)y  ac  yn  rhy  debyg  i  ẃr 
boneddig  os  na  fyddai  yn  rhydd  lle  dylasai  îod  yn  foesgar,  ac  yn  ddigy- 
wilydd  lle  y  gallasai  hwyrach  fod  yn  rhydd."     Teimlir  ar  unwaith  fod 
y  desgrifiad  yn  cyrhaedd  i'r  byw.     Mewn  cyferbyniad  i  John  ac  Isa- 
bella  Thorpe,  gosodir  Henry  Tilney  a'i  chwaer,  geneth  synwyrol  a 
phrydferth,  wedi  ei  dwyn  i  fyny  yn  rhagorol,  yr  hon  er  yn  ieuanc  ac 
yn  ddeniadol  a  fedr  fwynhâu  ei  hunan  yn  y  ddawns  heb  geisio  tynu 
sylw  pawb  o'i  chwmpas,  a  chyfarfod  â  dygwyddiadau  cyffredin  bywyd 
heb  syrthio  i  eithafion  o  ddedwyddwch  neu  drallod  o  berthynas  iddynt 
Nis  gallwn  yma  ond  prin  gyfeirio  at  gysylltiadau  y  teuluoedd.     Y  mae 
Catherine  Morland  yn  cael  ei  hanrhydeddu  â  gwahoddiad  i  Northanger 
Abbey  gan  General  Tilney,  hen  foneddwr  o  dymher  wyllt  ac  ysbryd 
gormesol,  yr  hwn,  wedi  cymeryd  ei  gamarwain  gan  John   Thorpe  o 
berthynas  iV  safle  fydol,  a  amcanai  ei  gwneuthur  yn  aelod  o*i  deulu 
trwy  ei  phriodi  â'i  fab  Henry.     Yr  oedd  Catherine  yn  falch  o'r  gwa- 
hoddiad  o  herwydd  dau  reswm :    y  naill  ydoedd,  y  byddai  trwy  ei 
dderbyn  yn  cael  bod  yn  nghwmni  y  person  a  garai ;  a*r  Uall  ydoedd, 
ei  bod  yn  tybied,  gan  ei  bod  yn  myned  i  fynachlog  (lle  newydd  o  dan 
hen   enw  ydoedd   wedi'r  cyfan),   y   cawsai   fantais  i   roddi  ychydig 
o   ffrwyn  i'r  dychymygion    rhamantus   oedd    yn   llenwi   ei  meddwL 
Ar  bwys  y  gwendid  olaf  o'i  heiddo  y  mae  Jane  Austen  yn  gwneyd 
defnydd  o  honi  i  wawdio  yn  ysgafn  nofelau  Mrs.  Radcliffe  a'u  cyffelyb, 
cyfansoddiad  y  rhai  a  ddibynent  yn  hollol  ar  ysbrydion  a  dirgelion. 
Erbyn  hyn  y  mae  y  "  British  Ghost "  (er  gwaethaf  holl  ymdrechion 
Proffeswr  Sedgwick  a'r  Psychical  Society)  f el  y  cwyna  awdwr  Vke  Versa 
(Mr.  F.  Anstey)  mor  "  ddoniol "  yn  un  o'r  cylchgronau  Seisonig  diwedd- 
ar,  wedi  diflanu  os  nad  wedi  marw;  ac  nid  ydyw  dirgeledigaethau 
ymhlith  y  defnyddiau  nofelaidd  a  ffafrir  gan  yr  oes  hon.     Gan'  mlynedd 
yn  ol  yr  oedd  yr  amgylchiadau  yn  wahanol,  a  gwnaeth  Jane  Austen 
wasanaeth  i  ffugchwedleuaeth  trwy  ddychwelyd  at  symlrwydd  a  gwir- 
ionedd.     I  ddyfod  yn  ol  at  ein  cymeriadau,  y  mae  pethau  yn  myned 


JANE   AUSTEN   A*I  GWBITHIAU.  825 

ymlaen  yn  lled  foddhäol  tua'r  Abbey ;  telir  ymweliad  hapus  â  chartref 
Henry  yn  Woodston ;  a  gellid  tybio  bod  diwedd  y  chwedl  yn  ymyl,  pan 
y  cymer  cyfnewidiad  sydyn  le.  Twyllir  General  Tilney  eilwaith  gan 
John  Thorpe  o  berthynas  i  safle  Catherine  Morland,  a  dychwela  adref 
yn  llawn  digter  dyn  ffol  a  bydol  wedi  methu  yn  ei  amcanion,  i  gychwyn 
Catherine  oddiyno  ar  fyr  rybudd,  ac  yn  ddireswm.  Nid  yn  aml  y  cyf- 
arfyddir  â  "  boneddwr "  yn  troseddu  rheolau  llettŷgarwch  gyda'r  fath 
haerllugrwydd,  ac  yn  ymddwyn  mor  afresymol  o  angharedig  at  eneth 
ieuanc  oedd  yn  ei  dŷ  ar  ei  wahoddiad  ef  ei  hun.  Yr  ydym  yn  ofni  fod 
yn  rhaid  cydnabod  fod  y  darlun  ychydig  yn  eithafol.  Yn  ffodus  y  mae 
y  cam — f el  y  gwna  camweddau  yn  gyffredin — yn  disgyn  yn  ol  ar  ben 
yr  awdwr  o  hono.  Yn  y  cyfwng  anhawdd  ymha  un  ei  gosodwyd,  ym- 
ddyga  Catherine  gyda  theimladau  rhydd  oddiwrth  chwerwder  a  digter, 
gyda  hunanbarch  sydd  yn  ennill  ein  hedmygedd.  Dychwela  yn  ol  i 
fynwes  ei  theulu,  ac  yn  eu  derbyniad  caredig  a'u  cydymdeimlad  tyner 
anghofia  y  difriad  a  daflwyd  arni.  Yn  ei  anwybodaeth  o  natur  ei  fab, 
ni  wnaeth  General  Tilney  ond  prysuro  dygwyddiadau  trwy  ei  ymddyg- 
iad  gormesol  ac  anghyfiawn.  Er  mwyn  gwneyd  hyny  o  iawn  oedd  yn 
ei  aUu,  y  mae  Henry  yn  dilyn  Catherine  i'w  chartref,  ac  yn  yr  ymdeiml- 
ad  fod  yn  gyfiawn  iddo  o  dan  yr  amgylchiadau  weithredu  yn  groes  i 
orchymyn  ei  dad,  nid  yw  yn  myned  oddiyno  nes  ennill  ei  maddeuant 
a'i  ffafr.  Cyn  hir  iawn  fe  wnaed  ymheddychiad  â'r  hen  ẃr,  a  diwedda 
Jane  Austen  ei  nofel  gan  adael  ei  darllenwyr  i  benderfynu  "  a  ydyw 
tuedd  y  gwaith  yn  hollol  tuag  at  eymeradwyo  gormes  tadol  neu  ynte  at 
wobrwyo  anufudd-dod  mabaidd.  Ar  rai  ystyriaethau  gellir  cyfrif 
Northanger  Abbey  ymhlith  y  goreuon  o  weithiau  ein  hawdures.  Cyn- 
nwysa  rai  o'i  darluniau  mwyaf  perffeithiedig.  Nid  ydyw  ei  gwaith 
mewn  un  man  yn  fwy  gafaelgar,  na'i  ffraethder  yn  fwy  miniog.  Ar  yr 
un  pryd  y  mae  yn  y  nofel  ddiffygion  sydd  yn  absennol  o  rai  o'r  gweith 
iau  eraill.  Nid  ydyw  mor  gyflawn  o  ran  ei  hunoliaeth  â  rhai  o  honynt; 
nid  ydyw  yr  ystori  yn  tyfu  allan  yn  briodol  o  honi  ei  hunan  fel  y  gwna 
Emma  ;  nid  ydyw  ei  gwahanol  ranau  yn  hollol  gyson  â'u  gilydd ;  y  mae 
rhai  o'r  dygwyddiadau  yn  annhebygol,  os  nad  yn  anhygoel ;  ac  y  mae 
yn  fyr  o'r  teimlad  dwfn  sydd  yn  cymysgu  gyda,  ac  mewn  ystyr  yn 
difrifoli  rhanau  ysgafnaf  Persuasion.  Y  mae  y  digrifwch  cellweirus 
sydd  yn  rhedeg  drwyddi,  er  mor  ragorol  ydy w,  yn  fyr  mewn  tynerwch,  a 
thuedd  ynddo  i  flino  ac  weithiau  i  boeni  y  darllenydd  ystyriol,  yr  hwn 
sydd  yn  teimlo  f od  y  gelfyddyd  uchaf  f el  y  bywyd  uchaf  yn  ymwneyd 
â'r  hyn  sydd  yn  f wyaf  dif rifol  yn  y  naill  a'r  Uall.  Ond  yn  ngwyneb  cy 
maint  o  ragoriaethau  y  mae  yn  anniolchus  myned  i  rwgnach,  yn  enwedig 
pan  y  cofiwn  eto  mai  geneth  dair  ar  hugain  oed  sydd  yn  cael  ei  barnu. 

Yn  Emma,  arwres  y  chwedl  sydd  yn  dwyn  ei  henw,  yr  ydym  yn 
dyfod  o  hyd  i  un  arall  o  enethod  ieuanc  coeth  a  phur  Jane  Austen. 
Fel  prif  gydymaith  ei  thad,  yr  hwn  sydd  yn  hoff  o  ystyried  ei  hunan 
yn  nosbarth  y  cleifion,  teflir  hi  yn  Ued  aml  i  gymdeithas  ei  gyfaill  Mr. 
Knightley,  boneddwr  yn  meddu  llawer  o  nodweddion  tra  rhagorol,  ond 
heb  ddim  o'r  arwrol  a'r  rhamantus,  yn  ystyr  "  nofelaidd  "  y  geiriau,  yn 
ei  gyfansoddiad.  Dibyna  y  chwedl  i  fesur  helaeth  ar  gamgymeriadau 
byrbwyll  yr  arwres;  ynglŷn  â  pha  rai  y  gesyd  ein  hawdures  lawer 
gwers  bwysig  o'n  blaen,  Y  mae  Emma  Woodhouse  yn  hollol  rydd 
•  1884.  x 


896  JA*S   kV9tK*   A'f  OWBITHfAU. 

oddiwrth  yr  ymgecraeth  diegwyddor  ft  phechod  sydd  yn  rhy  aml 
yn  nodweddu  arwresau  nofelan  diweddar.  Perthyna  ei  gwenc&dau  i 
eneth  ieuanc,  ddiniwed,  garedig,  ac  uniawn,  ffaeleddau  yr  hon  sydd  yn 
wastad  yn  gogwyddo  i  ochr  rbinwedd.  Mae  wedî  ei  geni  i  drefnu 
priodasau — pwy  f erch  a'r  nad  ydy  w  í — ac  yn  f oreu  yn  y  chwedl  gesyd 
ei  chalon  ar  ddysgu  ei  chyfeilles  Harriet  Smith  i  feithrin  chwaeth  at 
uwch  cymdeithas,  ac  i  brisio  moesau  mwy  manwl  nag  a  ofynid  gan  ei 
•efyllfa.  Ymhlith  pethau  eraill  dysg  iddi  "edrych  yn  uwch"  na 
Robert  Martin,  brawd  y  genethod  a  f uont  mor  garedig  wrthì  pan  nad 
ydoedd  hi  eto  wedi  ennill  nawddogaeth  a  chyfeillgarwch  Miss  Wood- 
house.  Yr  oedd  Robert  druan  wecü  gosod  ei  serch  ar  Harriet,  ac  ond 
odid  na  buasai  Harriet  cyn  bo  hir  yn  talu  y  complimmt  yn  ol  om 
buasai  i  Emma  ymyryd  à  chwrs  pethau.  O'r  ymyriad  y  mae'n  canlyn 
gyfres  o  gamgymeriadau  trwy  ba  rai  y  dysgir  gwers  lled  lem  i'r 
"little  matchmaker."  Gofynir  i  Harriet,  wedi  ei  darbwyllo  o  berthyn- 
as  i  israddiaeth  y  ffermwr  ieuanc  gwledig  Robert  Martin,  i  sylwi  ar 
foesau  uwchraddol  Mr.  Elton,  clerigwr  ieuanc  sydd  yn  dal  bywoliaeth 
gysuruB  yn  y  gymydogaeth.  Oddiallan  y  mae  gwedd  led  ddymunol 
ar  Mr.  Elton;  oddifewn  y  mae  yn  hunanol,  yn  fursenaidd,  ac  yn 
rhodresgar.  Gwaeth  na'r  cyfan,  y  mae  yn  ei  ddallineb  a'i  hunan- 
dybiaeth  wedi  rhoddi  ei  fryd  ar  ennill  Emma.  Cefnoga  y  ferch  ieoanc 
hono  ei  ymweliadau,  gan  dybio  mai  Harriet  ydyw  eu  gwrthddrych, 
Ymddyga  yntau  yn  y  modd  mwyaf  moesgar  tuag  at  Harriet  am  ei 
bod  yn  ffrynd  i  Emma  1  Y  mae  ef  yn  camgymeryd  hynawsedd  ^wito^ 
a  hithau  o'r  ochr  arall  yn  camesbonio  ei  ymddygiadau  yntau,  nes  o'r 
diwedd  y  cjrrhaeddir  climax,  Un  noswaith  y  mae  Mr.  Elton  wedi 
ciniawa  yn  Üed  rydd,  yn  ol  arfer  glerigol  jrr  oes,  yn  dychwelyd  yn  yr 
un  cerbyd  ag  Emma  ac  yn  mynu  dyweyd  "  cwyn  ei  galon  "  wrtìii,  gyda'r 
canlyniad  wrth  gwrs  o  roddi  goleuni  ar  y  camddealltwriaeth  a  diwedd 
ar  y  cyfeillgarwch  a  fodolai  rnyngddynt  Yn  fuan  daw  Jane  Fairfax 
i  mewn  i'r  chwedl  mewn  dull  sydd  i  ryw  fesur  yn  niweidiol  i  gymes- 
uredd  y  gwaith,  a  chyda  hi  ŵr  ieuanc  o'r  enw  Ghurchill.  Heb 
gymeryd  ei  digaloni  gan  ei  methiant  cyntaf ,  y  mae  Emma  yn  awr  yn 
ceisio  trefnu  Harriet  ar  gyfer  Frank  Churchill,  yr  hwn,  fel  y  dygwydd, 
sydd  yn  cael  cyfle  (un  o  r  dygwyddiadau  cyfleus  sydd  yn  cymeryd  lle 
mewn  nofelau),  i'w  hachub  o  ddwylaw  haid  o  Sipsiwn.  Ond  erbyn 
hyn  y  mae  Harriet  wedi  dechreu  gweithio  dros  ei  llaw  ei  hun  1  Gesyd 
ei  serch  yn  ddiystyr  ar  Mr.  Rnightley,  yr  hwn  a  gymerasai  drugaredd 
ar  ei  hunigrwydd  mewn  dawnsfa  oedd  newydd  gymeryd  lle.  Yn  awr 
y  mae  Emma  a  George  Rnightley  wedi  syrthio  mewn  serch  â'u  gilydd 
yn  ddiarwybod  bron  iddynt  eu  hunain.  Arosant  yn  unig  ddadblygiad 
amgylchiadau  i'w  gwneyd  yn  gydnabyddus  â'r  ffaith.  Gan  barhâu  ei 
chamgymeriadau,  y  mae  Emma  yn  camddeall  cyfrinach  Harriet,  gan 
y  tybia  ei  bod  yn  cyfeirio  yn  wastad  at  Franh;  felly  ymlaen  â  hi 
mewn  breuddwyd  ofer  i  gael  ei  chosbi  yn  drymach  pan  ddeflry  ft 
gwirionedd.  O  dan  gyffesiad  Harriet,  dygir  Emma  i  deimlo  dyfnder 
ei  theimladau  ei  hunan.  Ychwanegir  yr  anfoddlonrwydd  cynredinol 
trwy  gamddealltwriaeth  arall  yn  codi  oddiar  ymrwymiad  dirgelaidd 
rhwng  Jane  Fairfax  a  Frank  Churchill.  Ond  yn  bresennol  daw 
pethau  i'w  Ue,  fel  yr  arferant  dd'od  mewn  nofelau,  beŵ  bynag  am 


jawb  aüätbn  a'i  *wexthuu.  837 

fywyd  eyffiredin.  Daw  Emnta  a  Oeorge  Rnigbtley  i  ddeall  eu  gilydd, 
eysura  Harriet  ei  hon  gyda  Robart  Martin,  a  diwedda  y  eyfan  yn  airíol 
yn  swn  "clychau  priodasoL"  ¥n  y  gipolwg  frysiog  hon  yr  ydym  o 
angenrheidrwydd  wedi  pasio  heibio  lawer  gwers  a  roddai  ad-daliad  i'r 
darllenydd  ystyriol.  Oan  rai  beirniaid,  cyfrifir  Emma  y  flaenaf  ymhlith 
nofelau  Jane  Austen.  Mae  yr  ystori  yn  ddyddorol  ynddi  ei  hun,  a'i 
threfniad  o'r  bron  yn  berffaith.  Arddangosir  oelfyddyd  o'r  radd 
fiaenaf  yn  y  gallu  sydd,  o  gymeriadau  a  dygwyddiadau  mwy  cyffredin 
nag  arferol,  yn  gwneyd  i  fyny  chwedl  nad  ydyw  am  f oment  yn  colii 
ei  ewyn.  Y  mae  y  dyddordeb  sydd  yn  codi  o*  ddadblygiad  naturiol  y 
eymeriadau  mor  gyflawn  fel  y  oyfreithlonir  i  raddau  pell  y  dy wediad 
nas  gellir  tynu  alían  gymaint  ag  un  bennod  heb  wneuthur  niwed  dif- 
rifbl  i'r  cyf anwaith.  Y  cyfanrwydd  perffaith  hwn  sydd  yn  ei  wneuth- 
ur  yn  orchwyl  mor  anhawdd,  ac,  mewn  ystyr,  mor  anniolchgar,  i  geisio 
rhoddi  braslun  o'r  nofelau,  neu  i  ymdrin  â  hwynt  yn  y  ffordd  o  dal- 
fyriad,  pa  mor  ofalus  bynag  y  gwneir  hyny.  Heblaw  y  perffeithiad 
anghymharol  sydd  yn  perüiyn  i  nofelau  diweddaraf  ein  hawdures, 
dangosir  yn  Ermm  aÜu  nodedig  i  ddeall  amrywiol  gymeriadau  ac  i'w 
cyferbynu,  megys  yn  narluniad  Mr.  Woodhouse,  y  gofalus  a'r  cwyn- 
f anus ;  Jojin  Rnightley,  yr  agored  a'r  didderbjrn-wyneb ;  Miss  Bates,  y 
chwedleuydd  diddiwedd;  Mrs.  Elton,  y  wraig  drahaus;  a  Mrs.  Weston, 
7  foneddiges  dirion;  heb  son  am  Emma,  Oeorge  Knightley,  ac  eraill 
sydd  wedi  eu  henwi  genym  yn  barod. 

Yn  y  nofel  nesaf,  fel  yr  awgryma  y  teitl,  Sense  and  Sensibüity,  try 
y  chwedl  o  gwmpas  manteision  perthynasol  synwyr  a  theimlad. 
Rhydd  yr  awdures  y  flaenoriaeth,  fel  y  gallesid  dysgwyl,  i'r  cyntaf  o'r 
ddau.  Y  mae  dwy  chwaer,  Ellinor  a  Marianne  Dashwood,  ill  dwy  yn 
perchen  nodweddion  dymunol,  ond  bod  y  naill  yn  Uawn  o  hunan- 
feddiant  tawel,  a'r  llall  o  deimlad  angerddol,  yn  cyfarfod  à  chjrffelyb 
brofedigaeth  yn  siomiant  eu  gobeithion  a'u  serchiadau  mwyaf  tyner. 
Gwrthdystiad  ydyw  y  chwedl  yn  erbyn  y  ftîigdeimladrwydd  a  fyn- 
wesid,  ac  mae'n  debyg  a  fynwesir  eto,  gan  ddosbarth  o  ferched  ieuainc, 
nes  eu  hollol  anghymhwyso  ar  gyfer  dyledswyddau  cyffredin,  a'u 
hanalluogi  i  ymddwyn  yn  rhesymoL  Wedi  ei  hysgrifenu  yn  ei  ffurf 
wreiddiol  o  flaen  y  nof  elau  eraill,  y  mae  y  chwedl  hon  yn  israddol  i'r 
rhan  f wyaf  o  honynt,  er  fod  ynddi  amryw  o  ddarnau  ad-dyniadoL 

Yn  Mansýeld  Parh,  o'r  ochr  arall,  ni  a  gawn  nofel  raeorol  ymhob 
styr.  Bwriedir  y  chwedl  i  daflu  gpleu  ar  ganlyniadau  difrif ol  addysg 
ydol.  Ar  ý  naill  law  cawn  ferch  a  meibion  Syr  Thomas  Bertram,  o 
Mansfield  Park,  yn  ffodus  yn  eu  disgyniad  ac  yn  hapus  yn  eu  ham- 
gylchiadau,  gyda  thad  anrhydeddus  ac  uniawn,  a  mam  garedig  a 
thyner.  Y  mae  barn  yr  hen  ŵr  yn  cael  ei  gwyro  ychydig,  a'i  ddir- 
nadaeth  yn  cael  ei  thywyllu  i  raddau,  gan  ragfarn  cymdeithasol  a  gor- 
hoffder  o'i  deulu,  tot  y  mae  yr  hen  wraig  ychydig  yn  esgeulus,  a 
chryn  lawer  yn  foethus.  Nid  ydyw  y  plant  erioed  wedi  dysgu  elf enau 
cyntaf  hunanymwadiad  a  hunan-reolaeth ;  o  çanlyniad  y  maent  yn 
hollol  anmharod  i  gyfarfod  temtasiynau  a  threialon  bywyd.  Eu  prif 
gyfeûüon  ydynt  y  Orawfords,  plant  wedi  eu  dwyn  i  fyny  gan  gwpl 
hollol  annhoilwng  o'r  ymddiried  a  roddid  iddynt,  heb  feddu  ym- 
deimlad  eryf  o  ddyledswydd,  heb  ddirnadaeth  deg  o'r  hyn  oedd  iawn, 

X  9 


£ 


828  JANB   AUBTBN  A*I  GWEITHIáU. 

heb  ymsyniad  cywir  o'r  hyn  oedd  wirîoneddol  bur  a  dyrchafedig— 
plant  er  eu  hymddangosiad  allanol  deniadol,  oeddynt  i  brofi  eu 
hanghy  wirdeb  a  u  hansefydlogrwydd  yn  yr  ymosodiad  cyntaf  a  wneid 
arnynt  Ar  y  llaw  arall  mewn  cyferbyniad  i'r  rhai  hyn,  ni  a  gawn 
Fanny  Price  a  William  ei  brawd,  plant  i  gymeriad  digon  salw,  ond 
wedi  eu  dysgu  er  hyny  i  fod  yn  ddefnyddiol  i'w  gilydd,  ac  i  eraill  o'u 
cwmpas,  i  fod  yn  foddlawn  ar  ychydie,  ac  i  hunanymwadu.  Am 
unwaith  y  mae  Jane  Austen  yn  gadael  llwybrau  cynnefìn  llwyddiant 
bydol,  ac  yn  troi  i'n  dysgu  allan  o  Iwybrau  dyrys  adfyd  a  thlodL 
Hwyrach  o'i  holl  arwresau  mai  Fanny  Price,  os  nad  y  fwyaf  swynol, 
ydyw  y  fwyaf  Uwyddiannus  fel  arddangosiad  o  athrylith  ei  chrëydd, 
yn  gymaint  a  bod  gwahaniaeth  dirfawr  yn  sefyllfa  yr  un  a  grëwyd 
a'r  hon  oedd  yn  creu.  Noddir  Fanny  Price  gan  deulu  cyfoethog 
Mansfield  Park,  lls  y  gorfodir  hi  i  ddyoddef  y  diraddiad  a  bentyrir 
mor  aml  ar  y  "  perthynasau  tlawd."  Cysurir  hi  i  fesur  gan  gydym- 
deimlad  Edmund  Bertram,  yr  hwn  o'i  gymharu  â'i  frodyr  sydd  yn 
dyner  a  charedig.  Gyn  pen  hir  y  mae  yntau  yn  ei  siomi.  Gìesyd  ei 
fryd  ar  Mary  Crawford,  a  myn  ddadguddio  cyfrinach  ei  serch  i  Fanny 
druan  !  Gẃyr  Fanny  fod  Mary  yn  hollol  annheilwng  o  Edmund,  ond 
rhaid  iddi  fod  yn  ddystaw  ar  y  pwnc,  yn  fwy  felly  gan  fod  y  "  pity 
which  is  akin  to  love "  wedi  cynnyrchu  teimladau  serchus  yn  ei  myn- 
wes  ei  hun  tuag  at  ei  harwr.  Mor  ragorol  y  desgrifia  Jane  Austen 
bangfeydd  serch  clwyfedig  mewn  calon  dyner,  fel  yr  honai  yr  Arch- 
esgob  Whateley  (edmygydd  mawr  o'i  gweithiau)  fod  yn  rhaid  ei  bod 
wedi  dyoddef  y  cyfryw  bangfeydd  ei  hun  cyn  y  gallasai  eu  darlunio 
mor  berffaith.  Pa  fodd  y  symuda  yr  awdures  y  rhwystrau  ac  y  sicrhâ 
hapusrwydd  y  rhai  sydd  yn  ei  haeddu,  rhaid  i'r  darllenydd  chwilio 
allan.  Wrth  wneuthur  hyny  fe  ddaw  i  adnabod  Aunt  Morris,  darlun- 
iad  digymhar  o  wraig  gas,  afrywiog,  ormesol  a  thwyllodrus;  William 
Price,  bachgen  llon  a  dymunol,  llawn  balchder  yn  ei  alwedigaeth  f orwrol, 
a  thra  hoff  o'i  chwaer  fechan  Fanny ;  ynghyd  a  Uu  o  gymeriadau 
naturiol  eraill  nas  gallwn  ni  ar  hyn  0  bryd  gymaint  ag  aros  i'w  henwi 
Yn  Persuasion  y  mae  Jane  Austen  yn  taraw  tant  dyfnach  nag  yn  yr 
un  o'i  chwedlau  blaenoroL  Yn  nghymeriad  Anne  Elliott,  geneth  ieu- 
anc  brydferth  ac  amddifad,  un  o  gymeriadau  anwylaf  yr  awdures, 
dangosir  dylanwad  serch  siomedig  ar  fywyd  geneth  o  ysbryd  a  syn- 
^Tr»  gyda  gallu  na  fuasid  yn  ei  briodoli  i  ysgrifenydd  y  nofelau  eraül. 
Y  mae  ymyriad  "  cyfeillion  "  yn  peri  ysgariad  rhwng  Anne  Elliott  a 
Lieutenant  Wentworth,  ac  êl  blynyddoedd  lawer  heibio  cyn  y  dygir 
hwy  ynghyd  drachefn.  Fel  canlyniad  ni  a  gawn  chwedl  seiliedig 
ar  y  geiriau  hyny  oÿiddo  Shakespeare  : — 

She  never  told  ber  love 
But  let  concealment,  like  a  worm  i'  the  bud 
Feed  onfher  damask  cheek  :  she  pined  in  thought : 
And  with  a  green  and  yellow  melancholy, 
She  sat  like  patience  on  a  monument 
Smiling  at  grief. 

Y  mae  y  rhan  f wyaf  o'r  action  yn  cael  ei  gario  ymlaen  yn  Bath,  o'r  hwn 
le  y  ceir  darlun  wedi  ei  dynu  â  Üaw  sicrach  na'r  un  a  fu  wrth  y  gwaith 
ya  Northcmger  Abbey.  Dygir  ni  yno  i  gydnabyddiaeth  â  Uíaws  o  gym- 
eriadau,  y  rhai  nas  gallwn  yn  awr  aros  i'w  helfenu.     Nid  yw  y  darlun 


JANE   ÀU8TEN   Jíl   ÖWEIÎHIÀÜ.  829 

a  osodir  o'n  blaen  yn  llai  tarawìadol  o  herwydd  y  cyferbyniad  rhyng- 
ddo  â  thôn  ysgafnach  y  gweithiau  blaenoroi.  Y  mae  y  nofel,  tra  yr 
un  mor  fedrus  a  chyrhaeddgar  yn  ei  hymdriniad  âg  amcanion  a  dyben- 
ion,  ac  morlawn  o  arabedd  difyrus  yn  yr  ymwneyd  â  gwendidau  y 
natur  ddynol,  ag  ydyw  Pride  and  Prejydice  neu  Northanger  Abbey,  yn 
meddu  ar  dynerwch  a  dyf nder  teimlad  nad  ydynt  i'w  cael  i  gyffelyb 
f esur  yn  yr  un  o'r  nofelau  eraill. 

Gan  ein  bod  fwy  nag  unwaith  yn  ystod  ein  hysgrif  wedi  cysylltu 
enwau  Jane  Austen,  Charlotte  Brontë,  a  George  Eliot,  dymunoi  fe 
allai  fyddai  i  ni  wneuthur  ychydig  o  sylwadau  cymhariaethol  gyda 
golwg  arnynt.  Er  fod  Uawer  o  debygolrwydd  ymddangosiadol  yn  eu 
hamgylchiadau,  yr  oedd  profiadau  Jane  Austen  a  Charlotte  Brontë  mor 
wahanol  ag  ydoedd  eu  talentau.  Merch  i  wýr  eglwysig  ydoedd  y  naill 
a'r  llall,  ymroddodd  y  ddwy  i  ysgrif enu  nof elau,  treuliodd  y  naill  f el  y  llall 
y  rhan  fwyaf  o'u  hoes  o  f ewn  terfynau  persondŷ  gwledig,  a  buont  ill  dwy 
farw  mewn  oedran  cymharol  ieuanc,  ac  ymhell  cyn  dyhysbyddu  y  pos- 
ibilrwydd  gwaith  o'u  mewn.  Ond  er  hyny  fe  fu  by wyd  yn  dra  gwa- 
hanol  iddynt.  Cafodd  Charlotte  Brontë  brofi  bywyd  yn  ei  chwerwder, 
a  pharhaodd  ei  chwerwedd  i  ymgymysgu  hyd  yn  nod  â'i  Uwyddiant. 
Ni  chyfarwyddwyd  ac  ni  reolwyd  ei  bywyd  gan  y  rhai  hyny  a  ddylas- 
ent  ymgymeryd  â'r  gwaith.  Daeth  marwolaeth  aml  dro  i  wneyd 
bylchau  yn  y  cylch  cyfyng  oedd  yn  anwyl  ganddi,  a  phrofodd  holl 
ddyfnderoedd  tywyll  anobaith  a  siomiant  cyn  y  cysurwyd  hi  â  gwawr 
Uwyddiant.  Dygwyd  Jane  Austen,  yr  hon  f u  farw  pan  oedd  Charlotte 
Brontë  oddeutu  blwydd  oed,  i  fyny  o  dan  amgylchiadau  tra  gwahanol. 
Oafodd  feithriniad  teuluaidd  o'r  fath  oreu,  a  gwyliwyd  llwybrau  ei 
hieuenctyd  gyda'r  gofal  mwyaf.  Preswyliai  mewn  cartref  hapus  yn  y 
mwynhâd  o  gymdeithas  ddyddan  a  siriol ;  symudai  yn  nghanol  golyg- 
feydd  dymunol,  ac  ni  ddeuai  un  amser  i  gyfiyrddiad  agos  âg  ochr 
dywyll  bywyd.  Yr  ydym  yn  ei  chael  bob  amser  yn  gymeriad  hoffus  a 
hynaws, — yn  garedig,  yn  siriol,  yn  amyneddgar,  ac  yn  foddlawn.  Yr 
oedd  ei  hathrylith  fel  ei  chymeriad,  yn  hunanddigonol  ac  anymgeisiol, 
yn  ystyr  oreu  y  cyfryw  eiriau.  Cafodd  waith  iddo  o  fewn  cylch  ei 
chydnabyddiaeth  ei  hun,  a  digon  i  ysgrifenu  yn  ei  gylch  heb  ddwyn  ei 
siomedigaethau  a'i  rhagfarnau  ei  hun  i'r  cyfrif.  Bu  Jane  Austen  fyw 
yn  dawel  a  marw  yn  foddlawn ;  tra  y  bu  Charlotte  Brontë  fy  w  mewn 
gofid  a  marw  naewn  hiraeth.  Mae  by wyd  yr  olaf  yn  treiddio  trwy  ei 
nofelau,  a'i  theimladau  i  raddau  yn  lliwio  ei  darluniau.  Coieddai 
deimlad  personol  cryf,  naill  ai  o  hoffder  neu  o  gasineb  tuag  at  ei  chym- 
eriadau.  Fel  canlyniad  nid  ydyw  ei  nofelau  mor  gynnrychioliadol  ag 
eiddo  Jane  Austen ;  mewn  geiriau  eraill,  nid  ydoedd  yn  gymaint  artist 
â'r  hon  a  luniodd  Pride  and  Prejudice  a  Mansfield  Parlc.  Fel  y  sylwa 
un  beirniad  craffus:  "Yr  oedd  bywyd  yn  llawn  ystyr  i  Charlotte 
Brontë,  ac  y  mae  hyd  yn  nod  mân  ddygwyddiadau  ei  nofelau  yn  dwyn 
argraff  rhyw  deimlad  personol  cryf,  neu  yn  adlewyrchu  rhyw  brofiad 
personol  dwys.  Ond  i  Jane  Austen  yr  oedd  bywyd  mor  lawn  o  ystyr 
fel  y  meiddiai  adael  i'r  drama  egluro  ei  hunan."  I'r  olaf,  ei  chelfyddyd 
ydoedd  oU  yn  olL  Ni  fyddai  un  amser  yn  gwthio  amcan  moesol  i'r 
ffrynt,  nac  yn  dwyn  gwers  neiUduol  i'w  dysgu  i'w  darUenwyr.  Mae  yr 
amcan  a'r  gwersi  i'w  cael,  bid  siwr,  ond  nid  ydy w  yr  awdures  yn  gosod 
gorbwysiad  arnynt.    Perthynai  i  oes  gyn-wyddonol,  ac  nid  ydyw  yn 


JÂMm   AU&TBH  AI  eWBlTHIAD» 

archwilio  ao  yn  dadelfenu  pynciau  mawrion  athroniaebh  a  moeeeg. 
Syrthiodd  llinellau  ei  by wyd  mewn  lleoedd  hyf  ryd ;  yr  oedd  ei  byd  yn 
un  hynod  hapus,  a  digon  prin  y  dy wedodd  erioed  gyda  Hftmlet,— 

The  time  ìa  ont  of  joint ;— 0  oorsed  apite, 
That  ever  I  waa  born  to  aet  it  right ! 

Yr  oedd  y  byd  mor  ddymunol  a  bywyd  mor  ddeniadol  f el  na  welodd 

Jane  Austen  nemawr  angen  am  ei  wella.     Ond  i  George  Eliot  gwisgai 

byd  a  bywyd  agweddau  tra  gwahanol.     Yn  ei  holl  weithiau  ceir  rhyw 

bwrpas  mawreddog  yn  taflu  ei  gysgod  dros  ei  chwedl,  yn  dyínhàu  ei 

heffaith,  ac  yn  dyrchafu  ei  hamcan.     Dengys  fod  y  bwthyn  fel  y  palas 

yn  agored  i'r  un  trychineb,  fod  llawenydd  y  byd  yn  rhodio  fraich  yn 

mraich  ft  galar,  a  bod  drygioni  a  cham,  ymha  sefyüfa  bynag  y  gweith- 

redir  hwynt,  yn  dwyn  i'w  canlyn  gyfiawn  daledigaetL     Fel  y  dywed 

Mr.  Rebbel,  un  o'i  beirniaid  diweddaraf :  "  Gyda  George  Eliot  cymer  y 

Ddeddf  Foesol  le  Tynged  y  Ghwareuon  Groegaidd,  a  dysga  ei  gwersi 

trwy  gyfrwng  y  fath  ganlyniadau  echrydus  ag  a  dutddant  i  ddwyn 

oddiamgylch  yr  hyn  a  eilw  Aristotle  yn  briodol  amcan  tragedy^  sef  hollol 

ymlidiad  allan  neu  gosbedigaeth  gyflawn  y  nwydau  hyny  sydd  yn 

Surfio  testun  y  drama."    Nid  oes  dim  o  hyn  i'w  gael  yn  Jane  Austen, 

hyd  yn  nod  pan  yn  ymdrin  â'r  un  gwrthddrychau.     Yn  y  fan  hono,  i 

ddilyn  Mr.  RebbeLymhellach,  lle  y  mae  rhyddiaith  a  barddoniaeth  bywyd 

dynol  yn  cydgymysgu,  Ue  y  mae  teimlad  yn  sefyll  yn  ngwyneb  rhes- 

ymeg,  a  Ue  y  mae  dyn  mewn  cymundeb  â'i  ysbryd  ei  hun  yn  dyfod  i 

adnabod  dylanwadau  a  thueddiadau  nas  medr  eu  troi  yn  eiriau,  ond 

sydd  er  hyny  yn  ei  gynhyrfu  i  waelodion  ei  natur,  y  mae  Jane  Austen 

yn  sefyll  ar  ìs  lefel  na  George  Eliot     Mewn  dyf nder  ac  angerddoldeb 

teimlad,  perthyna  y  flaenoriaeth  i'r  olaf.     Edrychai  Jane  Austen  ar 

fywyd,  f el  y  sylwyd  o'r  blaen,  gyda  gwôn  hollol  f oddhâus,  yn  anymwy- 

byddus  o'r  byd  mawr  sydd  yn  gorwedd  "  islaw  dagrau,"  gan  gymeryd 

yn  ganiataol  fod  pobpeth  fel  y  dylai  fod,  ac  yn  debyg  o  barhâu  felly. 

Ac  f el  yr  ydym  eisoes  wedi  gweled,  nid  ydyw  yn  tramwy  nemawr  o  blith 

ei  dosbarth  ei  hun,  nid  ydyw  byth  yn  canfod  yr  eithafion.     Symuda 

ymhlith  y  dosbarthiadau  llwyddiannus,  pobl  heb  lawer  o  dreialon  o'u 

heiddynt  eu  hunain,  na  phrofiad  nac  yn  wir  ddirnadaeth  o  gwbl  o 

dreialon  pobl  eraill.     Ond  er  bod  iddynt  eu  terfynau,  y  mae  ei  nofelau 

yn  meddu  gwerth  penodol  a  phwysig.    Fel  darlunydd  cymeriadau  a 

dygwyddiadau  cyfiredin,  y  rhai  a  wisgir  gan  ei  hathrylith  â'r  dyddor- 

deb  a  berthyn  gan  amlaf  i'r  anghyffredin  a'r  rhamantus  yn  unig,  saif  yr 

awdures  yn  hollol  ar  ei  phen  ei  hun,  ac  yn  y  safle  uchaf  ymhlith  nofel- 

wyr  Seisonig.     Fel  cofnodion  o  arferion  a  moesau  gwledig  dechreu  y 

ganrif  bresennol,  v  mae  ei  nofelau  yn  anmhrisiadwy.     Yr  ydym  yn 

gweled  ein  tadau  a  n  teidiau  f el  yr  oeddynt  yn  by w  ac  yn  bod,  a  gailwn 

eu  barnu  a'u  mesur  gyda  mwy  o  sicrwydd  nag  y  gallai  hyd  yn  nod  eu 

cyfoesolion.     Yn  ei  chylch  ei  hunan,  a  chyda'r  syniadau  oedd  yn  eiddo 

iddi,  y  mae  gwaith  Jane  Austen  yn  ddifeius.    Nid  ydyw  yn  fáwredd- 

og,  ond  braidd  na  ddywedem  ei  fod  yn  berffaith. 

R  YlNCENT  EvANa 


Y  DIWEDDAR  BAECH.  WILLIAM  REES,  D.D. 

ii. 

FEL   PREGBTHWR. 

Yn  ein  hysgrif  flaenorol  ymgyrhaeddem  at  ddwyn  i  sylw  gryn  iawer  o 
brif  helyntion  a  dygwyddiadau  bywyd  Dr.  Eees,  drwy  yr  hyn  yr  aed  â 
mwy  o  le,  yn  ddiau,  nag  a  feddylid  ar  y  dechreu.  Gwelsom  pa  fodd  yr 
ymddyrchafodd  o  ddinodedd,  gan  ddringo  yn  uwch  uwch,  nes  cyrhaedd 
o  hono  o'r  diwedd  i'r  fath  uchder  o  anrhydedd  a  defnyddioldeb  nas 
cyrhaeddir  oddieithr  yn  dra  anfynych  yn  ein  plith.  Yn  moreu  ei  oes 
ni  chafodd  wisgo  dillad  esmwyth,  ac  nid  oedd  manteision  gwybodaeth 
wedi  eu  hamlhâu  o'i  gylch  i'r  graddau  y  buasai  yn  ddymunol  ganddo. 
Ond  breintiesid  ef  gan  Awdwr  bodolaeth  â  chynneddf au  godidog.  Gyda 
deall  cyflym,  yr  oedd  ei  gof  hefyd  yn  aruthrol.  Ychwaneger  at  hyn 
jt  ystyriaeth  o'i  benderfynolrwydd  i  weithio  ei  ffordd  ymlaen  drwy 
anhawsderau.  Gall  dynion  o'r  nodwedd  yma  f anteisio  hyd  yn  nod  ar 
rwystrau  a  ymddangosant  i  eraill  yn  anorfod.  Ymddyrchafodd  Homer 
a  Virgil,  Plato  a  Demosthenes,  i  enwogrwydd  anfarwol,  heb  ond 
ychydig  o'r  fath  fanteision  ag  a  geir  yn  y  cyfnod  presennol.  I  Eees 
ieuanc,  yn  ardal  wledig  Llansannan,  yr  oedd  cyfrolau  natur  a  dadgudd- 
iad,  ynghyd  a  bydoedd  y  meddwl  a'r  bywyd  dynol,  yn  llydain  agored ; 
a  chyda'r  fath  adnoddau  dihysbydd  o  ddawn  ag  a  f eddiennid  ganddo,  ni 
allasai  lai  na  dyfod  i'r  golwg  gyda  threigliad  amser.  Y  mae  rhai  dynion 
a  ddeuant  i  gael  eu  cyf rif  yn  f awr  drwy  nerth  amgylchiadau,  er  gwaethaf 
iddynt  eu  hunain ;  ond  daw  eraill  yn  fawr  drwy  ymroad  personol,  er 
gwaethaf  yr  amgylchiadau  mwyaf  anfanteisiol.  Ni  raid  dyweyd  mai 
i'r  dosbarth  olaf  o  enwogion  y  perthynai  Dr,  Eees.  Ei  fod  yn  ddyn  o 
athrylith  anghyfferdin  sydd  ffaith  na  feddylia  neb  drwy  Gymru  ben- 
baladr  am  ei  gwadu.  Yr  oedd  yn  meddu  chwaeth  naturiol  dda ;  ond  gall- 
asai  fod  yn  cnwaethus  ddigon,  heb  fod  yn  àthrylithgar.  Un  peth  yw 
meddu  barn  dda  am  nodwedd  gwaith ;  peth  arall  cwbl  wahanol  y w  meddu 
gallu  i'w  gyflawni  i  bwrpas.  Athrylith,  onidê,  y w  y  gallu  drwy  ba  un 
y  cwbìhâ  y  naiil  ddyn  yn  rhwydd  ac  effeithiol  yr  hyn  nas  gall  arall,  os 
heb  ei  feddu,  ei  gyflawni  ond  yn  anmherffaith,  a  thrwy  fyd  o  drafferth 
a  phoen.  Y  mae  athrylith  yn  cymeryd  i  mewn  chwaeth  o  angenrheid- 
rwydd,  ond  y  mae  yn  golygu  llawer  iawn  yn  rhagor  :  tra  yn  barnu  yn 
ddoeth,  cynnyrcha  hefyd  yn  doreithiog  a  hwylus.  Yn  awr,  yr  oedd  y 
gallu  yna  gan  Dr.  Eees  i  helaethrwydd  mawr.  Y  ma.e  athrylith  rhai 
Syníon  yn  eu  cyfyngu  at  ryw  un  cyf eiriad  neillduol, — ni  allant  ragori 
mewu  cyfeiriadau  eraill  er  ymdrechu.  Y  mae  ambell  fardd  i'w  gael  na 
theimla  duedd  i  ymwneyd  â  dim  braidd  ond  â  barddoniaeth.  Parnas- 
«18  yw  yr  unig  dir  sanctaidd  i'w  athrylith  ef.     Ond  yn  Milton  wele 


882  T  DIWEDDAB^pÁfiCH.    WILLIAl*   BÍES,  D.ì>. 

f ardd,  er  engraifft,  o  nodwedd  pnr  wahanol.  Ymestynai  ei  ddeall  ef  im 
y  bydysawd.  Yr  oedd  yn  wleidyddwr  goleuedig,  yn  dduwinydd  craff, 
ac  yn  ysgolhaig  penaf  ei  oes.  Ni  raid  ond  agor  ei  Goll  Gwynfa  er  gweled 
f od  ei  feddwl  wedi  ei  ystorio  â  defhyddiau  gwybodaeth  oeddynt  wedi 
eu  crynhoi  o  bedwar  cwr  y  ddaear.  Perthynai  iddo  y  cyffredinolrwydd 
hwnw  ag  a  noda  allan  f eddwl  o'r  fath  alluocaf.  Âc  onid  yw  hyn  yn  wir 
hefyd  i  fesur  helaeth  am  Dr.  Eaes  f  Ni  fynem  hòni  mai  ef e  ydoedd  y 
bardd,  neu  y  pregethwr,  neu  y  darlithydd  penaf  a  gododd  yn  Nghymru 
erioed;  ond  diau  y  caniateir  i  ni  ddy wedyd  y  byddai  yn  anhawdd  nodi 
allan  unrhyw  Gymro  a  ragorodd  mor  amlwg  a  diammheuol  mewn  cynifer 
o  wahanol  ffyrdd  ag  ef.  Yn  y  Bregeth  angladdol  a  draddodwyd  iddo 
yn  Nghapel  Albion  Park,  Caerlleon,  y  nos  Sul  cyntaf  wedi  ei  gladdedig- 
aeth,  sylwai  y  Parch.  D.  Roberts,  Ẅrexham,  yn  dra  phriodol : — 

Yr  oedd  yn  rhagori  ymhob  peth  a  gyflawnodd.  Gellid  meddwl  wrth  rai  darnau, 
megya  Áelwyd  Fewythr  Robtrt,  Llythyrau  yr  Hen  Ffarmwr,  Adgofion  àícbyd  ac 
Jeuenctyd,  a  darnan  yn  Oaihiau  Henaint,  mai  mewn  Hoenusrwydd  y  rhagorai.  Yn 
yr  Hiraeihgan  ar  ol  Williams  o'r  Wern,  Blegy  ar  ol  ei  frawd,  a  darnau  eraiU,  gellid 
tybied  mai  Oalarebu  oedd  ei  gylch.  Yn  Émmanuel  a  Jobt  gellid  casgln  mai  fel 
Éhamantwr  y  dysgleiriai.  Yn  ei  awdlan  ar  Heddwc\  Awdl  Foliant,  a'i  gywyddau, 
tybid  mai  yn  y  mesnran  eaethicn  y  teimlai  yn  fwyaf  cartrefol.  Yn  ei  emynau,  gellid 
tybied  mai  Peraidd  Oaniedydd  y  torwyd  ef  allan  i  fod.  Yn  ei  lythyran  ar  Lywod- 
ddysg,  gellid  meddwl  inai  gwladweinydd  y  bwriadwyd  ef  i  fod.  Tn  ei  Esboniad  ar 
yr  Epistol  at  yr  Hebiëaid,  gellid  barnn  mai  Deonglwr  Tsgrythyrol  oedd  y  cylch  y 
dylasai  droi  ynddo.  Pan  ar  y  Uwyfan,  gallesid  dyfaln  mai  Darlühydd  cyhoeddns  y 
bwriedid  ef.  Tn  y  pnìpnd  ar  ddydd  yr  uchelwyl,  gallesid  penderfynn  mti  Pregeihwr 
Cyfiawnder  oedd  ei  swydd  i  fod. 

Mewn  cjrffèlyb  fodd  hefyd  y  Uefarodd  y  ParcL  J.  Eyans  (Eglwys 
Bach)  yn  y  bregeth  angladdol  a  draddododd  efe  iddo  yn  Llundaía. 
Gan  ei  gyferbynu  â  Dafydd,  brenin  Israel,  efe  a  ddywedai : — 

Hynodid  Dafydd  gan  amloohredd  ei  feddwl,  amrywiaeth,  llîosogrwydd  nerth,  a 
ffrwy thlondeb  ei  ddonian.  Tr  ydoedd  yn  fardd,  cerddor,  Uenor,  milwr,  gwleidyddwr, 
prophwyd,  awdwr  Tsgrythyrol,  a  brenin.  Ao  yx  oedd  iddo  "  enw  mawr  "  ymhob  nn 
o'r  cymeriadan  hyo.  T  fath  oedd  nerth  ei  feddwl,  dysglaerni  pob  nn  o'i  gynneddfan, 
a  mawredd  swm,  rhagoroldeb  ansawdd,  a  phwysigrwydd  amcan  ei  gynnyrchion  o  bob 
math,  fel  y  teimlir  ei  fod  ef  yn  frenin  ymhob  cylch  a  lanwodd — brenin  o  fardd, 
brenin  o  gerddor,  brenin  o  filwr,  a  brenin  o  frenin.  Ac  nn  felly  oedd  gymhwys  at 
waith  ei  oes.  To  yr  holl  bethan  hyn,  ac  i  fesur  helaeth  iawn  hefyd,  safai  ein  gwrth- 
ddrych  yn  eilnn  tarawiadol  o  DafydcL  Onid  oedd  Dr.  Rees  yn  fardd,  beirniad,  gol- 
ygydd,  gohebydd,  awdwr,  gwleidiadwr,  pregethwr,  darlithiwr,  ac  yn  bobpeth  ond 
cerddor  ?  a  dywedir  nad  ydoedd  yn  hollol  ddyeithr  i'r  gangen  hono  hefyd.  Ac  yn 
yr  amrywiol  gymeriadaa  hyn,  y  fath  amrywiaeth  diderfyn  geid  ynddo  mewn  arddull 
a  naws!  Medrai  esbonio,  rhesymn,  dadlen,  appelio,  a  desgríûo,  ac  wrth  wneyd 
hyny,  chwareu  degtant  ei  naws,  o'r  tyner  i'r  ílym,  o'r  prudd  i'r  digrifol,  o'r  tìwa  i'r 
ofnadwy,  gan  fod  yn  wawdlym  nen  yn  swynol,  yn  syml  nen  yn  aruchel,  fel  y  gof- 
ynai  y  mater  mewn  llaw,  nen  y  gweiddai  i  amgylchiadan  ar  y  pryd,  ond  bob  amser 
yn  ddyddorol,  yn  argraffiadol,  ac  yn  llwyddiannus.  Adgofier  ei  lafnr  cyhoeddns,  nen 
darllener  ei  weithian  argraffedig,  a  chanfyddir  yn  y  fan  nad  oedd  diwedd  ar  amryw- 
iaeth  ei  ddull  a'i  ddawn. 

Diau  yr  ystyrir  fod  y  tystiolaethaa  uchod  o  barthed  i  nerth  ac 
"  amlochredd "  athrylith  Dr.  Eees  mor  ragorol  a  theg,  fel  na  raid 
ychwanegu  atynt  yma.  Gan  hyny  awn  rhagom  i  sylwi  yn  fwy  arbenig, 
yn  ol  fel  y  bwriadem  ar  y  dechreu,  ar  ei  athrylith  fel  pregethwr,  bardd, 


*  DIWËDDAB  ÖÀJLOH.   WII.L]£1Ì   BEES,   fc.D.  888 

a  darlithydd,  gan  gyfeirio  at  ei  weithiau  ef  ei  hun  am  brofion  o  gywir- 
deb  yr  hyn  a  ddygir  ymlaen  genym  yn  y  naill  ddosran  a'r  llall.  Gan 
mai  fel  Gweinidog  yr  Efengyl  yr  adweinid  ac  yr  edmygid  ef  yn  benaf  yn 
ein  mysg,  gweddus  fydd  i  ni  ddechreu  gyda  y  byrdraethiad  a  ganlyn 
am 

EI  ATHRYLITH  FEL  PREÖETHWR. 

0  bob  swydd,  eiddo  y  pregethwr  yw  yr  anrhydeddusaf.  Y  mae 
pregethu  o  Ddwyfol  osodiad,  ac  yn  dal  cysylltiad  uniongyrchol  â'r 
achosion  pwysicaf  o  fewn  y  greadigaeth.  Tra  yn  hawlio  parchedigaeth 
dynolryw  yn  gyffredinol,  geüw  y  swydd  hefyd  am  wasanaeth  y  talentau 
uchaf  i  gyflawni  ei  dyledswyddau  a  dwyn  i  ben  ei  hamcanion  goruchel 
Nid  dibwys  yn  nghyfrif  y  byd  yw  gorchestion  beirdd,  a  buddugoliaeth- 
au  rhyfelwyr ;  ond  tra  y  mae  y  bardd  yn  f wy  na'r  rhyfelwr,  y  mae  y 
gwir  bregethwr  yn  f wy  na'r  ddau.  Brwydrai  Napoleon  Bonaparte  am 
Ewrop ;  canai  Milton  ar  gyf er  holl  gyf nodau  amser ;  ond  pregetha  pob 
gweinidog  da  i  Iesu  Grist  erbyn  tragy wyddoldeb.  Gwaith  a  dderfydd 
ac  a  ddiflana  yw  pob  gwaith  nad  oes  iddo  ond  amcanion  tymmorol  yn 
unig ;  ond  am  waith  y  weinidogaeth  ef engylaidd,  erys  y  canlyniadau  o 
honi  wedi  i  greadigaethau  ymollwng,  ac  i  amser  beidio  a  bod  mwyach. 
Arddengys  y  rhai  a  ddiystyrant  bregethu  a  phregethwyr  na  wyddant 
hwy  feddwl  Crist,  a  da  fydd  os  na  chânt  eu  hunain  yn  rhestr  ddu 
gelynion  ei  groes  Ef  pan  ddelo  y  diwedd.  Trwy  bregethau  y  prophwydi 
sanctaidd  y  paiotowyd  ffordd  yr  Arglwydd  ar  y  ddaear,  a  thrwy  lef  un 
yn  llefain  yn  y  diffeithwch  y  gwnaed  yn  hysbys  ddyfodiad  yr  Hwn  yr 
oedd  ei  fynediad  allan  o'r  dechreuad,  er  dyddiau  tragywyddoldeb. 
Yntau  ei  hun  hefyd,  pan  ddaeth  yr  amser  gosodedig,  a  ddechreuodd 
fyned  o  amgylch,  gan  bregethu  teyrnas  Dduw.  Yn  ei  gomisiwn  cyntaf 
i'w  ddysgyblion,  gorchymynai  iddynt  gyhoeddi  efengyl  y  deyrnas  i 
ddefaid  cyfrgolledig  tŷ  Israel ;  a  chyn  gadael  y  ddaear,  ef e  a'u  tynghedai 
i  droi  allan  Fr  holl  fyd,  a  phregethu  yr  efengyl  i  bob  creadur.  Ym- 
ffrostiai  Paul,  y  mwyaf  o'r  apostolion,  yn  y  ffaith  iddo  gael  ei  anfon,  nid 
i  f edyddio,  ond  i  bregethu ;  a  cher  bron  byd  anghrediniol,  ef e  a  dystiol- 
aethai,  mai  drwy  jr  hyn  a  alwai  rhai  yn  "ffolineb  pregethu,"y  gwelodd 
Duw  yn  dda  gadw  y  rhai  sydd  yn  credu.  Dyma  yr  offerynoliaeth 
bwysicaf  tuag  at  ddwyn  y  byd  dan  lywodraeth  yr  Hwn  yn  unig  y  mae 
iddo  hawl  i  deyrnasu.  Gyda'i  ddyledswyddau  lawer,  al  gyfrifoldeb 
aruthrol,  pa  ryfedd  i'r  apostol  dori  allan,  gan  ofyn,  "A  phwy  sydd 
ddigonol  i  r  pethau  hyn  î" 

Gwyddom  f od  yn  unol  â  threfn  y  Goruchaf  fendithio  i  raddau  helaeth, 
yn  awr  ac  yn  y  man,  lafur  pregethwyr  o  alluoedd  pur  gyffredin,  am  y 
ceir  ynddynt  "  wreiddyn  y  mater,"  a'u  bod  yn  wir  awyddus  i  ddwyn 
eneidiau  at  Grist.  Yr  un  pryd,  hyfryd  iawn  yw  meddwl  am  y  lliaws  o 
ddynion  gwir  dalentog  a  f uont  mewn  gwahanol  oesau  yn  ymwneyd  â 
gwaith  y  weinidogaeth, — dynion  yr  oedd  eu  hyawdledd  yn  ddigon  i 
gynhyrfu  teyrnasoedd,  a  dynion  hefyd  a  berchenogent  athrylith  i 
lywio  teyrnasoedd,  pe  wedi  eu  gosod  gan  amgylchiadau  ac  mewn  sefyll- 
faoedd  at  hyny.  Ni  phetruswn  ddy weyd  fod  Dr.  Rees  yn  perthyn  i'r 
dosbarth  uchaf  ac  anrhydeddusaf  hwn  o  bregethwyr.     Yr  oedd  wedi  ei 


884  T  mWÄODAB   fìABGH.    WLLLU.M    BEES,   D.t>. 

freintio  A  ohymhwysderau  arbenig  at  waith  y  weinidogaeth.  Os  wedi 
«  eni  yn  fardd,  paham  nad  yn  bregethwr  hefyd?  0  ranmeddwl, 
«orff,  a  Uais,  yn  gystal  ag  o  ran  profiad,  gwybodaeth,  ao  angerddol- 
deb,  yr  oedd  ynddo  bob  peth  tuag  at  ddyrchaf u  urddas  y  pulpud  a  bod 
yn  feistr  pob  cynnulleidfa  y  safai  i  fyny  i'w  hanerch  dros  Grist 
Teimlasai  "nerthoedd  y  byd  a  ddaw"  yn  ymaflyd  yn  ei  enaid  cyn  dechreu 
o  hono  ar  y  gwaith.  Daethai  ei  hunan  yn  bechadur  truan,  colledig,  at 
droed  y  groes,  cyn  ymroddi  i  annog  eraill  i  ddianc  yno  am  fywyd  ac 
iachawdwriaeth.  Os  bu  dipyn  yn  hir  yn  myned  drwy  ei  gwrs  o  rag- 
barotoad,  daeth  allan  o'r  diwedd  yn  debyg  i  gomed  losgyrnog,  yr  hon 
a  ennilla  fwy  o  sylw  na'r  aneirif  sêr  a  frithant  y  ffurfaf en  o'i  hamgylch, 
Ni  raid  rfayfeddu  cymaint  at  ei  angerddoldeb,  pan  y  cofiom  am  y  tan 
oedd  ar  yr  allor  deuluaidd  yn  ei  hen  gartref.  Y  peth  i  ryfeddu  ato 
fuasai  iddo  beidio  cipio  y  fflam.  Dygasid  ef  i  fyny  yn  nghanol  sẃn 
addoli  Peth  cwbl  naturiol  oedd  iddo  ddysgu  edrych  i  fyny  at  breg- 
ethwyr  uwchraddol  gyda  theimladau  o  barch  ac  edmygedd  difesur. 
Cerddai  ymhell  ar  lawer  achlysur  er  mwyn  y  boddhâd  o  gael  cly wed 
rhai  o'r  hen  bregethwyr  goreu  yn  traddodi  eu  cenadwri.  Cyflwynid 
i'w  sylw  y  pryd  hwnw  y  cynlluniau  godidocaf ;  oblegid  am  y  cyfnod 
ymha  un  y  dechreuodd  ef  bregethu,  priodol  yw  dyweyd  mai  cyfnod 
nerth  a  gogoniant  mwyaf  y  Pulpud  Cymreig  ydoedd. 

Soniasom  yn  barod  am  ei  ymddangosiadau  cyntaf  yn  nghymanfa- 
oedd  yr  Annibynwyr,  a'r  sylw  a'r  parch  anghyffredin  a  delid  iddo,  pan 
nad  oedd  eto  wedi  ei  neillduo  i  gyflawn  waith  y  weinidogaeth.  Trwy 
ras  Duw,  ynghyd  a  nerth  yr  athryhth  oedd  ynddo,  yr  oedd  ei  gyn- 
nydd  yn  y  blynyddoedd  dilynol  yn  destun  syndod  boddhaus  ymhob 
cyfeiriad.  Gwelid  ei  fod  fel  Apolos,  yn  "  ŵr  ymadroddus,  cadarn  yn 
yr  Ysgrythyrau."  Deallid  fod  holl  elfenau  y  pregethwr  hyawdl  yn 
cydgyfarf od  yn  ddedwydd  a  chyflawn  ynddo,  a  bod  yr  oll  eisoes  dan 
ddysgyblaeth  deilwng  ganddo.  Agorid  llygaid  pobl  i  weled  fod  ei 
adnoddau  meddyliol  yn  dra  ëang,  os  nad  yn  ddihysbydd.  Ei  iaith 
ydoedd  glir,  cywir,  a  grymus  odiaeth,  Os  hyawdledd  yw  gallu  llefaru 
i  bwrpas — ^llefaru  fel  ag  i  gadwyno  sylw  torfeydd  mawrion,  a'u  ha^ 
wain  hwnt  ac  yma  yn  ol  ewyllys  y  Uefarwr — ^^ma  yr  oedd  ef  yn 
hyawdl  dros  ben.  Ei  lais  ydoedd  glir  a  melodaidd  pan  y  dechreuai 
lefaru,  ond  wedi  iddo  dwymno  yn  ei  fater,  dyrchafai  ei  lais,  ac  yn 
awr  ac  eilwaith  rhoddai  floedd  a7n  hadgofìai  am  grochlef  y  daran  pan 
yn  uchder  ei  rhwysg,  ac  y  pair  i  ni  feddwl  fod  yr  wybrenau  yn  hollti,  a'r 
byd  o'n  deutu  yn  siglo.  Hyd  yn  nôd  pan  fyddai  yn  fwyaf  tanbaid,  yr 
oedd  ganddo  berffaith  ly wodraeth  ar  ei  lais  a  phobpeth ;  byth  ni  cheid 
achos  i  deimlo  ei  fod  megys  yn  ymgolli  oddiar  y  rheiliau.  Pan  y  troes 
allan  gyntaf,  llawer  o  siarad  fyddai  ymhlith  y  bobl  am  ei  ymddangos- 
iad  gwledig  ac  aflerw.  Cof  gan  yr  ysgrifenydd  glywed  hen  gyfaill 
yn  dy weyd  i  deimlad  pur  ryfedd  ei  feddiannu  ef  pan  aeth  i'w  wrando 
y  tro  cyntaf .  Yr  oedd  yn  meddwl  na  welsai  neb  mor  hagr  yn  esgyn 
i  bulpud  erioed.  Ond  ymhell  cyn  diwedd  yr  odfa,  yr  oedd  f el  wedi  ei 
weddnewid  ger  ei  fron,  nes  y  teimlai  mai  efe  oedd  y  tlysaf  o'r  preg- 
ethwyr  oll.  Dyna  beth  yw  swyn  hagrwch,  neu,  fel  y  geilw  Paxton 
Hood  y  peth  yn  un  o'i  ysgrifeniadau,  "  The  charm  of  ugliness."  Dywed- 
er  a  fyner,  y  mae  yn  ffaith  fod  Uawer  o  aieithwyr  penaf  y  byd,  o 


S  JMWJSDDAB  BABOM.   WILLUM  BJUB8,  D.D.  885 

Detnocthenes  i  waered  heibio  i  Arglwydd  Brougham,  yn  ddynion  yr 
oedd  iddynt  wynebau  geirwon  nodedig,  a  rhai  o  honynt  o'r  fath  nod- 
wedd  ag  a  darawai  ddychryn  drwy  galonau  pobl,  hyd  nes  y  dechreuent 
gael  eu  symud  gan  genllif  cynhyrfus  eu  hyawdledd.  Diau  na  bydd 
i'r  neb  a  welodd  gopi  neu  gopiau  o'r  darlun  cyntaf  a  dynwyd  o'n 
gwrthddrych,  tuag  adeg  ei  ymsefydliad  yn  Ninbych,  nas  cydnebydd 
nad  oes  dim  allan  o  le  yn  y  crybwyllion  hyn.  Ond  buan  ar  ol  iddo 
ymsefydlu  yn  Liverpool  y  dechreuodd  y  math  yna  o  "charm"  gilio 
oddiwrtho.  Daeth  i  fod  yn  "gnodiog"  a  gwir  hardd,  yn  deg  yr  olwg 
arno,  fel  y  mae  y  darluniau  diweddaraf  o  hono  yn  cyferbynu  yn  hynod 
â'r  cyntaf  hwnw  yr  ydys  newydd  gyfeirio  ato.  Ac  fel  yr  oedd  ei 
ymddangosiad  allanol  wedi  cyfnewid  yn  fawr  rhagor  yr  hyn  ydoedd, 
felly  hefyd  yr  ydoedd  gyda  golwg  ar  dôn  ei  weinidogaeth,  a'i  ddull  o 
draddodi  ei  genadwri.     Fel  un  o  "  feibion  y  daran  "  yr  adwaenid  ef  ar 

Scyntaf,  ond  teimlid  ei  fod  yn  amlwg  fel  "  mab  dyddanwch "  er  ys 
awer  blwyddyn  bellach.  Yr  oedd  y  gwresogrwydd,  yr  oslef  hyfryd, 
a'r  hen  ddull  swynol  o  bwysleisio  yn  aros,  ond  yr  oedd  yr  angerddolrwydd 
ofnadwy  hwnw  a  wnelai  y  cyfan  yn  oddaith  o'i  ddeutu,  wedi  colli  í 
gryn  íesur.  Prin  y  gall  y  rhai  na  chlywsant  ef  oddieithr  yn  ystod  yr 
ugain  mlynedd  diweddaf  o'i  oes,  ffurfio  dirnadaeth  am  y  nerthoedd  a 
fyddent  yn  cydfyned  â'i  weinidogaeth  yn  f ynych  pan  yn  ei  ddyddiau 
goreu.  Pregethai  yn  f wy  tanllyd  ac  argyhoeddiadol ;  ac  eto  amcanai 
at  ddwyn  gydag  ef  i  bob  man  "  gyflawnder  bendith  efengyl  y  tangnef- 
edd."  Geffid  meddwl  fod  y  geiriau  a  ddefnyddiodd  ef  wrth  ddesgrifio 
gweinidogaeth  Elias  o  Fôn,  yn  dra  phriodol  i'w  cymhwyso  at  yr  eiddo 
yntau,  yn  yr  adeg  yr  ydys  yn  cyfeirio  ati,  sef  fod  "ystormydd  ei 
tharanau  a'i  mellt  yn  gryfion  ac  ofnadwy  iawn.  Gallasai  y  dyrfa 
feddwl  weithiau  fod  mynyddoedd  Sinai  ac  Ebal  yn  sefyll  un  bob  ochr 
iddi,  ac  yn  arllwys  eu  melldithion  ar  ei  phen.  Ar  ddiwedd  y 
dymhestl  o  fellt  a  tharanau,  disgynai  cawod  o'r  gwlaw  graslawn  i 
waered ;  clirîai  y  cymylau,  eloewai  r  awyr,  a  thywynai  Haul  Cyfiawn- 
der  yn  ei  nerth  ar  eneidiau.  Ymhlith  ei  frodyrnis  gellid  enwi  odid 
un  cymhwysach  i  roddi  darluniad  o  hono  yn  yr  adeg  y  cyfeirir  ati  na'r 
Parch.  J.  Thomas,  D.D.,  o  Liverpool ;  ac  fel  y  canlyn  y  tystiolaetha 
efe  yn  ei  bregeth  angladdol  a  ymddangosodd  dro  yn  ol  yn  y  Dysgedydd) 
dan  y  teitl  y  Bugail-frenin  a'r  Bugail-brophwyd : — 

Parodd  darllen   Dr.   Jenkyn  ar  "  Waith   yr  Ysbryd,"  a  darlithian  Finney  ar 

••  Adfywiadau,"  iddo  fyned  yrahell  i'w  hysbryd,   yr  hyn  a  roddodd  fwy  o  union- 

gyrchedd  i'w  weinidogaeth,  yr  hon  oedd  bob  amser  yn  ddifrifol  ac  argyhoeddiadol ; 

ond  yn  yr  adeg  yma  yr  oedd  y  fath  nerth  ynddi  fel  nad  oedd  dim  braidd  a  safai  o  i 

*  blaen.     Gwelw-ai  y  dynion  cryfaf  ger  ei  fron,  a  gwelwyd  Uiaws  o'r  rhai  cryfaf  mewn 


ef  hyd  ei  ddiwedd,  er  ìddo  gyfnewid  yn  fawr  yn  ei  arddall  ar  ol  hyny.  Yr  oedd 
ei  bregetbau  yr  adeg  hono  yn  dangos  61  Uafar  mawr,  yn  cynnwys  hanfod  yr  efengyl, 
ao  wedi  en  gosod  yn  y  wedd  debycaf  i  daro  y  galon  a'r  gydwy bod  er  cynnyrchn  ar- 
gyhoeddiad,  ac  yr  oedd  ei  ddifrifoldeb  ar  brydian  yn  ofnadwy.  Gwnai  yr  apeliadau 
~wyaf  nniongyrchol  at  ei  wrandäwyr — ymlidiû  hwy  o'u  holl  lochesan,  daliai  hwy 
1  gyfrifol  am  eu  gwrthodiad  o'r  efengyl,  ac  mor  ddiesgns  a  fyddent  vn  y  farn ;  a 


yn 


therfyhai  yn  aml  gyda'r  gofyniad  pwysig,  "  Y  cyfailî,  pa  fodd  y  daethost  i  mewn 
■   -   -   "  fcdr    '    ' 


yuia  heb  fod  geoyt  wisg  prìodas  t "     Bdrychai  yn  myw  ilygad  y  gynnulleidfa  ì 
d>stawrwydd  oedd  yn  «nnyodlefol  i  guawd.     Yna  ychw*uegai  mewn  Uaia  dwfn, 


T  DlWttDDAfi  BA.BOH.    WlLLlAM   ÜEE8,   D.D. 

dystaw,  difrifol — "Ao  yntaa  a  acth  yn— -."  Ao  ar  hyay  eisteddai  i  lawr  heb 
orpheu  y  frawddeg,  ond  gan  waeyd  ei  fadaurwydd  ei  haa  ya  eagraifft  o'r  hyn  a 
fÿadai  i  wrthodwyr  yr  efengyl.  Elai  yo  ochain  ac  yn  wbain  weithiaa  yn  y  dyetaw- 
rwydd  hwnw,  a  Uawer  gwaith  y  gwelwyd  torfeydd  cyfain  wedi  ea  gwasga  i  gyfyog- 
der  i  ofyn,  "  Beth  sydd  raid  i  ni  woenthar  fel  y  byddom  gadwedig  f " 

Fel  engraifft  o'r  apeliadau  a  ollyngai  efe  megys  bolltau  Uymion, 
tanllyd,  i  fysg  ei  wrandäwyr  yn  fynych  yn  y  blynyddau  hyny,  yr  ydys 
yn  dyfynu  o  ganlyn  allan  o  ddiweddglo  y  bregeth  ar  yr  "  Ysbryd  a'r 
Briodasferch,  a  draddodwyd  ganddo  yn  Nghymanfa  Conwy,  yn  1838,  ac 
a  argraffwyd  ar  gais  lliaws  o'r  rhai  a'i  gwrandawsant,  yn  fuan  ar  ol 
hyny : — 

Tn  ddiweddaf,  Gair  at  yr  Annychioeledig.  Fy  anwyl  gydbechadar,  Pa  beth  a 
ddywedi  wrth  y  pethauhyn?  Pa  beth  yw  dy  esgus  bellachf  "Paham  y  byddi 
farw  ? "  T  mae  Duw  yn  gofyn  hyn  i  ti ;  ni  ẃyr  Ef  am  yr  an  rheswm  paham ;  a 
wyddost  ti  f  Nid  oes  yr  un  rheswm  paham  yn  ei  arfaeth  a'i  gynghor  ef — yr  an  yn 
Iawn  ei  Fab— y  mae  hwnw  i  çyd  yn  "  llefara  pethaa  gwell ; "  y  mae  yn  Iawn  droeot 
ti,  yn  çystal  a  phe  na  baaaai  pechadar  ond  tydi  ar  y  ddaear.  Nid  oes  yr  nn  yn 
ngweinidogaeth  yr  efengyl ;  y  mae  hono  i  gyd  yn  gymnelliadol.  Ac  nid  oee  yr  on 
yn  ngweinidogaeth  yr  Ysbryd  chwaith;  "y  mae  yr  Tsbryd  yn  dywedyd,  Tfyred," 
A  oea  genyt  ti  reswm  paham  f  A  ei  di  i  nffern  heb  yr  an  rheswm  genyt  droe  fyned 
yno  f  A  fydd  yn  rhaid  i  ti  fyned  vn  fud  pan  y  gofyna  cythrenliaid,  "  Pa  fodd  y 
daethost  ti  ymaf "  Enaid  anwyl,  lle  wedi  ei  barotoi  i  ddiafol  a'i  angelion  yw  y  "lle 
poenas  hwnw,"  ac  nid  i  ti.  Tyred  yr  awrhon  ac  ymresymwn.  Tn  sicr  nid  äi  i  ddy- 
wedyd  eto  dy  fod  yn  aros  ac  yn  dysgwyl  am  yr  Ysbryd,  ac  nad  oes  genyt  ddim  i'w 
wneyd  nes  y  delo  ef ;  "y  mae  yr  Tsbryd  yn  dywedyd,  Tyred;"  tithaa  yn  "war- 
galed  a  dieawaededig  o  galon,  bob  amser  yn  gwrthwynebu  yr  Ysbryd  OlAa ; "  di- 
noddaist  ei  gymhelliâdau  filoedd  o  weithian,  y n  Ile  eu  magu  a'u  meithrin.  ( ( Gweith- 
ia  allan  dy  iachawdwriaeth,  canys  Duw  yw  yr  hwa  sýdd  yn  gweithio  ynot  ewyllyaio 
a  gweithredn,  o'i  ewyllys  da  Ef.  Tr  holl  dueddiadau  at,  a'r  dymoniadaa  am  iach- 
awdwriaeth  a  deimlaist  erioed  oeddynt  waith  Tsbryd  Duw  ynot ;  dy  iachawdwriaeth 
oeddynt,  pe  cawsent  eu  magu  a'u  "gweithio  allan,  yn  lle  eu  myga  a'u  dyfetha.  Pa 
aawl  gwaith  y  lleddaist  iachawdwriaeth  dy  enaid  pan  oedd  yn  agos  iawn  atat,  "yn 
dy  enau  ac  yn  dy  galon  f "  Yn  Ue  myned  ft'r  cymhelliadau  hyny  at  orsedd  gras,  a 
gweddîo,  gan  ddywedyd,  "Cadarnhâ,  O  Arglwydd,  yr  hyn  a  wnaethost  ynof  n," 
aethost  ft  hwynt  at  y  óUenyddwyr ;  "  tarewaist  benau  y  rhai  baoh  wrth  y  meini." 

Ond  ni  ddylai  neb  feddwl  mai  mewn  arddull  gyffrous  o'r  natur  yma 
y  pregethai  bob  tro,  hyd  yn  nod  yn  yr  adeg  fywiog  a  hynod  hono  ar  ei 
fywyd.  Fel  pob  dyn  gwir  fawr,  yr  oedd  yn  gallu  amrywio  ac  ymgyf- 
addasu  yn  ol  fel  y  byddai  materion  neu  amgylchiadau  yn  galw.  Wrth 
draddodi  siars  i  weinidog  neu  eglwys  ar  ddydd  ordeiniad,  gallai  fod  mor 
hamddenol  ac  "  ystyrbwyll "  a  neb  pwy  bynag.  Tra  yn  teithio  i  gyfar- 
fod  neu  Gymanfa,  ceid  ganddo  hwyrach  bregethu  ar  ganol  dydd  mewn 
ardal  wledig,  pryd  y  llefarai  yn  esmwyth  a  didrafferth,  oddiar  air  fel 
hwn  acw  ond  odid,  "Fy  mab,  bwyta  fêl,"  &c,  neu  fel  y  clywsom  ef  un 
tro  yn  ein  hen  gartref  ar  foreu  dydd  gwaith,  yn  pregethu  yn  rhwydd, 
eto  yn  effeithiol  dros  ben,  oddiwrth  y  geiriau,  "0  herwydd  paham, 
ninnau  hefyd,  gan  fod  cymaint  cwmwl  o  dystion  wedi  ei  osod  o'n  ham- 
gylch,"  &c.  Pan  ofynwyd  iddo  ddyfod  o  Ddinbych  i  Liverpool  i  was- 
anaethu  yn  ngŵyl  agoriadol  Capel  Salem,  Brownlow  Hill,  pregethai 
iddynt  y  nos  gyntaf  ynghylch  y  "  pedwar  peth  bychan,"  y  crybwylla 
Solomon  am  danynt,  y  rhai  eto  ydynt  "ddoeth  iawn."  Tr  oedd  y 
bregeth  yn  odidog,  ac  fel  wedi  ei  pharotoi  yn  arbenig  ar  gyfer  yr  ach- 


T  DIWEDDAB   BABOH.   WHJJAM  BEE8,  D.D.  887 

lysur.  Ni  allasai  feddwl  am  bethau  amgënach  fw  traethu  yn 
nglywedigaeth  pobl  a  gyfarfyddent  ynghyd  dan  y  fath  amgylch- 
iadau.  Traddodai  yn  hapus,  gan  ddyrchafu  ei  lais  yn  awr  ac 
eilwaith,  nes  cynhyrfu  y  dorf  drwyddi  draw.  Yn  yr  wythnosau  dilyn- 
ol  sonid  mwy  am  bregeth  y  "pedwar  beth  bychan,"  nag  am 
ddim  arall  a  glywsid  yn  ystod  yr  ẃyl.  Ond  gyda  thestunau  o  natur 
wahanol,  ac  ar  achlysuron  a  alwent  filoedd  ynghyd,  deuai  allan  yn  fwy 
hoenus  ac  angerddol  o  lawer.  Peth  arferol  yw  sòn  am  odfeuon  hynod 
a  gafodd  hwn  ac  arall  o'r  tadau  enwog  y  rhai  a  hunasant ;  ond  yr  oedd 
yr  odfeuon  hynod  a  gafodd  ef  yn  ei  oes  mor  liosog  fel  mai  anhawdd 
yw  gwybod  pa  le  i  ddechreu,  mwy  na  dybenu,  gyda  hwynt.  Sonia 
Gwalchmai  yn  ei  adgofion  am  dano,  am  odfa  dra  dysglaer  a  gafodd 
mewn  Cymanfa  yn  Nghaernarfon,  rywbryd  o  gylch  pum'  mlynedd  a 
deugain  yn  ol.  Cynnelid  y  Gymanfa  yn  un  o  gapelau  mwyaf  y 
dref : — 

Ei  bwno  (ebe  efe)  ydoedd  taith  Israel  drwy'r  anialwch,  cyfeiliornadau 
y  genedl,  maddeugarwch  Duw,  eu  gwaredigaethau  gwyrthiol,  &c,  fel  cynllun  o 
daith  y  Cristion  yn  y  byd.  Bu  yn  faith  iawn  yn  y  rhanau  rhagarweiniol,  ac  elai 
drwy  yr  holl  fanylion  fel  yr  oedd  wedi  rhedeg  yn  bur  agos  i  awr  o  amser,  ao  heb 
effeithio  braidd  ddim  ar  deimladau  y  dorf,  ac  yr  oedd  pawb  yn  ofni  mai  methiant 
fyddai  y  tro  hwnw,  oblegid  yr  ystod  hir  y  bu  heb  gael  gafael  ar  enaid  ei  fater ; 
ond  aroswch  dipyn  bach— dyma  ryw  deimlad  yn  di&gyn  arno  ef  ei  hun,  ar  foment, 
fel  trydan,  a  thaflodd  y  teimlad  hwnw  gydag  ychydig  o  ymadroddion  tanllyd  ar  bob 
cluet  a  chalon  oedd  ger  ei  fron,  ao  am  y  chwarter  awr  dilynol  tywalltodd  y  fath 
ffrydlif  9  hyawdledd  cysegredig  oedd  fel  gwefreiddiad  byw  ar  deimladau  pawb,  nes 
yr  oedd  yn  gyffro  byw  drwy  yr  holl  addoldy,  ac  yr  oedd  y  dorf  yn  teimlo  fel  pe  buasent 
yn  colli  y  ddaear  dan  eu  traed,  ac  fel  pe  buasai  daeargryn  yn  siglo  y  lle  hyd  at  waelodion 
y  sylfeini,  a'r  drysau  yn  agoryd,  cadwyni  yn  dattod,  a'r  carcharorion  yn  myned  yn 
rhydd,  ac  ambell  i  bererin  yn  gwaeddi  allan,  "  Y  fagl  a  dorwyd,  a  ni  a  ddiangasom," 
a'r  cyfan  yn  debyg  fel  yr  oedd  hen  garchar  Philippi  gynt,  pan  oedd  Paul  a  Silas  yn 
gweddîo  ac  yn  canu  mawl  i  Dduw.  Yr  oedd  yr  enwog  Christmas  Evans  yn  gwrando 
yn  wyneble  yr  oriel,  a  chododd  ar  ei  draed  gan  angerddoldeb  yr  hwyl  fawr,  ac  yr 
oedd  yn  troi  61  a  blaen,  gan  ysgwyd  ei  fraich  ddehau,  fel  pe  buaaai  ar  gymeryd  ei 
adenydd  i  ehedeg  ymaith,  a  phob  dyn  yn  y  lle  yn  teimlo  yn  debyg  iddo,  a  phar- 
haodd  y  pregethwr  i  dywallt  y  dylif  nerthol  gyda  grym  trydanol,  a'r  holl  ymadrodd- 
ion  fel  cawod  o  wreichion  byw  yn  disgyn  ar  deimladau  yr  holl  wrandäwyr.  Cyn 
terfynu,  trodd  i  fath  o  dynerwch  yn  ei  íais,  a  chododd  fyfyrfod  y  dorf  megys  mewn 
awyren  i'r  nen,  mewn  syniad  o  addoliad  pur,  wedi  gwir  gyrhaedd  y  deall  goleuedig. 
Barnwn  fod  y  tro  hwn  yn  un  o  adegau  hapusaf  ei  oes,  fel  cenadwr  Duw. 

Gall  yr  ysgrifenydd  hefyd  gofio  am  lawer  odfa  wir  ardderchog  a  gaed 
gydag  ef  yn  Nghaernarfon  mewn  blynyddoedd  diweddarach.  Ond  ni 
chrybwyllir  yma  ond  am  un  yn  unig.  Adeg  cylchwyl  flynyddol  yd- 
oedd,  a  chan  ei  fod  ef  i  bregethu  yn  yr  hwyr,  rhaid  oedd  cael  benthyg 
Moriah,  capel  y  Methodistiaid, — un  o'r  rhai  eangaf  yn  Nghymru. 
Mawr  oedd  awyddfryd  y  bobl  oreu  yn  y  dref  a'r  wlad  o  amgylch  am 
gael  ei  glywed  y  noson  hono.  Yr  oedd  y  capel  wedi  ei  orlenwi  hyd  y 
drysau.  Yr  oedd  yr  olygfa  o  gymydogaeth  yr  areithfa  yn  fawreddus, — 
môr  o  wynebau  dynol  i  fyny  ac  i  waered,  a'r  oll  yn  arddangos  pryder  a 
meddylgarwch  hyfryd.  Pregethai  y  noson  hono  ar  Wirionedd  Duw, 
neu  y  Llwon  Dwyf ol,  oddiar  y  geiriau,  "  Fel  mai  by w  fi,  medd  y 
Brenin,  enw  yr  hwn  yw  Arglwydd  y  lluoedd,  cyn  sicred  a  bod  Tabor 
yn  y  mynyddoedd,  a  Charmel  yn  y  môr,  efe  a  ddaw."    Yr  ydys  yn  cael 


W8  T  01WMJ0AB  BAftOB.  WTLLTAìf  BWB8,   0.0. 

yn  ei  Kóketeth  frashm  da  oV  bregeth  odidog  bono>  er  fod  Uawer  o'r  ynv 
adroddion  mwyaí  trydanol  a  arferai  ef  ar  y  pryd  wedi  myned  ar  gon 
yn  y  trosgrwyddiad  o  honi  ar  y  papyr.  Ymhell  cyn  y  diwedd  yr  oedd 
y  gynnnlleidfa  fel  wedi  ei  dal  â  synedigaeth,  ac  weithian  hefyd  yn  ym- 
adangos  fel  mewn  rhyw  or-awen  nefol,  ac  fel  ar  fin  tori  allan  mewn 
gorfoledd  cyhoeddns.  Pan  y  daeth,  wírth  dynu  tua'r  diwedd,  i  aylwi 
fod  y  Llwon  Dwyfol  yn  cynnwys  yr  annogaethau  cryfaf  i  gredinwyr  ar 
en  gyrfa  tua'r  nefoedd,  yr  oedd  yr  effaith  yn  ogoneddus  yn  wir.  Diau 
yr  ystyrir  fod  y  darn  yma  o'r  bregeth,  megys  ei  ceir  yn  y  Rohdähy  yn 
werth  ei  ddyfynu  yn  y  f an  hon.  Wedi  cyf eirio  at  y  geiriau,  "  Canys  y 
mynyddoedd  a  güiant,  a'r  bryniau  a  symudant,  eithr  fy  nhrugaredd  ni 
chilia  oddiwrthyt,  a  chyfammod  fy  hedd  ni  syfl,  medd  yr  Arglwydd  yr 
hwn  sydd  yn  trngarhâu  wrthyt,"  ä  rhagddo  : — 

Cedyrn  natur,  pendefigion  y  ddaear,  yw  y  mynyddoedd  a'r  bryniau.  Derbynias- 
ant  eu  teitlau,  "  Ỳ  mynyddoedd  tragywjddol  a'r  brynian  oesol,"  oddiwrth  yr  awdor- 
dod  ncfaaf  (Hab.  iii.  6).  T  maent  hwy  yn  aros  ac  yn  parfafta  yr  un  fath  o  oes  i  oes. 
T  mae  wyneb  y  ddaear,  a'r  wlad  o'u  hamgylch,  yn  myned  dan  gyfhewidiadau  yn  bar- 
hftus,  dan  law  llafur  a  ohelfyddyd  dyn ;  ond  y  maent  hwy,  y  mynyddoedd,  yn  par- 
faftn  yr  nn.  Pe  delai  Jeremîah  yn  awr  i  dalu  ymweliad  â'r  ben  wlad,  efe  a  welai  fod 
Tabor  a  Charmel  yn  gwisgo  yr  nn  agwedd  yn  nnion  ft'r  nn  oedd  arnynt  pan  oedd  efe 
yn  ysgrifenn  geiriau  ein  testun,  er  mai  prin  y  gallasai  efe  adnabod  y  wlad  o'u  ham- 
gylch  gan  faint  y  cyfnewidiadau  a  wnaed  arni.  T  mae  y  mynydd  megys  yn  dwyn 
delw  ei  Oreawdwr  diffyfnewid  ar  ei  wedd.  Bu  llawer  cenedlaeth  o  ddefaid  a  bugeil- 
iaid  yn  cynniwair  ar  nyd  ei  leohweddau  yn  olynol,  am  oes  ar  ol  oes ;  ond  ni  bn  iddo 
ef,  y  mynydd,  ragflaenor  erioed,  ao  ni  bydd  iddo  olynydd  byth  ychwaitfa.  Taflodd 
llawer  ganaf  fantell  dew  o  eira  dros  ei  ysgwyddan,  ond  nid  oedd  yn  eira  tragywyddol; 
toddodd  dylanwad  y  gwanwyn  yr  eira  ymaith,  fel  y  rfaedai  yn  ddagrau  droa  ei  radd- 
iau  crycfa ;  ond  yr  oedd  efe  yn  aros  yr  nn.  Cnddiwyd  ei  goryn  o'r  golwg  dan  lem 
tewion  o  niwl  laweroedd  o  weithiau ;  chwytfaodd  yr  awelon  y  niwl  ymaith,  ond  yno 
yr  erys  y  mynydd  yr  un  fath  drwy  yr  oesan.  Gorpfawysodd  llawer  cwmwl  rdmyiig 
dan  ei  faich  ar  ei  ysgwydd ;  gwlawiòdd  pob  owmwl  ei  fann  i  ddiflaniad ;  ond  deil  y 
dain  y 


mynydd  ei  ysgwyddan  Uydain  yn  orphwysfanan  i  eymylaa  oes  ar  ol  oes.  "  Hen  fyn- 
yddoedd  hybarch,  patriarcfaiaid  a  phendefigion  y  ddaear,  a  aroswch  chwithan  ar  eicfa 
eorsafleoedd  cedyrn  heb  ysgogi  yn  oes  oesoedd  ?  Na,  "  T  mynyddoedd  a  giliant  a'r 
brynian  a  symndant ! "  Teifl  nerthoedd  gornchwyliaeth  y  dydd  mawr  a  ddaw  fawy- 
than  hefyd"oddiar  eu  gwadnan,  a  lle  ni  cheir  iddynt.  í)aw  oes  fair  y  cyfanunod  ft 
Noafa  i  ben ;  tymmoran  hau  a  medi  yn  darfod ;  deddfan  gwanwyn  a  haf,  cynanaf  a 
gauaf,  yn  rfaoddi  i  fyny  en  swydd  am  byth  ;  darfodedigaeth  derfynol  wedi  ei  dwyn  ar 
bob  peth,  a  môr  a  mynydd  ni  bydd  mwyach,  ac  ni  bydd  amaer  mwyach ;  heuliau  y 
nefoedd  wedi  diflfoddi,  a'i  myrdd  miliynan  o  ser  wedi  syrthio  a  diflanu  am  bytfa  byth- 
oedd !  Ië,  ond  (lFy  nhrngaredd  ni  chilia,  a  chyfammod  fy  hedd  ni  syfl,  medd  yr 
Arglwydd,  yr  hwn  sydd  yn  trngarfaftu  wrtfayt"  Saif  y  cyfammod,  a'r  drefn  a  gad- 
arnhaodd  Efe  ft'i  lwon  yn  Nghrist  Iesn  cyn  bod  y  byd,  pan  syrthia  trefn  natnr  yn  ei 
gwedd  bresennol  i  ddinyutr  a  darfodiad.  '*  Dyrchefwofa  eicfa  llygaid  tua'r  nefoedd, 
ao  edrychwch  ar  y  ddaear  isod ;  canya  y  nefoedd  a  ddarfyddant  fel  mwg,  a'r  ddaear  a 
heneiddia  fel  dilledyn,  a'i  phreswylwyr  yr  un  modd  a  fyddant  ieirw ;  ond  fv  iacfa- 
awdwriaeth  i  a  fydd  bvth,  a'm  cyfiawnder  ni  dderfydd  "  (Esa.  li.  6).  Nid  rnyfedd 
i  bêr  ganiedydd  Israel,  yn  yr  olwg  ar  gadernid  tragywyddol  y  cyfammod  hedd, 
anadln  ei  enaid  allan  wrth  farw  yn  acenion  melnsion  ei  gftn  ddiweddaf.  Pan  yn 
dodi  ei  goron  ddaearol  beibio,  yn  gollwng  ei  deyrnwîalen  frenhinol  o'i  law  am  byth, 
gan  adael  ei  orsedd  yn  wag  i'w  olynydd,  gwnai  hyny  dan  ganu  y  pennill  melusáf  a 
gyfansoddasai  efe  erioed  :  "  Cyfammod  tragywyddol  a  wnaetfa  Efe  à  mi,  wedi  ei  lun- 
ìaethu  yn  holloí  ac  yn  sicr ;  canys  fy  iachawdwriaeth  a'm  holl  ddymuniad  yw." 
(2  Sam.  xxiii.  5).  T  mae  trefn  cyfammod  yr  iachawdwriaetfa  yn  NghrÌBt  mor  4di- 
gyfnewid  &  nator,  ac  mor  barhâus  ft  bywyd  a  chariad  y  Jehofah  tragywyddol  ei  fann. 
1  fynwes  y  cyfammod  hwn  y  mae  yr  efengyl  yn  galw  ac  yn  gwahoda  eneidiau  euog  a 
cfaoiledig  i'w  cuddio  a'u  cadw  byth.  "  Deuwcfa  ataf,  gwrandewch,  a  bydd  byw  eicfa 
enaid,  a  mi  a  wnaf  gyfammod  tragywyddoi  ft  chwi,  sef  sior  drugareddau  Dafydd." 


T  DIWEÜDAB   BABÖH.  WTLLIAM  BEBB,  D.Dt  889 

Mynycb  y  eaed  aehos  i  sylwi,  fod  pregethau  argraffedig  llawer  o 
wŷr  mawr  yr  areithfa  yn  dra  gwahanol  i'r  hyn  a  fyddent  pan  yn  cael 
eu  traddodi  ganddynt  yn  ngwres  y  teimlad  a  gynnyrohir  gan  bresen- 
oldeb  torfeydd  o  bobl.  Y  mae  yn  ffaith  i  alaru  o'i  phlegid  na  feddyt 
iodd  llawer  o'r  pregethwyr  penaf  a  welodd  y  byd  erioed,  wrth  barotoi 
brasluniau  o'u  pregethau,  am  ddodi  i  mewn  braidd  ddim  o'u  pethan 
goreu, — y  meddyliau  cynhyrfus,  tanllyd  hyny,  a  wefreiddient  gynnult 
eidfaoedd  mawrion,  nes  eu  gorchfygu  yn  lân.  Â  dyna  ffaith  aiarus 
arall,  sef,  fod  dynion  hollol  anfedrus  wedi  ymgymeryd  lawer  tro  â 
chymeryd  nodiadau  o  bregethau  enwogion,  ac  yna  eu  trosglwyddo 
yn  anmherffaith  fel  yr  oeddynt.  0  hei  wydd  yr  achosion  hyn  ni  chaed 
ond  engreifftiau  salw  o  gynnyrchion  athrylith  nifer  mawr  o'r  rhai  a 
ystyrid  yn  gewri  y  pulpud  mewn  gwahanol  wledydd.  Pwy,  ymhlith 
y  rhai  a  ddarllenasant  bregethau  Whitefìeld,  Rowlands,  ac  Elias,  er 
engraifft,  na  fuont  yn  teimlo  gresyndod  am  na  buasai  llawer  mwy  o'r 
mawredd  a  berthynai  i'r  pregethwyr  ardderchog  hyny,  wedi  ei  gadw 
ynddynt  er  budd  a  mwynhâd  amgenach  i  genedlaethau  dyfodol  % 
Temlau  ydynt,  mae  yn  wir,  ond  temlau  wedi  colli  eu  haddurniadan 
dysgleiriaf.  Y  mae  hyn  yn  wir,  i  gryn  fesur,  hyd  yn  nod  am  breg- 
ethau  Dr.  Rees,  er  mor  hylaw  oedd  efe  gyda'i  ysgrifell.  Diau  y  dar- 
llenir  ei  "  Koheleth  "  gyda  blas  Ue  bynag  y  delo,  ond  teimlad  aml  un 
o'i  edmygwyr  mwyaf  aiddgar  a  fydd,  eu  bod  yn  y  traddodiad  o  honynt 
yn  y  pulpud  yn  annhraethol  ragorach  nag  ydynt  yma  ar  y  papyr.  Yn 
ei  fyfyrgell,  gyda'r  pin  ysgrifenu  yn  ei  law,  ymdobyga  y  pregethwr 
gorou  yn  aml  i  long  fawr  mewn  culfor,  yr  hon  a  symuda  yn  arafaidd, 
rhag  taro  yn  erbyn  creigydd  neu  draethellau;  ond  yn  y  pulpud, 
mynych  yr  ymddengys  yr  un  gŵr  fel  y  llong  hono  ar  ol  cyrhaedd  yr 
ëangfor,  Üe  na  raid  meddwl  am  draethell  na  chraig,  ond  y  ceir  lledu 
yr  holl  hwyliau,  a  gollwng  y  llestr  o  flaen  jr  awelon  i  aredig  y  tònau, 
a  chyflymu  tua  lle  ei  harfaethiad.  Fel  yna  Hiraethog  yn  y  naill  am- 
gylchiad  rhagor  y  Uall.  Dygwyddodd  yn  hynod  (megys  o  bwrpas  i 
egluro  ein  meddyliau  yn  y  fan  hon),  gyda  golwg  ar  ddwy  o'r  pregeth- 
au  a  welir  yn  "  Roheleth," — cymerwyd  hwy  mewn  llaw  fer  gan  wŷr 
hynod  fedrus  at  y  gwaith,  ar  ddau  o  wahanol  achlysuron,  yn  Abermaw. 
Traddodai  y  naill,  sef,  yr  un  ar  "  Gysegr  Duw,"  yn  Nghyfarfod  Calan, 
1878;  a'r  llall,  sef  yr  un  ar  "  Waith  Duw,"  neu  Weddi  Habaccuc,  yn 
Nghyfarfod  Calan,  1882.  Dylid  ychwanegu  ddarfod  i'r  ddwy  ym- 
ddangos  yn  y  Dysgedydd  yn  ddiweddar,  er  mawr  foddhâd  i'r  darllen- 
wyr  yn  gyffredinol,  am  y  credid  fod  yr  adroddiad  o  honynt  yn  gywir 
a  ffyddlawn.  Ond  nid  oedd  ef  ei  hun  yn  gallu  cyfranogi  o'r  mwynhâd 
i'r  un  graddau  ac  eraill ;  o  leiaf,  felly  yr  awgrymai  wrth  yr  ysgrifenydd, 
yn  fuan  ar  ol  i'r  bregeth  ar  "  Waith  Duw,"  neu  "  Y  pâr  wybod,"  ym- 
ddangos  yn  y  misolyn  a  enwyd.  Cydnabyddai  fod  yn  dda  ganddo  fod 
pobl  5m  cael  eu  boddhâu  fel  yna  am  dro,  "  ond,"  ebe  efe,  gan  daflu  ei 
ben  a  throi  ei  lygad  mewn  dull  nodweddiadol,  "  nid  yn  y  wedd  yna  y 
carwn  i  i'm  pregethau  ymddangos  ger  bron  yr  oes  a  ddêl."  Fel  yna, 
o  bosibl  hefyd,  y  teimlai  y  cyffredin  o  brif  bregethwyr  y  cyfnodau  a 
aethant  heibio,  gan  feddwl  nad  oedd  pob  peth  o'r  eiddynt  oedd  yn 
taro  yn  y  pulpud  yn  gymhwys  i'w  adrodd  felly  yn  hollol  drwy  y  wasg. 
Yn  wyneb  hyn,  da  fod  rhy wrai  wedi  cymeryd  trugaredd  ar  eu  holoea- 


840  T  DIWSDDAB  BÀBCH.   WILLTAM  BEE8,  D.t^ 

wyr,  gan  gymeryd  mewn  llaw  fer  ambell  ddernyn  tra  hyawdl,  fel  y 
ceid  amgenach  syniad  am  y  mawr  allu  oedd  ynddynt  i  gyffroi  cynnull- 
eidfaoedd  mawrìon  nag  a  gawsid  drwy  un  ffordd  aralL  Cof  genym 
weled  yn  y  Chtistian  Wìtness,  er  ys  Uawer  blwyddyn  yn  ol,  sef  pan 
oedd  y  cyhoeddiad  hwnw  yn  anterth  ei  rym  dan  olygiaeth  Dr.  Camp- 
bell  o  Lundain,  ddarn  o  bregeth  y  Parchedig  John  Elias  oddiar  y 
geiriau,  "  A  ddygir  y  caffaeliaid  oddiar  y  cadarnî"  &c,  wedi  ei  gyfieithu 
o  ysgrif  un  a  ddodasai  ei  eiriau  i  lawr  wrth  ei  wrando  ar  achlysur 
nodedig  yn  eu  traddodi.  Ymhlith  y  Saeson  edrychid  ar  y  dernyn 
f el  masterpiece  of  doquence,  teilwng  o  Massilon  neu  Robert  Hall  yn  eu 
manau  goreu.  Pwy  wrth  ddarllen  yr  hyn  a  ysgrifenodd  Elias  a  allas&i 
dybied  fod  yn  perthyn  iddo  y  fath  arucheledd  a  godidogrwydd  yn 
yr  areithf a  ? 

Ond  beiir  ni,  fe  allai,  am  ymdroi.  Yr  oedd  Dr.  Eees,  f el  y  gwyddom, 
jrn  f eistr  ymhob  rhy w  arddull ;  ond  am  yr  un  ddesgrifiadol,  pwy  yn  debyg 
ìddo !  Pan  yr  ymaflai  mewn  pwnc  o  hanes,  efe  a  ymhelaethai  arno 
wrth  ei  bleser,  y  ffordd  yma  neu  y  ffordd  acw,  yn  y  dull  mwyaf  cyw- 
rain,  difyrus,  ac  ardderchog,  er  cyrhaedd  yr  amcan  o  gadwyno  sylw  a 
pheri  y  boddhâd  uchaf  i  bob  dosbarth  o  wrandäwyr.  Gwnelai  i  bob 
golygfeydd  a  gwrthddrychau  fyw  ac  ymsymud  mor  ryfedd  ger  bron  ein 
llygaid.  Fel  engraifft  o'r  modd  y  byddai  ef  yn  ymdroi  gyda  rhyw 
hanes  ysgrythyrol  yn  awr  ac  eilwaith,  yr  ydys  yn  dyfynu  a  ganlyn  ar 
Oruchwyliaeth  y  Ffon  yn  y  bregeth  ar  "  Gysegr  Duw,"  nid  fel  y  mae  yn 
y  Roheleth  (oblegid  ni  oes  yno  ond  pedair  neu  bump  o  frawddegau  ar  y 
mater  yn  unig),  eithr  fel  yr  ydys  yn  ei  chael  drwy  offerynoliaeth  y 
"  llaw  f èr  "  jn  y  Dysgedydd.  Ar  ol  cyf eirio  at  adeg  gwaredigaeth  Israel 
o'r  Aipht  fel  cyfnod  dechreuad  yr  oruchwyliaeth  dan  sylw,  efe  a  ä 
rhagddo : — 

Dechreuodd  pan  lefarodd  Jehofah  wrth  Mosea  yn  y  berth,  "  Duw  Abraham,  Daw 
Isaac,  a  Daw  Jacob,"  yn  dywedyd,  "Mi  glywais  ocheneidiau  fymhobl  sydd  yn  yr 
Aipht,  a  diagynaÌ8  i'w  gwaredu  hwynt,  a  thydi  fydd  yr  offeryn;  tyred,  mi  a'th 
anfonaf  at  Pharaoh."  Moses  yn  dyweyd,  "Pwy  wyf  fi  i  fyned  at  Pharaoh  ?  yr  wyf 
wedi  gadael  yr  Aipht  er's  llawer  dydd,  ac  wedi  tynga  nad  af  yno  yn  ol."  "  Rhaid  i 
ti  fyned,"  medd  Duw.  "  An*bn  rywan  gyda  mi,"  meddai  Moaes.  Y  mae  hen  esgus- 
odion  mor  hyned  â  Moses.  Efe  oedd  y  cymhwysaf  o  bawb ;  yr  oedd  wedi  ei  £agn  yn 
y  llys,  a  gallai  sefyll  ger  bron  y  brenin  gystal  a  dim  tywysog  welodd  llygaid  erioed. 
Ond  yr  oedd  efe  am  gael  ei  esgasodi ;  ond  medd  yr  Arglwydd,  "  Beth  sydd  genyt  yn 
dy  law  ? "  "  Ffon,"  meddai  Moses.  "Tafl  hi  o  dy  law."  Gwnaeth  Moees,  a  dymi 
hi  yn  troi  yn  sarph,  a  Moses  yn  cilio  rhagddi  hi.  "Bstyn  dy  law,"  medd  Daw( 
'•ymafl  yn  ei  Uosgwrn  hi."  Gwnaeth  Moses,  a  dyna  hi  yn  ffon  yn  ei  hol.  "  Wel, 
dyna  i  ti  ffon  iawn  ;  cymer  hon  yn  dy  law,  a  dos  at  Pharaoh,  a  dywed  wrtho,  *  Fel 
hyn  y  dywed  Arglwydd  Ddaw  yr  Hebreaid,  Gollwng  fy  mhobl  fel  y'm  gwasanaeth- 
ont ;  ac  os  gwrthoda  wneyd  hyny,  dyro  y  ffon  ar  ei  wàr."  Ac  fe  gafcdd  yr  Aipht 
ei  theimlo  bi  yn  ofhadwy.  Nid  oedd  un  ffon  arall  wnai  y  tro ;  yr  oedd  llawer  ffon 
well,  a  gwerthfawrocach,  a  harddach  na  hi,  ond  ni  wnai  mo'r  tro.  Dim  ond  codi  y 
ffon  yma  wrth  ben  afon  yr  Aipht  nad  oedd  hono  yn  dychryno,  ac  yn  troi  fel  torchen 
o  waed.  Ei  héstyn  at  jt  afon,  llyffaint  yn  heigio  dros  hoÛ  wlad  yr  Aipht.  Ar  am- 
naid  y  ffon,  dim  ond  amnaid  iddi,  dna  y  nefoedd,  a  dyna  y  gwlaw  a'r  oenllysg  yn 
gymysg  â'u  gilydd,  nes  yr  oeddynt  yn  ddinystr  ar  gnwd  y  maes  a  ffrwyth  y  ddaear. 
Un  ofnadwy  oedd  y  ffon  yma.  Ác  wedi  rhoddi  deg  ffonod,  nes  ystwytho  Pharaoh 
galed  i  adael  i'r  genedl  fyned  ymaith,  y  mae  drachem  yn  erlid  ar  en  hol,  ac  yn  dy. 
wedyd,  "Erlidiaf,  goddiweddaf,  rhanaf  yryspail."  Yr  oedd  y  genedl  heb  le  yn  y 
byd  i  droi,  ac  yn  gwaeddi.  Yr  oedd  Moses  yn  ceisio  meddianna  ei  hun,  ac  yn 
dywedyd  wrthynt,  "  Feidiwch  dychrynu ;  sefwch  ac  edryohwoh  ar  iachawdwriaeth 


T   OIWEDDAB   BABCH,    WILLTAM   RKE8,   D.D.  841 

yr  Aigl*ydd;"  a  dyma  lais  o'r  nefoedd,  "Paham  y  gwaeddi?"  0,  y  mae  wedi 
mynea  yn  gyfyng  mewn  gwirionedd,  wedi  myned  yn  achos  gwaeddi ;  darfu  am  dan- 
om.  '•  Pa  Ye  ý  mae  dy  ffon  di  ?  Dos  o  flaen  y  bobl  a  dywed  witbynt  am  ddilyn,  ac 
wedi  i  ti  fyned  at  y  môr,  côd  dy  ffon."  Ownaetb  Moses  felly,  ac  mor  gynted  ag  y 
gwelodd  y  môr  y  ffon,  gwnaetb  ffordd  lydan  agored  o  flaen  y  gwaredigion ;  ac  wedi 
iddynt  fyned  trwodd,  yn  can  ac  yn  boddi  yr  Aiphtiaid.  Wedi  hyny,  pan  y  mae  y 
bobl  yn  grwgnach  yn  yr  anialwch  eisieu  dwfr,  mae  yr  Arglwydd  yn  dyweyd  wrth 
Moses,  "Cymer  dy  ffon,  dos  *t  y  graig,  taro  hi  ar  y  graig."  Gwnaeth  hyny,  ac  y 
mae  y  graig  yn  tywallt  dyfroedd. 
amser,  mewn  11  e  arall,  ac  y  mae 
ffon,  ond  paid  a'i  dernyddio  y  tro 
falehder  neu  rywbeth  ar  Moses ;  aeth  o  flaen  y  bobl  at"  y~graîg  ac  edrychodd  af  y 
dyrfa,  a  tharawodd  y  graig  dair  gwaith.  Fe  ddaeth  dwfr  allan  o  honi,  ond  dywedodd 
Ddw,  "  Dyna  ti  wedi  andwyo  y  fton,"  am  iddo  wneyd  hyny ;  nid  oes  gair  byth  o 
son  am  y  ffon  ar  ol  hyn.  A  dyma  ornchwyliaeth  arall  yn  dechren,  ac  vr  oedd  ya 
rhagori  mewn  gogoniant  ar  y  lleill, — gornchwyliaeth  cysegr  Duw ;  ac  at  hono  y  cyf- 
eiria  y  testnn  :  "  Gorsedd  ogoneddus,  ddyrchafedig  o'r  dechreuad,  yw  lle  ein  cysegr 
ni." 

Eto,  yr  ydys  yn  cael  engreifftiau  gwir  darawiadol  o'i  allu  i  amrywio 
ei  hun,  yn  ol  fel  y  byddai  yr  amgylchiadau,  yn  y  bregeth  arall  a  nodas- 
om, — yr  un  ar  "  Waith  Duw,"  yr  hon  a  gymerwyd  mewn  Uaw  fèr  gan 
un  o  weinidogion  y  Methodistiaid,  sef  y  Parch.  R.  H.  Morgan,  M.A., 
Abermaw.  Ymddengys  y  bregeth  mor  wahanol  yma  i'r  hyn  ydyw  (yn 
ddwy  ran)  yn  Koheleth  fel  nas  gellir  braidd  eu  cymharu  â'u  gilydd,  oddi- 
eithr  mewn  ychydig  fanau  yma  ac  acw.  Er  mwyn  y  rhai  na  chlywsant 
ef  yn  ei  thraddodi,  ni  a  roddwn  yma  ddyfyniad  neu  ddau  o'r  bregeth 
fel  y  caed  hi  o  ddwylaw  Mr.  Morgan,  am  eu  bod  yn  engreifftiau  da  o'i 
ddull  hapus  ef  o  ymwneyd  â  hanesion  y  Bibl  yn  ei  flynyddoedd  olal 
I  ddechreu,  wele  ei  ddesgrifíad  o  Daniel  yn  sefyll  i  ddehongli  breu- 
ddwyd  brenin  Babilon  : — 

Bore  fory  a  ddaeth,  ac  aeth  Daniel  a'i  dri  chyfaill,  wedi  cael  jrr  allwedd  oedd  y 
nefoedd  wedi  ei  roddi  iddynt,  a  darfu  iddynt  ddattod  y  olo,  a  hwy  a  gawsant  y 
breuddwyd.  "  Ai  ti  yw  Daniel  ? "  "  lë."  "  Wyt  ti  yn  dyweyd  y  gelii  adrodd  fy 
mreuddwyd  a'i  ddeongliad,  ? "  "Ydwyf,  O  frenin,"  a  dyna  y  brenin  yn  dechreu 
synu.  "  Ëdrych  di,  'rwan,  os  wyt  ti  yn  meddwl  ei  bod  yn  ddiogel  i  ti  wneyd  rhyw 
fieuddwyd  o'th  ben  dy  hun,  ac  adrodd  hwnw,  byddaf  yn  siwr  o  adnabod  fy  mreu- 
ddwyd."  "Gweled  yr  oeddit,  O  frenin,  yn  dy  freuddwyd,  ao  wele  ryw  ddelw  fawr ; 
pen  y  ddelw  hon  ydoedd  o  aur  da,  ei  dwyfron  a'i  breicbiau  o  arian,  ei  ohoesau  o 
naiarn,  ei  thraed  oedd  beth  o  honynt  yn  haiarn,  a  pheth  o  honynt  o  bridd."  "Dyna 
fo  yn  wir— ion— edd  i."  Yr  oedd  yn  rhyfeddu.  °  A  thi  a  welaist  gareg  yn  cael 
ei  thori,  nid  trwy  waith  dwylaw,  yn  ei  tharaw  ac  yn  ei  malurio  o'i  thraed  hyd  ei 
choryn  mor  faned  â  mân  ûs  lloriau  dyrnu  haf."  "Dyna  fo ;  ie  mi  tyngwn  o,  'rwan, 
V  mae  yn  dyfod  i'm  cof  gyda  phob  gair."  Rhydd  Daniel  y  deongliad  iddo,  ac  wedi 
byny,  beth  sydd  yn  canTyn  ?  "  Yn  awr  y  gwn."  Cadwch  hyny  mewn  cof.  Yn 
holl  hanes  y  goruchwyliaethau,  y  mae  y  "  par  wybod"  yn  dyfod  i'r  amlwg.  "  Yn 
awr  y  gwn."  "  Beth  a  wyddost  ? "  "  Mi  wn  beth  na  wyddwn  erioed  o'r  blaen, — 
mi  wn  mai  eich  Duw  chwi  sydd  Dduw  mewa  gwirionedd,  yn  gwybod  pethau 
dyfnion,  ac  yn  eu  dwyn  i  oleuni.  Y  mae  genych  chwi  Dduw  heb  ei  fath."  Dyna 
droi  y  doethion  yn  eu  hol,  ac  ynfydu  y  dewiniaid,  a  Duw  Daniel  yn  cael  ei  gydnabod 
yn  y  llys,  trwy  gael  ei  ddangos  fel  yr  unig  Dduw.  Yr  oedd  hynyna  yn  fywhâu  y 
gwaith  yn  eneidiau  y  ffyddloniaid  yn  nghanol  eu  galar  yn  y  caethiwed,  pan  jrr 
oedd  y  tywyllwch  wedi  eu  gorchuddio,  a  bu  llawer  o  siarad,  a  chadw  cyfarfodydd 
diolchgarwch,  fod  eu  Duw  wedi  peri  gwybod  ei  fawredd  yn  nghanol  ei  elynion. 

Wele  eto  ei  ddesgrifiad  o'r  hyn  a  gymerodd  le  ar  wastadedd  Dura, 
mewn  atebiad  i'r  deisyfiad  am  beri  gwybod  ; — 
1884.  y 


Mfi  T  DIWBDDÀ*  BABOH.  .WILUAM   BBBS,  ».Ä 


Tmhen  ycbydig  flynyddoedd  ar  ol  byny,  yr  oedd  y  brenin  yn  fwy  oaled  a  balch,  a 
Ba  bilon  yn  myued  yn  fwy-fwy  llygredig  yn  ei  beilnnaddoliaeth  a'i  Uygredigaethaa. 
Y  mae  yr  hen  weddi  eto  yn  y  nefoedd.  "Par  wybod."  Hwy  gânt  wybod.  Sat  y 
bydd  hi  y  tro  nesaf  ?  Bydd  i'r  brenin  gymefyd  yn  ei  ben  i  wneyd  4uw  newydd,  i 
wneyd  cawr  o  dduw,  dnw  o  aur,  trìogain  cafydd  o  uchder,  a  chwe'  «hofyèd  o  led. 
Nid  rhyw  lo  o  ddaw  fel  y  gwnaeth  Jeroboam  yn  Bethel,  ac  Aaron  wrth  tynjàà  Sinai, 
ond  dnw  y  buasai  rhaid  cael  deg  Goliath  ar  ysgwyddaa  en  gilydd  i  osod  ei  law  ar  ei 
goryn.  Dyna  ddaw ;  fe  wnaiff  hwna  rywbeth — miliynan  o  draul  wedi  bod  arno,  a'r 
celfyddydwyr  goreu  wedi  bod  wrthi  am  fisoedd  yn  ei  gerfio.  Ar  ol  ei  gael  yn  barod, 
dyma  ddiwrnod  ja  cael  ei  gyhoeddi  i  gysegru  y  dnw  newydd  ar  wa«tadedd  Dora,  o 
fewn  talaeth  Babilon,  a  chynnrychioTwyr  yn  cael  en  gwahodd  o  holl  dalaethan  yr 
ymherodraeth,  yn  dywysogion,  dnciaid,  pendefigion,  trethwyr,  trysorwyr,  o  wahanol 
wledydd  a  gwahanol  ieithoedd  yn  cyrchu  yno  wrth  y  oannoedd  a'r  miloedd  i  gysegm 
y  dnw  newydd.  Ar  ol  ea  oael  ynghyd,  y  mae  progranwne  gwasanaeth  y  dydd  yn  cael 
ei  ddarllen  iddynt,  a  phan  glywant  swn  y  cornet,  y  chwibanogl,  y  delyn,  y  dulsimer, 
y  psaltring,  y  symphon,  a  phob  rhyw  gerdd  yn  tori  allao,  fod  i  bawb  o  honynt  fyned 
ar  en  hwynebau  i  addoli  y  ddelw  aor  a  gyfododd  y  brenin ;  a  phwy  bynag  ma  wnelo 
hyny,  bwrid  ef  i'r  ffwrn  o  dân  poeth.  Dyna  dyrfa,— ni  welsoch  chwi  erìoed  dyrfa  o'i 
bath — tyrfa  o  bendefigion  a  thywysogion  penaf  y  ddaear,  a  thyrfa  o  ddynion  o  bob 
gradd  a  sefyllfa  yn  gwneyd  oyíarfod  ag  yr  oedd  miloedd  ar  filoedd  yn  gydbreaennol  yn 
y  lle.  A  phan  yr  oedd  y  gerddoriaeth  vn  taro,  dyna  nhw  i  lawr  i  gyd  ar  eu  hwyneb- 
an.  Ond  yr  oedd  ambeil  un,  fel  y  rhai  hyny  sydd  i'w  cael  bob  amser  ymhob  man, 
yn  codi  ar  eu  lled  benelin  i  edrych  a  oedd  neb  yn  sefyll,  i  gael  blas  i  redeg  i  aehwya 
arno ;  ac  er  en  Uawenydd,  hwy  welent  drì  yn  sefyll  fel  tri  phost  o  haiarn  bwrw,  heb 
blygu  dim  gyda'r  dyrfa,  a'r  unig  rai  y  dymanasent  eu  gweled  yn  sefyll,  sef  y  tri  oedd 
y  brenin  wedi  eu  hanrhydedda  yn  fwy  na  neb  o  honynt  hwy  trwy  eu  gosod  ar  dalaeth 
Babilon  ;  a  dyna  hwy  ar  eu  rraed.  ac  at  y  brenin.  "  0  frenin,  bydd  fyw  byth."  Tr 
oedd  y  brenin  o'r  neilldn  yn  derbyn  reports.  Sut  y  mae  hi  tuar  gwaatadeddl 
"  Rhagorol,  yi  oedd  yno  olygfa  gwerth  ei  gweled— y  dyrfa  fawr  yn  syrthio  ar  en 
hwyneban  i  addoli  y  duw  newydd."  "  A  oeddynt  i  lawr  i  gyd  ? "  "  Nac  oeddyot" 
"Oedd  yna  rywrai  wedi  sefyll?"  "Oedd."  "Faint  o  honynt?"  "Tri."  "A 
oeddych  chwi  yn  adnabod  y  tri  ? "  "  Oeddym,  y  tri  a  ddylasai  fyned  i  lawr  gyntaf  o 
bawb,  y  tri  yr  oeddit  wedi  eu  hanrhydeddu  yn  fwy  na  phawb  arail,  Sadrach,  Mesach, 
ac  Abednego. "  "  A  ydych  chwi  yn  sicr  ? "  "  Ni  a'u  tyngem. "  T  mae  cynddaredd  y 
brenin  yn  berwi  yn  boethach  nag  ydoedd  y  ffwrn  danllyd  ei  hunan.  "  Gelwch  hwy 
yma."  "  Ai  gwir  hyn,  Sadrach,  Mesach,  ac  Abednego,  oni  addolwch  chwi  fy  nnwian 
1,  ac  oni  ymgrymwch  i'r  ddelw  anr  a  gyfodais  V*  "  Digon  gwir,  O  frenin ;  dywedasant  y 
gwir  bob  gair."  "  Oni  wyddech  beth  yr  oeddych  yn  ei  wneyd  ? "  "  Gwyddem ; 
gwnaethem  bob  gorchymyn  yn  perthyn  i'n  swydd  ac  i  gyfiawnder  ag  y  gallasem 
roddi  nfudd-dod  o  gydwybod  iddo,  gyda'r  parodrwydd  mwyaf  i  ti,  ond  ti  a  rcddaist 
orchymyn  yn  myned  rhwng  ein  cydwybod  ni  a'n  Duw."  "Chwi  gewch  un  trial 
eto ;  ni  a  ançhofiwn  y  cwbl  os  bydd  i  chwi  syrthio  ac  addoli  y  ddelw.  "  Nìd  yw  o 
un  dyben,  m  addolwn  dy  dduwiaa  di  byth."  0  fechgyn  bendigedig,  llanwer  ein 
heglwysi  â  rhai  cyffelyb  (Amen) !  "  Chwi  gewch  fyned  i'r  ffwrn  darülyd  boeth ;  a 
pha  Dduw  yw  efe  a'ch  gwared  o'm  dwylaw  i  ?"  "Fe  fedr  ein  Dnw  ni  wneyd  hyny, 
ao  yr  ydym  ni  braidd  yn  meddwl  y  gwna ;  ond  pa  un  bynag  am  hyny,  beth  bỳnag 
ddaw  o  honom,  ni  addolwn  ni  byth  mo  dy  dduwiau  di — ni  phlygwn  i  r  un  dnw  arall. 
"  Rhwymwch  hwynt  fel  y  maent,  twymnwch  y  ffwrn  yn  saith  boethach  nag  arferol, 
a  bwriwch  hwynt  yn  rhwym  i  ganol  yr  eirias."  Daeth  y  gŵr  allan  ei  hun  i  weled  ac 
i  fod  yn  dyst  o'r  ufudd-dod  i'w  orchymyn  ei  hun.  Fe'u  bwriwyd,  a  syrthiasant  yn 
nghanol  v  ffwrn  o  dàn  poeth.  "  Beth  y  maent  yn  ei  feddwl  o  honynt  en  hnnain 
'rwan,  tybed  ? "  Ond  dyma  y  tri  ar  eu  traed  yn  mreichiau  eu  gilydd,  yn  rhodio  yn 
nghanof  yr  eirias  ofnadwy.  "  Onid  tri  o  wŷr  a  fwriasom  i  ganol  y  tftn  ỳn  rhwym  ? 
Aroswch,  aroswch, — un  dan,  tri,  pedwar  ;  yr  wyf  yn  gweled  pedwar  gwŷr  rhyddion 
yn  rhodio  yn  nghanol  y  tân,  a  duíl  y  pedwerydd  sydd  debyg  i  Fab  Duw."  "  O  Sad- 
rach,  Mesach,  ac  Abednego,  gwasanaethwyr  y  Duw  Goruchaf,  deuwch  allan,  a  deu- 
wch  yma."  Maent  hwythau  yn  rhodio  yn  hamddenol  o'r  ffwrn,  a  dyna  hwynt  yn 
dechreu  edrych  arnynt  i  weled  a  ydynt  wedi  llosgi  eu  dillad ;  maent  yn  edrych  eu 
loc8esf  ond  ni  finiasai  y  tân  arnynt ;  maent  yn  en  sawru,  ond  nid  aethai  sawyr  y  fân 
arnynt  "  Beth  wyt  ti  yn  ei  feddwl  rwan,  Nebuchodonosor  ? "  "  Meddwl !  bendig- 
edig  y w  Dnw  Sadrach,  Mesach,  ac  Abednego,  yr  hwn  a  anfonodd  ei  angel  ac  a  war- 
edodd  ei  weision  a  ymddiriedasant  ynddo,  ac  a  dorasant  orohymyn  y  brenin,  ao  a 


T  OTWBTOAÄ  BÁRÖB.   WIT,UA*   fiGfeS,   f>.0.  848 

rfcdd**aot  ea  eyrff  rh«g  jgwaalanaetnu  nac  ymmaa  o  hönyirt  i  mi  duw  ond  i'w  Duw 
<te  hun."  Go  lew  eeddcael  gwalch  feUy  i  ddiolch  ea  bod  wedi  aaufaddhfta.  Yr 
oedd  wedi  gwyboa  rhy  wbeth,  ac  yoa  rhoddwyd  gorchymyn  nad  oêdd  neb  i  ddyweyd 
dim  ar  fai  yn  erbyn  Daw  Sadrach,  Mesach,  ac  Abednego,  onidê  fe'u  gwneid  yn 
eMrylliftu  à'u  tai  yn  domen.  Mae  yn  myned  yn  rhy  bell  y  flfordd  arall.  Gall  y  Dow 
yna  edrych  drosto  ei  hun,  heb  iddo  ef  roddi  ei  fraich  i  geiaio  amddiffyn  ei  enw  na'i 
egoniant.  Ond  y  mae  wedi  cael  gwybod.  Âeth  y  Btori  trwy  Babtton,  ac  ni  aoniwyd 
byth  am  y  ddelw  aar ;  darfu  ei  banes  am  byth  y  diwrnnd  hwnw.  Trodd  pawb  eu 
cefnau  arni ;  à  dyna  y  siarad  oedd  o'r  llys  i'r  bwthyn,  ac  ar  yr  heolydd,  Duw  Sad- 
rach,  Mesaèh,  ao  Abednego,  dyna  y  Daw.  A'r  dyeithriaid  wrth  fyned  adref  i'w 
gwlad  eu  hunain,  ac  ar  ol  myned  adref,  a'a  cyfeilHon  yn  dyfod  atynt,  "  Fuoch  chwi 
yn  Babilon  fawr?"  "Do,  siwr."  "A  fedrwch  ehwi  roddi  desgrinad  o'r  gogon- 
iant  V*  "  Na,  fedrwn  i  ddyweyd  dim  am  dani ! "  "  Welsoch  chwi  y  duw  newydd  ; 
ẁelsoch  chwi  yt  addoliad  roddwyd  iddo?  Rboddwch  ddesgrifiad  o  hono."  "Ni 
wyddom  ni  ddim  am  dano. "  ' '  Ai  cau  eich  Uygaid  yr  oeddych  chwi  yno  ? "  "  Nage, 
«ad  Duw  Ssdrach,  Mesach,  ac  Abednego  a  lyncodd  Babilon  a'r  ddelw  fawr  o'r  golwg 
ar  unwaiÜL"  Aed  âg  addolwyr  y  duw  newydd  i  wneyd  cenadau  o  honynt  i  breg- 
ethu  mawredd  Duw  Daniel  a'r  llanciau  hyd  eithaf  y  ddaear.     "  Pâr  wybod." 

Gän  fyned  heibio  i  amryw  ddarnau  o  gyffelyb  hynodrwydd,  gadewch 
i  ni  frysio  ät  y  peroraiîon,  pa  un  o  bosibla  luniwyd  ganddo  ar  y  pryd, 
obledd  vr  oedd  ei  allu  i  gynnyrohu  o  newydd  bron  yn  ddiderfyn.  Sicr 
yw,  foda  bynag,  nad  ydy w  ì'w  gael  ganddo  yn  Éoheleth.  Cyfeirio  y 
mae  at  yr  hyn  a  eilw  efe  yn  chweched  argraffiad  o  weddi  Habacuc  yn 
y  testun,  sef  dychweliad  y  gaethglud  o  Babilon.  Dychymyga  fod 
dychweledigion  yr  Arglwydd  yn  troi  at  eu  gilydd,  ac  yn  gofyn, 

"Tybed  ein  bod  yn  effro,  ao  vn  dychwelyd  tua  Sîen  ?"  "  Ydym,  rhaid  ein  bod ; 
dyna  Babilon  o'n  hol,  a  Sîon  o  n  bfaen,  'dewch  i  ni  ganu  eân  a  wnaeth  Micah  yn 
barod  ddau  can'  mlynedd  yn  ol,  "Pa  Dduw  fel  tydi,  yu  maddeu  anwiredd,  ac  yn 
myned  heibió  1  anwiredd  gweddill  ei  etifeddiaeth  ?  Ni  ddeil  efe  ei  ddig  byth,  am 
fod  yn  hoff  ganddo  drugaredd."  Ac  yna  efe  a  ddybenai  yn  dra  hyfryd  fel  nyn  : — ••  Y 
mae  wèdi  cofio  ei  drugaredd  âg  Abraham,  a'i  lw  i  Ieaao ;  ac  ar  ol  rhoi  pennill  allan, 

Îr  oedd  un  e  feibion  Asaph,  y  cerddor,  yn  taraw  hen  dôn  arni,  a  dyma  hwy  yn 
echreu  cydio  ynddi ;  « Ha,  ha,  ha  ; '  *  ond  ni  allent  yn  eu  byw  ganu,  •  Llanwyd  eu 
genau  &  cnwerfnin.,  Duw  oedd  wedi  gwneyd  y  chwerthin  hwnw,  fel  y  dywedodd 
Sarah,  ac  yr  oedd  y  nefoedd  yn  gwrandaw  arno  mor  felns  a  chanu — Duw  yn  dychwel- 
ỳd  caethiwed.  Yr  oedd  y  g&n  yn  felneaeh  na  ch&n  yr  Aipht.  Nid  yn  gerydd  arnynt 
y  danfonwyd  hwy  i'r  Aipnt,  ond  doethineb  Duw  oedd  yn  eu  hanfon  yno  i  roddi 
addysg  iddynt  fel  cenedl ;  ond  am  eu  pechodau  y  gyrwyd  hwy  i  Babilon.  Yn  y 
waredigaeth  o*r  Aipht,  gallu  Duw  oedd  yn  cael  ei  ogoneddu.  '  Yr  Argiwydd  sydd 
ryfelwr,  Jehorah  yw  ei  enw ;  efe  a  daflodd  gerbydau  Pharaoh  a'i  fyddin  vn  y  mor ; ' 
end  trugaredd  eydd  ar  dànau  cftn  y  waredigaeth  o  Babilon — Dnw  yn  maddeu,  ac  yn 
dychwelyd  mewn  trngaredd  at  ei  bobl.  Rhywbeth  fel  yaa  fydd  yn  ngwaredigaeth 
Síon  o  gaethiwed  y  marweidd  dra  ofnadwy  yn  y  bíynyddau  nyn.  Trugaredd  yn 
nnig  fydd  yr  ymweíiad—  trugaredd  yn  cofio  ac  yn  ymweled  â'i  bobl,  a  phan  wnelo 
hyny,  •  Par  wybod '  i  bawb  o'i  amgylch.  Dyma  i  chwi  ẃeddi.  A  ydych  chwi  wedi 
bHno  ar  dymmor  fel  hwn  ?  Trowch  at  hen  weddi  Habacnc.  Pe  baech  heb  ddyweyd 
yr  un  gair  am  fis  yn  eich  gweddi  ger  bron  Duw,  dywedwch  hyn  o  éiriau,  *  O 
Arglwydd,  bywhà  dy  waith  yn  nghanol  y  blynyddoedd ;  p&r  wybod  yn  nghanol  y 
blynyddoedd.  Na  adewch  ddystawrwydd  i'r  nefoedd  nes  y  byddo  pethau  mawrion 
yn  cael  eu  gweied,  i  beri  gwybod  i  8îon  fod  Duw  yn  dyfoa  állan  drwý  ein  cyfarfod- 
ydd  fel  Duw  yr  achubydd,  nts  y  byddo  pob  onawd  yn  delwi  ae  yn  tewi  ger  bron 
I)uw,  a  Sîon  yn  eanu  ac  yn  llawenycnu.     Amen." 

Tr  oedd  y  gallu  arbenig  a  ddaw  i'r  amlwg  yn  y  dyfyniadau  blaenor- 
ol,  i'w  cael  ynddo  o'r  dechreu ;  ond  nid  dyna  ei  ddull  bob  amser,  na 

*  Ebe  un  oedd  yn  ei  wrandS,  "  Nid  ydym  yn  cofìo  gwrando  ar  ddun  erioed  yn  cael  ei 
ddyweyd  gÿdamwy  o  naturioldeb,  na'r  'Ha,  La,  ha/  uchod  gàn  y  cawr-bregethwr." 

T    2 


844  Y  DIWEDDAB  BABCH.   WILLIAM  BEBft,  D.D. 

braidd  byth  yn  nghyfnod  boreuol  ei  weinidogaeth  gyhoeddus.  Tr  oedd 
y  pryd  hwnw  yn  fwy  eiddigus  o'i  ymadroddion,  yn  fwy  angerddol  ei 
ysbrycL.  ac  yn  fwy  uniongyrchol  a  miniog  yn  ei  apeHadau  at  gydwybod- 
au  ei  wrandäwyr.  Yr  oedd  ei  ergydion  o  ffraethineb  yn  anamiach,  ei 
ysgogiadaa  yn  f wy  syml,  a'i  arabedd  naturìol  yn  cael  ei  gadw  i  lawr,  ac 
o'r  golwg  braidd  yn  gyfangwbl.  Yn  ei  flynyddau  olaf,  yr  oedd  yn  dra 
hoff  o'r  pregethau  hyny  a  roddent  iddo  fwyaf  o  fantais  i  ddwyn  i'r 
amlwg  ogoniant  rhai  o'r  prif  hanesion  Ysgrythyrol.  Dichon  ei  fod  yn 
barnu,  gyda  Dr.  Blair,  fod  y  maes  toreithiog  hwn  wedi  ei  esgeuluso 
i  raddau  gormodol  gan  bregethwyr.  Fodd  bynag,  penderfynodd 
droi  i  mewn  iddo,  a  chyflawnodd  yma  hefyd  orchestion  nad  anghofir 
yn  fuan. 

Drwy  bob  rhyw  gyfnewidiad  a  fu  arno,  efe  a  ddaliai  i  ychwanegu 
nerth,  ac  i  gynnyddu  mewn  poblogrwydd.  At  yr  hen  elfenau  a'i  hynod- 
ent  yn  moreuddydd  ei  oes  weinidogaethol,  deuai  eraill  i  mewn  i 
roddi  arno  ychwanegol  harddwch  a  bri  Cydnebydd  iddo  yn  nghy- 
chwyniad  ei  yrf a  dderbyn  Uawer  o  wersi  gwerthf awr  gan  yr  anwyl-ddyn 
hwnw  Williams  o'r  Wern,  fel  na  allai  lai  na'i  anrhydeddu  megys  tad. 
Ond  nid  oedd  efe  yn  efelychu  neb.  Yr  oedd  yn  gwbl  wreiddiol  o  ran 
arddull  a  phob  peth,  er  f od  cryn  lawer  o  debygrwydd  naturiol  ynddo  i'w 
frawd,  y  Parch.  Henry  Rees,  yr  hyn,  yn  ddiau,  a  roddai  iddo  ychwan- 
egol  harddwch  yn  nghyfrif  llaweroedd  a  ddeuent  i'w  wrando  yn  achlys- 
urol  yma  a  thraw;  ac  o  ran  craffder  a  threiddgarwch  meddyliol,  mor 
hynod  debyg  i'w  gilydd  oedd  y  brodyr  ardderchog  hyn.  Ond  hwy 
wahaniaethent  gryn  lawer  hefyd !  Clywsom  un  hen  ffrynd  o  Fethodist 
yn  dyweyd  fel  hyn  am  danynt : — "  Yr  oedd  William  yn  eich  synu,  ond 
Henry  yn  eich  toddi."  Ond  heb  aros  gyda  hyn,  priodol  sylwi,  fod  y 
naill  fel  y  llall  yn  ddynion  o  feddwl  tra  annibynoL  Gyda  phob  testun 
neu  fater  hwy  adawent  y  cwrs  cyfíredin,  gan  dori  iddynt  eu  hunain 
lwybrau  cwbl  newyddion.  O  herwydd  ei  ddoniau  anghyffredin,  natur- 
iol  oedd  fod  Dr.  Rees  yn  cael  ei  edmygu  yn  ddirfawr  gan  yr  enwad  y 
perthynai  iddo.  Ei  frodjrr  yn  y  weinidogaeth  a  edrychent  arno  fel 
tyẁysog  a  gẃr  mawr  mewn  gwirionedd.  Os  nad  oedd  yn  ceisio, 
ystyrid  ei  f od  yn  hawlio  y  flaenoriaeth  yn  naturiol ;  yr  hyn  hefyd  a  gan- 
iateid  iddo  yn  rhwydd  ddigon  gan  bob  dyn  deallus  o  fewn  yr  enwad. 
Eu  teimlad  ar  lawer  achlysur  fyddai  f el  yr  un  a  amlygid  gan  y  diweddar 
Barch.  W.  Ambrose,  ar  ddiwedd  odfa  anarferol  o  rymus  mewn  cyfar- 
fod  pregethu,  pryd  y  dywedai  yn  nghlywedigaeth  yr  ysgrifenydd  ac 
amryw  eraill,  gan  gyfeirio  at  Dr.  Rees,  fel  y  disgynai  yn  arafaidd  a 
difnfddwys  hyd  risiau  y  pulpud,  uO  frenin,  bydd  fyw  bytL"  Dy- 
wedai  Emrys  hyn  gyda  theimlad  byw,  oblegid  gwlychasid  ei  ruddiau 
teg  yn  helaeth  gan  ddagrau  y  boreu  hwnw.  Llawer  o  bregethwyr 
godidog  fel  yntau  a  berthynent  i'r  enwad  yn  Nghymru,  yn  ddiau,  ond 
Dr.  Rees,  tu  hwnt  i  ddadl,  oedd  Demosthenes  y  pulpud  Annibynol 
Cymreig  yn  yr  adeg  hono,  ac  yn  ddiweddarach  o  ran  hyny.  Gran 
gyf eirio  at  ei  f awr  allu  yn  yr  areithf a,  da  y  dywedodd  un  ysgrifenydd 
manylgraff  yn  Y  Genedl  Gymreig,  yn  f uan  wedi  iddo  huno  yn  yr  augeu : 
"  Tybiwn  y  rhaid  cydnabod  yr  arferai  Dr.  Rees,  ar  amserau,  ymddangos 
yn  llawer  mioy  yn  yr  areithfa  nag  yn  unman  arall.  Yma  byddai  y 
duwinydd  a'r  bardd,  yr  athronydd  a'r  hanesyofd,  yr  areithiwr  grymus 


T  DIWBDDAB    BABCH.    WILLTAM   BEBS,    D.D.  845 

a'r  acior  meistrolgar,  yr  arlunydd  geiriol  dihafal  a'r  prophwyd — oll 
wedi  cydgyf  arfod  yn  yr  un  person,  ar  yr  un  amgylchiad,  a'r  oll  yn  cyd- 
weithredu  er  cyrhaedd  yr  un  amcan.  Rhaid,  gan  hyny,  oedd  i'r 
dylanwad  a  gynnyrchai  fod  yn  annesgrifiadwy."  Y  dystiolaeth  hon 
sydd  wir.  Anhawdd  fyddai  enwi  neb  a  allai  chwareu  ar  holl  dànau 
teimlad  y  galon  ddynol  yn  debyg  iddo.  Yr  oedd  y  gallu  i  gadwyno 
sylw  torfeydd  mawrion,  a'u  dwyn  i  gydymdeimlad  cryf  â'i  ysbryd  ef  ei 
hun,  yn  hanfodi  ynddo  i  raddau  tra  hynod  o  berffeithrwydd.  Dan 
ddylanwad  ei  areithyddiaeth  swynol,  deuai  pobl  ar  y  pryd  i  deimlo  yn 
barod  braidd  i  wneyd  beth  a  ofynai.  Cofus  gan  yr  ysgrifenydd  am 
Gymanfa  a  gynnaliwyd  gan  Annibynwyr  Sir  Gaernarfon,  yn  ardal 
Criccieth,  ryw  ddeuddeng  mlynedd  yn  ol,  neu  well.  Pregethai  Dr. 
Rees  yn  olaf  am  ddeg  yn  y  boreu,  i  gynnulleidfa  fawr  a  saf ai  yn  yr 
awyr  agored,  yn  ngoleuni  hyfryd  heulwen  haf.  Tua  chanol  ei  bregeth, 
teimlai  f od  ganddo  air  i'w  ddy weyd  yn  arbenig  wrth  hen  bobl ;  a  dy- 
gwyddodd  ddyweyd,  "  Pe  baech  chwi,  yr  hen  bobl  sydd  yma,  yn  diosg 
oddiam  eich  penau  yn  awr,  er  mwyn  i  mi  gael  gwel'd,"  ac  ar  hyny,  cyn 
iddo  orphen  y  frawddeg,  wele  ugeiniau  o  hetiau  yn  cael  eu  tynu 
ymaith  ar  amrantiad,  a  chynnifer  a  hyny  o  benau  gwynion  ac  o  goryn- 
au  moelion,  wrth  gwrs,  yn  dyfod  i'r  amlwg  ar  unwaith.  Yr  oedd  yr 
olygfa  oddiar  yr  esgynlawr  yn  un  ryfedd  a  dyeithr  yn  wir.  Taflesid 
y  dyrfa  am  foment  i  ryw  deimlad'o  ddwysder  anghyffredin.  Ar  hyn 
safodd  Dr.  Rees,  a  dywedodd,  "  Wel,  yn  wir,  y  mae  hyn  braidd  yn  ormod 
i'm  teimladau  ;  nid  oeddwn  i  wedi  meddwl  am  i  chwi  wneyd  fel  yna, 
hen-bobl;"  yr  hyn  yn  ddiau  fuasent  yn  ddeall,  pe  gadawsent  iddo 
orphen  y  frawddeg  ynghylch  tynu  yr  hetiau.  Yna,  gan  ddeisyf  arnynt 
eu  dodi  yn  eu  lleoedd  drachefn,  aeth  rhagddo  i  ddyweyd  wrthynt,  yn 
nghanol  gwenau  yn  gystal  â  dagrau  lawer,  ychydig  eiriau  o  gynghor 
dwys,  a  gofid  gan  lawer  o  honynt,  mae'n  ddiau,  hyd  byth. 

Ỳmhlith  y  rhai  a  fuont  yn  ddiweddar  yn  ceisio  edrych  allan  am 
guddiad  cryfder,  a  dirgelwch  llwyddiant  ein  gwrthddrych  fel  preg- 
ethwr,  dylid  enwi  y  Parch.  J.  Cynddylan  Jones,  gan  yr  hwn  yn  yr 
Herald  Cenadol,  am  fis  Rhagfyr  diweddaf,  y  caed  rhai  sylwadau  gwir 
ragorol.  Mae'n  eglur  nad  oedd  y  beirniad  parchedig  wedi  clywed  Dr. 
Rees  yn  ei  amser  goreu,  pryd  y  Uifeiriai  oddiwrtho  yn  fynych  y  fath 
dònau  tanllyd  o  hyawdledd  ag  a  osodai  y  cyfan  yn  oddaith  o'i  ddeutu ; 
onidê  ni  fuasai  yn  petruso  dyweyd  ei  fod  yntau  hefyd  yn  tragedian. 
"  Dim  ond  rhy w  ddwjrwaith  neu  dair,"  ebe  Mr.  Jones,  "  y  cawsom  ni 
yr  hyfrydwch  o'i  wrandaw  yn  pregethu ;  ond  yr  oedd  yn  eglur  ei  fod 
3m  meddu  helaethrwydd  o'r  gallu  mawr  cyntaf  i  wneyd  pregethwr 
poblogaidd — y  gallu  i  dynu  sylw.  Beth  oedd  y  gallu  hwnw  î  Barnwn 
ei  fod  yn  gyfansoddedig  o  dair  elfen.  Y  gyntaf  oedd  goslef  y  llais. 
Yr  oedd  rhyw  ymlusgiad  yn  ei  ddawn  ef  a'i  frawd  yn  wahanol  i  ddawn 
pawb  o'u  cyfoesolion — rhywbeth  a  hawliai  sylw  ar  unwaith,  er  y 
cymerai  dipyn  o  amser  i  argyhoeddi  dyn  dyeithr  ei  fod  yn  ddawn  dy- 
munol.  Modd  bynag,  fel  yr  ymdeithiai  y  ddau  frawd  ymlaen  yn  eu 
pregethau,  canfyddid  fod  yno  ryw  ddwysder  ag  oedd  yn  dyferu  yn 
ddymunol  iawn  ar  y  glust  a'r  teimlad :  yr  oedd  yno  ryw  leithder  fel 
lleithder  gwlan,  yr  hwn  wrth  ei  wasgu  a  redai  allan,  yn  ddefnynau  ben- 
dith  i'r  cynnulleidfaoedd.    Yr  oedd  nerth  ei  ddawn  ry wfodd  yn  ei 


846  Y  ÇIW9PPA»  BAHPH.    WIL^IAM  ftEjSA,  D.Dl 

gynffon,  yr  hwn  mewn  llawer  cymanf a  a  ( dynodd  draian  ser  y  naf, 
ac  a'u  bwriodd  hwynt  i'r  ddaear.'  Yr  ail  elfen  oedd  y  gallu  des- 
grifìadol  cryf  ag  oedd  yn  nodweddu  ei  arddull.  Braidd  na  feddyliem 
mai  yn  y  fan  hon.  yr  oedd  cuddiad  ei  gryfder.  Gosodai  yn  fyw  ger 
bron  ei  wrandäwyr  y  golygfeydd  a  ddymunai  sefydlu  eu  meddyliau 
arnynt  Gwnai  i'r  naill  gymeriad  ar  ol  y  Uall  gerdded  yn  fyw  o  flaen 
llygaid  y  meddwl  f el  cymeriadau  panorama  fawr  o  flaen  llygaid  y  corfc 
Tra  yr  ymdrafferthai  Henry  yn  llafurfawr  gyda  y  ddeddf,  yr  egwyddor, 
y  gwirionedd  y  tu  cefn  i'r  ffaith  a'r  ymddangosiad,  ac  felly  yn  fwy 
dwf n ;  yr  oedd  Wilüam  ^m  canolbwyntio  ei  holl  allu  ar  y  ffaith,  yr 
ymddangosiad,  a'i  amcan  mawr  oedd  portreadu  hono  gyda  holl  fanyl- 
rwydd  arlunydd  cywrain,  ac  felly  yn  fwy  desgrifiadol,  ac  i  raddau  gyda 
y  dorf  yn  fwy  poblogaidd.  Tuedd  gynhenid  Henry  oedd  at  yr  athron- 
yddol  a'r  athrawiaethol ;  tuedd  gynhenid  William  oedd  at  y  desgrif- 
iadol  a'r  barddonol ;  ond  yr  oedd  y  ddau  ar  adegau  yn  ymgodi  i  randir 

uwch,  Ue  y  mae  athroniaeth  a  barddoniaeth  yn  un Yr  elfen 

arall  yn  ei  ddylanwad  oedd  ei  allu  dramayddol.  Gallai  actio  ei  gymer- 
iadau,  ac  weithiau,  dybygem,  actiai  fwy  nag  oedd  yn  berffaith  gyf- 
addas  i  gysegredigrwydd  y  pulpud;  ond  gallem  yn  rhwydd  faddeu 
iddo,  oblegid  gwyddem,  os  oedd  yn  gadael  llawer  o'i  arabedd,  ac  yn  y 
blaen,  i  ddyfod  i'r  maes,  nad  oedd  neb  ond  ei  hunan  yn  ymwybodol 
gymaint  ag  oedd  yn  gadw  i  mewn,  a  hyny  o  barch  pur  i  gysegr  y 
Goruchaf.  Ond  y  mae  i'r  drama  ddwy  ran,— -y  tragedy  a'r  comedy. 
Fel  tragedian  yr  oedd  John  Elias  yn  rhagori — tragedy  uchel  yr  ofnadwy 
a'r  tragywyddol,  heb  un  wreichionen  o  arabedd — gweinidogaeth  oedd 
yn  lladd  ac  yn  Uethu.  Nis  gwyddom  faint  o'r  tragedian  oedd  yn 
William  Rees ;  ni  ddygwyddodd  i  ni  ei  weled  yn  hwylio  yn  y  cyfeiriad 
hwnw;  ond  clywsom  ef  yn  llanw  geneuau  pobl  â  chwerthin,  ie, 
cly wsom  ef  hefyd  yn  eu  cymeryd  i  fyny  ar  edyn  ei  ddychymyg,  fel 
eryr  yn  cymeryd  i  fyny  ei  gywion,  ac  yn  ehedeg,  Fr  làn,  i  fyny  ymhell 
i  ororau  yr  arddunol  a'r  arucheL" 

David  Grifpith. 


LUTHEFt. 

Ths  Life  ofMartin  Luther.    By  Jüliüs  Eòstlin.    Translated  from  the  Ger- 

man.     With  Four  Faceimiles  in  Lithography,  aad  about  90  IllustrationB 

engraved  on  Wood,  from  authentic  sources.     London :  Longmans,  Green  & 

Co. 
Martin  Luther  the  Reformer.    By  Jülius  Ròstlin.    London  :  Cassell  &  Oo. 
Luiher:  A  Short  Biography     By  James  Anthony  Fboude,  M.A.,  Honorary 

Fellow  of  Exeter  College,  Oxford.     (Reprinted  from  the  Contemporary 

Review.)    London  :  Longmans,  Green  &  Co. 
Hemes  and  Haunis  of  Luther.    By  John  Stoughton,  D.D.    New  and  Im- 

proyed  Edition,  with  numerous  Illustrations.     Religious  Tiact  Society. 
Luther  and  the  Cardinal     A  Historic  Biographical  Tale.    Given  in  English. 

By  Julie  Stütteb.     Religious  Tract  Society. 
Luther  Anecdote*.    Memorable  Sayìngs  and  Doings  of  Martin  Luiher.    By  Db. 

Macaulay.    Religious  Tract  Society. 
Luther's  Táble  Talh    Extracts  Selected  by  Db.  Macaulay,  Editor  of  Leisure 

Hour.    Religious  Tract  Society. 

Ar  bedwar-canmlwyddiad  genedigaeth  y  Diwygiwr  enwog  o  Germany 
fe  gymerwyd  achlysur  y  flwyddyn  ddiweddaf  i  alw  sylw  y  byd  Crist- 
ionogol  yn  gyffredinol  at  y  gwaith  mawr  a  gyflawnodd,  ynghyd  a'n 
rhwymedigaeth  ninnau  yn  y  dyddiau  hyn,  yn  gystal  â  chenedlaethau  y 
dyfodol,  i  ddal  yn  ffyddlawn  i'r  egwyddorion  y  gwnaeth  efe  gymaint 
tuag  at  eu  sefydlu,  ac  yr  ymdrechodd  mor  bybyr  o;u  plaid.  Heblaw 
llawer  o  ffyrdd  eraill,  nad  allent  gyrhaedd  nemawr  bellach  na'r  fynyd 
oedd  yn  myned  heibio,  i  geisio  cadw  Luther  o  flaen  meddwl  y  byd,  fe 
wnaed  ymdrech  neillduol  i  ddwyn  ei  enw  a'i  hanes  i  sylw  y  cyhoedd 
trwy  y  wasg.  Mae  y  llyfrau  y  rhoddasom  eu  henwau  uchod,  ynghyd  a 
rhai  eraill  na  ddygwyddasant  ddyfod  yn  ein  ffordd,  wedi  eu  cyhoeddi 
vn  y  deyrnas  hon,  a  diammeu  iddynt  eisoes  fod  o  lawer  o  wasanaeth 
mewn  èangu  a  dyfnhâu  cydnabyddiaeth  dynion  â'u  gwrthddrych  byd- 
glodfawr,  ac  y  cymerant  eu  lle  yn  ein  llenyddiaeth  i  wneyd  llawer  o 
wasanaeth  cyffelyb  yn  y  dyfodol.  Am  awdwr  y  cyntaf,  Dr.  Köstlin,  y 
mae  efe  yn  Broffeswr  Duwinyddiaeth  yn  Halle.  Yn  1875  fe  gyhoedd- 
odd  waith  ar  Luther  a'i  ysgrifeniadau  mewn  dwy  o  gyfrolau  trwchus, 
yr  hwn  ar  unwaith  a  gydnabyddid  o'r  awdurdod  uchaf,  yn  ffrwyth  ym- 
chwìliad  maith  a  dyhysbyddol  i  bobpeth  a  allai  fod  o  ddyddordeb  yn 
hanes  y  Diwygiwr,  ac  wedi  ei  ddodi  ynghyd  mewn  ysbryd  rhagorol  a 
chyda  medr  llenyddol  teilwng  o  bwysigrwydd  ei  fater.  Mae  y  gwaith 
obaun  y  mae  y  gyfrol  Seisonig  yn  gyfieithiad,  ac  a  gyhoeddwyd  y 
flwyddyn  ddiweddaf,  yn  dalfyriad  o'r  cyfrolau  hyny,  ac  wedi  ei  fwriadu 
ar  gyfer  cylch  ëangach  o  ddarllenwyr,  gan  adael  allan  gan  mwyaf  gyfeir- 
iadau  at  awdurdodau  a  manylion  nad  allent  f od  o  ddyddordeb  cyffredin- 
ol.  Y  mae  yn  gyfrol  sylweddol  o  chwe'  chant  o  du  dalenau,  ac  y  mae 
wedi  ei  gosod  mewn  Saesoneg  mor  esmwyth  a  naturiol  a  phe  buasaì 


848  LüTHEB. 

wedi  ei  chyfansoddi  yn  yr  iaith  hono.  Y  mae  yn  gosod  yr  holl  ddyn 
ger  bron  yn  onest  a  chyflawn ;  ac  y  mae  yn  dystiolaeth  uchel  i  gy wirdeb 
y  gwaith  nad  oes  neb,  mewn  gwlad  lle  y  teimlir  y  naill  ochr  a'r  Uall 
gymaint  dyddordeb  yn  ei  fater,  yn  gallu  ei  feirniadu  fel  wedi  dangos 
unrhyw  gamchwareu.  Mae  yr  ail  lyfr  a  gyhoeddwyd  gan  Cassell  &  Co. 
yn  dalfyriad  mwy  cryno  fyth  o'r  un  gwaith,  ac  fel  llyfr  swllt  wedi  cael 
lledaeniad  mawr.  Ymddangosodd  y  trydydd,  gan  Mr.  Froude,  mewn 
dwy  o  erthyglau  y  flwyddyn  ddiweddaf  yn  y  Contemporary  Reŵew.  Nid 
ydy w  ond  bychan  dyweyd  ei  fod  yn  dra  darllenadwy,  er  nad  ydyw  yn 
anhawdd  mewn  rhai  manau  darllen  rhwng  y  llinellau  mai  lled  newydd 
i'r  awdwr  ydoedd  efrydiaeth  hanes  Luther.  Ysgrifena  mewn  ffordd  o 
adolygu  ail  lyfr  Köstlin,  a  bron  na  ellid  meddwl  wrtho  nad  oedd  y  byd, 
cyn  ymddangosiad  y  gwaith  hwnw,  yn  gwybod  ond  ychydig  iawn  am  y 
Diwygiwr.  Ond  er  mor  werthfawr  Uafur  Köstlin,  ac  y  mae  yn  werth- 
f awr  iawn,  eto  yr  oeddym,  cyn  iddo  ef  ddyfod  i'r  maes,  yn  gwybod  trwy 
D'Aubigne,  a  Hagenbach,  a  Üawer  o  ysgrifenwyr  eraill,  yr  holl  bethau  a 
noda  Mr.  Froude  fel  rhai  y  caiff  yr  efrydydd  eu  deall  ond  darllen  ei 
waith  ef .  Y  mae  hefyd,  yn  sicr,  yn  camgymeryd  yn  fawr  wrth  restru 
Zuinglius  gyda  Carlstadt  a  Münzer  fel  penboethiaid.  Ond  y  mae 
erthyglau  Mr.  Froude  wedi  eu  hysgrifenu  yn  rhagorol,  ac  yn  ddiammeu 
wedi  dwyn  ystori  Luther  o  flaen  Uawer  o  ddarllenwyr  parchus  ag 
oedd  cyn  hyny,  mae  yn  eithaf  tebyg,  yn  dra  dyeithr  iddL  Ymddangos- 
odd  llawer  o'r  pedwerydd  gwaith,  gan  Dr.  Stoughton,  yn  1874  mewn 
erthyglau  yn  y  Sunday  at  Home,  a  chyhoeddwyd  hwy  yn  fuan  wedi  hyny 
yn  fiyfr.  Mae  hwn  yn  ail  argrafiiad,  gyda  Uawer  o  ychwanegiadau. 
Bu  yr  awdwr  droion  yn  aros  hyd  y  manau  sydd  wedi  dyfod  mor  adna- 
byddus  ynglŷn  â  hanes  Luther,  ac  y  mae  ei  ddesgrifiadau  byw  o  honynt, 
gyda'r  helaethrwydd  o  ddarluniau  ysplenydd  sydd  i'w  cael  trwy  gorff  y 
gwaith  er  egluro  y  desgrifiadau,  yn  peri  i  ni  deimlo  ymron  fel  pe  buasem 
yn  cael  y  fraint  o  ymrodio  y  ffordd  hono  ein  hunain,  tra  y  mae  dwfn 
gydymdeimlad  ei  ysbryd  â'r  Diwygiwr  a'i  waith  yn  peri  fod  gwersi  ei 
fywyd  yn  cael  eu  hargraffu  ganddo  yn  glir  ac  arosol  ar  y  meddwl.  Mae 
hon  yn  gyfrol  brydferth  iawn,  ac  anhawdd  meddwl  am  un  deilyngach  i 
f od  ar  f wrdd  y  dramng  room,  neu  i'w  chyflwyno  yn  anrheg,  gyda'r  eithr- 
iad  o  fod  y  llyfr  hwn,  yn  wahanol  i  lawer  o  lyfrau  felly,  i'w  fwyta  oll. 
Mae  Luther  and  the  Cardinal  yn  adgynnyrchiad,  yn  hytrach  nag  yn  gyf- 
ieithiad,  o  ystori  Pastor  Nietschmann  o  Halle.  Ceir  yma  yn  y  ffurf  o 
chwedl,  ond  gyda  chymeriadau  hanesyddol  ac  mewn  ysbryd  o  ffyddlon- 
deb  hollol  i  ffeithiau,  adroddiacr  o  helyntion  mawrion  amseroedd  y 
Diwygiad,  a  hyny  fel  yr  oeddynt  yn  ymgrynhoi  o  amgylch  Luther  a'r 
Cardinal  Albrecht,  neu  Albert  o  Mainz,  Archesgob  Germany,  ac  yn 
nesaf  at  y  Pab  y  gŵr  mwyaf  ei  allu  mewn  ystyr  eglwysig  yn  ei  oes. 
Pwy  bynag  a  deimlai  yn  feichus  ganddo  ddarllen  hanes  y  Diwygiad,  fe 
allai  ei  gael  yma  yn  y  ffurf  o  ystor% — ystori  na  raid  ond  dechreu  ei  dar- 
llen  na  raid  myned  trwyddi,  ac  o  fyned  trwyddi — yn  wahanol  iY  myrdd- 
iwn  ystorîau  a  ddarllenir  mor  awchus  ond  nad  ydynt  dda  i  ddim — a 
adawai  ar  y  meddwl  ddarlun  byw  a  chy wir  o  ddyddiau  y  Diwygiad. 
Nid  yw  y  gyfrol  yn  gadael  dim  i'w  ddymuno  mewn  ffyddlondeb  hanes- 
yddol,  tra  y  mae  y  gallu  a  arddengys  i  osod  ger  bron  helyntion  pwysicaf 
y  dyddiau  rhyfedd  hyny  yn  ei  gwneyd  yn  ddifyrus  a  thra  deniadol  i*w 


LUTHER.  840 

darllen.  Mae  cyfrol  yr  Anecdotes  gan  Gymdeithas  y  Traethodau,  wrth 
reswm,  yn  ddifyr  ac  yn  dda  iawn,  a'r  detholion  o'r  Table  Taíh  yn  llyfr  y 
teimla  dyn  yn  falch  ganddo  ei  gymeryd  yn  ei  logell  a  throi  iddo  yn 
fynych.  Gallwn  grybwyll  yma  eto  y  geiniogwerth  fawr  a  gyhoeddodd 
Cymdeithas  y  Traethodau,  y  galwasom  sylw  ati  yn  ein  Nodiadau  dro  yn 
ol,  Martin  Luiher  the  Reformer  of  Germany,  gan  Proffeswr  Gibb,  yr  hon 
sydd  gyntaf  o  gyfres  o  draethodau  bywgraffyddol  cyffelyb  y  bwriedir  eu 
cyhoeddi. 

Ond  yn  wyneb  hyn  oll  y  mae  yn  ofidus  genym  weled  y  Gymraeg 
wèn  heb  ei  chyrhaedd  gan  y  Uanw  yma  o  lenyddiaeth  Lutheraidd,  a 
hyny  er  nad  oes  yn  unman  bobl  sydd  yn  meddu  mwy  o  gymhwysder  i 
gydymdeimlo  âg  arwr  y  Diwygiad  Protestanaidd  na  phreswylwyr  gwlad 
y  bryniau.  Gadewch  i  ni  ynte  gael  ychydig  ymgom  yn  ei  gylch 
ar  faes  y  Traethodydd. 

Mae  yn  anhawdd  i  ni  synied  y  fath  ddygn  dy wyllwch  oedd  ar  Ewrop 
cyn  cyf  odiad  y  gwas  enwog  hwn  i  Grist.  Mae  yn  wir  ei  f  od  y  dyddiau  hyn 
yn  ffasiwn  gan  rai  i  fawrhâu  yr  araseroedd  hyny,  ac  i  geisio  profi  nad 
oedd  y  Dftvygiad  yn  ddiwygiad  o  gwbl, — mai  gwell  yn  wir,  a  gwell  o 
lawer,  fuasai  fod  pethau  yn  parhâu  fel  yr  oeddynt.  Yr  un  modd,  y 
mae  ambell  i  Gymro  i'w  gael  a  fynai  ein  perswadio  mai  oes  euraidd 
Cymru  oedd  yr  un  cyn  i'r  Diwygiad  Methodistaidd  gymylu  ei  gogon- 
iant,  ac  mai  goreu  po  gyntaf  y  tröer  y  ddeial  yn  ei  hol  ac  y  dychwelom 
i'r  dyddiau  hyfryd  hyny.  Felly,  mae  yn  debyg,  y  golyga  y  dylluanod 
mai  y  nos  ydy w  adeg  hyfryd  y  byd  yma,  ac  mai  anffawd  ydyw  codiad 
yr  haul,  yr  hwn,  gyda'i  belydrau  tanbaid,  sydd  yn  dangos  pob  peth,  ac 
yn  peri  cymaint  blinder  i  lygaid  sydd  wedi  cynnefino  â'r  tywyllwch, 
Fe  ellid  meddwl,  sut  bynag,  ei  bod  wedi  myned  yn  rhy  bell  i'r  dylluanod 
a'u  cyf eillíon  beri  i  ni  anghredu  mai  "Melus  yn  ddiau  yw  y  goleuni,  ac  mai 
hyfryd  ydyw  i'r  Uygad  weled  yr  haul."  Ond  y  mae  gan  fychanwyr  y 
Diwygiad  linyn  arall  i'w  bwa.  Os  na  allant  ein  perswadio  mai  gwell 
oedd  y  dyddiau  gynt,  ceisiant  brofi  na  ddygwyd  iY  golwg  yn  amser  y 
Díwygiad  ddim  o  werth  nad  ydoedd  yn  cael  ei  ddeall,  ie  a'i  bregethu, 
yn  flaenorol.  Y  mae  Janssen,  Áthraw  Hanesyddiaeth  yn  Gymnasium 
Frankfort-on-Maine,  wedi  cyhoeddi  yn  y  Germanaeg  waith  ar  "  Hanes 
Pobl  Germany  o  Ddiwedd  y  Canol  Oesoedd,"  mewn  tair  o  gyfrolau  o 
yn  agos  i  2000  o  dudalenau,  gyda  dwy  o  gyfrolau  cyflenwadol  o  tua  500 
o  dudalenau,  yn  yr  hwn  y  ceisia  brofi  fod  y  cyfnod  o  flaen  y  Diwygiad, 
yn  lle  bod  yn  un  o  dywyllwch  ac  anwybodaeth,  yn  un  o'r  cyfnodau 
mwyaf  addawol  i  Germany,  pa  un  bynag  a  ystyrir  ef  yn  grefyddol,  yn 
eglwysig,  neu  yn  genedlaethol,  ac  fod  hyn  oll  wedi  ei  andwyo  gan  y 
chwalfa  a  ddygwyd  i  fewn  trwy  yr  heresi  a  bregethid  gan  Luther. 
Mae  y  gwaith  wedi  ei  ysgrifenu  mewn  dull  mor  ddeniadol  fel  y  dywedir 
fod  tua  15,000  o  gopiau  o  hono  wedi  eu  gwerthu,  a  chan  faint  y  medr  a 
ddengys  yr  awdwr  i  goginio  dyfyniadau  a  delio  mewn  hanner  gwirion- 
eddau,  a  hyny  tra  yn  gwneyd  ymffrost  diderfyn  o  berffaith  degwch,  nid 
rhyfedd  fod  cryn  lawer  o  feddyliau  ehud  wedi  eu  camarwain  ganddo. 
Ond  er  cydnabod  yn  rhwydd  a  diolchgar  werth  llafur  yr  holl  "  Ddiwyg- 
wyr  o  flien  y  Dinrygiad," — ac.  nid  oes  neb  o  ddim  sylw  sydd  wedi 
ysgrifenu  ar  y  mater  nad  ydyw,  ac  yn  y  modd  mwyaf  calonog,  yn 
gwneyd  hyny, — eto  mae  y  ffaith  yn  aros  am  y  dyddiau  anffodus  hyny 


860  LOTHBl. 

mii  "tywyUwch  oedd  yn  gorchuddìo  y  ddaear,  a'r  fagddu  y  bobloedd." 
Ae  y  mae  ysgrííeniadau  Ebrard,  Köstün,  ac  eraül,  wedi  bod  o  ddìrfawr 
wasanaeth  mewn  chwalu  casgliadau  cywrain  a  dychymygol  Janssen,  a 
dangos  pethau  fel  yr  oeddynt  Am  lawer  o'r  "pregethu  "  yn  y  eyfnod 
hwnw  a  fawrheir  ganddo  ef,  fe  geir,  erbyn  ei  chwilio,  ei  fod,  tra  yn 
alaethus  amddü ad  o  ddefnyddiau  adeiladaeth  ysbrydol,  eto  mor  lawn  o 
goed,  gwair,  a  sofl  dychymygion  gwag  ac  ynf yd  f el  nad  allai  fod  ond  o 
ychydig  iawn  o  werth ;  ac  er  fod  ambell  i  enaid  pur  yma  a  thraw  yn 
"ucheneidio  ac  yn  gwaeddi  am  y  ffieidd-dra  oU"  a  wnelid  o'u  hamgylch, 
eto  mae  yn  amlwg  fod  Uiaws  mawr  y  rhai  ag  oedd  wrth  eu  swydd  yn 
ddysgawdwyr  ac  yn  arweinyddion  y  bobl,  nid  yn  unig  yn  hoUol  am- 
ddifad  o  bob  cymhwysder  i'w  dyrchafu,  ond  o'r  ochr  arall  â'u  dylanwad 
arnynt  o'r  f ath  fwyaf  dirywiol.  A  than  y  f ath  amgylchiadau  ni  ellid 
dysgwyl  i'r  werin  fod  ond  mewn  cyflwr  isel  yn  wir. 

Mae  y  tystiolaethau  o'r  blynyddoedd  hyny  sydd  wedi  ein  cyrhaeddyd 
yn  helaeth  a  lhosog ;  y  maent  hef yd  o'r  dilysrwydd  mwyaf  diammhen- 
ol ;  ond  y  maent  yn  dangos  ystâd  ar  bethau  ag  oedd  mor  anobeithiol 
ddrwg  fel,  pe  buasai  yn  bosibl  eu  hammeu  o  gwbl,  y  dywedasem  eu  bod 
yn  anhygoel.  Rhoddwn  ychydig  o  honynt  Dywed  Myconius  yr 
edrychid  ar  ddyoddefiadau  a  haeddiant  Crist  fel  chwedl,  neu  ddychy- 
mygion  Homer.  Ystyrid  Crist  fel  barnwr  llym,  yn  barod  i  gondemnio 
pawb  na  chaôent  eiriolaeth  y  saint  neu  faddeuon  (indidgences)  y  Pab, 
Pregethid  rhinweddau  creiriau  gyda  mawr  zel,  ac  wrth  reswm  credid 
ynddynt.  Yn  Eglwys  yr  Holl  Saint  yn  Wittenberg  fe  ddangosid  darn 
o  arch  Noah,  huddygl  o  ÔVrn  y  Tri  Llanc,  darn  o  gryd  Iesu  Grist, 
blewyn  o  farf  St  Christopher,  a  phedair  mil  ar  bymtheg  o  greir- 
iau  eraill.  Yn  Schaffhausen  dangosid  anadl  St.  Joseph  a  dder- 
byniasai  Nicodemus  yn  ei  faneg.  Yn  Wurtemberg  gwelid*  gwerthwr 
maddcuon  â'i  ben  wedi  ei  addurno  â  phluen  fawr  a  dynasid,  medd 
efe,  o  asgell  St.  Michael.  Yr  oedd  arddangoswyr  y  creiriau  a'r  mas- 
pachwyr  mewn  maddeuon  yn  gwneyd  busnes  mawr  a  llwyddiannus, 
a  rhan  y  llew  o'r  yspail,  wrth  reswm,  yn  myned  i'r  awdurdodau,  y  rhai 
a'i  treulient  ar  rwysg  a  phleser.  Fel  engraifft  o'r  hyfdra  a  ddangosid 
gyda  phethau  cysegredig,  dywed  (Ecolompadius,  ymysg  pethau  eraill  i 
gario  allan  "rîaltwch  y  Pasg,"  neu  i  ddangos  Uawenydd  am  Adgyfod- 
iad  Crist,  fod  y  pregethwyr  yn  astudio  yn  unig  pa  fodd  i  beri 
chwerthin — un  yn  dynwared  y  gôg,  y  Uall  yn  hysian  fel  gwydd  ;  un  yn 
llusgo  Ueygwr  at  yr  allor  yn  ngwisg  mynach;  un  araU  yn  dyweyd 
ystraeon  aflan ;  trydydd  yn  àdrodd  triciau  St.  Pedr,  ac  ymysg  eraüi  pa 
fodd  y  twyllasai  dafarnwr  wrth  dalu  ei  gyfrif.  Yr  oedd  hyd  yn  nod 
y  gwasanaeth  crefyddol  wedi  myned  yn  goegddifrifwch,  ac  ni  ellid 
dysgwyl  fod  moesoldeb  ond  yn  y  cyflwr  isai,  Mewn  Uawer  o  fanau  yr 
oedd  y  bobl  yn  Uawenhâu  yn  fawr  wrth  weled  yr  offeiriaid  yn  cadw 
gordderch,  fel  y  caffai  y  gwragedd  lonydd  ganddo.  Nid  yn  anfynych  talai 
vr  offeiriad  dreth  reolaidd  i'r  esgob  am  y  ddynes  y  byddai  byw  gyda 
hi,  ac  am  bob  plentyn  a  enid  o  honi.  Dywed  Erasmus  fod  esgob 
Germanaidd  un  diwrnod  wedi  dyweyd  yn  gyhoeddus  mewn  gwledd 
fawr  fod,  un  flwyddyn,  un  fil  ar  ddeg  o  offeiriaid  wedi  ymddangos  o'i 
flaen  ef  i'r  perwyl  hwnw.  Ac  yn  uwch  yn  y  raddfa  nid  oedd  pethau 
yn  ddim  gwoU;  yr  oedd  yr  esgobion  yn  dywysogion  gwladol  ac  yn 


LUTHÍR.  851 

defhyddio  eu  gaUu  i  orthrymu  y  werin,  ac  yn  byw  yn  y  didduwiaeth 
dyfnaf.  Ac  felly  y  Pabau.  Yr  oedd  Éodrigo  Borgia,  wedi  byw  gyda 
boneddiges  Rufeinig,  yn  parhâu  yr  un  cysylltiad  anghyfreithlawn  âg  un 
o'i  merched,  Rosa  Vanozza,  o'r  hon  ý  bu  iddo  bump  o  blant.  Yr  ydoedd 
yn  gardinal  ac  yn  archesgob,  yn  byw  yn  Rhufain  gyda  Vanozza  a 
merched  eraill,  pan  drwy  álrwolaeth  Innocent  VIII.  y  daeth  y  gadair 
Babaidd  yn  wag,  a  llwyddodd  trwy  lwgrwobrwyo  y  cardinaliaid  i'w 
chael  iddo  ei  hun,  a  daeth  yn  Bab  dan  yr  enw  Alesander  VI.  Âm 
ffieidd-derau  bywyd  y  dyn  hwnw,  a'i  deulu  annuwiol,  yn  enwedig  ei 
fab  Gesar  Borgia,  y  maent  yn  alaethus  meddwl  am  danynt  Bu  farw 
trwy  felusf wyd  gwenwynig  a  ddarparasai  i'w  roddi  mewn  gwledd  fawr 
i  un  o'i  gardinaliaid ;  ond  llwyddodd  hwnw,  wedi  ei  ragrybuddio,  i 
ennill  drosodd  y  gwasanaethydd,  ac  felly  gosodwyd  y  dantaith  o  flaen 
y  Pab.  "  Rhedai  yr  holl  ddmas  ynghyd,"  medd  yr  hanes,  "  ac  ni  allent 
gael  digon  o  syllu  ar  y  wiber  farw.  Dyma  y  gŵr  a  lanwai  gadair  y 
Pab  ar  ddechreu  cannf  y  Diwygiad.  Ebe  gwr  na  ellir  ammeu  ei  oneat- 
rwydd :  "  Mae  yr  urdd  eglwysig  yn  wrthwyneb  i  Dduw  a'i  ogoniant. 
Fe  ẃyr  y  bobl  hyny  yn  dda;  mae  hyny  yn  cael  ei  ddangos  yn  bur 
eglur  gan  y  canau,  a'r  diarhebion,  a'r  digrif-eiriau  yn  erbjrn  yr  offeiriaid 
sydd  yn  flFynu  ymysg  y  werin,  a'r  holl  anferthluniau  hyny  o  fynachod 
ac  offeiriaid  ar  bob  mur,  a  hyd  yn  nod  ar  y  cardiau  chwareu.  Mae  pob 
uji  yn  teimlo  ffieidd-dod  wrth  weled  neu  glywed  offeiriaid  yn  y  pellder." 
Am  eu  hanwybodaeth  yr  ydoedd  yn  anobeithiol.  Llongyfarchai  esgob 
Dunfeld  ei  hun  nad  ydoedd  yn  deall  Groeg  na  Hebraeg.  Haerai  y  mynr 
achod  fod  pob  heresiau  yn  dyfod  o'r  ieithoedd  hyny,  yn  enwedig  y 
Boeg.  "  Mae  y  Testament  Newydd,"  ebai  un  o  honynt,  fel  y  tystiol- 
aetha  Heresbach,  cyfaill  i  Erasmus,  "  yn  llyfr  llawn  o  seirph  a  drain. 
Groeg,"  ychwanegai,  "  sydd  iaith  newydd  ac  wedi  ei  dyfeisio  yn  ddiw- 
eddar,  a  rhaid  i  ni  warchod  rhagddi.  Am  yr  Hebraeg,  fy  anwyl 
frodyr,  mae  yn  sicr  fod  pawb  sydd  yn  ei  dysgu  yn  y  fan  yn  dyfod  yn 
Iuddewon."  Nid  oedd  Thomas  Linacer,  a  gyfrifid  yn  ŵr  eglwysig 
dysgedig  ac  enwog,  erioed  wedi  darllen  y  Testament  Newydd.  Yn  ei 
ddyddiau  olaf  (yn  1524)  galwodd  am  gopi,  ond  yn  fuan  taflodd  ef 
ymaith  gyda  Uw,  o  herwydd,  ar  ei  waith  yn  ei  agor,  i'w  lygaid  ddisgyn 
ar  y  geiriau,  "  Ond  yr  ydwyf  fî  yn  dywedyd  wrthych,  Na  thwng  ddim." 
Yr  ydoedd  yntau  yn  dyngwr  mawr,  a  dy wedai,  "  Naill  ai  nid  hyn  yw 
yr  Efengyl,  neu  nid  ydym  ni  yn  Gristionogion."  Ni  phetrusai  hyd  yn 
nod  y  sefydliad  duwinyddol  yn  Paris  ddy  weyd  wrth  y  senedd,  "  Mae 
crefydd  wedi  ei  handwyo,  os  goddefwch  astudio  Groeg  a  Hebraeg." 
Pan  welodd  Cardinal  Bembo  Sadolet  yn  cyfìeithu  yr  Epistol  at  y  Rhuf- 
einiaid,  dywedai,  "Gadewch  y  pethau  plentynaidd  hyn;  nid  yw  y 
fath  ffoleddau  yn  deilwng  o  ddyn  calL"  Yr  ydym  wedi  dethol  y 
pethau  uchod,  megys  ar  antur,  o  ganol  Uíaws  anferth  o  dystiolaethau 
cyffelyb  sydd  o'n  blaen,  er  rhoddi  i'n  darllenwyr  syniad  am  y  cyflwr  isel 
yr  oedd  crefydd  yn  y  dyddiau  hyny  wedi  suddo  iddo.  Mae  yn  ddiau, 
fel  yr  awgrymwyd,  fod  ysbrydoedd  pur,  yma  a  thraw,  er  hyn  oll, 
yn  rhodio  yn  y  goleuni,  er  nad  ymddengys  fod  gan  nemawr  neb  o 
honynt  ond  ychydig  iawn  o  aUu  i  geisio  chwalu  y  tywyllwch  oedd  o'u 
hamgylch  yn  gorchuddio  y  gwledydd.  Yr  uniç  beth  bron  yr  ym- 
ddengys  fod  gan  y  bobl  oreu  allu  i'w  wneyd  oedd,  gofidio  oblegid  y 


852  LÜTHEB. 

mawr  drueni,  a  choledd  dysgwyliadau — y  rhai  mewn  amryw  gylch- 
oedd  y  gwelwn  eu  bod  yn  gryfion  a  gobeithlawn — am  weled  dyddiau 
gwell. 

Ac  yn  ei  amser  da  ei  hun,  yr  oedd  y  Brenin  Mawr,  yr  hwn  a  ennyn- 
asai  gymaint  "  dymuniad  "  ac  "  awyddfryd  "  am  weled  gwawr  yn  codi 
ar  y  fath  fyd  o  dywyllwch,  yn  parotoi  i  goroni  dysgwyliadau  ei  bobl,  ac 
i  droi  y  nos  yn  ddydd.  Ond,  fel  bob  amser,  nid  oedd  teyrnas  Dduw  y 
tro  hwn  ychwaith  yn  dyfod  "wrth  ddysgwyl,"  neu  gyda  rhwysg  ym- 
ddangosiadol.  Mae  yr  ystori  ryf edd  sydd  gan  hanesyddiaeth  i'w  hadrodd 
yn  dangos  ei  fod  Ef  y  pryd  hyny  hefyd  wedi  "  ethol  ffol-bethau  y  byd, 
fel  y  gwaradwyddai  y  doethion ;  a  gwan-bethau  y  byd,  fel  y  gwarad- 
wyddai  y  pethau  cedyrn;  a  phethau  dirmygus  y  byd,  a'r  pethau  nid 
ydynt,  fel  y  diddymai  y  pethau  sydd ;  fel  na  orfoleddai  un  cnawd  ger 
ei  fron  ef." 

Ar  y  lOfed  o  Dachwedd,  1483,  yn  Eisleben,  ganwyd  Mahtdí 
Luther.  Ei  dad  oedd  John,  neu  Hans  Luther.  "  Mab  i  dyddynwr 
ydwyf  fi,"  meddai  efe  ei  hun ;  "  fy  nhad,  fy  nhaid,  a  fy  hendaid,  oeddynt 
oll  yn  dyddynwyr."  Mae  yn  debyg  mai  o  herwydd  nad  allai  wneyd 
digon  oddiwrth  ei  dipyn  tyddyn  yn  Mòhra,  i  gadw  ei  deulu,  y  daeth 
John  Luther  i  Eisleben  i  weithio  yn  y  gwaith  mŵn.  Ymhen  chwe'  mis 
fe  ymadawodd  Hans  gyda'i  deulu  i  Mansfeld,  ychydig  filldiroedd  o  bell- 
der  mewn  dyffryn  ar  lechweddau  mynyddoedd  Hartz.  Yr  oedd  ef  a'i 
briod  Margarèt  yn  bobl  ddiwyd  a  chrefyddol,  yn  ol  eu  gwybodaeth,  ac 
yn  ymdrechgar  i  osod  eu  plant  ar  y  ffordd  dda.  Dywed  Luther  ei  hun : 
"Yr  oedd  fy  rhieni  yn  bur  dlodion.  Gweithiai  fy  nhad  fel  torwr 
coed.  Fy  mam  yn  f ynych  a  gariai  f eichiau  o  goed  ar  ei  chef n,  fel  y  gaUai 
ennill  rhywbeth  tuag  at  ddwyn  ei  phlant  i  fyny.  Gweithiasant  yn 
galed  iawn  er  ein  mwyn  ni."  Sonir  am  Hans  yn  gweddio  yn  daer  dros 
Martin  pan  anwyd  ef,  ac  arferai  wneyd  yr  un  peth  yn  gyson  wrth 
wely  ei  blant  wedi  hyny.  Am  ei  fam  dywedai  Melanchthon : 
"Yr  oedd  wedi  ei  chynnysgaeddu  â  llawer  o  rinweddau  oedd 
yn  gweddu  i  wraig  onest,  ac  yr  ydoedd  yn  arbenig  yn  hynod  am 
ei  dysgyblaeth  deuluaidd  drefnus,  ei  duwioldeb  a'i  diwydrwydd 
mewn  gweddi  a  dyledswyddau  crefyddol,  fel  yr  edrychid  arni  yn 
esiampl  o  rinwedd  a  ffyddlondeb  i  bob  gwragedd  da  eraiU."  Fe  allai 
fod  y  ddysgyblaeth  deuluaidd  braidd  yn  llem,  ac  mae  yn  eithaf  posibl 
fod  Martin,  gan  yni  a  gorfy wiogrwydd,  weithiau,  braidd  yn  anystywallt, 
ond  cwynai  flynyddoedd  wedi  hyny :  "  Trinai  fy  rhieni  fi  braidd  yn 
greulawn,  fel  y  daethum  yn  bur  ofnus.  Yr  wyf  yn  cofio  i  fy  mam  fy 
chwipio  unwaith  nes  i'r  gwaed  ddyfod.  Tybient  yn  wir  eu  bod  yn 
gwneyd  yn  iawn  wrth  beidio  arbed  y  wialen  ;  ond  yr  oeddynt  yn  ddi- 
ffygiol  mewn  adnabod  cymeriadau,  yr  hyn  sydd  yn  hollol  angenrheid- 
iol,  fel  y  gwyddom  pa  bryd,  ar  bwy,  a  pha  fodd  i  weinyddu  cerydd. 
Mae  yn  iawn  ceryddu  plant,  ond  bob  amser  ar  yr  un  pryd  gan  eu  caru." 
Ymdrechai  Hans  ei  addysgu  i  fesur  gartref,  lle  y  dywedir  iddo  "  ddwyn 
ei  fab  i  fyny  mewn  modd  teilwng  yn  ofn  Duw  trwy  ennülion  ei  lafor 
mwnawl."  Yn  bedair  ar  ddeg  oed  fe'i  hanfonwyd  i'r  ysgol  i  Magde- 
burg.  Yno,  gan  ofnusrwydd  ac  yswildod,  crynai  yn  mhresennoldeb 
ei  athrawon.  Heblaw  yr  elfenau  cyffredin,'  dysgodd  ganu  carolau  a 
salmau,  yr  hyn  a  fu  iddo  mewn  llawer  ffordd  o  fawr  wasanaeth.     Yn 


LUTHER.  353 

ystod  oriau  chwareu,  byddai  efe  a  bechgyn  Üodion  eraill  tebyg  iddo, 
fel  oedd  yn  arferol  y  pryd  hyny  yn  Germany,  yn  myned  allan  i 
gardota,  gan  ganu.  Lawer  o  flynyddoedd  wedi  hyny  dywedai  wrth 
ei  gydwladwyr  oeddynt  mewn  sefyllfaoedd  da:  "Na  ddiystyrwch 
yr  ysgolorion  tlodion  sydd  yn  ceisio  ennill  eu  bara  trwy  ganu  o 
flaen  eich  drws,  a  gofyn  am  fara  er  mwyn  Duw  (panem  propter 
Deum) ;  mi  fum  i  yn  gwneyd  yr  un  peth."  Ymhen  blwyddyn 
daeth  i  Eisenach,  Ue  y  cafodd  ysgol  well,  ac  y  dechreuodd  ei 
feddwl  ymagor.  Ymddengys  fod  amgylchiadau  ei  dad  erbyn  hyny 
wedi  gwella  ychydig,  ac  yr  ydoedd  yn  awyddus  am  i'w  fachgen 
gael  addysg  dda.  Ond  yn  Eisenach  hefyd  yr  oedd  yn  rhaid  iddo 
ganu  am  fwyd.  Ac  yno  fe  ddygwyddodd  amgylchiad  ag  y  bydd 
ei  gofio  yn  swynol  byth.  Wedi  ei  wrthod  gan  dri  thŷ  yn  olynol,  yr 
ydoedd  ar  ddychwelyd  i'w  lety  tlawd  yn  newynog  a  digalon.  Wedi 
symud  ymlaen,  safai  o  flaen  un  tŷ,  gan  ymofyn  yn  ei  feddwl  a  fyddai 
raid  iddo  o  eisieu  bara  roddi  ei  efrydiau  i  fyny  a  myned  i  weithio  at 
ei  dad  yn  mwnweithiau  Mansfeld  1  Y  fynyd  hono  agorai  y  drws,  a 
safai  gwraig  y  tŷ  ynddo,  Ursula,  gwraig  Conrad  Cotta.  Gwelai  yr 
ysgolor  ieuanc,  ac  adwaenai  ef  fel  yr  hwn  a  ymddangosai  mor  ddefos- 
iynol  ac  a  ganai  mor  beraidd  yn  yr  eglwys.  Yn  cael  ei  tharo  gan  ei 
olwg  isel,  amneidiai  ar  iddo  ddyf od  ati,  a  siaradai  âg  ef ;  wedi  cly wed 
ei  ystori  galwodd  ef  i  mewn  a  diwallodd  ei  angen.  Gwahoddai  ef  i 
ddyfod  drachefn,  a  derbyniwyd  ef  yr  un  mor  garedig  gan  ei 
phriod,  ac  o  hyny  ymlaen,  tra  fu  yn  Eisenach,  cynnaliwyd  ef  gan  y 
teulu  tirion  hwn.  Geilw  croniclau  Eisenach  Ursula  "y  Sunamees 
dduwiol,"  ac  yr  oedd  gan  Luther  hyd  y  diwedd  y  coffa  mwyaf  diolch- 
gar  am  ei  hynawsedd,  yn  enwedig  am  ei  gyfarfyddiad  cyntaf  â  hi. 
Tra  yn  aros  yn  eu  tŷ  hwy  yr  ydoedd  yn  ddedwydd  iawn,  a'i  feddwl 
yn  ymagor  yn  hyfryd  dan  heulwen  yr  amgylchiadau  newyddion  a 
wenai  mor  garedig  arno.  Mewn  cyfeiriad  at  diriondeb  rhyfedd  Ursula 
y  dywedodd  y  gair  enwog  :  "  Nid  oes  dim  pereiddiach  ar  y  ddaear  na 
chalon  gwraig  yn  yr  hon  y  mae  duwioldeb  yn  preswylio."  Dywed 
Melancthon  am  yr  adeg  yma,  fod  deall  Luther  mor  gryf,  ei  ddychy- 
myg  mor  fy wiog,  ei  gof  mor  afaelgar,  fel  y  curai  ei  holl  gydysgolorion. 
Gwnaeth  gynnydd  cyflym  mewn  Lladin  a  Groeg,  mewn  rhesymeg  a 
rheitheg,  a  phob  math  o  addysg  a  geid  yn  yr  ysgol.  Ennillodd  ym- 
arferiad  mewn  cyfansoddi,  mewn  barddoniaeth  a  rhyddiaeth.  Yn 
siriol  a  ffyddlawn,  yn  rhydd  a  charedig,  fe'i  cerid  gan  ei  gymdeithion, 
ac  yr  ydoedd  yn  uchel  yn  ffafr  ei  athrawon.  O'r  athrawon  hyny  yr 
ydoedd  yn  neillduol  o  hoff  o  Trebonius,  yr  hwn  oedd  mor  hynaws  yn 
ei  ymwneyd  â'r  bechgyn  fel  ag  i'w  calonogi  yn  fawr.  Sylwai  Martin 
pryd  bynag  y  deuai  Trebonius  i  ystafell  yr  ysgol,  y  codai  ei  gap  i'r 
ysgolorion,  a  chai  hyny  yr  effaith  f wyaf  dymunol  arno.  Yr  oedd  yntau 
yn  rhy  wbeth !  Cyd-athrawon  Trebonius  un  diwrnod  a  amlygent  eu 
syndod  at  ei  ymostyngiad,  ond  atebodd  (ac  nid  oedd  ei  atebiad  yn  llai 
tarawiadol  i  Lutherieuancì :  "  Y  mae  ymysg  y  bechgyn  hyn  ddynion  o 
ba  rai  y  gwna  Duw  gyngnorwyr,  canghellwyr,  doctoriaid,  ac  ynadon. 
Er  nad  ydych  yn  eu  gweled  gydag  arwyddion  eu  hurddas,  mae  yn 
iawn  i  chwi  ymddwyn  tuag  atynt  gyda  pharch."  Pan  yn  ddeunaw 
oed  aeth  i  brifysgol  Erfurt,  gan  feddwl  astudio  y  gyfraith.     Yr  oedd 


ftM  fcüTMBR* 

m  dad  wedi  gweled  digon  i  edrych  gyda  chryn  ddirmyg  ar  y  mynachôd, 
ac  ni  fynai  feddwl  am  i'w  fab  fyned  i'w  píith  hwynt.  Ond  yn  falch 
o'i  alluoedd  a'i  gyrhaeddiadaa,  cynnilai  ei  oreu  er  gallu  ei  ddwyn  i 
fyny  yn  gyfreithiwr.  Deoai  ymlaen  mor  ragorol  yn  Erfurt  fel  y 
dywed  Melancthon  fod  yr  holl  brifysgol  yn  edmygu  ei  athrylith. 
Hyd  yn  nod  y  pryd  hyny  yr  ydoedd  o  ysbryd  tra  defosiynoL  Gan 
deimlo  ei  ymddibyniad  hollol  ar  Dduw,  fe  erfyniai  yn  daer  am  ei  fen- 
dith  ef  ar  ei  holl  ymdrechion.  Bob  boreu  fe  ddechreuai  y  dydd  gyda 
gweddi,  yna  elai  i'r  eglwys,  ac  yna  ymroddai  â'i  holl  egni  i'w  efrydiau. 
Arferai  ddyweyd:  "Gweddio  yn  dda  ydyw  astudio  yn  dda"  (Bene 
orasse  est  bene  studuisse). 

Ond  yn  yr  adeg  bwysig  hono  fe  ddygwyddodd  un  o  amgylchiadau 
mawrion  ei  fywyd.    Un  diwrnod  yn  1503,  pan  taag  ugain  oed,  wedi 
iddo  fod  ddwy  flynedd  yn  y  brifysgol,  yr  ydoedd  yn  y  llyfrgell  yn 
agor  y  Uyfrau  mewn  ffordd  ddiofal  i  ddarllen  eu  hwynebnidalen  ac 
enwau  eu  hysgrifenwyr.    Agorodd  un  a  dynasai  ei  sylw,  nad  ydoedd 
erioed  wedi  gweled  ei  fath.     Bibl  Lladin  ydoedd !    Teimlai  y  dyddor- 
deb  mwyaf  ynddo.     Ni  ddychymygasai  erioed  o'r  blaen  fod  cymaint 
mwy  o  Ysgrythyr  na'r  rhanau  o'r  efengylau  a'r  epistolau  a  gynnwysid 
yn  ngwasanaeth  yr  Ëglwys.     Dygwyddodd  daro  ar  ystori  Hannah  a 
Samuel,  yr  hon  a'i  swynai  yn  fawr.     Dychwelai  drachefn  a  thrachefn 
at  y  Uyf r  gwerthf awr,  yr  hwn  a  brof ai  iddo  yn  ystordy  o  nef ol  ddoeth- 
ineb.      "Syddai  Dr.  Usinger,   yr  hwn  oedd  fy  athraw  yn  Erfu^t>,' 
meddai,  "yn  dyweyd  wrthyf,  pan  welai  fi  yn  darllen  y  Bibl  gyda'r  fath 
ddyfalwch  a  dyhewyd:    'Ah!   frawd  Martin,  beth  sydd  yn  y  Biblt 
Mae  yn  well  darllen  Uyfrau  yr  hen  ddoctoriaid.     Maent  hwy  wedi 
sugno  mêl  gwirionedd.    Y  Bibl  ydyw  achos  pob  blinder  yn  yr  EglwyB."' 
Ond  yr  oedd  yr  hen  Fibl  hwnw,  oedd  wedi  gorwedd  cyhyd  yn  esgeul- 
usedig  ar  ei  asteU,  iddo  ef  o  werth  anmhrisiadwy.     Llawenychai  ynddo 
<(  fel  un  yn  cael  ysglyf aeth  lawer ; "  dychwelai  ato  drachef n  a  thrachefn, 
ac  ni  allai  ddiwallu  ei  awyddf ryd  am  ei  f wynhâu.    Ymhen  dwy  flynedd, 
yn  1505,  yr  ydoedd  yn  dychwelyd  o  Mansfeld,  lle  buasai  ar  ymweliad 
â'i  rieni,  a  goddiweddwyd  ef  a'i  gyfaill  Alexis  gan  ystorm  o  fellt  a 
tharanau.     Tarawyd  Alesis  i  lawr — dywed  rhai  yn  farw,  ond  fe  barodd 
yr  amgylchiad  y  dychryn  mwyaf  i  Luther.     Tybiai  ei  fod  yn  cael  ei 
wysio  i  fyd  arall,  ac  fel  y  dy wed  ef  ei  hun,  "  wedi  ei  amgylchynu  gan 
ing  a    dychryn    marwolaeth,"   addunedodd    ymgysegru    i    fywyd   o 
sancteiddrwydd ;  a  chan  mai  mewn  mynachlog  yn  unig,  yn  ol  Byniadau 
yr  amseroedd  byny,  y  gellid  gwneyd  peth  felly  i  ddim  pwrpas,  pender- 
fynodd   adael  y  brifysgol  ac  ymuno  âg  urdd  yr  Augustiniaid.      Dy- 
chwelodd  i  Erfurt,  a'i  benderfyniad  yn  ddisigl.     Gwahoddodd  o  ffarwel 
ychydig  o'i  gyfeillion  yn  y  brifysgol  i  gael  ychydig  swper  gydag  ef, 
pryd  y  caed  canu  a  chyfeillach  hynod  o  ddifyr,  a  Luther  ei  hnn,  am  y 
tro  olaf,  dybygai,  yn  enaid  yr  holl  gymdeithas.     Yn  nghanol  y  llawen- 
ydd  ymattahodd,  a  dywedodd  ei  benderfyniad.    Wedi  eu  taro  â  syndod, 
ymdrechent  oll  i'w  berswadio  i  ymgroesi  rhag  y  f ath  beth ;  ond  rhae 
cael  ei  demtio  i  wrando  arnynt  aeth  allan  ar  y  pryd,  gan  adael  ei  ddiUad 
a'i  bobpeth  ar  ol,  heb  gymeryd  gydag  ef  ond  Arwrgedd  Virgil  a  Chom- 
ediau  Plautus,  ac  fe  aeth  ymaith,  yn  nhywyllwch  y  nos,  i  ofyn  am 
dderbyniad  i  fynachlog  St.  Augustin.     Agorir  y  porth  a  chauir  ef,  ac  y 


LDTHBB.  856 

mae  Luther,  711  tin  mlwydd  ar  hugaîn  a  naw  mis  oed,  ẅ  yr  17eg  o 
Awet,  1505,  wedi  ei  gau  allan  o'r  byd.  Drannoeth  anfonodd  i  ffárŵelio 
â'i  gyfeiUion,  gan  ddychwelyd  y  dillad  a  wisgai  hyd  hyfly,  a  hyd  yn 
nod  ei  fodrwy  o  Athraw  yn  y  Celfyddydan,  rhag  bod  dim  i'w  adgofio 
o'r  byd  ỳ  troisai  ei  gefn  arno.  Yr  oedd  ei  gyfeillion,  ac  yn  enwedig  ei 
dad,  yn  y  brofedigaeth  fwyaf.  Ysgrífenai  efe  ato  yn  chwerw,  gan  ddy 
weyd  ei  fod  yn  ei  droi  allan  o'i  serchiadau.  Yn  ofer  y  ceisid  lleddfu  ei 
ddigofaint,  nes,  cyn  pen  nemawr,  y  cymerwyd  dau  o'i  feibion  ymaith 
trwy  y  pla,  ac  fe  ddywedodd  rhywun  fod  Martin  hefyd  wedi  marw;  ae 
yn  nghyftro  ei  deimlad  ar  y  pryd,  wedi  deall  ei  fod  yn  fyw,  fe  gydsyn- 
iodd  iddo  fod  yn  fynach.  Ymhen  amser  dy wedodd  ei  fab  wrtho  am  yr 
amgylchiad  a  barasai  iddo  fyned  yn  fynach.  "  Duw  baro,"  ebe  y  mwnwr 
teilwng,  "  na  ddarfu  i  ti  gymeryd  fel  arwydd  o'r  nef  yr  hyn  nad  ydoedd 
ond  twyll  y  diafol."  Ar  adeg  ei  gysegriad  i'r  offeìriadaeth  yr  oedd  Hans 
Luther  yn  bresennol  yn  y  wledd  a  ddüynaL  Yr  ydoedd  wedi  ymdrechu 
gwneyd  ymddangosiad  mor  deilwng  ag  a  allai  ar  yr  achlysur, — yr  oedd 
ganddo  osgordd  o  amryw  geffylau  a  gweision,  ac  anrhegodd  yr  offeiriad 
ieuanc  âg  ugain  guüder.  Yr  oedd  y  brodyr  ar  y  piyd  yn  mawrhâu  yn  rhy- 
f eddol  waith  Martin  yn  ymroddi  i'r  fath  waith ;  ond  troai  Hans  arnynt 
ynllym  ac  anhyblyg,  gan  ofyn,  "  Ai  ni  ddarllenasoch  yn  yr  Ysgry thyrau 
ei  f od  yn  ddyledswydd  uf uddhàu  i  dad  a  mam  ì "  Tarawodd  y  geiriau 
ei  fab  yn  neillduol ;  dangosent  bethau  mewn  goleuni  newydd,  ac  mewn 
amser  parasant  chwyldroad  mawr  yn  ei  olygiadau. 

Ond  yr  oedd  neillduaeth  y  fynachlog  ymhell  o  fod  y  cynnorthwy 
effeithiol  a  ddysgwyliai  Martin  i  fywyd  sanctaidd.  Er  fod  y  mynachod 
wedi  derbyn  gŵr  ieuanc  mor  addawol  a  dysgedig  gyda  llawenydd,  eto 
mynent  ddarostwng  ei  falchder  a  gwneuthur  yn  anmhosibl  iddo  feddwl 
ei  fod,  o  herwydd  ei  ddysgeidiaeth,  &c,  yn  weü  na  hwy.  Grosodent  ef 
i  gyflawni  y  dyledswyddau  iselaf,  ac  wedi  gwneyd  y  cwbl  gwaeddent, 
^Gyda'r  cwd  0  amgylch  y  dref "  (Gum  sacco  per  cŵUatemj,  ac  felly 
byddai  raid  iddo  fyned  i  gardota,  ac  weithiau  at  ddrysau  ei  hen  gyfeill- 
ion  a  rhai  oeddent  islaw  iddo.  Dysgwyliasai  gael  mewn  bywyd  felly 
lawer  o  hamdden  i  ddarllen  a  myfyrio.  Ond  pan  wedi  cyflawni  yr  holl 
orchwylion  isel  a  osodid  arno  y  ceisiai  yn  awchus  ddychwelyd  at  ei  hoff 
lyfrau,  amgylchent  ef  â'u  murmuron,  a  llusgent  ef  oddiwrth  ei  lyfrau, 
can  waeddi :  "  Tyr'd,  tyr'd,  nid  trwy  astudio,  ond  trwy  gardota  bara, 
yd,  wyau,  pysgod,  ac  arian  y  mae  mynach  yn  gwneyd  ei  hun  yn  ddefn- 
yddiol  i'r  fynachlog.',  Ond  er  hyny  ymostyngai  yn  dawel,  gan 
ddysgwyl  y  gallai  trwy  hyny  roddi  yr  ufudd-dod  a'i  gwnelai  yn  gymer- 
adwy  gan  Dduw.  Fel  yr  ysgrifenai  lawer  o  flynyddoedd  wedi  hyny  at 
y  Duc  George  o  Saxony  :  "  Mewn  gwirionedd,  yr  oeddwn  yn  fynach 
duwiol,  a  dilynwn  reolau  fy  urdd  mor  fanwl  fel  na  allaf  ddy weyd  i  chwi 
y  cwbL  Os  aeth  mynach  erioed  i'r  nefoedd  trwy  ei  haeddedigaethau 
mynachaidd,  yn  sicr  mi  gawswn  i  fynediad  yno.  Fe  fydd  i'r  holl  fyn- 
achod  a'm  hadwaenent  gadarnhâu  hyn ;  a  phe  buasai  wedi  para  lawer 
yn  hwy  mi  fuaswn  yn  llythyrenol  wedi  dyfod  yn  ferthyr,  trwy  wyho, 
gweddio,  darllen,  ac  ymdrechion  llafurus  erailL" 

Ond  yr  oedd  y  cwbl  yn  ofer.  Yr  oedd  ei  iechyd  yn  Uesgâu  yn  fawr, 
a  phryder  ei  feddwl  yn  dyfod  yn  f wÿfwy.  "  Yr  oeddwn  yn  ngolwg 
Duw,"  meddai,  "  yn  bechadur  mawr,  ac  ni  aUwn  ddyhuddo  Uidiogrwydd 


856  LUTHBR, 

yr  Un  Cyfiawn  a  Sanctaidd  trwy  unrhyw  edifeirwch  neu  unrhyw 
haeddiant.  Dywedai  y  doctoriaid  a'r  duwinyddion  wrthyf  am  wneuth- 
ur  gweithredoedd  da,  ac  felly  foddloni  Dwyfol  gyfiawnder.  Ond  pa 
weithredoedd  da  a  all  ddyfod  o  galon  fel  yr  eiddof  fi,  calon  lawn  o 
f eddyliau  a  dymuniadau  drwg  1 "  Yr  oedd  y  rhan  fwyaf  o  lawer  o'r 
mynachod  yn  gwbl  analluog  i  amgyffred  ei  brofedigaeth,  ac  ni  phetrusent 
geisio  ei  folestu.  Ond  yr  oedd  ambell  un  yn  wahanoL  Crybwyllir  yn 
neillduol  am  hen  fynach  oedd  un  diwrnod  wedi  ei  golli,  a  deall  ei  fod 
wedi  myned  i'w  gell,  ac  na  chaniatâi  i  neb  ddyfod  ato.  Dyfalodd  ei 
sefyllfa,  a  chan  wybod  am  ei  gariad  at  gerddoriaeth  cymerodd  gydag  ef 
amryw  o  fechgyn  y  côr  a  churodd  wrth  y  drws.  Gan  na  chai  ateb,  daeth 
yn  fwy  dychrynedig,  a  thorodd  y  drws  yn  agored,  a  gwelai  Luther  yn 
ymestyn  i  bob  golwg  yn  farw  ar  y  llawr.  Yr  oedd  pob  ymdrech  i'w 
adfer  yn  ofer,  nes  o'r  diwedd,  wrth  gyfarwyddyd  yr  hen  fynach,  y 
dechreuodd  y  plant  ganu  emyn  felus.  Dadebrodd  hyny  ef  am  enyd, 
ond  elai  i  lawr  drachefn.  Yn  benaeth  y  fynachlog  ar  y  pryd  yr  oedd 
gwr  da  a  duwiol,  y  Tad  Staupitz.  Wedi  clywed  am  sefyllfa  Luther, 
aeth  i  edrych  am  dano.  Yr  oedd  efe  yri  gwybod  am  deimladau  tebyg 
ei  hunan,  ac  am  hyny  yn  meddu  y  cymhwysder  neillduol  i'w  ymgel- 
eddu.  "  Edrych  i  glwyfau  yr  Iesu,"  meddai ;  "  edrych  ar  y  gwaed  a 
dywalltodd  drosot;  yno  y  gweli  di  drugaredd  Duw.  Tafl  dy  hun 
i  freichiau  y  Gwaredwr.  Ymddiried  ynddo,  ymddiried  yn  nghyfiawn- 
der  ei  fywyd,  ymddiried  yn  aberth  iawnol  ei  farwolaeth.  Nid  ydyw 
Duw  yn  dy  erbyn ;  tydi  sydd  yn  wrthwynebol  i  Dduw.  Gwrando  ar 
Fab  Duw,  sydd  yn  gwahodd  pawb  sydd  mewn  blinder  a  phoen  cydwy- 
bod,  y  blinderog  a'r  llwythog,  i  ddyfod  ato  Ef.  Daeth  Efe  yn  ddyn 
i'th  sicrhâu  o'r  ffafr  Ddwyfol."  Dychymygai  efe  fod  yn  rhaid  ei  droi 
cyn  yr  edrychai  Duw  arno.  Ond  sicrhâi  Staupitz  ef  nad  allai  fod  gwir 
dröedigaeth,  na  gwir  edifeirwch,  ond  a  ddechreuai  mewn  credu  yn 
Nghrist  fel  Gwaredwr.  "  Na  lafuria  yn  gyntaf,"  meddai,  "  trwy  edi- 
feirwch  a  phenyd  i  gael  ymwared,  ond  edrych  at  Iesu,  a  châr  Ef,  yr 
hwn  yn  gyntaf  a'th  garodd  di,  yr  hwn  a  fu  farw  dros  dy  bechodau,  a'r 
hwn  a  ddyrchafwyd,  wedi  ei  adgyfodiad,  yn  Dy wysog  ac  yn  lachawdwr, 
i  roddi  edifeirwch  a  maddeuant  pechodau." 

Mor  newydd  oedd  hyn  oll  i  Luther  I  Caru  Duw,  a  chredu  i'r  Dwyfol 
gariad  anfon  Iesu  i  fod  yn  Waredwr  !  Yr  oedd  gobaith  iddo  yntau. 
Ymroes  gyda'r  gwirionedd  yma  yn  ei  feddiant  i  astudio  yr  Ysgrythyrau 
mewn  goleuni  newydd.  "Y  geiriau  hyny,"  meddai,  "edifeirwch  a 
thröedigaeth,  a'm  dychrynent  fwyaf,  yn  awr  a  ymddangosent  yn  rhedeg 
ataf  o  bob  cyfeiriad — yn  gwenu,  yn  neidio  i  fyny,  ac  yn  chwareu  o'm 
hamgylch.  Gynt  ceisiwn  garu  Duw,  ond  egni  ac  ymdrech  ydoedd  i 
gyd ;  ac  nid  oedd  un  gair  mor  chwerw  i  mi  ag  edifeirwch.  Yn  awr  nid 
oedd  un  mor  hyf ryd.  O  !  mor  fendigedig  ydy w  holl  orchymynion  Duw, 
pan  ddarllenwn  hwynt  nid  mewn  llyfrau  yn  unig,  ond  yn  nghlwyfau 
gwerthfawr  y  Gwaredwr."  Eto  ar  adegau  yr  oedd  baich  ei  bechodau 
yn  ei  lethu.  "  O  !  fy  mhechod  !  fy  mhechod  !  fy  mhechod !  "  gwaeddai 
un  diwrnod  wrth  ei  gyfaill  oedranus.  "  Beth  a  fynit  ? "  ebai  Staupitz, 
"a  fynit  i'th  bechod  beidio  bod  yn  wirioneddol  ?  Cofia,  os  nad  oes  genyt 
ond  rhith  neu  ymddangosiad  o  bechod,  y  rhaid  i  ti  foddloni  ar  rith  neu 
yraddangosiad  o  Waredwr.     Dysga  hyn,  ddyfod  Iesu  Grist  i  achub 


LÜTHBR.  857 

pechaduriaid ;  mai  Ceidwad  y  colledig  ydyw ;  ei  fod  yn  achub  pechad- 
uriaid  gwirioneddol  a  mawrion,  a  rhai  yn  haeddu  eu  damnio  yn  hollol. 
.  .  .  Edrych  ar  glwyf au  Crist,  a  thi  a  weli  yno  yn  llewyrchu  yn  glir 
fwriad  Duw  tuag  at  ddynion.  Ni  allwn  ddeall  Duw  allan  o  Grist." 
Er  hyn  oll  yr  oedd  ei  feddwl  ar  brydiau  mewn  mawr  drallod  ;  yr  oedd 
y  syniad  o  gyfarfod  â  Duw  sanctaidd  yn  ei  orchfygu  yn  gymaint  fel  yr 
oedd  pryder  ei  feddwl  yn  Uethu  ei  gorff,  ac  wedi  ei  ddwyn  at  borth 
angeu.  Ond  yr  adeg  yma  darfu  i  fynach  oedranus  oedd  yn  eistedd 
wrth  ochr  ei  wely,  adrodd  y  geiriau  hyny  o'r  Credo :  "  Credaf  yn  madd- 
euaht  pechodau."  Aeth  y  geiriau  iV  galon,  ac  yr  oeddynt  fel  balm  i'w 
ysbryd  cystuddiedig.  O'r  diwedd  dy wedodd  yntau,  "  Credaf  yn  madd- 
euant  pechodau."  "Ië,"  ebe'r  hen  fynach  duwiol,  "nid  ydym  yn  unig 
i  gredu  fod  maddeuant  i  Dafydd  a  Pedr ;  gorchymyn  Duw  ydyw  i  ni 
gredu  fod  maddeuant  am  ein  pechodau  ni  ein  hunain."  Adfywiodd  ei 
ysbryd  yntau  a  dywedodd,  "Credaf  yn  maddeuant  pechodau — fy 
mhechodau  t/"  Bellach  fe  ddaeth  ei  heddwch  yn  llawn,  ac  adferodd 
ei  iechyd,  a  daeth  yn  ddyn  newydd.  Flynyddoedd  wedi  hyny,  gan 
edrych  yn  ol  ar  yr  ymdrechfa  ryfedd  yr  aethai  drwyddi  yr  adeg  yma, 
ysgrifenai : — 

Yr  oedà  genyf  mewn  gwirionedd  ddymuniad  cryf  i  ddeall  yn  neillduol  yr  Epistol 
at  y  Rhuf  einiaid.  Tr  hyn  a'm  cadwai  rhag  ei  ddeall  oedd  yr  un  gair  hwnw,  *'  cyf- 
iawnder  Duw"  (i.  17)-  I'r  cyfiawnder  hwnw,  fel  y  deallwn  ef,  yr  oedd  genyf  wrth- 
wynebiad  raawr.  Tybiwn  ei  fod  yn  golygu  cymeriad  Duw  fel  Barnwr  cyfiawn.  Vn 
awr,  er  fel  mynach,  fy  mod  wedi  byw  bywyd  diargyhoedd,  yr  oeddwn  eto  yn  cael  fy 
hun  yn  bechadur  mawr  ger  bron  Duw,  ac  ni  feiddiwn  feddwl  am  ei  foddhâu  Ef  trwy 
fy  ngweithredoedd  fy  hun.  0  herwydd  hyn  nid  oeddwn  yn  caru  y  Duw  cyfiawn  a 
digllawn  hwn,  am  ei  fod  yn  cosbi  pechaduriaid.  Yr  oeddwn  yn  ei  gashâu,  ac  yn 
teimlo  yn  ddigllawn  tuag  ato.  Eto,  fodd  bynag,  astudiwn  yr  anwyl  Paul,  fel  y  gall- 
wn  gael  allan  ystyr  y  gair  hwnw,  oblegid  sychedwn  yn  fawr  am  ei  wybod.  ¥n  y 
meddyliau  hyn  y  treuliwn  ddydd  a  nos  nes,  trwy  ras  Duw,  y  sylwais  pa  fodd  yr 
oedd  y  geiriau  wedi  eu  cysylltu  ynghyd  fel  y  canlyn  :  Mae  '*  cyfiawnder  Duw  "  wedi 
ei  ddadguddio  yn  yr  Efengyl,  megys  y  mae  yn  ysgrifenedig,  Y  cyfiawn  a  fydd  byw 
trwy  ffydd.  Gan  sylwi  ar  y  cysyiltiad  hwn,  mi  ddaethum  i  adnabod  yr  un  cyf- 
iawnder  yma  o  eiddo  Duw  yn  yr  hwn  y  mae  y  person  a  gyfiawnheir  yn  byw  yn  unig 
trwy  ffydcL  Mi  welais  mai  meddwl  yr  apostol  oedd  hyn  :  mai  trwy  yr  E'engyl  y 
gwneir  yn  wybyddus  y  cyfiawnder  hwnw  sydd  gymeradwy  gyda  Duw ;  yn  yr  hwn  y 
mae  Dnw,  o  ras  a  thrngaredd  yn  unig,  yn  ein  gwneuthur  yn  gyfìawn  trwy  ffydd. 
Ar  hyn,  mi  deimlais  yn  y  fan  fel  pe  buaswn  yn  gwbl  wedi  fy  ngeni  o  newydd,  ac 
wedi  cael  yn  awr  ddrws  agored  i  baradwys  ei  hun.  Ymddangosai  yr  Ysgrythyr  Lân 
werthfawr  yn  awr  ar  unwaith  yn  beth  cwbl  wahanol  i  mi.  Rhedais  yn  gyflym  trwy 
yr  holl  Fibl,  a  chesglai?  yr  oll  a  ddywedai  ar  y  mater.  Fel  hyn,  fel  yr  oeddwn  o'r 
blaen  yn  cashàuy  gair,  **cyfiawnder  Duw,"  felly  yn  awr  mi  ddechreuais  ei  anwylo 
a'i  fawrbâu,  fel  fy  ngair  o'r  Ysgrythyr  oedd  fwyaf  anwyl  a  chysurlawn  ;  ac  fe  ddaeth 
y  gair  yna  i  mi  yn  borth  y  nefoedd  ei  hunan. 

Trwy  y  fath  "ymdrech  mawr  o  helbulon"  yr  arweiniwyd  i  dangnef 
edd  y  gẃr  ag  yr  oedd  ei  lais  i  ddeÔTo  y  byd  o'i  farwol  gwsg.  Ond  eto 
daliai  at  yr  hen  syniadau  am  sancteiddrwydd  neiilduol  y  rhai  a  berthyn- 
ent  yn  swyddogol  fr  Eglwys.  Ar  ei  gysegriad  i'r  offéiriadaeth,  pan 
ddywedai  yr  esgob  wrtho,  u  Derbyn  y  gallu  i  ofiFrymu  aberth  dros  y 
byw  a'r  marw,"  yr  oedd  yn  beth  mawr  yn  ei  olwg.  Mewn  cjrfeiriad  at 
yr  adeg  yma,  pan  y  darllenasai  yr  ofiFeren  y  tro  cyntaf,  ysgrifenai  yn 
1507  :  "  Y  mae  jm  beth  gwych  bod  yn  offéiriad  newydd,  a  gweinyddu 
yr  offeren  am  y  waith  gyntaf.     Gwyn  fyd  y  wraig  a  ymddŷg  fab  sydd 

1884.  z 


858  LDTHBB. 

yn  offeiriad ;  y  mae  person  cysegredig,  o'i  gymharu  &  Chrifition  bedydd- 
iedig  cyffredin,  fel  seren  y  boreu  wrth  lin  yn  mygu."  Felly  ar  y  pryd ; 
ond  wedi  hyny  daeth  i  deimlo,  gyda  golwg  ar  yr  eagob  oedd  yn  rhoddi 
ac  yntan  oedd  yn  derbyn  y  f ath  allu,  "  Na  ddarf u  i'r  ddaear  y  pryd 
hyny  agor  a'n  llyncu  ein  dau  i  f yny  sydd  brawf  o  amynedd  a  hirymaros 
yr  Arglwydd." 

Ymhen  blwyddyn  wedi  ei  gysegriad,  yn  1608,  fe'i  gwahoddwyd  i  fod 
yn  athraw  yn  y  Brifysgol  a  sefydlasai  Frederic,  Etholwr  Saxony,  a  gyf- 
enwid  y  Doeth,  chwe,  blynedd  cyn  hyny,  yn  Wittenberg,  Ue  a  brofodd 
o  hyny  allan  yn  brif  faes  ei  lafur.  Yr  oedd  179  o  efrydwyr  yno  y  pryd 
hyny,  ond  cynnyddasant  yn  gyflym.  Darlithiai  efe  i  ddechreu  ar  ath- 
roniaeth,  yna  ar  dduwinyddiaeth,  gan  gymeryd  yn  yr  olaf  y  Salmau  a'r 
Epistol  at  y  Bhufeiniaid.  Tynai  y  darhthiau  hyn  sylw  mawr.  Dywed- 
ai  Dr.  PoMich,  a  eilw  Mathesius  yn  "oleuni  y  byd"  (Iwmundi),  wediei 
gly wed :  "  Fe  fydd  i'r  mynach  yna  ddyrysu  yr  holl  ddoctoriaid  dysgedig, 
gosod  ger  bron  athrawiaeth  newydd,  a  diwygio  yr  holl  Eglwys  Rufeinig; 
oblegid  y  mae  yn  astudio  ysgrif eniadau  y  prophwydi  a'r  efengylwyr ;  y 
mae  yn  ymorphwys  ar  air  Iesu  Grist ;  ac  ni  all  neb  ddymchwelyd  hwnw 
gyda  nac  athroniaeth  na  thwyll-resymeg."  Trwy  ei  argymhelliad  ef  y 
symudwyd  Luther  i  Wittenberg.  Yr  oedd  ei  hen  gyfaill  gwerthfawr, 
Staupitz,  hefyd  yn  cael  mwynhâu  ei  ddarlithiau.  Fe'i  penodwyd  ef  yn 
Ficer  Cyffredinol  Urdd  St.  Augustin,  ac  /mddiriedai  yntau  i  Luther 
ymron  hoìl  arolygiaeth  y  gwaith. 

Ynglŷn  â  hyn  yr  oedd  ganddc  achos  yn  ngwasanaeth  ei  urdd,  p 
1510,  pan  nad  oedd  eto  ond  saith  ar  hugain  oed,  i  ymweled  à  Rhufain, 
yr  hyn  hefyd  ydoedd  i  brofi  yn  rhan  dra  phwysig  o;i  addysgiaeth  a'i 
barotoad  i  waith  ei  fywyd.  Ar  ei  daith,  yn  Bologn,  bu  yn  wael  iawn; 
ac  yn  yr  iselder  daeth  yr  hen  ddychrynfeydd  i'w  flino  yn  fawr.  Ond 
yn  nghanol  eu  heithaf,  fe  ddaeth  geiriau  Paul,  oeddent  eisoes  wedi  ei 
daro  yn  gymaint  yn  Wittenberg,  "  Y  cyfiawn  a  fydd  byw  trwy  fEydd," 
i'w  gof  yn  rymus,  a  goleuasant  ei  enaid  fel  pelydr  o'r  nef.  Yr  oedd 
ganddo  eto  feddyliau  mawr  am  weithredoedd  da  a  gyflawnid  yn  y 
ddinas  sanctaidd,  a  phan  ddaeth  i'w  golwg,  gwaeddai,  "  Yr  wyf  yn  dy 
anerch,  O  Bufain  sanctaidd !  Ië,  gwirioneddol  sanctaidd  trwy  waed  y 
merthyron  a  dywalltwyd  yma."  Teímlai  ar  y  pryd  y  buasai  yn  dda 
ganddo  pe  buasai  ei  dad  a'i  fam  wedi  marw,  fel  y  gallasai  yn  Bhufain 
eu  gweddio  allan  o'r  purdan.  Gwelai  dorfeydd  o  bererinion  yn  esgyn 
ar  eu  gliniau  noethion  y  Scala  Santa,  y  grisiau  y  coelgrefyddol  dybid  eu 
bod  wedi  eu  dwyn  o  dŷ  Pilat  yn  Jerusalem,  ac  esgyn  pa  rai  felly  a 
dybid  yn  waith  mor  haeddiannol.  Mynai  yntau,  gan  faint  ei  grefydd- 
older,  wneyd  yr  un  peth.  Ond  pan  yn  ymlusgo  i  fyny  hyd  y  grisiau, 
dychwelodd  ei  reswm,  a  chlywai  lais  fel  llais  Duw  yn  ei  gydwybod  yn 
dywedyd  y  geiriau  o'r  Ysgrythyr:  "  Y  cyfiawn  A  fydd  byw  trwy 
ffydd."  Cododd  oddiar  ei  liniau,  safodd  ar  ganol  y  grisiau,  ac  yn  ddi- 
ammeu  er  mawr  syndod  i'w  gyd-ddringwyr,  fe  ruthrodd  o'r  lle  yn  llawn 
o  gywilydd  a  gofid.  Yr  ydoedd  eto  yn  ceisio  cyfiawnhâd  trwy  weith- 
redoedd,  a'r  fath  weithredoedd  â*r  rhai  hyny !  Fe  allai  ymddangos  yn 
dra  dyeithr  i  ni  pa  f odd  yr  oedd  y  f ath  un  eto  yn  y  f ath  dy wyllwch ; 
ond  y  mae  yn  gweddu  i  ni  gofio  mai  o  gyfeiriad  caddug  oínadwy  yr 
oedd  efe  yn  tramwy  tua'r  goleuni,  ac  mai  yn  araf,  o  angenrheidrwydd, 


y  deuai  i  weled  pethau  yn  eglar.  Daw  roddo  ddoethnaeb  i  ni  y  dydd- 
iau  hyn  i  beidk>  dibrisio  yr  etifeddiaeth  o  wirionedd  gydd  wedi  dyfod 
i'n  dwylaw  fel  cynnysgaeth  oesoedd,  er  mwyn  myned  yn  ol  at  "yr  eg- 
wyddörion  llesg  a  thlodion  "  y  bu  y  byd  droe  gynífer  o  oesoedd  yn  cael 
ei  gadw  drwyddynt  yn  y  f ath  ddirf awr  iselder !  Ond  gwelodd  Luther 
ìawer  yn  ychwaneg  ýn  Rhufam.  Yr  oedd  yr  annuwtoldeb,  y  Uygredig- 
aeth,  a'r  rhyfyg  cableddus  a  ffynai  yno,  a  hyny  ymysg  y  rbai,  yn  anad 
pawb,  y  dysgwyliasai  eu  cael  yn  gynlluniau  o  sancteiddrwydd,  yn  ei 
ddyohiynu.  Dy wedai,  "  Mae  yn  anmhosibl  i  bethau  barhâu  fel  yma ; 
rhaid  iddynt  newid  neu  dori  i  lawr."  Drachefn:  uOs  oes  uffern,  y 
mae  Rhufain  wedi  ei  hadeiladu  ar  ei  phen.  Pwy  bynag  fu  yn  Rhufain, 
f e  ẃyr  yn  dda  f od  pethau  yn  waeth  yno  nag  y  gellir  dadgan  mewn  geir- 
iau  neu  gredu." 

Wedi  dychweîyd  i  Wittenberç  yr  oedd  yn  dda  ganddo  droi  oddiwrth 
ysgelerderau  anfad  yr  hyn  a  arferai  ystyried  y  "ddinas  sanctaidd,"  ac 
ymroddi  i'w  waíth  a'i  efrydiau  yn  ngair  Duw.  Yr  oedd  Frederic 
a  Staupitz  wedi  penderfynu  rhoddi  iddo  yr  nrddas  o  "  Ddoctor  yn  yr 
Ysrçrythyrau  Sanctaidd."  Gwingai  efe  yn  fawr  yn  erbyiì  hyny.  Nid 
oedd  yn  deilwng ;  yr  ydoedd  yn  wanaidd,  a  byddai  farw  yn  f uan ;  ac 
yr  ydoedd  yn  dlawd,  ni  allai  dalu  y  draul  gysylltiedig  â  hyny.  Ónd 
nid  oedd  dim  yn  tycio;  yr  oedd  gan  Staupitz  ddigon  o  resymau. 
*'  Mae  gan  ein  Harglwydd  Dduw  tawer  ÌV  wneyd  yn  ei  Eglwys ;  y  mae 
amo  eisieu  yn  awr  ddoctoriaid  ieuainc  ac  egniíol."  "Mae  gan  yr  Ar- 
glwydd  waith  yn  y  nefoedd  yn  gystal  ag  ar  y  ddaear ;  marw  neu  fyw, 
mae  arno  Ef  dy  eisieu  yn  ei  gynghor."  Am  y  draul,  "Na  fydd  anes- 
mwyth  am  hyny ;  mae  y  ty wysog  wedi  gwneyd  â  thi  y  ffaf r  o  gym- 
eryd  yr  holl  draul  arno  ei  hun."  Elai  ar  ei  lw,  wrth  dderbyn  yr  urddas, 
y  byddai  iddo  amddiffyn  y  gwirionedd  efengylaidd  â'i  holl  allu;  a 
meddyliai  o  ddifrif  am  a  ddywedai. 

Yn  fuan  fe  deimlodd  ei  fod  yn  cael  ei  alw  i  wneyd  hyny  mewn  dull 
na  ddysgwyliai  ac  na  allasai  feddwl  am  dano.  Yr  oedd  wedi  bod  yn 
arferiad  gan  y  Pabau,  er  dyddiau  y  croesgadau,  i  werthu  maddeuon 
neu  indulgences  Vt  bobl,  a  thrwy  hyny  gwnaent  fasnach  dra  ennillfawr. 
Yr  oedd  Leo  X.,  gŵr  nad  oedd  terfyn  ar  ei  rwysg  a'i  wastraff,  yn  awr 
yn  adeiladu  St.  Pedr  yn  Rhufain,  Ue  y  llyncid  arian  yn  ddifesur. 
Ac  ni  ellid  meddwl  am  ddim  moddion  i  gael  digon  o  arian  ag  v  gellid 
ei  gymharu  iJr  indulgences,  yr  hyn  a  roddai  rr  bobl  ryddid  llawn  i 
bechu,  ac  aJu  sicrhäent  rhag  y  canlyniadau.  Yr  oedd  Albert,  Arch- 
esgob  Mentz,  o'r  ochr  arall,  mor  wastraffus  bron  a  Leo,  ac  mewn  pen- 
t>leth  barhâus  o  ddiffyg  digon  o  arian  i  gynnal  i  fyny  ei  rwysg  a  thraul 
ei  annuwioldeb.  A  chan  mai  efe  oedd  Archesgob  Germany,  daeth  i 
delerau  gyda  Leo  i  gario  ymlaen  y  fasnach  hono  dano  yn  Germany,  ac 
wrth  reswm  i  gael  rhan  o'r  yspail.  Caed  dyn  pur  gymhwys  i  gario  y 
busnes  çwaradwyddus  ymlaen,  Tetzel,  mynach  o  urdd  y  Dominican- 
iaid,  creadur  diegwyddor,  galluog,  doniol,  a  digywilydd.  Yr  oedd  i 
gael  pedwar  ugain  florin  y  mis  am  ei  wasanaeth,  heblaw  ei  dreuliadau, 
ac  yr  ydoedd  yn  ei  wneuthur  yn  llawer  ychwaneg.  Rhwng  Leo  ac 
Albert,  a  Tetzel — gyda'r  holl  giwed  oedd  yn  tynu  oddiarnynt — yr 
oedd  eisieu  arian  yn  ddiderfyn.  Ond  yr  oedd  Tetzel  yn  gallu  eu  cael 
ynghyd  fel  "  lli'r  afon."    Elai  oddiamgylch  gyda  rhwysg  esgob.     Gyrai 

z  2 


860  LUTHEB. 

i'r  dinasoedd  mewn  ffordd  ysplenydd,  a'r  clychau  yn  canu,  a  buìl  nen 
awdurdodiad  y  Pab  i'r  maddeuon  yn  cael  ei  gario  o'i  flaen  ar  glustog 
felfed.  Deuai  gorymdeithiau,  yn  dwyn  croesau  a  banerau,  i'w 
gyf arfod  ac  i  fod  yn  osgordd  iddo  i'r  eglwys.  Yna  codid  i  fyny  groes 
goch,  ar  ba  un  y  gosodid  paisarf  au  y  Pab,  a  haerai  Tetzel  f  od  hono  mor 
rinweddol  â  chroes  Grist  ei  hunan.  Ac  wedi  hyny  pregethai  ei  faddeu- 
on,  gan  arddangos  gyda  hyawdledd  teilwng  o  achos  gwell,  eu  heffeith- 
iolrwydd  a'u  dirfawr  werth.  "  Maddeuon,"  meddai,  "  ydynt  y  pethau 
mwyaf  gwerthfawr  ac  ardderchog  o  holl  roddion  Duw.  Deuwch,  a 
mi  a  roddaf  i  chwi  lythyrau,  oll  wedi  eu  selio  yn  briodol,  trwy  ba  rai 
y  gellir  maddeu  hyd  yn  nod  y  pechodau  y  bwriedwch  eu  cyflawni  Ni 
chyfnewidiwn  fy  mraint  am  yr  eiddo  St  Pedr  yn  y  nefoedd ;  oblegid 
yr  wyf  fi  wedi  achub  mwy  o  eneidiau  trwy  fy  maddeuon  nag  a  wnaeth 
yr  apostol  trwy  ei  bregethau.  Nid  oes  yr  un  pechod  mor  fawr  nad 
allent  ryddhâu  oddiwrtho ;  a  hyd  yn  nod  pe  buasai  rhy wun  (yr  hyn 
sy'n  anmhosibl)  wedi  treisio  y  fendigaid  Fair  y  Forwyn,  mam  Duw, 
taled — yn  unig  taled  yn  dda,  a  maddeuir  yr  oll  iddo.  .  .  .  Ië,  mẅy  na 
hyn  y  mae  maddeuon  mewn  grym  nid  yn  unig  i'r  byw,  ond  i'r  marw 
hefyd.  Gyda  hwy  nid  yw  hyd  yn  nod  edifeirwch  yn  angenrheidiol. 
Offeiriad  I  foneddwr !  fasnachwr  I  wraig !  ẃr  euanc !  forwyn  !  ai  nid 
ydych  yn  clywed  eich  rhieni  a'ch  cyfeillion  eraill  sydd  wedi  marw,  ac 
ydynt  yn  llefain  o  waelod  y  dyfnder :  Yr  ydym  yn  dyoddef  poenydiau 
dychrynllyd!  ychydig  gardod  a'n  gwaredai;  gallech  ei  rhoddi,  ac  ni 
wnewch  ! "  &c.  Am  yr  enaid  truenus  oedd  felly  yn  dyoddef,  bloeddiai 
rigwm, 

Pan  swnia  'r  arian  yn  y  gist, 

Fe  naid  i'r  nef  o'r  purdan  trist.» 

Yr'oedd  rhai  yn  gweled  drwy  y  fasnach  waradwyddus,  ac  yn  ei  dir- 
mygu.  Sonir  am  wraig  yn  Hanenau  yn  1517,  wedi  pwrcasu  indulgence 
yn  ddiarwybod  i'w  gŵr,  am  ba  un  y  rhoisai  florin  aur.  Yn  fuan  wedyn 
bu'farw.  Gan  na  pharai  ei  gŵr  ddyweyd  mass  drosti,  cyhuddai  yr 
offeiriaid  ef  o  ddirmygu  crefydd,  a  gwysiwyd  ef  i  ymddangos  yn  llys  yr 
ynadon.  Rhoddes  y  crydd  yr  indulgence  yn  ei  logell,  ac  aeth  i  ateb  y 
cyhuddiad.  "A  ydyw  eich  gwraig  wedi  marw?"  gofynid  iddo. 
"Ydyw."  "Beth  a  wnaethoch  iddiî"  "Cleddais  ei  chorff,  a  chyf- 
lwynais  ei  henaid  i  Dduw."  "  Ond  a  gawsoch  chwi  ddyweyd  gweddíau 
er  gorphwysdra  i'w  henaid  î "  "  Naddo ;  nid  oedd  o  un  dyben ;  hi  a 
aeth  fr  nefoedd  y  foment  y  bu  farw."  "  Pa  fodd  y  gwyddoch  hjrny  ?  " 
"Dyma  y  prawf."  Yna  tynai  y  maddeuant-lythyr  o'i  logell,  a'r  ynad, 
yn  mhresennoldeb  yr  offeiriad,  a  ddarllenodd,  mewn  cynifer  o  eiriau,  na 
fyddai  i'r  wraig  oedd  wedi  ei  dderbyn,  ar  foment  ei  marwolaeth,  fyned 
í'r  purdan,  ond  yr  elai  ar  unwaith  i'r  nefoedd.  "  Os  ydy w  y  gŵr  parch- 
edig  yn  dal  fod  mass  yn  angenrheidiol  eto,"  ychwanegai  y  gweddw, 
"  mae  fy  ngwraig  wedi  ei  thwyllo  gan  ein  sancteiddiaf  dad  y*  Pab ;  os 
nad  ydyw,  yr  offeiriad  sydd  yn  fy  thwyllo."  Nid  oedd  fodd  ateb  hyn, 
a  rhyddhäwyd  y  crydd.  Dywedir  am  foneddwr  o  Saxony  oedd  wedi 
clywed  Tetzel  yn  Leipzig,  a  chael  ei  fawr  anfoddhâu  gan  ei  anwiredd- 

*  Wenn  nnr  das  Geld  in  Easten  ringt, 
Die  Seele  gleich  gen  Himmal  spriogt. 


LUTHER.  861 

au.  Gan  nesâu  at  y  mynach,  gofynodd  a  oedd  gánddo  allu  i  f addeu 
pechodau  yr  oedd  gan  ddynion  fwriad  i'w  cyflawni  ?  "  Yn  gwbl  sicr," 
meddai  Tetzel,  "  y  mae  genyf  lawn  awdurdod  oddiwrth  ei  Sancteidd- 
rwydd  i'r  perwyl  hwnw."  "Wel,"  ebai  y  marchog,  "mae  genyf  ddy- 
muniad  i  fỳnu  tipyn  o  ddial  ar  un  o  fy  ngelynion,  heb  beryglu  ei 
fywyd.  Mi  roddaf  i  chwi  ddeg  coron  os  rhoddwch  i  mi  faddeuant- 
lythyr  a'm  cyfìawnhâ."  Cyndynai  Tetzel  ychydig  am  y  pris,  ond  yn  y 
diwedd  cytunasant  ar  y  swm  o  ddeg  coron  ar  hugain.  Gadawodd  y 
mynach  Leipzig  yn  f uan  wedyn.  Y  boneddwr  a'i  weision  a  ddysgwyl- 
ient  am  dano  mewn  coed  rhwng  Jüterboch  a  Treblin ;  syrthiasant  arno, 
rhoisant  iddo  gurf a  dda,  a  chymerasant  ymaith  y  gist  lawn  a  gariai  gydag 
ef.  Gwnaeth  Tetzel  dwrw  mawr,  a  dygodd  ei  achwyniad  o  flaen  y 
llysoedd.  Ond  dangosodd  y  boneddwr  y  Uythyr  a  arwyddnodasai 
Tetzel  ei  hun,  ag  oedd  yn  ei  ryddhâu  ymlaen  Uaw  oddiwrth  bob  cosb. 
Dywedir  fod  y  Duc  George  yn  ddigllawn  iawn  o  herwydd  yr  ymosodiad, 
ond  wedi  darllen  y  Uythyr  gorchymynodd  i'r  cyhuddedig  gael  ei  ollwng. 
Adroddirvllawer  o  hanesion  difyrus  o  gyffelyb  natur  a  ddangosent  y 
dirmyg  a'r  adgasrwydd  a  deimlai  llawer  at  y  fasnachaeth  warthus  hon. 
Ond  gellid  yn  hawdd  casglu  mai  eithriadau  oedd  y  rhai  hyny.  Am  y 
lliaws,  credent  yn  ddibetrus  yn  ngwerth  y  pethau  a  argymhellid  gyda'r 
fath  awdurdod  arnynt,  a  thalent  yn  ewyllysgar  am  danynt.  Ac  nid 
ydyw  yn  anhawdd  dyfalu  y  drygioni  di-ben-draw yr  oedd y  fath drefn ar 
bethau  yn  achles  iddo,  ie,  ac  yn  anocheladwy,  mewn  amseroedd  o'r  fath 
anwybodaeth,  yn  ei  gynnyrchu.  Ac  yr  oedd  hyny  yn  barhâus  yn  dyfod 
o  flaen  sylw  Luther.  Yn  y  gyffesgell,  pan  yn  pwyso  ar  y  rhai  fyddent 
yn  cyffesu  yr  angenrheidrwydd  am  iddynt  edifarhâu  am  eu  pechodau, 
dywedent  yn  hyf  nad  oedd  eisieu  iddynt  edifarhâu,  a  dygent  allan  eu 
llythyrau  i  brofi  hyny.  Dywedai  yntau  nad  oedd  ganddo  ef  ddim  iV 
ddyweyd  am  y  llythyrau,  ond  "  Onid  edifarhewch,  chwi  a  ddyfethir  oll 
yn  yr  un  modd. "  Dadleuai  y bobl  a  phrotestient ;  ond nid  oedd  o  un  dyben. 
Hyd  yn  hyn  yr  oedd  ganddo  er  pobpeth  ddwfn  barchedigaeth  i'r  Pab. 
"  Yr  oeddwn  y  pryd  hyny,"  meddai  wedyn,  "  yn  fynach,  ac  yn  Babydd  o'r 
fath  ffyrnicaf,  wedi  fy  meddwi,  ie,  wedi  fy  moddi  yn  gymaint  yn  yr 
athrawiaethau  Rhufeinig,  fel  y  buaswn  yn  ewyllysgar  yn  cynnorthwyo, 
pe  gallaswn,  i  ladd  pwy  bynag  a  feiddiasai  wrthod  yr  ufudd-dod  lleiaf  i'r 
Pab.  Yr  oeddwn  yn  Saul,  fel  y  mae  llawer  eto."  Daeth  Tetzel  mewn 
rhwysg  mawr  i  Wittenberg.  Dywedid  wrtho  fod  mynach  Augùstin- 
aidd  wedi  trin  ei  lythyrau  gyda  dirmyg.  Wrth  hyny  ystormiai  yntau 
yn  arswydus  oJr  pulpud,  gan  ddirmygu  a  melldithio ;  ac  i  beri  mwy  o 
ddychryn,  mynodd  gynneu  tân  amryw  weithiau  yn  y  farchnadfa,  gan 
ddyweyd  ei  fod  wedi  cael  gorchymyn  gan  y  Pab  i  losgi  pob  hereticiaid 
a  feiddient  wrthwynebu  ei  sancteiddiaf  faddeuon.  A  dyma  a  achlys- 
urodd  y  Diwygiad.  Er  cymaint  y  gofid  a  deimlasai  Luther  at  y  dryg- 
ioni  a  welsai  yn  ffynu  dan  gysgod  y  Babaeth,  nid  oedd  dim  wedi  ei 
dueddu  i  daflu  ymaith  yr  iau  a  chodi  yn  erbyn  yr  awdurdod  a  ys- 
tyriai  yn  oruchaf,  nes  y  gwelodd  y  perygl  ofnadwy  yr  oedd  eneidiau  ei 
gydwladwyr  ynddo,  a  hyny  drwy  awdurdodiad  arbenig  y  Pab  ei 
hunan.  Ond  bellach,  dan  lawn  ymdeimlad  o  bwysigrwydd  yr  am- 
gylchiadau,  teimla  fod  yn  rhaid  iddo  ufuddhâu  i  Dduw  yn  f wy  nag  i 
ddynion.    Esgyna  i  bulpud  yn  Wifctenbeíg,  ac  yn  dirion,  fel  y  dywed  ef 


862.  LUTHiEft. 

ei  liun,  ond  yn  sicr  yn  ddifrif ol  a  grymus,  pregetha  yn  erbyn  y  maddeuon, 
Gwrandewid  arao  gyda  dirfawr  syndod.  Aigraffwyd  y  bregeth^  *> 
effeithiai  yn  ddwya  ar  bawb  a'i  darlîenai  Yr  oedd  gẃyl  yr  Holl  Saint, 
Hydref  31,  1517,  yn  ymyL  Y  diwrnod  o  flaen  yr  ẃyl,  cerdda  Luther 
yn  hyf  at  yr  eglwys,  lle  yr  oedd  tyrfa  goelgrefyddol  o  bererinion  yn 
ymgynnull,  a  gesyd  i  fyny  ar  y  drws  naw  deg.  a  phump  o  osodiadau 
(thesee))  yn  erbyn  athrawiaeth  maddeuon.  Ni  wyddai  un-gwr  am  ei 
f wriad.  Dywed  mewn  math  o  ragymadrodd  ei  fod  wedi  eu  hysgrifenu 
gyda'r  dymuniad  i  osod  y  gwirionedd  mewn  llawn  oleu  dydd,  a'i  fod  yn 
barod  drannoeth  i'w  hamddiffyn  yn  y  brifysgol  yn  erbyn  pwy  bynag  a 
ddelai.  Amddiffynai  y  gosodiadau  ŷr  athrawiaeth  Gristionogol  o 
berthynas  i  edifeirwch  a  maddeuant,  gan  gondemnio  yn  ddifloesgni  holl 
gyf undrefn  yr  mẁdg*  nces.  Darllenid  h wy,  f el  y  gallesid  dysgwyl,  gyda'r 
syndod  mwyaf ;  taenid  yr  hanes  yn  eu  cylch  i  bob  cyfeiriad ;  ac  yn 
f uan  iawn  dyna  oedd  yn  tynu  sylw  ^c  yn  Uyncu  meddylfryd  pawb.  Yr 
oeddynt  yn  gryfion  yn  meiddgarwch  eu  hymosodiad  ar  beth  ag  yr  oedd 
awdurdod  uchaf  yr  amseroedd  hyny  yn  nerth  iddo ;  yr  oeddynt  yn 
gryfion  yn  y  ffydd  oedd  yn  cynnal  ei  ysbryd  ef  ac  yn  ei  alluogi  i  wneyd 
y  fath  ymosodiad  digyffelyb ;  ac  yn  enwedig  yr  oeddynt  yn  gryfion  yn 
nerth  y  gwirionedd  mawr  o  gyfiawnhâd  pechadur  trwy  ffydd  yn  Nghnst 
yn  unig,  yr  hwn  a  orweddai  wrth  wraidd  y  cyf an.  Dy wedai  ef e  ei  hun, 
mewn  adeg  ddiweddarach,  ei  f od  wrth  gyhoeddi  athrawiaeth  cyfiawnhâd 
trwy  ffydd,  wedi  gosod  y  fwyall  ar  wreiddyn  y  pren.  "  Ar  athrawiaeth 
yr  ydym  yn  ymosod  yn  y  rhai  sydd  yn  glynu  wrth  y  Babaeth.  Ni  ym- 
osodai  Huss  a  WicMiff  ond  ar  eu  bywydau ;  ond  wrth  ymosod  ar  eu 
hathrawiaeth  yr  ydym  ni  yn  cymeryd  yr  ŵydd  gerfydd  ei  gwddi  Di- 
byna  pobpeth  ar  y  Gair,  yr  hwn  y  mae  y  Pab  wedi  ei  ddwyn  oddi- 
arnom  a'i  ŵyrdroi.  Gorchfygais  i  y  Pab,  am  fod  fy  athrawiaeth  i  o 
Dduw,  a'r  eiddo  yntau  o  ddiafol." 

Ni  ymddangosodd  neb  drannoeth  i  wrthwynebu  y  gosodiadau.  A 
phrín  yr  oedd  twrw  y  morthwyl  oedd  yn  eu  hoelio  wedi  dystewi  na 
chyf ododd  trwy  Germany  oll  ddyrnod  ag  oedd  yn  bygwtìi  bywyd  Rhuf* 
aán.  Ymdaenai  y  gosodiadau  gyda  chyflymdra  mellten.  Cyn  pen  mis 
yr  oeddynt  yn  Ehufain.  "Mewn  pythefnos,"  meddai  Myconius,  "yr 
oeddynt  ymhob  parth  o  Germany,  mewn  pedair  wythnos  yr  oeddynt 
wedi  myned  bron  trwy  yr  oll  o  Grêd,  fel  pe  buasai  yr  angelion  eu  hun- 
ain  yn  negeswyr  iddynt,  ac  wedi  eu  gosod  o  flaen  Uygaid  pawb.  Ni 
all  neb  gredu  y  twrw  a  barent."  uYr  oedd  pawb,"  meddai  Luther, 
u  yn  cwyno  am  y  maddeuon ;  a  chan  fod  yr  holl  esgohion  a'r  doetoriaid 
yn  ddystaw,  a  neb  yn  foddlawn  i  roi  cloch  i'r  gaẃ;  fe  ddaeth  Luther 
druan  yn  ddoctor  enwog,  oblegid  (fel  y  dywedent)  ddyfod  un  o'r  diwedd 
a  fentrodd  ei  wneyd.  Ónd  nid  oeddwn  i  yn  hoffî  y  gogoniant  hwn,  ac 
yr  oedd  y  dôn  ymron  yn  rhy  uchel  i  fy  llais."  Dywedai  Erasmu^  gŵr 
y  gellid  yn  hawdd  gredu  ei  eiriau,  ac  un  oedd  yn  un  o  brif  gydymgeis 
wyr  y  Diwygiwr,  wrth  y  Duc  George  o  Saxony:  uPan  ymosododd 
Luther  ar  y  chwedl  hon  yr  oedd  yr  holl  fyd  yn  dadgan  ei  gymeradwy- 
aeth,  ac  yr  oedd  cydsyniad  cyffredinol."  A  thrachefn  dywedai  wrth 
Cardinal  Campeggio :  u  Yr  wyf  yn>sylwi  mai  po  fwyaf  duwioldeb  efeng» 
ylaidd  dynion,  a  pho  buraf  eu  moesau,  lleiaf  y  maent  yn  gwithwynebu 
Luther.     Canmolii  ei  fywyd  hyd  yn  nod  gan  y  rhai  na  allent  oddef  ei 


LUTHEB.  868 

ffydd.  Yr  oedd  y  byd  wedi  blino  ar  athrawiaeth  oedd  mor  lawn  o 
chwedlau  plentynaidd  ac  ordeiniadau  dynol,  ac  yn  sychedu  am  y  dwfr 
byw,  pur,  cuddiedig,  sydd  yn  tarddu  o  wythienau  yr  efengylwyr  a'r 
apostolion.  Yr  oedd  athrylith  Luther  yn  gyfaddas  i  gyflawni  y  pethau 
hyn,  a  chymerai  ei  zel  yn  naturíol  dân  wrth  anturiaeth  mor  ogon- 
eddus." 

Ymhen  enyd  anturíodd  Tetzel  ei  hun  i'r  maes,  ond  er  mor  fawríon  ei 
honiadau,  yr  oedd  y  rhyfel  wedi  ei  chario  i  faes  rhy  ddyrchafedig  iddo 
ef  allu  gwneyd  ond  ychydig  yn  erbyn  gwrthwynebydd  o'r  fath  allu  a 
mawredd.  Ebai  Luther  yn  ei  atebiad,  mewn  cyfeiriad  at  yr  enwau 
drwg  gan  Tetzel,  ac  mewn  iaith  oedd  yn  fwy  nodweddiadol  o'i  amser- 
oedd  nag  o'r  dyddiau  hyn :  "  Pan  gly waf  yr  enllibiau  hyn,  yr  wyf  yn 
ffansio  mai  asyn  sydd  yn  bref  u  arnaf.  Mae  yn  dda  iawn  genyf  am  danynt, 
a  byddai  yn  ddrwg  genyf  pe  byddai  i'r  fath  bobl  fy  ngalw  yn  Gristion 
da."  O'r  diwedd,  wedi  hir  ymdrech  i  barotoi,  trefnwyd  cael  dadl  gan 
Tetzel  yn  Frankfort.  Parotoisai  yntau  osodiadau,  ac  anturiasai  roddi 
yn  un  o  honynt  "  fod  pwy  bynag  a  ddy wedo  nad  y w  yr  enaid  yn  dianc 
o'r  purdan  mor  fuan  ag  y  mae  yr  arian  yn  tincian  yn  y  gist  yn  cyfeil- 
iorni."  Yr  oedd  ganddo  dri  chant  o  fynachod  wedi  eu  dwyn  ynghydi 
y  rhai  a  wrandawent  gydag  edmygedd  arno ;  ond  nid  oedd  neb  o  dduw- 
inyddion  y  brifysgol  a  anturiai  ei  wrthwynebu,  rhag  eu  hystyried  yn 
cefnogi  heresi.  Ond  ymysg  yr  efrydwyr  oedd  yn  bresennol  yr  oedd 
gwr  ieuanc  ugain  oed  o'r  enw  Knipstrow,  yr  hwn  oedd  wedi  darllen 
gosodiadau  Luther  a'u  caeì  yn  unol  â'r  Ysgry  thyr :  yn  ddigllawn  wrth 
weled  y  gwirionedd  yn  cael  ei  sathru,  gwrthwynebodd  ef  Tetzel  yn 
hyf,  ac  yntau,  heb  gyfrif  ar  gael  ei  wrthwynebu,  a  daflwyd  i  ddyrys- 
wch,  ac  a  orfu  adael  ei  le  i  Wimpina ;  ond  yr  oedd  hwnw  drachef n  yn 
cael  ei  wasgu  mor  galed  fel  y  gorfu  i'r  llywydd,  er  gochel  gwaradwydd, 
gyhoeddi  fod  y  cyfarfod  ar  ben.  Er  mwyn  amddiffyn  ei  faddeuon  yr 
oedd  Tetzel  yn  y  gosodiadau  hyn  wedi  dyfod  â'r  Pab  i'r  ddadl,  fel  yr 
oedd  ffordd  Luther  yn  rhydd  bellach  i  gario  y  rhyfel  ymlaen,  nid  yn 
erbyn  Tetzel  a'r  maddeuon,  ond  yn  erbyn  Ehufain  ei  hun.  Yn  1518 
yr  oedd  cynnulliad  cyffredinol  o'r  Augustiniaid  i  gymeryd  lle  yn  Heidel- 
berg.  Aeth  Luther  yno,  a  pharotoisai  bethau  tebyg  i'r  theses,  a  alwai 
paradoxeSi  i  fod  yn  seiliau  trafodaeth  ar  y  cwestiynau  mawrion.  Yr 
oedd  pump  o  ddoctoríaid  mewn  duwinyddiaeth  yn  ymosod  arnynt  fel 
cyfeiliornadau,  ond  mewn  dull  parchus  a  difrifol.  Dangosai  Luther,  ar 
ei  du  yntau,  "  hynawsedd  neillduol  yn  ei  atebion,  amynedd  digyffelyb 
mewn  gwrando  eu  gwrthddadleuon,  a  holl  gyflymdra  St.  Paul  mewn  dad- 
rys  yr  anhawsderau  a  osodid  o'i  flaen."  Yr  oedd  ei  atebion  yn  fyrion, 
ond  yn  Uawn  o  Air  Duw,  ac  yn  ennyn  edmygedd  ei  wrandäwyr.  Cyn- 
nyrchodd  y  drafodaeth  yr  effeithiau  mwyaf  dymunol,  yn  enwedig  ar  y 
bobi  ieuainc  oedd  yn  bresennol,  amryw  o  ba  rai  a  ddaethant  yn  llafur- 
wyr  blaenllaw  gyda  y  Diwygiad.  A  gwnaeth  les  iddo  yntau  hefyd. 
"  Yr  wyf  fi  yn  perthyn  i'r  rhai  hyny,"  meddai,  "  sydd  yn  gwella  wrth 
ysgrifenu  a  dysgu  eraill,  ac  nid  i'r  rhai  sydd  o  ddim  yn  dyfod  ar 
uriwaith  yn  ddoctoriaid  mawrion  a  dysgedig." 

Rhaid  i  ni  aros  ar  hyn  yn  awr:  gobeithiwn  ddychwelyd  at  ein 
chwedl  yn  y  rhif yn  nesaf . 

Daniel  Rowlands. 


Y    DlWEDDAli    BABCH.    HUGH    JONES,    D.D., 
LLàNGOLLEN. 

Tx  jstod  yr  ugain  mlynedd  diweddaf,  ac  yn  enwedig  y  deg  olaf  o 
honynt,  nid  oedd  enw  yn  Nghymru  yn  meddu  mwy  o  bwysau  a  dy- 
lanwad  yn  ei  enwad  na'r  nn  sydd  nwch  ben  yr  ysgríf  hon.  Yn  ddi- 
weddarach  fyth  yr  oedd  wedi  dechreu  dyíod  yn  ddyn  o  ddylanwad 
cenedlaethoL  Yroedd  ei  wylder  naturiol  yn  ei  gadw  yn  ol  ymhob 
cylch  hyd  nes  y  gwelid  ei  ragpriaethau  gan  eraül,  ac  y  gwthid  ef 
ymlaen  i'r  safle  a  deüyngaL 

Ganwyd  Dr.  Jones  yn  mhentref  Bodedeyrn,  Môn,  Gorphenaf  lOfed, 
1831.  Hugh  Jones  oedd  enw  ei  dad  a'i  daid;  yr  oedd  ei  daid  yn 
ddiacon  ilafnrus  gyda  y  Methodistîaid  Galfinaidd,  ac  yn  byw  yn 
Eingion  Chwith,  ffermdy  o  fewn  tna  chwarter  milldir  i  bentref  Bod- 
edeyrn.  Tad  Hngh  Jones,  Eingion  Chwith,  oedd  Edward  Jones, 
Maeneryr,  Uanddyfnan,  Môn,  yr  hwn  oedd  un  o  bregethwyr  boreuaf 
y  Methodistiaid  yn  yr  ynys,  a  dywedir  ei  fod  yn  neillduol  am  ei  ddifrif- 
oldeb  crefyddoL  Yr  oedd  nain  Dr.  Jones,  gwraig  Hugh  Jones,  Eingion 
Chwith,  yn  wyres  i  beriglor  Llacrhyddiad.  Enw  morwynol  ei  fam 
oedd  Jane  Jones,  merch  Ty'n  Uidiart,  tyddyn  heb  fod  ymhell  o  Lan- 
fechell,  Môn.  Wedi  i'w  dad  a'i  fam  briodi  aethant  i  fyw  i  Fodedeyrn, 
ac  yno  y  bnont  nes  oedd  eu  mab  Hugh  yn  rhyw  ddwy  ar  bymtheg 
mlwrdd  oed.  Yr  adeg  hono  cytunodd  ei  dad  i  fyned  yn  arddwr  at 
foneddwr  oedd  yn  byw  yn  Plas  Llanfugail,  tua  miUdir  a  hanner  o  ben- 
tref  adnabyddus  Llanfachraeth,  a  symudasant  i  fyw  i  dŷ  ar  dir  y  Plas, 
yn  agos  i  gapel  Ty'nymaen,  addoldy  y  Methodistiaid.  Yr  oedd  ei 
fam  yn  aelod  gyda'r  Annibynwyr  er  cyn  iddi  briodi,  a  chyda  yr  enwad 
parchus  hwnw  y  bu  yn  aelod  tra  y  buont  yn  byw  yn  Bodedeyrn  ;  nid 
oedd  ei  dad  yn  aelod  gyda'r  un  enwad,  eithr  byddai  yn  gwrandaw 
gyda'r  MethodistáaicL 

Daeth  Hugh  Jones  yn  wrthddrych  argraffiadau  crefyddol  yn  dra 
ieuanc;  ac  ar  ei  gais  ei  hun,  yr  hwn  a  roddwyd  trwy  ei  fam,  pan 
rhwng  saith  ac  wyth  mlwydd  oed,  cyÜwynwyd  ef  i  sylw  eglwys  y 
Methodistiaid  yn  Modedeyrn  gan  un  John  Lloyd.  Yn  fuan  wedi  i'w 
rieni  symud  o  Fodedeyrn  i  fyw,  daeth  yntau  i  weithio  gwaith  crydd  i 
Lanfachraeth  at  un  John  Koberts,  a  symudodd  ei  aelodaeth  o  Fod- 
edeyrn  i  Ty'nymaen.  Yn  fuan  ar  ol  hyn  cymerodd  amgylchiad  le,  yr 
hwn  a  garìodd  ddylanwad  mawr  ar  fywyd  dilynol  Hugh  Jones.  Ỳr 
oedd  ei  feistr  newydd,  John  Roberts,  yn  Fedyddiwr  o  ran  barn,  a'i 
wraig  yn  aelod  gyda'r  Bedyddwyr,  yn  nghapel  Pont  yr  Arw,  Llanfach- 
raeth,  Üe  yr  oedd  y  Parch.  R  D.  Roberts,  yn  awr  o  Lwynhendy,  yn 
weinidog.  Ar  ymweliadau  Mr.  Roberts  â'r  teulu,  byddai  John  Roberts 
yn  ymhyfrydu  mewn  cael  dadl  ar  fedydd  rhyngddo  ef  a  Hugh  Jonea. 


t  DIWEDDAR   BABOH.    HÜOH  JONE8,   D.D.  865 

Ar  un  o'r  amgylchiadau  hyny  annogodd  Mr.  Boberts  ef  i  chwilio  y 
Testament  Newydd  drosto  ei  hun  ar  y  pwnc.  Gosodwyd  y  cynghor 
mewn  gweithrediad,  a'r  canlyniad  íu  iddo  gael  ei  fedyddio  yn  afon 
Alaw,  ac  ymuno  â'r  eglwys  yn  Mhont  yr  Arw.  Yr  oedd  hyn  pan 
ydoedd  rhwng  17  a  18  mlwydd  oed. 

Nid  yw  yn  ymddangos  ei  fod  wedi  gwneyd  fawr  yn  gyhoeddus  gyda'r 
Methodistiaid,  oblegid  yn  lled  wylaidd  ac  annyben  yr  oedd  yn  cymeryd 
rhan  yn  y  cyf arf odydd  ar  ol  dyf od  yn  Fedyddiwr ;  ond  wrth  ymarf er, 
yn  fwyaf  neillduol  yn  nghyfarfodydd  gweddio  y  bobl  ieuainc,  daeth  yn 
fwy  eofn  a  chartrefoL  Ymhen  cryn  amser  dechreuwyd  meddwl  fod 
defnydd  pregethwr  ynddo,  ac  wedi  tipyn  o  gymhell,  traddododd  ei 
bregeth  gyntaf  yn  addoldy  Pont  yr  Arw,  pan  yn  agos  cyrhaedd  ei 
ugain  mlwydd  oed.  Y  testun  oedd,  "  Y  mae  gan  hyny  orphwysfa  eto 
yn  ol  i  bobl  Dduw."  Clywsom  fod  y  bregeth  ar  gael,  ac  y  bydd  yn  y 
Cofiant  sydd  yn  cael  ei  barotoi  gan  y  Parch.  H.  C.  Williams,  Corwen. 
Ymddengys  iddo  draddodi  yr  un  bregeth  drachefn  yn  nhŷ  ei  nain  yn 
Eingion  Chwith.  Dy wedir  mai  yn  y  tŷ  hwnw  y  pregethodd  y  Parch. 
W.  Lloyd,  Caernarfon,  y  bregeth  gyntaf  a  draddododd  ar  ol  ymuno  â'r 
Methodistiaid  wedi  gadael  yr  Eglwys  Wladol.  Yr  oedd  ei  nain,  Margaret 
Jones,  yn  wael  ar  y  pryd,  a  daeth  bagad  o  bobl  y  pentref  a'r  cylchoedd 
i'r  oedfa,  a  dywedir  nad  anghofiodd  rhai  mo'r  dylanwad  dymunol  oedd 
yno  tra  y  buont  byw.  Ar  yr  un  pryd,  nid  yw  yn  ymddangos  fod 
"dawn  dyweyd"  y  pregethwr  ieuanc  yn  rhyw  addawol  iawn  ar  y 
dechreu.  Yr  oedd  yn  Llanfachraeth  frawd  ieuanc  arall  yn  dechreu 
pregethu  tua  yr  un  adeg,  yr  hwn  ar  ol  hyny  a  adwaenid  fel  y  Parch. 
Moses  Roberts,  Felin  Foel ;  yr  oedd  ef  yn  f wy  parablus  na  Hugh  Jones. 
Wedi  Fr  olaf  bregethu  yn  Mhont  yr  Arw,  dywedai  un  hen  frawd  wrth 
y  Uall,  "Yr  oedd  hona  yn  bregeth  go  dda,  pe  buasai  Moses  yn  ei 
dyweyd." 

Ymhen  enyd  daeth  Hugh  Jones  i  f eddwl  am  athrofa.  Yr  holl  addysg 
oedd  wedi  gael  oedd  ychydig  yn  yr  ysgol  Genedlaethol  yn  ardal 
Bodedeyrn.  Rhoddasid  ef  i  ddysgu  gwaith  crydd  gydag  un  William 
Hughes  yn  Bodedeyrn  pan  oedd  yn  14  mlwydd  oed,  ac  nid  oedd  fawr 
o  obaith  myned  trwy  yr  arholiad  rhagbarotoawl  i  fyned  i'r  Athrofa  heb 
ryw  fanteision  ychwanegol.  Yn  ffòdus  iawn  agorodd  y  drws  iddo  i 
fyned  i  Ysgol  Frytanaidd  Llanrhyddlad,  lle  yr  oedd  Mr.  Lewis  yn 
ysgolfeistr.  Yr  oedd  yr  ysgolfeistr  ac  yntau  o  hyny  allan  yn  aelodau 
yn  yr  un  eglwys,  sef  Rbydwyn,  Llanrhyddlad.  Cafodd  Mr.  Lewis  yn 
athraw  gwych,  ac  yn  gyfarwyddwr  o  werth  mawr.  Yr  oedd  yn  Uetŷa 
gyda  Mr.  a  Mrs.  Jones,  Caedowtai.  Nid  oedd  yn  talu  ond  ychydig  am 
ei  lettŷ,  ond  talodd  yr  hyn  oedd  ganddo  ymhell  cyn  bod  yn  barod  i 
adael  yr  ysgol.  Erbyn  hyn  yr  oedd  yn  dywyll  iawn  arno,  ond  fel  gyda 
llawer  o  ddynion  gonest  ac  ymroddgar  o'i  flaen,  gofalodd  Rhagluniaeth 
am  dano.  Dywedodd  Mrs.  Jones,  ei  letŷwraig  garedig,  y  gallasai  aros 
yno  a  chroesaw,  talu  neu  beidio,  tra  buasai  yr  ysgol  yn  angenrheidiol 
arno ;  ac  felly  y  bu ;  arosodd  yno  o  gwbl  am  bymtheg  mis,  ac  erbyn 
hyny  yr  oedd  yn  alluog  i  sefyll  arholiad  yr  Athrofa.  Teimlai  Dr. 
Jones  yn  gynhes  iawn  at  y  teulu  caredig  hwn  tra  y  bu  by  w.  Byddai 
yn  arfer  dyweyd  un  adeg  fod  ganddo  dair  mam  yn  Môn,  ei  fam  ei  hun, 
Mrs.  Rowlands,  y  Green,  a  Mrs.   Joncs,   Caedowtaû     Y  fath  gym- 


SM  T  mWBOD&ft   BAHCH.    HÜO«  JOtffiS,   Äfl>.« 

helliad  sjrdd  yrmv  dros  fod  yn  garedig  i  ddynion  ieuaino  o  gymeriad, 
yinroddíad,  a  thalent 

Derbyniwyd  ef  i  Aihrofa  Hwlffordd  yn  1853;  bu  yno  am  bedair 
blyaedd,  ac  ni  threuliodd  myfyriwr  erìoeoV  ei  amser  yn  fwy  diwyd  a 
chydwybodol.  Y  Llywydd  a'r  Athraw  Düwinyddol  am  y  rhan  fwyaf 
o'i  amser  ef  oedd  yr  Hybarch  David  Dayies.  Ymddengys  mai  hen 
gymeriad  ardderchog  oedd  y  gŵr  hwnw;  efé  oedd  Llywydd  cyntaf 
Coleg  Hwlftbrdd;  llanwodd  y  swydd  am  ddwy  flynedd  ar  bymtheg, 
sef  hyd  ei  farwolaeth  yn  1856.  Dywed  Rufus  yn  Hanes  yr  Athrofeydd, 
ei  fod  wedi  darllen  yr  holl  f  ynegiadau  am  y  blynyddoedd  hyny,  ac  na 
ddarllenodd  erioed  rai  "  i'w  cymharu  â  hwynt  am  foment."  Cafodd  Dr. 
Jones  y  fantais  o  orphen  ei  amser  yn  nhymmor  Llywydd  presennol  y 
Coleg,  y  Parch.  T.  Davies,  D.D.  Cafodd  felly  gyfleusdrà  i  ddyfod  i 
gyffyrddiad  â  dau  o  ddynion  ardderchog,  a  diau  iddo  dderbyn  argraff- 
iadau  oddiwrthynt  a  wnaethant  les  iddo  am  ei  oes.  Yr  Athraw 
Clasurol  yn  ei  amser  ef  oedd  y  Parch.  Thomas  Burditt,  M.  A  Yr  oedd 
Mr.  Burditt  yn  dechreu  ar  ei  waith  yn  Hwlffordd  bron  yr  un  adeg  ag 
yr  oedd  yntau  yn  myned  i  mewn,  ac  ymddengys  fod  y  naill  wedi  cym- 
eryd  at  y  llall  mewn  modd  pur  neillduoL  Diau  mai  yn  meusydd  yr 
Athraw  Clasurol  y  bu  ei  brif  efrydiau  tra  yn  yr  Athrofa,  ac  yr  oedd  ei 
gynnydd  arbenig  ynddynt  yn  gwneyd  yr  athraw  a'r  dysgybl  yn  gryn 
lawér  i'w  gilydd.  Cyflwynodd  Mr.  Jones  yr  argraffiad  cyntaf  o'r 
Weühred  o  Fedyddio  i  Mr.  Burditt,  ac  mae  y  geiriau  a  ddefnyddia 
yno  yn  dangos  y  rhwymau  yr  ystyriai  ei  hun  danynt  i'w  hen 
athraw. 

Ar  ddiwedd  ei  dymmor  athrofaol  cafodd  wahoddiad  i  ddyfod  yn 
fugail  ar  yr  eglwys  yn  Llandudno.  Yr  oedd  eglwys  Llandudno  wedi 
tyfu  i  ganlyn  y  Ue.  Yr  oedd  wedi  bod  yn  ffodus  yn  moreru  ei  hoes  i 
feddu  ymhlith  ei  haelodau  ddynion  o  synwyr  da,  ffydd  gref,  a  duwiol- 
deb  uchel.  Ei  phlant  hi  oedd  John  Pritchard,  Llangollen,  a  Hugh 
Jones,  Rhuthyn  ;  yr  oedd  delw  y  fam  ar  y  plant,  ac  yr  oedd  y  plant, 
jrn  eu  tro,  wedi  dyiod  yn  elfen  o  sadrwydd  a  nerth  yn  nghymerìad  y 
fam.  Un  o'i  phlant  ei  hun,  y  Parch.  John  Griffith,  oedd  wedi  bod  yn 
fugail  ar  yreglwys  er  ys  deng  mlynedd  ar  hugain.  0  herwydd  aml- 
der  dyddiau,  yr  oedd  yn  awr  yn  dewis  rhoddi  y  gofal  bugeiliol  i  fyny; 
ond  yr  oedd  eto  yno,  a  diau  ei  fod  yn  gymhorth  mawr  i'r  eglwys  i 
chwilio  am  olynydd  iddo. 

Ordeiniwyd  Hugh  Jones  ar  ddydd  yr  Arglwydd,  Awst  23,  1857.  Y 
gweinidogion  a  gymerasant  ran  yn  y  cyfarfod  oeddynt  Ellis  Evans, 
Cefn  Mawr;  John  Pritchard,  Llangollen;  Hugh  Williams,  Amlwch; 
T.  Rhys  Davies,  Glanwydden  ;  a  John  Griffiths,  Llandudno.  Yr  oedd 
cyfarfyddiad  y  dynion  hynod  hyn  ar  yr  achlysur  yn  hynod  naturìol  ac 
addawol,  a  dywedir  fod  dylanwad  neillduol  yn  y  cyfarfod.  Y  mae  yn 
arferiad  ymhlith  y  Bedyddwyr  i7r  gweinidog  ieuanc  ar  ei  ordeiniad  i 
roddi  crynodeb  byr  o'i  olygiadau  ar  athrawiaethau  crefydd.  Yn  ffodus 
iawn  dygwydda  fod  y  "gyffes"  a  roddodd  Dr.  Jones,  ar  ei  ordeiniad  yn 
Llandudno,  yn  meddiant  yr  ysgrifenydd,  ahyny  yn  llawysgrif  yr  awdw  r 
ei  hun ;  diau  y  bydd  yn  dda  gan  y  darllenydd  ei  chael  yn  argraffedig 
Y  mae  f  öl  y  canlyn : — 


Y  9IWE3>D*B   BAROH.    HÜGB  JONES,   D.D.  867 

T  Bôd  o  Dduw  ydyw  sylfaen  crefydd.  Badolaeth  Duw  ydyw  yrhyu  syddtyn 
gosod  pwys  ar  fodolaeth  dyn.  Yr  wyf  yn  creda  yn  y  Bôd  o  Dduw,  ac  yn  ei  ber- 
flfeithderau  gogoneddus,  yn  ol  fel  y  gosodir  hwy  afìan  yn  yr  Ysgrythytau  ;  sef  ei  fod 
EF  yn  Hollalîuog,  Hollwybodol,  Hollbresennol,  ac  Ànnibynol ;  yr  Hwn  sydd  yn 
gyfiawn,  sanctaidd,  daionus,  trugarog,  a  ffyddlawn ;  yn  Dduw  y  cariad ;  yr  Hwn- 
sjydd  yn  gweithredn  pob  peth  yn  ol  cynghor  ei  ewyllys  ei  hun,  mewn  natur  a  gras, 
ac  nad  oes  gymaint  a  blewyn  o  n  gwallt  yn  syrtbio  i'r  llawr  heb  ei  sylw  a'i  ganiatâd 
Ef.  Vr  wyf  yn  credu  i  ddyn  gael  ei  greu  gan  Dduw  ar  ei  ddelw  ei  hun,  yn  lan  oddi- 
wrth  ddrwg,  ac  yn  ddedwydd  o  ran  ei  gyflwr  ;  a'i  fod  ef  trwy  dwyll  a  themtasiwn  y 
diafol  wedi  syrthio  o'i  sefyllfa  nrddasol,  ac  wedi  tynu  gwg  Duw  arno.  Yr  wyf  yn 
credn  yn  Uygredd  y  natnr  ddynol,  sef  fod  dyn  wrth  natnr  yn  dueddol  i  bechu,  a  bod 
holl  feddylfryd  calon  dyn  yn  ddrygionns  bob  aroser.  Yr  wyf  yn  credu  fod  dyn  wedi 
myned  i'r  fath  drueni,  fel  nad  all  achub  ei  hun,  ond  fod  yn  rhaid  cael  llaw  Duw  at 
hyny. 

Yr  wyf  yn  credu  fod  Duw  wedi  bwriadn  achnb  y  byd,  a'i  waredn  o'i  drneni  trwy 
Iesu  Grist,  yr  hwn  yw  yr  Iawn  dros  ein  pechodau  ni,  ac  unig  sylfaen  cymeradwyaeth 
pechadnr  ger  bron  Duw. 

Yr  wyf  yn  eredu  fod  Duw  yn  defnyddio  gweinidogaeth  moddion,  sef  yr  efengyl,  i 
adfern  dynion  ato  Ef  ei  hnn  ;  ac  i'r  dyben  i  wneyd  y  weimdogaeth  yma  yn  efleitfeiol 
yr  wyf  yn  credn  fod  Duw  o'i  ras  yn  anfon  ei  Ysbryd,  yr  hwn  sydd  yn  cymhwyso  y 
weinidogaeth  at  y  galon,  nen  barotoi  y  galon  i  ddetbyn  y  gair. 

Yr  wyf  yn  credu  mai  gwaith  Ybbryd  Duw  ydy  w  aileni  dynion  trwy  yr  efengyl,  ac 
mai  Efe  yw  yr  hwn  sydd  yn  arwain  pobl  Dduwa'u  perffeithio,  gan  eu  gwneyd  yn 
gymhwys  i  gael  rhan  o  etifeddiaeth  y  saint  yn  y  goleuni. 

Yr  wyf  yn  credu  y  bydd  y  rhai  a  ailenir  gan  Ysbryd  Duw,  yn  y  diwedd  ar  gael; 
nad  ydynt  yn  cael  en  gadael  i  farw  yn  en  gwrthgiliadau,  ond  y  byddant  yn  cael  eu 
derbyn  i'r  bywyd  yn  y  diwedd. 

Yr  wyf  yn  credu  yn  swyddi  cyfryngol  Iesn  Grist,— ei  fod  Ef  yn  Frenin,  Prophwyd, 
ac  Offeiriad.  Yr  wyf  yn  argyboeddedig  o  ysbrydoltwydd  ei  deyrnas,  ac  mai  y  rhai' 
sydd  o'r  gwirionedd  ydyw  ei  deiliaid— y  rhai  sydd  wedi  en  geni  o  Ddnw.  Credwyf 
mai  y  ffordd  i  deyrnas  weledig  Iesu  Grist  ydyw  trwy  fedydd— trwy  ymcstwng  yn« 
bersonol  i'r  bedydd  Cristionogol,  yn  ol  y  oynllnn  apostolaidd  o  fedyddio,  fel  ag  y 
dywed  Panl  am  "Oladdu  trwyfedydd" 

Yr  wyf  yn  credu  mai  Gair  Duw  ydyw  unig  reol  crefydd,  ac  yr  wyf  yn  credu  yn  ei 
ddigcmolrwydd.  Nid  wyf  yn  credu  fod  traddodiad  o  nn  pwys  mewn  materion  cref- 
yddol ;  nid  wyf  yn  credu  fod  gan  neb  dyniun  nn  oy^god  o  hawl  i  osod  defodau  cref- 
yddol  i  neb ;  ond  yr  wyf  yn  credu  mai  dyledswydd  pawb,  mewn  cysylltíad  â  phethau 
crefyddol,  yw  ymofyn,  '*  Pa  beth  a  ddywed  yr  Ysgrythyrl"  a  gweithredu  yn  ol  Gair 
Duw,  pe  byddai  holl  ddysgawdwyr  y  byd  yn  dyweyd  fel  arall. 

Yr  wyf  yn  credu  y  bydd  Iesu  ar  fyrder  yn  cael  ei  addoli  ymhlith  holl  blant  dyn- 
ion  yn  gyflredinol,  ac  y  darostyngir  pob  peth  gwrthwynebol  iddo,  ac  yr  ymddengya 
yn  y  diwedd  i  fart»u  y  byd  mewn  cyfiawnder.  Yr  wyf  yn  credu  fod  yr  holl  Fibl  yn 
Air  Dnw,  ac  yr  wyf  yn  credu  pob  peth  a  ddysga  y  Bibl,  mor  bell  ag  y  deallwyf  ef. 
Y  mae  sefylltäoedd  tragywyddol  dynion  yn  cael  crediniaeth  ddiysgog  genyf ;  yr 
ydwyf  yn  credu  mai  diddiwedd  fydd  poenau  yr  annuwiol,  ac  mai  tragywyddol  fydd 
dedwyddwch  y  cyfiawn. 

Dyna  grynodeb  byr  o'r  pethan  ag  yr  ydwyf,  os  caf  fyw,  yn  bwriadu  ymhelaethu 
arnynt ;  a'r  Arglwydd  a  roddo  i  mi  ddeall  da  ymhob  peth. 

Fe  welir  fod  y  gweinidog  ieuanc  yn  Ued  ochelgar  gyda  rhai  o  ddyrys- 
bynciau  duwinyddiaeth ;  gwyddai  yn  dda  mai  nid  yn  ei  oedran  a'i  brof- 
iad  ef  yr  oedd  traethu  barn  gyflawn  ar  holl  wirioneddau  y  Dadguddiad 
Dwyfol.  Yr  oedd  yr  egwyddor  fawr  a  f u  yn  arweinydd  ffyddlawn  iddo 
trwy  ei  holl  fy wyd  yn  hynod  glir  iddo  y  pryd  hwnw,  —  f od  yr  Ys- 
grythyrau  yn  Air  Duw,  a'u  bod  yn  unig  a  digonol  reol  crefydd. 
Ychydig  gyda  dwy  flynedd  a  barhaodd  gweinidogaeth  Mr.  Jonee  yn 
Llandudno.  Yn  ystod  yr  amser  hwn  ymunodd  mewn  glân  briodas  â 
Miss  Hughes,  merch  y  diweddar  J.  Hughes,  Ysw.,  Tẃr,  Llangollen. 
Profodd  yr  undeb  hwn  yn  un  hynod  o  werthfawr,  er  y  bu  eu  gyrfa 


868  T  DIWBDDAR  BARCH.  htjgh  jones,  d.d. 

briodasol  yn  llawnach  na  chyffredin  o  afiechyd  a  phryder.  Ganwyd 
iddynt  bedwar  ar  ddeg  o  blant,  y  rhai  ydynt  oll  yn  fyw,  gyda  yr 
eithriad  o  un  a  f u  farw  yn  faban.  Er  fod  iechyd  Mrs.  Jones  yn  aml 
yn  wanllyd,  eto  Uwyddodd,  gyda  ei  gofal  dyfal  a'i  threfn  dda,  i  sicrhâu 
i'w  phriod  ei  feddwl  at  ei  waith,  a'i  amser  yn  ei  fyfyrgell  i  raddau 
anghyffredin  o  gyflawn ;  a  tlieilynga  Mrs.  Jones  lawer  o  barch  a  diolch- 
garwch  y  rhai  sydd  yn  gwerthfawrogi  Uafur  bywyd  ei  diweddar  briod. 
Cafodd  y  tad  hefyd  fyned  i'w  fedd  heb  gael  dim  gofid  oddiwrth  yr  un 
o'i  blant  lliosog ;  ac  er  bod  llawer  o  honynt  heb  eu  magu,  yr  ydym  yn 
dra  hyderus  y  cerddant  oll  yr  un  llwybrau  o  rinwedd  a  chrefydd  ag  y 
mae  y  rhai  hynaf  wedi  eu  cychwyn.  Bu  gweinidogaeth  Mr.  Jones  yn 
hynod  lwyddiannus  yn  Llandudno ;  ychwanegwyd  53  at  yr  eglwys  yn 
ystod  ei  arosiad  yno,  ac  yr  oedd  y  frawdoliaeth  ac  yntau  yn  wirioneddol 
hoff  o'u  gilydd.  Yr  achos  iddo  ymadael  oedd,  nad  oedd  awyr  y  môr 
yn  cytuno  â'i  iechyd.  Bu  am  rai  mispedd  o  dan  of al  y  meddyg,  yr  hwn 
yn  y  diwedd  a'i  cynghorodd  i  symud  i  ry wle  mwy  canoldirol ;  ac  yr 
oedd  y  cynghor  yn  iawn,  oblegid  ni  theimlodd  oddiwrth  yr  afìechyd 
hwnw  ar  ol  gadael  Llandudno.  Bu  gohebiaeth  rhyngddo  a'r  eglwys  yn 
Nhreffynnon  ac  yn  Nghastellnewydd  Emlyn.     Yn  y  cyfamser  daeth 

falwad  o  eglwys  Llangollen  i  fod  yn  gyd-weinidog  â'r  Parch.  John 
'ritchard,  D.D.,  a  hono  a  dderbyniodd. 
Dechreuodd  ar  ei  weinidogaeth  yn  Llangollen  yn  Hydref,  1859.  Ar 
ol  agoriad  yr  addoldj'  yn  Heol  y  Castell,  yn  1861,  yr  oedd  gan  y  ddau 
weinidog  dair  cynnulleidfa  o  dan  eu  gofal, — yr  egíwys  Gymreig  yn  y 
capel  newydd,  yr  eglwys  Seisonig  yn  yr  hen  addoldŷ  yn  Penybryn,  a'r 
gangen-eglwys  yn  Glyndyfrdwy;  pregethent  hefyd  ar  brydnawn  Sab- 
both  mewn  tŷ  annedd  yn  agos  i'r  hen  fynachlog.  Parhaodd  pethau  i 
fyned  ymlaen  yn  gysurus  yn  y  drefn  yna  hyd  fis  Awst,  1862,  pryd  yr 
agorwyd  Athrofa  i'r  Bedyddwyr  yn  y  Gogledd  yn  Llangollen,  gyda  y 
ddau  weinidog  oedd  eisoes  yn  y  lle  yn  athrawon.  Diau  mai  y  ffaith 
eu  bod  hwy  eu  dau  yn  y  fan  a  f u  yr  achlysur  i'r  sefydliad  gael  ei 
gychwyn  yno,  a  hefyd  bod  Llangollen  o  ran  safle,  mewn  llawer  ystyr,  yn 
eithaf  manteisiol.  Aeth  y  ddau  gydlafurwr  ymlaen  yn  dra  dedwydd 
gyda  yr  ychwanegiad  hwn  at  eu  gwaith  hyd  Awst,  1866,  pryd,  o  herwydd 
henaint,  y  rhoddodd  Dr.  Pritchard  ei  le  i  fyny  yn  yr  Athrofa  ac  yn  yr 
eglwysi.  Mewn  canlyniad  i  hyn  rhoddodd  Mr.  Jones  ei  ofal  gweinid- 
ogaethol  i  fyny,  er  mwyn  ymgymeryd  am  dymmor,  ar  gais  y  pwyllgor, 
â  holl  waith  yr  Athrofa.  Llwyddodd  yr  eglwys  Seisonig  i  sicrhâu 
gwasanaeth  Dr.  Pritchard  drachefn,  a  pharhaodd  y  cysylltiad  hyd  ei 
farwolaeth  yn  1875. 

Bu  Mr.  Jones  yn  cyflawni  holl  waith  yr  Athrofa  am  bedair  blynedd. 
Yn  1871  dewiswyd  y  Parch.  Gethin  Davies  yn  athraw  clasurol.  Ys- 
gafnhaodd  hyn  lawer  ar  waith  Dr.  Jones ;  ond  y  mae  lle  i  ofni  fod  y 
cymhorth  wedi  dyfod  yn  rhy  ddiweddar,  oblegid  ni  bu  ei  nerth  byth  yr 
un  ar  ol  y  blynyddoedd  hyny.  0  1871  hyd  ei  farwolaeth  yn  1883,  par- 
haodd  pethau  yn  yr  Athrofa  heb  un  cyfnewidiad,  ond  fod  y  sefydliad 
yn  parhâu  i  gynnyddu  mewn  dylanwad  a  defnyddioldeb.  Dyoddefodd 
ür.  Jones  lawer  oddiwrth  wendid  a  nychdod  yn  y  tymmor  hwn. 
Gwnaeth  taith  o  dri  mis  i'r  Cyfandir  beth  llos  iddo,  ond  ni  dychwelodd 
ei  hoewder  fel  cynt;   yr  oedd  rhyw  wywdra  yn  aros  yn  ei  wedd, 


T    DIWEDDAB   BABOfl.   HUGH  JONEÖ,   D.D.  869 

a  theimlai  ei  hun  fod  ei  natur  wedi  gwanhâu.  Ar  yr  un  pryd  parhaodd 
i  weithio  bron  yn  ddidor,  a  digon  tebyg  y  bu  ei  ymroddiad  yn  ei  lyfrgell 
yn  anfantais  fawr  iddo  i  gael  adferiad  nerth.  Anfynych  y  boddlonai  i 
gerdded  hen  dir  gyda  tho  newydd  o  fyfyrwyr ;  cyfansoddai  ddarlith- 
oedd  newyddion  bob  tymmor;  byddai  rhanau  gwahanol  o'r  Ysgryth- 
yrau  gwreiddiol  yn  destun  arholiad  bron  bob  amser ;  a  byddai  y  text- 
boohs  yn  cael  eu  newid  yn  fynych.  Heblaw  y  gwaith  o  addysgu,  yr 
oedd  ganddo  hefyd  i  bregethu  a  theithio  llawer  mewn  cysylìtiad  â'r 
coleg.  Byddai  yn  myned  i  Lundain,  Lerpwl,  Birmingham,  &c,  i 
gasglu  at  y  sefydliad,  a  llawer  gwaith  y  clywsom  ef  yn  adrodd  ei  flin- 
der  mawr  mewn  corff  a  meddwl  ar  y  teithiau  hyn.  Ychydig  sydd  yn 
gwybod  hefyd  am  y  Uafur  sydd  ynglýn  â  dwyn  y  Mynegiad  blynyddol 
allan;  gwaith  anhawdd  yw  ysgrifenu  cyfarchiad  ar  yr  un  pwnc, 
o  flwyddyn  i  flwyddyn,  am  ugain  mlynedd,  a  darparu  cyfrif 
trefnus  o'r  gwaith  a'r  casgliadau.  Yr  oedd  ganddo  hefyd  lawer  iawn 
i'w  wneyd  mewn  cylchoedd  cyhoeddus ;  byddai  yn  fynych  mewn  cyfar- 
fodydd  i  ordeinio  y  myfyrwyr;  yr  oedd  bob  blwyddyn  yn  pregethu 
mewn  amryw  o'n  cymanfäoedd,  heblaw  lliaws  mawr  o  gyfarfodydd 
eraill.  Yr  oedd  rhan  fawr  o  waith  y  Gymanfa  a'r  Undeb  yn  disgyn 
arno ;  ac  ni  byddai  un  achos  teilwng,  lleol  na  chenedlaethol,  na  byddai 
yn  mwynhâu  rhan  o'i  wasanaeth. 

Ysgrifenodd  lawer  iawn  yn  ei  oes.  Byddai  yn  ysgrifenu  ei  bregethau 
yn  lled  gyflawn.  Cydrhwng  ei  bregethau,  ei  ddarlithoedd  i'r  myfyr- 
wyr,  a  phethau  amrywiol  eraill,  y  mae  llawer  iawn  o  ffrwyth  ei 
fyfyrdod  yn  aros  mewn  ysgrifen.  Pe  cesglid  yr  oll  a  gyhoeddodd 
at  eu  gilydd,  gwnaent  gyfrolau  amryw.  Bu  yn  ohebydd  achlysurol 
i  lîaws  o'n  cyfnodolion.  Ysgrifenai  i'r  Athraw  er  yn  ieuanc  iawn; 
bu  am  tua  dwy  flynedd  yn  Olygydd  y  Gred,  ac  ysgrifenodd  lawer 
iddo  am  dros  ugain  mlynedd.  Mae  amryw  o'i  ysgrifau  i'w  cael  hefyd 
yn  Seren  Gomer,  hen  a  newydd ;  felly  hefyd  yn  Seren  Cymrut  y  Bedydd- 
iwr9  y  Traethodydd,  ac  amryw  eraill.  Ysgrifenai  yn  achlysurol  i'r 
Freeman,  y  Baptist,  a'r  Baptist  Magazine.  Bu  yn  ysgrifenu  hefyd  i'r 
Gwyddoniadw,  yr  Esboniad  Teuluaiddy  Geiriadur  Mathetes,  éc. 

Cyhoeddodd  amryw  lyfrau  o  bryd  i  bryd.  Y  cyntaf,  mor  bell  ag  y 
gwyddom,  oedd  Darlith  ar  y  Bedydd  Cristionögol  yn  1862.  Ymhen  tua 
blwyddyn  cyhoeddodd  yr  argrafiiad  cyntaf  o  Y  Weithred  o  Fedyddio,  pris 
hanner  coron.  Yr  oedd  y  pethau  hyn  wedi  eu  parotoi  i  raddau  helaeth 
cyn  i'w  waith  yn  yr  Athrofa  ddechreu.  Ni  chyhoeddodd  ddim  o  bwys 
dros  y  tymmor  y  bu  yn  gwneyd  gwaith  gweinidog  ac  athraw,  nac  ych- 
waith  yn  ystod  y  pedair  blynedd  y  bu  yn  unig  Athraw  y  Coleg.     Yn 

1876  cyhoeddodd  lyfryn  ar  Eglurys  Crist ;  ac  un  arall  y  flwyddyn  ddi- 
lynol  ar  Fabyddiaeth:  ei  lianes,  ei  nodweddiadau,  a!i  meddyginiaeth. 
Anerchiadau  oedd  y  rhai  hyn  o  gadair  Undeb  Bedyddwyr  Cymru,  ac  y 
maent  ymhob  ystyr  yn  deilwng  o'r  amgylchiad   ac   o'r  person.     Yn 

1877  cyhoeddodd  lyfr  chwe'  cheiniog  ar  Hanes  y  Diwygiad  Frotestanaidd 
yn  Mhrydain  Fawry  gyda  chyýeiriad  neülduol  at  Gymru.  Yn  Adroddiad 
yr  Undeb  am  1880,  y  mae  papyr  gwerthfawr  a  ddarllenodd  yn  Nghaer- 
dydd  ar  Y  Cynllun  Lwyfol  i  Efengyleiddŵ  y  Byd,  ac  yn  yr  Adroddiad 
am  1881,  y  mae  sylwadau  a  draddododd  yn  Treorci  ar  Cyfieithiad, 
Diwygiedig  o'r  Testament  Newydd  Cymraeg. 


870  t  diweddàb  babgh.  huoh  jobss,  d.b. 


Y  gwaith  hekethaf  a  gyhoeddodd  oedd  Y  Bibl  a'i  Däeengliad;  %em 
Arweiniad  ir  Ysgrythyrau  Sanäaidd.  Dìgon  tebyg  mai  acnlysur  cy- 
hoeddìad  y  llyfr  gwerthf awr  hwn  oedd  cyfarf od  a  gynnaUwyd  yn  Bhy), 
ar  gak  y  diweddar  Cynddelw.  Yr  oedd  Cynddelw  wedi  meddwl  y 
gallesid  gwneyd  gwasanaeth  i  grefydd  trwy  gyhoeddi  nifer  o  lyfrau  o 
dan  yr  enw  Cyfres  y  Bedyddwyr.  Gwahoddwyd  nif er  o  frodyr  i'r  Bhyl  i 
oeod  y  mater  o'a  blaen ;  trefnwyd  rhestr  o  destanan  ac  ysgrifenwyr, 
a'r  cyntaf  ar  y  rhestr  oedd  Dr.  Jones,  a'r  u  Bibl  a'i  Ddeongliad  "  oedá 
ei  bwnc  Ymddiriedid  y  mater  hwn  iddo  ef  am  y  deallid  fod  ganddo 
amry w  ddarlithoedd  yn  y  cyfeiriad  yna  wedi  eu  traddodi  i'r  myfyrwyr. 
Golygid  i  bob  llyfr  gael  ei  werthn  am  tua  deunaw  ceiniog.  Methodd 
Dr.  Jones  a  chrynhoi  ei  waith  i'r  cylch  bwriadedig ;  felly  cyhoeddodd 
lyfr  deunaw  ar  Y  Bibl,  ac  ymhen  tua  blwyddyn  cyhoeddodd  nn  arraü, 
a  alwai  yn  ail  ran,  o  dan  yr  enw  Deongliad  y  Bibl.  Dyna  yr  oü  a  ddaeth 
ailan  o  Gyfres  y  Bedyddwyr ;  deallwn  fod  amryw  eraül  wedi  llafurio 
cryn  lawer  ar  gyfer  eu  gwahanol  faterion,  ond  hyd  yma  nid  oes  neb 
wedi  anturio  cyhoeddi.  Yn  1878  cyhoeddwyd  argraffiad  newydd  o'r 
gwaith  gan  Hughes  &  Son,  Wrexham.  Mae  yr  argramad  hwn  yn  tra 
rhagori  ar  y  cyntaf ;  mae  ynddo  amry  w  bennodau  newyddion,  ac  y  mae 
Uawer  o'r  hen  rai  wedi  eu  hailysgrifenu  a'u  helaethu.  Tystáai  y  wasg 
Gymreig  na  chyfansoddwyd  yn  yr  iaith  waith  i'w  gymharu  â  hwn  fel 
arweiniad  i'r  Ỳsgrythyrau.  Nid  gormod  yw  dyweyd  ei  fod  yn  gwbl 
deilwng  i  sefyll  wrth  ochr  unrhyw  waith  o'i  faint  ar  y  pwnc  yn  yr  iaith 
Saesoneg.  Hyderwn  nad  y w  poblogrwydd  y  Uyfr  gwerthfawr  hwn  ond 
dechreu ;  nid  oes  ynddo  ddim  enwadol  o'r  dechreu  i'r  diwedd,  a  byddai 
ei  fyfyrio  yn  drwyadl  yn  ddysgyblaeth  ardderchog  i  ieuenctyd  hett 
gynnulleidfäoedd  ein  gwlad. 

Yr  oedd  Dr.  Jones  yn  Fedyddiwr  o  gryn  lawer  o  arbenigrwydd. 
Ni  wyddom  am  neb  yn  engraiffb  fwy  teg  a  chyflawn  o  syniadan  y 
Bedyddwyr  Cymreig  nag  ydoedd  ef.  Mae  rhai  ymhlith  pob  enwad 
nad  oes  ganddynt  zel  o  gwbl  dros  eu  henwad,  na  dim  sydd  yn  perthyn 
iddo;  ac  mae  eraill  na  allent  barchu  na  gwerthfawrogi  dim  na  neb  o'r 
tu  allan  i'w  henwad  eu  hunain.  Yr  oedd  Dr.  Jones  yn  sefyll  mor  bell 
ag  yr  oedd  yn  bosibl  oddiwrth  y  ddau  eithafìon  truenus  yma;  yr  oedd 
ganddo  argyhoeddiad  hollol  ddibetrus  o  wirionedd  ei  olygiadaa  ar 
fedydd;  credai  yn  gryf  yn  eu  pwysigrwydd  fel  rhan  o'r  ^fundrefn 
Gristionogol ;  llafuriai  drostynt  yn  egnîol,  ond  mewn  ysbryd  hollol 
efengylaidd,  a  chyda  y  cydwybodolrwydd  mwyaf  difrifoL  Ar  yr  im 
pryd,  ymhyfrydai  yn  rhinweddau  a  rhagoriaethau  pob  enwad;  cyd- 
weithiai  â  hwy  yn  frawdol  a  chalonog,  a  gogoneddai  Ddnw  ymhob 
daioni  a  wnelid  gan  bawb.  Mae  yr  argraffiad  diweddaf  o'i  waith  ar 
fedydd  yn  llawlyfr  cyflawn  a  safonol  o  olygiadau  yr  enwad  ar  y  pwnc, 
ac  y  mae  wedi  ei  ysgrifenu  mewn  iaith  mor  briodol  a  theilwng  o  ordin- 
hâd  grefyddol  fel  na  ddoluria  deimlad  neb  wrth  ei  ddarllen. 

Yr  oedd  Dr.  Jones  yn  athraw  rhagorol.  Yr  oedd  ganddo  hyfrydwch 
mewn  myfyrio  ;  byddai  yn  gyffredin  yn  perffeithio  ei  hun  yn  y  pethau 
y  byddai  y  dosbarthiadau  yn  gweithio  ynddynt^  ac  felly  yr  oedd  brwd- 
frydedd  bywyd  presennol  yn  cydfyned  â'r  addysg  a  gyfranai  Nid 
ydym  yn  meddwl  ei  fod  ei  hunan  yn  ddysgwr  neillduol  o  gyflym,  ond 
yr  oedd  yn  nodedig  o  fanwl  a  chlir,  a  phob  cam  o  dir  a  geiddai  byddai 


\ 


.*  Dl,fl»DiK  BA*Cq.    HUOH  JOffBft,   D.9.  4Ç1 

711  ei  f eddiannu  am  byth ;  ac  yr  oedd  ynddo  ryw  ddylanwad  dystav, 
Anymwybodol,  aoneagrifiadwy,  oedd  yn  tynu  y  dysgybüon  yn  ddiar- 
wybod  iddynt  i  fyned  i'w  ffordd  ef  o  wneyd  pethau.  Diau  ei  fod  yn 
cynnyddu  llawer  bob  blwyddyn  fel  duwinydd  ac  fel  ysgolhaig.  Heb- 
law  hyny,  yr  oedd  ei  ffordd  reolaidd  a  manwl  o  weithio,  nid  yn  unig 
yn  chwyddo  ei  gyfalaf  o  wybodaeth  a  dysg,  ond  yr  oedd  yn  oryfhâu, 
yn  ystwytho,  ac  yn  minio  ei  feddwl  ef  ei  hunan.  Gŵyr  pawb  sydd 
wedi  sylwi  ar  ei  yrfa  feddyliol,  fod  ei  gynnyrchion  o'r  pulpud  ac  o'r 
wasg,  yn  y  blynyddoedd  diweddaí,  yn  Uawer  grymusach  ac  eangach  nag 
y  byddent  yn  mlynyddoedd  boreuach  ei  weinidogaeth. 

Yr  oedd  ei  bregethau  a'i  bregethu  yn  dwyn  deiw  y  dyn  ymhob 
ystyr.  Yn  moreuddydd  ei  weinidogaeth  yr  oedd  ei  bregethau  yn 
gryno,  trefnus,  a  buddiol,  ond  nid  oeddynt  yn  dangos  gallu  mawr 
mewn  un  cyfeiriad  neillduol ;  yr  oedd  eu  dylanwad  yn  wastad  yn  ddy- 
munol,  ond  anaml  y  byddai  yn  ddylanwad  nerthoL  Dyna  fel  yr  oedd 
pan  yn  Llandudno,  ac  am  rai  blynyddau  wedi  iddo  ddyfod  i  Langollen. 
Nid  oedd  Dr.  Pritchard  yn  bregethwr  mawr  a  phoblogaidd,  yn  ystyr 
gyffredin  y  geiriau  hyny,  ond  yr  oedd  ganddo  ef  rywbeth  yn  ei 
bregeth  a'i  bregethu  oedd  y  pryd  hwnw  yn  peri  fod  ei  odf euon  ef,  yn 
enwedig  ar  rai  adegau,  yn  llawer  iawn  mwy  grymus  na  rhai  ei  gyd- 
weinidog.  Ond  yr  oedd  gweinidogaeth  Dr.  Jones  yn  cynnyddu  fel  yr 
oedd  yntau  yn  cynnyddu.  Yr  oedd  rhagoriaethau  yn  ei  bregethau  o'r 
dechreu,  ond  fod  y  cyfan  yn  yr  eginyn ;  tyfodd  yr  holl  ragoríaethau 
mewn  cyfartaledd  hardd  a  chadarn,  fel,  er  ys  Uawer  blwyddyn  bell- 
ach,  yr  oedd  yn  un  o'r  pregethwyr  goreu  yn  Nghymru.  Byddai  yn 
myfyrio  ei  destun  yn  f anwl ;  byddai  yn  ei  ragymadrodd  bron  bob  am- 
ser  yn  esbonio  y  testun  a'i  gysylltiadau.  Byddai  ei  raniadau  yn  syml  a 
naturíol,  ac  yn  gorwedd  yn  esmwyth  a  chadarn  ar  wir  ystyr  ei  destun. 
Yn  gyffredin,  wrth  fyned  ymlaen,  byddai  beirniadaeth  eiriolyn  gwneyd 
gwasanaeth  ardderchog  fel  sylfaen  i  adeiladaeth  athrawiaethol,  a'r 
cyfan  yn  arwain  at  apeliadau  a  ddeuent  gyda  holl  urddas  a  hawliau 
gwirionedd  Duw.  Ychydig  o  ymgais  at  gelfyddyd  a  chywreinrwydd 
fyddai  yn  ei  gyfansoddiad  na'i  draddodiad.  Byddai  ei  bregethau  bron 
bob  amser,  yn  ei  flynyddoedd  diweddaf,  yn  gyfanwaith  cryf  a  gorphen- 
edig,  ond  nid  oedd  dim  ynddynt  yn  tynu  sylw  y  gwrandäwr  at  y  wisg, 
eithr  meddienid  ef  yn  llwyr  gan  deilyngdod  y  mater  a  gyflwynid  i'w 
aylw.  Yr  un  modd  y  gellid  dy weyd  am  ei  draddodiad ;  yr  oedd  yn 
naturíol,  yn  glir,  ac  yn  gryf,  a'r  cwbl  yn  chwyddo  o'r  dechreu  i'r 
diwedd ;  ond  nid  oedd  nac  ysgogiad  llaw  na  chyfodiad  llais  ond  a  gyn- 
nyrchid  gan  ei  bwnc,  ac  a  roddai  fynegiad  cywir  a  didwyll  iV  deimlad 
a'i  argyhoeddiad  ei  hunan.  Yr  oedd  y  cyfan  mor  naturiol  fel  na  welid 
y  pregethwr  gan  amlygrwydd  a  gogoniaut  y  gwirionedd  a  bregethai. 
Oenad  Duw  ydoedd,  ac  felly  y  byddai  yn  pregethu ;  ni  feddylid  am 
y  gwas  gan  mor  amlwg  fyddai  y  Meistr.  Yr  oedd  yn  gwbl  ddirodres 
yn  ei  holl  ffyrdd,  yn  enwedig  gyda  gwaith  y  cysegr.  Wedi  myned  i 
gyfarfod,  pregethai  unrhyw  adeg  y  ceisid  ganddo,  heb  gwyno  byth  ei 
fod  yn  cael  ei  yru  na'i  esgeuluso.  Dechreuai  yr  odfa,  siaradai  yn  y 
gyfeillach — unrhyw  beth  a  geisid  ganddo,  heb  feddwl  byth  a  fyddai  y 
çwaith  yn  debyg  o  adlewyrchu  rhyw  fawredd  arno  ef  ei  hunan.  Os 
aygwyddai  iddo  gael  odfa  lled  ddilewyrch,   ni  byddai  yn  gorofidio; 


872  T   DlWEDDAft  BÀRCH.    HÜGH  J0NB8,   D.D. 

byddai  yn  wastad  wedì  ceisio  gwneyd  ei  ddyledswydd ;  ac  wedi  cael 
odfa  â  mwy  nag  arfer  o  ddylanwad  arni,  ni  byddai  yn  colli  un  gronyn 
ar  ei  gydbwysedd ;  yr  oedd  yn  rhy  ddifrif ol  gyda  ei  waith  i  gael  ei 
aflonyddu  o  gwbl  gan  y  fath  ystyriaethau. 

Bu  ei  gysylltiad  â'r  Coleg  yn  un  agos  ac  arbenig  iawn.  Yr  oedd  sef- 
ydlu  athrofa  yn  y  Gogledd  yn  hen  syniad  gan  y  Bedyddwyr ;  yr  oedd 
son  wedi  bod  am  hyny,  o  bryd  i  bryd,  er  ys  deugain  mlynedd ;  felly 
yr  oedd  yr  amgylchiad,  pan  y  daeth,  yn  beth  a  deimlid  yn  ddwys  gan 
yr  enwad.  Yr  oedd  cael  ei  osod  yn  athraw  ar  y  sefydliad,  a  hyny 
mewn  oedran  cymharol  ieuanc,  yn  gyfrifoldeb  a  gymerodd  afael  dwfn 
yn  nghalon  Hugh  Jones.  Yr  oedd  Dr.  Pritchard,  llywydd  cyntaf  y 
coleg,  yn  66  mlwydd  oed  pan  yr  ymgymerodd  â'r  swydd.  Diau  i'w 
brofíad  a'i  safle  yn  yr  enwad  fod  yn  nerth  ac  yn  nodded  dirfawr  i'r  sef- 
ydliad  newydd,  ac  yn  gymhorth  anmhrisiadwy  i'r  athraw  ieuanc ;  ond 
yr  oedd  bywyd  ac  effeithioldeb  y  sefydliad,  hyd  yn  nod  o'r  dechreu,  yn 
gorphwys  yn  benaf  ar  Mr.  Jones.  Cydnabyddwn  yn  galonog  fod  pawb 
sydd  wedi  bod  yn  dal  cysylltiad  â'r  coleg  wedi  gwneyd  eu  gwaith  yn 
rhagorol ;  ond  cyfiawnder  â  Dr.  Jones  y w  dyweyd  mai  iddo  ef  yn  ar- 
benig  y  mae  y  sefydliad  yn  ddyledus  am  y  safle  anrhydeddus  y  mae 
ynddo.  Ni  welsom  neb  erioed  wedi  ymbriodi  yn  fwy  Uwyr  âg  unrhyw 
achos  nag  yr  oedd  ef  â'r  athrofa ;  am  bethau  y  coleg  y  byddai  yn  ym- 
ddyddan ;  yn  ngoleuni  y  coleg  y  byddai  yn  gwneyd  ei  ymrwymiadau ; 
a  diau  fod  yr  ymroddiad  hwn  yn  cyfrif  i  raddau  helaeth  am  lwyddiant 
y  sefydliad  o  dan  ei  ofal.  Byddai  unrhyw  anhwylusdod  ynglŷn  â'r 
athrofa  yn  ei  ofidio  yn  fawr ;  byddai  pryder  y  cyfarfodydd  blynyddol 
bob  blwyddyn  yn  Uethu  ei  natur,  fel  y  byddai  am  ddyddiau,  os  nad 
wythnosau,  yn  adferu  ei  nerth.  Sylwasom  ei  fod  yn  nodedig  hunan- 
feddiannol  a  chryf  gyda  golwg  ar  ei  ddyledswyddau  cyhoeddus  eraill, 
ond  yr  oedd  yn  gwbl  wahanol  mewn  cysylltiad  â'r  athrofa ;  yr  oedd  yn 
eithafol  deimlad wy  i  bob  ysgogiad  a  allasai  ddylanwadu  arni ;  a  diau 
genym  fod  y  gorbryder  hwn  wedi  bod  yn  llawer  o  anfantais  i'w  iechyd, 
a  chredwn  mai  i'r  coleg,  mewn  rhan  o  herwydd  y  gwaith,  ond  yn  fwy 
o  herwydd  y  pryder,  yr  aberthodd  ei  fywyd. 

Yr  oedd  yn  ofni  er  ys  blynyddoedd  nad  oedd  ei  oes  i  fod  yn  faith. 
Clywsom  ef  yn  dyweyd  hyn  mewn  llais  crynedig,  a'i  lygaid  yn  nofio, 
gan  gyfeirío  at  ei  briod  hoff  a'i  blant  llíosog.  Llawer  gwaith  y  collais 
ddiwrnod — pe  buasai  yn  golli  hefyd — er  mwyn  ei  hudo  i  chwilio  am 
iechyd  i  ben  bryniau  hyfryd  Llangollen  a  Glyndyfrdwy.  Nid  anghofiaf 
byth  rai  crwydriadau  a  gawsom.  Ni  welais  ef  -erioed  yn  gliriach  ei 
ben  nac  yn  iachach  ei  galon  nag  ar  rai  adegau  felly.  Yr  oedd  y  syniad 
hwn  am  ansicrwydd  ei  fywyd  wedi  gwisgo  agwedd  dra  hynod  yn  ddi- 
weddar.  Ychydig  fisoedd  cyn  ei  farwolaeth  derbyniais  lythyr  oddi- 
wrtho,  yr  hwn  sydd  yn  dangos  fod  rhyw  ymwybyddiaeth  ryfeddd 
ynddo  fod  y  diwedd  yn  agosâu.     Ymhlith  pethau  eraill,  dywedai : 

Yr  wyf  yn  teimlo  yn  rhyfedd  iawn  er  y  Cyfarfod  Blyuyddol  diweddaf.  Yr  wyf 
yn  teimlo,  rhywfodd,  fel  pe  byddwn  wedi  dartod  fy  ngwaith  yn  y  byd  hwr.  Tfiml- 
aÍ8  lawer  gwaith  eiioed  os  gwelwu  ben  20  mlyuedd  o  gysylltiad  athrofáol  y  byddwn 
yn  foddlawn  ;  bum  yn  ofni,  a  biaidd  yn  credu,  lawer  gwaith  na  welwn  hyny;  oiid 
oyma  hwy  wedi  dyfod.  Yr  wyf  yn  teimlo,  rywfodd,  fod  yr  Arglwydd  wedi  ateb  fy 
n'ymnniad  yn  hyn,  a'i  fod  yn  ddeallidwy  yn  awr  fy  mod  at  ei  alwad  ef  i  ymadael  ar 
unrhyw  awr, 


T   DIWEDDAR  BABOH.    HÜOH   JONBS,    D.D.  873 

Er  y  gwyddem  ei  fod  er  ys  rhai  blynyddoedd  yn  edrych  ar  ei  iechyd 
mewn  sefyllfa  anfoddhaol,  eto  yr  oedd  y  llythyr  hwn  yn  ein  cynhyrfu 
ac  yn  ein  brawychu.  Gwnaethom  ein  goreu  i  geisio  symud  ei  feddwl, 
ac  yn  enwedig  i  geisio  ei  berswadio  i  weithio  llai,  a  chymeryd  rhagor  o 
ymarferiad  corfforoL     Yn  ei  atebiad  i'r  llythyr  hwnw,  dy wedai : 

Tr  wyf  yn  gallu  gwneyd  fy  ngwaith  gyda  phleser  yn  y  class;  yr  wyf  yn  gallu 
trethu  fy  adnoddau  gyda  phethau  dyrys  heb  ond  ychydig  o  anhawadra  ;  yr  wyf  hefyd 
am  gael  marw  yn  yr  harnesst  a  gweithio  allan  ysbryd  y  gorchymyn,  "Marchnata 
hyd  oni  ddelwyf." 

Ychydig  feddyliasom  wrth  ddarllen  y  Uythyrau  hyn  f od  ei  dymmor  i 
"farchnata"  mor  fyr.  Ymddengys  iddo  ddilyn  ei  waith  yn  gyson  hyd 
ddydd  Sadwrn,  Mai  19.  Y  diwrnod  hwnw  yr  oedd  cyfarfod  yn 
Nghaerlleon  mewn  cysylltiad  â  Choleg  Gogledd  Cymru.  Aeth  i'r 
cyfarfod  hwnw,  ac  ymddengys  iddo  gael  rhyw  gymaint  o  anwyd,  ac  i 
hyny,  gyda'i  anhwylderau  blaenorol,  a  gwendid  cyffredinol  ei  gyfan- 
soddiad,  droi  yn  angeu  iddo,  Ehyw  naw  diwrnod  y  bu  yn  sal;  yr 
oedd  yn  gwybod  nad  oedd  modd  iddo  fyw  heb  i  ryw  gyfnewidiad  buan 
gymeryd  lle.  Hunodd  yn  yr  Iesu  Mai  28,  1883.  "Mewn  ffydd  y 
bu  farw  y  rhai  hyn  olL"  Felly  yntau.  Yr  oedd  ei  deulu  lliosog  yn 
agos  iawn  at  ei  galon ;  yr  oedd  Uwyddiant  yr  athrofa  yn  anwyl  iawn 
iddo ;  yr  oedd  ei  oes  fyfyrgar  wedi  awgrymu  iddo  filoedd  o  ymofyn- 
iadau  beth  oedd  marw,  a  beth  fyddai  ar  ol  hyny.  Ond  cafodd  nerth 
yn  ol  y  dydd ;  gallodd  yn  dawel  ymddiried  yr  oll  oedd  yn  y  ddau  fyd 
i  ofal  a  threfniadau  ei  Dad  nefol.  Bydd  ei  goffadwriaeth  yn  fendigedig 
am  flynyddau  meithion ;  ennillodd  barch,  ac  ymddiried,  ac  edmygedd 
llîaws  mawr  o  gyfeillion  pur.  Bu  farw  yn  nghanol  ei  ddyddiau,  ac  yn 
nghyflawnder  ei  ddefnyddioldeb — "  yn  yr  harness  ;  n  a  bydd  ei  gymer- 
iad  a'i  ragoriaethau  yn  symbyliad  i  rinwedd  a  chrefydd  yn  mhawb 
oedd  yn  ei  adwaen. 

O.  Davies 


1884.  2  a 


NODIADÀU  llenyddol. 

Thê  Ouf  cmd  the  Falcon.     By  Alfbed,  Lobd  Tennyson,  Poet  Laureate. 
London :  Macmillan  &  Co. 

Dwy  ddrama  o  eiddo  y  Bardd  Llawryfog.  Mae  pob  nn  o'r  ddwy  wedi  ei  ohwaiea,  a 
hyny  dan  yr  amgytahiadau  mwyaf  manteisiol,  ond  nid  ydyw  yn  ymddangoe  fod  y 
naill  na'r  llall,  mwy  na'ohyfansoddiadau  eraill  o  gyffelyb  natar  o  eiddo  yr  awdwr 
atbrylitbgar,  wedi  profi  yn  y  wedd  hono  yn  hynod  o  lwyddiannua,  Mae  dynioa 
llawer  llai  yn  Uwyddo  yn  fwy  i  beri  i'w  ehwarenaethan  gyrhaedd  y  bobl.  Mae  ei 
cyfaneoddiadau,  tra  mewn  barddoniaeth  yn  dlodion  mewn  cymhariaeth  i'r  eiddo  Ten- 
nyson,  eto  rywfodd  yn  llawnach  o'r  myrìd  sydd  yn  cymeryd  llygad  ao  yn  cadwyno 
olust  y  werin,  ac  felly  yn  cymeryd  eu  lle  fel  rhan  o'r  cyflenwad  parhftna  sydd  gan 
feddianwyr  y  ohwareudai  at  eu  llaw  pan  yn  darparn  ar  gyfer  difyrwch  y  bohl,  Yr 
oedd  Shakeapeare  yn  llwyddo  i  wneyd  ei  chwarenaethau  yn  lUwn  o'r  farddoniaeth 
nchaf  oll,  ac  ar  yr  un  pryd,  trwy  ei  gyfoeth  dihysbydd  o  naturiolrwydd,  yn  gallu  on 
gwneyd  hefyd  mor  ddifyr  fel  y  maent  yn  dal  i'w  chwarou  trwy  yr  oesoedd.  Mae  yn 
amlwg  nad  ydyw  Arglwydd  Tennyson,  er  mor  ddiammhenol  uohel  y  saif  fel  bardd, 
wedi  rhagori  yn  gymaint  yn  yr  ystyr  yma.  Ond  i'w  darllen,  y  mae  y  dramast 
ddaeth  o  dan  ei  law  yntau  yn  rhagorol  yn  wir.  Ac  felly  y  ddwy  hyn.  Chwarenwyd 
yr  olaf  o'r  ddwy,  ••  Yr  Hebog,"  yn  mis  Rhagfyr,  1879,  a'r  gyntaf,  "  Y  Cwpan,"  yn 
Ionawr,  1881,  a'r  flwyddyn  hon  fe  gyhoeddwyd  y  ddwy  ynghyd  yn  y  gyfrol  fechan 
sydd  yn  awr  o'n  blaen. 

Mae  plot  neu  weithrediad  y  gyntaf  yn  Galatia.  Yr  oedd  Oalstiad  o'r  enw  Synorir, 
oedd  wedi  bod  yn  Detrarch,  ond  wedi  ymwerthu  i'r  Rhufeiniaid,  ae  wedi  ei  osod 
mewn  ymddiried  danynt.  Dyn  aflan  a  drygionus  ydoedd.  Syrthiasai  mewn  hoffder 
neillduol  o  Oamma,  gwraig  Sinnatus,  yr  hwn  ydoedd  ar  y  pryd  yn  Detrarch  yn 
Galatia.  Yr  oedd  urddas  a  phurdeb  uchel  y  foneddiges  yn  peri  fod  ei  deimlad  tnag 
ati  yn  fwy  dyrchafedig  nag  y  dysgwyliasem  gael  unrhyw  deimlad  yn  mynwea  y  fath 
nn.  Gwelsai  hi  dair  blynedd  yn  flaenorol  pan  yn  dianc  o'i  Detrarchaeth  i  Rafain,  ao 
yn  awr  wedi  dychwelyd  y  mae  ei  feddwl  yn  llawn  o  honi.  Anfona  iddi  Gwpan  gyda'r 
yagrifen  :  "  At  y  gain  Camma,  gwraig  Sinnatus,  y  Tetrarch, — un  yr  hwn  flynydd- 
oedd  yn  ol,  ei  huoan  yn  addolydd  ein  duwies  fawr  Artemis,  a'th  welodd  yn  gwasan- 
aethu  yn  ei  Theml,  ac  a'th  garodd  am  hyny,  a  anfona  i  ti  y  cwpan  hwn  a  achnbwyd 
o  losgiad  nn  o'i  themlan  mewn  dinas  trwy  ba  un  yr  elai  gyda'r  fyddin  Rufeinig ;  y 
owpan  ydyw  a  ddemyddiwn  yn  ein  priodasan.     Derbyn  hi  oddiwrth  nn  na  all  yn 

awr  ei  ysgrifenu  ei  hun  ond Galatiad  yn  gwasanaethn  trwy  oifod  yn  y  Lleng 

Rnfeinig." 

Mae  Sinnatus  ar  y  pryd  allan  yn  hela.  Gwel  ef  yn  dyfod  "yn  greadnr  ganr, 
broohus,  a  syml,  ac  os  gellid  barnu  y  cnewyllyn  wrth  y  pliag,  nid  yn  un  i  ddal  ffydd- 
londeb  gwraig  dan  ymosodiad  twyll  a  chariad."  Gesyd  ei  bun  yn  ei  ffordd  s 
sieryd  ftg  ef.  Cymer  arno  ei  fod  yn  hoff  o  helwriaeth,  a  dywed  mai  ei  enw  yw  Strato, 
a'i  fod  yntau  yn  Galatiad.  Rhydd  Sinnatus  orchymyn  i  roddi  iddo  fwa  a  aaeth,  a 
chymhella  ef  i  ddilyn  yn  helwriaeth  y  carw.  Mae  Camma  adref  yn  dyagwyl  dychwel- 
iad  ei  phriod.    Mae  y  Uenad  wedi  codi,  a  chana  hithan  gan  chwarea  ar  ei  thelyn,— 


NOWAIHÜ   LLBNYDDOL.  870 

Leuad  a?  laa»  &  fli', 

Leuad  ar  dctô}  a  rhos, 
Dwg  e'n  ol,  dwg  e'n  ol  i  mi, 

Tii  ddiegel  ©**  oerni  a*r  nos, 
Adraf,  loe?  deg,  dwg  di 

Gyda  'r  praidd  i'r  gorian  7  nos, 

Rhag  y  blaidd  i'r  gorlan  y  nos. 

Yn  y  man  dychwela  Sinnatus  yn  cael  ei  ddilyn  gan  Synorii,  y  ddan  yn  taeru  pa  nn 
a  laddaaai  y  carw.  Ond  daw  Synorii  i  fewn  a  rhydd  Camma  win  iddo.  Dywed  hi 
ystori  y  ewpan  i  Sinnatus,  a  rhydd  yr  ysgrifen  iddo  i'w  darllen.  Mae  ei  ddigofaint  ef 
ymron  yn  ei  daga  i  feddwl  fod  neb  °  ya  gwaaanaetbu  trwy  orfod,"  tra  yr  oedd  co*d  i 
ymgrogi  arnynt  ao  afonydd  i  foddi  ynddynt  Nid  oedd  dim  gorfod  a  barai  iddo  af 
wasanaethu  trwy  orfod  I  Ond  wedi  cryn  ymddyddan  daw  gwas  i  ddyweyd  fod  y 
dynion  yn  galw  am  Sinnatns.  (( Ein  hymblaid  wrth-Sufeinig  ì "  gofynai  yntau  o'r 
neilldu,  ac  yna  mae  yn  ymesgusodi  ac  yn  myned  allan.  Ond  yr  oedd  y  gair  hwnw  yn 
ddigon  i  Synorix.  Dywed  wrth  Gamma  raai  efe  a  anfonodd  y  cwpan,  ac  mai  efe  cedd 
Synorix,  a  nesft  ati  gan  ddyweyd  ei  fod  yn  ei  charu  ;  fod  y  Rhufeiniaid  wedi  ei  anfon 
yno  yn  yspîwr  arnynt,  i'w  thynu  hi  a'i  pbriod  i'w  dinystr.  Dengys  bapyr  oedd  wedi 
ei  arwyddnodi  gan  Antouius,  y  cadîywydd  Rhufeinig.     *(  Yr  ydych  i  gymeryd  Sinna- 

tus, — 08 ,"  a  chipia  ef  ymaith  gan  ddyweyd  nad  ydoedd  a  ganlynai  yn  gymhwys 

i  lygaid  unrhyw  wraig.  Gweithia  ar  ei  bofnau,  ond  ax  yr  uu  pryd  ceisia  ennill  ei 
ffafr  ;  dryliia  y  papyr  o  flaen  ei  llygaid ;  ni  wnai  efe  byth  ddim  o'r  fath  beth.  Ond 
ar  yr  un  pryd  yr  oedd  y  bradfwriad  yn  wybyddus,  a  pherswadia  hi  mai  yr  unig  ffordd 
i  achub  ei  gwr  oedd  dyfod  bore  drannoeth  at  Antonius  yr  bwn  a  basiai  y  Deml  gyda'r 
wawr  ;  yr  oedd  hi  yn  deg, — 0  yn  deg  iawn, — ac  Antonius,  oedd  mor  raalawn  tuag  at 
wragedd,  nid  oedd  erioed  eto  w*di  tafla  yu  ol  ddymuniad  gwraig.  Os  plediai  gydag 
ef  byddai  yn  sior  o  Iwyddo.  A  phan  ddywedai  hi  y  dylasai  ddyweyd  wrth  ei  gẃr, 
dengys  iddi  na  chaniatâi  Sianatus  byth  iddi  erfyn  ei  fywyd  o  law  Bhufeinwr. 
Addawa  ddyfod.  Ar  hyny  clywir  llefau,  "  Synorii,  Synorix,"  oddiallan,  a  daw  Sin- 
natus  i  fewn  a  dywed  fod  y  bobl  yn  gwaeddi  am  dano  i  rwygo  ei  ben  ymaith»  fod  un  0 
bonynt  wedì  ei  adwaen  pan  yn  siarad  âg  Antonius ;  ae  am  na  fradychai  efe  a  dderbyn- 
iasai  i'w  dỳ,  agora  y  drws  iddo  ddianc  ffordd  arall  rhag  cynddaredd  y  bobl.  Dywed 
ei  hanes  gwaradwyddus  i  Camma,  yr  hyn  a  chwydda  ei  phrofedigaeth  yn  fawr.  Ac 
ar  yr  nn  pryd  y  mae  pryder  am  ddiogelwch  ei  gŵr  yn  peri  iddi  benderfynu  myned  at 
y  Deml  yn  y  bore,  ond  dywed  wrtho  ef  mai  myued  â'r  ewpan  i'r  Dduwies  y  mae.  Eto 
gofyna  iddo  ddyfod  ar  ei  hol,  os  na  fydd  yn  dychwelyd  mewn  hanner  awr,  a  gofalodd 
am  gymeryd  ei  dagr  gyda  hi.  Mewn  gwirionedd  ni  ddysgwylid  Antonius  y  ffordd 
hono,  ac  nid  oedd  y  cwbl  ond  dyfais  o  eiddo  Synorii  i  gael  cyfle  i  ymddyddan  ft 
Camma.  Prin  y  dysgwyliai  ei  gweled  wedi  deall  mai  efe  oedd  Synorix,  er  y  gobeith- 
iai  y  byddai  i'r  ddyfais  am  berygl  ei  gẁr  ei  dwyn.  Pau  ddaetb,  derbyniai  hi  yn 
hynod  garedig. 

Ebedydd  gyntaf  ar  e;  edyu  ddwg 

Oleuni  'r  aâul»  opd  ti  sydd  efeU  cbwaer 

I'r  seren  fore,  a  arweini  'r  haul 

Ond  nid  oedd  ganddi  hî  galon  i  wrando  ar  ei  ynfydrwydd,  eit^r  holai  am  Antonius. 
Dywed  yntau  ei  b©4  eto  jn  rhy  fere,  ei  fod  yn  y  gwersyll  tua  milldir  a  hanner  o 
bellder,  a  cheisia  ei  pherswadio  i  gerd(fc4  tUAg  yno  gydag  et  Na,  ni  ddaw  hi  gam 
gydag  ef.  Ple  mae  Antonius  ?  Dywed  yntau,  er  ei  mwyn  ei  hun,  ac  er  mwyn 
Sinnatua  ei  gwr,  fod  y*  rbaid  iddo  ei  gorfodi.  *'  Aros  I "  ebe  hithau,  gan  dynu  ei 
dagr,  '*  mae  angeu  yu  nhy  agos."  Mae  yntau  yn  ei  diarfogi.  Ond  ar  y  pryd  mae 
Sinnatus  yn  dyfod  o'r  tu  ol  ac  yu  ei  dagu.     Owaedda  yntau,  fei  y  gall,  "  Rhufain, 

3   A.   2 


876  NODIADAU  LLBNTDDOL. 

Rhafain,"  am  gynnorthwy ;  a  phan  waedda  Sinnatus  yn  ei  wyneb, "  Gi  godinebus  I" 
fe'i  bratha  yn  farwol  &  dagr  ei  wraig.     Pan  y  mae  hi  yn  rhedeg  ato,  dywed : 

Y  mae  o  fewn  fy  nghalon— i'r  Denü— rhôd— 
Br  ry  mwyn  i— neu  hwy*th  gymerant    Cofia ! 
Tmaith— yn  iach ! 

Ac  y  mae  yn  marw.  Rhed  hithan  gan  edrych  yn  ol  i'r  DemL  Erye  Synorix  am 
enyd  nweh  ben  y  corff  i  borthi  ei  feddylian.  Mae  ganddo  obaith  cael  ei  wneyd  dan 
Rnfain  yn  frenin  Galatia,  a  choron  ei  ddymuniadau  ydyw  cael  Camma  i  eiatedd 
gydag  ef  yn  freohînes.     Terfyna  yr  Act  gyntaf  gyda  chymeryd  y  corff  ymaith. 

Tn  nechren  yr  ail  yr  ydym  yn  cael  fod  Synorii  wedi  bod  yn  hir  yn  ceisáo  perswadio 
Oamma,  yr  hon  sydd  Offeiriades  i  Artemis,  i'w  briodi,  gan  daeru  na  wyddai  mai 
Sinnatna  oedd  yn  ymaflyd  ynddo,  a  cheiaia  ganddi  anghofio  y  cyfan,  derbyn  eigariad, 
a  ohyfranogi  o'i  ogoniant     Dywed  offeiriades : 

Er  pan  ddiangodd  Camma  i'n  Teml  ni 
Rhag  Synorir,  ac  am  ei  hnrddas  teg 
A'i  gallu,  yn  Óffeiriades  a  ddewiswyd, 
Ai  ni  sylwasooh  fod  ei  threm  o  hyd 
Ar  y  marmor  lawr  ?    Heddyw  sefydlog  yw 
A  dysglaer— hi  edrycha  'n  syth  o'i  blaen. 
A  wnaeth  i  fyny  ei  meddwl  i'w  briodi  ? 

Pan  ofyna  iddi,  dywed  mai  priodasferch  Angen  ydyw,  ac  na  phrioda  hi  ond  y  marw 
"  Nid  Synorii,  ynte  ? "    Try  hi  heibio  â— 

Fy  ngenetb,  ambell  dro, 
Nid  oes  gan  oracl  Artemis  fawr, 
Fwy  galln  nag  sydd  gan  oraclan  eraill  i 
Siarad  yn  nniongyrchol. 

Er  syndod  i  bawb,  cydsynia  i  briodi  Synoriz,  ac  o'r  diwedd  boddlona  i  wneyd  hyny 
ar  y  dydd  y  mae  yn  cael  ei  goroni  yn  frenin.  Daw  Uchelwr  Oalataidd  ati  gyda'r 
goron  a  ddarparwyd  ar  ei  chyfer,  a  dywed  fod  Synorix  yn  dysgwyl  am  dani  er  iddyot 
gael  eu  cydorseddn.    Ei  hateb  yw  : 

Dwêd  wrtho  ymysg  cysgodion  oll  fod  un, 

O'r  holl  ysbrydion,  nn— mor  newydd  eto, 

Mor  ddyeithr  yn  en  plith—  yn  gymaint  estron, 

A  chymaint  ynddo  o  ŵr  hyd  yma— fel 

Pe  bae  i'r  floedd  o  Synoriz  a  Camma 

Tn  eistedd  ar  un  orsedd  gyrhaedd  ato, 

T  codai  !  .  .  .  Epb,  a'r  goch  seren  hono  rhwng  ei  ais, 

A'm  cyllell  innan— mallai  ni  ein  dau, 

A  gwelwai  'r  lln  gan  fraw.    Ni  feiddiaf,  syr  ! 

Oorseddwch  ef—  ac  yna  y  briodas— dywed  hefyd 

Fy  mod  yn  derbyn  coron  Galatia— 

[Pawb  yn  rhyfeddu. 
Ti  a'm  gweli  yn  ei  gosod  ar  fy  mhen, 

[Tn  ei  choroni  ei  hun. 
Tr  ydwyf  yn  frenhines  goronedig.  • 

Daw  Synorii  yn  y  man,  a  chydag  ef  Antonins  a  chwmni  nrddasol  i'r  briodas.  Der- 
bynia  Camma  ef  gyda  "  Henffych,  Frenin  !  *'  Gwna  yntau  gyfarchiad  hynod  o 
brydferth  a  barddonol  iddi  hithan.    Cyflwyna  Antonins  iddi, 


MODIADAtJ   LLENYDDOL. 


877 


Ein  Antonius, 
Ein  cyfaill  pur  o  Rufain ;  er  gall  Rhufain 
Osod  ei  throed  lle  myno,  eto  efe 
Tn  hynaws  gais  gael  bod  yn  ein  priodas. 

Camma. 
Deued— a  lleng  gydag  ef  os  myn. 
(  Wrth  Anroinus)  F*  arglwydd  Antonius, 

croesaw  it  i'n  Teml. 
(Wrih  Qyvobjx)    Ti'rochrhoni'rallor. 

(  Wrth  AjrroHius)  Tithau  'r  llalL 
Oalw  Synorii  yn  gyntaf  ar  y  Dduwies. 
[OU  yn  wynebu  y  Dduwies.    Offeẁiadesau, 
Plant,  Pobl,  a  Owyhoyr  yn  ymgrymn— 
yüeiUynsefyll. 

Stnobix. 

0  Di  yr  hon  wyt  yn  bywioli  yr  hftd 
T  plentyn,  edan  yn  nhy  genedigaeth, 
Gan  iddo  roi  aelodau,  yna  awyr,  yna 
Ei  anfon  allan  yn  deg  enw  i'w  dad, — 
Ti  y  mae  'th  anadl  yn  falmaidd  wynt 

1  wisgo  'n  brynian  gyda  'r  glaswellt,  ac 

I  gynnen  'n  glynoedd  gyda    myrtwydd 

flodau, 
A  threiglo  'n  henraidd  foroedd  o  deg  ỳd, 
Acysgwyd  hir  rawn  sypiau  'n  gwinwydd 

per, 
A  llanw  c'lonan  pawb  ft  brasder  ac 
A  chwant  digonedd— gwna  'n  dda  fy  mhri- 

odast 

Cydgob. 
Artemis,  Artemis,  clyw,  Ionaidd  Artemis  ! 

Camma. 
O  Di  a  leddi  'r  baban  yn  y  bru 
Neu  wrth  ei  eni,  nen  wedyn  leddi  ef 
Tn  fachgenneu  ddyn,  fawr  Dduwies,  'r  hon 

y  mae 
Dy  dymhestllais  yn  dadgymmalu  y  gref 
Dderwen,  gan  godi  ei  gwraidd  tu  hwnt  i'w 

phen, 
Tn  chwalu  ein  flErwythydd,  ac  yn  troi  i  lawr 
Ein  heuraidd  ỳd,— 'redi  gan  beri  i'r  môr 
Uwchlaw  Uyngesawl  olnd  beilch  frenhin- 

oedd 
A  phobl  ewynu,  clyw. 
'R  hon  wnei  i'r  ddaear  gref  grynn  ac  agor 
Bi.safn  a  llyncn  yn  ei  cheudod  mawr 
Ddinasoedd  a'n  pinaclau,  clyw. 
Tr  hon  á'th  dán-genllifoedd  a  wnei  dalaeth 
Tn  fall  a  dn  fel  Uudw,  clyw. 
Tr  hon  mae  'th  gerth  raiadrau  301  troi  gwlad 
Tn  ddifiEaeth  craig  ac  adfail,  clyw.    Gwna 

i'm 
Priodas  lwyddo  yn  ol  fy  nymoniad. 


Ctdgob. 
Artemis,  Artemis,  clyw,  Bphesiaidd  Arte- 
mis  1 

Camma. 
Artemis,  Artemis,  clyw,  Galatíaidd  Arte- 

mis  t 
*R  wy  'n  galw  ein  Duwies  ni  ac  yn  ein  TemL 

Ctdgob, 
Artemis,  Artemis,  cly  w,  Galatiaidd  Arte- 
misf 

[Taran.    OU  yn  eodi. 
Stwobh  (órneiUdu). 
Taran  1    Ië,  îe,  y  sterm  a  ddynesài 
Ar  draws  y  bryniau  pan  goronid  fi. 
Tybed  a  wyf  mor  welw  ag  yw  hi  ? 

Camma. 
Afyni-eto—  briodiî 

Stnobh. 

Tn  sior — eto 
Rhyfedd  y  geiriau  hyn  at  Artemis. 

Camma. 
Geiriau,  fy  Mreniü,  nid  ỳnt  ar  bob  pryd 
Tr  hyn  a  ymddangosant.    Ffyddlawn  it 
A  fyddaf  hyd  dy  farw. 

Sthobix. 
'R  wy  'n  diolch  iti,  Camma, — diolch  iti. 
(Camma  gan  droi  at  Antoniüs). 
Antonius,  mawr  yw  ein  hanrhydedd  fod 
Ein  Rhufain  Frenhines  ynot  ti  yn  troi 
I  fewn  i  edrych  ar  ein  barbariaethau. 
[Tn  troi,  ae  yn  esgyn  grisiau  aUor  o 
Jiaen  y  Ddmoies.     Tn  cymeryd  ewpan 
oddiar  yr  allor.    Tn  ei  dal  at  Anton- 
iüs.    Antonius  yn  myned  i  fyny  at 
droed  y  gri$iau*gyferbyn  â  Stnobjjl 
Ti  weli  y  cwpan  hwn,  fy  arglwydd  ? 

[Tn  ei  roddi  iddo. 

Antonius. 

Rhyfedd! 
Y  fam  Artemis  gyda'i  haml  fronau 
'N  gerfledig  arni. 

Camma. 

T  mae  'n  hen,  ni  wn 
Sawl  can'  mlwydd  oed.    Dyro  i  mi  dra- 

chefn. 
[Tn  ei  dodi  ynolar  yr  aUor,  ac  yn  cym- 
tryd  cwpan  Áet  I.    Tn  ei  dangos  i 
Antoniub. 
Dyma  un  arall  roddwyd  i'r  Dduwies, 
Rhodd  Synorii;  a  myn  y  Dduwies,  sydd 
Am  hyn  yn  dra  diolchgar,  trwof  fi 
Ei  Hofieiriades,  anrhydeddn  ei  rodd 
'Nghyd  a'n  priodas,  trwy  i  Synorir 
Yfed  yn  awr  o'i  gwpan  ef  ei  hun. 


878 


BODIADAU   LLBNYDDOL. 


StHOBUC, 

Rwy'n  diolch  i  ti,  Oamma,— dioieh  itt 

Camma. 
Canye— fy  arglwydd— mae  yn  ddefod  hen 
Yn  ngwiad  Galatia,  cyti  gwneyd  dau  yn  ntt 
Am  fywyd  a  marwolaeth,  fod  i'r  ddau 
Ynghyd  o'r  un  cwpan  yfed,  er  arddangos 
En  hundeb  priodasol,  wedi  tywallt 
Tt  Dduŵies  ddiod-oflrwm.    DygWch  im' 
T  drndfawr  winoedd  yfir  mewn  priodasau. 
[Dygant  i  fewn  goetret  fawr  o  win.    Cam- 

ma  yn  tywaUt  gwvn  i  gwpem. 
(WrthSr*OBix.)    Gwel, 'rwy'neillanw. 

(Wrth   Ajhonius.)    Yfl  di,   fy   ar- 

glwyddf 

Antonius. 
Myfi*    Pamfif    Nid wyf fi yn prfodi. 

Camma. 
Ond  gallai  ddwyn  Rhnfeinig  fendith  ar- 
nom. 

[Antonius  (yn  gwrthod  y  cwpan. 
Maddeu  im',  Offeiriadea, 

Camma. 

'R  wyt  yn  iawn 
Mae  'r  fendith  hon  i  Synorii  a  mi. 
Gwel,  mi  dywallta  'n  gyntaf  oll  i'r  Dduw- 

ies.  [Yn  tywalU  diodoffrum. 

'R  wy  'n  yfed.    [Yn  yfed  ao  yn  llanw  y 

cwpan  drachefn. 

Dy  dro'di,  Frenin  Galatia. 
Yf,  a  dwfn  ỳf— ein  priodas  fÿdd  yn  ffrwyth 

lawn. 
Yf,  a  dwfn  ỳf,  a  thi  a'm  gwnai  yndded 

wydá. 

[Stnorhc  yn  myned  i  fyny  ati.    Setyna 
iddo  y  Cwpan.     Yfa. 
Stnordl. 
Dyna  Camma !    Drachtiais  ymron  y  cwbl— 
Ychydig  ddafnan  sydd. 

Camma. 

Tw  tywallt  i'r  Dduwies. 
[Teifi  efe  y  dafnau  sydd  yn  aros  ar  yr 

allor  a  dyry  i  Camma  y  cwpan. 
Camma  (gan  osod  y  ewpan  ar  yr  aUor). 
Wel  ynte  y  Dduwies  gly  w. 
[  Yn  dyfod  i  lawr  ae  ymlaen  at  y  tribed. 
Antonius  yn  dilyn. 

Ple  'r  o'et  ti  'r  hore  hwnw  pan  y  dês 
1  bledio  am  fywyd  Sinnatns  o'th  flaen, 
Gerllaw  y  Deml  hon  chwe'  mis  yn  ol  f 

Awohiub» 
Ni  chly  waia  i  am  dy  gaia  hwn  erioed. 


Sthordi  yn  dyfod  ymlaen  yn  frysiog  at 
droed  griaiau  y  tribeeh 
Mi  a'i  ceisiate  ao  nk  gallwn  i  ei  gael, 
Attolwg,  cyflawna  'r  ddetod. 

Camma. 

Antonius— 

"Camma!"  Pwyalwail 

Antonius. 

Nidfi. 


Ac  nid  neb  yma. 
Camma. 
R  wy  *mron  yn  sicr  i  rywun  wneyd.    An- 

tonius, 
Pe  caweit  fod  Sinnatus  mewn  cudd  frátd 
Yn  erbyn  Rhufain,  a  fnasit  ti 
Yn  ei  arteithio  i  f arwolaeth  f 

Antohiub» 

Nifuimi 
Un  syniad  am  nac  artaitu  na  marwolaeth. 
Ond  pe  mewn  brad  y  cawswn  i  ei  fod 
Mi  a'i  cynghoraswn  i  ymorphwys  rhag 
Gwrthsafiad  ofer.    Rhnfain  sydd  yn  rhwym 
0  lywodraethu  y  byd.    Pe  na  wrandawsai, 
Fe  allai  'r  anfon'swn  ef  yn  rhwym  i  Rnf- 
ain. 

Stnorix. 
Pam  yr  ysgoi  gyflawni  'r  seremoni  ? 
Dos  drwy  y  drefh. 

Camma. 

Mae  wedi  ei  chwblhâu. 

Stnorde. 

Pafoddf 
Camma. 
Ti  yfaist  nes  fy  ngwneyd  yn  ddedwydd.* 
Ai  nid  wyt  ti  yn  teimlo  'm  cariad  atat 
Yn  ennyn  trwy  'th  wythi  f 

Stnorix. 

Fy  serch  atat  ti 
finnyn  trwy  'm  gwythi  er  pan  y*th  weiais 

gyntaf. 
Ond  pam  na  chwblheir  y  seremoni  f 
Brenin  Galatia  a  brloda  ei 
Frenhines.    Cyflawn  wnaer  yr  oll 
0  flaen  yr  oll  o'r  Duwiau.    (Taega)  Y  posn 

hwn — 
Beth  yw ?-- ac  eto  f    MÌ  ges  iâs  o  hyn 
'Uynedd— yn-Rhufain.    1«,  íe.    (Wrth 

Antonius.)    Dy  fraioh— 
Foment— aiff   heibiò.    Siglo  'r   ẅyf  dan 

bwys 
Fy  ngorlawenydd— y  dydd  rhy  ddedwydd 

hwn, 
Coron— brenhmes. 


NODIA0AU  llbnydbol. 


879 


[Tn 

O  onwi  Dduwian  oU— 
Iaat  Iaa! 

[Tn  syrthio  yn  ol. 
Camma. 
A  elwi  di  ar  Dduwiaü  Rhofain  ? 
Wyt  ti'nGalatiad?    Bin  Artemia ni 
Orchrÿgodd  ea  Diana  hwy. 

StnoriI  (arlawr). 

Yrwyf 
Wadi  'm  gwenwyno.    Hi— cauweh  byrth  y 

DemL 
Na  adawer  iddi  ddianc. 

Camma  (yn  ymorphwys  ar  y  tribed). 
Onidyfais 
1  p'r  an  cwpan  ft  thydi  ? 

Synobdl 

Ië,  hi— 
Myn  Dawiaü  Rhufain  o'r  holtfyd  — 
Hi  hefyd— y  brlodf erch  !  y  Frenhines  ! 
A  mi— dychrynllyd  !    Mi  a'i  cerais. 

ClMMA. 

Ceraise/. 
Synorh. 
Loûruddiog  wallgof  wraig  !    Attolwg  cod- 

wch 
Fi,  gwnewch  im'  gerdded  enyd.    Clywais 

ddweyd 
Y  gellid  cerdded  y  gwenwynau  i  lawr. 

[Antonius  a  Püblius  yn.  ei  godi. 
Fy  nhraed  sydd  weithian  yn  donnelli  o 

blwm, 
Torant  i'r  ddaear— 'r  wy  'n  suddo— deliwch 

fi 
Oadewchfi. 

[Oadawant  ef;  syrthia  ar  y  llawr. 

Ehy  hwyr— tybiais  fy  hun  yn  ddoeth— 

Ffwl  gwraig.    Antonius    wrth  y  Senedd 

dwêd 
Tm  fod  yn  bur  i  Rafain — buaawn  bur 
I  hithau— pe— pe 

[Tn  syríhiofú  yn  farw. 

Camma  (yn  dyfod  ac  yn  crymu  drosto. 

Felly  ■yrth  gorsedd  awr. 

bYNORDC 

Gorsedd  ?  ai  ti  ?    Tyngedfen  sydd  orseddol, 
Nid  ni— nid  euog— dy  farn  di  a  minnau— 


Ti— yn  d'od  fÿ  ffordd  innau  hefyd—  Camma 
— nos  dda. 

[Tnmarw. 

Camma  (yn  ead  ei  daî  ffan  Offeiriadeêau 

yn  wylo). 
Dy  ffordd  ?  bryf  tlawd,  ymlusga  drwy  'th 

ddu  dwU 
I  lawr  i  ddymder  üffern.    Antoniu», 
Yw^ynal    Meddyliais  am  i ti 
Oanlyn— ond  gwell  fel  yma.    Os  y w  fy 

mhobL 
I  f od  yn  gaeth  i  Rafain,  mae  efe 
Yndirion,  tra 'n  Rhufeinwr. 
[  Tn  syrthio  yn  ol  i/reiohiau  yr  Offêiriadesau. 
Antonius. 

'ä  wyt  ti '  n  un 
A'th  bobl  dy  hun ;  er  mai  Rhufeinwr  wyf 
Rwy  'n  maddeu  iti,  Camma. 

Camma  (yn  codi  ei  hun) . 

"  Camma  !"— drachefn 
'R  wy  'n  gwbl  sior  i  rywun  alw.  0  ferched, 
Chwi  geweh  Rufeinig  feistriaid.  Da  gen'  i 
Na  chaf  ei  weled.  Ai  ni  ddwedodd  ryw 
Hen  Roegwr  gynt  mai  marw  oedd  y  da 
Penaf  ?  Am  hyny  ca'dd  fy  nhyngedfen  i, 
Gwenwyn.   (  Tn  syrthio  yn  ol  drachefn). 

Aywy  goronarnaf?    Af 
Ato,  yn  goronedig !  wedi  cael 
F  ewyllys— ar  fy  mordaith  olaf— ond 
Mae  'r  gwynt  yn  pallu— mae  'n  tywyllu 

hefyd— 
Ond  digon  goleu  i  rwyfo.    Rhwyfo  i'r 
Ynysoedd  teg !  draw  i'r  Ynysoedd  teg  ! 
Sinnatus  ? 

Pam  na  ddaw  i'm  cyfarfod  i  ?    Y  goron 
Sy  'n  ei  dramgwyddo— ac  mae  'm  llaw  'n 

rhy  drom 
Tw  chodi  ymaith. 

Phoîb«  yn  eymeryd  y  goron  ymaüh. 
Pwy  a'm  cyffyrddodd  ?    Diolch. . 
[Tn  codi  gyddi  breichiau  ar  Ud. 
Yna  filldiroedd  ar  filldiroedd  o 
Fyth  ddysglaer  lan  dan  fyth-gyfodol  haul — 
'R  wyf  yn  ei  weled  ef— "  Camma,  Camma ! " 
Sinnatus,  Sinnatus !  [  Tn  marw. 


Adyna  y  terfyn.  Ni  osodwyd  erioed  uwch  gogoniant  ar  ffyddlondeb  priodasol. 
Nid  oes  nemawr  yn  dyfod  i'r  golwg  yn  Sinnatus,  yr  hwn  a  ddesgrifir  fel  yn  "arw  a 
brochus  a  syml,"  ag  y  gallesid  dysgwyl  i  unrhyw  foneddiges  gael  ei  swyno  yn  fawr 
ganddo ;  o'r  oohr  arall,  er  fod  Synorii  yn  ddyn  hoüol  ddiegwyddor,— dywed  An- 
tonins  wrtho  "  iddo  glywed  yn  Rhufain  fod  ei  bobl  ei  hnn  wedi  ei  fwrw  o'n  terfynau 
o  herwyddrhyw  annhywysog*idd  drais  ar  wraig,  fel  y  gwnaeth  Rhnfain  &  Tarquiu" — 


880  HODIADAU   LLEMTDDOL. 

eto  dm  y  budd  wedi  gosod  addnrn  neiUduol  anio,  a  gwneyd  ei  gariad  at  Camma  yn 
deilwng  o  gymeríad  gwell ;  ond  er  hyn  oll  y  mae  purdeb  yr  erwres  yn  eì  chodi  i 
fawredd  aydd  yn  rhoddi  iddi  le  nchel  ao  ofnadwy,  ac  yn  dyagu,  fel  y  teinüai  y 
diafol  am  eiliad  wrth  edrych  ar  Efa  yn  Milton, 

How  awful  goodness  ia  t 

Mae  ohwedl  "Yr  Hebog"  wedi  ei  chymeryd  o  drysorfalawn  y  Decameron  gan 
Boccaocio,  ond  wrth  fyned  trwy  feddwl  Tennyson  wedi  derbyn  cymaint  o  addnrn  ao 
o  brydferthwoh  tyner  fel  yr  ymddengys  ymron  yn  gwbl  newydd,  ac  y  mae  yn  swynol 
iawn.  Baioh  hon  ydyw  ffyddlondeb  carwriaethol  tra  uchel,  wedi  dyoddef  Uawer, 
o'r  diwedd  yn  oael  ei  lawn  anrhydeddu.—  Pri»  y  gyfrol  yw  6s. 


E$$ay$  tn  Phüo$opkical  düici$m.  Edited  by  Andrew  Seth  and  B.  B.  Hal- 
danb.  With  a  Preface  by  Edwabd  Caibd.  London :  Longmans,  Green  & 
Ca 

Cthoeddwtd  y  gyfrol  hon  y  flwyddyn  ddiweddaf,  a  chynnwyaa  naw  o  draethodau 
gan  gynifer  o  yagrifenwyr  gaÙaog  a  dysgedig  ar  wahanol  faterion  yn  dwyn  perthynas 
ft  beirniadaeth  athronyddol.  O'r  rhai  hyny  y  mae  yn  dda  genym  weled  fod  dau 
erbyn  hyn  wedi  en  penodi  yn  Broffeswyr  Athroniaeth  yn  Ngholegau  newyddion 
Cymru, — Mr.  Andrew  Setb,  nn  o  olygwyr  y  gyfrol,  yn  Nghaerdydd,  a  Mr.  Henry 
Jones  yn  Mangor.  Fel  y  noda  Proffeswr  Caird  yn  y  rhagymadrodd,  yr  oedd  yn  nat- 
nriol  fod  rhywbeth  yn  gyffiedin  rhwng  yr  ysgrifenwyr  hyn,  er  pob  amrywiaeth  an- 
ocheladwy  mewn  cynifer  o  feddylwyr  annibynol,  cyn  y  buasai  en  traethodan  yn  eael 
en  cyhoeddi  fel  yma  ynghyd.  Cydolygant  mai  y  "UineU  o  ymchwiliad  y  rbaid  i 
athroniaeth  ddilyn,  neu  ymha  un  y  gellid  dysgwyl  iddi  wneyd  y  cyfraniadan  pwys- 
icaf  at  fywyd  dealltwriaethol  dyn,  yw  yr  un  a  agorwyd  i  fyny  gan  Eant,  a  thuag  at 
weithiad  Uwyddiannus  pa  un  na  wnaeth  neb  gymaint  ft  Hegel."  Rhaid  cymeryd  y 
geirian  hyn  <(gyda  gronyn  o  halen ; "  ond  ar  yr  un  pryd  y  maent  yn  ddigon  i  ddy- 
nodi  y  cyfeiriad  a  gymer  yr  ysgrifenwyr  yn  y  traetbodau  hyn,  ac  i  roddi  awgrym  am 
natur  y  gwasanaeth  a  ellir  ddysgwyl  oddiwrthynt  yn  y  dyfodol.  Ac  y  mae  yn  ar- 
wydd  ragorol  gyda  golwg  ar  yr  amser  a  ddaw  fod  cynifer  o  wỳr,  y  rhai,  dybygem, 
ydynt  oll  yn  mlodau  eu  dyddiau,  ac  yn  amlwg  yn  meddn  nerth  sydd  yn  rhwym  o 
gael  ei  deimlo,  yn  cymeryd  golwg  mor  iachus  ar  y  materion  pwysig  yr  ysgrifenant  yn 
en  cylch.  Mae  gan  y  Prydeiniaid  le  mawr  yn  eu  bryd  i'r  syniad  o  ymarferolrwydd, 
ac  y  mae  rhai  gwýr  galluog  wedi  ymdrechu  yn  egnîol  i  gyfaddasn  eu  deongliad  o 
ddirgeledigaethau  bywyd  a'r  bydysawd, — neu  mewn  geiriau  eraill,  en  cyfundrefn  o 
athroniaeth, — i'w  dwyn  i  gynghanedd  ft  mawrygiad  y  meddwl  Prydeinig  o'r  hyn 
sydd  ymarferol.  Nid  oes  byd  ond  sydd  o  fewn  cylch  y  synwyran ;  tueddiadau  nat- 
uriol  dyn  ydyw  deddf  ei  fodolaeth ;  hunan,  mewn  rhyw  ff urf  neu  giíydd,  ydyw  canol- 
bwynt  pob  peth.  Mae  hyn  oll  mor  ddealladwy  fel  y  golygir  fod  ei  wirionedd  yn  ddi- 
ammheuol ;  a  chan  fod  yn  sicr  nad  yw  pob  damcaniaethu  y  tu  allan  i'r  terfynau  hyny 
ond  dychymygol  ac  ofer,  fe  fawrheir  y  ddysgeidiaeth  sydd  mor  eiddigus  yn  ei  chjf- 
yngu  ei  hun  at  y  pethau  y  cyfeiriwyd  atynt  fel  yr  unig  un  sydd  yn  deilwng  i'w  hys- 
tyried  o  unrhyw  werth  ymarferol.  Yn  ol  dammeg  Plato,  y  maent  yn  astndio 
tymherau  a  thueddiadau  y  bwystfil,  ac  yn  gwneyd  yr  oll  a  allant  i'w  foddhâo,  ae  yn 
gwenieithio  iddo  trwy  hòni  mai  felly  y  maent  yn  ei  addyagu*  Ond  mae  yn  amlwg 
fod  y  rhai  sydd  yn  athrawiaethn  felly  yn  gadael  dyfnderoedd  yn  y  cwestiynan  y 
maent  yn  ymwneyd  ft  hwynt  heb  en  plymio  o  gwbl,  ac  felly,  er  en  holl  honiadns- 
rwydd,  yn  cynnyg  fel  dyageidiaeth  beth  nad  all  natnr  edrych  arno  ond  fel  ffug.  Os 
ydym  am  athronyddu,  mae  yn  angenrheidiol  i  ni  gymeryd  i  ystyriaeth  yr  holl  fater» 


HODIÁDÁÜ  LLEHYDDOL.  881 

ìod  aydd  genym  i'w  heabonio,  ac  nid  rhyw  ychydig  o'r  rhai  mwyaf  arwynebol ;  mae  yn 
angenrheidiol  hefyd  roddi  y  Ue  mwyaf  i'r  cwestiynau  mwyaf,  a  deongli  y  llai  trwy 
y  mwy  sydd  yn  ei  gynnwys ;  ac  yn  mhresennoldeb  dirgelwch  sydd  ar  bob  llaw  yn 
ymgau  am  danom  ac  yn  derfyn  i'n  hymchwiliadan,  mae  yn  gweddu  ein  bod  yn  cario 
ein  llafnr  ymlaen  gyda  gwylder  parchedig,  ac  nid  ymflfrostio,  ar  bwys  ychydig  o  syn- 
iadau  arwynebola  fo  wedi  eu  hennill  genym  fel  rhai  yn  gwybod,  y  dirgelion  oll,  ac  yn 
abl  i  daflu  ein  mesnrau  ar  bob  peth.  «Yn  y  pen  draw  y  mae  dysgeidiaeth- felly  yn 
rhwym  o  fod  yn  anfesurol  fwy  "  ymarferol "  na'r  hon  sydd  mor  barod  i  hòni  y  rhagor- 
iaeth  hwnw.  Fe  gymer  i  fewn  yr  holl  faes ;  fe  rydd  eu  Ue  naturiol  eu  hunain  i'r 
pethan  mwyaf ;  ac  mae  yn  debyg  trwy  hyny  o  gael  gafael  ar  y  ddeddf  sydd  yn  es- 
bonio  y  cyfan.  T  mae  gwirionedd  gyda  phob  peth  yn  fyrdd  gwerthfawrocach  ac  yn 
fyrdd  mwy  ymarferol  na  chelwydd,  pa  mor  fedrus  bynag  y  ceisir  gwneyd  efengyl  o 
hono.  Ac  fe  ymddengys  i  ni  fod  pob  un  o'r  ysgrifenwyr  hyn  yn  wynebu  ar  ei  waith 
mewn  dnll  sydd,  o  ran  amcan  ac  ysbryd,  yn  hynod  o  obeithiol,  ac  fod  eu  cynnyrch- 
ion  yn  dra  gwerthfawr.  Nid  ydynt  yn  tyngu  i  unrhyw  feistr,  ond  y  maent  yn  cael, 
bob  un  yn  ei  ffordd  ei  hun,  mai  egwyddoríon  drychfeddyliaeth  sydd  yn  taflu  y 
goleuni  cryfaf  ar  y  cwestiynau  anhawdd  sydd  yn  anocheladwy  ac  o  bob  cyfeiriad  yn 
eu  gwasgu  eu  hunain  ar  ein  hystyriaethau.  Mae  Mr.  Gaird  yn  cyfeirio  at  eu  gwaith 
yn  cyflwyno  y  gyfrol  i  goffadwriaeth  y  diweddar  Thomas  HiÙ  Green,  Proffeswr 
Athroniaeth  Foesol  yn  Mhrifysgol  Rhydychain,  fel  arddangosiad  nodweddiadol  o'r 
nnoliaeth  oedd  yn  dal  yr  ysgrífenwyr  ynghyd.  Ac  yr  oedd  y  gŵr  enwog  hwnw  yn 
un  a  adawodd  ddylanwad  hynod  o  fendithiol  ar  ei  oL  Fe'i  hadnabyddid  yn  neillduol 
fel  un  oedd  yn  byw  wrth  argyboeddiad  ac  nid  wrth  deimlad  y  fynyd.  Yr  ydoedd 
yn  hynod  hefyd  am  ddwysder  neu  angerddolrwydd  ei  argyhoeddiadau.  Yn  Ue  bod 
yn  deimlad  i  gyd  yn  ieuanc,  ac  mewn  oedran  yn  feddwl  i  gyd,  yr  oedd  ef,  i'r  gwrth- 
wyneb,  yn  feddyliol  hen  pan  yn  ŵr  ieuanc,  ond  yn  cael  ei  feddiannu  yn  gymaint  gan 
yr  hyn  a  gredai  oedd  yn  wir  ac  iawn,  fel  yr  ydoedd  ei  deimladau  yn  cynneu  yn 
fwyfwy  hyd  y  diwedd.  Yr  ydoedd  ei  gydymdeimlad  â'r  bobl,  ar  wahftn  oddiwrth 
ddosbarth,  yn  llauw  ei  galon,  a  dyhëai  am  ddyrchafiad.yr  holl  hil  ddynol.  Yr  ydym 
yn  cofio  i  ni  sylwi  gyda  mawr  foddhâd  ar  y  pryd  ar  eiríau  o'i  eiddo,  a  ddyfynir  yma 
hefyd,  a  leíarodd  mewn  anerchiad  i  Gymdeithas  Lenyddol  Wesleyaidd  yn  Rhydych- 
ain,  ar  y  gwaith  oedd  i'w  wneyd  gan  Ysgol  Uwchiaddol  newydd  oedd  wedi  ei  hagor 
yn  y  ddinas  hono. 

Gall  ein  Hysgol  Uwchraddol  ynte  yn  deg  hawlio  ei  bod  yn  helpu  ymlaen  yr  amser  pan 
fydd  gan  bob  dinesydd  o  Rydychain  yn  agored  iddo  o  leiaf  gymdeithas  werthfawr  y  llyfrau 
goreu  yn  ei  iaith  ei  hun,  a'r  wybodaeth  angenrheidiol  i'w  wneyd  yn  wirioneddol  annibyn- 
ol ;  pan  fydd  pawb  y  mae  ganddynt  chwaeth  naturiol  at  ddysgeidiaeth  yn  cael  yn  agored 
iddynt  yr  hyn  sydd  hyd  yma  wcdi  cael  ei  alw  301  annymunol  yn  "  addysg  boneddwr."  Yr 
wyf  yn  addef  fy  mod  yn  gobeithio  am  amser  pan  fydd  y  frawddeg  yna  wedi  colli  ei  hystyr, 
am  y  bydd  y  math  o  addysg  ag  sydd  yn  gwneyd  y  boneddwr  mewn  unrhyw  ystyr  wirion- 
eddol  o  fewn  cyrhaedd  pawb.  Fel  yr  ydoedd  yn  ddymuniad  mawr  gan  Moses  fod  holl 
bobl  yr  Arglwydd  yn  brophwydi,  felly  gyda  phob  difrifwch  a  pharchedigaeth  y  gallwn 
ninnau  obeithio  a  gweddio  am  sefyllfa  mewn  cymdeithas  Seisonig  ymha  un  y  bydd  pob 
dineswyr  gonest  yn  cydnabod  eu  hunain,  ac  yn  cael  eu  cydnabod  gan  eraill,  yn  foneddwyr. 
08  bydd  i'n  Hysgol  Uwchraddol  gyfranu  yn  ei  mesur,  fel  y  credwyf  y  gwna,  tuag  at  ennill 
y  daioni  bendigaid  hwn  i  Rydychain,  gellid  yn  deg  ofyn  am  beth  aberth  mewn  arian— ie, 
yr  aberth  anhawddaf  hwnw,  aberth  ysbryd  plaid— er  ei  chynnorthwyo. 

Yr  oedd  ei  lafur  athronyddol  yn  llawn  o'r  un  ysbryd  gwych,  yr  nn  gonestrwydd, 
yr  un  purdeb.  Llafnriai  i  ddadblygu  beirniadaeth  Kant  mewn  gwybodaeth  a  moes- 
au,  a  thra  yn  edrych  braidd  yn  ammhens  ar  ddrychfeddyliaeth  Hegel  fel  yn  tueddu 
at  fod  yn  rhy  uchelgeisiol  neu  o  leiaf  yn  anamserol,  dywedai  unwaith,  "Rhaid 


1 7  eorbl  fceaona  drarsWn,"  amn  oiygn  y  gallai  7  cyrhaeddid  rhywbeth  tebyg 
fsl  oyjiih  sacr  ga  jlioriai  Ih  fwy  a  ehYflawnaeh  myfyrdod.  Tdn  gyffelyb  sydd  i'r 
taaothedssi  hyn,  Fe  gŵr  7»  7  eymm  fod  en  hyagrifenwyr  yn  teimlo  fod  mawredd 
saewa  gnuiaajodd  sydd  7»  en  gwnonlhnr  hwynt  711  fycbain  o'i  flaen  ;  fod  awdmded  i 
laèi  ijdojbod  ejdd  y«  Uawn  o  Ddnw ;  fod  jstyr  i  hanesyddiaeth  sydd  yn  goleno ;  ac 
fad  rjffa— lAdîaii  eysadaùhas  ae  ysaarfer  erefydd,  tra  ar  y  naill  law  yn  llawn  0 
gTfrìleUel^aTTlWwaiallyngjfoeta^ofeadiÜL  Fe  wêl  7  darUenydd  fod  traeta. 
awd  Mr.  Hobjij  Jones,  ar  "The  8oeial  Organiam,"  sydd  ar  hob  llaw  wedi  ennàü  iddo 
gjmsial  o  glod,  wodi  ei  oaod  y»  7  Hhifyn  hwn  o'r  Traethodydd  yn  Oymraeg.  7r 
ydjm  •  gslow  7«  Ifcmgymrch  ein  eymill  ar  ei  ethottad  i  gadair  Athroniaeth  yn 
Hghnleg  Oogledd  Cymm.  Hjiorwn  7  bydd  lEaws  o'n  hiononetyd  tìrion  dan  ei 
addyag  ya  enal  on  dTrehafn  mewn  meddylgarwch  a  doethineb  a  daioni,  îe,  7  bydi 
L  ott  7»  well  o'i  ymdreehion. 


t»  ffcs  flansrinaj  Mwiimmt.    By  Alkxa.ndkb  Matjl  D.D.,  Momingside, 
Edimburgh.    Edìnborgh  :  T.  &  T.  Clark. 

Mab  yr  Efrjdmn  hy»  jn  Mhrofion  Criationogaeth  wedi  en  hysgrifenn  gan  *r  aydd 
7»  meddn  dirnadaeth  eaaga  chlir  o*i  f*ter,  ae  yn  galla  ei  gosod  ger  bron  mewn  ffordd 
dia  aigyboedd-adol  a  darllonadwy.  Mae  ein  dyddian  yn  llawn  o  ysbryd  ymosid  ar 
7  gwirìoneddan  mawrion  sydd  yn  gorwedd  wrth  wraidd  ein  erefydd  sanctaidd,  ae  fe 
allai  Ilawer  gaol  niwed  oddiwrth  wenwyn  yr  ysbrydiaeth  hwn  er  heb  fod  ya  ymwy- 
bodol  o  ddim  mewn  ffordd  o  anghredaeth  gyda  golwg  ar  wirioneddan  penodo).  Ac 
7  mae  7  Uacâd  hwnw  ar  ein  hyebryd  sydd  yn  ei  anghymhwyao  i  gredn  dim  i  nnrhyw 
bwrpaa,  yn  fwy  nerjglns  nag  nnrhyw  anhawaderaa  a  aller  brofi  gyda  golwg  ar  faterion 
ag  7  gallai  7  meddwl  fod  mewn  petrnsdod  yn  en  cylch.  Ni  allwn  fod  yn  rhy  sicr  o 
wirionedd. 

Truth  oan  noTor  be  eonnrmed  enongh, 

Though  doabt  did  ever  aleep. 

Ac  7  mao  aroa  mewn  cymnndeb  agos  A'r  gwirionedd  yn  Uaddfa  effeithiol  i  ysbryd 
cyfeUiorni,  ymha  fforf  bynag  y  ceisio  gymeryd  meddiant  o  honom.  Wrth  ddarUen 
y  gyfrol  werthfawr  hon  o  eiddo  Dr.  Mair,  fe  deimla  dyn  fel  yn  swnio  yn  ei  glostiaa 
eirian  7  Salmydd :  "  Amgylchwch  ffion,  ac  ewoh  o'i  hamgyich  hi ;  rhifwch  ei 
thyran  hi.  Ystyriwch  ei  ihagrariau,  edrychwch  ar  ei  phalasaa ;  fei  7  mynegoch  i'r 
oes  a  ddelo  ar  ol.  Canys  7  Daw  hwn  yw  ein  Daw  ni  byth  ae  yn  dragy  wydd ;  efe 
a'n  tywys  ni  hyd  angeo."  T  mae  efe  wedi  astndio  yn  dda  bob  peth  a  alier  ddyweyd 
yn  erbyn  Cristionogaeth,  ae  y  mae  ei  ddiwyUiad  ac  eangder  ei  gydymdeimlad  yn  ei 
ailnogi  i  ddirnad  yn  glir  safleoedd  y  gwrthwynebwyr,  yn  gystal  ag  i  roddi  iddynt  bob 
eredyd  am  onestrwydd  a  difrifwch.  Ond  er  hyn  oll  fe  geir  fod  yr  hen  wirionedd  yn 
anfesnrol  eangach  a  mwy  gogoneddos,  heblaw  yn  annhraethol  nês  atom  a  mwy  ymar- 
ferol  na'r  holl  ddamcaniaethan  cywrain  y  mae  dynion  o  oes  i  oes  yn  geiaio  nyddn  fw 
gosod  i  fyny  yn  ei  le  Mewn  cyfeiriad  at  yr  haeriad  y  mae  rhai  yn  dra  pharod  i'w  wneyd 
fod  gwyddonwyr  blaenaf  y  dyddian  hyn  yn  anghredwyr  a  materolwyr,  gwna  ddyfyniad 
tra  phwrpasol  o  yagrif  o  eiddo  Proffeswr  Tait  o  Edinbnrgh,  sydd  ei  hnnan  yn  nn  o'r 
gwyddonwyr  enwocaf  ac  yn  dyst  hollol  gymhwys,  mewn  cyfeiriad  at  sylw  i'r  perwyl 
nchod  mewn  erthygl  gan  Mr.  Fronde  :  "  Pan  ofynwn  i  nnrhyw  nn  sydd  yn  gymhwys 
i  roddi  barn,  pwy  oedd  y  meddylwyr  gwyddonol  oedd  *  ar  y  blaen,'  yn  '  oren,'  4a  gali- 
nooaf '  yn  yr  amser  sydd  newydd  fyned  heibio  yn  Mhrydain,  ni  aUwn  lai  na  dorbyn 
mewn  atebiad  y  fath  enw  a  Brewster,  Faraday,  Forbes,  Oraham,  Rowan  Hamiltoo, 
Heraohel,  a  Talbot     FeUy  y  rhaid  ìddi  fod  oddieithr  i  ni  ddefnyddio  y  gair  gwydd- 


NODIADÀÜ   LLENTDDOL.  888 

omiaeth  mewn  ystyr  wyrdraws.  Pa  na  o'r  dynioa  mawrion  hyn  a  roddes  i  fyoy  y 
ayniad  fod  natar  yn  arddangos  profion  o  feddwl  bwriadolf  Oad  fe  allai  fod  Mr« 
Froude  yn  oyfeirio  at  feddylwyr  ar  y  blaen  sydd  yn  ffodus  eto  yn  fy w  yn  ein  plith. 
Nid  ydyw  onwau  y  rhai  mwyat  blaenllaw  yn  eu  plith  yn  anhawdd  cael  gafael  arnynt. 
Ond,  yn  anffodos  i'w  haeriad,  y  mae  yn  gwblsicrfod  Andrews,  Joule,  Clerk-Maxwell, 
Balfoar  Stewart,  Stokes,  William  Thomson,  a'r  cyffelyb,  un  ao  oli,  pan  fyddai  cyf- 
leusdra  yn  dyfod  yn  eu  ffordd,  wedi  siarad  mewn  ystyr  hollol  wahanol  i'r  hyn  a 
olygir  yn  erthygl  Mr.  Froude.  Yn  sicr  nid  oes  feddylwyr  gwyddonol  yn  Mhrydain 
yn  fwy  blaenllaw  na'r  rhai  hyn  !  "  Oydnabydda  hyd  yn  nod  ProíFeswr  Tyndall,  am 
AtheÎ8tiaeth  Faterol,  "nad  mewn  oriau  o  glirder  ac  yni  y  mae  yn  ei  hargymhell  ei 
hun  i'r  meddwl ;  ac  yn  mhresennoldeb  meddwl  cryfach  a  mwy  iachus  ei  bod  bob 
amser  yn  ymdoddi  ac  yn  diflanu,  fel  yn  anallnog  i  esbonio  y  dirgelwch  ymha  an  yr 
ydym  yn  byw."  Oydnabydda  yr  un  gŵr  yn  ei  Anerchiad  enwog  yn  Belfast :  "  Pan 
y  mae  y  meddwl  dynol  wedi  cyrhaedd  mawredd  a  dangos  gallu  nodedig  mewn  un  dir- 
iogaeth,  fod  tuedd  i  roddi  credyd  iddo  am  allacyffelybya  yrholl  diriogaethan.  Felly 
mae  duwinyddion  wedi  teimlo  cysur  a  chadarnhâd  yn  y  meddwl  fod  Newton  wedi 
trin  y  owestiwn  e  ddadguddiad,  gan  anghofio  fod  y  cysegriad  hwnw  ar  ei  alluoedd, 
trwy  holl  flynyddoedd  goreu  ei  einioes,  at  ddosbarth  hollol  wahanol  o  syniadau,  heb 
sôn  am  nnrhyw  anghymhwysder  naturiol,  yn  tnedda  i'w  wneyd  yn  llai,  yn  Ue  yn  fwy 
cymhwys  i  drin  cwestiynau  duwinyddol  a  hanesyddol."  Tybed  nad  ydyw  yr  un  peth 
yn  wir  am  wyddonwyr  ein  dyddiau  ni,  y  rhai  gyda  chyrhaeddiadaa  y  tu  allan  i'w  hef- 
rydìan  arbenig  sydd  yn  amlwg  yn  llawer  llai  nag  eiddo  Newton  mewn  duwinyddiaeth, 
na  lysant  benderfynu  cwestiynan  mwyaf  yr  oesoedd,  a  hyny  fel  rhai  yn  gwybod 
pob  peth?  Am  drafodaeth  gyflawn  a  meistrolgar  ar  y  pethau  byn,  ynghyd  a'r 
llîaws  materion  eraill  sydd  yn  dwyn  cysylltiad  â'r  Profion,  ni  allwn  wneyd  yn  well 
na  chyfeirio  y  darllenydd  at  y  llyfr  rhagorol  hwn  o  eiddo  Dr.  Mair.  Ar  y  fath 
byncian  a  Christionogaeth  a  Gwyddoniaeth  Anianyddol,  Anhawsderau  Dealltwriaeth- 
ol  Crefydd,  Dadgaddiad  ac  Ysbrydoliaeth,  gyda'r  Anhawsderan  cysylltiedig,  Tystiol- 
aeth  Hanesyddol  Foreuol  i  Ddilysrwydd  y  Testament  Newydd,  Tystiolaeth  Epistolau 
Paol  a  gydnabyddir  yn  Ddiammheaol,  y  Gwyrthiaa  Cristionogol,  Tystiolaeth 
Bersonol  Uniongyrchol  i  Wyrthiau  yn  y  Testament  Newydd,  Adgyfodiad  Orist  a'r 
hyn  a  olyga,  y  Ddadl  dros  Gristionogaeth  oddiwrth  Bersonoliaeth  Anghymharol 
Crist,  Rhai  Llinellau  Oydgrynhoawl  pwysig  a'r  Prawf  oddiwrthynt,  a  Christionog- 
aeth  yn  ei  phrofi  ei  hun  trwy  yr  Egwyddor  o  Orfywiad  y  Cymhwysaf, — íe  geir  yr 
Efrydiau  hyn  yn  llawn  o  oleuni  a  nerth,  ac  yn  gadael  ar  y  meddwl  argraff  iachos  a 
hynod  o  ddymanol.  Mae  llîaws  o  bethau  a  drinir  yn  dra  medras  yn  y  gwaith  yn 
cymhell  eu  hanain  i'n  sylw  fel  rhai  ag  y  buasai  yn  dda  gan  ein  darllenwyr  i  ni  eu 
gosod  ger  bron,  ond  y  mae  hyny,  mewn  nodiad,  yn  gwbl  allàn  o'r  cwestiwo.  Cyfeir- 
iwn  yn  nnig  at  ddadl  yr  Efrydiaeth  olaf.  Fe  dybir  weituiaa  fod  Cristionogaeth  erbyn 
hyn  wedi  gwario  ei  holl  fywyd,  ac  yn  prysur  ddiflana  mewn  marwolaeth.  Ond  yma 
fe  ddangosir  yn  amlwg,  tra  y  mae  ei  chydymgeisyddion,  fel  gwîail  y  swynwyr  yn  yr 
Aipht,  o  oes  i  oes  yn  cael  eu  llyncu  ganddi,  ei  bod  hi  wedi  gorfyw  y  cyfan,  ac  eto  yn 
blaguro  yn  ieaengrwydd  bywiol  yni.  Souir  weithiau  am  ei  ffyniant  yn  yr  oesoedd 
boreuaf.  Yn  ol  yr  awdnrdodaa  goreu  fe  elhd  meddwl  fod  nifer  y  Cristionogion  yn  y 
-flwyddyn  A.D.  100,  yn  500,000.  Ond  yn  amser  Cystenyn,  yn  A.D.  320,  fe  ellid 
casgla  eu  bod  yn  16,000,000.  Mae  hyn  yn  dangos  eu  bod  yn  dyblu  bob  pedair 
blynêdd  a  deugain.  Ond  gan  gyfyngu  ein  hunain  i  un  maes  Cenadol,  sef  India,  yn 
cynnwys  Burmah  a  Ceylon,  a  hyny  gyda'r  Cenadaethau  Protestanaidd  yn  unig,  yr 
ydym  yn  cael,  yn  ol  Statistical  Tables  of  Protestant  Missions  in  India,  Burmah,  and 
Geylon  (1881),  fod  nifer  Orietionogion  proffesedig  India  yn  1851,  ya  103,000 ;  yn 
1861,  yn  218,000;  yn  1871,  yn  318,000;  yn  1881,  yn  528,003.  Y  mae  hyn  yn 
dangos  fod  Cristionogion  Proteatanaidd  Iudia  yn  dyblu  bob  rhyw  dair  bbjnedd  ar 


884  NODIADAtJ    LLENYDDOL. 

< 

ddeg.  Ac  y  mae  genym  le  i  gasgln  y  ceid  cyfartaledd  cyffelyb  mewn  meusydd  eraill, 
megys  Madagascar,  ac  oid  ychydig  o  Ynysoedd  Môr  y  De,  tra  y  mae  y  Cènadaethau 
dros  y  byd  oll  yn  cael  eu  coroni  â  mesar  mawr  o  lwyddiant,  er  fe  allai  heb  ddangos 
cynnydd  mor  fawr  a'r  measydd  uchod.-  Os  cymerid  pedair  blynedd  a  deugain  i 
ddyblu  y  nifer  yn  yr  adeg  a  ystyrir  yn  oes  euraidd  llwyddiant  Crisitionogaeth,  yn  sicr 
nidydyw  yn  awr  yn  marw,  pan  y  dybla  nifer  ei  dysgyblion  mewn  rhanau  mor  helaeth 
o'r  byd,  a  than  amgylchiadau  sydd  ar  lawer  cyfrif  mor  anfanteisiol,  mewn  tair  blynedd 
ar  ddegJ  Beth  a  all  esbonio  hyn  hefyd  ond  mai  "bys  Duw  ydyw?" — Pris  y  llyfr 
ywôs. 


A  Popular  Introduction  to  the  Hislory  of  Ghristian  Doctrine.    By  Rev.  T.  G. 
Cbippen.    Edinburgh :  T.  &  T.  Clark. 

Ni  rwriedir  y  gwaith  yma  fel  cydymgeisydd  i  weithiau  fel  yr  eiddo  Hagenbach, 
Shedd,  a  Cunningham  ar  Hanes  yr  Âthrawiaeth  ;  ond  credai  yr  awdwr  fod  llawer  o 
bobl  ddeallns  a  garent  gael  syniad  am  hanes  barn  yr  Eglwys  Gri&tionogol  yn  y 
gwahanol  oesoedd  ar  bynciau  yr  Efengyl,  ond  nad  allent  gael  hamdden  ac  na  fyddai 
ganddynt  amynedd  i  astudio  gweithiau  fel  y  rhai  a  grybwyllwyd,  ac  am  hyny  fe 
gyfansoddodd  y  llyfr  hwn  fel  Arweiniad  Poblogaidd  i'r  efrydiaeth  dra  dyddorol  o 
Hanes  yr  Athrawiaeth  Gristionogol.  Âc  fe  ymddengys  i  ni  ei  fod  wedi  llwyddo  yn 
rhagorol  i  gyrhaedd  yr  amcan  oedd  ganddo  mewn  golwg.  Mae  yn  amlwg  ei  fod 
wedi  ymgydnabyddn  llawer  â'r  drafodaeth  a  gymerth  le  o  bryd  i  bryd  ar  y  gwiri«»n- 
eddau  mawrion,  ac  y  mae  wedi  ysgrifenu  yr  hanes  mewn  dull  clir  a  theg.  Ac  i'w 
amcan,  y  mae  ei  gynllnn  yn  rhagorol ;  yn  lle  cymeryd  cofoodan  neillduol,  ac  olrhain 
trafodaeth  pob  cyfnod  ar  bob  athrawiaeth, — yr  hyn  o  fewn  ei  derfynau  a  faaaai  yn 
anhawdd  a  beichus, — y  mae  yn  cymeryd  y  prif  athrawiaetbau,  ac  yn  rhoddi  yn  y 
gwahanol  amseroedd  hanes  eu  dadblygiad.  Ysgrifena  hefyd  mewn  ysbryd  gwydd- 
onol,  gan  ymgadw  rhag  rhoddi  lliw  unrhyw  olygiadau  personol  o'i  eiddo  ei  hun  ar 
yr  ymdriniaethan  y  mae  a  wnelo  â  hwynt.  Nid  oeid  yn  dyfod  yn  gymaint  o  fewn 
ei  diriogaeth  i  esbonio  yn  athronyddol  gyfodiad  y  gwahanol  olygiadau,  ac  arbenig- 
rwydd  y  gwahanol  saflëoedd  a  gymerid  gyda  golwg  arnynt.  Ei  nôd  yn  benaf  ydoedd 
rhoddi  yn  glir  ac  yc  gryno  y  golygiadau  eu  hnnain  ;  ac  y  mae  wedi  gwneyd  hyny 
mewn  modd  meistrolgar  a  boddhäol.  Mae  yn  ddiau  y  profai  ei  lyfr  i  lawer  o'n  dar- 
llenwyr  yn  fuddiol  a  dyddorol  iawn.  Fel  y  mae  pren  y  bywyd  bob  mis  yn  rhoddi 
ei  ffrwyth,  felly  mae  yr  Efengyl  sydd  yn  rhoddi  ei  hanes,  wedi  rhoddi  i  wahanol 
oesoedd  ei  chenadwri,  a  hyny  yn  y  wedd  ag  oedd  yn  fwyaf  cyfaddas  i'w  hamgylch- 
iadau,  eu  dulliau  neillduol  o  feddwl,  ac  yn  arbeiiig  y  setyllfa  foesol  ymha  nn  y  ceid 
hwynt.  Y  mae  yn  anhawdd  i  efrydydd  meddylgar  beidio  cyfoethogi  ei  ddirnadaeth 
am  yr  athrawiaethau  wrth  eu  gweled  yn  myned,  megys  o  flaen  ei  lygaid,  trwy  y 
cwrs  o  dyfiant  a  fu  arnynt  Ac  fe  roddai  y  llyfr  yma  gynnorthwy  gwerthfawr  iddo 
i'r  amcan  hwnw.  Ei  bris  ydyw  9s.  Yr  ydym  yn  cymeryd  yn  ganiatäoi  fod  y 
gyfrol  gyntaf  o  waith  tra  rhagorol  Dr.  Hughes  ar  Hanes  yr  Athrawiaeth  yn  medd- 
iant  ein  darllenwyr  yn  gyffredinol. 


New  and  Decisiw  Emdence  of  the  Mode  of  Baptism.    By    the   R©v.    Isaac 
E.  Heaton,  Fremont.    Third  Edition,  enlarged.     Bangor:  D.  S.  Dayies. 

Llyfr  Americanaidd,  wedi  ei  argraffu  y  tro  hwn  yn  Mangor,  am  y  golygid  ei  fod, 
mewn  cylch  cryno,  yn  goscd  allan  olygiad  taeuellwyr  ar  y  dull  o  weinyddu  yr  ordin- 
hâd  o  fed^dd  mewn  modd  "  decisiw."    Gyda  mater  fel  yma,  Ue  y  mae  gwahaaol 


NODIADAU  LLENYDDOL.  885 

arweddion  y  ddadl  yn  amrywio  yn  gymaint  o  ran  yr  argraff  a  woant  ar  wahanol 
feddyliau,  y  mae  cael  prawf  a  all  hòni  tnd  yn  "derfynoi"  yn  anhawdd.  Ond  mae 
yn  amlwg  fod  yr  awdwr  hwn  wedi  astodio  y  mater  yn  dda,  ac  fe  allai  ei  lyfr  brofi  yn 
dra  dyddorol  i  bwy  bynag  a  ddymnnai  ei  ddeall  yn  fwy  clir.  Fe  ddengys  fod  llawer 
i'w  ddyweyd  ar  ochr  na  ddywedir  ond  par  ychydig  arni  yn  Ngbymrn  y  dyddiaa  hyn 
ao  y  mae  amryw  o'r  rhesyman  a  ddwg  ymlaen — ac  yn  enwedig  nad  yw  yr  arddodiaid 
Groeg  eia  ac  ek,  pan  heb  fod  hefyd  yn  gyfansawdd  à  berfanyn  golygn  myned,  &c.,  i'w 
deall  fel  yn  golygn  myned  ifewn  i'r  dwfr  a  dyfod  allan  or  dwfr,  ond  yn  hytrach  at 
ac  oddiwih — yn  galw  am  i'r  ddadl  o'r  ochr  arall  gael  ei  gosod  i  fyny  o'r  newydd,  a 
hyny  mewn  goleoni  hynod  o  gryf.  Y  mae  yn  Uyfr  o  dros  gant  o  da  dalenau,  a'i  brig 
yw6c. 


Pregethau  y  diẅeddar  Barch.  John  Parry,  D.D.,  Bala.    Dinbych :  Gee  a'i 

Mae  yn  ddiammen  y  bydd  yn  ddwfn  foddhâd  i  lîaws  o  feddylian  puraf  Cymro  gael  ar 
ddeall  fod  cyfrol  o  bregethan  y  diweddar  Dr.  Parry  wedi  ei  ohyhoeddi.  Yr  oedd  efe 
i  bawb  a'i  hadwaenai  yn  ŵr  anwyl  iawo.  Yr  ydoedd  hefyd  yn  hynod  am  eangder  a 
manylrwydd  ei  wybodaeth,  ac  yni  a  ffrwythlonrwydd  a  gwreiddioldeb  ei  feddwl.  Ao 
fel  dysgawd  *r,  pa  nn  bynag  ai  yn  y  dosbarth  gyda'r  efrydwyr  a  gafodd  y  fraint  o 
astadio  dano,  ai  yn  cateceisio  y  cyfarfodydd  ysgolion,  ai  yn  pregetha  yr  Efengyl,  ai 
yn  ymddyddan  yn  y  cyfarfodydd  eglwysig  â'r  rhai  eiddilaf  en  hamgyffredion  am 
bethao  mawrìon  teyrnas  nefoedd,  yr  ydoedd  yn  sicr  yn  un  o'r  rhai  mwyaf  Uwyddian* 
nus.  Am  ei  ysgrifeniadau,  mae  ei  erthyglaa  i'r  Trabthodydd,  ynghyd  a'r  Uîaws 
erthyglao  a  ysgrifenodd  i'r  Gwyddoniadur,  yn  gyfraniadaa  i'n  llenyddiaeth  a  fyddant 
tra  y  darllenir  ein  hiaith  o  werth  anmhrisiadwy.  Fel  pregethwr  nid  ydoedd  yn  agos 
mor  adnabyddos  i'w  genedl  ag  y  dylasai  fod.  Ânhawdd  ydoedd  ei  gael  oddicartref,  a 
theimlai  yn  berffaith  foddlawn  i  gyfyogu  ei  lafur  yn  yr  ystyr  yma  i  "  gapeli  bychain 
mynyddoedd  a  chymoedd  Sir  Feirionydd,"  fel  y  dywedir  yn  rhagymadrodd  y  llyfr 
hwn  ;  a  chan  wrandäwyr  syml  a  meddylgar  y  rhai  hyny  fe'i  mawrbeid  yn  unig  ((tu 
yma  i  eilunaddoliaeth."  Yr  oeddym  yn  ofni  nad  oedd  nemawr  o'r  pregethau  hyny  ar 
gael  oddieithr  yn  adgofion  y  rhai  a'u  gwrandawent, — heblaw  yn  y  fforfiau  parhâos  o 
olenni  a  phurdeb  yn  ysbrydoedd  y  rhai  a  fendithiwyd  trwyddynt.  Yr  ydoedd  gan 
hyny  yn  hyfryd  iawn  genym  ddeall  dro  yn  ol  fod  ei  anwyl  briod— boneddiges  a 
brofodd  mor  dyner  o  hono,  ac  ydoedd  hefyd  yn  gallu  myned  gyda'r  fath  ddwfn 
gymundeb  ysbryd  i  fewn  i'w  holl  lafor — yn  parotoi  cyfrol  o'i  bregethau  i'r  wasg.  A 
dyma  hi  ger  ein  bron,  yn  gyfrol  ddestlus  o  yn  agos  i  bedwar  oant  o  dudalenao,  mewn 
argraff  lftn  a  phrydferth  a  rhwymiad  hardd,  y  fath  a  garai  pob  un  sydd  yn  abl  i 
werthfawrogi  ei  chynnwys,  a'r  fath,  dybygem,  na  allasai  ond  ychydig,  os  neb,  o  gyf- 
eillion  ac  edmygwyr  llîosog  Dr.  Parry  obeithio  am  weled  o  gwbl.  Mae  yn  dda  erbyn 
hyn  ei  fod,  er  holl  gyfoeth  ei  feddwl  ahylithredd  ei  ddawn,  wedi  ysgrifena  cynifer  o'i 
bregethau  mor  gyflawn.  A  derbynied  Mrs.  Parry  ein  diolch  cynhes  am  y  llafor 
cariad  a  gymerodd  gyda'r  gorchwyl,  a  foasai  mae  yn  debyg  yn  anmhosibl  i  neb  arall, 
o'n  parotoi  i'w  hargraffu.  Nid  ydyw  ond  ychydig  i  ni  ddyweyd  ein  bod  wedi  darllen 
y  gyfrol  hon  gyda  hyfrydwch.  Yr  oedd  yr  hyfrydwch  hwnw  y  fath  fel  mai  anaml 
iawn  y  mwynhasom  mewn  cyfrol  o  bregethau  ei  gyffelyb,  ac  y  mae  yn  dda  genym 
gael  ei  hargymhell  i  sylw  ein  darUenwyr  fel  trysor  a  fawr  werthfawrogent  Y  mae 
yn  Uawn  o  oleuni,  ac  y  mae  y  goleuni  hwnw,  a  defnyddio  ei  eiriau  prydferth  ef  ei  hon 
ar  fater  arall,  "  yn  rhedeg  yn  Uydan  ac  yn  gryf,  o'i  dechreu  i'w  diwedd."  Nid  oedd 
neb  yn  gallu  ymgadw  yn  fwy  rhydd  oddiwrth  fforfian  ystrydebol  o  feddwl  a  Uefaru 
na  Dr.  Parry ;  edrychai  yn  sefydlog  yn  wyneb  y  gwirionedd  ei  hunan,  ac  yna  dadganai 


886  NODIADAU   LLEWTDDOL. 

yn  ayml  ao  egìur  yr  argraffiadan  a  wnelai  arno.  7r  oedd  yr  eneiniad  hefyd  oedd  bob 
amaer  mor  amlwg  ar  n  ysbryd,  gyda'r  cyfoeth  o  farddoniaeth  oedd  ynddo,  yn  yeh* 
wanegn  at  "  oleoni  sych  "  clirder  ei  ddirnadaeth  nawseidd-dra  hyfryd  a  barai  ei  fod, 
nid  yn  nnig  yn  dysgu  ac  yn  argyhoeddi  y  meddwl,  ond  hefyd  yn  swyno  ae  yn  enniü 
y  galon.  Tr  oedd  addfedrwydd  ei  olygiadan  a'i  alln  i  ddarllen  meddylian  y  rhai  yr 
ymwnelai  ft  hwynt  yn  ei  wnenthnr  yn  wir  athraw,  tra  yr  oedd  ei  gariad  yn  gwnejd 
yn  hawdd  iddynt  nesftn  ato,  yn  wir  yn  en  tynn  ato  mewn  ymlyniad  serchog ;  a  thnrj 
y  cwbl  yr  oedd  ei  Iwyr  ymgysegriad  i  Griat  yn  peri  i  ddynion  deimlo  nad  oedd  hunan 
ond  dibwys  iawn  yn  ei  olwg,  ac  mai  yr  holl  werth  a  osodai  ar  bob  rhagoriaeth  ae 
ymdrech  oedd  y  gwasanaeth  a  allent  wneyd  mewn  mawrhàn  yr  Un  ag  y  teimlai  efe  y 
fath  hyfrydwch  o  fod  yn  ddim  wrth  ei  draed.  T  mae  y  catbolìgrwydd  ysbryd  ydoedd 
hefyd  mor  amlwg  yn  ei  nodweddn  yn  gwneyd  fod  y  gyfrol  hon  o'i  bregethan  yn 
gynnysgaeth  werthfawr  i  Gristionogion  Gymrn  yn  ddiwahaniaeth.  Oddiwrth  y 
pregethan  en  hnnain,  oddieithr  mewn  rhyw  nn  nen  ddwy  a  draddodwyd  mewn  gwaa- 
anaeth  ordeinio,  anhawdd  a  fuasai  gwneyd  allan  i  ba  nn  o  lwythan  Israel  y  gaUasai 
berthyno.  Ni  fn  erioed  well  arddangosiad  o'r  gwirionedd  fod  y  pethan  ymha  rai  y 
mae  Cristionogion  ein  gwlad  yn  gwahaniaethu,  yn  yohydig  a  dibwys  mewn  cymhar- 
iaeth  i'r  rhai  yr  ydym  oll  yn  cy tnno  ynddynt,  ac  y  dylai  y  galln  sydd  gan  ein  Oristioa- 
ogaeth  gyffredin  i'n  gwneyd  yn  nn  gael  llawer  mwy  o  arglwyddiaeth  araom  na'r  ysfs 
1  ddamcaniaethn,  sydd  yn  barbàns  yn  tneddn  i'n  gwahann.  Âm  bawb  sydd  yn  dar- 
byn  y  Gair  fel  dadgnddiad  oddiwrth  Ddnw,  mae  yn  anhawdd  genym  feddwl  am  neb 
nao  nnrhyw  ddosbarth  na  fwynhfti  yn  fawr  y  gyfrol  hon.  Yr  oeddym  wrth  ei  darllen 
wedi  nodi  yma  a  thraw  ddarnau  a  garasem  ddyfynn  er  mwyn  i'n  darllenwyr,  a  allai  fod 
yn  ddyeithr  i  Dr.  Parry,  gael  mantais  i  synio  am  ei  "ddeall "  yn  yr  Efengyl,  al 
ddnll  hapns  o  osod  ger  bron  ei  gwirioneddàn ;  ond  gwelwn  erbyn  fod  y  darnan  hyny 
wedi  myned  mor  liosog  fel  nad  ydyw  yn  wiw  i  ni  ymron  feddwl  am  ddyfynu  o  gwbí 
Ond  cymerer  yr  un  dyfyniad  a  ganlyn  o'r  bregeth  felus,  "  Gwaed  Orist  yn  foddion 
glanh&d,"  yr  hon  sydd  yn  dra  nodweddiadol  o'r  pregethwr : — 

Nid  oes  le  i  hnnan  fyw  yn  ymyl  Groes  Crist.  Mae  yn  colü  ei  anadl  yno,  ac  yn  marw  o 
farwolaeth  natnriol.  Pa  beth  a  welwn  ar  y  groes  %  Duw  yn  rhoddi  ei  hun — yn  "  dibriaio  á 
hun,"— yn  ei  •'  aberthu  ei  hun,"— yn  "  marw  "  ei  hnn  I  Os  deni  yn  agos,  ond  odid  na  bydd 
rhyw  flys  arnat  i  roddi  dy  hun  iddo,  gan  iddo  ef  roddi  ei  hun  drosot  ti — i  ddibrisio  dy  hon 
erŵ  fwyn  ef,  gan  iddo  ef  ei  "  ddibrisio  ei  hun"  er  dy  fwyn  di — i'th  aberthu  dy  hun  iddo 
ef,  gan  iddo  ef  "aberthu  ei  hun"  drosot  ti.  Pan  gafodd  Paul  gipolwg  arno,  yr  oedd  efe 
yn  "  cyfrif  pob  peth  yn  dom  ac  yn  golled  er  mwyn  ardderchawgrwydd  gwybodaeth  Crist 
Iesu  ein  Harglwydd."  Yr  oedd  efe  yn  colli  gafael  ar  ei  achan  fel  Hebrè'wr,  ar  ei  gyfiawn- 
der  fel  Pharisèad,  ar  ei  ddysgeidiaeth  fel  ysgolhaig— 'ie,  a'i  ddoniau  fel  apostol,  a'i  ddnw- 
ioldeb  fel  Oristion  hefyd— ac  yn  ymffrostio  "yn  ardderchawgrwydd  gwybodaeth  Cri«t 
Iesu  ein  Harglwydd."  "Byw  i  mi  yw  Grist,"  meddai,  "a  marw  sydd  elw."  A  ost 
chwant  arnat  ti  i  waeddi  yr  un  fath  -  "  Byw  i  minnau  yw  Crist,  a  marw  sydd  elw  f  M  Ni 
byddai  yn  rhyfedd  yu  y  byd,  oblegid  bu  Crist  fy w  a  marw  drosot  ti.  A  wyt  ti  am  i  Grisfc 
fyned  oddiwrth  dy  ddrws  ar  geiniog  nen  ddwy  yn  yr  wytbnos?  Rhag  dy  gywilydd! 
Bhoddodd  efe  ei  hunan— ei  hwian—ìe,  ei  hunan,  trosot  ti  t  Nid  mynyddoedd  o  anr  ac 
arian,  nid  henlian  na  Ueuadau,  nid  angylion  na  seraphiaid,  ond  ei  hünan  : — ei  ben  i  wisgo 
coron  o  ddrain,  ei  gefh  ei  hun  i  gario  y  groes,  ei  ddwylaw  ei  hun  i'w  hoelio  ar  y  pren,  a'i 
galon  ei  hun  i  waedu : — "  Sathrodd  y  gwinwryf  ei  hunan."  Gorchfygodd  dy  elynion  ei 
hun ;  rhoddodd  iawn  dros  dy  bechodau  ei  hun ;  a  gweithîodd  allan  dy  iachawdwriaeth 
dragywyddol  ei  hnn  !  Yn  y  fan  yma  y  mae  hunanymwadiad,  a  hunan-ymgysegriad,  gydag 
eiddigedd  tanbaid  dros  ogoniant  Duw,  a  zel  danUyd  dros  achubiaeth  eneidian,  yn  blaguro 
ae  yn  tÿnn  oren.  Y  mae  Orist  jn  rhoddi  ei  hnnan  i  ti,  yn  4<anchwüiadwy  olnd  ei  ras  ;* 
a  gaiff  efe  dydi,  yn  nyfhderoedd  dy  dlodi  ?  Y  mae  efe  yn  rhoddi  ei  hun  i  ti  ynei  gyflawa- 
der ;  ac  y  mae  yn  gofyn  a  gaiff  efe  dydi,  yn  dy  euogrwydd  ?  Y  mae  efe  yn  rhoddi  ei  hun 
i  û  yn  rhinweddau  ei  waed ;  ae  y  mae  yn  gofyn  a  gaiff  efe  dydi,  yn  èj  aflendid  f 


NODIADAU  LLBHYDDOL.  887 

Dyma  ftwrn  i  losgi  pob  chwỳn,  pob  malais,  pob  oenfigen,  a  phob  anfaddeugarwch  1    A 
dyma  dir  hras  i  irrwythau  yr  Ysbryd  gysnyddu  ynddo ! 

!Nid  ydyw  pria  y  gyfrol  werthfawr  hon  ond  tri  a  chwech. 


Llyfr  Genesis,  gyda  Nodiadau,  at  wasanaeih  Deiliaid  yr  Ysgol  Sabbothol.  Gan 
v  Parch.  Richabd  Humfhbeys,  Bontnewydd,  Caernarfon.  Caernarfon  :  J. 
R.  Edwards. 

Esboniad  ar  Lyfr  y  Barnwyr,  yn  cynnuys  Rhagarweiniad  a  Nodiadau  Eglwrhaof, 
at  wasanaeth  Ysgolion  Sabbothol  a  Dosbarthiadau  Biblaidd.  Gan  y  Parch, 
W.  B.  Jonbs  (Gabufryn),  Caergyb:.    Caernarfon  :  J.  R.  Edwarda. 

Nid  yw  yn  hawdd  i  ni  ddadgan  yr  hyfrydwch  a  deimlwn  wrth  weled  gweithiau  o 
deilyngdod  uchel  y  ddwy  gyfrol  byn  yn  oael  eu  cyhoeddi  yn  yr  iaith  Gymraeg, 
Galwasom  sylw  at  waith  Mr.  Humphreys  ar  ymddangosiad  y  rhifyn  cyntaf ;  bellaeh 
mae  y  gwaith  er  ys  tro  wedi  ei  gwblbân,  ac  y  mae  yn  gyfrol  hardd  0  dri  chant  o  du 
dalenau,  ac  wedi  ei  "throi  allan"  ymhob  ystyr  yn  hynod  o  foddhaol.  Am  ei  mater 
y  mae  yn  wirioneddol  werthfawr.  Mae  yr  awdwr  wedi  astudio  yn  dda  lenyddiaeth 
oreu  y  rhan  yma  o*r  Yagrythyr,  ac  y  mae  wedi  cyfleu  flfrwyth  ei  ymchwüiad  a'i  fyfyr- 
dod  mewn  dull  trefnus  a  choeth,  ac  mewn  Cymraeg  rhagorol  Nid  yw  ond  peth  go 
fychan,  yaywaeth,  i  ddyweyd  mai  dyma  yr  esbouiad  goreu  ar  Lyfr  Genesis  ag  y  g<01 
y  darllenydd  Cymreig  osod  ei  law  arno ;  ond  gallwn  hefyd  ddyweyd  yn  ddibetrus 
mai  tra  anhawdd  fyddai  nodi  unrhyw  esboniad  Seisonig  o'i  faint  a'i  bris  sydd  yn 
well  nag  ef.  Ki  ddarfu  i'r  awdwr  wastraffu  amser  a  nerth  ar  gwestiynau  cymhar- 
iaethol  ddibwys ;  y  mae  hefyd  wedi  dangos  cryn  lawer  0  hunanly  wodraeth  trwy  ym- 
gadw  o  fewn  terfynau  cymedrol  pan  oedd  cyflawnder  y  defnyddiau  oedd  at  ei  law  yn 
demtasiwn  neillduol  iddo  "  ymhelaethu ; "  ao  yn  sicr  fe  all  ei  gydwladwyr  deimlo  yn 
dawel  "nad  attaliodd  ddim  o'r  pethau  buddiol  heb  eu  mynegu  "  iddynt  0  astudio 
Llyfr  Geneaisyn  ngoleuni  y  gwaith  fe  allai  ydarllenydd  yn  rhesymol  ddysgwyl  dyfod  i'w 
ddeall  yn  llawer  gwell,  a  chael  y  pethau  y  darllena  am  danynt  ynddo  yn  llawer  mwy 
byw  a  chliro  flaen  ei  lygaid.  Y  mae  yn  llawn  o  wybodaeth  werthfawr,  a  hono  wedi 
ei  meddwl  yn  dda,  ac  yn  cael  ei  chyfleu  gyda  barn  a  chwaeth  ragorol,  a'r  holl  lyfr  yn 
dangos  addfedrwydd  hyfryd  a  dymunol.  Yr  oedd  yn  siriol  iawn  genym  ddarllen  ym 
y  rhagymadrodd  :•  "  Y  mae  y  gefnogaeth  sydd  wedi  cael  ei  rhoddi  i'r  gwaith  yn 
barod  wedi  bod  ya  llawer  mwy  na  fy  nysgwýliadau  uchaf."  Gall.y  Cymry  deimlo 
yn  aior  fod  yn  ddyledns  arny&t  iddynt  eu  hunain  roddi  i'r  fath  waith  ft  hwn  dder- 
byniad  helaeth.     £i  bris  ydyw  4s.  6c. 

Y  mae  llawer  o'r  un  pethau  yn  addas  i'w  dyweyd  a'm  gyfrol  Mr.  Jones  o  Gaergybi 
ar  Lyfr  y  Barawyr.  Nid  ydyw  hon  lawn  cymaint  â'r  llall ;  ond  mae  mewn  llythyr- 
en  fanach,  ao  argraffwaith  sydd,  o'r  ddau,  yn  fwy  hardd ;  y  mae  ei  rhwymiad  hithau 
yr  un  modd  yn  dra  chwaethua,  ae  nid  ydyw  ei  phris  ond  3s.  Mae  yr  awdwr  wedi 
gwneyd  o  Lyfr  y  Barnwjrr  astndiaeth  lawn  ac  addfed.  Mae  nifer  mawr  o'r 
•wdnráodan  goreu  wedi  eu  gosod  dan  deyrnged  ganddo,  a  dengys  farn  dda  yn 
netholiad  a  ehyflëad  ei  faterion.  Nid  ydyw,  fel  y  mae  esbonwyr  yn  rhy  chwan- 
nog  i  wneyd,  yn  sarhftu  ei  ddarlleoydd  trwy  yagrifeBU  yn  helaeth  ar  bethau 
hollol  eglur,  ac  oagoi  y  pethau  anhawdd;  ond  crynhöa  ei  nerth  ar  y  pethau 
ag  y  dysgwylid  iddo  eu  hegluro,  a  llwydda  yn  rhagorol  i  c<daro  yr  hoelen  ar 
ei  phen."  Mae  y  nodiadau  daearyddol  wedi  eu  hysgrifenu  yn  ngoleuni  ymchwiliad- 
au  y  Palestme  Uxploration  Fund,  ac  nid  yn  anfynycb  yn  manteisio  yn  hapus  ar  ym- 
weliad  yr  awdwr  ei  hunan  â  gwlad  Canaan  yn  1882,  ac  y  maent  yn  hynod  o  werth- 
fawr.     Sylwasom  droion  fel  yr  oedd  y  ffaith  iddo  fod  ei  hunan  yn  edrych  ar  y  manau, 


888  NODIADAU   IJLBNYDDOL. 

ynghyd  a'i  feistrolaeth  o'r  iaith  G-ymraeg,  yn  peri  fod  ei  ddesgrifiadau  daearyddol  ya 
hynod  o  hapus.  Er  enghraifft,  mynydd  Tabor :  "Ymgyfyd  megys  yn  nghanol 
dyffryn  Esdraelon,  neu  fe  allai  yn  nês  i'w  gẁr  dwyreiniol  na'i  ganol,  am  oddeutu 
1850  o  droedfeddi  uwchlaw  wyneb  y  môr.  Saif  ei  hunan,  a'i  ben  yn  grwn  megyi 
talcen  ŵy,  a'i  ochran  yn  serth  fel  nas  gellir  myned  i  fyny  i'w  ben  o'r  tn  gogleddol  iddo. 
Tyn  ein  sylw  y  foment  ei  gwelir,  ac  nid  hawdd  peidio  colli  golwg  arno  tra  y  byddys 
mewn  cyfleusdra."  Afon  Cison :  "  Hyd  nes  y  cryfheir  hi  gan  ffynnonan  Catmel, 
nid  ydyw  ei  gwely,  y  rhan  amlaf ,  ond  cafn  sych,  gwag  ;  ond  ar  ol  gwlawogydd,  neu 
doddiad  yr  eira  ar  y  mynyddoedd,  llenwir  hi  â  rhyferthwy  mawr  o  ddwfr,  yr  hyn  a 
wnaed,  dybygid,  yn  adeg  y  frwydr  hon,"  &c  Mae  y  nodiadan  beirniadol  yr  nn  modd 
yn  dra  hâpus,  ac  yn  gyfoethog  o  ddysgeidiaeth  oreu  ein  hamseroedd.  Am  ysbryd  y 
gwaith,  y  mae  wedi  ei  ysgrifenu  oddiar  y  safle  ddyrchafedig  fod  llyfr  y  Barnwyr  nid 
fel  pennod  yn  "  hanes  cenedlaethol  yr  Hebreaid  ya  unig,  eithr  fel  dolen  yn  nghadwen 
dadblygiad  iachawdwriaeth  Duw  i'r  byd."  Mae  yn  ddiammeu  na  chynnygiwyd  i'r 
Cymry  er  ys  llawer  o  amser,  os  erioed,  ddim  mewn  esboniadaeth  Fiblaidd  sydd  yn 
fwy  teilwng  o'u  sylw  na'r  ddau  waith  hyn  ar  Genesis  a  llyfr  y  Barnwyr. 


Y  Gofadail  Fdhodistaidd :  sef  Pregethau  gan  nifer  o  Weinidogion  ymadawedig  y 
Methodittiaid  CalfinaidcL  Ail  GyfroL  Cyhoeddedig  gan  David  Wülianis, 
Gyffin,  Conwy. 

Máb  dyddordeb  neilldool  yn  hanes  y  pregethan  a  gyhoeddir  yn  y  gyfrol  hon. 
Tmddengys  en  bod  wedi  eu  cymeryd  mewn  math  o  law  fer  wrth  en  gwrandaw  gan 
wr  ienanc  o  Lanbrynmair,  sydd  bellach  yn  ei  fedd  er  ys  55  o  flynyddoedd.  Tn 
ddamweiniol  fe  ddygwyd  y  cyfrolau  yn  cynnwys  nodiadan  y  gẃr  ieuanc  hwnw  dro  yn 
ol  i  sylw  y  Parch.  Samnel  Roberts,  Conwy,  a  chan  ei  fod  ef  yn  gallu  en  darllen  fe'u 
rhoddwyd  iddo.  Soniodd  yntau  am  danynt  wrth  ei  gymydog  Mr.  Dayid  Williams,  ac 
wedi  iddo  ysgrifenn  nifer  o  honynt  o'r  llaw  fer  hono— a  Mr.  Roberts  yn  nnig,  dybygid, 
yn  y  dyddiau  hyn  a  allasai  wneyd  hyny — fe  deimlodd  cyhoeddydd  y  ddwy  gyfrol  o 
••  Lampau  y  Deml,"  a'r  gyfrol  flaenorol  o'r  "  Gofadail  Fethodistaidd,"  y  bnaaai  yn  golled 
i'w  genedl  i  beidio  cyhoeddi  cyfrol  o  honynt ;  ac  felly  ceiaáodd  gan  ein  cyfaill  hybarch 
"S.  R."  ysgrifenu  y  pregethan  hyn,  y  rhai  yn  awr,  dros  ddengain  mewn  nifer,  ac 
mewn  cyfrol  hardd  o  dros  bedwar  cant  o  dudalenau,  sydd  yn  cael  eu  gosod  yn 
nghyrhaedd  ein  cydwladwyr.  Yr  ydym  yn  gweled  nad  oedd  y  nodiadau  a  gymerid 
o  rai  o  honynt  ond  lled  anghyflawn,  ond  am  y  rhai  pwysicaf  fe  ymddengys  ein  bod 
yn  en  cael  yn  en  llawn  hyd,  ac  y  maent  yn  darllen  yn  rhagoroL  Fe'u  pregethid, 
gan  mwyaf,  rhwng  1819  a  1822,  a  chan  y  gweinidogion  mwyaf  parchus  a  defnyddiol 
oedd  y  pryd  hyny  ar  y  maes.  Mae  i'r  gyfrol  felly  ddyddordeb  hanesyddol  pwysig, 
gan  ei  bod  yn  dangos  beth  oedd  cymeriad  cyffredin  yr  addyag  efengylaidd  a  brofái  yn 
y  dyddiau  hyny  o  gymaint  bendith  i'n  gwlad.  Ac  ni  raid  i  ni  ychwanegu  bod  gwerth 
cynhenid  y  pregethau  en  hunain  y  fath  ag  a'n  gwna  yn  dra  buddiol  a  hyfryd  i'w  dar- 
llen  ymhob  oes.  Beth  bynag  arall  a  ennillir  yn  mhregethan  Cymru  gyda  chynnydd 
diwylliad  a  chyfoeth  y  manteision  ychwanegol  sydd  yn  awr  at  ein  gwaaanaetn,  na 
choller  o'n  plith  ddyddian  y  ddaear  y  rhagoriaethan  oedd  ar  y  pregethwyr  hyny. 
Bydd  llawer  o'n  darllenwyr  yn  falch  0  feddu  y  gyfroL     Ei  phris  yw  4s.  6c 


LLYFRAU 
Cyhoeadediê    êan    P.    M.    £VANS   â  $0N,   Holywerr. 


RHESTRLYFR  0  AELODÀU  YSGOLION  SABBOTHOLu  Y  mae  y  JUyfr  hwn 
yn  an-enwadol,  ac  wedi  ei  argraffo  a'i  finellu  er  cadw  cyfrif  manwl  a  threfnus  o 
aelodau  yr  Ysgolion  ;  ac  y  mae  y  derbyniad  croesaẃgar  a  roddwyd  iddo  er  ei  yiaddangos- 
iad  yn  orawf  ei'fod  yn  cyflenwi  anghen  a  bìr  deimlwyd  gan  Ysgrifenyddion  Ysgom» 
Sabbothol  ein  gwlad. 

Pria  Iryfr  wedi  ei  rwymo  yn  gryf,  yn  cynnwys  100  o  du  dalenau,  ydyw  5s. ;  100, 
6s.  6c.  ;  a  200,  8s.  6o» 

GEIRLYFR  SEINIADOL  <NEU  GYNANIÁETHOL)  SARSONEG  A  GHYMRAEG, 
.ynghyd  ag  agoriad  ar  Lythyriaeth  yr  Iaith  Gymraeg,  gan  y  diweddar  TetoHaa 
Edwabdb.  Ysw.  (Caerfallwch).  Ail  Argraffiad,  gydag  Ychwaitegiadau,  gan  y  cüwedáar 
Babch.  D.  Hüohs8,  B.A.,  Tredegar.  \ 

Pria,  yn  Rhifynau,  16«.  6c. ;  Dwy  gyfroì,  croen  Uo,  22s.  6c. 

pANIADAU  MAES  Y  PLWM :  sef  Gweithiau  Barddonol  y  Diweddar  Mb.  Edwajtd 
^    J0NE8,  Maes  y  Plwm.    Oynnwysa  y  Gyfrol  Emynau,  Carolan,  Canenon  ar  wabanol 
destynau,  Ënglynion.  Marwnadan,  ac  Emynau  Claddedigaethol. 
Pris  mewn  llian,  2s.  6c. 

HOLWYDDORYDD  AR  BANESIAETH  Y  BIBL,  yn  cynuwys  dros  bedwar  cant  ar 
ddeg  ó  Holiadau  ac  Atebion*  ar  Brif  Ffeitbiau  Hanesyddof  yr  Hen  Destament  a'r 
Newydd,   gan  y  Parch.  Richabd   Priohabd,  awdwr  "Diffyniad  Bedydd  Babanod." 
Gyda  Rbagdraith  gan  y  Parcb.  Rogbb  Edwabds. 
Pris  mewn  Llì'an,  2s.  6c. 

VSBRYDOLIAETH  Y  BIBL:  gan  y  Parch.  D.  Chablbs  Daytjb,  M.A.,  Llundain. 

Ctw*wt8Iad  :    Natur-  y  Prawf— Ystyr  Ysbrydoliaeth— Perthynas  Ysbrydoliaeth : 
1  A  çhynnwrsiad  y  Bibl ;  2.  A  chywirdeb  ac  awdurdod  y  Bibl;  8.  Ag  iaíth  y  libl. 

Pris  srwllt,  mewn  amíen. 

LLYFR  RHENTI  EISTEDDLEOEDD    Wedi  ei  ddarpaiu  gojçfyfer  &  chadw  cyfrif  o 
enwan  personau  a  gymerant  Eisteddleoedd,  ynghyda'r  arian  a  dderbynir  oddiwrth 
eyfryw. 


('OFRESTR  CLADDEDIGAETHAU  (JRMGISTBR  BOOK  OF  BVhJAlS).     Lly< 
v    wedi  ei  barotoi  gogyfer  á  chadw  eyfrif  cywir  o  gladdedigaethau. 

Y  mae  ynddo  golofnau  i  ddodi  enw  y  person  a  gleddir,  ei  alwedigaeth.  ei  oedran,  y  Ue 
y  bu  farw,  dyddiad  y  gladdedîgaeth,  pwy  a  wasanaethodd  ar  yr  achlysur.  y  fan  y 
claddwyd,  rhif  y  bedd,  a  sylwadau. 
'  Pris,  88.  6c.,  wedi  ei  rwymo  yn  gryf. 


T  LYFR  RHESTRIAD  BEDYDDIADAU,  cyíaddas  i  Efclwyai  pob  enwad  crefyddol. 
■V  Wrth  anfon  archebion  am  dano,  dymunir  gwybod  i  ba  nifer  o  Fedyddiadau  y 
dyriunir  cael  y  llyfr,-100,  200,  400,  600,  &c.  J 

i/wf^  Uyŵ  **** ei  ^»0  y»  &jf»  i  gynnwys  Í00  o  enwau,  3a. ;  a  ls.  6e.  am  bob 
iw  yohwanegol. 

P.  M.  Eyans  &  Sok,  Çyhoeddwyr,  Trefiynnon  fBolywéll), 


HYSBYSIADAÜ. 


GOST YNGIAD 

YN    MURIS 

ESBONIAD   JAME8    HU6HE8 

AR    Y 

BIBL. 

Cynnygiad  Chrerthfawr  i'r  Cymry 
AM  PYR   AMSER. 

Gan  fod  Cyhoeddwyr  yr  Esboniad  uchod  yn  deall  fod  awydd  eyffredinj 
ymhlith  dosbarth  U'iosog  o  genedl  y  Cymry  i  feddiannn  yr  Esboniad  yi 
{fyflawn,  y  niaent  wedi  penderfyuu  ei  gynnyg  i'r  wlad  am  y  prisii': 
oanlynol :  - 

£      a.    d. 

Oyfrol    I.  öenesis— JoBua  ..'.  12  0 

"     II.  Barnwyr— Job    12  0 

"    III.  Salmau— Malachi      15  0 

"    IV.  Matthew— Dadguddiad  ....  1     1  0 

Neu  y  PEDAIR  CYFBOL,  wedi  eu  rhwymo  yn  gryf  a  hardd  mewr 
cioeo    llo,    o    BBIF    ESBONTAD    Y    GENEDL    GYMBEIG   ao 

£4  10  0Ü 

Yn  ngwyneb  y  gostyngiad  presen- 
nol,  dymuna  y  Cyhoeddwyr  hysbysu 
mai  am  ARIAN  PAROD  YN  TJNÍG 
y  bydd  iddynt  werthu  y  Gwaith  am 
y  pris  hwn. 

Ar  ddorhyuiad  Post  Officé  Order  neu  üheçut  anî  y  gwm  Rnghenrheidio.. 
bydd  yn  ddn  gan  y  Cyhoeddwyr,  —  P.  M  Eyans  &  ÍSon,  Piẁlislors,  Hoìyfr» 
anfoii  cyírol  neu  uyfrol^u  yn  DOIDRAUL  l  unrhyw  gyí'eiriad. 

P.    \l.   KVaNS  ANIJ  SON,  CYHOKDDWYR,  TRISFFYNNON. 


RHIFYN  CLV. 


TRAETHODYDD. 


HYDREF,   1884. 


CYNNWYSIAD. 


Athrawiaeth  y  Deuddeg  Apostol.     Gan  y  Parch.  Daniel  Row- 

LANDS,  M.A.        : v        ...        ...  389 

Yr  Eigion.     Gan  Mr.  É.  D.  Roberts,  M.A.,  D.Sc.        . 400 

Yr  Elfen  Oruwchnaturiol  yn  Hanes  yr  Eglwys.     Gan  y  Parcb.  D. 

Lloyd  Jones,  M.A ...  4I1 

JohnWicIifiF.     Gan  y  Parch.  William  Evans,  M.  A 426 

Y  Sabboth.     Gan  y  Parch.  David  L.  Adams,  B.A 439 

Y  Diweddar  Barch.  William  Rees,  D.D.     Gan  y  Parch.  David 

Griffith 449 

Bord  Gron. — Y  Ddwy  Greadigaeth.  -  Gan  y  Parch.  T.  J.  Jones- 

Lewis,  B.A.,  a  Richard  Humphreys 469 

Y  Parch.  Wiîliam  Williams,  Tŷ  Calch.  Qaii  Glan  Alaw  ...  490 
YrArglwyddi.  Gan  y  Parch.  Daniel  Rowlands,  M.A.  .-497 
Nodiadau  Llenyddol ... 512 


-  CYHOEDDIR    Y  HHIFYN  NE$AF  IONAWR   /,    188$. 


TREFFYNNON : 
R    M.    EYANS   AND    SON,    CYHOEDDWYR. 


PRJS    DEUNAW    OEINIOG. 


y    TRAETHODYDD. 


ATHRAWIAETH    Y    DEUDDEG    APOSTOL. 

Y  mae  Philotheos  Bryennios,  gŵr  dysgedig  o  Eglwys  Groeg,  yr  hwn 

sydd  yn  awr  yn  Archesgob  Nicomedia,  wedi  bod  mor  ffodus  a  tharo 

ar  ysgrif  na  all  fod  o  awduriaeth  diweddarach  na  thua  dechreu  yr  aü 

ganrif,  ac  y  mae  y  byd  Cristionogol  yn  bresennol  yn  ei  hastudio  gyda 

dyddordeb  mawr.     Yn  Nghaercystenyn  y  mae  hen  lyfrgell  enwog  a 

adwaenir  fel  Llyfrgell    y    Bedd    Sanctaidd,    perthynol    i    Batrìarch 

Jerusalem.     O  bryd  i  bryd  yr  oedd  llawer  o  ysgolheigion  enwog  wedi 

bod  yn  ei  chwiho,   ond  heb  wneyd  un   darganfyddiad  gwerth  son 

am  dano.     Ond  yn  1875  fe  gyhoeddodd  Bryecnios  argraffiad  newydd, 

a  llawer  cyflawnach  nag  oedd  yn  ein  meddiant  yn  flaenorol,  o  Epistol 

Clement  o  Rufain  at  Eglwys  y  Corinthiaid,  allan  o  ysgrif  a  gawsai  yn  y 

llyfrgell  hono.     Yn  y  rhagymadrodd  i'r  argraffiad  hwnw  rhydd  hanes 

yr  ysgriflyfr.     Cyfrol  fechan  wythplyg  ydyw  o  120  o  ddalenau,  yn  19 

wrth  15  centimetres  mewn  hyd  a  lled,  ac  o  lawysgrif  un  Leo,  ac  wedi  ei 

dyddio  Mehefin  11,  6564  o  gyfnod  Caercystenyn,  yr  hwn  sydd  yn 

cyfateb  i  o.C.  1056.     Mae  yn  cynnwys :  (1)  Crynodeb  Ioan  Aurenau 

o'r  Hen  Destament ;  (2)  Epistol  Barnabas ;  (3)  Epistol  cyntaf  Clement 

at  y  Corinthiaid ;  (4)  Yr  Ail  Epistol,  fel  ei  gelwir,  a  briodolir  hefyd  i 

Clement;  (5)  Athrawiaeth  y  Deuddeg  Apostol;  (6)  Epistol  (ffugiol) 

Mair  o  Cassobola  at  Ignatius ;  a  (7)  Deuddeg  o  Epistolau  a  briodolir  i 

Ignatius  ei  hun.     Fe  roddir  gwerth  mawr  ar  yr  argraffiad  o  Epistolau 

Clement,  yr  hwn  sydd  wedi  ei  olygu  yn  dra  medrus,  ac  yn  dangos 

ar  ran  Bryennios  ddysgeidiaeth  neillduol  a  chydnabyddiaeth  helaeth 

â    llenyddiaeth   dduwinyddol    Ewrop.      Ac   mae   yr   ychwanegiadau 

a  gaed  yn  y  copi  hwn  yn  gwneyd  Llythyr  Clement — oblegid  nid  oes 

ond  ychydig  bwys  yn  yr  hyn  a  elwir  yr  Ail  Lythyr,  am  na  chredir  yn 

ei  ddilysrwydd  — yn   llawer  gwerthfawrocach.     Yr  oedd  y  cyfnod  o 

ddinystr  Jerusalem,  o.c.  70,  hyd  farwolaeth  Justin  Ferthyr,  o.O.  120, 

yn  gorwedd   dan  gryn  dywyllwch;    ac  y  mae  Epistol  Clement,  yn 

y  ffurf  gyflawn  y  galluogwyd  Bryennios  i  w  gyhoeddi,  yn  rhoddi  cyn- 

northwy  rhagorol  i  weled  pa  fodd  yr  oedd  yr  Eglwys  Gristionogol  y 

1884.  2  b 


890  ATHBAWIAETH   Y   DEUDDEG   APOSTOL. 

blynyddoedd  hyny — o  ran  defodau,  bywyd  cymdeithasol,  a  Uywodr* 
aeth — yn  ymddadblygu,  ac  "  ar  sail  yr  apostoHon  a'r  prophwydi "  yn 
wynebu  ar  y  gwaith  mawr  oedd  iddi  iV  wneyd  yn  y  byd. 

Ond  er  maint  y  boddhâd  a  geid  yn  y  cyíraniad  hwnw  i'n  llenydd- 
iaeth,  yr  oedd  dysgwyliadau  byw  yn  cael  eu  hennyn  am  ganaeliadau 
eraill  a  ellid  wneyd  o  drysorau  y  dyddiau  gynt  Pan  oedd  cynifer 
wedi  bod  yn  chwilota  heb  gael  nemawr,  a'r  fath  ffawd  dda  wedi 
dygwydd  mewn  man  Ue  y  tybiai  Uawer  nad  oedd  dim  aewydd  i'w 
ddysgwyl,  pwy  allai  ddyfalu  beth  na  thröai  i'r  golwg  yn  yr  hen  am- 
guddfeydd  lle  yr  oedd  yr  oesoedd  wrth  dreiglo  wedi  gadael  eu  pethau 
gwerthfawr  ?  Ac  yn  awr  dyma  Bryennios  eto  wedi  cael  yr  hyfrydwch 
o'n  synu  a'n  boddhâu  yn  rhyfeddol  trwy  gyhoeddi  y  pummed  gwaith 
yn  "  isgriflyfr  Jerusalem,"  sef  Athrawiaeth  y  Deuddeg  ApostoL  Mae 
teitl  y  gyf rol  f el  y  canlyn  :  Atbaẁ  rav  òá>Ò€ica  &7roor6k<ùv  ìk  tov  l€poaokvfurucov 
X€ipoypd<j>ov  vŵ  irparov  iicbtbopéw]  ẃrò  Ŷi\o6Vov  Bpv€wíov,  prjTponoktTov  Nueo- 
/iijdçẃs — h  KtûvaTavTtvov7r6k(t.  1883.  Sef :  "Athrawiaetn  y  Deuddeg 
Apostol,  allan  o  Ysgriflyfr  Jerusalem,  yn  awr  am  y  waith  gyntaf  wedi 
ei  gyhoeddi  gan  Philotheos  Bryennios,  Archesgob  Nieomedia — yn 
Nghaercystenyn,  1883."  Mae  yn  ymddangos  fod  y  gẃr  da  wedi  treulio 
saith  mlynedd  yn  astudio  y  gwaith  ac  yn  ysgrifenu — mewn  Groeg 
diweddar — arweinîadau  a  nodiadau  iddo,  yn  y  rhai  y  dengys  ei  fod  yn 
oadw  i  fyny  â  Uenyddiaeth  dduwinyddol  oreu  Ewrop,  a'i  fod  wedi 
ymdaflu  i  efrydiaeth  yr  ysgrif  gyda  chymaint  o  "lafurus  gariad"  ag  a 
wnelai  y  drafferth  iddo  yn  wir  fraint  Nid  ydyw  yr  "  Athrawiaeth  * 
ond  o  hyd  cymedrol,  rywbeth  yn  debyg  i'r  Epistol  at  y  Galatiaid. 
Lleinw  yn  y  llyfr  63  o  du  dalenau,  ond  ni  chymer  y  testun  ei  hun  f wy 
na  300  o  lineUau  mewn  Uythyren  led  fras,  tra  y  ceir  yn  y  gweddifl 
oV  Ue  nodiadau  buddiol  a  dysgedig.  Cymer  yr  arwoiniadau  149  o  du 
dalensu,  a  chyda  detholion  dyddorol  eraül  o  "  Ysgriflyfr  Jerusalem,*'  fe 
orphenir  y  gyfrol  yn  224  o  du  dalenau,  yr  hon  sydd  i'w  chael  am  y 
pris  rhesymol  o  bum1  flfranc. 

Er  f od  y  gwaith  hwn  wedi  bod  cyhyd  yn  guddiedig,  etö  mae  yn 
amlwg  fod  oryn  nifer  o  gyfeiriadau  wedi  eu  gwneyd  ato  gan  ysgrifen- 
wyr  tra  boreuoL  Mae  y  Seithfed  Llyfr  or  Apostolîc  Constiiutions — 
gwaith  a  ddarganfyddwyd  yn  yr  unfed  ganrif  ar  bymtheg,  ac  er  ei  fod 
yn  seiliedig  ar  ysgrifeniadau  bôreuol  y  mae  yn  amlwg  na  ddygwyd  ef 
i'w  flFurf  bresennol  yn  gynt  na'r  drydedd  neu  y  bedwaredd  ganrif — yn 
oynnwys  dyfyniadau  helaeth  o'r  gwaith  hwn.  Mae  Bryennios  yn 
argraffu  y  hjir  hwnw  yma,  ac  yn  nodi  y  dyfyniadau ;  dengys  hefyd 
fod  rhanau  eraül  o'r  Censtitutions  yn  seiliedig  arno.  A  dengys  yr  un 
peth  ac  yn  yr  un  inodd  am  waith  araU,  "Crynodeb  o  Reolau  ^rr  Apos- 
tolion  Sanctaidd."  Yna  dengys  fod  awdwr  y  Clementines,  gydag 
Irenseus,  Clement  o  Alexandria,  a  John  CUmacus  (tua  564  o.C.)  yn  ei 
ddef nyddio ;  f od  Clement  yn  ei  ddyfynu  f el  Ysgrythyr,  ac  Eusebius  yn 
ei  osod  yTnysg  Uyfrau  yr  oedd  eu  canonusrwydd  yn  ammheus,  gan  ei  ddos- 
barthu  gyda  Hermas,  Epistol  Barnabas,  a'r  Dadguddiad,  ac  yn  ei  alw 
áiòax<à  râv  'Airo<rTÓk<»vt  Athrawiaethau  yr  Apostolion ;  y  mae  Athan- 
asius  befyd  yn  ei  ganmol  fel  yn  deüwng  o  gael  ei  ddarllen  gan  ymgeis- 
wyram  aelodaeth  eglwysig.  Wedi  nodi  yr  hoU  gyfeiriadau  hyn  a 
wneir  at  y  traothawd,  ä  Bryennios  rhagddo  i  ddangos  fod  yr  "  Athraw- 


ATHBAWUETH   T   DBUDDEO   APOSTOL.  891 

iaeth "  hefyd  yn  benthyca  yn  helaeth  yn  y  chwe'  phennod  gyntaf,  a 
befyd  yn  yr  unfed  ar  bymtheg,  o  Epistol  Baraabas.  Mae  y  bedwaredd 
bennod  ar  bymtheg  o  Epistol  Barnabas  fel  y  canlyn,  ac  fe  welir 
fod  dyfyniadau  o  honi,  neu  ymadroddion  cyffelyb,  yn  wasgaredig 
yma  a  thraw  hyd  y  pedair  pennod  gyntaf  o  Athrawiaeth  y  Deuddeg 
ApostoL 

Ffordd  y  bywyd  gan  hyny  sydd  fel  y  canlyn.  Os  oes  neb  yn  dymuno  teithio  i'r 
lle  penodol,  rnaid  iddo  fod  yn  zelog  yn  ei  weìthredoedd.  Y  wybodaeth,  gtìn  hyny, 
a  roddir  i  ni  i'r  dyben  o  rodio  yn  y  ffordd  hon,  yw  yr  un  ganlynol.  Câr  yr  Hwn 
a'th  grëodd;  gogoneddayr  Hwn  ft'th  biynodd  oddiwrth  farwoketh.  Bydd  syml  o 
gaìon,  a  chyfoetfaog  o  ysbryd.  Nac  jmuna  â'r  ìhai  sydd  yn  rhodio  yn  ffordd 
maiwotaeth.  Casâ  wneyd  yr  hyn  nad  yw  yn  rhyngu  bodd  Duw  :  caaâ  bob  rhagrith. 
Na  âd  orchymynion  yr  Árglwydd.  Nac  ymddyrchafa,  ond  bydd  o  feddwl  gostynte- 
edig.  Na  chymer  ogoniant  1  ti  dy  hun.  Na  chymer  ddrwg  gynghor  yn  erbyn  ay 
gymydog.  Na  âd  i  or-hýfdra  fyned  i  mewn  i  th  enaid.  Na  wna  buteindra  ;  na  wna 
odineb  ;  na  lygra  fechgyn.  Na  âd  i  air  Duw  ddyfod  allan  o'th  wefcsau  gydag  un 
«ûath  o  anmhuredd.  Na  dderbyn  wyneb  pan  geryddi  unrhyw  un  am  unrhyw 
drosedd.  Bydd  addfwyn  :  bydd  heddychoL  Cryna  wrth  y  geiriau  a  glywi.  Na 
feddwl  ddrwg  yn  erbyn  dy  frawd.  Na  fydd  o  feddwl  ammheus  gyda  golwg  ar  pa  un 
a  fydd  peth  ai  peidio.  Na  chymer  enw  yr  Arglwydd  yn  ofer.  Câr  dy  gy mydog  yn  fwÿ 
na'th  enaid  dy  hun.  Na  Jadd  y  plentyn  trwy  beri  erthyliad ;  ac  na  laidd  ef  ychwaith 
wedi  ei  eni.  Nathyn  ymaith  dy  law  oddiwrth  dy  fab,  neu  oddiwrth  dy  ferch,  ond  o'u 
mebyd  dysg  iddynt  ofn  yr  Arglwydd.  Na  chwennych  yr  hyn  sjdd  eiddo  dy  gym- 
ydog.  ac  na  fydd  gybyddlyd.  Na  fydd  un  yü  dy  enaid  â'r  trahius,  ond  cymfer  di 
gydar  cyfiawn  a'r  gostyngedig.  Derbrn  fel  pethau  da  y  profedigaethau  sydd  yn 
dyfod  amat.  Na  bydd  o  ddau  feddwl  na  dau  dafod,  canys  dan  dafod  sydd  fagl 
angeu.     Bydd  ddarostyngedig  i'r  Arglwydd,  ac  i  feistriaid  eraiU  fel  delw  Duw, 

da  gwylder  ac  ofn.     Na  ddyro  orchymynion  mewn  chwerwder  i'th  wasanaeth- 


ferch  neu  dy  wasanaethwr,  y  rhai  sydd  yn  ymddiried  yn  yr  un  [Duw],  rhag  na 
pliarchot  y  Duw  hwnw  sydd  uwchlaw  y  naül  a'r  Uall ;  canys  le  ddaeth  Efe  i 
ilw  dyirion  nid  yn  ol  eu  hymddangosiad  alhuiol,  ond  yn  ol  fel  mae  yr  Ysbryd 
wedi  eu  parotoi.  Cyfrana  ymhob  peth  â'th  gymydog;  na  alw  bethau  yn  eiddot 
dy  hun ;  canys  os  ydych  yn  cyfranogi  yn  gyrîredin  o  bethau  sydd  yn  anllygredîg, 
pa  faint  mwy  o'r  pethau  hyny  sydd  yn  llygredig?  Na  fydd  brysur  â'th  dafod.  canys 
y  genau  sydd  fagi  angeu.  Can  belled  ag  y  byddo  yn  bosibl,  bydd  bur  o  enaid.  Na 
fydd  barod  i  eôtyn  dy  ddwylaw  i  gymeryd,  tra  yn  eu  oau  i  roddi.  Câr,  fel 
canwyll  dy  lyçad,  bob  un  a  lefaro  wrthyt  air  yr  Arglwydd.  Cofia  ddydd  y  farn,  nos 
a  dydd.  Ceisia  allan  bob  dydd  wynebau  y  saint,  naill  ai  ar  air  yn  eu  holi,  ac  yn 
myfyrio  pa  fodd  y  gallot  achnb  enaid  trwy  y  gair,  neu  llafuria  â'th  ddwylaw  er 
dy  bechodái 


echodata.  Na  phetrusa  roddi,  ac  na  furmora  pan  roddi.  DyrO 
í  bob  un  a  «fytoo  genyt,  a  thi  a  gai  wybod  pwy  ydyw  ad-dalydd  da  dy  wobr.  Oadw 
yr  hyn  a  dderbyniaist,  heb  yehwanegu  ato  na  thynu  oddiwrtho.  Hyd  y  diwedd 
caeft  yr  un  drwg.  Barna  yn  gyfiawn.  Na  wna  sism,  ond  heddycha  y  rhai  a 
ymrysonant  trwy  eu  dwyn  ynghyd.  Cyffesa  dy  bechodau.  Na  ddos  i  weddi  gyda 
chyáwybod  ddrwg.    Dyma  frordd  y  goleunL 

.  Am  "  y  ddwy  ffordd  "— y  drygau  i'w  gochel  a'r  rhinweddau  i  ymestyn 
atynt — y  mae  Uawer  o'r  un  geiriau  yn  cael  eu  defnyddio  yn  y  ddau 
warth  hyn,  fel  y  ceir  hefyd  yn  yr  ysgrifeniadau  eraill  y  cyfeiriwyd 
atynt.  Ond  tyhiai  Bryennios  gan  fod  cynifer  o'r  ymadroddion  a 
geir  yngbyd  yn  y  bennod  uchod  0  Barnabas,  wedi  eu  gwasgaru  yma 
a  thraw  yn  mhennodau  Athrawiaeth  y  Deuddeg  Apoetol,  y  rhaid  fod 
yr  olaf  wedi  dj^fynu  o'r  blaenaf.  Ond  mae  yn  annhebyg,  fel  y  sylwa 
Proffeswr  Wordsworth,  fod  y  gwaith  hwn  yn  dyfynu  o  Barnabas, 
jnr  hwn  yr  oedd  ei  Gristoliaetb  a  thôn  ei  ysbryd  yn  uwch,  ac  yn 
dwyn  mwy  0  ddelw  Paul.  "Credwn,"  ychwanega  Wordswortii,  "fod 
athrawiaeth  *Y  Ddwy  Ffordd,'  ymha  un   y  dygwydda  y  cyd-daraw- 

2  b  2 


892  áthrawíaeth  y  deuddeg  apostot.. 

iadau,  yn  ffynnonell  gyffredin,  fe  allai  ar  lafar,  gan  fod  yn  gatecism 
wedi  ei  ffarfio  ar  y  Bregeth  ar  y  Mynydd,.  ac  yn  helaethiad  yn  wir 
ar  ddysgeidiaeth  ein  Harglwydd  am  y  ffordd  lydan  a'r  ffordd  guL"* 
Tybia  Bryennios  fod  ymadroddion  yn  rhai  o'r  pennodau  wedi  ea 
cymeryd  o  Hermas ;  ond  golyga  Woràsworth,  ac  nid  heb  gryn  reswm, 
fod  y  tebygolrwydd  yn  hytrach  y  ffordd  arall. 

Pa  fodd  bynag,  y  mae  genym  yn  yr  ysgrif  ddyddorol  hon  ddernyn 
diammheuol  o  lenyddiaeth  ag  y  gwnelid,  mae  yn  amlwg,  ddefnydd 
mawr  o  hono  yn  fuan  wedi  ymadawiad  yr  Apostolion,  ac  a  adawodd 
argraff  ddofn  ar  feddyliau  Cristionogion  am  ganrifoedd  ar  ol  hyny. 
Sefydla  Bryennios  ei  awduriaeth  rhwng  120  a  160  o.G.  Ond  barna 
Wordsworth  nad  allai  fod  lawer  yn  ddiweddarach  na'r  flwyddyn  100 
O.O.  Y  mae  yn  llefaru  am  "apostolion"  fel  rhai  ag  oedd  eto  yn  yr 
eglwys,  gan  olygu,  mae  yn  debyg,  wŷr  o  ysbryd  apostolaidd  oedd  yn 
myned  oddiamgylch  fel  cenadon  ac  efengylwyr ;  a'r  un  modd  sonia  am 
"  brophwydi "  fel  yn  gwneyd  gwaith  cyffelyb.  Mae  y  defnydd  yn  y 
fath  fodd  o'r  ddau  air  yn  argoeli  cyfnod  tra  boreu.  Y  mae  rheswm 
hefyd  yn  y  sylw  fod  y  syniad  o  gasglu  i  gylch  cryno  Athrawiaeth  y 
Deuddeg  Apostol — neu  yn  fwy  manwl  yn  ol  teitl  y  gwaith  ei  hun, 
"  Athrawiaeth  yr  Arglwydd  trwy  y  Deuddeg  Apostol  i'r  Genedloedd  " 
— ei  hunan  yn  golygu  mai  newydd  ymadael  oedd  yr  Apostolion,  a  bod 
yr  awdwr  yn  awyddus  am  osod  eu  haddysg  neu  eu  hathrawiaeth  mewn 
ffordd  gyfleus  yn  llaw  y  dychweledigion.  Nid  llawer  o  ôl  ymgydna- 
byddu  âg  ysgrifeniadau  yr  un  o  honynt  a  geir  yn  y  traethawd,  ond 
ymddibyna  yn  hytrach  o  lawer  ar  y  traddodiadau  oedd  ar  lafar  am  yr 
hyn  a  ddysgid  ganddynt.  Y  mae  yn  dra  arwyddocäol  hefyd  nad  oes 
un  cyfeiriad  yn  y  gwaith  at  y  dadleuon  Docetaidd,  Gnosticaidd,  a 
Montanaidd,  y  rhai  a  gyf odasant  mor  f oreu  yn  yr  eglwys. 

Am  yr  ysgrifenydd  y  mae  yn  hollol  anadnabyddus.  Y  mae  rhai 
neillduolion  Hebreig  jrn  ei  eirweddiad  yn  dangos  yn  bur  eglur  mai 
Iuddew  ydoedd, — fel  hefyd  y  dengys  ei  gyfeiriadau  mynych  at  arferion 
Iuddewig,  ei  waith  yn  son  am  y  prophwydi  fel  "  a^choffei^iaid,,,  a'r 
cyfeiriadau  at  "flaenffrwythau."  Mae  yn  hynod  o'r  ochr  arall  na  sonia 
o  gwbl  am  "  henuriaid ; "  ond  mai  esgobion  neu  arolygwyr,  hrunumot, 
a  grybwylla  yn  ddieithriad.  Fe  gesglir  oddiwrth  hyn  mai  Iuddew 
allan  o  Palestina  ydoedd.  Y  mae  ei  gyfeiriadau  mynych  at  ddrygaa 
oeddynt  yn  ffynu  ymysg  y  cenedloedd,  ynghyd  a  theitl  y  traethawd — 
Athrawiaeth  yr  Arglwydd  trwy  y  Deuddeg  Apostol  i'r  Cenedloedd — 
yn  dysgu  yr  un  peth.  Mae  rhyw  bethau  fel  yn  cyfeirio  at  yr  Aipht> 
ac  y  mae  Harnack  a  Proffeswr  Delitesch  yn  awgrymu  yr  Aipht  fel  y 
lle  yr  ysgrifenwyd  ef.  Ond  mae  y  caniatâd  a  roddir  i  ddefnyddio 
dwfr  cynhes,  os  dewisir,  wrth  fedyddio,  yn  golygu  gwlad  oerach. 
Mae  y  weinidogaeth  eto  yn  anmhenodol  o  fewn  cylch  adnabyddiaeth 
vr  awdwr ;  ni  ddangosir  cydnaby ddiaeth  âg  ysgrif eniadau  Ioan ;  mae 
heb  aflonyddu  arno  gan  yr  heresiau  ag  oedd  mewn  rhai  manau  eisoes, 
mae  yn  ddiau,  yn  dechreu  cyfodi,  ond  arddengys  Gristionogaeth 
ymarferol  bur,  er  nad  heb  berygl  yn  y  cyfeiriad  o  benrhyddid.  Fe 
allai,  ys  dywed  Wordsworth,  fod  hyn  oÜ  yn  pwyntio  at  un  o  eglwysi 

•  The  Guardian,  March  10, 1084* 


ATHRAWIAETH   Y   DEUDDEO   APOSTOt.  898 

Groeg  neu  Macedonia ;  nad  ydy  w  Oorinth  yn  anmhosibl,  neu  Athen, 
neu  hyd  yn  nod  Philippi. 

Am  y  gwaith  ei  hunan,  fe  allai  fod  braidd  yn  gynnar  eto  dyweyd 
nemawr  am  dano  fel  cyf raniad  at  ein  gwybodaeth  a'n  barn  gyda  golwg 
ar  rai  o'r  materion  o'r  dyddiau  hyny  ag  y  mae  gwahanol  olygiadau  yn 
eu  cylch,  er  nad  ydyw  yn  anhawdd  gweled  ei  fod  i  fesur  tra  mawr  yn 
cadw  at  symledd  yr  Apostolion.  Am  ei  gynnwys  fe  welir  ei  fod  yn 
naturiol  wedi  ei  drefnu  dan  ryw  bedwar  o  brif  faterion.  Mae  y  chwe' 
phennod  gyntaf  ar  Y  Ddwy  Ffordd,  ffordd  bywyd  a  ffordd  marwolaeth, 
lle  y  rhoddir  crynodeb  o'r  addysg  Efengylaidd,  ac  yn  benaf  o'r 
Bregeth  ar  y  Mynydd,  gyda  golwg  ar  rinweddau  y  fuchedd  Gristion- 
ogol  y  dylid  eu  hymarfer,  a'r  pechodau  a'r  drygau  y  dylid  eu  gochelyd. 
Ẅ  seithfed  bennod  i'r  ddegfed  fe  draethir  am  Weinyddiad  yr  Ordin- 
hadau,  bedydd  a  swper  yr  Arglwydd,  gyda  chyfeiriad  at  ymprydio. 
0*r  unfed  bennod  ar  ddeg  hyd  y  bymthegfed,  Y  Weinìdoga*th  sydd  dan 
sylw,  yr  hon  yr  edrychir  arni  (1)  mewn  gwedd  deithiol  gyda  chyfeiriad 
at  lafur  efengylwyr,  y  rhai  a  elwir  yn  apostolion  a  phrophwydi ;  ac 
(2)  mewn  gwedd  ag  yr  ymddengys  ei  boi  yn  dechreu  dyfod  yn  fwy 
sefydlog,  dan  ofal  y  rhai  a  elwir  yn  esgobion  a  diaconiaid.  Mae 
yr  unfed  bennod  ar  bymtheg  yn  cyfeirio  at  yr  AM  Ddyfodiad,  gyda'r 
arwyddion  sydd  i  ragflaenu  hyny. 

Fel  yr  ysgrifeniadau  boreuol  eraill  sydd  wedi  ein  cyrhaedd,  y  mae  y 
traethawd  yn  dra  gwerthfawr  fel  gwrthbrawf  o'r  fath  fwyaf  effeithiol 
i'r  ddamcaniaeth  mai  yn  y  dyddiau  hyny,  ac  o  blith  dynion  o'r 
fath,  y  rhoddwyd  bod  i'r  ysgrifeniadau  canonaidd.  Clywsom  am 
Dewi  Wyn  un  tro,  pan  ofynwyd  ei  farn  am  "Psallwyr"  Nicander, 
yn  myned  allan  o'i  ffordd  i'w  ganmawl,  a  phan  ofynodd  ei  gyfailí 
beth  ydoedd  yn  feddwl  wrth  roddi  iddo  y  fath  ganmoliaeth,  ei  ateb 
oedd  ei  fod  yn  rhagorol  yn  wir,  pe  na  buasai  am  ddim  ond  fel  yr 
ydoedd  yn  dangos  mor  anfeidrol  well  oedd  Salmau  Gân  Edmund 
Prys  1  Pan  ddisgynwn  ninnau  o  ysgrifeniadau  y  Testament  Newydd 
at  gynnyrchion  goreu  y  rhai  oedd  yn  dyfod  yn  nesaf  atynt,  yr  ydym 
yn  teimlo  ein  bod  yn  colli  mawredd  ac  urddas  ac  eneiniad  oeddynt 
eu  hunain  yn  ddigon  o  warant  o  Ddwyfoldeb,  ac  nad  oedd  y  Tadau 
a  ddilynent,  er  mor  dda,  mewn  un  modd,  ac  yn  enwedig  mewn  cym- 
hariaeth  â  hwynt,  "yn  bobl  rymus."  Ar  yr  un  pryd,  yn  eu  lle  eu 
hunain,  a  chan  eu  barnu  fel  y  dymunaseat  hwy  eu  hunain  i  ni 
wneyd,  fel  dynion  syml  yn  gweithio  eu  ffordd  o  dywyllwch  mawr 
yn  nghyfeiriad  y  goleuni,  y  mae  eu  hysgrifeniadau  yn  ddyddorol  a 
thra  addysgiadol.  Y  maent,  yn  ol  eu  gallu,  yn  dangos  ffyddlondeb 
mawr  i'r  traddodiadau  a  dderbyniasent,  er  eu  bod  weithiau  yn  methu 
peidio  eu  cymysgu  â  phethau  annheilwng.  Ac  y  mae  yn  werthfawr 
yn  neillduol  i  weled  yr  amcan  oedd  ganddynt,  wedi  colli  rhai  ag  yr 
oedd  ganddynt  yn  gyfíawn  y  fath  ymddiiied  yn  eu  harweiniad,  ar 
geisio  byw  ac  arwain  ymlaen  y  gwaith  mawr  eu  hunain.  Yn  yr 
ystyr  yma  mae  yn  ddiau  genym  y  bydd  yn  hyfrydwch  gan  ein 
darllenwyr  gael  darllen  Athrawiaeth  y  Deuddeg  Apostol  yn  Gymraeg. 
Os  dewisant  fyned  ymhellach  i'r  peth,  cyfeiriwn  hwynt  at  erthygl 
Proffeswr  Wordsworth,  "  Christian  Life,  Ritual,  and  Discipline  at  the 
clo8e  of  the  first  Century"  yn  y  Gmrdian  am  Mawrth  19;  Nodiad 


394  iTRHAWIABTH   T  DEUDDBO  APOSTOI* 

gan  Ptoffeswr  Stofces.  yu  y  Coiihmporary  Bemew  am  EbriU;  a  "Tbe 
Teaching  of  the  Apostles,"  yn  cynnwys  cyfieithiad  a,  nodiadan  gaa 
Àrchddiaoon  Farrar  yn  y  ConUmporary  Rpvì>w  am  Mai — oll  y  flwyddyn 
hon.  Mae  yn  debyg  y  myn  rhat  o'n  darllenwyr  gyfrol  werthfawr  Bry- 
ennios  ei  hunan. 

Ychwanegwn  ychydig  nodiadau. 


ATHRAWIAETH    YR    ARGLWYDD    TRWT   Y   DEÜDDEG    APOSTOL 
I'R    CENEDLOEDD. 

Pennod  I. — Y  mae  dwy  ffordd,  un  o  fywyd,  ac  un  o  farwolaetb,  ac  y 
mae  üawer  o  wahaniaeth  rhwng  y  ddwy  ffordd  yma. 

Yn  awr  y  mae  ffordd  y  bywyd  fel  y  canlyn : — Yn  gy  ntaf  ti  a  geri 
Dduw  yr  hwn  a'th  wnaeth,  ac  yn  nesaf  dy  gymydog  £el  ti  dy 
hun ;  a  pha  beth  bynag  oll  na  f ynot  ei  wneuthur  i  ti,  na  wna  dithau  i 
arall.  Àc  o'r  gorchymynion  hyn  yr  athrawiaeth  sydd  fel  y  canlyn  : — 
Bendithiwch  y  rhai  a'ch  melldithiant,  a  gweddiwch  dros  eich  gelynion^ 
ac  ymprydiwch  dros  y  rhai  a'ch  erlidiant.  Oblegid  pa  ddiolch  sydd  oe 
cerwch  y  aawl  a'ch  caro  ?  oni  wna  y  Genedloedd  hefyd  yr  un  peth  f 
Ond  cerwch  chwi  y  sawl  a'ch  casânt,  ac  ni  fydd  genych  elya 
Ymgedwch  oddiwrth  chwantau  cnawdol  a  bydol.  Os  rhydd  neb 
ddyrnod  i  ti  ar  dy  rudd  ddehau,  tro  y  llall  iddo  hefyd,  a  thi  a  fyddi 
berffaith.  Os  cymhella  neb  di  i  fyned  un  filldir,  dos  gydag  ef  ddwy. 
Os  dwg  neb  ymaith  dy  bais,  dyro  iddo  hefyd  dy  gochl.  Os  cynaer  neb 
oddiarnat  yr  hyn  sydd  eiddot,  na  ofyn  ef  yn  ol,  canys  ni  elli  wneyd 
felly.*  I  bob  un  a  ofyno  genyt  dyro,  ac  na  ofyn  yn  ol,  oblegid  y  Tad 
a  ewyllysia  o'n  bendithion  ein  hunain  fod  rhoddion  yn  oael  eu  gwneuth- 
ur  i  bawb.  Gwyn  fyd  yr  hwa  sydd  yn  rhoddi  yn  ol  y  gorchymyn, 
canys  y  mae  yn  ddiniwed.  Gwae  yr  hwn  sydd  yn  derbyn ;  caays  os 
oes  ar  ddyn  eisieu  ac  yn  derbyn,  efe  a  fydd  ddiniwed;  o&d  oa  nad 
oes  ar  ddyn  eisieu,  efe  a  rydd  gyfrif  paham  y  derbyniodd  ac  i  ha 
ddyben,  ac  mewn  cyfyngder  ef e  a  brofir  gyda  golwg  ar  ei  weithredoedd; 
ac  ni  ddaw  efe  allan  oddiyno  hyd  oni  thalo  y  ffyrling  eithaf.  Ond  am 
hyn  hefyd  fe  ddywedwyd,  Dyfered  dy  elusenau  o'th  ddwylaw  cyhyd  ag 
gwypot  i  bwy  yr  wyt  yn  rhoddi.f 

Pennod  Ö. — Ail  orchymyn  yr  athrawiaeth  ydyw :  Na  ladd,  na  lygra 
fechgyn,  .  .  .  na  wna  odineb,  na  ladrata,  nac  ymarfer  ddewiniaeth  nea 
swyngyfaredd,  na  phâr  erthyliad,  ac  nac  ymarfer  fabanladdiad.î  Na 
chwennych  bethau  dy  gymydog,  na  thwng  anudon,  ac  na  ddwg  gam- 
dystiolaeth,  ac  na  siarad  yn.  ddrwg,  ac  na  ddwg  falais.  Na  fydd 
ddauddyblyg  dy  feddwl,  na  daudafodog,||  canys  dau  dafod  sydd 
.  fagL     Na  fydded  dy  ymadrodd  yn  ffals,  na  gwag,  ond  wedi  ei  lanw  ft 

*  Oftn  olygn  na  allai  Crietion  yraosod  nac  ymgyfreithio  o  fla«n  y  Cenedloedd. 

f  Nid  ydyw  y  gair  hwn  yn  yr  Efiongylau.  Oallai  ei  fod  ar  lafar  ymyag  t  CîrUtìoB- 
ogion,  yn  debyg  i'r  "gair"  o  eiddo  yr  Arglwydd  Iesu  a  goffeir  yn  Actau  xi.  85,  ^"  DeoV 

wydd  y  w  rhoddi  yn  h " 

yn  ein  caredigtwydd. 

t  Doethineb  Solomon,  xii.  5:  "  Ae  anohruffarog  leiddiaid  y  plast  hyny  hefyd. 


ogion,  yn  debyg  1  r  "gair"  o  eiddo  yr  Argiwyad  lesu  a  goneir  yn  Actau  xx.  öo,  "  ueu- 
wydd  y  w  rhoddi  yn  hytrach  na  derbyn."    fleblaw  haelioni  y  mae  eisieu  doethineb  befyd 

ein  caredigtwydd. 

t  Doethineb  Solomon,  xii.  5  :  "  Ae  annhruffarog 

|  Cymh.    Bcclesiasticufl   xxviii.   18:    "Meíldití 

legid  llawer  un  heddychlon  a  ddyfethasant  hwy,' 


||  Cymh.    Bccleöiasticus   xxviii.   13  :    t(  Melldithiwch   yr  athrodwr  a'r  dau-dafodiog . 
obl«  " *  "  -----         -  -   - 


ÀTHBAWIA8TH   T  DEUDDBG   APOSTOTì.  -  895 

ffaith.  Na  fydd  chwennychgar,  na  rhŵbus,  rra  rhagrithiol,  na  matorâuB, 
nac  ncholdybiol.  Na  chymer  ddrwg  gynghor  yn  erbyn  dy  gymydog. 
Na  chasâ  neb,  ond  rhai  a  geryddi,  a  thros  rai  ti  a  weddii,  a  rhai  a 
gerí  yn  fwy  na  dy  enaid  dy  hun. 

PbiíNOD  III. — Fy  mab,  dianc  rhag  pob  drwg,  a  rhag  pobpeth  tebyg. 
Nac  ymollwng  i  ddigoíaint,  canys  mae  digofaint  yn  arwain  i  lofrudd- 
iaeth;  ac  na  fydd  boeth  bleidiwr,  neu  ymrysongar,  neu  nwydwyllt; 
oasys  o'r  holl  betbau  hyn  llofruddiaethati  a  genedlir.  Fy  mab,  na  fydd 
drachwantus,  canys  trachwant  a  arwain  i  odineb ;  nac  yn  siaradwr  isel, 
nac  yn  ddyn  uchel  o  olwg ;  canyB  o'r  holl  bethau  hyn  y  cenedlir  godin- 
ebau.  Fy  mab,  na  fydd  ddaroganwr,  canys  y  mae  yn  arwain  i  eilun- 
addoliaeth ;  ac  na  fydd  swynwr,  na  sêrddewin,  nac  yn  arfer  dyhuddiant, 
ae  na  fydd  foddlawn,  îe,  i  edrych  ar  y  pethau  hyn ;  cairjB  o'r  holí 
betfeau  hyn  y  cenedlir  eüunaddôhaeth.  Fy  mab,  na  fydd  gelwyddog, 
eanys  oelwydd  a  arwain  i  ladrad,  nac  yn  ariangar,  nac  yn  wagonedd- 
gar;  eanyB  o'r  holl  bethau  hyn  y  cenedlir  Uadradau.  Fy  mab,  na 
fydd  furmurwr,  canys  arweinia  i  gabledd;  nac  yn  gyndyn,  nac  yn 
ddygasog;  canys  o'r  holl  bethau  hyn  y  cenedür  cableddau.  Ond  bydd 
addfwyn,  canys  y  rhai  addfwyn  a  etifeddant  y  ddaear.  Bydd  hir- 
ymarhiwe,  a  thosturiol,  a  diniwed,  a  thawel,  a  da,  ac  yn  crynu  yn  baf- 
Mm  wrth  y  geirian  a  glywaist.*  Na  ddyrchafa  dy  hun,  ac  na  ddyro 
hyfdra  i  dy  enaid.  Na  uner  áy  enaid  gyda'r  rhai  uchelfryd,  ond  ym- 
ddyddan  gyda  y  cyfìawn  a'r  gostyngedig.  Derbyn  fel  da  y  gweithred- 
iadau  a  ddygwyddo  i  ti,  gan  wybod  na  ddygwydd  dim  ar  wahan  oddi- 
wrth  Ddtrw.f 

PSNNOB  IV. — Fy  mab,  cofia  nos  a  dydd  yr  hwn  sydd.  yn  llefarn 
wrthyt  aŵ  Duw,  ac  anrhydedda  ef  megys  yr  Arglwydd ;  oblegid  yn  y 
frynnonell  o  ba  un  y  llefeiir  am  yr  Arglwyddiaeth  yno  y  mae  yr  Ar- 
glwydd.J  A  cheisia  allan  ddydd  ar  ol  dydd  wynebau  y  saint,  fel  y  gor- 
phwysot  yn  eu  geiriau.  Na  ddymuna  ymraniad,  ond  cymmoda  y  rhai 
fo  mewn  ymraíael.  Bama  yn  gyfiawn.  Na  ddangos  bleidgarwch  i 
geryddu  mewn  troseddîadau.  Na  fydd  o  ddau  feddwl  pa  un  a  fydd 
ai  ni  fydd.||  Na  fydd  un  a  estyn  ei  ddwylaw  i  dderbyn,  ac  a'u 
caua  yn  dỳn  i  roddi.§  Os  oes  genyt  dyro  â'th  ddwylaw,  fel  prid- 
werth  dros  dy  bechodau.U  Nac  oeda  roddi,  ac  wrth  roddi  na  furmura, 
canys  ti  a  gei  wybod  pwy  ydyw  teg  ad-dalydd  dy  wobr.  Na  thro 
ymaith  oddiwrth  yr  hwn  sydd  mewn  angen.  Cyfrana  â'th  frawd 
ymhob  peth,  ac  na  ddywed  mai  ây  eiddo  di  ydynt.**  Canys  os 
ydych  gyfranogion  yn  yr  hyn  sydd  anfarwol,  pa  faint  mwy  mewn 


k  1xtì.  2':  "  Yr  hwn  sydd  yn  crymi  wrth  fy  ngair." 

+  Cymh.  Ecclesiasticus  iL  4 :  "  Derbyn  yn  llawen  yr  hyn  a  ddygwyddo ;  a  bydd  ym- 
arbous  wrth  dv  gyfnewid  i  ostyngiad." 

X  "  Canys  líe  mae  y  dysgu  ynghylch  Duw  yno  y  mae  Duw  yn  breaeniioì. "—Apoitolical 
Constitution. 

n  Cyfeiriad  fe  allai  at  Ecclesiasticus  i.  28 :  **Nac  ammhen  ofn  yr  Arglwydd  pan  fydd- 
yeh  mewn  angen  ;  ac  na  ddos  ato  ef  à  chalon  ddauddyblyg."  Ac  fe  allai  at  Iago  i.  8 : 
"Gŵr  dauddyblyg  ei  feddwl." 

2  Ecelesiasticus  iv.  81 :  "  Na  fydded  dy  law  yn  agored  i  dderbyn,  ac  yn  gauad  i  roddi," 

TÍ  Daniel  iv.  27 :  "  Am  hyny,  freoin,  bydded  foddlawn  genyt  fy  nghyngbor,  a  thor 
ymaith  dy  bechodau  trwy  gyfiawnder,  a'th  anwireddau  trwy  drugarhau  wrth  drueiniaid, 
%  edryeh  a  fydd  estyniad  ar  dy  hoddwch." 

**  Actan  iv.  82 :  (rAc  ni  ddywedodd  neb  o  honynt  fod  dim  a'r  a  foddai  yn  eiddo  ei 
hunan,  eithr  yr  oedd  ganddynt  bob  peth  yn  gyifredin." 


ATHRAWTAETH   Y   DEUDDEG  AP08T0L. 

pethau  marwol?  Na  thỳn  ymaith  dy  law  oddiwrth  dy  fab  neu  dy 
ferch,  ond  o  febyd  i  fyny  dysg  iddynt  ofn  Duw.  Na  ddyro  orchymyn- 
ion  yn  dy  chwerwder  i'th  gaethwas  neu  i'th  lawforwyn  sydd  yn  ym- 
ddiried  yn  yr  un  Duw,  rhag  na  ofnant  hwy  Ef  sydd  Dduw  ar  y  naill 
a'r  llall  o  honoch.  Canys  y  mae  Efe  yn  dyfod  nid  i  alw  yn  ol  sefyllfa 
allanol,  ond  ar  y  rhai  hyny  ag  mae  yr  Ysbryd  wedi  barotoi.  Ond 
chwi,  gaethweision,  byddwch  ddarostyngedig  i'ch  meistriaid  megys  i 
ddelw  Duw,  mewn  gwylder  ac  ofn.  Casâ  bob  rhagrith,  a  phobpeth 
nad  yw  yn  rhyngu  bodd  i'r  Arglwydd.  Na  wrthod  orchymynion  yr 
Arglwydd;  eithr  cadw  yr  hyn  a  dderbyniaist,  heb  ychwanegu  na 
thynu  ymaith."*  Yn  yr  eglwys  cyffesa  dy  gamweddau,  ac  na  thyred 
at  dy  weddi  gyda  chydwybod  ddrwg.     Dyma  ffordd  bywyd. 

Pennod  V. — A  ffordd  marwolaeth  yw  hon : — Yn  gyntaf  oll  y  mae 
yn  ddrwg,  a  Uawn  o  feUdith.  Godinebau,  chwantau,  puteindra,  lladr- 
adau,  eilunaddoliaeth,  dewiniaeth,  swyngyfaredd,  treisladradau,  cam- 
dystiolaethau,  rhagrithiau,  drwg  galon,  twyll,  hunandyb,  malais,  cyn- 
dynrwydd,  cybydd-dod,  siarad  isel,  eiddigedd,  hyfdra,  traha,  ymffrost; 
erlidwyr  y  da,  casâu  gwirionedd,  caru  celwydd,  peidio  cydnabod  gwobr 
cyfiawnder,  heb  fod  yn  unedig  â'r  hyn  sydd  dda  nac  â  barn  uniawn, 
bod  yn  wyliadwrus  nid  am  y  da  ond  am  y  drwg ;  y  rhai  y  mae  add- 
f wynder  a  dyoddefgarwch  yn  bell  oddiwrthynt,  yn  caru  ofer  bethau, 
yn  erlyn  ar  ol  ad-daliad,  heb  dosturio  wrth  y  tlawd,  heb  ofidio  dros  yr 
hwn  sydd  mewn  cyfyngder,  heb  gydnabod  y  rhai  a'u  gwnaeth,  yn 
llofruddio  plant,  yn  llygrwyr  delw  Duw,  yn  troi  ymaith  oddiwrth  yr 
hwn  sydd  mewn  angen,  yn  gwa^gu  ar  y  trallodus ;  yn  dadleu  dros  y 
cyfoethog,  yn  farnwyr  di-ddeddf  y  tlodion,  yn  bechaduriaid  ymhob 
ystyr.     Ymgedwch  yn  hollol,  fy  mhlant,  oddiwrth  y  rhai  hyn  oll. 

Pennod  VI. — Gwel  na  arweinio  neb  di  ar  gyfeiüorn  o'r  llwybr  hwn 
o  athrawiaeth,  gan  ei  fod  yn  dy  ddysgu  ar  wahân  oddiwrth  Dduw. 
Oblegid  os  wyt  yn  abl  i  ddal  holl  iau  yr  Arglwydd,  ti  a  fyddi  berffaith; 
ond  os  na  fyddi  yn  abl,  gwna  yr  hyn  a  elli.f  Ond  am  ymborth  dal 
yr  hyn  a  elli ;  ond  oddiwrth  eilun-offrwm  ymattal  â'th  holl  allu,  canys 
gwasanaeth  duwiau  meirwon  ydyw.J 

Pennod  VII— Eithr  am  fedydd,  bedyddia  fel  y  canlyn  : — Wedi 
rhoddi  yr  holl  addysg  flaenorol,  bedyddia  i  enw  y  Tad,  a'r  Mab,  a'r  Ys- 
bryd  Glân  mewn  dwfr  by wiol.  Ond  os  nad  oes  genyf  ddwfr  rhedegog, 
bedyddia  mewn  dwfr  arall ;  ac  os  na  elli  mewn  oer,  yna  mewn  cynhes. 
Os  nad  oes  genyt  [ddigon  er  trochil  o'r  naill  na'r  llall,  tjrwallt  y  dwfr 
dair  gwaith  ar  y  pen  yn  enw  y  Tad,  a'r  Mab,  a'r  Ysbryd  Glán.  A  chyn 
bedydd  ymprydied  y  bedyddiwr  a'r  ymgeisydd,  ac  unrhyw  rai  eraill 
a  aÛo;  ac  arch  i'r  ymgeisydd  ymprydio  un  neu  ddau  ddiwrnod  yn 
flaenorol.|| 

•  Cymharer  Deut.  xii.  a  Dad.  xxit  18,  19.  Yr  oedd  j  gair  yn  gyffiredin  ymyeg  y 
CrÌBtionogios. 

t  Mewn  cyfeiriad  mae  yn  debyg  at  y  gwahaniaeth  rhwng  aflan  a  glàn,  yr  hyn  a  deimlid 
yn  rhwymedig  ar  gydwybod  llawer  Iuddew,  er  wedi  credu  yn  Nffhriai;. 

t  Yn  fwy  llyrn  nag  athrawiaeth  Paul,  1  Cor.  x.  25.  Ond  nid  rhyfedd  fod  y  Crístìoo- 
oçion  yn  ymdeimlo  yn  gymaint  a  pherygl  nnrhyw  beth  a  allai  eu  harwain  yn  ol  at  eilnn- 
addoliaeth 

||  Dyma  "orchymyn  dynion"  yn  llithro  i  mewn.  Nid  oes  air  am  y  fath  beth  yn  y 
Testament  Newydd. 


ÀTHRAWIABTH   Y   DBÜDDBO   APOSTOL.  897 

Pennod  VIII. — Na  fydded  eich  ymprydiau  chwi  yn  debyg  i  eiddo 
y  rhagrithwyr ;  canys  y  maent  hwy  yn  ymprydio  ar  yr  ail  a'r  pummed 
dydd  o'r  wythnos.  Ond  ymprydiwch  chwi  ar  y  pedwerydd  dydd  a 
dydd  Gwener.  Ac  na  weddîwch  chwi  f el  y  rhagrithwyr,  eithr  fel  y 
gorchymynodd  yr  Arglwydd  yn  ei  Efengyl,  felly  gweddîwch  chwi : 
"  Ein  Tad  yr  hwn  wyt  yn  y  nefoedd,  sancteiddier  dy  enw.  Deled  dy 
deyrnas.  Gwneler  dy  ewyllys,  megys  yn  y  nef,  felly  ar  y  ddaear  hefyd. 
Dyro  i  ni  heddy w  ein  bara  beunyddioL  A  maddeu  i  ni  ein  dyled,  fel  y 
maddeuwn  ninnau  i'n  dyledwyr.  Ac  nac  arwain  ni  i  brofedigaeth ;  eithr 
gwared  ni  rhag  yr  un  drwg.  Canys  eiddot  ti  yw  y  nerth  a'r  gogoniant 
yn  oes  oesoedd.     Amen."    Gweddiwch  fel  hyn  deirgwaith  yn  y  dydd.* 

Pennod  IX. — Am  y  Cymun,  cymunwch  UvxaPl(rrí)<raT€)  fol  y  canlyn. 
Yn  gyntaf  am  y  cwpan.  "  Yr  ydym  yn  diolcn  i  Ti,  O  Dad,  am  sanctaidd 
win  Dafydd  dy  was,  yr  hwn  a  wnaethost  yn  adnabyddus  i  ni  trwy  Iesu 
dy  was :  i  Ti  y  byddo  y  gogoniant  yn  dragywydd."  Ac  am  y  bara 
drylliedig — "  Yr  ydyin  yn  diolch  i  Ti,  ein  Tad,  am  y  bywyd  a'r  wybod- 
aeth  a  wnaethost  yn  adnabyddus  i  ni  trwy  Iesu  dy  was :  i  Ti  y  byddo 
gogoniant  yn  dragywydd.  Fel  yr  oedd  y  bara  drylliedig  hwn  yn 
wasgaredig  ar  y  mynyddoedd,f  ac  wedi  ei  ddwyn  ynghyd  a  wnaed  yn 
un,  felly  casgler  ynghyd  dy  Eglwys  o  derfynau  y  ddaear  i'th  deyrnas 
Di ;  canys  eiddot  Ti  y w  y  gogoniant  a'r  gallu  trwy  Iesu  Grist  yn  drar 
gywydd."  Ond  na  fwytäed  ac  nac  yfed  neb  o'ch  Cymun  oddieithr  y 
rhai  a  fedyddiwyd  yn  enw  yr  Arglwydd,  canys  am  hyn  fe  ddy  wedodd 
yr  Arglwydd,  "  Na  roddwch  y  peth  sydd  sanctaidd  i'r  cŵn." 

Pennod  X. — Wedi  eich  boddloni,  diolchwch  fel  hyn  :  "  Yr  ydym  yn 
diolch  i  Ti,  0  Sanctaidd  Dad,  am  dy  enw  sanctaidd,  yr  hwn  a  gafellaist 
Uarco-icripao-aç)  yn  ein  calonau,  ac  am  y  wybodaeth  a'r  ffydd,  a'r  anfarwol- 
deb  a  wnaethost  yn  adnabyddus  i  ni  trwy  Iesu  dy  was :  i  Ti  y  byddo 
gogoniant  yn  dragywydd.  Ti,  Arglwydd  Hollalluog,  a  greaist  bob 
peth  er  mwyn  dy  enw,  ac  a  roddaist  fwyd  a  diod  i  ddynion  i'w  mwyn- 
hâu,  fel  y  rhoddent  ddiolch  i  Ti.  Ond  cyfrenaist  i  ni  fwyd  a  diod 
ysbrydol  a  bywyd  tragywyddol  trwy  dy  was.  O  flaen  pob  peth  yr 
ydym  yn  diolch  i  Ti,  am  dy  fod  yn  gadarn  ;  i  Ti  y  byddo  gogoniant  yn 
dragywydd.  Cofia,  0  Arglwydd,  dy  Eglwys  i'w  gwareau  rhag  pob 
drwg,  ac  i'w  pherffeithio  yn  dy  gariad,í  ac  i'w  chasglu  ynghyd  o'r 
pedwar  gwynt,  wedi  ei  sancteiddio  i'th  deyrnas,  yr  hon  a  barotoaist  Ti 
iddi :  canys  eiddot  Ti  yw  y  gallu  a'r  gogoniant  yn  dragywydd.  Deued 
gras,  ac  aed  y  byd  hwn  heibio.||  Hosanna  i  Fab  Dafydd.  Os  oes  neb 
yn  sanctaidd,  deued ;  os  nad  ydyw,  edifarhäed.  Maranatha.§  Amen." 
Ond  caniatäer  i'r  Prophwydi  roddi  diolch  gymaint  ag  a  ddymunont.1T 

*  Mewn  cyfeiriad  mae  yn  debyg  at  Dan.  vi  11,  ac  Act.  iii.  1. 

t  Ynyrhadan. 

X  Y  dynesiad  agosaf  a  geir  yn  y  gwaith  at  iaith  yr  Apostol  Ioan. 

||  Dyfyna  Bryennios  o  Tertollian  fod  y  Cristionogion  yn  ei  ddyddiau  ef  yn  gweddi'o  ar 
fod  i  ddiwedd  y  byd  gad  ei  oedi. 

§  1  Còr.  xvi.  22,  "  Mae'r  Arglwydd  yn  agos." 

II  Ymddengys  mai  dyma  yr  ymgais  cyntaf  at  ffarfwasanaeth  yn  yr  eglwys,  oddieithr  fod 
y  rhii  a  geir  yn  niwedd  Epistol  Clement  yn  hỳn.  Ar  yr  un  pryd  honir  rhyddid  mawr  i'r 
prophwydi;  a  dywed  Justin  (Vr  Apologia  gyntaf,  pen.  íxv.) :  "  Yna  dygir  i'i  llywydd  fara 
a  chwpanaid  o  win  wedi  ei  gymysgu  â  dwfr ;  ac  yntau  gan  eu  cymeryd  a  rydd  fawl  a 
gogomant  i  Dad  y  greadigaetb,  trwy  enw  y  Mab  a'r  Ysbryd  Glân,  ac  a  rydd  ddiolch 
mewn  cryn  feithdêr  am  ein  cyfrif  yn  deilwng  i  dderbyn  y  pethau  hyny  o'i  law  Ef." 


898  ATHBAWIAETH    T  DBÜDUOrG   APOSTOt^ 

PBNNOr*  XI.~Pwy  bynag  gan  hyny  a  ddaw  ac  a  ddýsg  i  obwí  yr 
fcoll  bethau  rhag-grybwylledig,  derbyniwch  ef.  Ond  os  ydyw  yr 
athraw  ei  han  wedi  ei  ẃyrdroi,  yn  dysgu  athrawiaeth  srail  i  ddym- 
ehwelyd,  na  wrandewch  arno;  ond  os  i  ychwanegor  at  syfiawnder  a 
gwybodaefch  yr  Arglwydd,  derbyniwch  ef  megys  yr  Argìwydd.  Ond 
am  apostolioa  a  phrophwydi,  yn  ol  athrawiaeth  yr  Efengyl  fely 
gwnewch.  Derbynier  pob  apostol  a  ddelo  atoch  megys  yr  Arglwydd. 
Ae  ni  erya  ond  un  dydd ;  eithr  os  bydd  eisieu,  yr  ail  ddydd  hefyd ;  os 
erys  drì  diwrnod  gau  brophwyd  ydy w.  Pan  ymadawa  yr  apostol,  na 
chymered  ddim  ond  digon  i  gyrhaedd  ei  letfcy  y  noswaith.  Os  gofyna 
am  arian,  gau  brophwyd  ydy  w.  Unrhyw  brophwyd  sydd  ya  liefara  yn 
yr  Ysbryd  na  chwiliwch  ac  na  phrofwch;  canys  pob  peehed  a  faddeuir, 
oad  y  pechod  hwn  ni  f addeuir.  Ond  nid  yw  pob  un  sydd  yu  Uefaru  yr  yr 
Ysbryd  yn  brophwyd,  oddieithr  f od  ganddo  ymarweddiad  yr  Argiwydd. 
Oddiwrth  ei  ymarweddiad  gan  hyny  yr  adnabyddir  y  gau  brophwyd  a/r 
prophwyd.  Ni  chaiflf  yr  un  prophwyd  yr  hwn  yh  yr  Ysbfyd  a  ercha 
f wrdd  f wyta  o  hono ;  oe  amgen,  gau  brophwyd  ydyw.  A  phob  prophwyd 
a  ddysga  y  gwirionedd,  os  nad  yw  yn  gwneuthur  yr  hyn  a  ddysga, 
sydd  gau  brophwyd.  A  phob  prophwyd  gwir,  profedig,  a  wna  gynnuli- 
iadau  er  dirgelwch  bydol,*  ond  na  ddysga  eraill  i  wneyd  yr  hyn  a  wna 
efe,  na  f arner  genych ;  oblegid  y  mae  ei  farn  yn  llaw  Duw  ;  canys  yr 
hen  brophwydi  hefyd  a  wnaethant  yr  un  modd.  Ond  pwy  bynag  a 
ddywed  yn  yr  Ysbryd,  Dyro  i  mi  ariaa  neu  ddint  arall,  na  wrandewch 
arno ;  ond  os  gofyna  er  mwyn  eraill  sydd  mewn  eisieu,  na  farned  neb  et 

Pennod  XII. — Derbynier  pob  un  sydd  yp.  dyfod  yn  enw  yr 
Arglwydd,  ac  ar  ol  hyny  wedi  ei  brofi  chwi  a'i  hadnabyddwch,  canys 
chwi  a  gewch  ddeaUtwriaeth  ar  ddehau  ac  aswy.  Os  ydyw  yr  hwn  a 
ddaw  atoeh  yn.deithiwr,  cynnorthwyweh  ef  gymaint  ag  a  alloch ;  ond  m 
erys  gyda  chwi  ond  dau  neu  dri  diwrnod,  os  bydd  eisieu.  Ond  os,  yn 
grefftwr,  y  dymuna  ymsefydlu  gyda  chwi,  gweithied  a  bwytäed.  Ond 
os  nad  oes  ganddo  greflFb,  trefnwch  yn  ol  eich  synwyr  da  eich  hunain 
f el  na  byddo  i  un  Cristion  fyw  yn  segur  yn  eieh  plith.  Os  na  wna  felry, 
Grist-fasnachwr  ydyw.     Gochelwch  y  cyfryw. 

Pennod  XIII. — Y  mae  pob  gwir  brophwyd  a  ddymuna  ymsefydlu  yii 
eich  plith  yn  deilwng  o'i  gynnaliaeth.  Felly  hefyd  gwir  athraw  sydd 
ei  hunan  hefyd,  fel  gweithiwr,  yn  deilwng  o'i  gynnaliaeth.  Cymer 
gan  hyny  a  dyro  i'r  prophwydi  holl  flaenffrwythau  cynnyrehion  y  gwin- 
wryf  a'r  liawr  dyrnu,  yr  ychain  a'r  defaid;  canys  eich  archoffeiriaid 
ydynt  Y  maent  hwy  i  chwi  yn  sefyll  jna  yr  un  berthynas  ag  y  gwnelai 
y  prif  offeiriad  i'r  Iuddewon.  Os  nad  oes  genych  brophwyd,  rhoddwch 
i'r  tlodion.  Os  gwnewch  bobiad  o  fara,  cymerwch  y  blaenffrwyth  a 
rhoddwch  yn  ol  y  gorchymyn.  Yr  un  modd  pan  agorwch  gasgen  o 
win  neu  olew,  cymerwch  y  blaenflfrwyth  a  rhoddwch  i'r  prophwydi  Ac 
o  arian,  ac  o  wisgoedd,  ac  o  bob  meddiannau,  gan  gymeryd  y  blaen- 
ffrwyth  mor  agos  ag  y  gaUot  f arnu,  a  dyro  yn  oi  y  gorchymyn.  . 

Pennod  XIV. — Ar  arglwydd-ddydd  yr  Arglwydd,  ymgynnuUwch 
ynghyd,  a  thorwch  fara  a  rhoddwch  ddiolch,  wedi  cyffesu  eich  pechod- 

*  Cydnebjdd  Bryetmios  fod  yr  ymadrodd  yn  "  dywyll  ac  ansicr,"  ond  oddîwrth_y  cyd- 
destim  fe  ellfd  meddwl  ei  fod  yn  golygu  gweithrediadau  arwyddlnniol  íel  yr  eiddo  Eeaiah, 
Jeremiah,  ac  Ezeciel. 


ATHB&WIAETH   Y   DETJDDEG   AP08T0I*. 

au,  fel  y  byddo  eich  aberth  yn  bur.*  Na  fydded  i  neb  y  mae  ganddo 
ymrafael  â'i  gymydog  ddyfod  ynghyd  gyda  chwi  nes  eu  cymmodi,  fel 
na  haloger  eich  aberth.  Canys  dyma  yr  hyn  a  lefarwyd  gan  yr 
Arglwydd,  "  Ymhob  lle  ac  amser  otTrymwch  i  mi  aberth  pur ;  canys 
Brenin  mawr  ydwyf  fi,  medd  yr  Arglwydd,  a'm  henw  sydd  ofnadẁy 
ymhlith  y  cenedloedd."  f 

Pennod  XV. — Ordeiniwch  J  gan  hyny  i  chwi  eich  hunain  esgobion 
a  diaconiaid  teilwng  o'r  Arglwydd,  gwŷr  addfwyn  a  di-ariangar,  a 
chywir  a  phrofedig,  canys  y  màeni  hwythau  yn  gweini  i  chwi  weinid- 
ogaeth  y  prophwydi  a'r  athrawon.  Am  hyny  na  ddiystyrwch  hwynt, 
canys  y  maent  i'w  hanrhydeddu  yn  eich  plith  gyda'r  prophwydi  a'r 
athrawon. 

Ceryddweh  y  naill  y  llall,  nid  mewn  digter  ond  mewm  heddwch,  fel 
y  cewch  yn  yr  Efengyl;  ac  wrth  bob  un  a  wnelo  gam  yn  erbyn  un  arall, 
llefared  un,  ae  na  chlywed  air  oddiwrthych  chwi  hyd  oni  edifarhao. 
Ond  gwBôwcfa  eick  gweddíau  a'ch  eàraenau  a'ch  holl  weithredoedd  fel 
y  cewch  yn  Efengyl  ein  Duw. 

Pennod  XVI.— Gwyliwch  am  eich  bywyd.  Na  ddiffodder  eich 
lampau,  ac  na  ddattoder  eüch  Iwynau,  ond  byddwch  barod ;  canyg  ni 
Mryddoob  yr  awr  yn  yr  hon  y  daw  eieh  Arglwydd.  Ymgynnnllwch  yn 
f ynych  yngbyd,  gan  geisio  y  pethau  sydd  fuddiol  i'ch  eneidiau ;  canys 
holl  amser  eich  ôydd  ni  lesâ  i  chwi,  oddieithr  yn  y  diwedd  y  caffer  chwi 
yn  berflahlL  Oblegid  yn  y  dyddiau  diweddaf  gau  brophwydi  a  llygr- 
wyr  &  amlhânt,  a'r  defaid  a  droir  yn  fleiddiaid,  a  chariad  a  droir  yn 
gasineb.  Obfegid  fel  y  cynnydda  anghyfraith,  dynion  a  gasânt  ac  a 
erlidiant  ac  a  fradychant  ea  gilydd;  ac  yna  yr  ymddengys  y  byd- 
dwyllwr  fel  Mab  Duw,  ac  a  wna  arwyddion  a  rhyfeddodau,  a'r  ddaear  a 
roddir  i  fyny  iV  ddwylaw,  ac  efe  a  wna  bethau  digyfraith  y  rhai  na  f u 
er  pan  y  mae  amser.  Yna  y  daw  hiliogaeth  dynion  (^  «nW  r&p  ávôp<hrcv») 
i  dân  prawf,  a  Uawer  a  dramgwyddant  ac  a  ddinystrir ;  eithr  y  rhai 
a  ddaliant  yn  eu  ffydd  a  fydd  cadwedig  dan  y  felidith  ei  hunan.  Ae 
yna  yr  ymddengys  arwyddion  y  gwirionedd.  Yn  gyntaf  yr  arwydd 
o  ehedeg  ymaith  yn  y  nef,  yna  arwydd  llais  yr  udgorn,  ac  yn  dryd- 
ydd  adgyfodiad  y  meirw :  nid  yn  wir  pawb,  ond  fel  y  dy  wedwyd, 
Yr  Arglwydd  a  ddaw,  a'i  holl  saint  gydag  ef.  Yna  y  gwel  y  byd  yr 
Arglwydd  yn  dyf od  ar  gymylau  y  nef. 

Daniel  Eowlands. 


*  Yr  "aherth  moliant''  oeddynt  i  ddwyn  i  dŷ  yr  Arglwydd,  Jer.  xvii.  26;  yj 
"abertbauysbrydol"  yr  oeddynt  fel  "  offeiriadaeth  sanctaidd"  ì'w  hoffrymu,  1  Petr  ii. 
5;  a'u  hymgysegriad  i  wasanaeth  yr,  Arglwydd  trwy  "roddi  eu  cyrff  yn  aberth  byw, 
saneteidd,  cymeradwy  gan  Dduw,"  Rhuf.  zii.  1. 

f  Mal.  i.  11,  14.     Y  dyfyniad  yn  cael  ei  gymeryd  yn  rhydd  o'r  cof. 

J  Xj£LpoTovjj<TaTe.  Yr  un  çair  ag  yn  Act  xiv.  23,  ac  yn  2  Cor.  xviii,  lö,  lle  y  cyfc. 
ieithir  ef  "  dewiswyd."  Yr  oedd  yr  ordeiniad  yn  cael  ei  wneyd  trwy  ddewiaiad  yr  eglwyaî 
ac  arddodìad  dwylaw. 


YR    EIGION. 

IIL 
LLIFREDIADAU  TR  EIGION. 

Yn  yr  erthyglau  blaenorol  rhoddasom  gyfrif  am  flrwyth  archwìliadau 
diweddar  yn  y  dyf nf or  can  belled  ag  yr  oedd  a  fynent  â'r  gwaddodiadan 
a  ffurfiasid  ar  y  môr-wely,  ynghyd  ag  arwyneb  llawr  yr  eigion.  Yn  yr 
erthygl  hon  bwriadwn  ddangos  yr  hyn  sydd  wybyddus  am  gylchrediad 
dyfroedd  y  môr  mawr,  mater  ag  y  mae  llawer  o  oleuni  wedi  ei  daflu  arno 
gan  archwiliadau  diweddar. 

Ac  i  ddechreu,  f e  allai  f od  yn  dda  dy weyd  f od  genym  ddau  ddosbarth 
o  ffeithiau  i'w  desgrifio  a'u  hesbonio.  Yn  gyntaf,  llifrediadau  yr  ar- 
wyneb,  y  rhai  a*lifant  mewn  gwahanol  gyfeiriadau,  ac  mewn  rhai 
amgylchiadau  gyda  chryn  gyflymdra.  Yn  ail,  yr  is-rediadau  araf  o 
ddwfr  oer  a  ymlusgant  hyd  y  gwaelod  o'r  pegynau  hyd  y  cyhydedd. 
Mae  y  symudiad  yn  y  rhai  olaf  mor  araf  fel  ag  i  fod  yn  hollol  anghan- 
fyddadwy  i  sylwadaeth,  ac  y  mae  bodolaeth  y  fath  isrediadau  yn  cael 
ei  brofi  trwy  gasgliad  oddiwrth  ffeithiau  na  ellir  eu  hesbonio  ar  un 
dybiaeth  arall. 

Ni  fydd  yn  angenrheidiol  rhoddi  cyf rif  cyflawn  am  lifrediadau  yr 
arwyneb ;  bydd  desgrifiad  byr  o'r  rhai  penaf  yn  ddigon. 

A  chymeryd  yn  gyntaf  Fôr  y  Werydd,  yr  ydym  yn  cael  llifrediad 
mawr  yn  yr  arwyneb,  y  llifrediad  cyhydeddol,  4000  o  fiUdiroedd  o  hyd 
wrth  450  o  filldiroedd  o  led,  yn  llifo  o  ddwyrain  i  orllewin  yn  ol  deng 
milldir  ar  hugain  yn  y  dydd.  Wrth  bwynt  Dwyreiniol  America  Dde- 
heuol,  Penrhyn  St.  Roque,  ymrana  y  llifrediad  hwn  yn  ddwy  gainc, 
un  yn  myned  ar  hyd  arfordir  America  i'r  ochr  ddeheuol,  a  elwir  y  llif- 
rediad  Brazilaidd,  a'r  llall  yn  myned  ar  hyd  glanau  gogleddol  Deheudir 
America  i  fôr  Carìbea,  gan  gyflymu  yn  ei  ffbrdd  trwy  weithrediad  dyfr- 
oedd  yr  Amazon  i  bedair  miÜdir  yr  awr,  ac  yn  y  diwedd  yn  dyfod  aUan 
o  fôrgainc  Mexico  fel  y  Gulf  Stream.  Mae  y  Ghüf  Strearriy  pan  yn  dyfod 
allan  o'r  Straits  of  Florida,  yn  30  milldir  o  led  yn  ei  man  culaf,  jn  2200 
troedfedd  o  ddwfn,  ac  yn  symud  gyda'r  cyflymdra  o  3£  neu  4  müldir 
yr  awr.  Mae  ardymheredd  ei  harwyneb  yn  y  lleoedd  poethaf  o  80°  i 
86°  Far.  (graddau  Farenheit).  Fe  lifa  y  ffrwd  tua'r  gogledd-ddwyrain, 
gan  ymledu  wrth  fyned  ymlaen,  ac  ar  yr  un  pryd  dyfod,  yn  raddol,  yn 
fiai  dwfn.  Yn  nghanol  y  Werydd  fforchoga  i  ddwy  gainc — wedi 
cyrhaedd  yn  y  pwynt  hwnw  led  o  800  o  filldiroedd,  ond  heb  fod  ond  o 
ychydig  ddyfnder.  Mae  y  gainc  ddeheuol  yn  ffurfio  symudiad  cylch- 
droadol,  gan  beri  tro-ddwfr,  yn  nghanol  yr  hwn  y  mae  ymgasgliad 
mawr  o  wymon,  a  elwir  y  Sargasso,  ac  fe  adnabyddir  y  rhan  hon  o'r 
eigion  fel  Môr  Sargasso.     Mae  y  symudiad  cylchdroadol  hwn  o  aswy  i 


YR   EIGION.  401 

dde.  Mae  y  gainc  ogleddol  yn  parhâu  yn  ei  chwrs  tua'r  gogbdd,  ac  yn 
rhedeg  i'r  Arctic  Ocean,  neu  Fôr  y  Gogledd ;  ond  yn  hir  cyn  hyny  mae 
ei  cbyflymdra  wedi  Ueihâu  yn  gymaint  fel,  yn  y  cymeriad  o  lifrediad, 
na  welir  ei  hod  yn  hanfodi  o  gwhl,  ac  na  ellir  cael  allan  ei  phresennol- 
deb  ond  trwy  sylwadaeth  ar  yr  ardymheredd,  a  thrwy  gasgliad  oddi- 
wrth  ffeithiau  neillduol,  megys  y  rhai  canlynol :  fe  daflwyd  hwylbren 
llong  aethai  yn  ddrylliau  yn  agos  i  St.  Domingo  i'r  làn  ar  arf ordir  Scot- 
land ;  fe  yrwyd  cwch  afon,  llwythog  o  rnahogany,  i'r  làn  ar  Ynysoedd 
Faroe ;  ac  f e  gaf wyd  hadau  o'r  Antilles  yn  nofio  mor  uchel  i  fyny  â 
Spitzbergen.  Ymhellach,  mae  y  môr  yn  y  lle  yma  yn  rhydd  oddiwrth 
rew.  Golyga  hyn  bresennoldeb  gwres  i  raddau  anghyffredin  yn  y 
rhanbarth  hono ;  a  chan  mai  yr  unig  fodd  y  gellid  trosglwyddo  gwres 
yno  ydyw  trwy  lifrediadau  yn  y  môr,  gallwn  gasglu  fod  y  Ghúf  Stream 
yn  parhâu  ymhell  i  Fôr  y  Gogledd. 

Fe  ddywedwyd  eisoes  fod  y  llifrediad  cyhydeddol  deheuol  yn  danfon 
cainc  i  lawr  i'r  Werydd  Deheuol,  fel  y  llifrediad  Brazilaidd,  yr  hwn 
sydd  gryn  lawer  yn  Üai  na'r  Ghdt  Stream, — fe  olygir  ei  bod  tua  hanner 
ei  maint  Yn  yr  amgylchiad  yma  hefyd  y  mae  symudiad  y  llifrediad 
yn  un  cylchdroadol,  ond  mae  ei  gyfeiriad  o  dde  i  aswy.  Mae  hon 
yn  egwyddor  sydd  yn  dal  yn  ddieithriad  fod  unrhyw  gorff  a  fo  yn 
symud  ar  wyneb  y  ddaear  yn  gwŷro  i'r  dde  yn  yr  hannercylch  go- 
gleddol,  ac  i'r  aswy  yn  yr  hannercylch  deheuol. 

Os  trown  yn  awr  i'r  Tawelog,  ni  a  gawn  yno  gyfundrefn  gyffelyb  o 
lifrediadau.  Y  mae  llifrediad  cyhydeddol  llydan  yn  cyfeirio  i'r  gor- 
llewin  o  America  i  Ynysfôr  India  ac  Australia.  Yma,  nid  ydyw,  fel  y 
gwna  llifrediad  cyhydeddol  y  Werydd,  yn  cyfarfod  â  darn  annhoredig 
o  dir  a'i  troai  yn  gwbl  i  ogledd  a  de,  ond  gwna  ei  ffordd  trwy  gulfor- 
oedd  lliosog  Archipelago,  neu  Ynysfôr  Malay,  lle  y  mae  ei  gyfeir- 
iad  yn  cael  ei  amrywio  i  raddau,  a'i  nerth  i  ryw  fesur  yn  cael  ei 
golli.  Mae  rhan  fwyaf  gogleddol  y  llifrediad,  fodd  bynag,  sydd  yn 
cyrhaedd  Asia  ychydig  i'r  de  o  Japan,  yn  cael  ei  throi  i'r  gogledd,  ac 
yno  yn  chwareu  rhan  sydd  rywbeth  yn  debyg  i  eiddo  y  Ghdt  Stream  yn 
Môr  y  Werydd.  Rhed  i'r  gogledd  a  gwyra  i'r  dde,  a  ffurfia  symudiad 
cylchdroadol  gyda  môr  Sargasso  mawr  yn  y  canol. 

Mae  y  llifrediad  hwn,  a  elwir  Uifrediad  Japan,  neu  Kuro-Siwo,  wedi 
ei  ffurfio  ar  raddfa  llawer  mwy  na'r  Ghdf  Stream,  fel  y  gallasem  ddys- 
gwyl  oddiwrth  faintioli  cymhariaethol  y  Tawelog  Gogleddol  a'r  Werydd 
Gogleddol.  Yn  ei  le  culaf  mae  ganddo  led  o  100  milldir,  a  chyflymdra 
o  dros  dair  milldir  yr  awr. 

Yn  y  Tawelog  Deheuol,  i'r  dwyrain  o  Australia  ac  yn  Môr  India,  y 
mae  llif rediadau  mawrion,  yn  gyf artal  i,  neu  yn  f wy  naV  Gulf  Stream,  y 
rhai  sydd  yn  gwneyd  cylchdroadau  o  dde  i  aswy.  Yn  ychwanegol  at 
y  rhai  hyn,  y  mae  hefyd  lifrediad  oer  o  faintioli  mawr  yn  rhedeg  i'r 
gogledd-ddwyrain  o  Fôr  y  De,  neu  yr  Antarctic,  sydd  yn  taro  ar 
JPatagonia,  ac  un  ran  o  ba  un  sydd  yn  myned  i'r  Werydd  Deheuol,  tra 
mae  y  llall,  a'r  fwyaf,  yn  rhedeg  Tr  gogledd  hyd  arfordir  gorllewinol 
America  Ddeheuol,  yn  agos  hyd  y  cyhydedd,  Adnabyddir  hwn  fel 
Llifrediad  Humboldt.  Fel  hyn  ni  a  welwn  fod  i'r  gogledd  a'r  de  o'r 
cyhydedd  lifrediadau  cylchdroadol  yn  llifo  mewn  cyfeiriadau  penodol. 
Ý  mae  genym  yn  awr  i  esbonio  y  symudiadau  hyn. 


402  TB   FJOION. 

Fe  fydd  yn  fanteiftiol,  fodd  bynag,  yn  gyntaf,  ddesgrifîo  y  dosbarth 
arall  o  ymddangosiadau  y  mae  a  fynom  â  hwynt  Fe  ymddengys  fad 
yn  rhanau  dyfnaf  y  môr — yn  y  Werydd  a'r  Tawelog — is-redá&d  rh>eol- 
aidd  neu  "  ymlusgiad  "  o  ddwf  r  oer  o'r  rhanbarthan  pegynol  iV  rhai 
cyhydeddol.  Ond  mae  y  symndiad  mor  araf  fel  na  eilir  ei  ganfod  o 
gwbl  fel  symudiad,  ac  na  eilir  gwybod  ei  fod  yn  bodoli  ond  fel  oasgliad 
oddiwrth  ffeithiau  neillduol  y  sylwir  arnynt  Y  mae  eylwadaethau  ar 
ardymheredd  y  dyfnfor  wedi  dangos  fod  dwfr  y  gwaelod  o  ardymheredd 
tra  ieel,  yn  gyffredin  tua  32°  Farenheit.  Mae  presennoideb  y  dwfr  oer 
hwnw  ynddo  ei  hunan  yn  brawf  fod  "set"  arafaidd,  neu  ie-Mad  o^r 
rhanbarthau  pegynol  gogleddol  a  deheuol  tuag  at  y  rbanbarthau  cyhyd- 
eddol,  oblegid  nid  oes  un  ffynnonell  arall  o  ba  un  y  gelìid  cyflenwi  dwfr 
oer  yn  barhâus  i  ranbarthau  y  cyhydedd.  Ond  cyn  myned  ymfeten  i 
ddangos  ac  egluro  y  ddadl  yna,  fe  fydd  yn  angenrheidiol  desgrico  yr 
offerynau  a  ddefnyddir  er  cymeryd  sylwadaethau  ar  yr  ardymheredd,  a 
hefyd  i  ddyweyd  rhywbeth  am  ffrwyth  y  sylwadaethau  sydd  wedi  ea 
gwneyd. 

Yr  offeryn  a  ddefnyddir  i'r  dyben  ydyw  gwresfesurydd  hunan-goinestr- 
ol  amddiffynedig,  gwneuthuriad  cyffredin  yr  hwn  sydd  dra  syml.  Mae 
yn  gynnwysedig  o  bibell  mewn  ffurf  U,  ac  yn  terfynu  mewn  dau 
grwnbren  neu  foüb.  Mae  yr  un  mwyaf  wedi  ei  lanw  â  chymysgedd  o 
creosote  a  dwfr.  Yn  y  bibell  gysylltiol  y  mae  plug,  neu  ystöpell  fechan 
o  arian  byw,  yr  hwn  a  all  symud  yn  rhydd  yn  ol  ae  ymlaen  yn  y  bibell 
Nid  ydyw  y  crwnbren  lleiaf  ond  wedi  ei  lanw  mewn  rhan  â'r  un  hylif 
ag  sydd  yn  y  mwyaf,  fel  y  mae  y  gwagle  sydd  yno  yn  cael  ei  lanw  â 
tharth  y  ddau  hylif  hyn.  Pan  gymerir  sylwadaethau  (ac  ni  a  dybiwn 
fod  yr  offeryn  yn  cael  ei  anfon  i  lawr  mewn  dwfr  cynhes),  mae  y  gwres 
yn  peri  i'r  hylif  yn  y  crwnbren  mawr  chwyddo,  ac  wrth  chwyddo  fe  ỳr 
y  plug  o  arian  by w  o'i  flaen  i  fyny  y  bibell.  Yn  gorphwys  ar  yr  arian 
byw  yn  y  bibell,  un  ymhob  pen,  y  mae  dau  bwyntor  dur  bychain,  o 
amgylch  pob  un  o  ba  rai  y  mae  blewyn  wedi  ei  amdroi  i'w  gadw  yn  ei  le. 
Mae  yr  arian  byw  yn  cario  un  o'r  ddau  bwyntor  o'i  flaen  fel  mae  yr 
ymchwyddiad  yn  myned  ymlaen,  a  phan  dynir  i  fyny  yr  offeryn  o'r 
dwfr  mae  yr  hylif  yn  y  crwnbren  mwyaf  yn  ymgrynhoi,  fol  y  mae  yn 
oeri,  ac  mae  yr  arian  byw  drachefn  yn  cymeryd  ei  le  blaenorol ;  tra 
mae  y  pwyntor  dur  wedi  ei  adael  yn  ei  le  yn  dangos  y  pwynt  uchaf  a 
gyrhaeddasid  gan  yr  arian  byw,  hyny  yw  yr  ardymneredd  uchaf  a  fydd 
wedi  ei  gyrhaedd.  Ar  y  Uaw  arall,  a  thybied  fod  yr  offeryn  wedi  ei 
anfon  i  lawr  i  ddwfr  oer,  mae  yr  hylif  yn  y  crwnbren  mwyaf  yn  ym- 
grynhoi,  ac  fe  gyfyd  yr  arian  by w  yn  y  bibeÜ  tua'r  crwnbren  -hwnw,  gan 
yru  o'i  flaen  y  pwyntor  arali ;  f el,  pan  mae  y  gwresfesurydd  yn  cael  ei 
gymeryd  aüan  a'i  adael  i  ddychwelyd  i'w  ystâd  flaenorol,  íe  adewir  y 
pwyntor  yr  hwn  a  noda  radd  isaf  yr  ardymheredd  a  fydd  wedi  ei  gyr- 
haedd.  Pan  gymerid  sylwadaethau  gyntaf  gyda'r  gwresfesurydd  huoan^ 
gofrestrol  bwn,  ni  thybid  y  buasai  pwysiad  y  dwfr  yn  cael  onrhyw 
effaith  ganfyddadwy  ar  yr  offerjrn ;  ond  yn  awr  yr  ydym  yn  gwybod 
trwy  arbrofíon  fod  y  pwysiad  mewn  dyfnderau  mawrion  yn  medda 
effaith  neillduol  arno,  ac  f od  y  crwnbren  gwydr  yn  wir  yn  cael  ei  wasgû 
iV  fath  raddau  fel  y  mae  yr  hylif  yn  cael  ei  yru  i  fyny  i'x  bfbeil,  gao 
gario  y  pwyntor  gydag  ef ,  fel  yr  ymddengys  y  darlleniadau  lawer  yn 


*R  EIGIOtt.  408 

Uwch  nag  ydyw  y  gwir  ardymiieredd.  Yr  ydys  wedi  cael  trwy  arbrofion 
fod  pwysiad  o  dair  tunnell  i'r  fodfedd  yetgwâr  yn  gyru  yr  arian  byw  î 
fyny  8  neu  9  gradd.  Mae  y  ffaith  hon  gan  hyny  i'w  chymeryd  i'r  cyfrif 
pan  wneir  sylwadaethau  ar  yr  ardymheredd.  Tair  tunnell  i'r  fodfedd 
ysgwâr  ydy w  pwysau  y  dwfr  mewn  dyfnder  o  2400  o  wrhydau. 

Mewn  amseroedd  blaenorol  fe  gredid  fod  ardymheredd  y  dyfnfor 
ymhob  man  yn  unffurf,  aç  inai  39°  F.  ydoedd.  Fe  dybid  mai  felly 
yr  oedd  oblegid,  yn  y  Ue  cyntaf,  y  gwyddid  fod  dwfr  croew  yn  ei 
ddwysder  mwyaf  pan  yn  39°  F.,  ac  fe  dybid  fod  y  cyffelyb  yn  wir 
hefyd  am  ddwfr  y  môr.  Fe  ymddangosai  fod  y  dybiaeth  yma  yn  cael 
ei  chadarnhâu  yn  drwyadl  trwy  y  plymiadau  ardymherawl  oeddynt 
wedá  eu  cymeryd  ar  y  pryd.  Fe  -ddarfu  i  Syr  James  Clarke  Eoss,  ya 
ngwrs  ei  archwiüadau,  blymio  mewn  dyfnderoedd  o  1500  a  2000  o 
wrhydau  a  chael  ardymheredd  o  39°  F.  a  40°  F. ;  ond  yr  ydym  yn  awr 
yn  gwybad,.gan  ei  fod  yn  defnyddio  gwresfesurydd  an-amddiffynedig, 
fod  yr  offerynan,  o  herwydd  pwysiad  y  dwf r  yn  y  dyfnderau  hyny,  yn 
nodi  8  neu  ä  gradd  yn  uwch  nag  a  ddylasent  wneyd.  Hyd  yn  bur 
ddiweddar,  gan  hyny,  fe  dybid  fod  damcaniaeth  a  sylwadaeth  yn 
sefydlu  y  ffaith  fod  yr  ardymheredd  yn  ngwaelod  y  dyfnfor  yn  39°  F. 
ymhob  man. 

Pan  sylwyd  ar  effaith  pwysiad  y  dwfr,  fe  awgrymwyd  trefniad  tra 
Byml  er  ei  wrthweithio,  sef  fod  yr  offeryn  yn  cael  ei  amgau  mewn 
cìawr  allanol  o  wydr,  ac  fod  y  clawr  allanol  hwnw  yn  cael  ei  lanw 
mewn  rhan  gydag  alcohol  a  dwfr.  Y  rheswm  am  roddi  y  gwlybwr 
hwn  ynddo  oedd  fel  y  gallai  y  gwres  gael  ei  drosglwyddo  yn  rhwydd 
i  du  mewn  y  gwresfesurydd ;  a'r  rheswm  pam  yr  oedd  y  bulb  allanol 
yma  yn  cael  ei  lanw  mewn  rhan  oedd,  y  gallai  y  gwlybwr,  pan  yn  rhoddi 
ffordd  dan  bwysiad,  ymgudi  i'r  lle  gwag  heb  beri  unrhyw  bwysiad  ar 
wydr  y  gwresfesurydd  oddifewn.  Yr  ydys  wedi  cael  fod  y  trefniad 
yma  yn  ateb  y  dyben  o  amddiffyn  yn  hollol,  ac  y  mae  plymiíidau 
ardymherawl  tra  gofalus  yn  awr  wedi  cael  eu  gwneuthur  dros  yr 
holl  Werydd  a'r  Tawelog.  Yr  oedd  y  rhai  a  wnaent  y  sylwadaethau 
nid  yn  unig  yn  cymeryd  yr  ardymheredd  yn  y  gwaelod,  ond  fe  gymer- 
wyd  hefyd  yr  hyn  a  eilw  Dr.  Carpenter  "serial  soundings,"  neu 
blymiadau  cyfresol,— hyny  yw,  fe  anfonwyd  y  gwresfesurydd  i  lawr 
yn  gyntaf  i  100  gwrhyd,  yna  i  200,  yna  i  300,  yna  i  400,  &c.,  ac  felly 
ymlaen ;  f el  ag  y  caed  cyfres  o  ardymhereddau  o'r  wyneb  i'r  gwaelod. 
Mae  y  canlyniad  yn  dangos  fod  lleihâd  rheolaidd  yn  yr  ardymheredd, 
neu  ei  bod  yn  myned  oerach  oerach  o'r  wyneb  i'r  gwaelod,  ac  yn  rhanau 
isaf  y  môr  fod  yr  ardymheredd  ymhob  man  yn  hynod  o  isel — rhy  wle 
tnia  32°  F.,  sef  pwynt  rhewiad  dwfr  croew,  yr  hwn  sydd  3  neu  4  gradd 
yn  nwch  na  phwynt  rhewiad  dwfr  y  môr. 

Fe  ddaeth  rhai  neillduolion  lleol  dyddorol  dan  sylw  wrth  wneyd  y 
plymiadau  ardymherawl  hyn.  Y  tu  allan  i  Ynysoedd  Faroe,  yn  ystod 
archwiliadau  cyntaf  Proffeswr  Wyville  Thompson  a  Dr.  Carpenter,  fe 
gafwyd  llanerch  gydag  ardymheredd  isel  yn  y  gwaelod  yn  yr  un  lledred 
â,  ac  ond  ychydig  filldiroedd  oddiwrth  lanerch  lle  yr  oedd  yr  ardymher- 
edd  yn  y  gwaelod  yn  llawer  mwy.  Yn  gyfochr  â'r  gwahaniaeth  yma 
mewn  arò^ymheredd,  fe  gaed  fod  gwahaniaeth  yn  natur  y  môr-waelod, 
ac  yn  y  math  o  fywyd  anifeilaidd  a  ffynai  yn  y  dyfroedd.    Fel 


404  *R   ElGlOfc. 

engraifft,  gellid  rhoddi  un  dosbarth  o  blymiadau  a  gymerwyd  mewn 
llanerchau  cyfagos  i'r  hyn  a  eilw  Dr.  Carpenter  y  IÀghtming  Channel. 
Mewn  tm  llanerch  tua'r  gogledd  yr  oedd  dyfnder  y  dwfr  yn  604  o 
wrhydau,  a'r  ardymheredd ;  yn  53°  F.  ar  y  wyneb  ;  ond  wrth  gymeryd  y 
plymiadau  yn  ddyfnach,  fe  geid  fod  yr  ardymheredd  yn  Ueiháu  yn 
gyson,  nes  yn  y  gwaelod  nad  oedd  ond  o  30°  i  31°  F.  Ychydig  o  fill- 
diroedd  i'r  de-orllewin,  gyda  dyfnder  o  760  o  wrhydau,  yr  oedd  yr  ar- 
dymheredd  eto  yn  53°  F.  ar  y  wyneb,  ac  i  lawr  hyd  150  o  wrhydau  yr 
ydoedd  yn  graddol  leihâu ;  ond  o'r  dyf nder  hwnw  i'r  gwaelod,  ni  cheid 
fod  dim  lleinâd  pellach,  ac,  yn  y  gwaelod,  yr  oedd  yr  ardymheredd  yn 
43°  F.  Yr  oedd  hyn  yn  beth  tra  hynod ;  oblegid  mewn  dwy  lanerch 
o  ddim  ond  20  milldir  o  bellder,  a  thua'r  un  dyfnder,  yr  oedd  hin- 
soddau  tra  gwahanol  yn  ffynu.  Yn  y  ttanerch  oer,  fe  geid  fod  y 
gwaelod  wedi  ei  orchuddio  â  gro  ac  â  darnau  o  graig  o  ffurf  onglog; 
tra  yn  y  llanerch  gynhes  yr  oedd  y  gwaelod  wedi  ei  orchuddio  â  gwadd- 
odiad  sydd  mor  gyffredin  yn  y  rhanau  cynhes  o'r  dyfnfor — gwaddodiad 
o  lwtra  mân,  wedi  ei  wneyd  i  fyny  o  gregyn  creaduriaid  morawl  tra 
bychain  a  elwir  Foraminifera.  Yr  oedd  y  ffurfiau  bywydol  a  gyfan- 
neddent  y  Uanerch  oer  hefyd  yn  hollol  wahanol  i  rai  y  Uanerch  gynhes. 
Pan  oedd  y  ddwy  lanerch  wedi  eu  mapio  allan  yn  ofalus  fe  welid  pam 
yr  oedd  y  gwàhaniaeth  hwn  yn  bodoli.  Fe  geid  fod  y  Uanerch  gynhes 
yn  Uwybr  y  Gulf  Stream,  tra  yr  oedd  y  llanerch  oer  yn  Uwybr  Uifred- 
iad  oer  o'r  gogledd.  Yr  ydoedd  gan  hyny  yn  hoUol  eglur  fod  natur  y 
gwaelod  yn  y  llanerch  oer  yn  cael  ei  benderfynu  gan  yr  amgylchiad 
yma,  ac  f od  y  darnau  onglog  wedi  eu  cario  o'r  gogledd  gan  rew  frynian, 
y  rhai  wrth  doddi  a  ollyngent  eu  baich  o  falurion  ar  y  môr-wely. 

Heblaw  y  neillduolion  hyn  mae  Môr  y  Canoldir  yn  dangos  arwedd- 
au  neillduol  o  ddyddordeb  mawr.  Mae  y  môr  yn  gorwedd  i  fesur 
mawr  mewn  un  lledred,  ac  y  mae  ardymheredd  yr  arwyneb  yn  uchel, 
sef  dros  70°  F.  O'r  arwyneb  i  lawr  hyd  100  o  wrhydau,  y  mae  disgyniad 
unffurf  yn  yr  ardymheredd ;  ond  o'r  dyfndei  hwnw,  Ue  y  mae  yr  ar- 
dymheredd  yn  54°  F.,  i  lawr  i'r  gwaelod — hyd  yn  nod  Ue  mae  y  dyfn- 
der  dros  2000  o  wrhydau — nid  oes  ychwaneg  o  ddisgyniad  yn  yr 
ardymheredd ;  mae  yn  aros  tua  54°  F. 

Mae  y  Canoldir  yn  cael  ei  ysgaru  oddiwrth  y  Werydd  gan  gefnen 
isforawl  yn  Nghulfor  Gibraltar.  Y  tu  allan  i'r  gefnen  mae  jt  ardym- 
heredd  yn  graddol  disgyn,  ac  yn  ngwaelod  y  Werydd — nid  ymheU  oddi- 
wrth  lanau  Affrica,  Ue  mae  y  dyfnder  yn  rhyw  2000  o  wrhydau — mae 
yr  ardymheredd  yn  amrywio  o  35°  F.  i  37°  F.  Wrth  ystyried  y  rheswm 
am  yr  ardymheredd  unffurf  o  54°  F.  yn  ngwaelod  y  Canoldir,  fe  eUid 
crybwyll  fod  Dr.  Carpenter,  yn  ystod  ei  fordaith  yn  y  môr  hwnw,  wedi 
ymweled  âg  ynys  Ue  yr  oedd  ogof  oedd  yn  cael  y  cymeriad  o  fod  mor 
oer  â  rhew.  'Wedi  cymeryd  ardjrmheredd  jrr  awyr  yn  yr  ogof,  fe 
gafodd  ei  bod  yn  54°  F. ;  yn  dangos  yn  amlwg  fod  yr  awyr  o'r  un 
ardymheredd  a'r  creigiau  a  wnaent  ochrau  yr  ogof.  Drachefn,  yn 
Malta,  mae  y  dwfr  weithiau  yn  cael  ei  gadw  mewn  dyfrgistiau  wedi  eu 
snddo  i  beth  dyfnder  islaw  yr  arwyneb,  ac  yno  fe  geir  fod  y  dwfr  yn 
tueddu  i  gyrhaedd  ardymheredd  unffurf  o  54°  F. 

Yn  olaf,  mae  y  sylwadaethau  a  gymerwyd  ar  ardymheredd  crystyn  y 
ddaear  yn  Neheudir  Ewrop  yn  Uawn  gadarnhâu  yr  hyn  a  ddywedwyd. 


ŸR    EIGION.  405 

Fe  gladdwýd  gwresfesuryddau  yn  y  ddaear  mewn  dyfnder  o  20  neu  30 
troedfedd,  nid  yn  ddigon  dwfn  i  gael  effeithio  arnynt  gan  wres  tufewn- 
ol  y  ddaear,  ac  eto  yn  rhy  ddwfn  i  fod  o  dan  ddylanwad  gwres  yr  haul 
— mewn  gair,  allan  o  gyrhaedd  amrywiadau  y  tymmorau.  Wedi  eu 
gadael  am  beth  amser,  fe'u  hedrychwyd,  ac  fe'u  caed  yn  dangos  ar- 
dymheredd  o  54°  F.  Mae  yn  amlwg  mai  dyma  yw  ardymheredd 
naturiol  y  creigiau  ychydig  droedfeddi  islaw  arwyneb  y  ddaear  yn  y 
rhanbarth  hono.  Mae  yn  ymddangos  gan  hyny  fod  dyfroedd  gwaelod 
y  Canoldir  yn  meddu  ardymheredd  cyson  o  54°  F.,  oblegid  mai  dyna, 
a  chymeryd  y  flwyddyn  i  gyd,  ydy w  ardymheredd  cyffredin  y  lledred 
hwnw. 

Gan  mai  fel  hyn  y  mae,  gallem  yn  deg  ddysgwyl  fod  dyfroedd 
gwaelod  y  Werydd,  y  tu  allan  i  gefnen  Gibraltar,  ond  yn  yr  un  lledred, 
yn  meddu  yr  un  ardymheredd  â'r  Canoldir,  sef  54°  F.,  ardymheredd 
naturiol  y  lledred ;  ond  nid  felly  y  mae,  fel  yr  ydys  eisoes  wedi  dangos. 
Mae  ardymheredd  y  gwaelod  yno  tua  35°  F,  tra  mewn  rhanau  eraill 
o'r  Werydd  a'r  Tawelog  mae  yn  îs  fyth,  sef  32°  F.  Yr  ydym,  gan 
hyny,  yn  cael  ein  dwyn  i'r  casgliad  fod  cyflenwad  cyson  o  ddwfr  oer 
yn  rhedeg  hyd  waelod  rhanbarthau  y  cyhydedd  ;  pe  amgen,  pe  buasai 
y  dyfroedd  yn  llonydd,  hwy  fuasent  yn  cyrhaedd  ardymheredd  naturiol 
y  lledred.  Yn  awr,  gan  mai  yr  unig  darddellau  o  ba  rai  y  gellid 
derbyn  y  cyflenwad  yma  o  ddwfr  oer  ydyw  y  rhanbarthau  pegynol,  ni 
a  allwn  yn  deg  gasglu — yn  wir  y  maè  y  casgliad  yn  anocheladwy — 
fod  îs-lifiad  cyson  o  begynau  y  Gogledd  a'r  De  ar  hyd  gwaelod  y  môr 
tua  rhanbarthau  y  cyhydedd. 

Dyma  gan  hyny  y  ddau  ddosbarth  o  ffeithiau  sydd  i'w  hesbonio. 

Y  dull  mwyaf  boddhaol  o  ddelio  â'r  mater  fydd  cymeryd  pob  achos 
sydd  yn  bosibl,  ac  ystyried  pa  mor  bell  y  mae  yn  ddigonol  i  esbonio  y 
ffeithiau  hyn.  Fe  ymddengys  mai  yr  achosion  posibl  a  gymerwyd 
mewn  gwahanol  amseroedd  i  ystyriaeth  ydyw  y  rhai  'canlynol.  1. 
Llifiad  afonydd.  2.  Gweithrediad  y  llanw.  3.  Tarthiad  mawr  yn  y 
Trofegau.  4.  Cynnydd  yn  mhwysau  naturiol  (specific  grav'dy)  y  dwfr 
yn  y  Trofegau,  o  herwydd  cynnydd  eu  halltrwydd,  mewn  canlyniad  i 
darthiad.  Po  halltaf  fyddo  dwfr,  trymaf  ydyw.  5.  Gwahaniaeth  yn 
mhwysau  naturiol  dwfr  yn  y  pegynau  a'r  cyhydedd  mewn  canlyniad  i 
wahaniaeth  yn  yr  ardymheredd, — y  mae  dwfr  cynhes  yn  ysgafnach  na 
dwfr  oer.  6.  Gweithrediad  anuniongyrchol  ac  uniongyrchol  y  gwynt- 
oedd. 

Ni  a  gymerwn  y  rhai  hyn  bob  yn  un,  ac  ystyriwn  yn  y  lle  cyntaf 
ddylanwad  llifiad  afonydd.  Fe  dybid  unwaith  fod  y  Oulf  Stream  yn 
ddyledus  i  lifiad  dyfroedd  o  afonydd  mawrion  America ;  ond  yr  ydym 
yn  awr  yn  gwybod  nad  felly  y  mae.  Mae  yn  wir  fod  wrth  eneuau  yr 
holl  afonydd  mawrion  bob  amser  redlifiad  arafaidd.  Mae  genym 
brawf  fod  rhedlifiad  dehau  y  cyhydedd  yn  cael  ei  f wyhâu  gan  ddyfr- 
oedd  yr  Amazon  ;  ac  yr  ydym  hefyd  yn  gwybod  fod  llifrediadau  yn 
dyfod  o'r  Baltic  â'r  Môr  Du,  raewn  canlyniad  i  waith  afonydd  yn 
rhedeg  iddynt.  Ond  ni  allwn  droi  at  hyn  am  eglurhâd  o  symudiadau 
mawrion  dyfroedd  yr  eigion.  Mae  sefydlogrwydd  cyfeiriadau  y  llif- 
rediadau,  a'r  ffaith  eu  bod  i'w  cael  mewn  manau  lle  nad  oes  afonydd 
mawrion  i  beri  unrhyw  effaith  neillduol,  yn  ei  wneyd  yn  eglur  y  rhaid 
1884.  2  c 


406  YR   EIGION. 

gosod  yr  achos  hwn  o'r  neilldu  fel  yn  annigonol  i  roddi  cyfrif  am  y 
ífeithiau. 

Yr  un  modd  rhaid  gosod  o'r  neilldu  symudiadau  y  llanw,yr  hwn  avdd 
yn  peri  llifiad  cyson  mewn  un  cyfeiriad  un  rhan  o'r  diwrnod,  a 
llifiad  yn  y  cyfeiriad  gwrthgyferbyniol  y  rhan  arall  o'r  diwrnod. 

Yr  ydym  yn  dyfod  yn  nesaf  at  darthiad.  Mae  y  Môr  Coch 
yn  rhoddi  engraifft  dda  o  lifrediad  a  gynnyrchir  gan  darthiad.  Mae 
y  Môr  Coch— yn  gorwedd  fel  y  mae  mewn  rhanbarth  boeth  a  diwlaw 
— yn  ddarostyngedig  i  darthiad  auferth,  ac  i  gyflenwi  Ue  y  dwfr  a 
symudir  felly  y  mae  Uifrediad  yn  dyfod  i  mewn  o  fôr  India.  Yno  yr 
ydym  yn  cael  llifrediad  trwy  darthiad.  Yn  awr,  a  chymhwyso  hyn  at  y 
belen  ddaearol,  fe  welir  fod  tarthiad  yn  cymeryd  lle  fwyaf  yn  rhan- 
barthau  y  cyhydedd ;  pe  gan  hyny  y  byddai  llifrediadau  yr  eigion  yn 
ddyledus  i'r  achos  hwnw,  ni  a  gaem  lifiad  o  ddwfr  ar  hyd  yr  arwyneb 
Vr  pegynau  hyd  y  cyhydedd.  Oblegid,  gan  fod  y  dwfr  yn  cael  ei 
íymud  trwy  darthiad  o  barthau  y  cyhydedd  a'i  gymeryd  i  le  arall, 
rhaid  cyflenwi  ei  le  gan  y  dyfroedd  sydd  yn  gorwedd  i'r  gogledd  a'r  de 
o'r  cyhydedd.  Ond  nid  dyma  y  cyfeiriad  ymha  un  mae  y  prif  lifred- 
iadau  yn  symud.  Mae  y  Gìüf  Stream,  f el  y  gwelsom,  yn  symud  mewn 
cyfeiriad  gwrthgyferbyniol,  hyny  yw^  o'r  cyhydedd  i'r  pegynau. 

Os  ymosodir  ar  y  dyrysbwnc  hwn  o  bwynt  hollol  wahanol,  mae  y  casgl- 
iad  yr  un.  Fe  gaed  fod  yn  bosibl  amcan-fesur  maint  y  tarthiad  sydd 
yn  myned  ymlaen  yn  y  trofegau,  a  hefyd  faint  y  gwlaw-ddisgyniad. 
Fe  ddylai  y  cyntaf  fod  yn  llawer  mwy  na'r  olaf,  os  ydy w  yr  achos  y 
cyfeiriwn  ato  mewn  gweithrediad,  oblegid  y  dybiaeth  a  gymerir  yw, 
fod  llifrediadau  o  ddwfr  yn  dyfod  i  gyflenwi  lle  y  dwfr  a  gymerir 
ymaith  drwy  darthiad. 

Oddiwrth  sylwadaethau  a  wnaed  rai  blynyddoedd  yn  ol  yn  St 
Helena,  fe  ymddengys  mai  cyfartaledd  tarthiad  blynyddol  y  dwfr  yn 
y  lle  hwn  -ydoedd  83  78  o  fodfeddi;  hyny  yw,  pe  buasai  padell  ddofn 
o  ddwfr  wedi  ei  gadael  yn  agored  i'r  awyr  am  flwyddyn  gyfan,  fe  safai 
arwyneb  y  dwfr  83  78  o  fodfeddi  yn  îs  ar  ddiwedd  y  flwyddyn  nag 
ar  ei  dechreu.  Oddiwrth  y  sylwadaethau  hyn,  gan  ein  bod  yn  gwybod 
lledred  St.  Helena,  yr  oedd  yn  hawdd  cyfrif  mai  cyfartaledd  y 
tarthiad  blynyddol  dros  yr  oll  o'r  cylch  poeth,  torrid  zone,  ydoedd  85'05 
o  fodfeddi. 

Y  pwynt  nesaf  yn  y  ddadl  a  fyddai  amcan-fesur  maint  y  gwlaw-ddis- 
gyniad  yn  y  cylch  poeth  pe  buasai  yr  holl  85  05  o  fodfeddi  a  derthid 
yn  cael  ei  ddwyn  yngliyd  a'i  arllwys  drachefn  fel  gwlaw  yn  y  cylch 
hwnw.  Yn  awr,  a  chofio  fod  un  ran  o  bedair  o  arwyneb  y  cylch  poeth 
yn  dir,  a  thair  rhan  o  bedair  yn  ddwfr,  mae  yn  amlwg  fod  yr  85*05  o 
f odf eddi  o  ddwf r  wedi  ei  darthu  o'r  tair  rhan  o  bedair  o'r  arwyneb,  tra  y 
disgynai  yr  85  05  o  f odf eddi  yn  y  ffurf  o  darth  wedi  ei  wneyd  yn  wlaw 
yr  un  modd  dros  yr  holl  arwyneb  :  gan  hyny  rhaid  fod  gwlaw-ddisgyn- 
iad  yr  amcangyfrif  un  ran  o  bedair  yn  Uai  na'r  tarthiad,  hyny  yw  yn 
63-79  o  fodfeddi. 

Mae  yn  aros  yn  unig  i  gymharu  yr  amcangyfrif  yma  o  wlaw-ddisgyn- 
iad,  ar  y  dybiaeth  fod  yr  oll  o'r  tarth  a  esgynai  yn  y  cylch  poeth  yn 
cael  ei  arllwys  drachefn  yn  wlaw  yn  y  cylch  hwnw,  gyda  y  gwlaw- 
ddisgyniad  fel  y  mesurwyd  ef. 


TS  EIGION.  407 

Y  mae  sylwadaethau  wedi  eu  cymeryd  mewn  110  o  orsaíau  cyfandir- 
ol  yn  y  trofegau  rhwng  Uedred  35°  G.  a  28°  D.,  ac  mewn  17  o  orsafau 
ynysig,  oddiwrth  ba  rai  fe  gyfrifwyd  fod  cyfaftaledd  gwlawddisgyniad 
cyfandirol  y  trofegau  yn  64  neu  65  o  fodfeddi. 

Yn  awr  y  gwlawddisgyniad  yn  ol  yr  amcanfesur  ydoedd  63*79, — 
ymron  yn  hoìlol  yr  un  â'r  gwlaw-ddisgyniad  a  fesurwyd ;  gan  hyny  y 
mae  yn  eglur  fod  yr  holl  ddwfr  a  derthir  yn  y  trofegau  yn  disgyn  yn 
wlaw  yn  yr  un  rhanbarth,  fel  nad  oes  y  fath  symudiad  o  ddwfr  ymaith 
o'r  arwyneb  trwy  darthiad  ag  a  barai  lîfrediad  o  lanerchau  pellenig. 

Awn  rhagom  yn  awr  i  ystyried  y  pedwerydd  achos  a  awgrymwyd. 
Pan  mae  dwfr  yn  cynnwys  halen  mewn  ymdoddiad  yn  cael  ei  boethi, 
nid  oes  ond  tarth  pur  o  ddwfr  yn  cael  ei  roddi  ymaith,  fel  mai  effaith 
tarthiad  ydyw  gwneuthur  dwfr  hallt,  megys  dwfr  y  môr,  yn  fwy  cyd- 
grynöedig  neu  ddwys,  ac  am  hyny,  swm  am  swm,  yn  drymach.  Mae 
yn  amlwg  gan  hyny,  pan  mae  tarthiad  yn  myned  ymlaen  oddiar  wyneb 
y  môr  mewn  rhanbarthau  cynhes,  fod  haen  yr  arwyneb  yn  dyfod  yn 
f wy  cydgrynöedig,  ac  mewn  canlyniad  yn  ddwysach ;  ac  fel  y  tuedda 
dwfr  tewach  yr  arwyneb  i  suddo,  fe  lifa  y  dwfr  teneuach  i'r  arwyneb  i 
gymeryd  ei  le.  Y  mae  genym  engraifft  o  hyn  yn  y  Môr  Coch.  Mae 
tarthiad  mawr  y  rhanbarth  hwnw  yn  mwyhâu  halltrwydd  dwfr  yr 
arwyneb,  yr  hwn,  wedi  hyny,  sydd  yn  suddo  i'r  gwaelod  ac  yn  rhedeg 
allan  o'r  môr  fel  is-lifiad,  tra  y  mae  dwfr  llai  hallt  Môr  India  yn  rhedeg 
i  mewn  fel  llifrediad  yn  yr  arwyneb.  Mae  y  ddadl  a  ddefnyddid  wrth 
ymwneyd  â'r  achos  blaenorol  yn  llawn  mor  gymhwysiadwy  i'r  achos 
yma  hefyd,  hyny  yw,  pe  yr  achos  yn  awr  dan  ystyriaeth  fuasai  yr  un  y 
mae  y  llifrediadau  mawrion  yn  ddyledus  iddo,  ni  a  ddylasem  gael  fod 
cyfeiriad  eu  rhediad  o'r  pegynau  i'r  cyhydedd. 

Rhaid  peidio  anghofio,  fodd  bynag,  mewn  dwfr  o  helltni  cymedrol, 
fel  dwfr  y  môr,  y  byddai  y  cynnydd  mewn  dwysder  mewn  canlyniad  i 
darthiad  yn  bur  fychan,  fel  er  y  gallai  fod  tueddiad  at  ffurfio  llifrediad, 
fe  allai  gweithrediad  nerthoedd  gwrthwynebol — fel  yn  ddiammeu 
y  mae  yma — yn  gwbl  ei  wrthweithio,  ac  ni  chymerai  symudiad  le. 
Er  nad  oes  dim  llifrediad  canfyddadwy  yn  dyfod  oddiwrth  hyn,  y  mae 
sylwadaethau  y  llyngesgyrch  o  Norway  i  Fôr  y  Gogledd  yn  dangos  fod 
dyfroedd  y  gwaelod  yn  llwybr  y  Gulf  Stream  wedi  suddo  o'r  arwyneb 
yn  y  rhanbarthau  hyny,  o  herwydd  fod  dyfroedd  cynhesach  y  GulfStream 
ychydig  yn  fwy  dwys  na'r  dyfroedd  pegynol  oerach  islaw. 

Yr  achos  posibl  nesaf  i'w  ystyried  ydyw  y  gwahaniaeth  mewn 
pwysau  naturiol  yn  codi  oddiar  wahaniaeth  ardymheredd.  I  wneyd 
yn  eglur  ddull  gweithrediad  yr  achos  hwn  fe  fydd  yn  fanteisiol  cym- 
eryd  cymhariaeth.  Os  tywelltir  ddwfr  i  bibell  wydr  o  ffurf  y  Uythyren 
U,  fe  saif  y  dwfr  yn  yr  un  lefel  ymhob  un  o'r  ddwy  ochr ;  oblegid  dan 
weithrediad  dysgyrchiad,  os  na  fyddai  y  pwysau  o  bob  ochr  yr  un  faint, 
fe  gymerai  symudiad  le  yn  y  dwfr  nes  bod  cydbwysedd  perffaith  wedi 
ei  sefydlu.  Yn  awr,  tybier,  tra  mae  y  dwfr  yn  sefyll  yn  yr  un  lefel  ar 
bob  ochr,  bod  gwahaniad  (partition)  bychan  yn  cael  ei  osod  o  fewn  y 
bibell  yn  y  gwaelod  rhwng  yr  ochrau,  ac  yn  hollol  ysgaru  y  naill  ran 
oddiwrth  y  llall.  Mae  yn  amlwg  y  byddai  pwysiad  y  dwfr  o  bob  ochr 
i'r  gwahaniad  yn  union  yr  un  faint.  Yna  tybier  ein  bod  yn  gosod  y 
dwfr  mewn  un  ochr  dan  ddylanwad  gwres,  fe  bâr  y  gwres  i'r  dwfr 


408  YB   EIGION. 

chwyddo ;  ac  f e  fydd  lefel  y  dwf r  yr  ochr  hono  yn  uwch.  Yn  awr  os 
oerwn  y  dwfr  yn  yr  ochr  arall,  ac  felly  beri  iddo  gydgrynhoi  nes  bod  ei 
lefel  yn  îs,  beth  fydd  y  canlyniad  ì  Mae  yn  amlwg  nad  ydym  wedi 
newid  aramodau  cydbwysedd ;  mae  y  pwysiad  yn  yr  ochr  ymha  un  y 
mae  y  dwfr  wedi  chwyddo  eto  yr  un  â'r  pwysiad  yn  y  llall  Ue  mae  y 
dwfr  wedi  cydgrynhoi ;  mae  y  pwysiad  ar  bob  ochr  i'r  gwahaniad,  gan 
hyny,  yn  aros  yr  un.  Os  yn  awr  yr  agorwn  fynedfa  rhwng  y  ddwy 
ochr  trwy  bibeü  groes  fechan,  ni  a  welwn  y  dwfr  oedd  wedi  chwyddo 
yu  rhedeg  i  lawr  i'r  ochr  oedd  wedi  crynhoi,  ac  felly  yn  peri  pwysiad 
ychwanegol  ar  un  ochr  i'r  gwahaniad.  Yn  awr  pe  symudid  y  gwahan- 
iad,  fe  gymerai  symudiad  ar  unwaith  le  er  adferu  cydbwysedd,  fel  os 
parhaem  i  gynhesu  y  dwfr  ar  y  naill  ochr,  ac  i'w  oeri  ar  y  llall,  ni  a 
allem  gadw  i  fyny  y  cylchrediad  cyhyd  ag  y  mynem.  Ni  a  gymhwys- 
wn  yr  eglurhâd  yna  yn  awr  at  yr  eigion.  Mae  y  dwfr  cynhes — ac  am 
hyny  chwyddedig — yn  rhanbarthau  y  cyhydedd,  tra  mae  y  dwfr  oer 
crynöedig,  yn  rhanbarthau  y  pegynau.  Os  ydy w  yr  achos  yma  gan 
hyny  yn  gweithredu,  ni  a  ddylem  gael  symudiad  yn  yr  arwyneb  o  ran- 
barthau  y  cyhydedd  tuag  at  y  pegynau,  ac  ol-lifiad  yn  y  gwaelod  oddi- 
wrth  y  pegynau  at  y  cyhydedd.  Mae  yr  achos  yma  ynte  yn  gweithredu 
yn  eglur  yn  yr  iawn  gyfeiriad.  Y  mae  genym  yn  awr  i  ystyried  pa  un 
a  ydyw  yn  ddigonol  i  beri  y  fath  lifrediadau  mawrion  ag  a  geir  yn  yr 
eigion.  Rhaid  cadw  mewn  cof  fod  yr  effaith  yn  y  bibell  yn  cael 
ei  gynnyrchu  yn  gwbl  trwy  weithrediad  dysgyrchiad  ar  y  ddwy  golofn, 
a'i  fod  yn  ddyledus  i'r  gwahaniaeth  lefel  a  gynnyrchir  gan  weithrediad 
gwres  ac  oerni  ar  y  dwfr.  Ymhellach,  gyda  golwg  ar  yr  eigion,  rhaid 
cofio  nad  ydyw  y  dyfroedd  yn  cael  eu  poethi  o'r  gwaelod,  fel  yn  achos 
y  bibell,  ond  mai  haen  yr  arwyneb  sydd  dan  weithrediad  poethawl  yr 
haul.  Y  mae  plymiadau  ardymherawl  wedi  dangos  nad  ydyw  y  dwfr 
yn  rhanbarthau  y  cyhydedd  a  ellir  alw  yn  gynhes,  yn  ffurfio  ond  haen 
deneu  ar  yr  arwyneb,  tra  y  mae  corff  mawr  y  dwfr  ymron  mewn 
ardymheredd  mor  isel  ag  yn  y  pegynau.  Oddiwrth  y  sylwadaethau 
hyn  fe  gaed  bod  yn  bosibl  cyfrif  y  gwahaniaeth  yn  uchder  dyfroedd  y 
cyhydedd  a'r  pegynau  sydd  yn  codi  oddiar  wahaniaeth  ardymheredd. 
Fe  wnaed  hyny  rai  blynyddoedd  yn  ol  gan  Syr  John  Herschell,  yr  hwn 
a  amcandybiai  na  f uasai  gogwydd  yr  eigion  yn  codi  oddiar  yr  achos 
hwn  yn  ddim  ond  tua  ẁ  o  fodfedd  ymhob  milldir.  Y  mae  Dr.  Croll 
wedi  ail  wneyd  yr  un  arbrofion,  ac  yn  ol  ei  gyfrif  ef  y  mae  y  gogwydd 
gryn  lawer  yn  llai.  Casgla  efe  y  byddai  uchder  colofn  y  cyhydedd 
uwchlaw  colofn  y  pegynau  yn  4  troed.  6  mod.  Byddai  gwahaniaeth 
felly,  yn  cael  ei  gymeryd  dros  6200  o  filldiroedd — y  pellder  o'r  pegynau 
i'r  cyhydedd—  mor  fychan  fel  ag  i  fod  yn  ymarferol  yn  anghanfyddadwy, 
a  gwnai  ogwydd  mor  ddibwys  f el  nad  allai  dim  a  ellid  alw  yn  llifrediad 
gael  ei  gynnyrchu  ganddo.  Gan  hyny  yr  ydym  yn  rhwym  o  wrthod 
hyn  fel  achos  symudiadau  mawrion  yr  eigion.  A  phan  ystyriwn  fod  yr 
achos  hwn  yn  uniongyrchol  wrthgyferbyniol  i'r  rhai  blaenorol,  fe  welir 
nad  oes  sail  ddigonol  dros  gyfeirio  symudiadau  mawrion  dyfroedd  yr 
eigiôn  i  weithrediad  gwahaniaeth  ardymheredd. 

Yr  ydym  yn  awr  wedi  ein  gadael  gyda'r  achos  olaf,  gweithrediad 
uniongyrchol  y  gwynt.  Fod  gwyntoedd  yn  alluog  i  gjmnyrchu  symud- 
iadau  yn  y  dwfr  sydd  dra  adnabyddus.     Mae  y  cynnydd  yn  uchder 


YB   EIGION.  409 

y  llanw  ar  yr  arfordir  deheuol,  pan  y  mae  gwynt  cryf  i'r  de-orllewin  yn 
chwythu,  yn  brawf  o  hyny.  Fe  gofnodir  gan  Major  Eennel  bod  llyn 
10  milldir  o  led,  ac  yn  gyffredin  ddim  ond  3  troed.  o  ddyfnder,  a'i 
ddyfroedd  gan  wynt  cryf  wedi  eu  gyru  i  un  ochr  a'u  dal  i  fyny  fel  ag 
iddo  ddyfod  yn  6  troed.  o  ddyfnder,  tra  yr  oedd  ochr  y  gwynt  wedi  ei 
gadael  yn  sech.  Mae  digonedd  o  enghreifftiau  o'r  natur  yma  yn  adna- 
byddus.  Yr  ydoedd  yn  arferiad  gynt  i  briodoli  llifrediadau  neillduol  i 
weithrediad  gwyntoedd  neillduol ;  ond  mae  y  mater  yn  awr  yn  cael  ei 
drin  gan  faentumwyr  damcaniaeth  y  gwynt  mewn  dull  llawer  mwy 
athronyddol.  Daliant  fod  cyfundrefn  y  llifrediadau  yn  ddyledus  i 
gyfundrefn  o  wyntoedd  sydd  yn  ffynu  oll  gyda'u  gilydd,  ac  na  allwn 
ddidoli  llifeiriant  neillduol  a  dywedyd  ei  fod  yn  ddyledus  i  unrhyw 
wynt  neillduol.  Pan  gymherir  cyfeiriad  y  gwyntoedd  â'r  Uifrediadau, 
fe'n  tarewir  gan  y  cyfatebrwydd  hynod  sydd  rhyngddynt.  Os  nodir  ar 
fôrlen  (chart)  gyfeiriad  y  llifrediadau  gyda  saethnodau  hirion,  a  chyfeir- 
iad  y  gwyntoedd  gyda  saethnodau  byrion,  fe  sylwir  ar  unwaith  eu  bod 
ymhob  man  yn  cymeryd  yr  un  cyfeiriad. 

Y  mae  amgylchiad  tra  nodedig  yn  cymeryd  lle  pan  y  mae  y 
Gulf  Stream  yn  cyf arfod  llifrediad  oer  o'r  pegwn  .y  tu  allan  i  arf ordir 
Spitzbergen,  yr  hwn  a  ymddengys  yn  anesboniadwy  ond  ar  ddamcan- 
iaeth  y  gwynt.  Mae  dyfroedd  cynhes  y  Gulf  Stream  yn  myned  islaw 
dyfroedd  oerach  y  llifrediad  pegynol,  ac  yn  parhâu  y  cwrs  tua'r  gogledd 
islaw  yr  arwyneb,  tra  y  mae  dyfroedd  y  llifrediad  pegynol  yn  myned 
islaw  y  Gulf  Streamt  ac  yn  myned  rhagddynt  tua'r  de  fel  llifrediad  ar 
y  gwaelod.  Mae  cymhlethiad  y  ddau  lifrediad  wedi  ei  gasglu  oddi- 
wrth  sylwadaethau  ardymherawl.  Fe  gafodd  Mr.  Leigh  Smith,  oddi- 
wrth  sylwadaethau  a  wnelsid  i'r  gogledd  o  gyfarfyddiad  y  Uifrediadau, 
fod  yr  ardymheredd  mewn  dyfnder  o  500  o  wrhydau  yn  52°  F.,  tra  yr 
oedd  y  dwfr  yn  yr  arwyneb  yn  32°  F. ;  fel  yr  oedd  y  dwfr  cynhes,  ac  am 
hyny  ysgafn,  wedi  ymsuddo  o  dan  y  llifrediad  oerach  a'i  cyfarfyddai. 
Mae  yn  amlwg,  gan  hyny,  fod  achos  yn  gweithredu  yma  sydd  yn  fwy 
nerthol  na'r  gwahaniaeth  mewn  dwysder.  Beth  ydyw  yr  achos  hwn  ? 
Mae  cymhlethiad  y  llifrediadau  yn  cymeryd  lle  yn  y  pẁynt  lle  y  mae 
y  ddau  ddosbarth  o  wyntoedd  yn  cyfarfod,  sef  yr  anti-hade  winds  i'r  de- 
orllewin  yn  chwythu  yn  yr  un  cyfeiriad  â'r  Gulf  Slream,  a'r  gwyntoedd 
pegynol  o'r  gogledd  i'r  gogledd-ddwyrain  yn  yr  un  cyf eiriad  â'r  llifrediad 
pegynol.  Ni  all  y  llifrediad  pegynol  fyned  hyd  yr  arwyneb,  am  fod  yr  anti- 
trade  wind  yn  pwyso  yn  ei  erbyn  ac  yn  ei  yru  yn  ol,  tra  y  mae  y  Gulj  Stream 
yn  cael  ei  chyf arfod  yn  ei  chwrs  gan  y  gwyntoedd  pegynol  o'r  gogledd- 
ddwyrain,  yn  dyfod  o'r  cyfeiriad  gwrthwynebol.  Yr  unig  ffordd  gan 
hyny  y  gall  y  llifrediadau  basio  ydyw  trwy  i'r  naill  ymsuddo  o  dan  y 
llall,  fe  y  cawn  eu  bod  yn  gwneyd.  Ar  ddamcaniaeth  y  gwynt  am 
lifredialdau  mae  yr  ymddangosiad  tra  neillduol  hwn  fel  hyn  yn  cael  ei 
esbonio  mewn  ffordd  hynod  o  foddhaol.  Gallwn  gan  hyny  yn  deg 
gaeglu  fod  llifrediadau  mawrion  yr  eigion  yn  ddyledus  i'r  cyfundrefnau 
o  wyntoedd  sydd  yn  ffynu. 

Yn  awr  y  mae  genym  i  ymwneyd  âg  is-lifrediad  araf  yr  eigion  o'r 
pegynau  i  ranbarthau  y  cyhydedd.  Pe  cymerem  yr  achosion  ydym 
wedi  bod  yn  ystyried  y  naill  ar  ol  y  llall,  byddai  raid  i  ni  wrthod  y 
cyntaf,  yr  ail,  a'r  trydydd,  am  eu  bod  yn  peri  canlyniadau  fyddcnt  yn 


410  YB    E1G!UK 

gwbl  i'r  gwrthwyneb  i'r  hyn  ydym  yn  gael.  Mae  gwahaniaeth  pwysau 
naturioi,  yn  codi  oddîar  tfewidiad  ardymheredd,  yn  achos  sydd  yn 
amlwg  yn  gweithredu  y'n  yr  iawn  gyf eiriad,  a  dalia  Dr.  Carpenter  f od  yr 
is-redlifiad  araf  o  ddwf r  oer  o'r  pegynau  tuag  at  ranbarthau  y  cyhydedd 
yn  ddyledus  i  weithrediad  yr  achos  hwn.  Y  mae  dadl  wedi  bod  yn 
cael  ei  chario  ymlaen  ynghylch  y  mater  am  lawer  o  flynyddoedét,  ac 
nid  ydyw  eto  wedi  ei  llawn  derfynu.  Y  mae  Dr.  Croll,  amddiffjmydd 
yr  ochr  wrthwynebol,  yn  dal  y  rhaid,  ar  wahan  i'r  achos  yma  o  ar- 
dymheredd,  fod  is-lifiad  o  ddwfr  oer  mewn  canlyniad  i  fodolaeth  liif- 
rediadau  yn  yr  arwyneb ;  oblegid  gan  fod  y  dwfr  yn  cael  ei  gario  hyd 
yr  arwyneb  i  ranbarthau  pegynol,  ac  nad  ydyw  yn  dychwelyd  hyd  yr 
arwyneb,  rhaid  ei  fod  yn  gweithio  ei  ffordd  yn  ol  fel  is-lifiad. 

Gellid  dynodi  yr  egwyddor  fel  yma :  "  A  chymeryd  cyfundref  n 
sefydlog  o  gylchrediad  parhâus  mewn  unrhyw  fôr,  os  tybir  fod  unrhyw 
wastad  unionsyth  (vertical  plane),  yn  cael  ei  dynu  ar  draws  y  môr  hwnw, 
rhaid  fod  symiau  cyfartal  o  ddwfr  yn  rhedeg  o  dde  i  aswy  ac  o  aswy  i 
dde  ar  draws  y  gwastad  hwnw  mewn  amser  penodol."  Os  cymerwn 
y  fath  linell  o  Labrador  i  Iceland,  mae  swm  y  dwfr  a  gymerir  i'r 
gogledd,  yn  benaf  gan  y  GhUf  Strearn,  tua'r  pegynau  yn  37*19  o  filldir- 
oedd  cubig  yr  awr,  tra  y  mae  Uifrediad  Labrador  sydd  yn  rhedeg  Fr 
de  yn  cario  swm  o  32*28  o  filldiroedd  cubig  yr  awr.  Gan  hyny  yr 
ydym  yn  cael  fod  y  Gulf  Stream  yn  cario  tua  5  o  filldiroedd  cubig  yr 
awr  i'r  rhanbarthau  gogleddol  yn  fwy  nag  sydd  yn  cael  ei  gario  oddi- 
yno.  Yn  awr,  gan  nad  all  fod  cydgasgliad  anmhenodol  o  ddwfr  yn  y 
rhanbarthau  pegynol,  rhaid  fod  is-lifiad  yn  ol  mewn  dyfnder  goris  yr 
arwyneb.  Gan  fod  yr  achos  o  ardymheredd  yn  tueddu  i  weithredu  yn 
yr  un  cyfeiriad,  gallem  yn  deg  briodoli  y  canlyniad  i  weithrediad  cyfun- 
ol  y  ddau  achos  hyn. 

Fe  ymddengys  gan  hyny  fod  symudiadau  yr  awyrgylch  a'r  eigion 
wedi  eu  cysylltu  â'u  gilydd  yn  y  modd  agosaf,  ac  mai  achos  eithaf  yr 
holl  symudiadau  hyn  ydyw  gwres  yr  haul  yn  disgyn  ar  belen,  flfurf  pa 
un,  yn  gyfunedig  â'r  dosbarthiad  afreolaidd  o  dir  a  dwfr,  sydd  yn  ar- 
wain  i'r  fath  amrywiadau  yn  mhoethiad  yr  awyrgylch  fel  y  mae  symud- 
iadau  penodol — y  gwyntoedd — yn  cael  eu  hachosi,  a'r  gyfundrefn  o 
wyntoedd,  fel  y  gwelsom,  ydyw  prif  achos  cylchrediadau  yr  eigion. 

R.  D.  Roberts. 


YR  ELPEN  ORÜWCHNATURIOL  YN  HANES  YR 

EGLWYS. 

Y  mae  dyn  ymhob  oes  a  gwlad  yn  greadur  sydd  yn  credu  mewn  rhyw 
fath  o  grefydd.  Y  mae  lliosogrwyddd  temlau  ac  allorau,  defodau  gtan- 
häol  ac  aberthau,  yn  tystio  fod  argyhoeddiad  o  fodolaeth  rhyw  dduw 
neu  dduwiau,  teimlad  o  gyfrifoldeb  iddynt,  ac  ymwybyddiaeth  o'i 
bechadurusrwydd,  wedi  treiddio  yn  ddwfn  iV  enaid.  Nid  yw  esboniad 
Mr.  Herbert  Spencer  ar  darddiad  cyntaf  yr  arferiad  o  aberthu  yn  taflu 
goleuni  ond  ar  ychydig  iawn  o  ffeithiau,  sef  aberthau  dynol  yn  unig. 
"Y  mae  ystyr  gyntaf  aberthau  dynol,  sydd  heb  hyny  yn  weddol 
glir,  yn  dyfod  yn  hollol  glir  wrth  ganfod,  He  y  mae  canibaliaeth  eto  yn 
ei  rwysg,  a  lle  mai  y  rhai  sydd  yn  bwyta  fwyaf  o  gnawd  dynol  ydyw  y 
penaethiaid,  ei  fod  yn  cael  ei  gredu  fod  y  penaethiaid  hyn  wedi  iddynt 
gael  eu  dwyfoli  pan  yn  marw,  yn  y  dyfodol  yn  ymborthi  ar  eneidiau  y 
rhai  ymadawedig — oblegid  ystyrid  yr  eneidiau  fel  dyblygiadau  yr  un 
mor  faterol  a'r  cyrff  i  ba  rai  y  perthynent."* 

Ni  buasai  y  ddefod  o  aberthu  mor  gyffredinol  nac  yn  parhâu  am 
amser  mor  faith  oni  b'ai  fod  rhy w  achos  arosol  yn  ei  chynnal,  sef  dwfn 
deimlad  dyn  o'i  bechadurusrwydd.  Ond  er  fod  gan  bob  cenedl  ryw 
fath  o  syniad  am  dduw  neu  fodau  anweledig,  y  mae  y  syniadau  hyny 
yn  y  byd  paganaidd  mor  dywyll  ac  isel  fel  mai  prin  y  maent  yn 
deilwng  o'r  enw  crefydd  o  gwbl.  Y  mae  hanes  gau  grefyddau  y  byd, 
hyd  y  gellir  eu  holrhain  yn  ol  a'u  hastudio  yn  ngwyll  boreuddydd  hanes- 
iaeth,  yn  profi  rhai  gwirioneddau  pwysig,  ac  yn  eu  mysg  y  rhai  canlynol. 

1.  Nad  oes  dim  tuedd  mewn  cenedloedd  i  ymddyrchafu  a  gwella 
yn  eu  syniadau  crefyddol  a  moesol,  pan  adewir  iddynt  i  ddibynu  yn 
gyfangwbl  ar  nerth  eu  galluoedd  a'u  cynneddfau  eu  hunain.  Nid  oes 
dim  cynnýdd  a  dadblygiad  iV  ganfod  yn  syniadau  crefyddol  y  byd 
Paganaidd.  Er  y  gallai  cenedloedd  Paganaidd  yr  hen  fyd  ym- 
ffrostio  eu  bod  yn  meddu  dynion  o  athrylith  gref,  y  mae  eu  hanes  yn 
profi  nad  oedd  eu  beirdd,  eu  hathronyddion,  a'u  celfyddydwyr  ddim  yn 
alluog  i  ddwyn  y  werin  i  goleddu  syniadau  dyrchafedig  am  Dduw.  Y 
mae  hanes  yr  Aipht,  Groeg,  a  Ehufain,  yn  profi  y  gall  dyn  gyrhaedd 
dysgeidiaeth  uchel  a  gwybodaeth  eang,  ac  eto  barhâu  mewn  tywyllwch 
dudew  am  egwyddorion  mawrion  moesoldeb  a  natur  sanctaidd  Duw. 
Adeiladodd  yr  Aiphtiaid  demlau,  pyramidiau,  a  phalasdai  mor  eang  ag 
ardderchog  fel  na  cheir  eu  cyffelyb  yn  yr  holl  fyd.  Gorchuddia  un  o'r 
pyramidiau  dywedir  dair  ar  ddeg  o  aceri  o  dir.  Y  mae  un  ochr  iddo  yn 
gymaint  â  hyd  Westminster  Abbey  unwaith  a  hanner,  aJi  uchder  yn 
479  troedfedd,  neu  100  troedfedd  yn  uwch  na  phen  Eglwys  St.  Paul. 
Yr  oedd  temlau  Luxor  a  Karnak  yn  Thobes  yn  fawreddog  tn  hwnt  i 

*  Socwlogy,  p.  lOtf. 


412       YR  ELFEN  ORUWCHNATURIOL  YK  HANES  YR  EGT.WY8. 

ddesgrifiad.     Ond  yn  ymyl  y  profion  hyn  o  allu,  medr,  a  diwydrwydd 

er  gwneyd  cynnydd  mewn  athroniaeth  a  chelfyddyd,  dengys  eu  cerí- 

luniau  fod  yr  Aiphtiaid  yn  ymdreiglo  yn  y  ffurfiau  isaf  o  eilunaddol- 

iaeth.     Yr  oedd  urdd  offeiriadol  rwysgfawr  yn  cael  ei  chynnal  gan  y 

lly wodraeth  i  ddwyn  ymlaen  addoliad  bwystfilod,  ymlusgiaid,  a  thrych- 

filod.     Fel  celfyddydwyr   yr    oeddynt   wedi   esgyn  yn  uwch  mewn 

rhai  ystyriaethau  nag  un  genedl  arall.     Pe  na  buasai  genym  yr  un 

prawf  o  hyn  ond  teml  ardderchog  Edfou,  buasai  yn  ddigon  i  brofi 

gwirionedd  y  gosodiad.     Safai  y  deml  hon   60  milldir  o   Karnak. 

Mesurai  480  o  droedfeddi  o  hyd,  a  212  o  led.     Saif  dau  dŵr  uchel,  un 

o  bob  tu  i'r  fynedfa  i  lys  y  deml,  ac  y  mae  y  rhai  hyn  wedi  eu  haddurno 

â  cherfiadau  cywrain,  wedi  eu  gweithio  yn  yr  arddull  uchaf  o  gelf- 

yddyd.     Mewn  gair,  brithir  gwlad  yr  Aipht  âg  adeiladau  eang,  cedyrn, 

a  thra  ardderchog.     Mewn  adeiladaeth  a  cherfiuniaeth,  saf ai  yr  Aipht- 

iaid  ar  ben  y  rhestr  ymysg  cenedloedd  yr  hen  fyd.      Ond  a  ddarfu 

iddynt  wneyd  cynnydd  cyf atebol  mewn  moesoldeb  a  chrefydd  ?    Nìs 

gallwn  ateb  yn  well  nag  yn  ngeiriau  Clement  o  Alexandria : — "  Ymysg 

yr  Aiphtiaid  amgylchynir  y  temlau  gan  lwyni  a  phorfeydd  cysegredig ; 

perthyna  iddynt  gynteddau,  ac  amgylchynir  eu  neuaddau  â  cholofnau 

dirif ;  y  mae  eu  muriau  yn  dysgleirio  gan  farmor  o  wledydd  tramor  ac 

arluniau  meistrolgar ;  y  mae  y  deml  yn  llachar-ddysglaer  gan  aur,  arian  a 

gwefraur  (electrum),  ac  wedi  ei  britho  â  meini  o  India  ac  Ethiopia ;  y 

mae  y  gaf  ell  gysegredig  wedi  ei  gorchuddio  gan  len  wedi  ei  gweithio  mewn 

aur.     Ond  os  ewch  y  tu  hwnt  iddi  i'r  rhan  bellaf  o'r  adeilad,   gan 

brysuro  i  weled  rhywbeth  mwy  ardderchog  eto,  ac  i  chwilio  am  y 

ddelw  sydd  yn  trigo  yn  y  deml,  daw  Rastophorus,  neu  rhyw  un  arall 

o'r  rhai  sydd  yn  gweini  mewn  pethau  cysegredig  ymlaen  mewn  agwedd 

rwysgfawr,  gan  ganu  mawl,  a  gwthio  o'r  naill  du  ran  o'r  llen,  fel  pe  b'ai 

yn  myned  i  ddangos  y  duw  i  ni :  ond  y  mae  yn  peri  i  ni  dori  allan  i 

chwerthin  yn  uchel.     Oblegid  nid  oes  yr  un  duw  o'r  tu  fewn,  ond  cath, 

neu  grocodil,  neu  sarph  wedi  tarddu  o'r  pridd,   neu  rhyw   greadur 

anifeiîaidd  cyffelyb.     Ymddengys  y  duw  Aiphtaidd  yn  y  ffurf  o  fwyst- 

fil  wedi  ymdrochi  mewn  gorchudd  porphoraidd."     Wele  esiampl  o  genedl 

yn  gwneyd  cynnydd  mewn  medrusrwydd  celfyddydol,  ac  ar  yr  un  pryd 

yn  suddo  i  gyflwr  o  farbareidd-dra  yn  ei  syniadau  am  Dduw.     Nid 

anifail-addoliaeth  oedd  crefydd  wreiddiol  yr  Aipht.     Llithro  i  mewn 

ddarfu  iddo,  a  ffynai  mor  foreu  â  theyrnasiad  brenhinoedd  y  bedwaredd 

linach  ar  bymtheg,  neu  oddeutu  amser  Moses. 

2.  Mai  y  math  cyntaf  o  grefydd  a  ffynai  ymysg  dynolryw  oedd,  nid 
aml-dduwiaeth,  na  holl-dduwiaeth  ond  un-dduwiaeth  {mmotheism).  Dadl- 
euir  gan  bleidwyr  dadblygiad  f od  holl  drigolion  y  byd  ar  un  adeg  mewn 
cyflwr  hollol  farbaraidd.  Nid  oeddynt  y  pryd  hwnw  ymhell  uwchlaw 
yr  epa.  Maentumia  un  gŵr  dysgedig,  Oscar  Schmidt,  fod  dynolryw 
unwaith  oll  yn  perthyn  i  hil  heb  ymranu  yn  genedloedd,  a'r  pryd  hwnw 
nad  oeddynt  yn  meddu  ar  iaith,  ond  tybia  eu  bod  wedi  cyrhaedd  yn 
ddigon  uchel  mewn  dadblygiad  i  allu  siarad  yn  y  gwledydd  o  amgylch 
Môr  y  Canoldir  o  leiaf  12,000  o  flynyddoedd  yn  ol.  Pe  buasai  dad- 
blygiad  yn  ffaith,  oni  buasai  syniadau  dynion  am  Dduw  yn  uwch  yn 
awr  nag  mewn  oesau  cyntefig  ì  Buasem  yn  dysgwyl  i  syniadau  cyntaf 
cenedloedd  am  Dduw  fod  yn  isel  a  daearol — y  fath  ag  a  fuasem  yn 


YB   EI.PEN    ORUWOHNATURIOL   YN    HANES   YB    EOLWY8.  418 

ddysgwyl  oddiwrth  blant  yn  hytrach  nag  oddiwrth  ddynion.  Cwestiwn 
ag  sydd  yn  esgor  ar  ganlyniadau  pwysig  yw,  Pa  bryd  yn  ei  hanes  y  mae 
gan  genedl  Baganaidd  y  syniad  uchaf  am  Dduw  ?  Os  yn  ddiweddar  yn 
ei  hanes  y  mae  yn  d'od  o  hyd  i'r  fath  syniad,  gall  fod  yn  gynnyrch  ym- 
chwiliad,  cynnydd,  a  dadblygiad ;  ond  os  ceir  f od  y  f ath  syniadau  yn 
ffynu  yn  dra  boreu,  o  ba  le  y  daethant  î  Gan  nad  ydym  ni  yn  gym- 
hwys  i  roddi  atebiad  i'r  cwestiwn  pwysig  hwn,  nid  oes  genym  ond 
dyfynu  barn  dynion  dysgedig,  y  rhai  sydd  wedi  treulio  amser  maith  i 
astudio  cyfundrefnau  athronyddol  a  chrefyddau  y  byd  Paganaidd. 
Cymerer  gwlad  yr  Aipht ;  pa  ffurf  oedd  ar  grefydd  yr  Aipht  yn  moreu- 
ddydd  ei  hanesiaeth  î  "  Gallai,"  ebai  y  Parch.  Edward  Lightfoot, 
"nad  ymddengys  yn  bur  glir  y  camrau  trwy  ba  rai  y  cyrhaeddwyd 
eilunaddoliaeth  isel  a  ffiaidd  yr  Aipht  mewn  dyddiau  diweddarach ;  ond 
fe  ymddengys  fod  prawf  gweddol  gadarn  mai  un  duw  ar  y  cyntaf  oedd 
gwrthddrych  eu  haddoliad,  yr  hwn  hefyd  a  ystyrid  yn  hunan-hanfodol 
a  thragywyddoL  Mae  rhai  yn  gosod  Knepp  yn  oruchaf  ymhlith  duw- 
iau  yr  Aipht,  ac  fe  siaredid  am  dano  f el  yr  *  Ysbryd  heb  ddechreu  na 
diwedd: '  darn  o  wirionedd  wedi  ei  dori  oddiwrth  ei  gysylltiad  priodol." 
Drachefn  sylwer  ar  y  ffaith  ganlynol :  "  Ymhellach  y  mae  Plutarch  yn 
son  am  arysgrif  ar  deml  yn  Säis,  yn  yr  Aipht  Isaf,  un  o'r  dinasoedd 
Aiphtaidd  mwyaf  henafol,  ac  un  o'r  porthladdoedd  cyntaf  i  agor  cymun- 
deb  â  Deheudir  Ewrop  trwy  Groeg.  Ehedai  f el  hyn  :  *  Ydwyf  yr  oll 
ag  oedd,  sydd,  ac  a  fydd,  a  fy  ngorchudd  ni  chododd  dyn  erioed.,  Yr 
oedd  y  deml  a  ddaliai  y  geiriau  hyn  yn  adeilad  anferth  ddi-dô,  ac 
wedi  ei  chyflwyno  i  Neith,  morwyn-dduwies  fawr  yr  Aipht.  Fe  ddy- 
wedir  fod  ei  henw  yn  dwyn  yr  ystyr  neillduol,  '  Daethum  o  honof  fy 
hun.'  "* 

Drachefn  wele  brofion  eglur  a  chedyrn  eraill  o'r  ffaith  mai  un- 
dduwiaeth  oedd  crefydd  wreiddiol  yr  Aipht,  ac  mai  suddo  yn  raddol  i 
anifail-addoliad  ddarfu  yr  Aiphtiaid : — "Nodwedd  arbenig  gyntaf  crefydd 
yr  Aipht,"  meddai  M.  De  Rouge,  "ydyw  unoliaeth  Duw,  a  dadgenir  hyn 
yn  y  modd  ciyfaf."  Fel  prawf  o  hyny  dyfyna  y  fath  ymadroddion  â'r 
rhai  hyn  :  "  Duw — un,  unig,  ac  ar  ei  ben  ei  hun ;  dim  arall  gydag  Ef." 
"  Efe  yw  yr  unig  fôd,  sydd  yn  fyw  mewn  gwirionedd."  '  Ti  ydwyt  un, 
a  miliynau  o  fodau  a  ddeilliant  o  honot."  "  Efe  a  wnaeth  bob  peth,  ac 
Efe  yn  unig  ni  wnaethpwyd."  Ar  risiau  yn  y  Britüh  Musium  fe  ellir 
gweled  papyrfrwyn  sydd  yn  siarad  am  "  Y  Duw  Mawr."  A  gofyna 
Renouf,  "  Pa  le  y  cawn  y  fath  weddi  yn  oesoedd  Paganaidd  Groeg  a 
Ehufain  ag  ydyw  hon :  *  O  fy  Nuw  a'm  Harglwydd,  yr  hwn  a'm 
gwnaethost  ac  a'm  ffurfiaist,  ac  a  roddaist  i  mi  lygad  i  weled  a  chlust  i 
glywed  dy  ogoniant.'  *  Henffych  i  ti,'  meddai  argrafflech  yn  y  British 
Museum,  'Arglwydd  Heliopolis,  hunan-hanfodol,  heb  enedigaeth,  unig 
Dduw,  yr  hwn  a  reoli  y  byd  isod,  ac  a  roddi  ddeddfau  i'r  rhai  sydd  yn 
Amenti,  ac  i'r  rhai  sydd  yn  ngwasanaeth  Ra/  " 

Os  nad  yw  y  dyfyniadau  uchod  yn  ddigon  i  argyhoeddi  y  darllenydd 
mai  un-dduwiaeth  oedd  crefydd  wreiddiol  yr  Aipht,  myfyried  uwch  ben 
y  syniadau  aruchel  a  gynnwysir  yn  yr  ymadroddion  a  ganlyn  :  "Mewn 
papyrfrwyn  sydd  yn  Turin,  mae  y  geiriau  canlynol  yn  cael  eu  gosod  yn 

*  Ancient  Egyyt,  p.  66. 


414       TB  BLFEN  ORUWOHNATURIOL  YN  HANB8  TR  EOLWTS. 

ngenau  yr  hollalluog  Dduw,  yr  hunan-hanfodo),  yr  hwn  a  wnaeth  nef- 
oedd  a  daoar,  y  dyfroedd,  ac  anadl  hywyd,  tân,  y  duwiau,  dynion, 
anifeiliaid,  bwystfilod,  ymlusgiaid,  adar,  pysgod,  brenhinoedd :  'Myfi 
yw  gwneuthurwr  nefoedd  a  daear ;  myfi  sydd  yn  dyrchafu  ei  mynydd- 
oedd  a'r  creaduriaid  sydd  arni ;  ac  yn  gwneyd  y  dyfroedd  a'r  Mehura  a 
ddaw  i  fod.  .  .  .  Myfi  yw  gwneuthurwr  y  nefoedd  a  dirgeledigaethau 
y  terf yngylch  dyblyg.  .  .  .  Pan  agorwyf  fi  fy  Uygaid  y  mae  goleuni ; 
pan  gauwyf  hwynt  y  mae  tywyllwch.  Yr  wyf  yn  gwneyd  yr  oriau,  ac 
mae  yr  oriau  yn  dyfod  i  fodolaeth.  Ydwyf  ddoe,  ydwyf  heddyw,  ydwyf 
yfory.'"* 

A'r  hyn  sydd  wir  am  yr  Aipht  sydd  hefyd  yn  wir  am  Persia.  Dyma 
yr  athrawiaeth  a  gynnwysir  yn  y  casgliad  o  ysgrifeniadau  a  elwid  y 
Zendavesta,  y  rhai  sydd  yn  perthyn  i  gyfnod  tra  boreu  yn  hanes  y 
wlad  :  "  Y  Tragywyddol,  neu  amser  heb  derfynau,  a  gynnyrchodd 
Ormuzd,  Y  Bôd  goruchaf  bur  a  da.  Efe  yw  y  goleuni  a'r  gair  cread- 
igol."f  Wele  ddyfyniad  o'r  rhan  fwyaf  henafol  o'r  Ysgrythyrau 
Persiaidd.  Ymysg  pethau  eraill  dywed  y  Salmydd  Persiaidd :  **  Yr 
wyf  yn  cyhoeddi  dau  ysbryd  gwreiddiol  y  byd — y  naill  yn  hael  a'r 

llall  yn  ddrygionus dan  efaill,  y  naill  a'r  llall  yn  meddu  eu 

hansoddion  eu  hunain — y  naill  yn  dda,  y  llall  yn  ddrwg,  mewn 
meddwl,  gair  a  gweithred.  Mae  deddf  yr  ysbryd  drygionus  yn  ddrwg. 
Arha  ydyw  deddf  yr  ysbryd  hael,  gwisg  yr  hwn  ydyẃ  maen  caled  y 
nefoedd.  Yn  nherfyn  y  byd  uffernol  y  bydd  trigfa  y  drygionus.  Y 
dyn  da  a  ddilyna  yr  Arha,  efe,  O  Ahura  Mayda,  a  fydd  dy  gydymaith 
bendigedig."| 

Y  mae  China  yn  awr  yn  un  o'r  gwledydd  mwyaf  eilunaddolgar  yn  y 
byd,  ond  bu  cyfnod  arni  hithau  pan  yr  oedd  ei  thrigolion  yn  cydnabod 
bodolaeth  un  Duw,  Creawdwr  a  Éheolwr  pob  peth.  "  Ond  gwrthddrych 
uchaf  addoliad  ymysg  y  Chinëaid  oedd  Shangte,  yr  hwn  a  ddeuai  yn 
nês  at  y  drychfeddwl  oV  Duw  Hebreig  na'r  oll  o'u  duwiau.  Yr  oedd  y 
nefoedd  yn  uchel  a  mawr,  ond  ll^odraethai  Shangte  y  nefoedd  aV 
ddaear.  Trwy  ei  ffafr  ef  y  llywodraethai  brenhinoedd,  ac  y  Üwyddai 
cenedloedd,  ac  yn  ol  ei  ordeiniad  ef  y  dymchwelid  gorseddfeinciau  ac  y 
darostyngwyd  teyrnasoedd.  Fel  y  Uywodraetha  brenin  daearol  dros 
deyrnas,  felly  y  mae  Shangte  yn  arglwyddiaethu  ar  y  nefoedd  asur. 
Addoliad  Shangte  ydyw  y  ffurf  fwyaf  herafol  yn  gystal  â'r  un  fwyaf 
cysegredig  o  addoliad  Chinëaidd.  Yn  ystod  teyrnasiad  Hwang-te 
(C.C.  2697)  fe  godwyd  teml  er  anrhydedd  iddo,  a  chanrif  yn  ddiwedd- 
arach  fe  ychwanegwyd  cerddoriaeth  at  y  defodau  a  gyflawnid  wrth  ei 
allor.  Arno  ef  y  gweddiid  ymhob  amgylchiadau  pwysig,  ac  yn  ngolwg  yr 
Ymherawdwr  a*r  bobl  fe  ymddangosai  fel  Duw  personol,  yn  cyfarwyddo 
eu  ffyrdd,  yn  eu  dal  dan  eu  hanhawsderau,  ac  yn  eu  ceryddu  am  eu 
beiau.  Pan  ddymchwelodd  T'ang,  sylfaenydd  teyrnach  Shang  (c.c. 
1766)  y  drygionus  Kee,  llywodraethwr  olaf  teyrnach  Hea,  amddiffynai 
ei  hun  rhag  y  cyhuddiad  o  wrthryfel  trwy  wneuthur  dadganiad  cy- 
hoeddus,  yn  yr  hwn  y  dywedai :  *  Yr  oedd  brenin  Hea  yn  droseddwr, 
ac  fel  yr  ydwyf  yn  ofni  Shangte  ni  feiddiaf  beidio  ei  gosbi.'    Drachefn, 

»  Rev.  Marcus  Dods,  D.D.,  The  Religion  o/Ancient  Egypt.    t  Dr.  Henry,  Bütoiy 
of  Phüotophy.    X  Rev  T.  Milne,  M.A.,  Heligion  ofPersia. 


ELFEN    0RUW0HNATUR10L   YN    HANE8    YR   EGLWYS.  415 

gan  lefaru  wrth  ei  bobl,  dywed :  *  Y  da  ynoch  ni  feiddiwn  gelu,  ac 
am  y  drwg  ynof  fi  ni  feiddiwn  faddeu  i  mi  fy  hunan.  Mi  a  chwiliaf  i'r 
pethau  hyn  yn  ol  meddwl  Shangte/  "  * 

Gellir  crybwyll  ffeithiau  llawn  mor  gedyrn  o  blaid  ffyniant  y  gredin- 
iaeth  mewn  un-dduwiaeth  ymysg  cenedloedd  eraill.  Pa  fodd  y  cydsaif 
ôyniant  y  fath  grediniaeth  â  dysgeidiaeth  y  gwyddonwyr  a  fynant  i'r 
byd  gredu  fod  holl  ddynolryw  yn  moreuddydd  eu  hanesiaeth  mewn 
cyflwr  hollol  farbaraidd  ì  Ac  onid  yw  y  rhai  hyn  yn  profi  mai  nid  codi 
yn  uwch  ond  suddo  yn  îs  y  mae  dyn  yn  ei  syniadau  am  Dduw,  heb 
ryw  ymyriad  goruwchnaturiol  ì 

Y  mae  olion  crefydd  ar  enaid  dyn,  fel  y  gwelir  olion  sylfaen  tŷ  ar  aml 
i  faes.  Fe  allai  eu  bod  wedi  eu  gorchuddio  gan  bridd,  a'r  dywarchen 
las  wedi  tyfu  drostynt.  Gwelir  gwas  y  ffarmwr  â'i  ddwylaw  ar  gyrn 
yr  aradr,  yn  hollti  â'r  swch  blaenllym  y  ddaear  uwch  eu  pen,  heb 
f eddwl  am  y  teulu  dedwydd  fu  unwaith  yn  byw  ar  yr  aelwyd  islaw  iddo. 
Eto  y  mae  y  codiad  yn  y  tir  yn  dangos  yn  eglur  fod  yna  adeilad  wedi 
bod.  Pa  beth  y w  gau  grefyddau  y  byd  ond  olion  teml  y  Duwdod  yn 
enaid  dyn  ?  Fe  fu  adeg  pan  oedd  holl  ddynolryw  yn  credu  mewn  un 
Duw,  fel  Bôd  Personol,  fel  Ehydd  Ewyllysydd,  cyfiawn,  sanctaidd,  a 
da,  ond  buan  y  dallwyd  llygaid  eu  deall  gan  dawch  pechod  yn  codi  o 
gorsydd  lleidiog  y  galon. 

Yr  oedd  eilunaddoliaeth  yn  bodoli  mor  foreu  â'r  oes  batriarchaidd. 
Mewn  llyfr  yr  hwn  sydd  mor  hynod  am  ei  henafiaeth  ag  ydyw  am 
arucheledd  ei  syniadau  a  phrydferthwch  ei  iaith,  gwneir  cyfeiriad  at  yr 
arferiad  o  addoli  yr  haul  a'r  Uoer  (Job  xxxi.  26).  Yr  oedd  henafiaid  y 
genedl  Iuddewig,  Terah,  Nachor,  a  Laban,  yn  gwasanaethu  duwiau 
dyeithr,  ac  yn  ymgynghori  â  delwau  (Gen.  xxxi.  19;  Jos.  xxiv.  2). 
Dyma  argyfwng  pwysig  yn  hanes  crefydd  a  moesoldeb  yn  ein  byd  ni, 
oblegid  yn  awr  yr  oedd  y  teulu  goreu  o  hiliogaeth  Sem  yn  sefyll  yn  y 
bwlch  rhwng  un-dduwiaeth  ac  aml-dduwiaeth.  Yr  oedd  ganddynt  ryw 
fath  o  syniad  am  un  Duw ;  yr  oeddynt  yn  credu  yn  ei  fodolaeth,  ac 
eto  yr  oeddynt  yn  defnyddio  delwau  ac  yn  ymgynghori  â  hwynt. 
Rhaid  fod  credo  crefyddol  Laban  yn  un  cymysglyd  iawn.  Yr  oedd  ei 
enaid  fel  nodwydd  y  cwmpas  pan  y  mae  yn  crynu  dan  ddylanwad  dau 
allu  gwrthwynebol.  Mewn  un  man  y  mae  yn  llefaru  fel  monotheist, 
ac  mewn  man  arall  fel  eilunaddolwr.  "  Os  cefais  ffafr  yn  dy  olwg,  na 
syfl,"  meddai  wrth  Jacob;  "da  y  gwn  iW  Arglwydd  fy  mendithio  i  oHh 
blegid  di"  Ac  eto  wele  yr  un  gẃr  yn  cwyno  yn  dost  am  fod  Eahel 
wedi  lladrata  ei  ddelwau.  "  Ond  paham  y  Uadratëaist  fy  nuwiau  i  ?  " 
(Gen.  xxxi.  30).  Pa  ffurf  bynag  o  grefydd  oedd  yn  ffynu  ymysg 
dynion  yn  gyffredinol  yn  y  cyfnod  boreu  hwn,  yr  oedd  ychydig  fanau 
lle  yr  oedd  y  credo  gwreiddiol  mewn  unig  wir  a  bywiol  Dduw  yn  par- 
hâu  i  ddal  ei  dir.  Y  mae  hinsawdd  gwlad  weithiau  yn  newid,  a 
gwahanol  rywogaethau  o  fywydau  llysieuol  ac  anifeilaidd  yn  diflanu, 
ac  eraiil  yn  cymeryd  eu  lle ;  ond  y  mae  ambell  lysieuyn  yn  llechu  yn 
nghilfachau  y  mynyddoeäd  fel  tyst  o  gyflwr  cyntefig  y  wlad.  Felly  yr 
oedd  gwybodaeth  am  y  gwir  a'r  bywiol  Dduw  yn  ymdroi  mewn  ambell 
i  fan,  fel  pe  buasai  yn  anfoddlawn  i  ymadael  â'r  byd.     Gwyddai  pe 

*  Professor  Douglas,  Confucianism  and  Taouism,  pp.  82,  83. 


416      TB  ELFEN  OBUWOHNATUBIOL  YM  HANE8  YB  EGLWYS. 

buasai  hi  yn  ei  adael,  nad  oedd  dim  yn  ei  aros  ond  tynged  Sodom,  sef 
dinystr  trwy  f arn.  Nid  oes  genym  ni  ond  dyf alu  pa  le  yr  oedd  Salem,  y 
ddinas  lle  y  teyrnasai  Melchisedec ;  annhraethol  fwy  pwysig  i  ni  yw 
gwybod  iddo  ddwyn  allan  fara  a  gwin  i  gyfarfod  âg  Abraham,  ac  yn 
enwedig  ei  fod  yn  "  offeîriad  tV  Duw  Ghruchaf"  Dyma  lecyn  dysglaer 
yn  nghanol  y  gaddug  o  dywyllwch  a  orchuddiai  y  ddaear.  Nid  oedd 
Balaam  yn  perthyn  i  Israel  ond  i  Midian,  ac  nid  brodor  oddiyno  ydoedd 
ychwaith, — "mab  Beor  o  Pethor  yn  Mesopotamia"  y  gelwir  ef. 
Dywed  ef  ei  hunan  :  "  O  Siria  y  cyrchodd  Balac,  brenin  Moab,  fyfi,  o 
fynyddoedd  y  Dwyrain,  gan  ddy wedyd,  Tyred,  melldithia  i  mi  Jacob ; 
tyred  a  ffieiddia  Israel."  Ymha  le  bynag  yr  oedd  ei  wlad  enedigol, 
eglur  yw  fod  ganddo  wybodaeth  am  y  Duw  Goruchaf,  am  allorau  a 
phoethoffrymau,  ac  ymhellach  i'r  Arglwydd  am  amser  ei  gynnysgaeddu 
â'r  ddawn  brophwydol.  Fel  y  mae  cregyn  ar  benau  y  mynyddoedd  yn 
awgrymu  iddynt  fod  rywbryd  yn  orchuddiedig  gan  y  môr,  ac  fel  y 
mae  crynfeini  (bouìders)  o  ddefnydd  a  chyfansoddiad  nad  oes  dim  yn 
debyg  iddynt  yn  y  wlad  o  amgylch,  yn  ein  harwain  ir  casgliad  iddynt 
gael  eu  cludo  yn  ngheseiliau  rhew-fryniau  ar  wyneb  y  dyfroedd,  a'u 
gollwng  i'r  dyfnder  wrth  doddi,  felly  y  mae  y  syniadau  gwasgaredig 
hyn  am  un  Duw  Goruchaf  yn  seiliau  cryfion  dros  gredu  mai  hyn  oedd 
credo  crefyddol  cyntaf  yr  holl  hil  ddynol.  Pa  fodd  y  gallasai  dynion 
ddarganfod  y  fath  syniad  goruchel  a  phur  heb  ddadguddiad  goruwch- 
naturiol  ì  Nid  casgliad  oddiwrth  gyfansoddiad  y  greadigaeth  fel  un 
cyfanwaith  ydoedd,  oblegid  nid  oedd  gan  ddynion  gynt  ond  syniadau 
anmherffaith  iawn  am  unoliaeth  y  greadigaeth.  Y  cwbl  y  dadleuwn 
ni  drosto  yn  awr  yw  fod  y  fath  syniadau  yn  bod,  o  ba  le  bynag  y 
gallent  fod  wedi  dyfod,  er  fod  aml-dduwiaeth  ac  eilunaddoliaeth  yn 
ymlithro  i  mewn  ac  yn  bygwth  eu  dileu  ymhob  cyfeiriad.  Pe  gadewsid 
y  natur  ddynol  i  ddibynu  yn  gyfangwbl  ar  ei  galluoedd  a'i  hadnoddau 
ei  hun,  nis  gallwn  ni  weled  yr  un  rheswm  paham  na  fuasai  trigolion 
Palestina  yn  suddo  i  eilunaddoliaeth,  pantheistiaeth,  neu  annuwiaeth, 
fel  trigolion  gwledydd  eraill.  Pa  fodd  y  cadwodd  gwir  grefydd  ei  thir 
mewn  un  llecyn  yn  unig  ar  wyneb  y  ddaear  ?  Atebed  ammheuwyr  y 
cwesliwn  hwn.  Os  na  allant,  dylent  adael  i'r  hen  esboniad  sefylL 
Ein  hatebiad  ni  yw,  Trwy  ymyriad  goruwchnaturiol,  trwy  waith  Duw 
yn  sefydlu  Eglwys  ac  yn  dadguddio  iddi  wirioneddau  mawrion  am  dano 
ei  hun  ac  am  fyd  anweledig,  nas  gallasai  dyn  trwy  weithrediad  ei  reswm 
ei  hunan  byth  eu  darganfod.  Edrychir  ar  frwydr  Marathon  fel  un  o 
brif  frwydrau  y  byd,  am  mai  hi  a  roes  attalfa  ar  brif  allu  y  Dwyrain  i 
fathru  ar  ryddid  ac  iawnderau  Ewrop.  Pe  buasai  y  Persiaid  wedi 
ennill,  i  bob  golwg  ddynol  buasai  gwareiddiad  a  chynnydd  Ewrop 
wedi  eu  taflu  ganrifoedd  ymhellach  yn  ol  nag  y  maent  yn  awr.  Ond 
yn  Ur  y  Caldeaid  y  cymerodd  brwydr  fawr  le !  Yr  oedd  tynged  y 
ddynoliaeth  yn  dibynu  ar  hono.  Yr  oedd  ofergoeledd  ar  un  llaw,  a 
chrediniaeth  o'r  gwirionedd  ar  y  llaw  arall ;  llygredigaeth  ar  un  llaw, 
a  sancteiddrwydd  ar  y  llaw  arall ;  eilunod  mudion  meirw  ar  un  llaw, 
a  Duw  personol  byw  ar  y  llaw  arall.  Wele  ddelwau  wedi  ymwthio 
i  mewn  i'r  gangen  oreu  o  deulu  Sem.  Pan  oedd  y  fuddugoliaeth 
niegys  yn  crynu  yn  y  glorian,  a  gwybodaeth  o  Dduw  bron  a  chael  ei 
halltudio  o'r  byd,  ihwystrwyd  y  trychineb  arswydus  trwy  gyfryngiad 


ŸB  BLFEN  ORUWCHNATÜRIOL  yn  hanes  yr  eglwys.  4Ì7 

goruwchnaturiol.  Llais  hyglyw  Duw  yn  llefaru  wrth  enaid  dyn  a  ddyg- 
odd  oddiamgylch  y  waredigaeth.  "  A'r  Arglwydd  a  ddywedodd  wrth 
Abraham,  Dos  allan  o'th  wlad,  ac  oddiwrth  dy  genedl,  ac  o  dŷ  dy  dad, 
i'r  wlad  a  ddangoswyf  i  ti."  Ufuddhaodd  yntau  i'r  alwadr  ac  fel  hyn 
cipiwyd  gwir  grefydd  megys  o'r  gynneu  dân.  Yr  oedd  yr  ymfudiad 
hwnw  o  eiddo  Abraham  yn  un  o'r  pethau  mwyaf  arddunol  yn  hanes  y 
byd.  Nid  croesi  y  môr  i  chwilio  am  fyd  newydd,  fel  Columbus  ;  neu 
i  chwilio  am  aur  a  gemau,  fel  Cortes  a  Pizarro ;  nid  hwylio  heibio  i'r 
un  Penrhyn  Gobaith  Da,  i'r  un  Jndian  Ocean;  nid  yr  un  Pegwn  Gogledd- 
ol  na'r  un  Magnetic  Pole  oedd  ganddo  ef  mewn  golwg ;  ond  ymadael  â'i 
wlad  yr  ydoedd,  a  mentro  i  wlad  ddyeithr  er  mwyn  cadw  y  trysor 
anmhrisiadwy  hwn,  sef  gwybodaeth  am  Dduw.  Yr  oedd  rhyw  ddy- 
lanwad  rhyfedd  o'r  byd  anweledig,  trwy  awgrymiadau  i'w  feddwl,  neu 
trwy  lais  clywadwy,  yn  ei  gymhelí  i  fyned.  Yr  oedd  Abraham  yn  cyn- 
nrychioli  yr  Eglwys.  Yr  oedd  yr  Eglwys  yn  ei  berson  ef.  Y  gair 
dwyfol,  Bydded,  a  roes  fôd  i'r  greadigaeth,  a'r  gair  dwyfol,  Dos  allan, 
a  roddes  fôd  i'r  Eglwys.  Ond  y  mae  yr  ail  yn  fwy  gogoneddus  na'r 
cỳntaf.  Dwyn  bôd  allan  o  ddihanfod  yw  y  cyntaf,  ond  dwyn  trefn 
allan  o  annhrefn  yw  yr  ail ;  argraffu  delweddau  dwyfol  ar  fater  marw 
goddefol  yw  y  cyntaf,  ond  gosod  delw  foesol  Duw  ei  hunan  ar  eneidiau 
byw,  rhydd,  ac  anfarwol  yw  yr  ail,  a  hyny  heb  drais  ar  ryddid  eu 
hewyllys.  Yr  oedd  yma  bobpeth  sydd  yn  hanfodol  i  wir  eglwys; 
galwad  ddwyfol,  effeithiol,  neillduad  at  wasanaeth  cysegredig,  ym- 
wybyddiaeth  dwf  n  o  f odolaeth  a  phresennoldeb  Duw,  ac  uf  udd-dod  llwyr 
a  diammodol  iddo.  Yma  ni  gawn  gyfuniad  o  berson  by w  ac  egwyddorion 
tragy wyddol,  a'r  person  hwnw  yn  cario  yr  egwyddorion  allan  i  ymar- 
feriad  yn  ei  fywyd  beunyddiol.  Ni  cheir  fod  Abraham  wedi  llithro  i 
eilunaddoliaeth  byth  wedi  hyn,  ac  nis  gallwn  ni  esbonio  y .  ffaith  heb 
gydnabod  fod  rhywbeth  goruwchnaturiol  oV  tu  cefn  iddi.  Pa  fodd  y 
gall  gwadwyr  yr  ysbrydol  a'r  goruwchnaturiol  ei  hesbonio  ?  Dyma 
effaith  heb.achos  digonol  yn  natur  lygredig  dyn  i'w  chynnyrchu. 
Tuedd  dyn  ymhob  oes  a  gwlad  yw  colli  golwg  ar  undod  a  pherson- 
oliaeth  Duw,  a  suddo  i  oll-dduwiaeth,  deu-dduwiaeth,  neu  aml- 
dduwiaeth;  colli  golwg  ar  sancteiddrwydd,  a  suddo  i  lygredigaeth ; 
ysgaru  rhwng  crefydd  a  moesoldeb,  a  thrwy  hyny  ddinystrio  elfen 
bwysig  yn  hanfod  y  gyntaf,  a'i  gosod  yn  wrthddrych  gwawd  a 
dirmyg  i'r  byd.  Ond  wele  yma  ffaith  heb  yr  un  gyffelyb  iddi  yn 
hanes  holl  grefyddau  y  byd.  Wele  yma  ddyn,  nid  yn  disgyn  i  lawr 
dan  ddylanwad  llygredigaeth  ei  natur,  fel  careg  yn  ngafael  deddf 
attyniad,  ond  yn  esgyn  i  fyny  yn  erbyn  y  ddeddf ;  nid  yn  noíìo  i 
lawr  gyda'r  llif,  ond  yn  ymsaethu  yn  ei  erbyn.  Pwy  glywodd  erioed 
am  neb  trwy  nerth  ei  reswm  yn  gwneyd  darganfyddiad  fod  Duw  yn 
Fôd  Personol  a  sanctaidd,  ac  fod  egwyddorion  moesoldeb  yn  perthyn 
o  angenrheidrwydd  i  hanfod  crefydd  ?  Nid  tueddiadau  ei  gorff  na 
chynneddfau  ei  feddwl  a  gynhyrfodd  Abraham  i  adael  ei  wlad,  ond 
rhyw  ddadguddiad  eglur  a  phendant  o'r  byd  anweledig.  Fel  hyn 
sefydlwyd  yr  Eglwys  Batriarchaidd  trwy  amlygiad  neillduol  o  feddwl, 
ewyllys,  a  gallu  Duw. 

Y  mae  yr  un  peth  i'w  weled  ymhob  argyf wug  pwysig  yn  hanes  yr 
Eglwys  o'r  dechreu  hyd  yn  awr.     Un  o'r  adegau  cyfyngaf  a  welodd 


418  TB   Br.FEN    OBUWCHNATUftlOL   YN    HANES   ÍB   EGLWY8. 

erioed  oedd  yr  adeg  y  bu  Israel  yn  aros  yn  yr  Aipht.  Wedi  amser 
Noah  ac  amser  Abraham,  hwn  oedd  y  trydydd  bwlch  cyf yng  y  bu  ynddo, 
ac  yn  hwn  yr  oedd  ei  bodolaeth  mewn  perygl.  Yr  oedd  Israel  wedi 
ei  llethu  gan  orthrwm  a  thrais.  Yr  oedd  pob  gwreichionen  o  gariad  at 
ryddid,  ac  awydd  am  annibyniaeth  bron  wedi  diffodd  yn  eu  mynwesau, 
Yr  oedd  caethiwed  a  chaledwaith,  ac  yn  enwedig  cydnabyddiaeth  feun- 
yddiol  â'r  ffurfiau  isaf  o  eilunaddoliaeth,  wedi  cynnyrchu  yr  effeithiau 
mwyaf  niweidiol  ar  eu  cymeriad.  Yr  oeddynt  mor  ofnus  â  chaethweision, 
ac  wedi  ymddyeithrio  oddiwrth  y  gwir  a'r  bywiol  Dduw.  "  A  dywedodd 
Moses,  Ẅele  pan  ddel  wy  f  fi  at  f  eibion  Israel  a  dy  wedyd  wrthynt,  Duw  eich 
tadau  a'm  hanfonodd  atoch;  os  dywedant  wrthyf,  Beth  yw  ei  enw  ef,  beth 
a  ddywedaf  wrthynt?"  Yr  oeddynt  wedi  colli  enw  y  Jehofah.  Pa 
ryfedd  i  Pharaoh  ddywedyd,  "  Yr  Arglwydd  nis  adwaen,  ac  Israel  nis 
gollyngaf."  Yr  oedd  y  person  uchaf  yn  eu  mysg,  yr  hwn  a  fwriadwjd 
gan  Dduw  i  fod  yn  waredwr  iddynt,  mewn  perygl  oddiwrth  gwrs  ei 
addysg  a'i  safle  gymdeithasol  i  fod  yn  eilunaddolwr.  D/wed  hen 
draddodiadau  Iuddewig  ac  Aiphtaidd  i  Moses  gael  ei  ddysgu  yn  Helio- 
polis,  a'i  ddwyn  i  fyny  yn  offeiriad,  a'i  fod  yn  gyfarwydd  â  holl 
lenyddiaeth  Assyria,  Caldea,  &c,  ac  yn  fedrus  yn  rhifyddiaeth  yr 
Aiphtiaid.  Hyn  a  wyddom  i  sicrwydd,  ei  fod  "  yn  ddysgedig  yn  holl 
ddoethineb  yr  Aiphtiaid,"  ac  yn  "  nerthol  mewn  geiriau  ac  mewn  gweith- 
redoedd."  Yn  awr  pe  na  buasai  rhy w  allu  goruwchnaturiol  yn  ei  chadw, 
buasai  yr  Eglwys  yn  dyfod  allan  o'r  Aipht  wedi  ei  thrawsnewid,  ac 
elfenau  llwgr  wedi  ymwthio  i  mewn  i'w  chyfansoddiad  oddiwrth  gy- 
ffyrddiad  â  chrefydd  gau,  eilunaddolgar,  a  llygredig.  Ond  nis  gall  yr 
un  person  ymchwilgar  a  gonest  beidio  teimlo  fod  gagendor  o  bellder 
rhwng  syniadau  crefyddol  yr  Aiphtiaid  ü.  syniadau  crefyddol  yr  Israel- 
iaid.  1.  Nid  oedd  gan  yr  Aiphtiaid  ddim  syniad  am  sancteiddrwydd 
yn  ystyr  Ysgrythyrol  y  gair — am  burdeb  moesol  yn  treiddio  trwy 
fyfyrdodau  a  theimladau,  cymhelliadau  a  dybenion  dynion,  nac  am 
natur  adgas  ac  erchyll  pechod.  Ond  yr  oedd  drychfeddyliau  am  y 
pethau  hyn  yn  ymddyrchafu  fel  mynyddoedd  i'r  golwg  ýn  yr  Eglwys 
Iuddewig.  2.  Yr  oedd  yr  athrawiaeth  o  anfarwoldeb  yr  enaid  yn  ffynu 
yn  gyffredinol  ymysg  yr  Aiphtiaid.  Nid  pwnc  cyfriniol  yn  cael  ei 
grodu  ymysg  y  dysgedigion  oedd,  ond  yr  oedd  yn  bwnc  hollol  adna- 
byddus  i'r  werin.  Y  mae  y  darluniau  o  Ddydd  y  Farn  sydd  ar  y  cof- 
adeiliau  yn  profi  hyn  tu  hwnt  i  ammheuaeth.  Brithir  y  beddrodau  â 
darluniau  o'r  fath  hyn.  Yn  Llyfr  y  Meirw,  medd  Dr.  Carpenter,  des- 
grifir  eneidiau  dynion  yn  ymddangos  ger  bron  y  frawdle,  ac  yn  apeho 
am  ddedfryd  drugarog,  ac  wrth  wneyd  hyny  yn  defnyddio  agos  jrr  un 
brawddegau  ag  sydd  yn  y  Testament  Newydd.  "Myfi  a  borthais  y 
newynog ;  mi  a  roddais  ddwfr  i'r  sychedig ;  mi  a  ddilladais  y  noeth ; 
mi  a  ymwelais  â'r  claf."  Eto  ychydig  iawn  a  wneir  o  gjrfeiriadau  at 
yr  athrawiaeth  hon  yn  yr  Hen  Destament,  a  llai  fyth  yn  ysgrifeniadau 
Moses.  "  Y  mae  yn  rhyfedd  iawn,"  medd  Dr.  Carpenter,  "  i  ni  sylwi  fod 
yr  Aiphtiaid  yn  dal  y  syniad  am  sefyllfa  ddyfodol  mor  gryf,  ac  eto  na 
ddarfu  i  Moses  ei  dwyn  i  mewn  fel  rhan  o'i  grefydd."  Ydyw,  yn 
rhyf edd  iawn,  os  yr  Aipht  oedd  y  ffynnonell  o  ba  un  y  tarddodd  yr 
Eglwys  Iuddewig.  Ar  y  tir  hwn  y  mae  yn  hollol  anesboniadwy.  Ond 
beth   os   tarddodd  yr   aber  o   ryw   spring  glir  yn    y    creigiau   oesol 


¥R    BLFEM   OBÜWOHNATUBIOL   YN    HANES    XÄ    EGLWtfS.  419 

ymhell-  uwchlaw  ystormydd  a  chymylau  amser,  yn  ewyllys  ben- 
arglwyddiaethol  Duw  ei  hunî  Fe  allai  yn  ngoleuni  y  ffaith  hon  y 
gaÛwn  cyn  hir  ddattod  y  cwlwm  a  dadrys  y  pwnc.  3.  Pa  mor  agos 
bynag  oedd  credo  gwreiddiol  yr  Aipht  i  un-dduwiaeth,  yr  oedd  wedi 
dirywio  ac  ymlygru  yn  ddirf awr,  ac  mewn  cyflwr  isel  iawn  yn  yr  amser 
yr  oedd  Israel  yno  yn  y  caethiwed.  Bernir  mai  o  dan  y  bedwaredd 
deyrnach  ar  bymtheg  y  cymerodd  hyny  le.  Yn  yr  adeg  hono  yr  oedd 
aml-dduwiaeth  ac  anifail-addoliad  yn  ffynu  trwy  yr  holl  wlad.  Yr 
oeddynt,  nid  yn  unig  wedi  d wy foli  eu  brenhinoedd  ac  yn  talu  gwarog- 
aeth  addoliadol  iddynt,  ond  yr  oeddynt  yn  ymostwng  mewn  addoliad 
ger  bron  bwystfilod,  gwybed,  ac  ymlusgiaid.  Yr  oedd  tri  o  dduwiau 
ymhob  dinas,  a  llu  mawr  o  anifeiliaid  cysegredig.  Yr  oedd  llawer  o'r 
creaduriaid  a  ddygwyd  yn  heidiau  ar  y  wlad  yn  y  deg  pla,  yn  wrth- 
ddrychau  addoliad  ganddynt.  Yr  oeddynt  yn  addoli  llyffaint,  a  gwybed, 
a  chwilod,  ac  ychain,  a  gwartheg,  a  hyrddod,  ac  adar,  ac  ymlusgiaid. 
Yr  oeddynt  yn  cadw  llu  mawr  o  offeiriaid  i  weini  arnynt,  ac  yn  codi 
temlau  sydd  mewn  maintioli  a  gwychder  eto  yn  syndod  i'r  byd.  Yr 
oedd  athroniaeth  a  chelfyddyd  yn  uchel  iawn  yn  eu  mysg ;  y  deall  wedi 
ei  goethi  a'i  ddiwyllio,  ond  eu  natur  foesol  yn  isel,  a'u  syniadau  am 
"Dduw  yn  faterol  a  daearol.  "  Pan  dybient  eu  bod  yn  ddoethion  hwy  a 
aethant  yn  ffyliaid,  ac  a  newidiasant  ogoniant  yr  anllygredig  Dduw  i 
gyffelybiaeth  llun  dyn  llygredig,  ac  ehediaid,  ac  anifeiliaid  pedwar 
carnol,  ac  ymlusgiaid." 

Dyma  y  wlad  yr  oedd  meibion  Israel  ynddi  mewn  caethiwed ;  gwlad 
yn  cael  ei  britho  gan  demlau,  ac  offeiriaid,  ac  eilunod.  Ofer  yw  dyweyd 
nad  oeddynt  wedi  eu  Uithio  i'r  drwg  hwn  eu  hunain.  Yr  oeddynt  yn 
barod  i  lithro  iddo  ar  bob  achlysur.  Yn  absennoldeb  Moses,  un 
diwrnod,  gwnaeth  Aaron  lo  tawdd  o  glustdlysau  y  bobl,  a  gwaeddodd 
allan,  "  Dyma  dy  dduwiau  di,  Israel,  y  rhai  a'th  ddyg  i  fyny  o  wlad  yr 
Aipht."  Wele'r  bobl  ar  unwaith  yn  offrymu  poethoffrymau,  yn  dwyn 
heddebyrth,  yn  eistedd  i  lawr  i  f wyta  ac  yfed,  ac  yn  codi  i  chwareu. 
Exod.  xxii.  Yr  oeddynt  fel  elast'C  spring  yn  cymeryd  y  cwrs  hwn  y  f oment 
y  gadewid  hwynt  iddynt  eu  hunain.  Ond  yr  oedd  rhyw  allu  anweledig 
yn  eu  harwain,  megys  yn  erbyn  eu  tueddiadau,  at  un  Duw  personol, 
cyfiawn,  sanctaidd,  yn  ol  Salm  lxviii.  13  :  "  Er  gorwedd  o  honoch  ymysg 
y  crochanau,  byddẅch  fel  esgyll  colomen  wedi  ei  gwisgo  âg  arian,  a'i 
hadenydd  âg  aur  melyn."  Pa  achos  a  gynnyrchodd  y  cyfnewidiad  ? 
Pa  le  y  mae  yr  esboniad  i'w  gaeH  Nid  yn  y  naturiol,  ond  yn  y  goruwch- 
naturiol ;  yn  yr  olygf a  ryfedd  a  gafodd  mab  yn  nghyfraith  Jethro  wrth 
yru  ei  braidd  fel  bugail  o'r  tu  cefn  i'r  anialwch  yn  Horeb,  "  y  berth  yn 
llösgi  gan  dân  ac  heb  ei  difa,"  a'r  llais  yn  dyfod  allan  o  honi,  "  Na  nesâ 
yma ;  diosg  dy  esgidiau  oddiam  dy  draed,  o  herwydd  y  lle  yr  wy t  yn 
sefyll  arno  sydd  ddaear  sanctaidd."  "Myfi  yw  Duw  dy  dad,  Duw 
Abraham,  Duw  Isaac,  a  Duw  Jacob."  " Ydwyf  yr  hwn  Ydwyf."  "  Fel 
hyn  yr  adroddi  wrth  feibion  Israel,  Ydwyf  a'm  hanfonodd  atoch." 

Hyn  hefyd,  yn  ein  bryd  ni,  yw  y  gwir  reswm  paham  y  mae  can  lleied 
o  gyfeiriadau  at  ddydd  barn  ac  anfarwoldeb  yr  enaid  yn  ysgrifeniadau 
Moses.  Nid  am  fod  meibion  Israel  yn  anaddfed  i  dderbyn  dadguddiad 
o'r  fath  athrawiaeth.  Nid  "peidio  cyflwyno  iddynt  yr  hyn  y  gwyddai 
nas  gallent  ei  gymeryd  i  mewn,  a  chyflwyno  y  peth  y  gallent  ei  dder- 


4Í0       TB  ELFEN  OBUWCHHATURIOL  YN  HANE8  YR  EGLWYS. 

byn."  Ac  nid  "am  nas  gallai  crediniaeth  ymarferol  mewn  anfarwoldeb 
gael  ei  dadblygu  trwy  ddeddfau  pendant."  Ond  am  fod  Duw  yn  dal 
cymundeb  â  Moses  mewn  rhyw  ddull  goruwchnaturiól.  Yr  oedd 
presennoldeb  Duw  gyda  Moses  yn  wastadol,  ac  yntau  yn  cael  ei  lyncu  i 
fyny  yn  y  cymundeb  rhyfedd  hwnw,  fel  nad  oedd  dim  tuedd  ynddo  i 
.  edrych  ymlaen  at  y  cyf arfyddiad  mawr  rhwng  ei  enaid  â  Duw  yn  y 
dyfodol.  Yn  y  goruwchnaturiol  y  ceir  eglurhâd  ar  yr  anhawsder.  Ý 
Bôd  o  Dduw  oedd  fel  haul  yn  llanw  ffurfafen  enaid  Moses  nes 
oedd  yr  athrawiaeth  hon,  cr  yn  cael  ei  chredu,  yn  cilio  i'r  cysgodion. 
Amlygiad  neillduol  o  gymeriad  Duw  hefyd  yn  unig  a  all  roddi  es- 
boniad  i  ni  am  y  syniad  oedd  yn  yr  Eglwys  Iuddewig  am  adgas- 
rwydd  ac  erchylldra  pechod.  Y  mae  rheswm  dyn  yn  hawlio  achos 
digonol  i  gynnyrchu  yr  effeithiau  a  gynnyrchir,  ac  fe'u  ceir  yn  yr 
hanes  sanctaidd. 

Ymddengys  i  ni  fod  parhâd  y  wybodaeth  am  Dduw  anweledig,  per- 
sonol,  a  sanctaidd,  mewn  llain  fechan  o  dir  ar  làn  Môr  y  Canoldir,  pan 
oedd  yr  holl  genedloedd  cylchynol  yn  eilunaddolwyr,  yn  ffaith  ar  ei 
phen  ei  hunan  yn  holl  hanes  y  byd.  Fe  allai  y  dywedir  fod  greddf  yn 
perthyn  i  hiliogaeth  Sem  yn  eu  tueddu  at  un-dduwiaeth.  Barned  y 
darllenydd  ymha  le  y  mae  eisteddle  y  reddf  hon,  pa  un  ai  yn  nychymyg 
yr  ammheuwyr  ynte  yn  nghyfansoddiad  naturiol  meibion  Sem.  Yr 
oedd  yr  Assyriaid,  y  Pelegiaid,  y  Moabiaid,  yr  Edomiaid,  yr  Amaleciaid, 
a'r  Ammoniaid,  oll  yn  feibion  Sem,  ac  eto  yr  oeddynt  yn  eilunaddolwyr. 
Heblaw  hyny,  tuedd  naturiol  plant  Israel  eu  hunain  oedd  llithro  i'r 
drwg  hwn.  Bu  teyrnas  Israel  yn  ddwfn  yn  y  camwedd  trwy  ei  holl 
hanes^  ac  yn  enwedig  yn  nheyrnasiad  Jeroboam  ac  Ahab.  Cwympodd 
Judah  hefyd  i'r  un  pechod  lawer  gwaith,  a  suddodd  yn  ddwfn  iddo  dan 
deyrnasiad  Rehoboam,  Ahaz,  a  Manasseh.  Dinystriwyd  eilunaddoliaeth 
gan  Hezeciah  a  Josiah,  a  sefydlwyd  addoliad  y  gwir  Dduw ;  ond  yn 
fuan  gorchuddiwyd  yr  Eglwys  .gan  dywyllwch  dudew  y  Caethiwed 
Babylonaidd.  Yn  y  caethiwed  hwn  dysgwyd  hwy  i  ffieiddio  eilunod, 
diddyfnwyd  hwy  oddiwrth  eu  bai,  ac  ychydig  iawn  a  geir  o  gyfeiriadau 
ato  wedi  hyny.  A  oedd  yn  bosibl  i'r  trysor  gwerthfawr  hwn  gael  ei 
gadw  yn  nghanol  cymaint  o  beryglon  heb  ryw  ymyriad  goruwchnaturiol  ì 
Os  cymerodd  hyn  le  trwy  achosion  naturiol,  yr  oedd  yn  wyrth — yn 
rhyfeddod  anesboniadwy ! 

Am  yr  Eglwys  Gristionogol,  y  mae  yn  annichonadwy  ysgrifenu  hanes 
ei  dechreuad  a'i  chynnydd  rhyfeddol  yn  y  ganrif  gyntaf  heb  deimlo  ein 
bod  yn  mhresennoldeb  ffeithiau  nad  oedd,  ac  nas  gallasai  fod  dim 
achosion  naturiol  yn  ddigonol  iV  cynnyrchu.  Yr  oedd  Satan  wedi 
methu  alltudio  gwybodaeth  o  Dduw  allan  o'r  byd.  Bellach  y  mae  yn 
newid  ei  gynllun,  ac  yn  rhwygo  yr  Eglwys  Iuddewig  yn  bleidiau.  Yr 
oedd  un  o  honynt  yn  ammheuwyr,  yn  gwadu  bodolaeth  angelion  ac 
ysbrydion ;  a'r  líall  yn  grynswth  o  ffurfioldeb.  Ffurf,  defod,  agwedd, 
ystum,  gwisg,  a  geiriau  oedd  pob  peth.  Nid  oedd  bod  yn  eu  golwg  yn 
ddim,  ymddangos  oedd  y  cwbl.  Yr  oeddynt  yn  cloddio  dan  ganolfiwynt 
gwir  grefydd  trwy  ysgaru  rhwng  crefydd  a  moesoldeb.  Yr  oeddynt  jn 
gwneyd  crefydd  yn  wrthddrych  gwawd  i'r  byd  trwy  ei  chydio  â  phentwr 
o  ddefodau  ynfyd  a  phlentynaidd.  Wele  yr  Eglwys  mewn  adwy 
gyfyng,  oblegid  yr  oedd  ysbrydolrwydd  wedi  diflanu  o  fysg  ei  swydd- 


ŸR  ELFEN  ORÜWOHNATÜBIOL  YN  HANE8  YR  ÊOLWY8.       421 

ogion  hi  ei  hunan.  A  oes  yr  un  gwaredwr  iddi  î  Oes,  ün.  Ganwyd 
ef  mewn  pentref  bychan  yn  agos  r  Jerusalem,  a  dygwyd  ef  i  fyny  fel 
mab  saer  mewn  pentref  tlawd  arall  yn  ngogledd  Galilea.  Taflodd  ef 
fwy  o  oleuni  ar  egwyddorion  moesoldeb  na'r  holl  batriarchiaid  a'r 
prophwydi  a  fuasai  o'i  flaen.  Fe  fydd  ei  frawddegau  syml  ac  aruchel  ef 
yn  dyẅgleirio  fel  heuliau  yn  ffurfafen  cymdeithas  hyd  ddiwedd  y  byd. 
Dangosodd  ddyinder  ac  eangder  gofynion  y  gyfraith.  Anfonodd 
belydrau  dysglaer  o  oleuni  i  ogofeydd  tywyllaf  y  galon.  Galwodd  ar 
ddynion  i  ymgodi  uwchlaw  moesoldeb  arwynebol  yr  oes,  ac  ymdebygu  i 
gymeriad  perffaith  sanctaidd  Duw  ei  hunan.  Y  prophwyd  ieuanc  hwn 
o  Nazareth  yw  yr  hoel  ar  ba  un  y  mae  holl  obeithion  yr  Eglwys  yn 
crogi.  Yr  oedd  hi  yn  y  cyfnod  hwn  fel  "corsen  ysig,"  neu  "lin  yn 
mygu."  Yr  oedd  fel  lamp  pan  y  mae  ar  ddiffoddi.  Y  mae  y  fflam  yn 
gwanhâu — yn  crynu,  y  mae  yn  petruso  ac  yn  ymdrechu,  fel  pe  yn  methu 
gwybod  pa  beth  i'w  wneyd,  ai  glynu  wrth  y  ganwyll  ynte  esgyn  i  fyny. 
Esgyn  a  disgyn  y  mae  nes  y  mae  yr  holl  ddefnydd  gwres  wedi  ei  dreulio 
a'i  ddyhysbyddu,  ac  yna  y  mae  y  íflam  yn  diflanu.  Felly  yr  oedd 
argyhoeddiad  dwfn  o'r  gwirionedd  a  phurdeb  moesol  bron  darfod  o'r 
Eglwys.  Ond  wele  y  fflam  ddysglaer — y  bywyd  ysbrydol — yn  cael 
defnydd  cynnaliaeth  a  maeth  yn  y  purdeb  dilychwin  a'r  cariad  gwresog 
sydd  yn  natur  foesol  y  prophwyd  ieuanc  hwn.  A  gaiff  hi  lonydd  ì  Na 
chaiff.  Y  mae  Satan  yn  codi  tymhestloedd  trwy  ddaear  ac  uffern,  ac 
yn  nghanol  cynddaredd  yr  y3torm  y  mao  y  fflam  yn  diflanu.  Dacw 
Obaith  Israel  yn  nwylaw  y  Philistiaid.  Dacw  y  Gŵr  fu  yn  rhoddi  attalfa 
ar  gynddaredd  y  gwynt,  yn  dofi  gwylltineb  llidiog  y  môr,  yn  alltudio 
cythreuliaid  â'i  air,  ac  yn  cipio  dynion  o  safn  marwolaeth — yn  y  ddälfa, 
yn  syrthio  yn  aberth  digymhorth  i  ddwylaw  ei  elynion.  Y  mae  y  werin 
yn  Jemsalem  yn  gwaeddi,  "  Croeshoelier  ef,  croeshoelier  ef,"  ac  y  mae 
yntau  yn  cael  ei  drosglwyddo  gan  yr  awdurdodau  gwladol  i  ddwylaw  y 
dienyddwyr  i  ddyoddef  y  ddedfryd.  Gwisgir  ef  gan  y  milwyr  â  mantell 
o  borphor,  gosodir  coron  o  ddrain  ar  ei  ben,  curir  ef  â  chorsen  nes  y 
mae'r  drain  yn  suddo  i'w  gnawd,  penlinir  ger  ei  fron,  a  chyferchir  ef 
mewn  gwawd,  "  Henffych  well,  Brenin  yr  Iuddewon,"  Arweinir  ef  i'r 
dienyddle  a  hoelir  ef  ar  y  groes,  ac  yn  nghanol  ingoedd  arteithiol  ei 
enaid  y  mae  yn  gwaeddi  allan,  "  Fy  Nuw,  fy  Nuw,  paham  y'm  gad- 
ewaist  î "  Ac  yna  yn  tori  ei  galon  a  marw.  "  A  chan  ogwyddo  ei  ben, 
efe  a  roddes  i  fyny  yr  ysbryd."  Claddwyd  ef  mewn  bedd,  a  seliwyd  y 
maen,  ac  yn  y  bedd  gydag  ef  claddwyd  yr  Egluoys.  Daethai  yr  Eglwys 
allan  o'r  Aipht  fel  Daniel  o  ffau  y  llewod,  ac  allan  o  Babylon  fel  y 
llanciau  o'r  ffwrn  dân.  Ond  syrthiodd  y  prophwyd  ieuanc  hwn  mewn 
serch  â  hi,  ac  ymgyfammodasant  i  garu  eu  gilydd  a  byw  gyda'u  gilydd 
byth  mwyach.  Cwympodd  ef  i'r  bedd,  a  chwympodd  hithau  gydag  ef. 
Bron  na  ddychymygem  fod  holl  gythreuliaid  uffern,  fel  arglwyddi  y 
Philistiaid  yn  orielau  teml  Dagon,  yn  gwledda  eu  llygaid  yn  yr  olwg  ar 
Samson  ddall,  yn  barod  i  dori  allan  mewn  bloedd  orfoleddus,  "  Ein  duw 
ni  a  roddodd  ein  gelyn  yn  ein  dwylaw  ni,  yr  hwn  oedd  yn  anrheithio  ein 
gwlad  ni,  yr  hwn  a  laddodd  lawer  o  honom  ni."  Ond  y  maent  wedi 
bloeddio  yn  rhy  fuan.  O  ganol  cynnulliadau  bychain,  dystaw,  cuddiedig 
ei  ddysgyblion,  mi  glywaf  lais  clir  yn  gofyn,  "  Paham  y  gwnewch  gy- 
nhwrf  ì  Ni  bufarw  yr  eneth,  eühr  cysgu  y  mae".  Ac  ar  ddydd  y  Pente- 
1884.  2  d 


422       TB  ELFEN  ORDWOHNATURIOL  YN  HÀNES  YR  BOLWY8. 

cost,  dyna  lef  awdurdodol  o'r  byd  anwcledig  yn  swnio  fel  taran,  nes 
rhwygo  pyrth  marwolaeth,  "Yr  endh,  yr  wyf  yn  dywedyd  wrthyt,  Cyfod" 
Pa  beth  jw  yr  effeithiau  î    Tair  mil  yn  cael  eu  dwysbigo  yn  en.cak>nau, 
ae  yn  gwaeddi  allan  mewn  braw,  "Ha  wŷr  frodyr,  beth  a  wnawn  ni?"    Y 
mae  genym  hawl  i  ofyn  i'r  bobl  sydd  yn  esbonio  pobpeth,  am  esboniadar 
Jiyn.     Dyma  genedl  wedi  ei  geni  mewn  un  dydd.     A  ydyw  materolwyr 
yr  oes  hon,  tra  yn  gwrthod  spontaneous  g&neration  yn  y  byd  anianyddol, 
am  ei  f abwysiadu  yn  y  byd  moesol  ?    Dyma  y  ffeithiau.     Ar  un  ẃyl  gy- 
hoeddus  yn  Jerusalem,  dacw  ŵr  ieuanc  yn  marw  dan  warth,  fel  drwg- 
weithredwr.     Ar  ẃyl  arall,  saith  wythnos  yn  ddiweddarach,  wele  un  o'i 
ddysgyblion,  pysgotwr  tlawd  diddysg  a  dinod,  yn  codi  ar  ei  draed  ac  yn 
egluro  prophwydoliaethau  eu  hysgrifeniadau  cysegredig,  ac  yn  dybenu 
ei  araeth  gyda  y  geiriau :  "  Am  hyny  gwybydded  holl  dŷ  Israel  yn 
ddiogel,  ddarfod  i  Dduw  wneuthur  yn  Arglwydd  ac  yn  Grist  yr  Iesu 
hwn  a  groeshoeliasoch  chwi."    Pa  beth  yw  y  canlyniad  ?    Y  maent  yn 
oredu  ynddo  wrth  y  miloedd,  yn  cymeryd  eu  bedyddio  yn  ei  enw,  yn 
gwneyd  proffes  gyhoeddus  o  hono,  ie  a  llawer  o  honynt  yn  marw  fel 
merthyron  dan  yr  arteithiau  mwyaf  dirdynol  yn  hytrach  na  gwadu  eu 
proffes !     Yn  sicr  y  mae  y  bobl  sydd  yn  addef  y  ffeithiau  hanesyddol 
íryn,  ac  yn  gwadu  yr  achosion  a'u  cynnyrchodd,  yn  dirmygu  eu  rheswm 
eu  hunain,  ac  yn  ei  osod  yn  sathrfa  i'w  dychymygion  a'u  rhagfarnau. 
Meddylier  fod  afon  fawr  yn  rhedeg  am  gannoedd  o  filldiroedd  rhwng  y 
mynyddoedd,  ac  mewn  amrantiad  f od  mur  cadarn  y  mynydd  yn  chwalu, 
a  hithau  yn  rhuthro  i'r  bwlch  ac  yn  gwneyd  cwrs  newydd  iddi  ei  hunao, 
A  allai  hyn  ddygwydd  heb  yr  un  gaìlu  i'w  gynnyrchu  %    Na,  rhaid  fod 
yna  rhy  w  allu,  naill  ai  yn  yr  awyr  wedi  ei  hysgubo  ymaith,  neu  o  dan 
grawen  y  ddaear  wedi  ei  llyncu  o'r  golwg.     Ar  ddydd  y  Perúecost,  newid- 
iodd  cwrs  hanesiaeth  y  byd.     A  oes  esboniad  i'w  gael  1    A  oes  achosion 
digonol  i'w  gynnyrchu  ?    Oes.    Pa  rai  ydynt  ?    Adgyf odiad  yr  Arglwydd 
Iesu  o'r  bedd,  ei  esgyniad,  a'i  eisteddiad  ar  ddeheulaw  y  Mawredd,  a 
thywalltiad  yr  Ysbryd  Glân.     Fel  hyn,  nis  gellir  esbonio  y  naturiol  heb 
gredu  yn  y  goruwchnaturioL     Nis  gall  mater  dd'od  i  fod  mewn  unrhyw 
ffurf — pe  na  b'ai  ond  nwy  neu  darth  neu  niwl  yn  llenwi  y  greadigaeth, 
heb  achos;  ac  nis  gall  mater  marw  byth  gynnyrchu  corff  byw.     Y 
mae  yr  un  mor  wir  yn  y  byd  meddyliol  a  moesol,  nas  gallasai  culni, 
rbagfarn,  daearoldeb,  ac  anghrediniaeth  yr  Iuddewon  byth  roddi  bôd  i 
Giistẁnoga4h.     Yr  Eglwys  yw  y  gofgolofn  fwyaf  gogoneddus   o  aüu 
Duw  yn  ein  byd  ni. 

Nid  oes  un  ffaith  yn  hanes  gau  grefyddan  y  byd  nas  gellir  d'od 
o  hyd  i'r  achosion  naturiol  a'u  cynnyrchodd.  Gellir  esbonio  pob  peth 
yn  hanes  Hindwaeth,  Bwdiaeth,  Confuciaeth,  a  Mahometaniaeth,  heb 
deimlo  dim  anhawsder,  chwaithach  bod  dan  orf odaeth  i'w  priodoli  i  achos- 
ion  goruwchnaturiol.  Ond  y  mae  esbonio  dechreuad,  parhâd,  a  chyn- 
nydd  yr  Eglwys  Gristionogol  yn  f ater  y  byddai  yn  orchwyl  anobeithiol 
i  gewri  mewn  talent  a  dysg  ei  gyflawni  heb  addef  ymyriad  goruwch- 
naturiol.  Ofer  yw  dadleu  na  fu  cynllunwyr  ac  adeiladwyr  ardderchog 
yn  yr  Aipht  unwaith.  Onid  yw  y  beddrodau  a'r  palasdai,  y  temlau  a'r 
pyramidiau,  jn  tystio  i'r  gwrthwyneb?  Y  mae  bodolaeth  Eglwys 
Grist,  a'r  gwaith  mawr  sydd  wedi  ei  wneyd  ganddi,  yn  brawf  o'r  gallu 
dwyfol  a'i  cododd  ar  y  dechreu,  ac  sydd  eto  yn  parhâu  iV  chynnaL 


TB   BLFEN    ORUWCHNATURIOL   YN    HA.NE8   TR   SOLWSS.  é£8 

Hi  yw  yr  unig  sefydlìad  crefyddol  a  lamodd  i  fod  ar  unwaitìi ;  hi  yw  yr 
unig  gyfundrefn  sydd  â2i  hanfod  mewn  gwyrth;  hi  yw  yr  unig  ym- 
gorfforiad  gwoledig  o  grefydd  sydd  â'i  gwyrthiau  yn  gorphwys  ar 
«eiliau  hanesyddol.  Bu  adeg  yn  nechreu  y  ganrif  hon  pan  y  dadleuai 
awdurom  galluog  yn  Germany  na  chyfansoddwyd  y  pedair  Efengyl  hyd 
ganol  yr  ail  ganrif.  Yn  1820  cyhoeddodd  Bretschneider  lyfr,  yn  yr  hwn 
y  mae'n  galw  sylw  at  ac  yn  chwyddo  y  gwahaniaeth  sydd  rhwng 
Efengyl  Ioan  a'r  tair  Etengyl  eraill.  Ond  cymerodd  Schleiermacher 
blaid  y  gwirionedd,  a  chyhoeddodd  atebiad  mor  alluog  ac  argyhoedd- 
iadol  nes  argyhoeddi  Bretschneider  ei  hunan.  Galwodd  yr  ymosodydd 
ei  eiriau  yn  ol.  Yn  1835  cyhoeddodd  Strauss  ei  Hanes  Bywyd  Crist, 
ymha  un  y  ceisia  brofi  mai  nid  Ioan  oedd  awdwr  yr  Efengyl  a  briodolir 
iddo.  Yna  cododd  Ysgol  Tübingen,  yn  cael  ei  harwain  gan  Strauss, 
Schwengler,  a  Zeller.  Dadleuai  y  dysgedigion  a  berthynai  i'r  ysgol  hon 
na  chyfansoddwyd  yr  Efengylau  hyd  ymhell  wedi  yr  oes  Apostolaidd. 
Am  Efengyl  Ioan,  nid  yw  ond  corfforiad  o'r  syniadau  duwinyddol  a 
ffynai  yn  Asia  yn  160  O.c.  Ond  erbyn  hyn  y  mae  yr  anffyddwyr  wedi 
eu  curo  ar  hyd  yr  holl  linell,  ac  yn  gorfod  addef  i'r  Efengylau  gael  eu 
cyfansoddi  yn  y  ganrif  gyntaf.  Wedi  i'r  mater  gael  ei  wyntyüio  yn 
cfrwyadl  gan  brif  ddynion  y  Cyf andir,  wele  anffyddiwr  mwyaf  poblog- 
aidd  Ff rainc  yn  gwneyd  y  cyfaddefiad  gorest  a  ganlyn :  "  Ar  y  cyfan 
yr  wyi  yn  addef  f el  yn  ddilys  y  Pedair  Ef engyl  ganonaidd.  Maent  oll 
yn  fy  marn  i  yn  dyfod  o'r  ganrif  gyntaf,  a'r  awdwyr,  a  siarad  yn  gyff- 
redinol,  ydyw  y  rhai  y  priodolir  hwynt  iddynt."*  Fel  hyn,  addefa 
anffyddwyr  fod  Cristionogaeth  mewn  bodolaeth  yn  yr  hanner  diweddaf 
o'r  ganrif  gyntaf.  Mae  ysgol  Tübingen  wedi  ei  llwyr  drechu.  Cyn 
ymwrthod  â'r  gwyrthiol  a'r  goruwchnaturiol,  y  mae  genym  hawl  i  ofyn 
y  cwestiwn,  Pa  achosion  naturiol  a  ddygodd  Gristionogaeth  i  fodolaeth  ? 
Os  na  ellir  rhoddi  yr  un  math  arall  o  esboniad  arni,  rhaid  goddef  iV 
phleidwyr  gredu  mewn  gwyrth.  Hyd  nes  y  caffer  esboniad  newydd, 
boddhaol,  dalier  at  yr  hen.  Hysbys  y w  i  Gristionogion  y  ganrif  gyntaf 
ddyoddef  colli  eu  heiddo,  eu  parch,  eu  rhyddid,  a'u  bywydau,  yn 
hytrach  na  gwadu  eu  proffes;  ac  yr  oedd  llawer  o  honynt  yn 
llygaid-dystion  oV  gweithredoedd  rhyfedd  yr  oeddynt  yn  f oddlawn  i  farw 
yn  hytrach  na'u  gwadu.  Pa  gyfrif  sydd  iV  roddi  am  hyn  î  Ymëang- 
odd  yr  Eglwys  Gristionogol  gyda  chyflymder  mawr,  nes  treiddio  i 
gonglau  pellaf  yr  Ymherodraeth  Rufeinig.  Rhaid  iod  yr  achos  a'i 
oynnyrchodd  yn  ffaith  fawr,  wirioneddol,  ogoneddus,  cyn  y  gallasai 
gynnyrchu  y  fath  gyfnewidiad  yn  nghyflwr  moesol  ac  ysbrydol  rhan 
mor  helaeth  o'r  byd.  Pan  y  mae  llyn  llonydd  yn  cael  ei  gynhyrfu  gan 
gwymp  maen,  y  mae  y  cynhyrfiadau  yn  cyfateb  i  faintioli  y  maen,  a'r 
uchder  o  ba  un  y  mae  wedi  disgyn.  Cynhyrfodd  y  ffaith  fawr  o  ym- 
gnawdoliad  Mab  Duw  hen  lyn  llonydd  y  byd  Paganaidd ;  cynnyrchodd 
gylchoedd  o  donau,  a  tharawodd  y  tonau  hyn  yn  erbyn  sefydliadau 
gorthrymus  gan  eu  dwyn  yn  chwilfriw  i'r  llawr.  Un  o'r  tonau  hyn 
a  ruthrodd  i  mewn  fr  Pantheon,  ac  a  ysgubodd  ymaith  yr  holl  eilunod 
mudion  oedd  o'i  fewn.  Un  o'r  tonau  hyn  yn  ein  dyddiau  ni  ddMëodd 
y  gyfundrefn  o  gaethwasiaeth  yn  America. 

*  Renftn,  Lifeo/Jesus,  p.  21. 
2    D    2 


424       TB  KLFBN  OBÜWCHNATÜBIOL  TK  HANEŴ  ỲB  EÖLWtS. 

T  mae  yr  Eglwys  wedi  bod  mewn  llawer  bwlch  cyfyng  o'r  oes 
Apostolaidd  hyd  yn  awr,  ond  y  mae  Duw  yn  ei  amser  da  ei  hun  yn 
cyfaddasu  dynion  ac  yn  eu  hyBbrydoli  iV  gwaredu.  Gyn  ddyddíau 
Lather  yr  oedd  bron  wedi  ei  Uethu  gan  ofergoeledd  ac  anfoesoldeb. 
Tr  oedd  f el  cangen  o  bren  yn  y  gauaf»  dan  lwyth  o  eira  yn  plygu  i'r 
ddaear,  ac  yn  bygwth  pydru  dano.  Ond  gwaredwyd  rhan  helaeth  o 
homyprydhwnwti^offerynoliaethmynachtlawoL  Yrydymynhydera 
f od  gwanwyn  i  dd'od  eto,  pelydrau  yn  haul  i  boethi,  yr  eira  i  doddi,  a'r 
gangen  i  neidio  i  fyny  eto  iV  Ue.  Pan  gyfyd  Haul  y  cyfiawnder  ac  y 
tywyna  yn  ei  nerth,  diflana  yr  haenau  trwchus  o  of ergoelion  a  chyfeil- 
iornadau  sydd  yn  ei  Uethu  i'r  llawr. 

Adeg  gyfyng  beryglus  yn  hanes  crefydd  yn  y  wlad  hon  oedd  yr 
adeg  y  torodd  y  Diwygiad  Methodistaidd  allan.  Yr  oedd  difrawder, 
anwybodaeth,  ac  anfoesoldeb,  fel  caddug  o  dy  wyUwch  yn  gordoi  rhanau 
helaeth  o'r  wlacL  Yr  oedd  dynion  duwiol,  effro,  agweithgar,  yn  hynod 
o  brin.  Ond  i  bob  golwg  ddynol  heb  yr  un  achos  naturiol  i'w  gyn- 
nyrchu,  rhoddwyd  dadleniad  o  gyflwr  coUedig  dyn  o  flaen  Uygaid  enaid 
gŵr  ieuanc  difraw,  dioruchwyUaeth,  wrth  fwrdd  y  cymun  yn  hen 
EglwyB  Talgarth,  150  mlynedd  yn  oL  Drwy  y  gwirìonedd  y  mae  Duw 
yn  argyhoeddi.  FeUy,  fel  ar  ddydd  y  Pentecost,  y  gwirionedd  oedd  yr 
offeryn  yma ;  ie,  yr  un  gwirìoneddau — pechadurusrwydd  dyn,  a  threm 
Duw  i  f addeu  a  sancteiddio.  Tra  yn  adrodd  y  geiriau,  "  Yr  ydym  yn 
ddifrifol  yn  edifarhâu  ac  yn  ddrwg  gan  ein  calonau  dros  ein  camweith- 
redoedd;  eu  coffa  sydd  drwm  genym;  eu  baich  sydd  anrhaith  ei 
oddef,"  dwysbigwyd  ef  yn  ei  galon.  Onid  oedd  Harris  wedi  gwrando 
a  darUen  y  geirìau  hyn  ddegau  o  weithiau  o'r  blaen  ì  Paham  yr 
oeddynt  yn  cynnyrchu  y  f ath  effeithiau  mawrìon  y  tro  hwn  ì  GaUu 
Duw  oedd  yn  çoleuo  ei  ddeaU,  ac  yn  d^rfod  â  hwy  i  gyflyrddiad  â'i 
gydwybod  ac  â  i  galon.  Yr  ydym  yn  credu  mai  o'r  un  ffynnoneU  y 
tarddodd  y  Diwygiad  Methodistiaid  â'r  adfywiad  mawr  ar  Ddydd  y 
Pentecost.  Mewn  gwledydd  a  ysgydwir  gan  ddaeargrynfaau,  gwelír 
ambeU  i  fynydd  llosg  fel  pe  b'ai  wedi  hanner  diffodd.  Y  mae  y  cyn- 
hyrfiadau  mawrìon  wedi  darfod,  a'r  Uifogydd  o  lafa  tanUyd  toddedig,  wedi 
oeri  a  pheidio.  Eto  gwelir  safn  y  mynydd  yn  agored,  a  cholofnau  o 
f ŵg  yn  esgyn  i'r  nen.  Y  mae  y  tân  yn  gronfa  fawr  anferth  yn  y  dyfh- 
deroedd  islaw,  ond  nid  yw  yn  dadguddio  ei  hunan  fel  o'r  blaen.  O'r 
diwedd  y  mae  hollt  yn  agor  wrth  droed  y  mynydd,  a'r  hylosg  tanUyd 
yn  rhuthro  i  fyny.  Y  mae  y  defnyddiau  toddedig  yn  rhuthro  i  fyny 
ac  yn  ffurfio  mynydd  arall,  Uai  o  faint,  ac  îs  ei  safle,  ond  llawer  mwy 
bywiog  a  chynnyddol  na'r  un  mawr.  FeUy  y  bu  yn  y  Diwygiad  Meth- 
odistaidd.  Ehuthrodd  y  tân  sanctaidd  i  fyny,  ymledaenodd  i  bob 
cyfeiriad,  gan  ddifa  anfoesoldeb  a  didduwiaeth  yr  oes.  Cofier  mai  nid- 
ammheuaeth  ynghylch  dwyfol  darddiad  y  drefn  esgobyddol,  neu 
deimlad  cryf  o  wrthwynebiad  iddi,  a  roddes  fod  i'r  Diwygiad  Method- 
istaidd ;  ond  awydd  angerddol  y  tadau  i  achub  y  byd.  A  chan  fod 
trefniadau  yr  Eglwys  Sefydledig  yn  sefyU  ar  eu  ffordd,  Uamasant 
drostynt  yn  hytrach  na  cholli  eu  hamcan  mawr.  Yr  oeddynt  wedi  eu 
hachub  eu  hunain,  ac  am  hyny  yr  oeddynt  yn  Uosgi  gan  awydd 
angerddol  am  achub  eraiU.  Dyma  frawddeg  oedd  wedi  ei  cherfio  ar  eu 
gweithredoedd :  "Rhaid  yw  ufuddhâu  i  Dduw  yn  fwy  nag  i  ddynion,n 


YR  ELFBN  ORUWOHNATURIOL  YN  HANE8  YR  EGLWYS.       425 

Pob  parch  i'r  corff,  ond  yr  ysbryd  yw  y  peth  mawr,  a  rhaid  cael  hwnw 
yn  aniongyrchol  o'r  nefoedd.  Yr  oeddynt  hwy  yn  "  olynwyr  yr  Apos- 
tolion  "  yn  ystyr  uchaf  y  gair,  oblegid  yr  oeddynt  yn  llawn  o  ysbryd  yr 
Apostolion.  "  Pe  plant  Abraham  a  fyddech,  gweithredoedd  Abraham 
a  wnaech."  "  Y  rhai  sydd  o  ffydd  y  rhai  hyny  yw  plant  Abraham." 
Yn  yr  ystyr  uchelhwn  yi  oedd  y  TadauMethodistiaid  yn  olynwyr  yr  Apos- 
tolion.  Sail  yr  Apostolion  oedd  eu  sail ;  o'r  un  ffynnonell  ddwyf ol  yr  oedd- 
ynt  wedi  derbyn  eu  hysbryd  a'u  nerth,  a'r  un  awydd  angerddol  am  achub 
pechaduriaid  oedd  yn  cynhyrfu  eu  heneidiau  i  waith.  Gallu  Duw  a  roes 
f od  i'r  Eglwys,  ac  amlygiadau  o'r  un  gallu  a  all  ei  chynnal  rhag  ymlygru, 
dirywio,  a  diflanu  allan  o'r  byd.  Fel  yn  yr  oes  Apostolaidd,  yn  raddol 
y  ffurfiwyd  corff  gweiedig  yr  Eglwys ;  felly  gyda  y  Cyfundeb  Method- 
istaidd,  yn  gystal  a  chyfundebau  crefyddol  eraül,  yn  raddol  y  rhodd- 
wyd  bod  i'w  gyfansoddiad,  fel  yr  oedd  amgylchiadau  yn  galw.  Y 
mae  yn  perthyn  iddo  rai  nodweddion  hollol  apostolaidd,  ac  yn 
eu  mysg,  ei  gynnulliadau  eglwysig,  ei  henaduriaid,  a'i  ddiaconiaid, 
ei  gymdeithasfäoedd,  ac  yn  enwedig  y  rhyddid  a'r  gefnogaeth  a 
roddir  i'r  drefn  deithiol  o  ymweled  â'r  eglwysi  a  phregethu  y  gair. 
Po  fwyaf  syml  y  bo  peiriant,  g«  reu  yn  y  byd  y  cyflawna  ei  waith. 
Y  prawf  goreu  o  ragoroldeb  ei  gynllun  yw  yr  effeithiolrwydd  â  pha  un 
y  mae  yn  cyflawni  ei  waith.  Gellir  dyfod  â  llu  o  wrthddadleuon  i 
brofi  nad  yw  cangen  yn  perthyn  i  bren,  ond  os  yw  nodd  y  pren  yn  rhedeg 
trwyddi,  a  dail  a  ffrwythau  y  pren  yn  ei  haddurno,  syrth  yr  holl  wrth- 
ddadleuon  i'r  llawr.  Felly  os  yw  y  gangen  Fethodistaidd  neu  ryw 
gangen  arall  o'r  Eglwys  yn  cynn^rrchu  casineb  at  bechod,  cariad  at 
sancteiddrwydd,  awydd  i  ryngu  bodd  Duw,  ac  ymdrech  egniol  i  achub 
y  byd,  dywedwn  ei  bod  yn  gainc  fyw  yn  tarddu  o  wraidd  boncyff  hen 
a  chadarn  yr  Eglwys  Gyffredinol.  Clywsom  ddynion  o  feddyliau  diwyll- 
iedig  a  galluoedd  mwy  naV  cyffredin,  yn  tystio  ar  riniog  tragywyddoldeb 
eu  bod  yn  ddiolchgar  i'r  Arglwydd  am  eu  nerthu  i  lynu  wrth  }rr  hen 
Gyfundeb.  Y  mae  Duw  wedi  ei  arddel,  ac  yn  parhâu  i'w  arddel. 
Diau  y  cyferfydd  âg  ystormydd,  oblegid.y  maent  yn  ateb  dybenion 
pwysig.  Ond  can  wired  a  bod  yr  Iesu  yn  y  llong,  nis  gall  gwyntoedd 
ystormus  na  thònau  digllawn  byth  ei  chladdu  yn  y  dyfnder,  na'i  gyru 
yn  ddrylliau  i  ddannedd  y  graig. 

D.  Lloyd  Jones. 


JOHN   WICLIFP. 

Y  DYDÎ)  olaf  o'r  flwyddyn  bresennol  bydd  yn  bum'  can'  mlynedd  er 
marwolaeth  y  diwygiwr  Prydeinig  a  seren  fore  y  Diwygiad  Protestan* 
aidd,  John  Wicliff.  Ganwyd  ef  fel  y  tybir  yn  y  flwyddyn  1324,  a  bu 
farw  ar  yr  31ain  o  Ragfyr,  1384.  Yr  ydys  yn  mabwysiadu  amrywiol 
fesurau  i  ddangos  anrhydedd  i'w  goffadwriaeth.  Y  mae  cymdeithaa 
neillduol  wedi  ei  ffurfìo  i  gyhoeddi  ei  weithiau  llîosog.  Cyhoeddwyd 
amryw  o  lyfrau  a  thraethodau  yn  gosod  allan  brif  ffeithiau  ei  fywyd  ai 
le  mewn  hanesyddiaeth,  ac  yn  arbenig  ei  berthynas  â'r  Diwygiad 
Protestanaidd.  Ni  fyddai  y  Pumcanmiwyddiad  yn  gyflawn  heb  i 
ychydig  o  dudalenau  y  Tràethodydd  gael  eu  rhoddi  i'r  un  amcan.  Y 
mae  cymeriad  Wicliff  a'r  gwaith  a  gyflawnodd  yn  haeddu  ein  sylw 
neillduol ;  ac  nid  oes  ammheuaeth  na  fydd  y  wybodaeth  sydd  yn  cael 
ei  gwasgaru  am  ei  enw  a'i  lafur,  a'r  amseroedd  yr  oedd  yn  byw  ynddynt, 
o'r  daioni  mwyaf.  Llef  un  yn  llefain  yn  y  diffeithwch  ydoedd  Ioan 
Wicliff,  fel  Ioan  Fedyddiwr;  ac  fel  y  dywed  un  awdwr,  "Os  mai 
Luther  a  Calvin  oeddynt  dadau  y  Diwygiad  Protestanaidd,  Wicliff 
ydoedd  daid  y  mudiad  mawr  yn  yr  unfed  ganrif  ar  bymtheg,  yr  hwn  a 
dorodd  asgwrn  cefn  y  Babaeth,  ac  i'r  hwn  yn  benaf  yn  y  dyddiau 
diweddaf  hyn  yr  ydym  yn  ddyledus  am  ein  rhyddid  a'n  breintiau 
crefyddol." 

Nid  oes  ond  ychydig  o  hysbysrwydd  ar  gael  mewn  perthynas  i  fỳwyd 
personol  y  diwygiwr.  Nis  gellir  penderfynu  gyda  sicrwydd  amserìad 
na  lle  ei  enedigaeth.  Ni  wyddom  enwau  ei  rieni  na  dim  am  danynt. 
Nid  ydys  yn  gwybod  yn  sicr  ymha  flwyddyn  yr  aeth  i  Rydychain,  nac 
ymha  athrofa  yr  ymrestrodd  fel  efrydydd.  Am  ei  ieuenctyd  a'r  ysgol 
neu  ysgolion  y  bu  ynddynt  cyn  myned  i'r  brifysgol,  nid'oes  nac  awgrym 
na  thraddodiad  i'w  gael.  Ac  nid  oes  yr  hysbysrwydd  lleiaf  i  ddangos  y 
fath  ddyn  ydoedd  yn  ei  dŷ  ei  hun  ac  mewn  cymdeithas.  Os  cafodd 
anhawsderau  amgylchiadol  yn  ei  ymdrech  i  gyrhaedd  addysg,  fel 
Erasmus,  ni  wyddom  ddim  am  danynt ;  ac  os  aeth  drwy  ymdrechiad- 
au  meddyliol  yn  gyffelyb  i  Luther,  nid  oes  yr  un  adroddiad  o'r  manyl- 
ion  wedi  dyfod  i  lawr  atom  ni.  Mae  gan  hyny  yn  anmhosibl  ei  ddilyn 
yn  ei  holl  symudiadau,  ac  yr  ydym  dan  anfantais  i  allu  sylweddoli  y 
dyn. 

Eithr  er  yr  anfanteision  hyn  y  mae  Wicliff  yn  sefyll  ger  ein  bron  yn 
gymeriad  mawr  a  chyflawn,  fel  ysgolhaig  dysgedig,  athraw  galluog, 
pregethwr  nerthol,  gweithiwr  egniol  a  dyf albarhâus,  a  gwron  o  gadernid 
— yn  gallu  bod  yn  hollol  hunanfeddiannol  yn  nghanol  y  cynhyrfiadau 
mwyaf,  heb  ei  niweidio  gan  ffafrau  uchelwyr  a  banllefau  cymeradwyaeth 
y  lliaws,  yn  sefyll  yn  ddigryn  a  diysgog  o  flaen  ei  wrthwynebwyr,  ac  yn 
ymgynnal  yn  dawel  mewn  llafur  diflino  yn  ei  unigrwydd.  Dyma 
weinidog  oedd  yn  cyf uno  y  pregethwr  a'r  bugail.     Yr  oedd  yn  llawn  o'r 


JOHN    WICUFF.  427 

ysbryd  cenadol,  yr  hyn  ydoedd  wrth  wraidd  ei  ymdrech  i  wneuthur  yn 
hysbys  i'r  bobl  gyffredin  Air  Duw  trwy  ei  gyfieitlra  iddynt  i'w  hiaith  eu 
hunain.  Yr  oedd  hefyd  yn  ddinesydd  da  ac  yn  wladgarwr  diffuant. 
Yr  oedd  yn  elyn  i  bob  gormes  a  thrais,  ac  amddiffynai  yn  rymus  hawl- 
iau  cyfiawn  ei  gyd-ddynion.  Ni  allai  efe  ddim  yn  erbyn  yr  hyn  a 
ystyriai  yn  wirionedd — a'i  reol  i  benderfynu  beth  oedd  wirionedd  ydoedd 
y  Bibl — "  ond  dros  y  gwirionedd."  Ac  fe  ddichon  mai  anhawdd  fyddai 
enwi  neb  yn  flaenorol  i'r  Diwygiad  Protestanaidd  yn  y  wlad  hon  a 
wnaeth  gymaint  dros  y  gwirionedd  dwyfol  â  John  Wicliff. 

Fel  y  dywedwyd,  fè  dybir  mai  yn  1324  y  ganwyd  y  diwygiwr.  Eithr 
nid  yw  annhebyg  i'w  ymddangosiad  cyntaf  ar  lwyfan  amser  gymeryd 
Ue  rai  blynyddau  cyn  yr  amseriad  hwn,  fe  allai  mor  bell  yn  ol  â  1320 ; 
ond  y  mae  yn  sicr  nad  oedd  yn  ddiweddarach  na  1324.  Àc  yr  oedd 
hyn  dair  blynedd  yn  flaenorol  i  esgyniad  Iorwerth  III.  i  orsedd  Lloegr, 
yr  hwn  a  deyrnasodd  hyd  1377,  sef  o  fewn  saith  mlynedd  i  farwolaeth 
Wicliff. 

Gyda  golwg  ar  le  ei  enedigaeth,  y  golygiad  eyffredin  ydyw  mai  yn 
ngogleddbarth  Swydd  Gaerefrog,  yn  agos  i  lànau  y  Tees,  yn  mhlwyf 
Wycliffe,  ac  f e  allai  mewn  gafael  o'r  plwyf  hwnw  yn  myned  dan  yr  enw 
Spresswell  y  ganwyd  John  Wictíff.  Os  yn  1320  y  daeth  ein  gwron  i'r 
byd,  y  tebygrwydd  ydyw  iddo  gael  ei  ddanfon  i  Rydychain  yn  1335«: 
gallwn  fod  yn  sicr  nad  oedd  yn  ddiẁeddarach  na  1340  pan  y  dechreu- 
odd  ei  yrfa  athrof äoL  Yr  oeddynt  yn  myned  i  Rydychain  y  pryd  hwnw 
yn  llawer  ieuengach  nag  y  maent  yn  bresennol,  ac  yr  oedd  Rhydychain 
ei  hun  yn  wahanol  iawn  i'r  hyn  ydy w  yn  awr.  Nid  oedd  y  dref  ond 
bechan;  a'r  unig  golegau  wedi  eu  sefydlu  oeddynt  Merton  yn  1274, 
Balliol  yn  1260—1282,  Exeter  yn  1314,  Oriel  1324,  a  University  yn 
1332.  Ychwanegwyd  Queen's  College  yn  1340.  Heblaw  y  colegau 
hyn  yr  oedd  lliaws  mawr  o  dai,  fe  ddywedir  cynif er  â  thri  chant,  yn  y 
rhai  y  cyfrenid  addysg.  Fe  ddichon  mai  efrydwyr  y  colegau  yn  unig 
oeddynt  yn  aelodau  o'r  brifysgol.  Modd  bynag,  rhwng  pob  peth  yr 
oedd  nifer  y  rhai  oeddynt  dan  adddysg  yn  Rhydychain  yn  fawr  iawn 
yn  yr  adeg  yr  ydym  yn  awr  yn  cyfeirio  ati.  Fe  roddir  i  lawr  y  nifer 
yn  ddeng  znil  ar  hugain ;  ond  y  mae  yn  rhaid  fod  hyn  yn  ormodiaeth. 
Cyn  diwedd  y  bedwaredd  ganrif  ar  ddeg  yr  oedd  y  nif er  wedi  disgyn  i 
chwe'  mil.  Rhydychain  ydoedd  yr  unig  ffordd  yn  arwain  i  ddyrchafiad 
a  llwyddiant  yn  yr  Eglwys  a'r  Wladwriaeth.  Ac  yr  oedd  y  brifysgol 
eisoes  wedi  cyrhaedd  safle  uchel  o  enwogrwydd.  I  ba  un  o'r  colegau 
neu  neuaddau  yr  aeth  Wicliff  ieuanc  ar  ei  fynediad  i  Rydychain  nid  oes 
sicrwydd.  Yr  ydym  yn  ei  gael  yn  Feistr  Balliol  yn  1361,  oddiwrth  yr 
hyn  yr  ydys  yn  casglu  mai  yn  y  coleg  hwnw  y  bu  yn  efrydydd. 
Gwyddom  hefyd  iddo  ddal  ystafelloedd  yn  Oueen's  College  yn  1363,  ac 
mewn  blynyddoedd  dilynol  hyd  1380.  Ac  ni  fyddai  yn  annaturiol  i 
dynu  y  casgliad  mai  yr  olaf  fuasai  ei  athrofa;  pe  felly  nis  gallasai  fod 
yn  Rhydychain  cyn  1340.  Ond  heblaw  y  ffaith  y  bu  Wicliff  am  beth 
amser  yn  Feistr  Balliol,  mae  yn  ymddangos  fod  cysylltiadau  teuluaidd 
rhwng  y  Ballioliaid  o  Gastell  Barnard  â'r  Wicliffiaid,  yn  ei  wneuthur  yn 
fwy  na  tbebyg,  os  nad  yn  gwbl  sicr,  mai  Coleg  Balliol  gaf odd  yr  anrhyd- 
edd  o  f agu  John  Wicliff.  Am  y  pedair  blynedd  cyntaf  astudiodd  Res- 
ymeg,  Rheithoreg,  Grammadeg,  a  Rhifyddiaeth;  a'r  tair  blynedd  dilynei 


428  JOHN    WICLIFF. 

Mesuroniaeth,  Seryddiacth,  Cerddoriaeth,  Athroniaeth  Naturiol,  Uchan- 
ianaeth  a  Moeseg ;  ac  yna  ymroddodd  i  efrydu  Duwinyddiaeth.  Daeth 
yn  ysgolhaig  enwog,  etholwyd  ef  yn  Gymrawd,  a  graddiwyd  ef  yn 
Ddoethawr  mewn  duwinyddiaeth.  Mewn  athroniaeth  cymerodd  ochr  y 
sylweddiaid  (realists),  ac  mewn  duwinyddiaeth  prif  destun  ei  astudiaeth 
ydoedd  y  Bibl,  a  galwyd  ef  y  Doethawr  Efengylaidd.  Gair  Mosheim 
am  dano  y w,  "  ei  fod  yn  ẃr  o  athrylith  anturiaethus  ac  o  ddysgeidiaeth 
anghyffredin."  Fel  hyn  yr  ysgrifena  Shedd :  "  Yr  oedd  wedi  ei  hyfforddi 
yn  yr  ysgolyddiaeth  fanylaf.  Yr  oedd  yn  edmygwr  o  Occam,  un  o 
resymegwyr  cryfaf  y  bedwaredd  ganrif  ar  ddeg.  Ond  yr  oedd  wedi 
darllen  Aristotle  yn  ddiwyd  yn  nghyfieithiadau  y  dydd,  ac  wedi  dyfod 
i  raddau  yn  gydnabyddus  âg  athroniaeth  Plato  trwy  ysgrifeniadau 
Augustin.  Mae  dylanwad  yr  efrydiau  hyn  yn  amlwg.  Gwrthododd 
enwoliaeth  (nominalism)  Occam  a'r  ganrif,  a  mabwysiàdodd  y  ddamcan- 
iaeth  o  sylweddiaeth  mewn  athroniaeth.  0  ddeffröad  cyntaf  ei  fywyd 
dealltwriaethol  a  chrefyddol,  yr  oedd  wedi  bod  yn  efrydydd  diwyd  o'r 
Ysgrythyrau."  Ychwanegir  gan  Pennington:  "  Ymgyf  arwyddodd 
hefyd  yn  nghyf reithiau  y  wlad  a'r  eglwys,  yr  hyn  a  ffurfiai  ran  bwysig  o 
addysg  ysgolhaig  a  duwinydd.  A  darllenodd  yn  fanwl  yr  ysgrifenwyr 
Gristionogol  boreuol,  yn  benaf  pedwar  o  brif  dadau  yr  eglwys»  Augustin, 
Jerome,  Ambrose  a  Gregory." 

Mae  yn  ymddangos  i  Wicliff  drigiannu  yn  Rhydychain,  f el  efrydydd, 
cymrawd,  ac  athraw,  fel  Meistr  Balliol,  ac  ar  ol  hyny  fel  Warden 
Canterbury  Hall  (yn  awr  Coleg  Christchurch),  hyd  tua'r  flwyddyn 
1367  ;  ac  fel  y  crybwyllwyd  eisoes,  yn  achlysurol  ar  ol  hyny  hyd  1380, 
ac  felíy  hyd  o  fewn  pedair  blynedd  i'w  farwolaeth.  Rhoddodd  i  fyny 
ei  gysylltiad  â  Balliol  o  herwydd  ei  benodiad  i  fywoliaeth  eglwysig 
Fillingham  yn  Swydd  Lincoln.  Newidiodd  y  fywoliaeth  hono  am 
Ludgershalì,  er  mwyn  bod  yn  fwy  cyfleus  i  Rydychain,  yr  hyn  a  gymer- 
odd  le  yn  1868.  Ac  yn  1374  penodwyd  ef  yn  beriglor  Lutterworth  yn 
Swydd  Leicester,  yn  yr  hwn  le  y  bu  farw  ac  y  claddwyd  ef. 

Yr  oedd  Eglwys  Loegr  yn  yr  amser  hwn  yn  rhan  o  Eglwys  Rhufain. 
Pabyddiaeth  oedd  crefydd  y  wlad,  ac  yr  oedd  y  deyrnas  i  raddau  yn 
ddarostyngedig  i'r  Pab.  O'r  löfed  o  Fai,  1213,  hyd  yn  agos  i  ddiwedd 
teyrnasiad  Iorwerth  II.,  yr  oedd  y  wlad  hon  yn  talu  treth  neu  doll  o  fil 
o  farciau  yn  flynyddol  i  feufain.  Ac  fe  ddyfeisiwyd  amryw  o  lwybrau 
eraill  gan  y  Babaeth  i  sychu  a  llyncu  i  fyny  iddi  ei  hun  gyfoeth  y 
deyrnas ;  yn  gymaint  felly  fel  yr  oedd  y  Pab  yn  derbyn  mwy  oddiwrth 
y  deiliaid  na'r  brenin.  Daliai  yn  ei  feddiant  hefyd  yr  hawl  i  enwi  per- 
soniaid  i'r  holl  fywoliaethau  brasaf,  y  rhai  a  lanwyd  â  phersonau  o 
wledydd  tramor,  y  rhai  yn  unig  a  dderbynient  y  cyflogau  heb  byth 
weled  eu  plwyfi  na  gofalu  dim  am  danynt.  Yr  oedd  y  Pab  hefyd  yn 
hawlio  y  gallu  i  enwi  personau  i'r  bywoliaethau  ymlaen  llaw,  a  thrwy 
hyny  diystyrid  yn  gwbl  hawliau  y  noddwyr  cyfreithlawn.  Gesglid 
ceiniogau  Pedr  yn  ofalus,  ac  yn  1229  gorchymynwyd  y  degfed  ran  o 
holl  eiddo  symudol  Lloegr  i  gynnorthwyo  y  Pab  i  gario  rhyfel  ymlaen. 
Ac  ymhen  ychydig  flynyddau  cèisiwyd  y  bummed  ran.  Heblaw  hyny 
yr  oe^d  y  mynachdai  yn  Uiosog,  a'r  brodyr  cardotaidd  yn  ymdaenu  dros 
yr  holl  wlad.  Y  canlyniad  ydoedd  f od  y  gwahanol  sefydliadau  addysg- 
awl  ac  elusenol  yn  cael  eu  hesgeuluso,  a'r  eglwysdai  yn  syrthio  i  adfeü- 


JOHN   WICLIFF.  429 

ion.  Ac  am  y  tìpyn  crefydd  oedd  yn  aros,  yr  oedd  yn  gynnwysedig  yn 
unig  mewn  defodau  allanol,  a'r  trigolion  mewn  canlyniad  yn  suddo  yn 
ddyfnach  ddyfnach  mewn  anwybodaeth  ac  anfoes. 

Nid  oedd  y  beichiau  gormesol  a'r  effeithiau  andwyol  hyn,  modd 
bynag,  yn  cael  eu  dyoddef  yn  hollol  ddystaw.  Amlygwyd  ar  unwaith 
anfoddlonrwydd  cryf  yn  erbyn  gweithred  y  brenin  John  yn  darostwng. 
ei  hun  a'i  deyrnas  i'r  Pab,  ac  ar  y  löfed  o  Fehefin,  1215,  gorfodwyd  ef 
gan  ei  farwniaid  i  arwyddo  y  Magna  Oha  ta.  Yn  1229  gwrthododd  y 
barwniaid  gynnorthwy  arianol  a  ofynid  gan  Gregory  IX.  Yn  amser 
Harri  III.  y  mae  Grostete,  esgob  Lincoln,  yn  dyrchafu  ei  lais  yn  erbyn 
llygredigaethau  y  Babaeth.  Yr  oedd  y  person  hwn  yn  ŵr  o  gyrhaedd- 
iadau  uchél  ac  eang,  ac  yn  meddu  ar  wroldeb  a  dylanwad  mawr. 
Ganwyd  ef  tua'r  flwyddyn  1175,  a  fu  farw  yn  1253.  Ar  ol  ei  ddyrchafiad 
i'r  fainc  esgobol  ymdrechodd  yn  egniol  i  buro  yr  eglwys.  Symudodd 
abadau  ac  offeiriad  annheilwng  o'u  swyddi,  mynai  fod  pob  clerigwr 
yn  preswylio  yn  ei  blwyf  ei  hun,  a  gwrthwynebai  benodiad  gwyr  eg- 
lwysig  i  swyddi  cyfreithiol.  Gadawodd  Grostete  ar  feddwl  y  genedl 
argraff  ddofn  am  ei  dduwioldeb,  ac  ymhen  hanner  can'  mlynedd  ar  ol 
ei  farwolaeth  gwnaed  cais  tuag  at  ei  ganoni  fel  un  o  seintiau  yr  eglwys. 
Un  arall  o'r  diwygwyr  boreuol  ydoedd  William  Occam,  yr  hwn  oedd 
feddyliwr  annibynol  ac  yn  ysgrifenwr  helaeth  ar  faterion  eglwysig. 
Dadleuai  efe  ei  fod  yn  heresi  i  ddysgu  fod  Crist  wedi  cynnysgaeddu  y 
Pab  âg  awdurdod  tymmorol  ac  ysbrydol  diderfyn.  Gallai  y  Pab  fod 
yn  anuniongred,  a'r  eglwys  ddewis  cynghorau  cyffredinol  i  reoli  ei 
ddyf arniadau,  ac  hyd  yn  nod  i'w  symud  o'i  gadair.  Ac  uwchlaw  y  Pab 
â'r  eglwys,  y  mae  Crist  yn  sefyll  yn  Ben  ar  yr  oll.  Fel  y  dywed 
Lechler,  "  Darfu  i'w  ysgrifeniadau  ennyn  gwreichion  o  deimlad  efeng- 
ylaidd,  a  tharaw  allan  oleuni  newydd  o  wirionedd  politicaidd  a 
brofodd  o  ddefnydd  a  mantais  i  genedlaethau  dilynol,  ac  a  wnaeth 
wasanaeth  hanfodol  i  gynnydd  yn  nghyfeiriad  adnewyddiad  efengylaidd 
yr  eglwys."  Enw  arall  i'w  grybwyll  yn  y  cysylltiad  hwn  ydyw  Richard 
Fitzralph,  yr  hwn  a  wnaed  yn  archesgob  Armagh,  yn  yr  Iwerddon,  yn 
1347.  Yr  oedd  yn  dduwinydd  dyfnddysg,  yn  ddysgawdwr  ac  yn  ys- 
grifenwr  galluog,  ac  yn  llawn  o  ysbryd  diwygiad.  Ymhen  dwy  flyn- 
edd  ar  ol  ei  ddyrchafiad  ef  i  archesgobaeth  Armagh  penodwyd  Thomas 
Bradwardin  yn  archesgob  Caergaint,  sef  yn  1349.  Ganesid  ef  mewn 
pentref  bychan  yn  swydd  Henffordd,  ar  gyffiniau  Cymru,  a  buasai  yn 
gaplan  a  chyffesydd  i  Iorwerth  III. ,  ac  y  mae  yn  ymddangos  fod 
ganddo  ddylanwad  mawr  ac  iachusol  ar  y  brenin  dewr,  ac  hefyd  ar  ei 
fyddin.  Yn  ei  ddarlithiau  athrofaol  gosododd  allan  yn  eglur  athraw- 
iaeth  gras  fel  y  dysgir  hi  gan  Paul  ac  hefyd  yn  ngweithiau  Augustin, 
yn  wrthwynebol  i'r  ysbryd  o  hunangyfiawnder  oedd  yn  ffynu  ar  y  pryd. 
Nid  yn  ofer  y  bu  llafur  ac  ysgrifeniadau  y  gwýr  da  hyn  a'u  cyffelyb. 
Gwnaethant  lawer  tuag  at  barotoi  y  ffordd  o  flaen  Wicliff,  ac  i  hy- 
rwyddo  Uwyddiant  ei  weithrediadau  ef  a*i  gydoeswyr  yn  erbyn  y  Babaeth ; 
ac  nid  oes  ammheuaeth  na  wnaeth  ysgrif eniadau  Bradwardin  yn  arbenig, 
ac  y  mae  yn  fwy  na  thebyg  ei  ddylanwad  personol  yn  Rhydychain, 
lawer  i  barotoi  Wicliff  ei  hun  i'r  gwaith  oedd  yn  ei  aros.  Heblaw  hyn 
oll  y  mae  i'w  gofio  fod  tejrrnas  Lloegr  wedi  gwneuthur  cynnydd  dir- 
fawr  mewn  amrywiol  gyfeiriadau  erbyn  yr  adeg  yr  ydym  yn  awr  yn 


480  JOHN    WlOblFF. 

cyfeirio  ati,  ac  yr  oedd  yn  ddiweddar  wedi  ennill  bri  mawr  trwy  et 
buddugoliaethau  milwrol  yn  Cressy  a  Poictiers,  ac  ysbryd  annibynol  y 
genedl  mewn  canlyniad  wedi  derbyn  symbyliad  anghyffredin.  Ac  erbyn 
hyny  hefyd  yr  oedd  y  gwahanol  elfenau  Danaidd,  Sacsonaidd  a 
Normanaidd,  fuont  gyhyd  mor  eiddigus  o'u  gilydd,  yn  ymasio  i'w 
gilydd  ac  yn  ymffurfio  yn  genedl  gref,  a'r  iaith  Saesoneg  yn  cymeryd 
fle  yr  ieithoedd  cyfandirol,  a  llenyddiaeth  Seisonig  yn  deehreu  ar  ei 
gyrfa  yn  nghân  Langland,  Ftsion  of  Piers  Ploumum,  Canterbury  Tales 
Chaucer,  a  Trawls  Syr  John  Mandeville. 

Yn  y  flwyddyn  1365  gwnaed  cais  adhewyddol  gan  y  Pab  Urban  V. 
at  Iorwerth  III.  am  y  dreth  o  fil  o  farciau  y  flwyddyn  dyledua  oddi- 
wrth  Loegr  i  Rufain.  Ac  yn  y  flwyddyn  ddilynol,  1366,  gosododd  y 
bronin  y  cais  o  flaen  y  Senedd.  Ar  y  cyntaf  ymddangosai  yr  esgobion 
yn  of nus  i  wrthwynebu  cais  y  Pab,  a  gof ynasant  am  ddiwrnod  o  ohiríad 
i  ystyried  yr  achos.  Ond  y  dydd  canlynol  cytunasant,  gyda'r  argiwyddi 
eraill,  i  ddadgan  nas  gallai  y  brenin  John  na'r  un  brenin  arall  osod  ei 
hun  na'i  deyrnas  na'i  bobl  dan  ddarostyngiad  heb  eu  caniatâd.  Bhodd- 
wyd  yr  un  atebiad  gan  Dŷ  y  Cyffredin.  Ac  ychwanegwyd  fod  digon  o 
brofion  ar  gael  i  ddangos  fod  y  brenin  hwnw  wedi  gweithreda  yn  yr 
hyn  a  wnaethai  heb  ganiatâd  ei  ddeiliaid  ac  yn  erbyn  llw  ei  goroniad. 
Golygir  gan  rai  fod  Wicliff  yn  bresennol  ar  achlysur  y  ddadl  hon,  a 
hyd  yn  nod  ei  fod  yn  aelod  o'r  Senedd.  Gallasai  f od  yn  bresennol  yn 
gwrandaw  y  ddadl,  eithr  nid  oes  dim  i  brofi  y  bu  yn  aelod  SeneddóL 
Ar  yr  un  pryd  y  mae  pob  sicrwydd  f od  ei  enw  yn  adnabyddus  ymhell 
y  tu  allan  i  furiau  Ehydychain,  a  bod  ei  syniadaù  yn  hysbys  i  lìaws  o 
Seneddwyr  y  dyddiau  hyny.  Ymhen  ychydig  amser  ar  ol  y  ddadl 
cyhoeddwyd  traethawd  gan  Wicliff,  yn  yr  hwn  y  mae  yn  dyfynu  yr 
amrywiol  resymau  a  roddid  gan  yr  arglwyddi  yn  erbyn  cais  y  Pab. 
Dywedai  un :  "  Ennillwyd  y  deyrnas  hon  trwy  y  cleddyf,  ac  â'r  cleddyf 
y  mae  wedi  cael  ei  hamddiffyn  yn  erbyn  ymosodiadau  gelynoL  Fy 
nghynghor  i  yw,  gẃregysed  y  Pab  ei  gleddyf,  a  deued  ac  ymdreehed 
i'n  gorfodi  i  dalu  y  dreth  hon.  Yr  wyf  fi  fel  un  yn  barod  i'w  wrth- 
sefyll,  ac  i  amddiffyn  ein  hiawnderau."  Meddai  un  arall :  "Nis  gellir 
talu  treth  i  neb  ond  sydd  yn  meddu  hawl  iddi.  Yr  hwn  sydd  yn  gyf- 
reithlawn  yn  meddu  rheolaeth  wladol  ac  yn  galiu  rhoddi  amddiffyn 
gwladol,  yn  unig  sydd  â  hawl  ganddo  i  dderbyn  treth  wladoL  Nid 
yw  y  Pab  yn  ddim  ond  gweinidog  yr  efengyl.  Os  gwna  efe  ymgadw 
o  fewn  terfynau  ei  swydd  ysbrydol,  ufuddhâwn  iddo;  eithr  os  tros- 
edda  efe  y  terfynau  hyny,  rhaid  iddo  gymeryd  y  canlyniadau.  Mae 
yn  ddyledswydd  arnom  i'w  wrthsefyll  yn  yr  hawliad  hwn."  Y  trydydd 
barwn  a  ddywedai :  "  Y  mae  y  Pab  yn  galw  ei  hun  yn  was  i  weision 
Duw.  Ni  ddylai  gan  h^my  dderbyn  toll  oddieithr  yn  unig  am  wasan- 
aeth  wedi  ei  gyflawni.  Ond  p'le  mae  y  gwasanaeth  y  mae  yn  ei 
wneuthur  i'r  wlad  hon  ì  Onid  yw  yn  hytrach  yn  sychu  ein  trysorat, 
ae  yn  fÿnych  er  mantais  ein  gelynion  ì  Mae  yn  rhaid  i  ni  fel  mater  o 
synwyr  cyffredin  wrthod  ei  gais."  "  Ar  ba  dir,"  gofynai  nn  arall,  "y 
gof ynwyd  y  doll  hon  gyntaf  ì  Ai  nid  i  weihyddu  maddeuant  i'r  brenin 
John,  fel  ag  i'w  adferu  ef  i'w  hawli'r  goron  ì  Ond  y  mm  rhoddi  ben- 
dithion  ysbrydol  am  arian  yn  simoniaeth  hollol.  Byddedâ'T  arglwyAdi 
ysbrydol  a  thymmorol  olchi  eu  dwylaw  oddiwrth  drafodaeth  mor  fnrnt. 


JOHN    WIOLIFF.  481 

Os  fel  uwchafiad  gwriogaethol  y  deyrnas  hon  y  mae  yn  gallu  hawlio  y 
doll,  ar  yr  un  egwyddor  gallai  gyhoeddi  yr  orsedd  yn  wâg  a'i  llanw  â 
phwy  bynag  a  fyno.  Onid  ein  dyledswydd  ydyw  gwrthsefyll  y  fath 
egwyddorion  ì  "  Ychwanegai  y  nesaf ;  "  Awn  at  wreiddyn  y  mater 
hwn.  Nid  oedd  gan  y  brenin  John  hawl  i  roddi  ymaith  deyrnas 
Lloegr  heb  ganiatâd  y  genedl.  Ni  dderbyniodd  erioed  y  fath  gyd* 
syniad.  Nid  oedd  genym  ni,  pobl  Lloegr,  yr  un  llais  yn  yr  achos ;  ac 
yr  ydym  ni  yn  dal  y  cytundeb  yn  hoÜol  ddirym  o'r  dechreuad."  A 
ddygwyd  ymlaen  y  ddadl  Seneddol  ar  y  cwestiwn  yn  y  dull  a'r  drefn 
hon  sydd  ansicr,  ac  yn  wir  braidd  yn  ammheus.  Ond  y  mae  yn  fwy  na 
thebyg  y  def nyddiwyd  yr  oll  o'r  rhesymau  uchod  ac  eraill  o  gyffelyb 
nodwedd  yn  nghwrs  y  ddadl ;  ac  fe  gytunir  yn  gyffredin  mai  adsain  o 
ddysgeidiaeth  ac  ysgrifeniadau  Wicliff  ydoedd  y  ddadl  yn  y  Senedd. 
Ac  fe  olygir  fod  y  diwygiwr  yn  cyfleu  ei  olygiadau  ei  hun  yn  y  dull 
uchod  yn  y  traethawd  a  grybwyllwyd  gyda'r  amcan  i  ddangos  fod  y 
mater  yn  un  o  bwys  cenedlaethol,  a  bod  y  syniadau  a  draethid  ynddo 
yn  cael  eu  coleddu  gan  brif  uchelwyr  ac  awdurdodau  y  deyrnas. 

Yn  ychwanegol  at  y  dyfyniadau  o'r  areithiau  Seneddol  yn  y  traeth- 
awd,  y  mae  Wicliff  yn  gosod  i  lawr  ei  wrthwynebiadau  i  allu  tymmorol 
y  Pab.  Y  mae  ei  osodiad  cyntaf  yn  deilwng  o  sylw  ar  yr  adeg  bresen- 
nol,  ac  yn  myned  ymhell  i  brofi  fod  ein  harwr  mor  oleuedig  â  rhai  o'r 
dadgysylltwyr  mwyaf  deallus  yn  y  dyddiau  hyn.  Mae  y  brenin  yn 
ben  ar  y  wladwriaeth  mewn  pethau  gwladol  ac  eglwysig ;  ac  am  hyny 
y  mae  ganddo  hawl  mewn  cydweithrediad  â'r  Senedd,  nid  yn  unig 
i  wrthod  talu  y  dreth  neu  y  doll  sydd  yn  cael  ei  gofyn  gan  y  Pab,  ond 
hyd  yn  nod  i  ddifeddiannu  yr  eglwys  o'i  heiddo.  A  maentumiai  fod 
yr  athrawiaeth  hon  yn  gyson  â  chyfraith  ac  arferiad  henafol  y  deyrna*. 
Elai  ymlaen  ymhellach  i  ddyweyd,  os  ydoedd  y  golygiad  hwn  mewn 
rhyw  ystyriaethau  yn  anghyson  â'r  canonau  eglwysig,  eto  ei  fod  yn 
berffaith  gydweddol  âg  iawnderau  naturiol,  egwyddorion  cyntaf  cyfraith 
wladol,  a  dysgeidiaeth  Gair  Duw.  A  mwy  na  hyny  hefyd,  y  dylai  dylan- 
wad  y  Pab  gael  ei  gyf yngu  i'w  swyddogaeth  ysbrydol ;  ac  od  oes  unrhy w 
arglwydd  i  fod  yn  uwch  na'r  brenin,  Crist  yn  unig  yw  hwnw ;  mai  dyn 
yw  y  Pab,  yn  agored  i  ffaeleddau  ac  i  syrthio  i  bechod  fel  pawb  eraill. 

Ymhen  ychydig  flynyddoedd  ar  ol  y  ddadl  yr  ydym  yn  awr  wedi 
cyf eirio  ati,  yr  ydym  yn"  cael  Wicliff  yn  pleidio  trethiad  meddiannau 
eglwysig,  fel  pob  math  arall  o  eiddo,  a'r  Senedd  yn  1371  yn  pasio 
mesur  i'r  perwyl  hyny.  Er  fod  y  Senedd  mor  bell  yn  ol  a'r  flwyddyn 
1350  wedi  gwneuthur  deddf  yn  erbyn  gwaith  y  Pab  yn  penodi 
clerigwyr  i'r  bywoliaethau  yn  annibynol  ar  y  noddwyr  cyfreithlawn, 
eto  yr  oedd  Rhufain  yn  parhâu  i  orthrymu  y  deyrnas,  gan  droseddu  ei 
chyf reithiau  ac  yspeilio  ei  meddiannau  ymhob  dull  a  modd  o  fewn  ei 
gallu,  nes  o'r  diwedd  i'r  baich  fyned  yn  drymach  nag  y  gallai  y  wlad  ei 
ddal.  Clywid  achwyniadau  o  bob  cyfeiriad,  a  danfonid  deisebau  at  y 
brenin  a'r  Senedd,  a  daeth  y  mater  yn  destun  ymdriniaeth  Seneddol 
o  flwyddÿn  i  flwyddyn.  Danfonodd  y  brenin  Iorwerth  III.  genadwri 
at  y  Pab  Gregory  XI.  yn  dadgan  yr  achwyniadau  hyn,  eithr  ni  ddaa- 
goswyd  nemawr  neu  ddim  parodrwydd  o  du  Rhufain  i  gwrdd  â  dymun- 
iadau  Lloegr;  a'r  canlyniad  fu  pasio  deddf  Seneddol  i  wneyd  ymaith 
â'r  anghenrheidrwydd  am  gymeradwyaeth  y  Pab  i  etholiadau  esgobol, 


482  JOHN   WICLIFF. 

ac  yn  erbyn  ei  waith  ef  yn  gwneuthur  unrhyw  benodiadau  clerigol  ymlaen 
llaw.  Eto  fe  barhaodd  y  penodiadau  anghyfreithlawn  hyn.  Yn  1374 
penodwyi  dirprwyaeth  i  fyned  i  gyfarfod  â  chynnrychiolwyr  y  Pab  yn 
Bruges,  prif  fasnachdref  gorllewinbarth  Ewrop,  ac  yn  cynnwys  pobl- 
ogaeth  o  ddau  can'  mil  o  drigolion ;  ac  enw  Wicliff  y w  yr  ail  yn  rhestr 
y  dirprwywyr.  Cychwynodd  tua  Bruges  yn  Gorphenaf,  1374,  a  dy- 
chwelodd  yn  Medi,  1375.  Eisteddodd  y  ddirprwyaeth  dros  flwyddyn 
o  amser,  eithr  ychydig  fu  y  ffrwyth.  Nid  yw  yn  ymddangos  fod  y 
dirprwywyr  eraill,  yn  enwodig  Gilbert,  esgob  Bangor,  yn  frwdfrydig 
dros  hawliau  ei  wlad. 

Ond  i  Wicliff  ei  hun  bu  ei  ymweliad  hwn  â'r  Cyfandir,  a'r  adnabydd- 
iaeth  a  gafodd  o  bersonau  agos  at  y  Pab,  o  wasanaeth  mawr.  Agor- 
wyd  ei  lygaid  yn  fwy  nag  erioed  i  weled  llygredigaethau  y  Babaeth,  a 
grymuswyd  ei  benderfyniad  i  fyned  rhagddo  fel  diwygiwr.  Yr  ydoedd 
eisoes,  tra  yn  dal  by woliaeth  Ludgershall,  wedi  cychwyn  y  mudiad  i 
ddanfon  efengylwyr  dros  wahanoi  barthau  y  wlad  i  gyhoeddi  gwirion- 
eddau  y  Bibl.  Yr  oedd  lliaws  o'r  clerigwyr  yn  by w  allan  o'u  plwyfi,  a 
nifer  mwy  yn  esgeuluso  y  gwaith  o  bregethu ;  ac  yr  oedd  y  telerau  ar 
ba  rai  yr  oeddid  yn  derbyn  ac  yn  dal  bywoliaethau  yn  gyfryw  ag  i 
iselhâu  cymeriad  yr  offeiriaid  yn  gyffredinol.  Ysgrifenodd  Wicliff  yn 
rymus  yn  erbyn  y  pethau  hyn,  ac  f el  moddion  ymarferol  i  wrthweithio 
y  drygau  oeddynt  yn  dilyn,  meddyliodd  am  y  cynllun  o  gael  urdd  o 
bregethwyr  teithiol,  yn  ol  yr  esiampl  apostolaidd.  Ar  y  cyntaf  ni 
ddewisid  neb  i'r  gwaith  hwn  ond  offeiriaid  ordeiniedig;  ond  y  mae  yn 
ymddangos  ymhen  amser  fod  personau  heb  urddau  eglwysig,  yn  meddu 
y  cymhwysderau  angenrheidiol,  yn  cael  eu  danfon  allan  i'r  gwaith  hwn. 
Nid  oedd  yn  mryd  y  diwygiwr  i  wneuthur  dim  yn  erbyn  trefniadau 
yr  eglwysj  yn  wir  yr  ydym  yn  ei  gael  yn  amddiffyn  y  gyfundrefn 
blwyfol,  ac  yn  rhoddi  pob  gair  da  i'r  offeiriaid  a  gyflawnent  eu  dyled- 
swyddau  yn  ffyddlawn.  Y  syniad  mawr  oedd  yn  Úanw  ei  enaid  ydoedd 
cyflenwi  diffygion  yr  eglwys  a  thaenu  gair  y  bywyd  dros  yr  holl  wlad. 
Ac  i'r  amcan  hwn  yr  oedd  yr  offeiriaid  tlodion,  fel  y  gelwid  hwynt,  i 
fyned  oddiamgylch  i  bregethu  y  gair  i'w  cydgenedJ,  ac  mor  bell  ag  yr 
oeddynt  yn  deall  i  efengylu  anchwiliadwy  olud  Crist.  Fel  y  dywed 
Dr.  Éobert  Vaughan :  "  Mae  yr  *  offeiriaid  tlodion '  hyn,  y  Methodistiaid 
dewr  a  gonest  a  phoblogaidd  hyn  o'r  bedwaredd  ganrif  ar  ddeg,  yn 
teithio  o  sir  i  sir,  o  dref  i  dref,  o  bentref  i  bentref,  yn  droednoeth,  a 
ffon  mewn  llaw,  yn  bersonoliad  gweledig  o'r  llafurus  a'r  haelfrydig  a'r 
anrhydeddus.  Mewn  eglwysdai  a  mynwentydd,  mewn  marchnadoedd 
neu  ffeiriau,  o  flaen  boneddig  a  gwreng,  duwiol  neu  annuwiol, — ble 
bynag  y  mae  gwŷr  neu  wragedd  yn  g^mnulledig,  yno  y  mae  yr  athraw 
teithiol  o'r  ysgol  hon  yn  cael  lle  i  bregethu,  ac  yn  traethu  yn  hyf  ar  y 
gwahaniaeth  rhwng  crefydd  y  Bibl,  gyda'i  happeliadau  at  reswm  a 
chydwybod  pob  dyn,  ac  ofergoelion  yr  offeiriaid,  y  rhai  nid  oes  dim  fw 
cynnal  ond  y  gwawdbeth  sydd  yn  cael  ei  alw  jn  ofergoeledd  yr  eglwya 
Mae  yr  esgobion  a'r  abadiaid,  y  mynachod,  y  perigloriaid  a'r  curadiaid 
yn  llawn  digofaint ;  eithr  nid  yw  y  bobl  yn  ddigofus.  Maent  ymron 
oll  yn  tystio  fod  y  gẃr  dyeithr  yn  iawn,  ac  na  chaiff  dim  niwed  ddy- 
gwydd  iddo.  Weithiau  byddai  nifér  o  bersonau  o'i  amgylch  yn  barod 
â'u  cleddyfau,  os  byddai  angen,  i  amddiffyn  y  pregethwr.  .  .  .  Mae  yr 


JOÖN    WIOLIFF.  438 

ynad  heddwch  yn  ei  orchymyn  i  ymddangos  ger  bron  ei  esgob ;  ond 
mae  y  gŵr  dyeithr  yn  f uan  mewn  rhy w  le  arall,  a  chyda'i  orchwyl  ar- 
f erol.  Mae  eglwyswyr  beilchion  yn  taranu  eu  hanathema  yn  ei  erbyn ; 
eithr  iddo  ef  swn  gwag  ydyw.  Mae  yr  enaid  sydd  dan  y  wisg  arw 
yna,  ac  yn  chwareu  o'r  tu  cefn  i'r  gwyneb  sydd  wedi  ei  guro  gan  gy- 
maint  o  dy  wydd,  yn  enaid  sydd  wedi  ei  ryddhâu,  nid  yn  gymaint  yn 
Uun  yr  oes  y  mae  yn  byw  ynddi,  ag  ydyw  yn  brophwydoliaeth  o  oes  i 
ddyfod ;  ac  i  ddyfod  wedi  i  yspaid  maith,  tywyll,  a  chythryblus  fyned 
heibio."  Un  o'r  pregethwyr  teithiol  hyn  ydoedd  John  Aston,  am  yr 
hwn  y  dy  wedir  ei  fod  wedi  ysgwyd  ymaith  yn  agos  holl  feichiau  y 
cnawd,  a'i  fod  yn  dilyn  ar  ei  lafur  yn  ddiorphwys.  Mae  yn  cael  ei 
gymharu  i  wenynen,  bob  amser  ar  ei  haden ;  neu  i  gi,  bob  amser  yn 
barod  i  gychwyn  ar  helfa,  neu  i  gyfarth  ar  y  swn  lleiaf.  Mae  yr  un 
desgrifiad  yn  briodol  am  John  Purvey  ac  eraill.  A  phwy,  wrth  ddar- 
llen  am  y  dynion  rhagorol  a  hunanaberthol  hyn,  na  feddylia  am  Wes- 
ley  a  Rowlands,  Whitfield  a  Howell  Harris,  a'u  cydweithwyr  ì  Ac 
os  dechreuodd  y  diwygiad  hwn  dan  Wicliff  pan  yr  oedd  yn  ddarlithiwr 
yn  Rhydychain  ac  yn  dal  bywoliaeth  Ludgershall,  onid  yw  yn  gyd- 
ddygwyddiad  tarawiadol  i'r  Diwygiad  Methodistaidd  yn  Lloegr 
ddechreu  yn  Rhydychain  yn  y  ddeunawfed  ganrifî  Ond  pa  faint 
bynag  a  wnaeth  Wicliff  yn  y  llwybr  hwn  cyn  myned  i  Bruges,  gwnaeth 
lawer  mwy  ar  ol  ei  ddychweliad,  ac  wedi  ei  benodiad  i  Lutterworth. 
Ac  yn  yr  un  modd  ymroddodd  gydag  egni  adnewyddol  i  ysgrifenu,  ac 
yn  arbenig  i  gyflawni  prif  waith  ei  fy wyd,  sef  cyfieithu  yr  Ysgrythyrau 
i  iaith  ei  gydwladwyr. 

Mewn  perthynas  i'r  gorchwyl  mawr  a  phwysig  hwn,  y  mae  i'w  sylwi 
ei  fod  yn  erthygl  amlwg  yn  nghredo  Wicliff  mai  y  Bibl  ydyw  yr  unig 
awdurdod  gyda  golwg  ar  bob  mater  o  athrawiaeth,  a'i  "fod  yn  anmhos- 
ibl  i  unrhyw  weithred  neu  air  o  eiddo  Cristion  fod  yn  meddu  awdurdod 
cydradd  â'r  Ysgrythyr  Sanctaidd."  Talai  gryn  sylw  i'r  Tadau  Crist- 
ionogol,  yn  enwedig  Augustin,  ond  yr  oedd  eu  golygiadau  hwynt  i'w 
barnu  o  ran  eu  gwerth  yn  ol  eu  cysondeb  â  gair  Duw.  Ac  felly 
edrychai  ar  holl  ddywediadau  esgobion,  a  hyd  yn  nod  benderfyniadau 
y  Pab,  fel  yn  hollol  ddirym  pan  yn  groes  i'r  Ysgrythyrau.  Ymresymai 
ymhellach  :  "  Rhaid  i'r  rhai  sydd  yn  ei  alw  yn  heresi  i  lefaru  am  air 
Duw  yn  Saesoneg,  fod  yn  barod  i  gondemnio  yr  Ysbryd  Glân,  yr  hwn 
a'i  rhoddes  mewn  tafodau  i  Apostolion  Crist,  i  lefaru  gair  Duw  yn  yr 
holl  ieithoedd  ordeiniedig  gan  Dduw  dan  y  nefoedd."  A  hawliai  fr 
lleygwr  yn  llawn  cystal  ag  i'r  offeiriad  y  rhyddid  i  ddarllen  ac  astudio 
gair  yr  Arglwydd  drosto  ei  hun.  Yn  cael  ei  lywodraethu  gan  y 
syniadau  hyn,  ac  yn  llawn  awyddfryd  i  daenu  gwybodaeth  gair 
Duw  ymhlith  ei  gydwladwyr,  ac  i  ddymchwelyd  ofergoeîion  y 
Babaeth,  nid  yw  yn  rhyfedd  i  Wicliff  ymgymeryd  â  chyfieithu  yr 
Ysgrythyrau.  Ond  yr  oedd  dan  un  anfantais  bwysig  i  gymeryd 
arno  y  fath  orchwyl.  Nid  oedd  yn  hyddysg  yn  y  Roeg  a'r  Hebraeg, 
ieithoedd  gwreiddiol  y  Bibl ;  ond  yr  oedd  yn  Lladinwr  gwych. 
Ac  o'r  cyfieithiad  Lladin,  y  Túlgàle,  y  gwnaeth  efe  ei  gyfieithiad  Saes- 
oneg ;  a  hwn  ydoedd  y  cyfieithiad  cyntaf  o'r  Ysgrythyrau  yn  yr  iaith 
Saesoneg.  Pa  bryd  y  dechreuodd  Wicliff  ar  y  gwaith  mawr  hwn  sydd 
ansicr.     Y  tebygrwydd  yw  iddo  wneuthur  peth  parotoad  tra  yn  Rhyd- 


484  JOHN    WICLIFF. 

ychain,  ond  mai  yn  mlynyddau  olaf  ei  íy wyd  yn  Lutterworth,  y  gwnaeth 
y  rhan  fwyaf  o  hono.  Y  mae  i'w  grybwyll,  modd  bynag,  iddo  dderbyn 
«ynnorthwy  helaeth  gan  un  Nicolas  Hereford,  yr  hwn  a  gyfieithodd  yr 
Hen  Destament.  Ond  yr  oedd  y  cwbl  dan  arolygiad  Wicliff.  Ac  mor 
gynted  ag  yr  oedd  y  cyfieithiad  yn  barod,  cafwyd  ugeiniau  o  ysgrifen- 
yddion  yn  barod  i'w  adysgrifio.  Ymhen  yehydig  iawn  o  amser  yr 
oedd  Bibl  Saesoneg  Wicliff  wedi  cael  cylchrediad  ëang,  ac  fel  y  dywed 
un  awdwr  wedi  "dwyn  bywyd  newydd  i  lawer  cartref."  Y  mae 
D'Aubigné  yn  ysgrifenu :  "  Cafodd  y  gwaith  dderbyniad  ymhell  tu 
hwnt  i  ddysgwyliadau  Wicliff.  Cynnyrchodd  yr  Ysgrythyrau  sanctaidd 
ddylanwad  adnewyddol  ar  galonau  dynion;  goleuwyd  meddyüau; 
trowyd  eneidiau ;  ni  wnaethai  lleisiau  yr  offeiriaid  tlodion  ond  ychydig 
mewn  cymhariaeth  i'r  llais  hwn ;  yr  oedd  rhywbeth  newydd  wedi 
dyfod  i'r  byd.  Dinasyddion,  milwyr,  a'r  dosbarthiadau  iselaf  a  groes- 
awent  y  cyfnod  newydd  hwn  gyda  llawenydd ;  ucheiwyr  yn  ymchwil- 
gar  a  edrychent  i  fewn  i'r  llyfr  anadnabyddus  ;  a  hyd  yn  nod  Anne  o 
Luxemberg,  priod  Richard  II.,  wedi  dysgu  Saesoneg,  a  ddechreuodd 
ddarllen  yr  Efengylau  yn  ddiwyd.  Gwnaeth  fwy  na  hyn;  gwnaeth 
hwynt  yn  hysbys  i  Arundel,  Archesgob  Caerefrog,  a'r  Canghellydd,  ac 
ar  ol  hyny  erlidiwr,  ond  yr  hwn  yn  awr,  wedi  cael  ei  daraw  wrth  weled 
Jjoneddiges  dramor  a  brenhines  yn  ostyngedig  yn  cysegru  ei  hegwyl 
i  efrydu  y  fath  lyfrau  rhinweddol,  a  dechreuodd  eu  darllen  ei  hunan, 
ac  a  geryddodd  y  preladiaid  a  esgeulusent  yr  ymarfer  duwiol  hwn. 
Dywed  ysgrifenydd  cydoesol, — *  Nis  gailech  gwrdd  â  dau  berson  ar  y 
ffordd  fawr  heb  fod  un  o  honynt  yn  ddysgybl  i  Wicliff/  " 

Fe  ddichon  na  fyddai  yn  annyddorol  i'n  darllenwyr  i  weled  ychydig 
engreifftiau  o  gyfieithiad  Saesoneg  Wicliff  o'r  Ysgrythyrau.  Salm 
xxiii.  1 — 3  :  "  The  Lord  governeth  me,  and  nothing  schal  fail  to  me ; 
in  the  place  of  pasture  he  hath  set  me.  He  nurschide  me  on  the  watir 
of  ref reischyng ;  he  convertide  my  soule.  He  ledde  me  f orth  on  the 
pathis  of  riztfulness :  for  his  name,"  Mal.  iv.  1 :  "  For  lo  a  dai  schal 
come ;  brenynge  as  a  chymneuei,  and  alle  proud  men  and  alle  doynge 
unpitee  :  schulen  be  'stobul,  and  the  dai  comynge  schal  enflamme  hem 
seith  the  lord  of  oostis :  which  shalle  not  leeve  to  he  rote  or 
buriownyng."  1  Petr  iii.  22:  "That  is  in  the  righthalf  of  God,  he 
swolewinge  death,  or  destrinynge,  that  we  shude  be  maad  eyres  of 
everlastinge  liif ;  he  gon  unto  heuen,  aungels,  and  powers  and  vertues 
maad  suggettes  to  him."  2  Petr  i.  10 :  "  Wherfore,  britheren,  more 
bisye  ye,  that  bi  goode  werkis  ye  make  youre  elepynge  and  chesynge 
certeyn."  1  Ioan  i.  1  :  "  That  thing  that  was  fro  the  beginyng,  which 
we  herden,  which  we  sigen  with  oure  igen,  which  we  beheelden  and 
oure  hondis  touchiden  of  the  word  of  liif." 

Yr  oedd  yn  anmhosibl  i  Wicliff  gyflawni  y  f ath  waith  ag  yr  ymrodd- 
odd  mor  egniol  a  llwyr  iddo,  ac  i  ymosod  fel  y  gwnaeth  yn  erbyn  y 
Babaeth,  heb  gyfarfod  â  llawer  o  eilidigaethau.  Yn  nechreu  y  flwydd- 
yn  1377  yr  ydym  yn  cael  y  diwygiwr  yn  Llundain,  yn  aros  gyda 
John  o  Gaunt,  ail  fab  Iorwerth  III.  Yr  ydoedd  gan  hyny  dan 
reolaeth  Esgob  Llundain,  yr  hwn  a'i  gwysiodd  i  ymddangos  yn  St 
Paul's  i  ateb  am  ei  heresi.  Y  mae  D'Aubigne  yn  rhoddi  desgrinad 
bywiog  o'r  achlysur  hwnw.     Y  dyddiad  oedd  Chwefror  19eg,  1377. 


JOHN    WIGWFF.  4s30 

Yr  oedd  cynuulleidfa  anferth  ynghyd.  Mae  yn  ymddangos  fod  mwy- 
afrif  mawr  o'r  rhai  oedd  yn  bresennol  yn  bleidiol  i'r  esgob,  yr  hwn  oedd 
yn  offeiriad  awdurdodol,  zelog  a  phoblogaidd,  ac  yr  edrychent  ar  Wicliff 
fel  gelyn  i'r  Eglwys,  ac  ar  ei  brif  noddydd,  y  Duc  o  Lancaster,  fel 
gelyn  fw  rhyddid.  Aeth  Wicliff  i'r  Eglwys  gadeiriol,  yn  nghwmni 
Arglwydd  Percy  a'r  Duc  o  Lancaster,  dau  o'r  personau  mwyaf  galluog 
•yn  y  deyrnas.  Ac  wrth  eu  gweled  teimlai  yr  esgob  yn  gythryblus  a 
digof us.  Dywedodd  y  tywysog  wrth  Wicliff,  Na  fydded  i  chwi  ofni 
-dim  yn  ngwydd  yr  esgobion  hyn,  maent  yn  annysgedig;  ac  ni  ddy- 
gwydd  ddim  niwed  i  chwi  oddiwrth  y  dorf  pobl  sydd  yma,  yr  ydym 
m  yma  i'ch  amddiffyn.  Ni  ddy wedodd  yr  esgob  ddim  ar  y  cyntaf  wrth 
y  Duc  o  Lancaster,  eithr  cyfarchodd  Arglwydd  Percy,  gan  ddyweyd, 
"  Pe  gwybuaswn  eich  bod  am  hawlio  meistrolaeth  yn  yr  eglwys  hon, 
buaswn  yn  eich  rhwystro  i  ddyfod  i  fewn."  Atebwyd  ef  gan  Lancaster, 
"  Efe  a  gaiff  fod  yn  feistr  yma,  er  i  chwi  ddyweyd  na.  Yna  trodd 
Percy  at  Wicliff  a  gorchymynodd  ef  i  eistedd  i  lawr  a  gorphwys.  Ar 
hyn  dywedodd  yr  esgob  yn  gynhyrfus,  "Ni  chaiff  eistedd  i  lawr,  mae 
troseddwyr  i  sefyll  o  flaen  eu  barnwyr."  Atebwyd  ef  gan  y  tywysog, 
"  Yr  ydych  yn  drahâus  iawn,  fy  arglwydd ;  gofalwch,  neu  mi  a  dynaf  i 
Jawr  eich  balchder  chwi  ac  eiddo  holl  esgobion  y  deyrnas."  "  Gwnewch 
a  fynoch  i'm  drygu,"  ydoedd  atebiad  yr  esgob.  Y  tywysog  a  ddywed 
odd,  "  Yr  ydych  yn  feiddgar,  fy  arglwydd.  Yr  ydych  yn  meddwl  yn 
ddiau  y  gallwch  ddibynu  ar  eich  perthynasau,  ond  bydd  ganddynt  hwy 
ddigon  o  waith  i  amddiffyn  eu  hunain."  Fr  hyn  yr  atebwyd  drachefn 
gan  y  prelad,  "  Yr  wyf  yn  ymddiríed  nid  yn  fy  rhieni  nac  mewn  unrhy w 
ddyn,  ond  yn  Nuw,  gyda  chymhorth  yr  Hwn  byddaf  hyf  i  lefaru  y 
gwir."  Nid  oedd  Lancaster  yn  gweled  dim  ond  rhagrith  yn  y  geiriau 
hyn,  a  dywedodd  yn  ddigon  uchel  i  lawer  o*i  amgylch  ei  glywed,  "Buasai 
yn  well  genyf  dynu  yr  esgob  o'i  gadair  wrth  waJlt  ei  ben  na  chymeryd 
hyn  ganddo."  Ar  hyn  ymosodwyd  arno  ef  ac  Arglwydd  Percy  gan  y 
dorf,  a  bu  raid  iddynt  ddianc  am  eu  heinioes.  Terfynwyd  y  cynnull- 
iad  mewn  terfysg,  heb  benderfynu  dim  ar  achos  Wicliff,  os  yn  wir  y  bu 
ymdriniaeth  o  gwbl  arno.  Eto  yr  oedd  yr  esgobion  yn  benderfynol  y 
rhaid  gwneuthur  rhy wbeth  yn  effeithiol  i  attal  y  diwygiwr.  Gan  ei  f od  yn 
gwbl  anobeithiol  iddynt  gael  cynnorthwy  yn  y  cyfeiriad  hwn  oddiwrth 
yr  awdurdodau  gwladol,  y  maent  yn  apelio  at  y  Pab,  a  hyny  heb  golli 
dim  amser.  Y  canlyniad  a  f u  i  Gregory  XI.,  ar  yr  22ain  o  Fai,  1377, 
ddanfon  cyfres  o  Bidls  yn  erbyn  Wicliff.  Gyrwyd  tri  o  honynt  *at 
Archesgob  Gaergaint  ac  Esgob  Llundain.  Gorchymynid  hwynt  i 
wneuthur  ymchwiliad  mewn  perthynas  i'w  olygiadau,  ac  iV  garcharu 
os  ceid  ef  yn  euog  o'r  hyn  y  cyhuddid  ef  o'i  blegid.  Achwynai  y  Pab 
yn  ngwyneb  y  cyfnewidiad  oedd  wedi  cymeryd  Ue  yn  Lloegr,  fod  y 
gwylwyr  yn  awr  yn  esgeulus  a  diog,  yn  gadael  y  gelyn  i  fyned  i  mewn 
ì'r  ddinas  ac  i  ddwyn  ymaith  ei  thrysorau  gwerthfawrocaf ;  a'i  fod  wedi 
clywed  fod  periglar  Lutterworth  wedi  tori  allan  i'r  anmhwylledd  mwyaf 
adgas,  ac  wedi  taenu  a  gwasgaru  y  golygiadau  mwyaf  niweidiol  i'r 
Eglwys,  Gorchymynai  gan  hyny  ar  fod  y  Brenin  a'r  boneddigion  yn 
cael  eu  rhybuddio  yn  erbyn  ei  gamsyniadau.  Apeliodd  y  Pab  hefyd  at 
y  brenin  er  mwyn  ei  enw  da  a'i  ddedwyddwch  mewn  amser  a  thragy- 
wyddoldeb  i  gynnorthwyo  yr  ymgais  i  attal  y  diwygi wr ;  a  gorchymynodd 


486  JOHN    WIOLIFF. 

Brifysgol  Rhydychain  ar  unwaith  i  roddi  i  fyny  ei  berson  i  ddwylaw 
yr  Archesgob. 

Ond  yr  oedd  llawer  o  bethau  ar  y  ífordd  i'r  archebau  hyn  oddiwrth 
y  Pab  gael  eu  cario  allan.  Ni  chyhoeddwyd  hwynt  ar  unwaith.  Bu 
farw  y  brenin  y  flwyddyn  hono.  Ac  yr  oedd  y  Senedd  gyntaf  dan 
Richard  II.  yn  llawn  o  ysbrydiaeth  gwrthwynebol  i'r  Babaeth.  Cyn- 
nygiwyd  alltudio  yr  holl  glerigwyr  tramor  oedd  yn  y  deyrnas,  ac 
hefyd  i  hawlio  y  dirwyon  yr  oedd  y  Pab  wedi  gosod  ei  hun  yn 
agored  iddynt  trwy  droseddu  y  gyfraith  yn  erbyn  penodiadau  cler- 
igwyr  yn  annibynof  ar  y  noddwyr,  ac  wedi  eu  gwneuthur  ymlaen  llaw. 
Gofynwyd  i  Wicliff  am  ei  f arn  ar  y  pethau  hyn ;  ac  er  y  gwyddai  fod 
y  fath  rwyd  wedi  ei  thaenu  drosto  i'r  amcan  o'i  ddinystrio,  mae  yn 
ateb  yn  ddiofn  a  d^amwys  trwy  ddadgan :  "  Nis  gall  y  Pab  hawlio 
arian,  oddieithr  yn  unig  fel  elusen,  fel  gweithred  o  drugaredd,  yn  ol 
deddf  cariad :  ac  ni  fyddai  yn  weithred  o  gariad,  ond  yn  wallgofrwydd 
i  wastraffu  ein  hadnoddau  ar  ddyeithriaid,  pan  mae  y  deyrnas  mewn 
perygl  i  syrthio  yn  adfeiliedig."  Ac  y  mae  yn  ysgrifenu  yn  gryf  yn 
erbyn  bydolrwydd  a  thrachwant  y  Pab.  "  Crist,  Pen  yr  Eglwys,  yr 
hwn  y  dylai  pob  Cristion  ei  ganlyn,  oedd  yn  by  w  ar  elusenau  gwragedd 
defosiynol."  Dyfyna  yr  hyn  a  ganlyn  o  ail  lyfr  Bernard  at  Eugenius : 
"  Pe  byddai  i  Pedr  lefaru  wrth  y  Pab  ei  hun  (fel  y  mae  Bernard  yn 
gwneyd  wrth  Eugenius),  a  ellid  meddwl  y  byddai  iddo  gymeryd  hyny 
yn  amyneddgar  î  Nis  gellwch  hawlio  lly wodraeth  trwy  unrhy w  deitì 
apostolaidd.  Canys  pa  fodd  y  gallai  roddi  i  chwi  yr  hyn  nid  oedd 
ganddo  ì  Yr  hyn  oedd  ganddo  a  roddes  i  chwi,  sef  gofal  yr  eglwys ; 
ond  a  roddes  efe  i  chwi  arglwyddiaeth  ac  awdurdod?  Gwran- 
dewch  yr  hyn  a  ddywed,  *  Nid  fel  rhai  yn  tra-arglwyddiaethau  ar  eti- 
feddiaeth  Duw,  ond  gan  fod  yn  esiamplau  i'r  praidd.'  Yma  y  mae 
arglwyddiaeth  a  llywodraeth  yn  cael  eu  gwahardd  i'r  apostolion,  ac  a 
feiddiwch  chwi  drawsfeddiatinu  yr  un  pethau !  Os  myni  fod  yn  ar- 
glwydd,  ti  a  golli  dy  apostoliaeth,  neu  os  myni  fod  yn  apostol  ti  a 
golli  dy  arglwyddiaeth ;  oblegid  yn  wir  ti  a  ymadewi  âg  un  o  honynt 
Os  myni  y  ddau,  ti  a  golli  y  ddau." 

Pa  mor  bell  yr  oedd  seneddwyr  ac  ysgoleigion  yr  oes  hono  yn 
deall  ac  yn  cydymdeimlo  â'r  golygiadau  hyn  o  eiddo  Ẅicliff,  nid  ydym 
yn  abl  i  benderfynu.  Ond  y  mae  yn  amlwg  fod  y  Senedd  a'r  Brifysgol 
yn  bleidiol  i'r  diwygiwr ;  a  dangoswyd  hyd  yn  nod  gan  yr  esgobion  nid 
ychydig  o  fusgrellni  i  gario  allan  bulls  y  Pab  yn  ei  erbyn.  Yn  ol 
Walsingham,  cymerwyd  peth  amser  gan  y  Brifysgol  i  ystyried  pa  un  a 
dderbynid  y  bull  ai  peidio.  A  dywed  y  mynach  o  St.  Alban  mai  gwell 
bod  yn  ddystaw  nag  adrodd  y  modd  diog  yr  ufuddhaodd  yr  esgobion  i'r 
archeb  a  yniddiriedwyd  iddynt.  Modd  bynag  o'r  diwedd  magasant 
ddigon  o  wroldeb  i  fyned  ymlaen.  A  chynnaliwyd  ail  brawf  ar  Wicliff 
yn  mis  Chwefror  neu  Mawrth  1378,  yn  mhalas  Lambeth,  dan  lywydd- 
iaeth  yr  archesgob.  Gyda  bod  y  gweithrediadau  yn  dechreu,  wele 
genad  o'r  Uys  yn  hysbysu  fod  y  cyfarfod  yn  anghyfreithlawn,  yn 
gymaint  a  bod  archeb  y  Pab  yn  cael  ei  gario  allan  heb  gydsyniad  y 
brenin  a'r  lly wodraeth  ;  a  therf ynwyd  y  prawf  yn  sydyn  gyda  gwaitìi 
Wicliff  yn  unig  yn  cyflwyno  dadganiad  ysgrifenedig  o'i  olygiadau.  Yn 
ystod  yr  un  flwyddyn  y  cymerodd  y  rhwygiad  le  yn  Eglwys  Rhufain 


ÍOHN   WIOLIFF.  48Î 

trwy  benodiad  dau  Bab,  y  naill  yn  hen  gartref  y  Babaeth,  a'r  Uall  yn 
Pfrainc ;  ac  mewn  canlyniad  gwelwyd  dau  berson  yn  proffesu  anffael- 
edigrwydd  yn  taranu  melldithion  yn  erbyn  eu  gilydd.  Effeithiodd  yr 
amgylchiad  hwn  ymhellach  i  ddadblygu  golygiadau  gwrthbábyddol 
Wicliff,  ac  yn  fuan  yr  ydym  yn  ei  gael  yn  cymeryd  ei  safle  yn  erbyn 
yr  athrawiaeth  o  draws-sylweddiad ;  ac  nid  yw  yn  petruso  i  alw  y 
Pab  o  Rufain  yn  Anghrist ;  tra  o'r  tu  arail  y  mae  ei  ddealltwriaeth  yn 
ngwirioneddau  y  Bibl  yn  ennill  nerth  a'i  syniadau  ar  athrawiaeth  yr 
efengyl  yn  cyrhaedd  giaddau  uchel  o  eglurder  ac  addfedrwydd. 

Ond  y  mae  cyfnewidiad  arall  yn  awr  wedi  cymeryd  lle  yn  swyddog- 
aeth  yr  Eglwys  yn  y  wlad  hon.  Courtenay,  yr  hwn  a  wysiodd  Wicliff 
ger  ei  fron  yn  St.  Paul,  sydd  yn  awr  ar  orsedd  Caergaint ;  ac  y  mae  efe 
yn  ŵr  gwahanol  i'w  ragflaenydd  Sudbury.  Ar  yr  21ain  o  Fai,  1382, 
cynnullodd  gynghor  yn  Blackfriars — y  man  lle  mae  swyddfa  y  Times 
yn  awr  yn  sefyll  arno,  yn  cynnwys  nifer  o  dduwinyddion  yn  cyn- 
nrychioli  yr  amrywiol  bleidiau  yn  yr  Eglwys,  i  ystyried  daliadau 
Wicliff.  Condemniwyd  rhai  o  honynt  fel  heresi,  a'r  gweddill  fel  yn 
gyfeiliornus.  Dyma  rai  engreifftiau  o'r  heresiau  condemniedig : — Nad 
oes  dim  cyfnewidiad  yn  y  bara  a'r  gwin  yn  y  cymun ;  fod  y  gyffes  yn 
afreidiol ;  os  y w  y  Pab  yn  ddyn  drwg,  nad  oes  ganddo  awdurdod  ar  y 
ffyddloniaid  yn  Nghrist,  &c.  Pan  yr  oedd  y  cynghor  yn  eistedd  bu 
daeargryn,  yr  hwn  a  fawr  ddychrynodd  y  duwinyddion ;  ond  gallodd 
yr  archesgob  droi  y  peth  yn  fantais  i  amcan  y  cyfarfod,  trwy  ddyweyd 
fod  y  Duw  mawr  yn  dangos  yn  y  Uwybr  hwnw  ei  anfoddlonrwydd  yn 
erbyn  yr  heresiau  a'r  cyfeiliornadau  oeddynt  yn  peryglu  yr  Eglwys,  a'i 
fwriad  i'w  carthu  allan  o'r  wlad.  Llwyddodd  hefyd  i  gael  gan  Dý  yr 
Arglwyddi  i  basio  penderfyniad  yn  rhoddi  awdurdod  i  erlyn  a  char- 
charu  personau  oedd  yn  dal  heresiau  a  chyfeiliornadau  Wicliff,  ac  i 
sicrhâu  ffafr  y  llýs  i'r  mudiad  erlidgar.  Yna  aeth  ymlaen  i  gael  y 
Brifysgol  yn  Rhydychain  i  weithredu  yr  un  modd.  Bu  ei  ymdrechion 
ef  a'i  gydesgobion  yn  llwyddiannus  i  beri  i  laweroedd  dynu  yn  ol. 

Eithr  beth  am  Wicliff  ei  hun  yn  nghanol  y  cynhwrf  hwn  ?  Ar  y 
18fed,  ac  wedi  hyny  y  24ain  o  Dachwedd,  1382,  y  mae  unwaith  eto  yn 
sefyll  ger  bron  Archesgob  Canterbury  gyda  chwech  eraill  o  esgobion  a 
lliaws  mawr  o  wŷr  llên  a  lleyg  yn  Rhydychain.  Yr  oedd  yn  awr  yn 
unig.  Er  fod  yno  lawer  o'i  ddysgyblion,  ni  feiddient  godi  eu  llais  o'i 
blaid.  Eto  y  mae  yn  sefyll  yn  ddigryn  ac  yn  traethu  ei  olygiadau  yn 
eofn,  a  therfynodd  ei  gyfarchiad  gan  ddywedyd,  "Y  gwirionedd  a 
lwydda."  Yna  ymadawodd,  yn  debyg  fel  y  gwnaeth  ei  Arglwydd  o 
Nazareth,  heb  i  neb  ei  gyffwrdd,  a  dychwelodd  at  ei  waith  yn  Lutter- 
worth. 

Ac  yma  bellach  y  mae  yn  treulio  y  gweddül  o'i  fywyd  mewn  llafur 
diflino,  yn  gorphen  y  cyfieithiad  o'r  Bibl,  yn  ysgrifenu  traethodau,  yn 
pregethu  ac  yn  bugeilio  ei  blwyfolion,  ac  yn  gwneyd  a  allai  i  ddwyn 
ymlaen  ei  genadaeth  efengylaidd.  Yn  niwedd  y  flwyddyn  1382  y 
cafodd  ei  daro  gyntaf  gan  y  parlys ;  eithr  cafodd  ei  adferu  mor  dda  fel 
y  gallodd  ddilyn  ymlaen  yn  ddidor  gyda'i  amrywiol  orchwylion.  Yr 
oedd  yr  amddiffyn  Dwyfol  yn  amlwg  drosto.  Oblegid  er  nad  oedd 
digofaint  yr  awdurdodau  eglwysig  yn  ei  erbyn  wedi  lliniaru  dim,  mae 
yn  ymddangos  iddo  gael  Uonydd  gan  ei  elynion.     Buasai  yn  glaf  iawn 

1884.  2  e 


4$@  JQBP  WTGUFF. 

yn  Rhydychain  yn  niwedd  1379,  a  phan  ymddangoaai  yn  ymyl  marw, 
gwnaed  caŵ  gan  amryw  o'r  príf  fynachod  i  gael  g*oddp  ddadgyfieBa. 
"  Y mae marwolaoth ar  eicb gwef usau," meddent  wrtho;  " byddedi  chwi 
deimlo  oddiwrth  eich  beiau,  a  thynwch  yn  ol  yr  hyn  oU  yiyẁ  wedi  ei 
ddywedyd  i'n  drygu  ni.M  Gofyaodd  i'w  was  ei  gynnorthwyo  i  çistedd 
ar  ei  wely.  A  chyda  golwg  Uym  a  ph  wyslau  cryf  atebodd  hwynt :  "  ÎIi 
byddaf  farw  ond  by w,  ac  amlygaf  eto  ddrwg  weithredoedd  y  mynachpd." 
Gyda'r  gair  rhedasant  allau  ar  ystafell  yn  synedig,  a  chyä&wnwyd  ei 
brophwydoliaeth  yntau.  Bu  fyw  i  orphen  ei  waith.  Yr  oedd  yn 
gweinyddu  yn  y  cymun  pan  yr  ail  ymosodwyd  arno  gan  y  parlya.  Yr 
oedd  nyn  ar  yr  28ain  o  Èagfyr,  1384,  ac  ymhen  trì  cüwrnocf  symndwyd 
ef  i'r  "wlad  o  wynfyd  pur  neb  haint"  Claddwyd  ei  weddfllion  yn 
mynwent  Lutterworth ;  eithr  ni  chawsant  lonydd  yno.  Yn  Nghynghor 
Constance,  a  çynnaüwyd  yn  1415,  penderfynwyd  fod  ei  esgyrn  i'w  codi 
o'r  ddaear  ac  íw  taflu  ymaith ;  ac  ymhen  tair  blynedd  ar  ddeg  ar  ol  hyny 
Hgorwyd  ei  fedd  a  llosgwyd  yr  hyn  a  dybid  f  od  yn  weddillion  iddo,  a  thafl- 
wyd  y  lludw  i'r  afon  Swif t,  yr  hon  a'u  cludodd  i'r  Avon  a  hono  i'r  Haf rep, 
a  nithau  i'r  moroedd.  Ac  f elly,  fel  y  dywed  Thomas  Fuller,  " Y  mae  lludw 
Wicliff  vn  gysgod  o'i  athrawiaeth,  yr  hon  sydd  yn  awr  yn  cael  ei  tbaenu 
dros  yr  holl  fyd."  I  ddangos  ymheÜach  gynddaredd  annuwiol  y  Babaeth, 
yr  ydym  yn  cael  un  o'i  hofferynau  truenus  yn  galw  Wicliff  yn  "  offeryn 
diafol,  gelyn  yr  Eglwys,  awdwr  terfysg  ymysg  y  bobl  gyffredin,  eüun 
hereticiaid,  delw  rhagrithwyr,  adferydd  rhwyg,  yatordŷ  anwireddao,  a 
swyddfa  gweniaith."  Fel  hyn  hefyd  yr  ydym  yn  cael  yr  Archesgob 
Arundel  yn  cyf eirio  at  ei  waith  yn  cyfieithu  yr  Ysgrythyrau  i'r  Saeson- 
eg  mewn  llythyr  at  y  Pab  John  XXIL  :  "  Y  mae  wedi  cwblhâa  ei 
falais  trwy  ddyfeisio  cyfitithiad  o'r  Ysgrythyrau  i  iaith  ei  fam."  Eil- 
waith  Rnighton  a  yjgrifenodd  yn  yr  un  ysbryd  ymhen  un  mlynedd  ar 
bymtheg  wedi  marwolaeth  Wicliff :  "  Mae  Meistr  John  Widiff  trwy 
gyfieithu  yr  Efengyl  i'r  Saesoneg  wedi  ei  gosod  yn  f  wy  agored  i'r  lleyg- 
wyr  ac  i  wragedd  a  allent  ddarllen,  nag  ydoedd  yn  flaenorol  fr  rhai 
inwyaf  dysgedig  o'r  clerigwyr,  hyd  yn  nod  y  rhai  a  feddant  y  deall 
goreu.  Ac  yn  y  modd  hwn  y  mae  perl  yr  Ef engyl  wedi  ei  daflu  ar  led, 
ac  yn  cael  ei  sathru  gan  foch,  a'r  hyn  oedd  o'r  blaen  yn  werthfawr  i 
glerigwyr  a  Ueygwyr  sydd  yn  awr  wedi  ei  wneuthur  megys  yn  destun 
cellwair  cyffredin  i'r  naill  a'r  IlalL  Mae  gem  yr  Eglwys  wedi  ei  droi 
yn  ddifyrwch  y  bobl,  a'r  hyn  oedd  o'r  blaen  yn  brif  ddawn  yr  offeiriaid 
sydd  yn  awr  am  byth  yn  gyffredin  i'r  werin."  Y  fath  ddarlun  truenus 
o'r  Babaeth  yr  ydym  yn  ei  gael  yn  yr  ymadroddion  hyn !  A'r  nn  yw 
hi  heddy w  ag  ydoedd  bum'  can'  mlynedd  yn  oL  Ond  y  maent  yr  un 
pryd  yn  cyd-dystiolaethu,  gyda  Uawer  o  bethau  eraill,  i  brofi  y  dylan- 
wad  mawr  a  adawodd  Wicliff  ar  ei  ol,  a'r  lle  pwysig  sydd  iddo  mewn 
hanesyddiaetL 

Dymunwn  gyfeirio  ein  darllenwyr  at  y  Uyfrau  a'r  traethodau  canlyn- 
ol  am  bysbysrwydd  peUach  am  ei  waith  a'i  farnau : — Lfe  ofJohn  Wydìfft 
by  Fredric  ü.  Matthew  (6c.) ;  John  Wicliffe,  the  Morning  Star  of  tke 
Ríformaüon,  by  David  J.  Deane  (ls.);  Jn.  Wiclff's  Days  by  Grace 
Stebbing  (2s.  6c.) ;  John  Wicl'f:  His  Ufet  Tim"Sì  and  Teachinç,  by  Rev. 
Canon  Pennington  (2s.  6c.) ;  Life  and  Times  of  John  Wycliffc  Eeligioafi 
Tract  Society  (2s.  6c);  Wyclffî  Anecdotes,  by  Samuel  G.  Greea,  I).D. 


T  SABììÖTff.  489 

(ls.  6c.ì;  John  de  Wyciffe,  England's  Oreat  Refemer,  by  E.  S.  Holt  (6c); 
ynghyd  a'r  traethodau  bycham  dilynol :  The  Teachngs  of  Wycl'ffi*,  by 
Rev.  J.  Radford  Thomson,  M.  A. ;  The  Mornmg  Btnr  of  the  Rý'ormafion, 
by  S.  G.  Green,  D.D. ;  Joh*  Wyẁf,  by  Rev.  WHliam  (Mpm ;  John 
Wycliffe,  the  first  of  Engh'th  R'formers  ;  John  Wyd'rffe  the  Bold,  or  Eng- 
lawTs  First  Reformer.  Darlloner  hefyd  y  gyfrol  o'r  BH/ish  Rform  rs  ar 
Wicliff  a  Bilney,  a  gyhoeddwyd  flynyddoedd  yn  ol  çan  Gynideithas  y 
Traethodau  Crefyddol;  a'r  seithfed  a'r  wythfed  pr  pennodau  yn  y 
bummed  gyfrol  o  Waith  D'Aubigne  ar  Hanes  y  Dnüygiad;  ynghyd  a'r 
cyfeiriadau  a  wneir  ar  Wiclif  gan  Neander  a  Hagenttych.  ac  eraill  o'r 
Haneswyr  Eglwysig.  Ac  yn  awr  y  mae  yn  edrych  yn  aadawol  y  ceir 
cyn  bo  hir  argraffîad  çyftawn  o'i  weithiau  êf  ei  hun  yn  yr  iaith 

WlLJiUH  Evans. 


Y    SABBOTH. 


"  Hyfrydap  forau  Sabbath  1    Croesaw  it'. 
Mae  delw  fad  Trugaredd  yn  dy  wedd. 
Adlewyrch  wyt  o  dostur  calon  Duw, — 

0  gydymdeimlad  tyner  Dad  â'i  blant 
Blinedig  gan  orthrymder  bydol  waith, 

1  dyner  ysgaf nhâu  ein  Uethol  faicL 
Glas  lecyn  yn  anialdir  bywyd  blm 

Lle  gall  y  teithiwr  ddadluddedu  ei  hun 

Dan  gysgod  deiliog  bren  Gorphwysfa  hedd, 

Ac  yfed  dyfroedd  iachus  aeibiant  hoff. 

I'r  gweithiwr  blin  wyt  fel  rhyw  forglawdd  cryf 

Rhag  rhuthr  trachwant  goludogion  hyf. 

Tosturi  Duw,  fel  craig  i'n  diffyn  ni, 

Rhag  ymchwydd  gormes  Llarar  ydwyt  ti. 

Ah !  blin  y w  'r  llafur  ddygai  'r  anfad  gwymp 

Ar  ddyn  ac  ar  anifail.     Cryma  'm  gwàr, 

A  rhychia  'm  gwedd.     Cyn  henaint  wyf  yn  hên. 

Ai  peiriant  ydy w  dyn  i'w  werthio  fyth  1 

Ai  gweithio,  bwyta,  cysgu,  ydy w  swm 

Ei  ddyledswyddau  ato  'i  hun  a'i  Dduw  ? 

Oes  iddo  gryfder  march  neu  gawrfìl  rhwth  ? 

2    £    2 


440  T   SABBOTB. 

Ai  dur  gadwyni  y  w  ei  wy  thi  ef  ? 
Ai  agerdd  peiriant  yw  ei  anadl  dwymn  ? 
Erch  Fammongarwr  !  creulawn  yw  dy  nawd 
Am  aur,  pan  werthi  chwyg  dy  ddynoí  frawd, 
Pan  drawsfeddienni  ei  amser  it'  dy  hun, 
A'i  amddifadu  bron  o'i  nosawl  hûn. 
Hawddammor  Sabboth,  i'n  rhyddfreinio  ni 
Am  yspaid  o  dy  grafangc  greulawn  di. 
I  glwyfau  llaf ur  wyt  adfywiol  f alm  \ 
Mae  gobaith  gwaredigaeth  yn  dy  wên. 
Caf  heddyw  fod  yn  eiddo  i  mi  fy  hun, — 
Anghofio  llethol  orthrwm  cyfoeth  traws, 
A  chloddio  bedd  i  flinder  bregus  gorff, 
A  meddwl  am  diriondeb  nerth  fy  Nuw — 

Y  Duw  sy  'n  galondyner  er  yn  gryf . 

Gall  ef  roi  genf a  'n  mhenau  beilch  feib  Ffawd, 
A  chodi  'r  tlawd  i  ryddid  a  mwynhâd — 

Y  rhyddid  goreu  yw  bod  iddo  'n  gaeth, 
A'r  seibiant  penaf  yw  bod  iddo  'n  was." — 

Fel  yna  'i  Salm  o  ddiolchgarwch  pur, 
Am  saib  i  gorff  a  chalon  lawn  o  gur, 
Anadlai  fferm-was  forau  Sabbath  gwiw 
I  glust  y  chwft  a'i  dygai  i  glustiau  Duw. 

Tra  hithau  y  forwynig  ysgafn  droed, 
A  iechyd  yn  gorseddu  ar  ei  grudd, 
A'i  gwedd  fel  gwlith  dan  haul  belydrau  'r  nef 
Yn  siriol  befrio, — hithau  enfyn  gân 
Ddysgasai  ar  yr  aelwyd  gan  ei  mam, 
O  wraidd  ei  henaid  yn  beroriaeth  fwyn 
Wrth  odro  'r  gwartheg,  ydynt  ddelw  hardd 
O  Sabboth  corff  a  seibiant  ysbryd  pur : — 

"  Am  orpheniad  Greadigaeth 

Iuddew  geidw  'i  Sabboth  Ef ; 
Am  orpheniad  Iachawdwriaeth 

Euog  ddyn  gan  Grist  o'r  nef, 
Cadwn  ninnau  '  y  dydd  cyntaf ' — 

Dydd  cyfodiaa  Iesu  o'r  bedd — 
Ysgub  blaenffrwyth  hael  gynhauaf 

Gwir  gredinwyr  ar  ei  wedi. 

"Adgyfodiad  Iesu  goda 

Farwol  ddyn  i  fywyd  Duw, 
Amwisg  llygredd  byth  adawa 

Mewn  sancteiddrwydd  mwy  mỳn  fyw ; 
Tlodion  weithwyr  heddyw  godant 

Fel  o  fedd  trafferthion  blin, 
Ac  yn  mygdarth  mawl  esgynant 

Fry  i  gartref  Duw  ei  hun. 


Y    SABBOTH.  441 

"  Gwena  'r  wlad  mewn  gwisgoedd  tlysion 

Heddyw  'n  ardeb  gobaith  gwiw, 
Am  gael  gwisgo  'r  •  gynau  gwỳnion ' 

Fry  yn  nghwmni  'r  saint  a  Duw : 
Trwy  Sabbothau  'r  Adgyíodiad 

Coder  f '  ysbryd  innau  i'r  wlad 
Lle  y  bydd  bywyd  pob  dyfodiad 

Yn  un  Sabboth  o  fwynhâd." 

Mewn  tlodaidd  annedd  sydd  gerüaw,  mae  un 

0  batriarchaidd  ddull,  a  sanctaidd  wedd, 
Tn  adlewyrchiad  calon  sanctaidd  bur, 
Mewn  ymson  hyglyw  yn  bendigo  Duw, 
Am  weled  "  un  o  ddyddiau  Mab  y  dyn  " 
Yn  rhagor,  cyn  myn'd  ato  i  orphwys  fry : — 
"  'R  ol  wythnos  o  drafferthion  hyfryd  yw 
Cael  dydd  i  dawel  gymdeithasu  â  Duw. 
Mae  llaid  gofalon  ar  adenydd  ffydd, 

A  gweddi  n  methu  ag  anadlu  'n  rhydd 

Yn  nhawch  afiachus  llychiog  awyr  byd 

Nes  llethu  f '  ysbryd  egwan  lawer  pryd. 

Caf  hamdden  heddyw  i  brydferth  drwsio  'm  plýf, 

Er  hedeg  fyny  tua  'r  nef  yn  hŷf, 

Ar  edyn  myfyrdodau  pur  a  gwaith 

Dros  Dduw,  nes  llwyr  anghofio  lludded  taith 

Yr  anial  fyd.     Pwy  na  chroesawa  'r  awr 

1  gau  y  drws  ar  ddadwrdd  blin  y  llawr ; 
I  wrando  ar  gyfrinion  serch  ein  Tad 

A  miwsig  Der  o'n  genedigol  wlad  ì 

Yn  mhrudd  dawelwch  nos  pan  huna  'r  byd 

Y  gollwng  ëos  ffrwd  o  fawl  bob  pryd, 
A  nef  beroriaeth  ni  rydd  f '  ysbryd  i 
Ond  f el  i  glust  tawelwch  Sabboth  cu. 
Mae  ef  a  natur  hoff  mewn  cydgord  rhydd 

Y  borau  hwn.     Haul  Mai  addurna  'i  rudd, 

A  phletha  'r  Gwanwyn  gylch  ei  arlais  flodau. 
Mae  natur  am  ei  wneyd  yn  ddarlun  byw 
O'r  Sabboth  sydd  jn  ol  i  bobl  Dduw, 

'B  ol  lludded  taith  yr  anial  cras  a'i  chroesau. 
Fel  yr  yspiwyr  gynt  o  ddyffryn  Escol 
A  ddygent  rawnwin  addfed  i'r  diffygiol, 
Yn  nerth  i'w  ffydd  fod  Canaan  a'i  dedwyddwch 
Yn  daliad  Uawn  am  gyni  yr  anialwch, 
Mae  'r  Sabboth  yn  dwyn  im'  rawnsypiau  mad 
O'r  wir  winwydden  dyfa  fry  yn  ngwlad 
Gorphwysfa  'r  saint,  ac  a  addfedir  gan 
D'wyniadau  dysglaer  Haul  Cyfiawnder  càn. 
Fel  porthladd  i  agerddlong  ambell  waith 
I  alw  heibio  am  gynnud  at  y  daith, 


442  T   SABBOTH. 

Yw  'r  Sabboth  i  fy  egwan  ysbryd  mau 
I  orphen  mordaìtfi  oes  heb  brudd  lesgäu» 
Mae  adgof  am  feàbbothau  dreuliais,  prya 
Y  plygai  'r  neîòedd  i  gusanu  *n  brd, 
Neu  yr  ŵgynwn  i  uwch  byd  a'i  tai 
Ar  edyn  ffydd  fr  neföedd  i'w  mwynhâúy 
Yn  felus  wledd,  ac  yn  wir  erhés  wiw 
O'r  Sabboth  sydd  jrn  ol  yn  mhreswyl  ÜuW.* 

Tra  mae  y  gwledig  batriarch  duwiol  hwn 
Yn  llon  gyweirio  tannau  telyn  mawl 
Ei  galon,  1  groesawu  ei  Dduw  i'w  demí, 
Mae  balch  foneddwr  yn  y  dref  islaw 
Ar  wely  o  fanhlu  yno  'n  mwyth  orweddiah 
Tra  Uuchia  V  hauí  ei  belydr  i'w  orweddfan, 
I  geisio  'i  gpdi.    Clooh  y  Uan  gerllaw 
Fel  tyner  alwad  tad  ar  ol  ei  blant, 
Wahodda  bob  afradlon  adre  'n  ol 

I  wledda  ar  basgedigion  yn  ei  dŷ; 

Ond  nid  yw  gwenau  'r  nef  na  üais  y  Uawr 
Yn  deffro  ynddo  addoliadol  baroh ; 
Mewn  araíl  fodd  myn  ef  "sancteiddio"  rr  dydd. 
Mewu  sarug  don  feí  hyn  ei  ddrygnaws  red : — 

"  Paham  y  ceuir  heddyw  lwybrau  pleger 
A  drain  gan  ragfám  Pnritaniaîd  cul  f 
Yr  wythnos  rydd  f wynhád,  a  raid  fr  Std 

Eoed  m  er  mwyniant  fod  yn  ddrych  o  flinder  1 

"  Chwareua  'r  ẃyn  a'r  awel  ar  y  faenol, 
A  gwena  'r  blodau  ar  yr  haul  yn  rhydd  j 
Ond  rhagfẃm  geidw  ddyn  yn  gaeth  drwjr  *r  dydd 

Yn  ngharchar  ffei  luddewaeth  frug-grefyddẁi. 

II  Ai  seibiant  y w  càp  dyn  rhwnej  muriau  Eglwys 

I  wrando  prudd-aôn  rhyw  gtèrigwr,  fyn 
Ein  rhwymo  ni  â  chadwen  ofh  yn  dỳn^ 
A  rhwystro  corff  ac  enaid  dyn  i  orphwyB  î 

"  Mewn  prudd  unigedd  heddy w  owyna  Bles©*, 
Ni  chìy  wîr  heddyw  ddawns  na  siriol  gftn ; 
Mae  'r  dydd  a  phob  dífyrwch  ar  wahân. 

O  brysia,  huan,  i  derfynu  m  blinder  î " 

II. 

Ni  chlywir  heddyw  drwst  syfrdanol  masnáeh 
Yn  diaspedain  ein  hystrydoedd  affach ; 
Trafnidiaeth  brysur  weîthian  ga  orphwysfa, 
Dystawrwydd  üyn  ei  len  dros  ei  gorweddfa; 


T  SABBOTH.  448 


Ca  'r  march  ei  ryddid,  ar  y  ddôl  gweryra, 

A'r  mul  oddiwrth  ei  drymwaith  a  orphwysa. 

Mae  hithau  'r  wlad  yn  mreichiau  mwyn  tawelwch 

Yn  gwenu  *n  llon  yn  Uygaid  cu  lonyddwch. 

Fry,  fry,  wrth  borth  y  wawr,  boreugân  hedydd, 

Yn  mawl  emynù  ei  ddiolch  am  foreuddydd, 

A  bref  y  deadellau  ar  y  bryndir, 

A  su  yr  awel  heddyw  'n  uníg  gly wir ; 

Mae  natur  ar  ei  gofeu  yn  ein  suo, 

Fel  mam  ei  baban,  ín'  gael  llawn  orphwyso. 


Esgynwn  fryncyn  gwyrddlas  sydd  gerllaw 
I  syllu  enyd  ar  y  fro  o'n  cylch, 

Y  fath  dyrfaoedd  welwn  ar  bob  Uaw 
Yn  araf  wyl-urddasol  rodio  ynghyd  ! 
Pob  un  ft  diwyg  drefnus,  fel  yn  ddrych 
O'r  hyn  yr  honai  i'w  ysbryd  heddy w  fod. 
Pob  Uwybr  fel  nant,  a  ollwng  ffrwd  ddibaid 
I  chwyddo  'r  llif  a  rêd  i  gef nf or  mawl ; 
Mae  'r  fam  a'í  hangel-faban  ar  ei  bron 

Fw  fyw  gyflwyno  i  Dduw  a'i  gysegr  byth, 
Fel  y  gwnaeth  Hannah  gynt  â  1  Samuel  bach. 
Mae  'r  glaslanc  yna  'n  cario  'i  ieuanc  frawd — 
Yn  dysgu  hunanaberth  ar  y  ffordd, 
Fel  parotöad  at  wers  fawr  y  deml, 
Lle  gwelwn  Iesu  'n  cario  beichiau  'r  hlL 
Mae  'r  rhian  ddwyfol-brydferth  yn  eu  mysg, 
A  phurdeb  diniweidrwydd  yn  ei  threm. 
Mor  ysgaf n  droed  ft'r  ewig  ar  y  lawnt ; 
Mor  bur  a'r  gwlithyn  sydd  ar  fron  y  rhos, 
Yn  siriol  fel  y  wawr  ar  forau  o  haf, 
A'i  bron  yn  llawn  o  gariad  at  yr  Hwn 

Y  bu  i'w  ddwyf ol  fywyd  ddysgu  'r  byd 
I  barchu  'n  deilwng  a  dyrchaf u  eu  rhyw. 
Mae  'r  henwr  hefyd  yna  ar  bwys  ei  ffon 
A  than  ei  gesail  caría  'i  werthf awr  FibL 
Hoff  drysor  ei  drysorauydyw  hwn 

Yn  naear  hwn  y  tyf  ei  fy wyd  ef. 
A'i  wallt-gudynau  chwery  'r  awel  fwyn, 
A  nef ol  chwa  fyw  chwery  â'i  ysbryd  pur, 
Nes  ydyw,  er  yn  hen,  yn  ieuanc  dirf, 
Yn  ernes  o  ystâd  tragwyddol  hoen. 
Mae  pob  un  am  ei  deml  yn  dyheu, 
I  gymdeithasu  yno  'n  rhydd  ft'i  Dduw, 
Ac  iddo  roi  ei  hun  yn  aberth  by  w. 


Fan  yma  yn  "  Sion  "  taer  weddi  adseiniŵ 
0  galon  pechadur  i  galon  Jehofa. 


444  y  sabboth. 

Troseddwr  mewn  ymbil,  a'r  nef  yn  clustfeinio, 
A'r  Drindod  raewn  Undod  dan  wenu  'n  bendithio  1 
Gwres  Caríad  Jehofa  yn  anfon  y  Duwddyn, 
Fel  mygdarth  o'r  ddaear,  yn  foliant  i  esgyn 
Yn  aroeldarth  peraidd  i  ffroenau  'r  Anfeidrol, 
0  ganol  gwres  carìad  y  fron  edif eiriol. 

Fan  acw  yn  "  Horeb  "  mae  torf  o  dan  wasgfa 

Am  symud  o  Sinai  i  olwg  Calfaria. 

Bu  'r  enaid  dan  grynu  yn  sŵn  y  taranau, 

A'r  fforchog  fellt  deifiol  yn  ffaglu  'r  wybrenau. 

Bygythiol  lais  Deddf  yn  eu  clustiau  yn  rhuo, 

A  gwae  damnedigaeth  o'u  blaen  yn  ymrithio. 

Dystawrwydd  y  daran — parlysiad  pob  mellten 

A  lechai  'n  y  cymyl  gysgodent  y  croesbren. 

Daeth  dyn  o'i  lewygfa — mae  'r  nefoedd  yn  gwenu — 

A  bywyd  ar  angau  yn  bythol  orchfygu  ! 

A  chariad  arwemia  Drugaredd  i'r  orsedd, 

A'r  nefoedd  a  siglir  gan  storm  o  orfoledd. 

A  chofio  y  cariad  sy  'n  awr  yn  trydanu 

Pob  mynwes  drwy  'r  dyrfa  i'w  fythol  fawrygu, 

A  gwenant  drwy  u  dagrau  ar  Dduw  yn  ei  dostur 

Yn  marw  i  roi  bywyd  a  hedd  i'r  pechadur  ì 

Draw  acw  yn  "  Bethel "  ceir  tyrfa  yn  chwilio 

Darlunlen  y  wlad  Ue  bwriadant  ymfudo ; 

A  dysgu  bloesg  siarad  pur  iaith  y  trigolion, 

A  holi  i  ansawdd  y  wlad  a'i  harferion ; 

Anhawsder  y  daith,  "  y  porth  oyfyng,"  a'r  dringo, 

A  "  chodi  y  groes  "  ar  ein  hysgwydd  heb  gwyno ; 

"  Marwhâu  yr  aelodau,"  a'r  hunanymwadu, 

"  Y  bywyd  trwy  farw,"  a'r  "  gamp  drwy  orchfygu ; " 

Olrheiniant  ddadleniad  y  Dwyfol  fwriadau — 

Y  cariad-ddirgelwch  f u  'n  gudd  am  f aith  oesau ; 

Edrychant  ar  ysbryd  brwdfrydig  brophwydi 

Yn  saethu  drwy  wyll  y  dyf odol  oleuni : 

Gwrandawant  ar  ymson  cariad-glaf  dwyf-feirddion 

Yn  arllwys  eu  hiraeth  am  weFd  brenin  Sion, 

A  syllant  ar  wyneb  y  Cariad  ei  hunan, — 

A'r  Dad  tragwyddoldeb  yn  Methl'em  yn  faban ! 

Ah,  dyma  'r  Coleg  goreu  gaed — 
Athrof a  f ach  yr  Ysgol  Sul, 
I'n  dysgu  i  rodio  'r  Uwybr  cul, 

A  byw  dan  arwydd  sicr  y  gwaed. 

Lle  dysgir  plant  i  ochel  bai, 
A  hoffi  'r  da,  y  tlws  a'r  pur, 
I  ochel  gau ;  a  charu  'r  gwir, 

A  hoffi  'r  nefoedd  i'w  mwynhâu. 


Y   9ABB0TH.  445 

0  gylch  y  llanc  yn  gaerfa  gref 
Mae  doeth  gynghorion  Bibl  Duw, 
Esiamplau  'r  hen  yn  bwyntfys  by w 

1  ddangos  iddo  'r  ffordd  i'r  nef. 

Ni  phrofodd  angel  uwch  mwynhâd 
Na  'r  Cristion-athraw  yma  sydd, 
Yn  dysgu  plant  yn  ngeiriau  'r  ffydd, 

A  d'weyd  am  olud  serch  ein  Tad. 

Gwn  na  rydd  dim  i'n  Iesu  cu, 

Uwch  mwyniant  fyth  yn  nef  y  nef, 

Na  chynneu  lamp  ei  gariad  Ef 
I  oleu  rhai  mewn  t  wyllwch  sy. 

I  un  o'r  dosbarthiadau  enyd  awn, 

I  wrando  brawdol  ddadl  ar  bynciau  'r  "  ffydd." 

"  Y  Sabboth  wnaethpwyd  er  mwyn  dyn  "  yw'r  pwnc 

I'w  drafod  heddyw.     Ebe  un  yn  hyf  : — 

M  'R  ol  treulio  rhai  blynyddau  'n  ngwlad  y  Sais — 
Gwlad  rhyddid  oddiwrth  gaethder  rhagfarn  gul, 
A  gwybod  tipyn  am  arferion  gwlad 
Yr  Ellmyn — hyf  flaenfyddin  breiniol  lu 
Meddylwyr  Ewrop, — ac  arferion  Ffrainc, 
Arweinydd  defion  gwareiddiedig  fyd, 
Mae  delw  henaint  yn  ymddangos  im' 
Ar  ruddiau  Sabboth  Cymru  erbyn  hyn. 
Ni  charthwyd  eto  surdoes  cul  Iuddewaeth 

0  Gymru,  sy  'n  andwyo  Cristionogaeth ; 

1  lythyreniaeth  fanol  pery  'n  gaeth, 
A  Moses  yw  ei  hathraw  hi,  nid  Crist 
Gan  Ysbryd  Iesu  ni  ryddfreiniwyd  hi 

0  afael  bywyd-rwystrol  gormes  Ofn. 

Mae  gwynt '  y  dwyrain '  yn  dif wyno  ffrwyth 
Gardd  Cristionogaeth  yn  ein  hanwyl  wlad. 
Gorphwysfa  segur  i  Ddwyreiniwr  y w 
Ei  nefoedd  ef,  a  gwaith  ei  elyn  gwrdd. 
Ffol  dybiai  ef  mai  segur  fyth  yw  Duw 
*R  ol  gorphen  gwaith  y  chwe'  diwrnod  creu. 

1  foddio  i  duedd  at  ddiogi  swrth 

Bu  'i  ddyfais  ar  lawn  waith  yn  ffurfio  Uu 

0  amryw  fathau  o  Sabbothau  mŷg, 

1  orphwys  arnynt  a'u  *  sancteiddio '  hwy. 

Y  Sabboth  wnaethpwyd  er  mwyn  dy%  medd  Crist, 

Nid  diog  Iuddew  'n  unig.     Er  mwyn  dyn 

Yn  gorff  a  meddwl  mewn  cyfluniad  tlws. 

Nid  peidio  gweithio  yw  gorphwysfa  pawb. 

Mewn  llafur  dibaid  y  gorphwysa  Duw ; 

'  Mae  'm  Tad  yn  gweithio  'n  gyson  hyd  yn  hyn/ 


*4Ô  Y   9&BBOTH. 


Medd  Ieau  wrthym,  íel  y  gwnai  ei  huu. 

Mae  gwaith  cymedrol  yn  fwynhftd  i  gorff, 

Mewn  gwaith  gorphwysa  meddwl  mawr  bob  pryd. 

Ac  08  mai  syllu  ar  gywranion  celf, 

Neu  wrando  cftn  yr  adar  yn  y  wig, 

Neu  ynte  anadlu  awyr  iach  y  bryn, 

Neu  ddarllen  drychfeddylíau  Dnw  ar  greig, 

Neu  glost  ymwrando  ft  chyfrimon  cudd 

Myg  natur,  sydd  yn  gorff  am  f öddwl  Duw, 

Yw  mwyniant  a  gorpnwysfa  oreu  dyn, 

Pa  reswm  ini  ei  wartfcruddo  fyth 

Fel  torwr  Sabboth  ao  fel  gwadwr  Duw  f " 

11  Mae  'th  ryfyg,  gyfaül,  yn  fy  synu  *n  brudà7, 

Eb  arall  gan  ei  ateb.     I(  Tybiwn  i 

Fod  gorcnymymon  DuW  yn  rhwyino  dyii 

I  ufuddhftu  heb  ofyn  un  '  Paham,' 

Mae  geiriau  'r  ( Llyf r '  yn  eglur  ar  y  pwnc. 

1  Na  wna  dd>'m  gwaith,  tydi,  na  'th  fab,  na  *fch  ferch, 

Na  'th  was,  neu  'th  forwyn  gaeth  fo  yn  dy  dŷ, 

Na  'r  nn  anif ail  fÿddo  yn  dy  fàes.' 

BJbaid  i  ni  dderbyn  geiriau  *r  Bibl  mewn  ffydd,  | 

A  chredu  fod  eu  cynnwys  ótt  yn  wir—  | 

Yn  anffaeledig  eiriau  Duw  ei  hun,  < 

Pe  'n  croeai  holl  linellau  'n  rheswm  lleeg,  I 

Ac  nad  oes  fendith  ond  trwy  ufuddbftii» 

Telerau  meddu  breintiau  Canaan  wlad 

Oedd  cadw  'r  Sabboth  i'w  aanoteìddio  byth ; 

Mae  melldith  y  Duw  hwnw  eto  'n  nghrog 

Uwch  ben  y  genedl  sathro  'i  Sabboth  £f. 

Ac  am  Gyfandir  Ewrob,  oni  thöir 

Ef  gan  flinderau  wlawia  Duw  yn  farn 

Am  ëofn  lygru  'i  sanctaidd  Sabboth  Ef  I 

Dydd  Duw  y w  'r  Sabboth.    Lladrad  yw 

Ei  drawsfeddiannu  at  un  bydol  waith, 

Ymdaenai  dinyatr  yn  anûyddol  lif, 

Yn  f aglau  tân  a  brwmstan  cyfiawn  farn 

Dros  Brydain  hoff,  pe  yr  halogai  hì 

Ddydd  sanctaidd  Duw  fel  y  ffol  ddysgi  di 

A'th  dŵyll  resymçg  -— —  " 

"  Yn  araf,  frodyr,"  eb*  'r  athraw  mftd, 

" Gorphwysed  eich  meddÿliau  ar  y  pwnc, 

Nes  dëor  amo  drefn*    Mae  bwyeÛ  un 

Ar  wraidd  y  pren.    Mewn  pryder  aia  ei  hoedl, 

Y  Ilall  fyn  gadw  'i  gangpu  crinian  o£L 

Mae  cadw  'r  Safabo&  yn  orehymjrn  Duw, 

A  bendith  yn  glymedig  wrtho  fyêh ; 

Ond  nid  f el  y  deallai  'r  luddew  ef 

Mewn  manoí  ymattaliad  oddiwrth  waüfc* 


T    SABBOTH.  447 

I  ffurf  gorchymyn  Moses  nid  ým  gaeth, 
Ond  mae  ei  ysbryd  yn  qìtì  rhwymo  o  hyd. 
Pan  gyfyd  Crisfe  fel  haul  i'w  uchaf  bwynt 
Yn  serch  calonau  1  bobl,  cilia  gwyll 
Cysgodion  gorchymynion  llesg  a  thìawd, 
Ac  Yèbyd  Màb  y  dyn  fydd  i  ni  'n  ddeddf. 

"  Oorphtoysfa  Duw  yw  cyrdlun  Sabboth  dyn, 
Nid  gorphwys  diwaitli  ydyw  Sabboth  Duw 
Er  dytMiau  't  creu.     Wrth  adolygu  ei  waîth, 
1  Ac  wele  da  iawn  oedd ' — a  gwel'd  pob  pötì^ 
Pob  oîwyn  yn  y  peiriant  mawr  mewh  trefn, 
Yn  gweithio  allan  ei  fwriadau  doeth, 
Pob  byd  yn  fcroi  'n  rheolaidd  gylch  ei  haul, 
Pob  bywyd  tirf  i'w  ddeddf  yn  ufuddhâu, 
A  chynnal  bydoedd  fel  ar  gledr  ei  law, 
A  gyru  trydan  by wyd  i  bob  bôd, 
Ac  ymddifyru  mewn  dedwyddu  'r  oll— 
Yn  hyn  y  ca  'r  Jehofa  'i  Sabboth  Ef  : 
Ac  iddo  Ef  nid  blinder,  ond  mwynhâd, 
Yw  llafur.    Mwynicmt  gwaith  yw  Sabbôòh  Ŵntt 

"  Wrth  adorygu  llafur  cariad  oes, 
A  gwel'd  pob  wythnos  a  phob  dydd  yn  Hawn 
Gan  wahh  dros  Dduw  a  dynion,  dyna  'r  pryd 

Y  eyf ranoga  dyn  o  Sabboth  Duw ; 

Y  gwir  fwynhâ  orphwysfa  hyfryd  hedd. 
Mae  seibiant  corff  am  ryw  un  dydd  o'r  saith 
I  ddyn  er  hyny  'n  anmhrisiadwy  rodd. 

Mae  pechod  yn  gwneyd  gweithio  iddo  'n  boen, 

Ac  affadlonedd  yn  ei  wneyd  yn  faîch ; 

Cyfalaf  erlyn  lafur  yn  ddibaid, 

Ac  fel  y  geíe  pery  i  waeddi  'Moes ;' 

Mae  esgyîl  gwáwr  ei  Jubili  'n  nesâu. 

Daw  ysbryd  tyner  Iesu  i'w  ryddhâu 

Cyn  hîr,  a  chwyd  y  gweithiwr  i  fawrhâd. 

"  Dyngarwch  drethai  holl  ddyfeisiau  celf 
I  roi  y  tresi  ar  wàr  galluoedd  gwrdd 

Y  byd  naturiol,  a  daw  gwaith  i  ddyn 
Pryd  hyn  yn  seibiant  ac  nid  poenus  faich. 
I  sylweddoli  hyn  y  gweithia  Duw 
Trwy  'i  Ysbryd,  ar  athryîith  meibîon  celf, 
Ar  gydwybodau  cyf alafwyr  byd, 

Ac  ar  galonau  gwir  ganlynwyT  Crist, 
I  wneyd  ein  koes  yn  Sabboth  hyfiryd  toi\ 

"  •  Y  Sabboth  wnaethpwyd  er  mwyn  dyn/  medd  Crist 
IV  barotoi  drwy  ffyáà  i  fyn'd  i  mewn 
I  gyfranogi  o  orphwysfa  Duw, 


448  î    SABBOTH. 

I'n  dwyn  fel  Ieau  i  weithio  mewn  mwynhâd — 

O  gydymdeimlad  at  druenus  fyd, 

O  awydd  gwasanaethu  'n  Tad  o'r  nef, 

O  gariad  at  bechadur  yn  ei  boen. 

Hwn  lafur  Cariad,  am  bob  dydd  o'r  saith, 

Fydd  sylweddoliad  Sabboth  Duw  i  ddyn." 

III. 

•   Ar  hwyr  y  Sabboth  mewn  neillduedd  myg, 
A  myfyr  dwfn,  wrth  adolygu  ei  waith, 
A  theimlo  y  gwasanaeth  wnaeth  i'n  gwlad 
Mewn  coethi  a  moesoli  nawd  ei  phlant, 
Ac  ymlid  drwg  arferion  fel  gwna  'r  huan, 
I  wyll  ei  cheubren  erlid  y  ddallhuan ; 
Ac  yn  Ue  ymgodymu  a  chwareu  pêl, 
Eu  dysgu  i  ymgodymu  ft  phyngciau  'r  "  fíydd," 
A  lluchio  adnodau  'r  Gair  at  ben  bob  drwg 
Fygythia  adgyfodi  yn  ein  mysg, — 
A  gwel'd  goleuni  Bibl  yr  Ysgol  Sul 
Tn  diffodd  gwawr  "  canwyllau  cyrff"  y  wlad, 
Fel  ser  yn  boddi  'n  nylif  gwawl  y  dydd, 
A  gwisgo  'n  bro  ft  cheinder  nefol  ddysg, 
A  gwyl  addurno  1  mheib  â  dwyfol  foes, 
A'u  parotoi  i  fwynhâu  y  Sabboth  fry, — 
Fy  nheimlad  redai  'n  ffrwd  i'r  geiriau  hyn : — 

Dy  Sabboth,  hoff  Gymru  yw  'th  drysor  rhagoraf 

Dy  angel-warcheidiad — dy  goron  hŶgaraf, 

A  byth  na  chaed  huan  wrth  syllu  ddwfn  wrido 

Am  na  chai  y  Sabboth  ei  deilwng  sancteiddio. 

Mae  'th  lwydd  a'th  ddyrchafiad  a  hwn  wedi  'i  glymu, 

A  byth  na  thywyned  y  dydd  i'ch  ysgaru. 

Hoff  Sabboth  bendigaid !  tra  'r  oorff  yn  gorphwyso 

Cft  'r  enaid  mewn  nwjrfiant  addolgar  fyw  weithio. 

Cawn  hamdden  i  syllu  ar  natur  al  thegwch, 

A  hamdden  i  syllu  ar  fro  'r  pur  ddedwyddwch. 

Cawn  wrando  serchgerddi  y  wig  delynorion, 

A  gwrando  serch-glwyf us  emynau  merch  Süon. 

Cawn  syllu  'n  edmygol  ar  ffurfiad  creig-haenau, 

A  phlygion  ar  blygion  o'r  Dwyfol  fwriadau. 

Cawn  wrando  y  corwynt  yn  rhuo  'i  hyawdledd 

A'r  "llais  dystaw  main"  yn  ein  suo  i  dangnefedd. 

Cawn  wrando  y  môr  yn  murmurawg  ymdòni, 

A  thòn  cariad  Duw  ar  draeth  daear  yn  tori. 

Anghofiwn  y  ddaear,  ei  haur  a'i  thrysorau, 

A  chwiliwn  am  drysor  mewn  nefol  ororau, 

Anghofiwn  y  byd,  a'i  adfydus  ofalon ; 

Ehedwn  uwch  alaeth  i  gartr-  'r  angeíion. 

Fyg  Sabboth,  tra  'n  arlun  o  fy wyd  Jehofah, 

Mae  'n  flaenbrawf  i  ddyn  o'i  ddedwyddwch  yn  Ngwynfa, 


t  BIWEDDAR  BABOH.    WILLIAM   REE8,   D.t>.  449 

O  Sabboth  tragwyddol  o  seibiant  a  chysur, — 

Fel  Duw  cawn  orphwyso  mewn  gwaith  ac  mewn  Uafur. 

Cawn  hedeg  o  blaned  i  blaned  heb  flino, 

0  gysawd  i  gysawd,  heb  arwydd  diíFygio. 
Ni  phyla  'n  golygm  er  syllu  'n  ddiddiwedd 
Mewn  edmyg  ar  ddysglaer  ogoniant  yr  orsedd. 
Yn  drwm  nid  ä'n  clybod  ean  henaint  er  gwrando 
Am  oesoedd  ar  donau  o  fawl  yn  adseinio. 

Ni  flina  y  meddwl  yn  olrhain  cudd -lwybrau 

Y  Dwyfol  Athrytíth  mewn  dirif  greadau. 

Ni  lara  'r  sercẅadau  er  syllu  'n  edmygol 

Am  oesoedd  yn  ngwyneb  y  Cariad  tragwyddol. 

Dychymyg  mewn  seibiant  ddywibia  i'r  cyfnod 

Bu  'Bydded'  Duw  'n  gwysio  cysawdau  i'w  wyddfod. 

A  theithia  mewn  nwyfiant  ymlaen  i'r  dyfodol 

1  weled  creadau  yn  hen  a  diflanol', 
Yn  ieuanc  a  hoew,  mewn  egni  difiino  : 

A'r  fynwes  mewn  heddwch  ar  Iesu  'n  gorphwyso 
Mewn  Cariad-wasanaeth,  a  gwenu  'n  ei  wyneb 
Mewn  Sabboth  o  dangnef  am  faith  dragwyddoldeb. 

Hawen.  Dayid  L.  Adams. 


Y  DIWEDDAR  BARCH.  WILLIAM  EEES,  D.D. 


iii. 

FEL  BARDD  A  DARUTHYDD. 


Yn  ngolwg  rhai,  prin  yr  oedd  ein  gwrthddrych  yn  llai  fel  bardd  nag 
ydoedd  fel  pregethwr.  Breintiesid  ef  gan  Awdwr  natur  â  galluoedd  i 
ragori  yn  y  naall  gylch  megys  yn  y  llall.  Dichon  y  beiid  ni  pe  dy- 
wedem  mai  efe  oedd  y  bardd  mwyaf  a  welodd  y  Dywysogaeth  mewn 
unrhyw  gyf nod ;  ond  pwy  a  ddigia  wrthym  am  hòni  ei  f od  i'w  restru 
ymhell  bell  ar  y  blaen  ymhlith  y  rhai  enwocaf  o  feirdd  ein  talaeth  î 
O  ran  amrywiaeth  a  helaethrwydd  llafur,  a  oes  rhywun  o  feirdd  y 
Dywysogaeth  a  ddaw  i  fyny  âg  ef  ?  Ësgusoder  ni  eto  am  ofyn,  a  oedd 
ymhlith  ei  f rodyr  mwyaf  talentog,  sef  prif-feirdd  y  cyf nod  sydd  newvdd 
fyned  heibio,  rywun  a  berchenogai  yr  oll  o'r  cynneddf au  hyny  a  ady- 
nodant  fardd  o'r  dosbarth  blaenaf ,  i  raddau  perffeithiach  nag  y  perchen- 


450  T  &IWBDDAR  BAROH.    WILLIAM    RKES,   D.D. 

ogid  hwy  ganddo  eH  O  ran  amgyffrêdiad  eangfawr,  desgrifiaeth 
nerthol,  ae  adroddiad  ysplenydd,  yr  oedd  yn  amlwg  íel  tywysog 
ymhlith  llu ;  nid  oedd  a  ragorai  arno  yn  y  pethau  hyn.  Gallai  íod  ja 
dyner,  yn  gryf,  yn  angerddol,  ac  yn  aruchel,  yn  ol  fel  y  byddai  ei  dea- 
tun  yn  galw,  neu  ei  farn  yn  awgrymu.  OPr  englyn  i  fyny  hyd  at 
uchelderau  gogoneddus  yr  arwrgerdd,  gwelir  ddarfod  ìV  athrylith 
ymwneyd  â  phob  rhyw  arddull  o  farddoniaeth,  gan  sicrhâu  clod  ac 
ennill  anf arwol  anrhydedd  ynddynt  oll.  Yr  oedd  wedi  ei  eni  y n  f ardd ; 
pe  amgen  ni  buasai  yn  abl  i  gyflawni  y  fath  orchestion  barddonoL 
Nid  celfyddyd  a'i  gwnaeth  y  peth  ydoedd,  ond  Natur, — ac  fel  y 
sylwodd  Carlyle,  "  Natur,  wedi  y  cwbl,  yw  y  gweithredydd  mawr  yn 
ngwneuthuriad  beirdd."  Cyn  y  ceir  barddoniaeth  o*r  iawn  ryw, 
rhaid  cael  bardd,  ac  ni  chyfarfyddir  byth  â  hwnw  heb  ei  fod  yn 
meddu,  yn  ol  iaith  y  Triad  Cymreig,  (( lygad  i  weled  anian,  caJon  i 
deimlo  anian,  a  glewder  a  faidd  gydfyned  âg  anian."  Gan  nad  beth 
am  y  testun,  yr  laith,  neu  y  trefniad  mydryddol,  y  mae  hon  yn  ffaith, 
sef  mai  y  bardd  sydd  yn  cynnyrchu  y  farddoniaeth, — efe,  fel  y  dy- 
wedodd  rhyw  un,  yw  y  wenynen,  heb  yr  hon  ni  cheir  mêl, — efe  yw  yr 
arlunydd,  a'r  gwir  grëwr,  yr  hwn  a  rydd  i'r  peth  a  gynnyrcnir  ffurf  a 
phrydferthwch,  ac  ysbryd  i  fywhftu  y  neb  a'i  darileno. 

Fel  un  oedd  yn  ymwybodol  ei  fod  yn  meddu  y  (( ddwyfol  ddawn  n 
a  allaoga  ŷ  gwir  fardd  i  roddi  goleuni  a  thân  yn  ei  linellau,  eawn  gan 
Hiraethog  yn  ei  Draethawd  ar  Feirdd  a  Barddoniaeth  Gymreig  y 
nodiadau  tarawiadol  a  ganlyn : — 

Rhaid  i'r  neb  a  fyno  fod  yn  fardd  fedrn  cymdeithasn  âg  anian,  a  deall  ei  harwydd- 
ion,  a  medda  adnabyddiaeth  o,  a  dwfn  gydymdeimlad  â'r  galon  ddynol,  cyn  y  hydd 

În  deilwng  o'r  enw.  Gall  fod  yn  deall  holl  (<Gyfrinach  Beirdd  Ynys  Prydain," 
oll  ddeddfan  a  mesnran  gwarantedig  cerdd  dafod  ;  gall  gyfansoddi  cynghaneddion 
diwall  rif  y  sêr ;  gall  wneyd  pennilîion  ac  odlan  ar  boh  cyhydedd  a  mesnr  caeth  a 
rhydd— heb  ynddo  fwy  o  deilyngdod  i'w  alw  yn  fardd,  wedi'r  cwbl,  nag  a  fedda 
clochdŷ.  Y  mae  ymhen  clochdý  efydd  i  seiuio  a  thincian ;  gall  eadw  digon  o  aŵn, 
ond  swn  ydyw'r  cwbl — tincîan  i'r  glnst  yn  nnig  y  mae.  Daeth  auan  o  bryd  i  bryd 
lawer  o  gyfrolan  dan  yr  enw  barddoniaeth,  heb  fod  ynddynt  nemawr  i  ddun  amgen 
na  swn  «e|rian  a  Uythyrenan  yn  tincian  yn  erhyn  en  gilydd.  Cuddiad  cryfder  y  wir 
awen  yayw,  ei  bod  yn  gaUn  llefarn  wrth  y  galon,  a  llefaru  yn  y  fath  fodd  ag  y  deaUa  ac  y 
teimla  3 


ymagoro  i 

y  gndd-fy  ...  ....w 

a  chyffroi  yr  holl  ymysgaroedd  ft'i  ddylanwad  ;  y  rhywbeth  hwnw  ydyw,  a  ddena,  a 
dynera,  ac  a  dodda  yr  enaid  yn  ddiarwybod  iddo.  Ond  ei  amcan  yn  ei  hoU  ymdrin- 
iaeth  â'r  galon  bob  amser,  a  ddylai  fod,  ei  dyrchafa,  ei  choethi,  a'i  hadeiladn  mewn 


gwiripnedd  a  rhinwedcL     Y  mae  at  ei  ryddid  i  ddefnyddio  ffngran,  rhoddi  tafodam 

Sa  mhenau  hoU  withddrychan  anian  i  lefaru  trwyddynt;  ;  lefaru  dammegion,  a 
nnio  hanesion  heb  fod  yn  wirionedd  yn  yr  ystyr  Uy thÿrenol,  ond  fod  ganddo  ysbryd 
gwirionedd  i'w  gyflen  i'r  meddwl  trwyddynt. 

Yr  oedd  y  gallu  a  ddesgrifìr  yma — y  "  rhywbeth  w  eogone<Jdus  hwnw 
a  rydd  fjrwyd  ac  enaid  mewn  cyfansoddiadau  barddonol,  ac  a  deifl 
arnynt  me^vs  haul-dywyniad  oddifry,  wedi  ei  ymddiried  fr  awdwr  ei 
hun,  i  raddau  anghyftedin  o  helaethrwydd.  Ond  aeth  cryn  amser 
heibio  cyn  i'r  genedl  ddyfod  i  wybod  am  ei  hanfodiad.  Tueddol  iddo 
ar  y  cyntaf  óedd  esgeuluso  y  ddawn  a  ymddiriedasid  iddo,  eithr  ni 
aüasai  ìEm  Vi  athrylíth  ef  fod  yn  guddiedig.     Yr  oedd  y  cyfnod,  fel  y 


T  ÎWWBDD±R   BUiGH.    WTLUAM    RBEi,   D.D.  451 

gwyddom,  yn  ffafriol  î  ymarferion  meddyUol  o  bob  math.  Adeg  hynod 
am  feir^d  p«*ig*mp  ydŵedd.  Wedi  tymmor  maith  o  wywdra,  gwawr- 
paaaj  pçs  amgenaeh,  yr  hon  y  gelUd  y»  briodol  eigalw  yn  oes  aur  Ifenydd- 
iafìtt*  f wwUionol  yu  Ngbymiu  Coffa  da  am  enw  a  gwaith  yr  hen  atáraw 
hwnw  4?  oiddo  Hiraçthog  yn  Llansannan,  yr  hwn  ni  fynai  adael  Uonydd 
iddo  nes  ei  osod  yn  deg  ar  y  fifordd  i  ogoniant  fel  un  o  feirdd  j 
pedww  meanr  ar  bugain.  Bu  sylwi  ar  orchestion  rhaá  o  brif  feirdd  y 
(çyíftoi,  *  4wUen  rhai  o'u  cynnyrchion,  yn  enwedigol  cáddo  Eben  Fardd, 
yn  fq44iop  da  i'w  çymbylu  i  ragor  o  weithgarwch  yn  nghyêhwyniad  ed 
yrfa.  lenorol  ysfcyriai  m*i  bychau  oedd  yn  ei  ddeûhrenacj,  ond  gweì- 
wyd  iV  gynnydd  fod  yn  ddirfawr.  Yr  oedd  dadblygiad  ei  aìluoedd 
|d  ardderçhogrwydd  mis  Mai,  yn  ddisymwth  braidd,  a  hyfryd  odiaeth 
p  rim  y  captyniadau.  Ganodd  Hiraethog  ar  amrywiaeth  mawr  o 
destunau,  gan  roddi  iddynt  ojl  ychwaneg  o  ddyddordeb  yn  ein  golwg. 
Y  mae  ei  ganiadau  byraf,  q  bob  natar,  mor  gryno  a  pherffaith  o  ran 
iaitb,  ä  mydr,  a  phob  peth,  fel  na  ellir  ychwanegu  dim  atynt  na  thynu 
dim  oddiwrthynt  heb  anafu  eu  prydferthwch.  Yr  oedd  ei  gywirdetj 
fal  ieithwr  bron  yn  ddihaf al.  Craffer,  er  engraifft,  ar  nerth  a  theleid- 
rwydd  yr  iaith  yn  y  pennillion  hyny  o'i  eiddo  ar  waith  Daw  yn  y 
grwüg^th,  ajaa  y  oyfieithiad  goreu  o  ba  rai  y  cynnygiwyd  gwobr  yn 
îäsfce^dfod  Genedlaethol  y  flwyddyn  hon.  Mae  yr  olaf  o  honynt,  er. 
yn  a4nabyddi^  iawn,  mor  swynol  a  prydfearth,  fel  na  raád  erfya 
maddeuant  am  ei  ddyfynu  yma :— ■ •■ 

Pan  y  gelwid  yn  y  borau 

Restr  enwau  sér  y  nen, 
Deuent  oll  dan  ganu  a  dawnsio, 

Heibio  i'r  orseddfainc  wen ; 
Yn  ei  thro,  ymhlith  y  llîaws, 

Ymddangoeai  'n  daear  ni — 
Cododd  gwrid  i  wyneb  oariad 

Dwyfol,  pan  y  gwelodd  hi. 

Daliodd  eî  awen  yn  ei  hoewder  a'i  grym  cynhenid,  hvd  nes  cyr- 
haedd  o  hono  hyd  at  ymylon  gwlad  y  canu  tragywyddoí.  Pwy,  er 
dyfal  chwilio,  a  ddichon  ganfod  arwyddion  "  Henaint "  ar  y  Cathlau 
y  rhoddes  ef  yr  enw  hwnw  arnynt  1  Oni  pherthyna  iddynt  ireidd-der 
Uysiau  y  gwanwyn,  yn  gystal  a  melusder  addfed  ffrwyth  y  cynhauaf  ? 
Mewa  adeg  ar  yr  einioes  pryd  y  bydd  llawer  yn  tybied  fod  yn  Uawn 
t>ry4  iàdynt  noswylio,  ceid  ef  yn  codi  "  Tẃr  Dáfydd,"  ac  mor  odidog 
y4yw  fel  y  taflodd  bob  Tẃr  arall  o  gyffelyb  nodwedd  i'r  oysgod  yn 
jìwyr.  Teimla  casglwyr  yr  Emynan  yn  yr  amser  a  ddaw,  yn  ddŵdwydi 
iftwn  o  berwydd  ymddangosiad  y  gwaitìi  hwn,  am  fod  ynddo  y  fath 
doraeth  o  ddefnyddiau  cysegredig  at  eu  gwasanaeth.  Beth  bynag  yr 
ymaflodd  ef  ynddo  i'w  wneuthur,  efe  a'i  gwnaeth  f el  na  chai  neb  ddim 
ar  ei  ol  ef.  Saif  ei  Alargân  am  Wiüiams  o'r  Wern  yn  hynod  ymhlith 
y  marwnadau  ardderchocaf  a  feddwn.  Gall  oesau  fyned  heibio  cyn 
y  meddylir  am  roddi  "Heddwch"  yn  destun  y  Gadair  mewn  Eistedd- 
fod  Genedlaethol  eto,  am  y  rheswm  ei  fod  ef  wedi  cyfansoddi  awdl 
ar  hyny.  Y  mae  "  Heddwch"  Hiraethog,  yn  debyg  i  "Elusengarwch" 
Dewi  Wyn,  a  "Dinystr  Jerusalem"  Eben  Fardd,  o  nodwedd  mor 
gyflawn  a  godidog,  fel  ag  i  beri  na  bydd  calon  yn  neb  am  hir  amser  i 


462  T   DIWEDDAB  BARCH.    WILLTAM   BEES,   D.D. 

feddwl  am  geisio  llunio  awdlau  ar  y  testunau  a  ddyhysbyddwyd  mor 
drwyadl  ganddo.  Ond  yr  hynotaf  o  holl  weithiau  Hiraethog  yn  ddiau 
ydy w  yr  "  Ëmmanuel,"  ac  nid  gormod  dyweyd  am  y  gwaith  hwn  ei  fod 
y  cyfansoddiad  barddonol  hynotaf,  er  nad  y  mwyaf  perffaitb  o  ran 
eynllnn  fe  ddichon,  a  ymddangosodd  yn  y  bedwaredd  ganrif  ar  bym- 
theg. 

Ond  cyn  disgyn  i  sylwi  ar  y  gwaith  Uaf urf awr  hwn,  gweddus  fydd 
i  ni  wneyd  ychydig  nodiadau  ar  un  neu  ddau  eraill  o  brif  gynnyrchion  ei 
awen  hoenus,  gan  ddechreu  gyda  y  Bryddest-awdl  ar  Job.  Y  mae  yn 
gynnwysediff  mewn  chwech  o  ranau.  Saif  y  "  Ddamcaniaeth "  fel  y 
canlyn : — "  Yr  aur  cyn  ei  brofi,  neu  Job  yn  ei  hawddfyd  a'i  lwyddiant 
dechreuoL  Yr  aur  yn  y  ffẁrn ;  neu  Job  yn  ei  adfyd  a'i  flinderau.  Yr 
aur  wedi  ei  buro ;  neu  Job  ar  ol  dych weliad  ei  gaethiwed  yn  ei  lwyddiant 
a'i  ogoniant  diweddaf ."  Am  yr  awdl  hon,  dywed  ei  hawdwr  iddi  sefyll 
am  lawer  o  flynyddoedd  heb  symud  cam  ymlaen,  ac  i  sefyll  y  gadawsid  hi, 
mae'n  debyg,  ond  fel  y  symbylid  ef  i V  chwblhâu  gan  ei  gy  dlarurwr  hoffus, 
y  Parch.  T.  Pierce.  Wedi  cyf ansoddi  uwchlaw  mil  o  linellau  ar  y  mesurau 
caethion,  yn  ol  fel  y  caffai  hamdden  a  hwyl,  "  yn  hirnos  amryw  auafau," 
teimlai  ei  fod  wedi  myned  yn  rhy  bell  i'w  gadael  yn  anorphenol.  Ond 
yn  yr  olwg  ar  y  tir  maith  oedd  ganddo  i'w  deithio,  a  chan  ymdeimlo 
â'r  anfantais  o  rodio  yn  hualau  y  mesurau  caethion,  penderfynodd 
wneyd  defnydd  o'r  mesur  anghyfawdl  (blanh  verse)  o  hyny  ymlaen  i'r 
diwedd.    A  dyma  ei  brofiad  ar  y  mater : — 

Wedi  unwaith  gychwyn  o  ddifrif  daethum  i  hoffi  y  mydr  yn  fwyfwy.  Yr  oedd  fy 
DghyfaiU,  Mr.  Pierce,  yn  anfoddlawn  iawn  i'r  peth  ar  y  cyntaf ;  ond  ymgymmododd 
fig  ef  i  raddan o dipyn  1  betb.  Fe allai y  senir  n yn ddigofns gan rai beirdaa beirniaid 
Oymreìg  am  y  penrhyddid  hwn,  a  throseddn  o  honof  fel  hyn  yn  erbyn  bonedd  a 
deddfan  awen  Cymru,  drwy  arwain  mesnr  Seiaonig  i  gymdeithas  tenlu  diledryw  D. 
ab  Edmwnd.  Odid  nad  ystyrir  fi  fel  rhyw  ail  Wrtheyro,  yn  ymgyfathrachu  â 
Hengist,  ac  yn  ei  arwain  i  blith  tywyeogion  y  gynghanedd — '*  Beirdd  wrth  fraint  a 
defawd  Ynys  Prydain  ;  "  a  dichon  yr  ofna  rhai  y  dygwydda  rhyw  gyflafan  gwaeth  na 
Brad  y  CyÜill  Hirion  mewn  canlyniad.  Bid  a  fo,  rhaid  i  mi  addef  fy  mod  wedi 
syrthio  mewn  cariad  â'r  Rhonwen  hon, — y  gerdd  ddiawdL  Ond  na  ddychryned  neb ; 
nid  oea  genyf  na  gallu  nac  amcan  i  wneuthnr  na  deddf  na  defod  i'w  thrwyddedogi  i 
fyag  mesurau  breiniol  barddoniaeth  Gymraeg.  Gefais  gyflensdra  i  ddarllen  rhanau 
o  r  dernyn  diawdl  i  glywedigaeth  dan  o'n  prìf-feirdd — nid  amgen  Eben  Fardd  ac 
Emrys;  a  rhoddasant  hwy  gymeradwyaeth  wresog  iddo,  yr  hon  a  roddai  i  mi 
galondid  yn  yr  antnriaeth  i  w  gyhoeddi. 

Gorchuddia  y  Bryddest-awdl  odidog  hon  yn  agos  i  gant  o'r  tu 
dalenan  yn  Ngweithiau  Barddonol  Hiraethog.  Ceir  ynddi  y  fath  nifer 
o  ddarnau  heulog,  dysglaer,  fel  yr  ydys  yn  teimlo  dan  brofedigaeth  i 
ddyfynu  yn  dra  helaeth  o  honi ;  ond  gan  f od  gof od  ac  amser  yn  brin, 
ni  ddyfynir  yma  ond  yn  unig  ei  ddesgrifiad  o  gartref  a  theulu  Job,  ar 
f oreu  dydd  y  trychineb  a  ddaeth  i'w  ran : — 
Awel  oer  dawel  araf, 

Y  bore  hwn  o  wybr  haf, 
Delora  ar  y  dail  irion, 
Yagwyd  frig  glaagoed  y  fron  : 
Edyn  y  goedwig  ydynt, 

Yn  dawnsio,  'n  gwingo  'n  y  gwynt ; 
A'i  holl  goedyda,  talwydd  teg, 
Hudir  i  geisio  hedeg ; 

Y  dail  wrth  yagwyd  eilwaith, 
Ogìeiaiant,  galwant  i'w  gwaith. 


Ý   DIWEDDAR  BABOH     ẄILLTAM   BEES,   D.D.  458 

Y  dawnu8  gôr  adeiniawl, — i  hymiaw 

Eu  hemyn  forenawl ; 
Trwy  wlad  Us  melus  y  mawl, 
A  ganent  yn  blygeiniawl. 

Iob  yn  awr  wyneba  'n  ol — i'w  balas 
Dan  belydr  hanl  airiol, 
A'i  rywiog  wên  chwarenol — felynaidd, 
Yn  wir  fwynaidd  oedd  ar  y  faenol. 

Ebrwydd  wedi  boreubryd, 
TeilwDg  waith  daw  'r  teuíu  'nghyd  ; 
Iob  a  rydd  wiwbnr  addysg, 
Ragoroì,  o  ddnwiol  ddysg. 

Y  da  batriarch  dibetrua, — a  dywallt 

Weddi  daer  a  melus  ; 
Hŷ  ddy-iêd  yn  ffrwd  ddirus 
Bêr  afou,  o  bur  wefus. 

Yn  dilyn  yr  adroddiad  o  weddi  ÿ  patriarch,  ceir  y  desgriflad  byw- 
graffus  hwn  o'i  lanciau  yn  troi  allan  at  eu  gorchwylion : — 

Yna  gweÌAÌon  ufuddion  y  gwiwsant, 

Yn  ewybr  a  siriol  a  gydbrysurant ; 

Tua  'r  meusydd  mewn  hedd  y  tueddant, 

Yn  iach  a  heinyf,  ac  ni  achwynant  ; 

O'r  buaith  ymddosbarthant, — yn  Uawn  hwyl 

Allan  i'w  gorchwyl  y  Uawen  gyrchant. 

Y  bugeiliaid  bywiog  a  alwant 
Eu  cwn  allan,  â'n  chwiban  cynnnllant ; 
Hwy  dan  glust'einio  a  sawrio  brysurant, 
Ar  eu  holan  yn  gyflym  yr  hwyliant : 
Ar  ol  y  praidd  areiliant, — drwy  y  dydd, 
Ar  y  mynydd  yn  ddifyr  en  mwyniant. 

Ac  yna  eir  â  ni  i  olwg  yr  ychain : — 

Daw  rhif  o  ychen  yn  dyrfa  iachus, 
0  amryw  liwiau,  raddau  mawreddus  ; 
Allan  o'r  corau  drachefn  yn  drefnns, 
Yn  dwyn  eu  helynt  dan  ienan  hwylns  ; 
Cuöint  eu  cilod  yn  hynod  hoenns. 

Fel  y  daw  yr  holl  olygfa  megys  yn  fyw  a  phrysur-symudol  o  flaan  ein 
Uygaid !    Edrychwn  eto  ar  ddarlun  merched  Job : — 

Yn  y  palas  gwymp  eilwaith, 
Yr  awr  hon  prysnr  ar  waith 
Yw  rhîanod  gorhoenus, 
Merched  tywysog  enwog  Us ; 
Urdd  Edom  dair  heirdd  ydynt, 
Gemau  'r  oea  digymhar  ynt 


Gwyn  a  gwridog  rhieddog  eu  ginddian, 
Ail  i  wawr  eiliw  ael  awyr  olau; 
A  gwisgi  ydynt  eu  hysgogiadan, 
Fal  hawddgarol  iachnsol  ìyrchesan : 
A  gwir  addfwyn  en  greddfan,— mor  wylaidd 
A  glftn  beraidd  ag  awelon  borau. 
1884.  2  f 


M4  T  DIWEBDAR   BAnOH.    WILLIAM   BEEft,   D.B. 

Uwch  *  mwy  iesia  yw  harddwch  eu  raoesan, 
Na'r  un  oddiallan,  a'i  eirian  ddolliau  ; 
Gwreiddk)dd,  ymledodd  drwy  'u  hotl  deimlalau, 
Dirion  addysg  eu  tad  a'i  rinweddau  : 
I  dlodion  rhoent  delidau, — heb  air  ffrom, 
Geir  hyd  Edom  faẅr  glod  i'w  cardodait. 

Gan  adael  y  Gráti  fawreddus  hon,  ymha  un  y  dilynir  Job  hyd  nes  y 
gwelir  haul  ei  fywyd  yn  machlud  mewn  gogoniant,  yr  ydys  yn  troi  i 
wneyd  ychydig  grybwyllion  o  barthed  i'r  benaf  o'i  awdlau  ef,  sef  yr  un 
ar  "  Heddwch,"  budctagol  yn  Eisteddfod  Freiniol  Madog  yn  1851.  Y 
beirniaid  oeddynt  Caledfryn,  Eben  Fardd,  a  Nicander.  Dyma  yr  unig 
dro  y  meddyliodd  Hiraethog  am  ennill  cadaîr  mewn  Eisteddfod  Frein- 
ioL  Ei  ffugenw  ar  yr  achlysur  oedd  "Hedd  Molwynog."  Cydunai  y 
beirniaid  fod  ei  awdl  ef  301  tra  rhagori  ar  bob  un  o'r  lleill  a  anf onwyd 
i'r  gystadleuaeth.  Mynegent  ddarfod  i'r  awdwr  gymeryd  golwg  eang 
ar  ei  destun  yn  ei  holl  gysylltiadau, — iddo  ddechreu  yn  y  man  Ue  y 
dylasai  ddechreu,  a  diweddu  yn  y  man  lle  y  dylasai  ddiweddu.  Ych- 
'wanegent  hefyd  fod  yr  awdl  yn  gyfanwaith  teg,  ac  yn  llawn  o  dân 
awenyddol,  er  y  gallasai  fod  yr  awdwr  yn  daclusach  gyda  llàwer 
llinell,  ac  yn  rymusach  hefyd  mewn  ambell  f an.  Trefnasai  yr  awdwr 
ei  awdl  yn  dair  rhan.  Yn  y  rhan  gyntaf,  wedi  galarnad  uwch  ben 
cyflwr  andwyol  y  byd  yn  ganlynol  i'r  cwymp,  cymer  olwg  ar  sefyllfa 
ddedwydd  dynoliaeth  yn  Eden,  a'r  modd  y  taflwyd  pob  peth  i  annhrefn 
ar  y  ddaear  drwy  gynllwynion  maleisus  y  diafoL  Yn  yr  ail  ran, 
rhoddir  golwg  ar  ryfeloedd,  o  ddyddiau  Cain  hyd  adeg  yr  ornest 
ofnad  wy  ar  faes  Waterloo,  a  chyda  medr  arbenig  desgrifia  yr  awdwr  y  gen- 
faint  aruthr  o  waeau  a  ddilynant  ryfeloedd.  Yn  y  drydedd  ran,  daw 
y  bardd,  fel  y  sylwodd  y  beirniaid,  allan  o'r  tân  a'r  mwg  i  gymeryd  ei 
anadl,  ac  i  eistedd  fel  arlunydd  cywrain  yn  nrws  ei  babell,  er  desgrifìo 
adferiad  heddwch  i'r  byd  drwy  gyfryngdod  Mab  Duw,  yr  hyn  a  wna 
ef  hefyd  yn  y  dull  mwyaf  awenyddol  ac  ysplenydd. 

Un  o  nodweddion  amlycaf  barddoniaeth  uwchraddol  yw  bywyd, 
Dyna  a  roddodd  y  f ath  swyn  i  ganiadau  amry w  o  f eirdd  yr  hen  oesoedd, 
ac  yn  arbenig  feÜy  Homer.  Parhânt  drwy  yr  oesoedd  i  gynhyrfu  a 
thanio  meddyliau  y  rhai  a'u  darllenant  Gellir  dyweyd  yn  gyffelyb  am 
yr  awdl  hon  ar  "  Heddwch,"  sef  ei  bod,  ymhob  rhan  o  honi,  yn  llawn  0 
fy wyd.  Mor  naturiol  ac  esmwyth  hefyd  yw  desgrifiadau  yr  awdwr, 
f el  ag  i  arwain  un  i  dybied  mai  un  o;r  pethau  hawddaf  yn  y  byd  yw 
cyf ansoddi  yn  y  mesurau  caethion,  yr  hyn,  feì  y  gwyddys  yn  dda,  sydd 
yn  dra  phell  oddiwrth  f od  yíi  wirionedd.  Sylwer  ar  y  modd  y  darlunia 
efe  gyflwr  y  byd,  cyn  i  felldith  drygioni  syrthio  arno : — 

Awyr  iach  y  ddaear  hon,— oedd  heraidd 

Heb  arogl  clefýdon  ; 
Ar  ei  chẃyl  drwy  'r  nchelion— ymsîai, 
Bywyd  a  chwiwiai  drwy  rr  byd  a'i  chwaon. 


Am  Adda  dywedir : — 


Adda  enwog  oedd  ynad — hedd  anian, 
Trwy  ddoniau  'r  eneiniad ;   . 
A  roddai  Ion  ar  haréd  iâd 
Y  dyn,  ddydd  ei  ordeiniad. 


Y  1XIWBDDAB    BARCíi.    WíLTJAM   RBBS,    D.D.  4<J|5 

Gras  a  phurdeb,  aTifarwoldeh, 
"•  Yn  ei  wyueb  glân  a  weneut ; 
Hedd  a  chariad — yn  ei  lygad, 
Mewn  yiudoniad — mwyn  yuid'w'netit. 

Mor  wynfydedig  oedd  sefyllla  y  byd,  pan  na  ehanfyddwyd  eto 
"  drist-wyneb,"  nac  "  eilun  o  wg  yn  ael  neb."  Yr  pedd  enaid  dynoliaeth 
yn  Uawn  o  nwyf  ac  o  hedd  y  nefoedd.  Oddiar  ei  orsedd  ddyrchafedig, 
edrychai  cyfiawnder  i  la wr,  heb  ganfod  diffyg  na  bai  yn  unmaa  Yr 
oedd  natar  oll  yn  gwiago  gwên,  a'r  deyrnas  anifeilaidd  yn  drwyadl 
ddarostyngedig  i  ddyn : — 

Y  Uew  orweddai  'n  y  llwyn — 
Ymorweddai  mor  addwyn 
A'r  ddafad  heb  frad  iVfron, 

A  gwar  oedd  fel  hydd  gwirion  ; 
Teigrod  nid  oeddynt  egrach 
Yn  nnll  en  byw  na  lloi  baoh  ; 
Un  dywalgi  dialgar 
Ei  ystrýw  am  fy  w  drwy  fâr ; 

Y  blaidd  mor  waraidd  wirioü, 
Ei  fryd  a'r  oen,  ar  y  fron';0: 

Y  llwyHog  ni  chynlluniai 
Frad  i  neb,  na  difrod  wnai ; 
Nid  oedd  yn  y  sarph  wŷn  dig, 
ÜTac  anianawd  gwenwynig. 

«Ond  gyda  y  cwynip  yn  Eden : — 

Dyna  heddwch  wedi  ei  anhucUo, 
Ow  !  y  dyn  anwyl  wedi  'i  weuwyno— 
Ael  y  nef  uchel,  dawel  yn  duo, 
A'r  awelon  yn  tori  i  wylo. 

Ap  yna  y  mae  yn  canlyn  y  fath  ddesgrifiad  o  ganlyniad^.cyffrçdinol  j " 
cwymp,  ag  na  allasai  neb  ond  bardd  o  athrylith  anghyffcedwi  ei  dÿnu. 
Ond  rhaid  brysio  ymlaen  at  yr  ail  ran  o'r  Awdl,  lle  y  cawn  y  fath 
ddarlun  o  echryslonrwydd  rhyfel  ag  a  saif  eto  heb  ei  gỳmhar  yn  yr 
jaith.  Ar  .ol  cyfeirjo  at  achosion  rhyfeloedd,  ä  eui  bardfi  rhagddo  ,i 
ddesgrifip  ;-r- 

Dwy  fyddin  mewn  cwrthdrin  draw 
Yn  y  gâd  yn  ymgydiaw ; 
Blaenorìaid  tanbaid  eu  tôa, 
I'w  gosawd  mewn  trefn  gyson. 
Molawd  a  ro'ent  i'w  milwyr, 
I  frydiò  'u  gwaed— fradawg  wỳr ; 
A  rhoi  'u  4ig  nwydau  ar  dâa, 
Fal  i  yfed  cyflafan 

Y  blaengadau  blin  gydiant 

Yn  chwerwon  iawn  dechreu  wnant. 


Ac  yn  ebrwydd,  wele, 


Cydredeg  wna  y  cadrodau— «raill, 
Yn  gyforiawg  rengau, 
Dyna  'u  swn  yn  dynesâu, 
A  thyrfiant  eu  eerth  arfau. 

Cry'  aain  yr  ndgorn,  cras  yw, 
uwch  y  wlad  uchël  ydyw ; 
Uaia  angau  'n  arllwys  ìngoedd— 
Grçaed !  gwaed  !  y w  ei  lais  ar  goe^d. 

2     P    2 


456  T  DIWBDDÀR   BABÓH.   WILLIAM   REEB,   D.ÍX 

Gyda  hyn, — 

T  meirch  a  glywant,  adwaenaut  donan, 
Udgorn  y  rhyfel,  a'i  uchel  awcbiau ; 
Ymennyn  weithian  mae'u  hanian  hwythan ; 
Heda  'u  gweryriad  hyd  y  gororau, 
Llidia  ffnw  anwar  eu  tanllyd  ffroenau, 
Yn  ail  i  ffyrnig  ennynol  ffwrnau  : 
Cloddiant  yn  addig  ft'u  cyrnig  garnao, 
T  mae8  a  drychant,  dyrcnant  aywarchan ; 
Terfysg  a  chlanciant  arfan— wna  'u  hanian, 
Mal  gwaew  trydan  rhwng  mil  o  gatrodau. 

Saethau  a  gwrthsaethau  sydd — ar  gerdded, 
Hwynt  heb  eu  gweled,  ftnt  heibio  'u  gilydd, 
Gan  gyrchu,  gwann  trwy  'r  gwynt, 
Dynion  a  gwympir  danynt, 
Yn  dyrau  fal  yn  cydorwedd 
Pabwyr  nen  wair,  pawb  'r  nn  wedd, 
Wedi  i'r  bladur  ddur  ddarwain 
Yn  ei  rhwysg  ei  min  drwy  rhai  'n. 

Ond  nid  yw  yr  hyn  ond  rhan  o'r  desgrifiad  yn  unig.  Ar  ol  ail-edrych 
drosto  yn  ddiweddar,  aeth  yr  ysgrifenydd  i  ail-edrych  hefyd  dros  ddes- 
grifiad  Syr  Walter  Scott  o  frwydr  "  Flodden  Field  "  yn  ei  "  Marmion,"  er 
mwyn  eu  cymharu  â'u  gilydd.  Am  ddesgrifiad  Syr  Walter,  tystíolaethai 
yn  enwog  Jeffrey  yn  yr  Edinburg/i  Beview,  na  chyfansoddwyd  ei 
gyfFelyb  o  ran  nerth  a  by wiogrwydd  er  dyddiau  Homer.  Wedi  dal  y 
ddau  ddesgrifiad  gyferbyn  â'u  gilydd,  ein  teimlad  yw,  er  mai  gan  y 
bardd  Albanaidd  y  ceir  y  darlun  eangaf,  mai  gan  y  bardd  Cymreig  y 
ceir  yr  un  mwyaf  nerthol  a  gafaelgar.  Y  mae  y  gynghanedd  o'i  du  ef, 
cleciadau  cynhyrfus  yr  hon  a  fwyhâ  yr  effaith  drwy  fod  y  sŵn  yn 
cyfateb  yn  weÜ  i'r  ystyr,  a'r  ymdebygoliad  rhwng  y  desgrifiad  a'r  hyn 
a  ddesgrifir,  yn  dyfod,  o  ganlyniad,  yn  nês  at  berffeithrwydd.  Ynglŷn 
â'r  dern^m  ar  echryslonrwydd  rhyfel  yn  Awdl  Heddwch,  yr  ydys  yn 
cael  engraifft  dda  o  dynerwch,  ein  prif  fardd.  Pwy,  ar  ol  darÚen  y 
desgrifiad  o  "Mair"  yn  troi  allan  yn  ngoleuni  y  Uoer  tua  maes  y 
gelanedd,  i  edrych  ai  nid  oedd  ei  hanwylaf  Edwyn  ymhlith  y  clwyfedig- 
ion,  a  ddichon  byth  ei  anghofío  1  Ofnai,  petrusai,  wylai,  troai  yn  ol, 
ond  buan  y  deuai  yn  wrolach,  ac  y  cyflymai  tua'r  "  cadfaes  certh,M  heb 
ofni  wyneb  neb.  Rhag  y  buasai  yn  gweled  rhai  mewn  eisieu,  dygai 
gyda  hi  ddogn  dda  o  feluswin,  ar  ei  ffordd  ymlaen, 


Ond  yn  fuan,- 


£  roi  Mair  ar  lawer  min 
Yn  ei  loesau  feluswin. 


Ar  ei  gwaith  yn  rhoi  y  gwin 
Gn  lwysferch  ar  nn  glasfin, 
Ow  t  Mair,  hi  glywai  'n  y  man 
Ei  henw  hi  ei  hnnan, 
O  fethiantus  wefua  wan 
Yn  deüliaw  'n  aibrwd  allan. 


Mor  f awr  oedd  alaeth  Mair,  pan,  ar  ol  sychu'r  gwaed  oddiar  ei  ruddiao, 
y  canfu  ja  eithaf  clir  mai  "  Hwn  ydoedd  ei  mwyn  Edwyn."  Hi  lefai, 
ond  nid  oedd  ef  yn  gallu  ei  hateb.    Anfynych,  dybygid,  y  gwnaed  an> 


T  DIWBODAR  BARCH.   william  rees,  d.d.  457 

geuach  defnydd  o  iaith  i  ddesgrifio  golygfa  o  nodwedd  wir  doddedig  a 
chy ffrous,  nag  yn  yr  amgyl  chiad  dan  sylw.  Ar  amnaid  y  bardd,  gwelir 
y  geiriau  gweddeiddiaf  yn  disgyn  i'w  Ueoedd  mor  naturiol  ag  yr  eheda 
colomenod  i'w  ffenestri. 

0  !  Edwyn,  dy  Fair  ydwyf, 
Clyw  hyn  !  dy  Fair,  Edwyn,  wyf. 
Dywed  air  wrth  dy  Fair  fad, 

Yn  fy  nghur,  0  fy  nghariad ! 
Edwyn  oedd  yn  ymadael, 

1  Mair  nid  oedd  gair  i'w  gael ; 
Hi  graffai,  tybiai  wel'd  dôr 
Ei  lygaid  yn  ail  agor, 

A  phelydriad  cariad  cu 
Yno  'n  anwyl  ennynu ; 
Yn  iugoedd  dyfnion  angau] 
Tân  pur  hwn  eto  'n  parhâu 
Yn  ei  rym  ;  ond  ei  dremiad 
Farwol  oedd  ar  ei  Fair  lâd  ; 
Ffagliad  fel  cyniad  canwyll, 
A'i  gwawr  wrth  ddiffodd  mewn  gwyll. 
Syrthiai  Mair  mewn  Uesmair  llym, 
Ar  y  ddae'r  yn  oer  ddirym ; 
Trallod  oedd  ormod  i'w  ddal, 
A.  faeddai  'i  chalon  feddal ; 
Dyrchodd  un  faiwol  ddolef 
Hyncd  gri  ochei  aid  gref. 
Trengodd,  ehedodd  ar  hyn 
O'i  hadwyth  ar  ol  Edwyn. 

Gan  fyned  heibio  i'r  desgrifiadau  gorchestol  o  ryfelwyr  a  rhyfeloedd 
oesau  hen  a  diweddar,  brysiwn  rhagom  at  y  drydedd  ran  o'r  awdl,  pa 
un  a  egyr  gyda  y  llinellau  melusber  a  ganlyn : — 

Adfywia,  cyfod  f  'awen, 
Dwyre  'n  awr  hyd  awyr  nen  ; 
Ymeneinia,  'm  mun  anwyl, 
Yna  rho  'th  delyn  ar  hwyL 
Gwlych  dy  ddestlua  wefus  wan 
Yn  hen  wlyboedd  gwin  Liban  ; 
Yf  o  ddwfr  arafaidd  iach 
Siloah,  nid  oes  loywach  : 
Yfa,  anghofia  ofid 
Rhyfeloedd,  lluoedd  a'u  llid ; 
Gwybydd  'r  ä'r  gaua'  heibiaw, 
Haf  tawel,  gan  ddjchwel  ddaw  ; 
Ha  !  ha  !  daw,  daw  o'r  diwedd, 
Anwyl  haf  efengyl  hedd. 

Wedi  y  cyfarchiad  swynol  hwn,  ymeifl  yr  awen  yn  ei  gwaith  gydag 
adnewyddol  nerth.  Arweinia  ni  yn  ebrwydd  i  gwmni  Dafydd, 
Solomon,  ac  Esaiah.  Y  mae  aralleiriad  ein  bardd  o  rai  o  brophwydol- 
iaothau  yr  olaf,  yn  brydferth  a  godidog  tu  hwnt,  o  ran  tlysni  ieithwedd. 
Nid  bob  dydd  y  deuir  o  hyd  i  linellau  fel  y  rhai  hyn : — 

Y  llew  anwar  ddaw  'n  llonydd, 
Gwair  a  bawr,  a  gwâr  y  bydd  ; 
Tan  yr  ian  cyd-dynn  â'r  ych 
Wna  o'i  fodd  yn  ufuddw>ch ;    - 


4 "6  *  DTWftDDJLR    B*ÄCH.    WlLLIàM   H«SS,    D.Tì. 

B  tthge»  bychan  egwa»  ä 

Ar  mtwua  a  chrafanga ; 

AUyfcyîíewufydd 

Ei  Iaw  faoh,  heddychoi  fydd. 

Yr  arth  a'r  fuwch  heb  guwchiaw, 

Orweddant  drwyn  wrth  drwyn  draw 

Ar  y  ddôl,  a  phawr  y  ddwy 

Irwellt,  heb  aligefl  aerwy  : 

Llydnod  y  ddwy,  hwy  a  ftnt 

Hyd  y  bryncyn,  cyd-branciant : 

T  blaidd  dig  yn  ddiddig  ddaw 

Yn  dra  hygar  i  drigaw 

Efo  'r  oen  neb  chwerw  ftyd 

Rhyfedd  y  ohwery  hefyd, 

A.'r  llewpard  brych  ei  wrychyn 

Ar  y  maea,  a  chwery  ft'r  myn  : 

Ar  dwll  yr  asb,  er  ei  dig, 

A'i  hen  anian  wenwynig, 

Bachgen  llon  y  fron  heb  firad 

A  chwery  heb  och  irad  : 

A  chwery  tm  bach  arall 

Yn  ddifraw  gerllaw  'r  llall, 

Efo  'i  law  vn  ddiofal  iawn, 

Ar  wftl  y  ẅiber  grenlawn ; 

Hon  o'i  ffau  estyn  ei  phen, 

Ni  fratha  'r  wiber  frithwen, 

Y  bach,  ei  groesawn  bydd 

Ar  ei  lin  yn  bnr  lonydd. 

Oddiyma  ymlaen  iV  diwedd  arweinir  ni  drwy  ganol  golygfeydd  o 
harddwch  a  gogoniant  dyeithrol  a  mawreddus.  Yn  y  rhanau  eraül  o'r 
Âwdl  yr  ydym  fel  yn  cael  ein  hunain  mewn  rhandiroedd  rhamantus 
a  Ayfedd;  ond  yma,  yn  y  drydedd  ran,  cawn  ein  hunain  mëgys  yn 
Hafìlah,  gwlad  yr  aur,  lle  y  daw  nuggets  newyddipn,  fawr  a  mân,  Fr 
golwg  gyda  phob  symudiad  o'r  eiddom.  Ail-ennynir  dawn  yr  awen  yn 
rhyfeddol,  pan  y  daw  i  draethu  am  ogoniant  y  dyddiau,  pan  "  y  curant 
eu  cleddyfau  yn  sychau,  a'u  gwaewffyn  yn  bladuriau."  Caiflf  y  gôf  fwy 
na  digon  o  waith  y  pryd  hwnw, — 

Clndir  cadârfan  c'ledion— i'w  efail, 
Afrifed  bentyrion ; 
Profant  eu  haeddiant  yn  hon 
Dan  driniaeth  dyn  du  'r  einion. 

Yna  arweinir  ni  i  gymeryd  golwg  arnö  lcyn  chwythu  ei  dân  dan  chwib- 
anu."  Ag  un  llaw  gẁeithia  ei  fegin,  ac  â'r  Uall  maluria  y  glo,  ac  ad- 
dref  na  y  tân.     Yna — 

Yn  hyf  mewn  hen  gleddyf  glfts 

Luniai  lawer  galanas, 

Oafaela  y  gôf  eilwaitb, 

Chwery  ftg  ef  oyn  dechreu  'r  gwaith  ; 

Rhed  ei  fawd  ar  hyd  ei  fin, 

Dewrfodd  i  brofi  'r  duifin ; 

Ffugia  'r  gwr  yn  filwr  fod 

Nen  yn  hen  gadben  hynod ; 

Arëithia,  bj^ythia  'n  gfti 

I'w  elynion  álanas^ 

Yna  try,  tery  e'n  y  tân, 

A  chwyth  yn  gryfach  weithian. 


Y    Dljfc'&î  D^U    BAfcpH.    W1Í.UAM    RJ&ES,    D.D.  $f$ 

Ao  íŵl  yr  el  y  b&rdd  rhagddo,  yr  yçlyia  fel  yn  gwe^ed  "y  gwreichion 
fflŵmgochion  gant,"  yn  saetfru  aUap  drwy*r  tftrcjiau  mwg,  ac  fel  yn 
clywed  trwst  yr  "  Ijen  gleddyf  glas  "  yn  tl  ffrio'n  frýrni&"  ar  waith  y  gôf 
yn  -ei  dynu  all&n  o'r  tân,  aç  yn  ei  ospd,  "yn  wynias  ar  ei  einipn,"  ac 
pni  cWy w  engyi  y  §ain  ! 

JTe  'i  cura  ne*  a  yn  swçh 
Gywrain  ei  gwas'naethgarwch, 
I  arn  'r  ddaear  iraidd, 
A  thy'  o  hon  wenitn  a  haidd. 

^.c  yna,  yn  dilyn  y  HineUau  nodweddiadol  hyn,  yr  ydys  yn  cael  oyfres 
o  doddeidiau  mpr  lawn  o  rymusder  a  thân  awenyddol  à  dim  a  ym- 
ddangpsodd  erioed  yn  yr  iaith,  gan  ddiweddu  yn  orfoleddus  fel  hyn  : — 

TJwch  yr  eigion  mwyach  ni  chroga, 
I  hoen  rhyw  fiioedd,  feaner  rhyfola ; 
Heddwch  !  w^,  ^eddwch  i  ha,  ha  ! — yn  un  floe4d 
,Q'.r  jbir  a'r  moroedd  hyd  nefoedd  nofia —  * 
HeddwchJ  w\t  heddwch  !  ha,  ha  !— eto  'n  ol 
I  lon  fyd  swynol  y  nef  adseinia  ! 

Ond  y  mae  yn  Uawn  bryd  i'r  ysgrifenydd  drpi  i  wneyd  ychydig  nodiad- 
au  ar  yr  hwyaf  a-r  ardderchocaf  o  gyfansoddiadäu  barddonol  Hiraethog, 
sef  ei  "  Emmanuel."  Na  f eddylier,  fodd  bynag,  ei  f od  am  lunio  traeth- 
iad  manwj  ar  y  gân  hirfaith  hon  yn  ei  holl  ranau,  gan  y  cymerai  hyny 
fwy  p  amser  a  gqfod  nag  a  all  ef  orchymyn  ar  hyn  o  bryd.  Gwyddýs 
yn  dda  fod  rhai  a  f eddyliant  fpd  y  gwaith  yn  rhy  gwmpasog,  a'r  iaith 
weithiau  yn  llai  caboledig  a  grymus  nag  a  allesid  ddysgwyl  oddiwrth  y 
fath  ieithwr  a  Hiraethog,  ac  nad  yw  y  cynlíun  mor  ddiwall  ag  y  buasai 
yn  ddymunol,  a  bod  y  darnau  a  welir  yn  y  dosbarth  cyntaf  o'r  gân,  yn 
rhy  anghysylltiol  â'r  hyn  sydd  yn  canìyn,  fel  ag  i  sicrhâù  iddi  y  fäth  nod- 
wedd  o  gyfanrwydd  ac  unedd  ag  a  fuasai  yn  hawdd  iddo  ei  sicrhâu 
trwy  gyfansoddi  yn  fwy  araf,  a  chymeryd  rhagor  ó  amser  i  docio 
ychydig  yn  y  fan  hon,  ac  i  ad-drefnu  ycbydig  mewn  man  arall 
f el  ag  i  wneyd  yr  "  Emmanuel "  yn  f wy  darllenadwy.  Eithr 
oni  ddywedwyd  pethau  tebyg  ynghylch  gweithiau  y  prif  feirdd 
ollî  Oni  anurddir  pob  cyfnod  gan  bresennoldeb  crach  feirniaid, 
y  rhai  a  gondemniant  awdwyr  i'r  Uwch,  oddieithr  eu  bod  ymhob  peth 
yn  çlebyg  i  rywun  a  ystyriant  hwy  fel  model,  ac  oni  ymgadwant  yn 
fanwì  at  nifer  o  fân-reolau  ar  y  rhai  y  gosodant  hwy  bwysigrwydd  an- 
nhraethol  î  Ni  ddiangodd  Gwilym  Hiraethog,  er  maint  ei  athrylith, 
rhae  condemniad  Uym  oddiwrth  rai  o'r  tylwyth  annedwydd  yma ;  ond 
wrth  wneuthur  folly,  pa  niwed  a  wuaethant  hwy  iddo  ef  ì 

Arferir  galw  yr  "Emmanuel"  yn  Arwrgerdd,  eithr  nid  oed.d  yn 
awdwr  ei  hun  mewn  un  modd  yn  orawyddus  am  iddi  gael  ei  theitlo 
felly.  "Os  gofynir  i  mi,"  ebe  efe,  yn  ei  Ragymadrodd,  i  ba  ddos- 
barth  o  farddoniaeth  y  perthyn  y  gerdd  hon,  rfcaid  i  mi  ateb  nas 
gwn  i  ddim  yn  wir.  Mae  yn  eglur  nad  ydyw  yn  ol  cynllun 
Homer  yn  yr  lüad,  am  fod  y  brif  weithred  a  osodid  allan  yn  hono  wedi 
dygwydd  o  fewn  cylch  blwyddyn  o  amser.  Ond  megys  yí  ammheuodd 
eraill,  felly  yr  ammheuai  jntau  gyfreithlondeb  yr  awdurdod  a.fynai 


460  Y    DIWBDDAB    BAROH.    WILLIAH   BEE8,   D.D. 

gaethiwo  yr  arwrgerdd  yn  y  modd  hwn.  Os  gwrthodid  i'r  cyfansodd- 
iad  hwn  yr  enw  o  arwrgerdd  gan  ei  feirniaid,  nid  oedd  yr  awdwr 
am  rwgnach  dim  yn  eu  herbyn.  "Ni  leihâ  hyny,"  ebe  efe,  "ddim 
ar  ei  deilyngdod;  saif  hwnw  y  peth  ydyw — ai  gwych  aì  gwaelr— yn 
gwbl  annibynol  ar  enw  a  dosbarth  barddonol  y  gerdd;  ac  yn  wir, 
nid  fy  amcan  oedd  cyf ansoddi  arwrgerdd  o'r  dechreu ;  ond  hyd  eithaf 
fy  ngallu  i  gyfansoddi  cân  ddyrchafedig  ar  y  testun  mawreddus 
EmmanueL" 

Yr  un  pryd,  yr  oedd  am  i'w  ddarflenwyr  ymwarchod  rhag  dysgwyl 
cael  yn  y  gerdd  hon  orchestwaith  hafal  i  Goll  Gwynf a  Milton.  Ystyriai 
fod  y  bardd  hwnw  "  wedi  ei  gynnysgaeddu  wrth  natur,  megys,  â  dealt 
twriaeth,  talentau,  ac  athrylith  o'r  radd  uchaf  a  feddiannodd  marwol 
ddyn  erioecL"  Yr  oedd  am  i'w  ddarllenwyr  gofio  hefyd,  i  Milton,  yn 
more  ei  fywyd,  fwynhâu  manteision  dysgeidiaeth  goreu  ei  oes, 
er  eangu  a  choethi  ei  aUuoedd;  ac  ymheUach,  fod  "ei  holl 
amser  tra  bu  yn  cyfansoddi  y  gán  gan  fardd  Coll  Gwynfa,  iV  gysegru 
yn  gyf angwbl  ati,  a  chymerai  ei  hamdden  i  gyf ansoddi  yn  y  tymmor 
mwyaf  manteisiol  ar  y  flwyddyn  at  y  gorchwyl,  dros  y  tair  neu  bedair 
blynedd  y  bu  wrth  y  gwaith,  sef  o  ganol  mis  Medi  hyd  ddiwedd 
Mawrth,  meddai  ef  ei  hun."  Yn  y  fan  hon,  gweddus  crybwyll  i 
Milton,  yn  ol  rhai  awduron,  dreulio  mwy  na  hyny  o  amser  cyn  Uwyr 
orphen  gyda  Choll  Gwynfa,  sef  am  o  bump  i  saith  mlynedd.  Pa  fodd 
bynag  am  hyny,  ewyUysiai  bardd  Emmanuel  i'w  ddarUenwyr  gofio  nad 
oedd  ganddo  ef  at  gyflawni  ei  waith,  ond  adegau  a  ladrateid  yn  awr  ac 
eilwaith  "oddiar  hawliau  Uüaws  o  alwadau  eraiU,  cartrefol  ac  oddi- 
cartref."  Gyda  golwg  ar  ei  ardduU,  sylwa  iddo  ymdrechu  cymhwyso 
jt  unrhyw  mewn  cydweddiad  â'r  mater  a'r  amgylchiadau.  "Ceisir 
esgyn  i'r  oruchel,"  ebe  efe,  "yn  unig  pan  fyddo  yr  hyn  y  traethir  am 
dano  yn  fawreddig,  gogoneddus,  neu  ofnadwy.  Wrth  adrödd  amgylch- 
iadau  cyflfredin,  ceisid  gwneyd  hyny  mewn  dull  cyffredin ;  pethau  athraw- 
iaethol,  yn  nulí  athraw,"  &c.  Gyda'r  amcan  o  ddiarfogi  beirnadaeth  eto 
jrmhellach,  cydnebydd  fod  y  gân  yn  amgylchog,  a  bod  Uawer  o  bethau 
wedi  eu  dwyn  iddi  a  ymddangosant  yn  anmherthynasol  fw  thestun. 
Ond  ei  esgusawd  yw,  nad  oedd  yn  ei  f wriad  gadw  y  prif  bwnc  yn  y  golwg 
o  hyd  mewn  modd  uniongyrchol ;  ac  y  dylid  cofio  "  fod  yr  holl  weithred- 
oedd  a'r  goruchwyUaethau  Dwyfol  yn  gyffredinol,  a  bod  hoU  amgylch- 
iadau  y  byd  hwn,  a  dynolry w  yn  neillduol,  yn  dal  perthynas  à  chyfi^mg- 
dod  y  Messiah." 

Yn  y  Bregeth  Angladdol  y  cyfeiriwyd  ati  yn  barod,  dywed  y  ParcL 
J.  Evans  (Eglwysbach)  mewn  cyfeiriad  at  weithiau  barddonol  Hiraethog: 
"  Cyhoeddodd  yn  gyfrolau  yn  agos  i  driugain  mü  o  lineUau,  a  chyfan- 
soddodd  lawer  mwy  nag  a  gyhoeddodd.  Ei  Emmanuel  ef  yw  yr  Arwr- 
gerdd  feithaf  yn  yr  iaith — y  mae  cyhyd  arall  a  ChoU  Gwynfa."  Yma, 
ni  phetrusai  Mr.  Evans  alw  y  gân  yn  Arwrgerdd,  a phaham  yn  wahanol? 
Beth  ydyw  Arwrgerdd,  onid  adroddiad  teilwng  o  ryw  anturiaeth  fawr- 
eddus,  mewn  fFurf  farddonol  ì  Yn  ol  Blair,  cymer  i  mewn  bryddestau 
lawer  heblaw  Iliad  Homer,  JEneid  Virgil,  a  Jeruscdem  Tasso,  er  fod  y 
rhai  hyny,  fe  aUai,  i  gael  eu  hystyried  y  tair  Arwrgerdd  fwyaf  rheolaidd 
a  chyflawn  a  gyfansoddwyd  erioed.  Crybwylla  yr  un  awdwr  dysgedig 
nad  yw  y  gwaith  o  gau  aUan  oJr  dosbarth  arwraidd,  bob  rhy w  bryddestr 


Y    DIWEDDAB   BAROH.    WILLIAM    RBEB,    D.D.  461 

au  nad  ydynt  wedi  eu  llunio  yn  hollol  ar  yr  un  cynllun  â'r  rhai  hyn,  yn 
ddim  amgen  na  choeg-blentynrwydd  beirniadol.  Gellir  rhoddi  des- 
grifiadau  manwl  o  fwnau,  planhigion  ac  anifeiliaid,  a'u  trefnu  yn  ddifeth 
o  dan  y  gwahanol  ddosbarthiadau  y  perthynant  iddynt,  am  y  rheswm 
fod  natur  wedi  eu  nodi  allan  gyda'r  fath  eglurder  diammheuoL  Ond 
am  weithiau  o  eiddo  y  chwaeth  a'r  dychymyg,  nid  yw  natur  wedi 
sefydlu  unrhy w  safon  arbenig,  f el  ag  i  roddi  lle  i  brydferthion  lawer  o 
wahanol  f athau ;  peth  gwrthun  hollol  yw  eu  deffinio  a'u  cyf yngu  hwy 
gyda'r  un  manyíwch.  Pan  ar  waith  gydaer  ymdrechion  o'r  fath  yna,  f el 
y  sylwa  yr  un  awdwr  eto,  y  mae  beirniaáaeth  yn  dirywio  hyd  at  ofer 
gwestiynau  ynghylch  geiriau  ac  enwau  yn  unig.  Y  ffaith  yw;  y  mae 
dynion  o  athrylith  ymhob  oes,  ac  mewn  llawer  o  bethau,  yn  mynu  bod 
yn  ddeddf  iddynt  eu  hunain.  Nis  mynant  ef elychu  eraill,  nac  ymostwng 
yn  rhy  wasaidd  i  awdurdod  neb  pwy  bynag.  Er  cael  eu  geni  yn  feirdd, 
a'u  haüeni,  yn  ol  mynegiad  Sterling,  ni  ellir  eu  rhwymo  i  dyfu  yr  un 
f ath,  na  chwaith  eu  cadw  yn  yr  ysgol  o  hyd.  Yn  lle  dilyn  eu  gilydd, 
ewyllysiant  yn  hytrach  ddilyn  natur ;  ac  onid  wrth  wneuthur  f  elly  y 
sicrhäwyd  i'r  byd  y  fath  amrywiaeth  godidog  o  gyfansoddiadau  bardd- 
onoH  Wrth  gyfansoddi  ei  Paradise  Lost,  torai  Milton  dir  hollol 
newydd ;  ac  felly  hefyd  y  bu  301  amgylchiad  Chaucer,  Spencer,  Shake- 
speare,  Pope,  Thomson,  a  llawer  eraill  o'r  beirdd  Seisonig  a  allasem 
enwi  Yn  ngolwg  rhai  o'u  cyfoeswyr,  nid  oedd  amryw  o  honynt  amgen 
nag  anwariaid.  Yn  ei  adolygiad  ar  awdwr  y  Night  Thoughts,  rhydd 
Gilfìllan  enw  newydd  ar  y  dosbarth  hwnw  o  feirdd  na  fynant  gadw  yn 
rhy  gaeth  at  ddeddfau  allanol,  a  dyma  fo,  "  magnificent'samges"  "Y 
mae  o'u  deutu,"  eb  efe,  "  ardderchogrwydd  gerwin;  y  mae  mawr 
gyfoethogrwydd  yn  eu  meddyliau,  ac  yn  eu  hiaith.  Y  maent  yn  anni- 
b^mol  ar  ysgolion ;  llefarant  megys  y  cynhyrfir  hwynt  Taflant  allan 
dalpiau  anferth  0  bullion  barddonol.  Os  ysgrifenant  ar  y  cyfan  bryddest 
au  Uai  perffaith,  ceir  ganddynt  farddoniaeth  ardderchocach  301  gyflawn- 
der  helaeth.  A  thrwy  eu  diffyg  0  ran  gorpheniad,  awgrymant  feddyl- 
ddrych  mwy  tarawiadol  o'r  annherfynol,  fel  y  gwna  breichiau  agored, 
gwasgarog  y  Llwybr  Llaethog  roddi  i  ni  feddylddrych  uwch  am  y  gyf- 
undrefn  na  phe  gwelsem  hi  yn  ei  ffurf  fwyaf  rheolaidd.  Ar  ddynion 
o'r  f ath,  nid  yw  diwylliant  yn  myned  yn  of er,  ond  y  mae  yn  wasanaeth- 
gar  yn  benaf  fel  ballast  i'r  llong,  yr  hon  a  dderbynia  ei  chyf eiriad  a'i 
grym  ysgogiadol  oddiwrth  anadl  y  nefoedd  ei  hun." 

I'r  dosbarth  uwchraddol  yma  o  feirdd  y  perthynai  Dr.  Bees,  yn  ddi- 
ddadl.  Yn  ei  "  Emmanuel,"  daw  yn  amlwg  ei  fod  3rntau  mewn  llawer 
o  bethau  am  f od  yn  ddeddf  iddo  ei  hun.  Ei  gynllun  sydd  hynod,  tra  ei 
arddull  yn  dryloy w  0  hyd,  gan  amrywio  o'r  syml  a'r  destlus,  hyd  at  yT 
aruchel  a'r  gogoneddus,  yn  ol  ansawdd  y  mater  a  fo  dan  ei  sylw.  Er 
hòni  y  gall  fod  yma  ddiffygion  a  beiau  o  ry w  fath,  rhaid  y  cydnebydd 
pob  dyn  diragfarn  ddarfod  i'n  hawdwr  lwyddo  301  drwyadl  yn  ei  amcan 
"  i  gyfansoddi  cân  ddyrchafedig  ar  y  testun  mawreddus  '  Emmanuel.' " 
A  oes  ^rn  iaith  y  Cymry  rywbeth  a  arddengys  ddyfais  fwy  nerthol, 
dychymyg  mwy  ffrwythlawn,  glewder  mwy  anturus,  neu  ddesgrifiaeth 
fwy  hylithr,  naturiol,  neu  oruchel  ì  Os  ymddengys  ychydig  yn  ddi- 
gjrffro  yn  awr  ac  eilwaith,  na  ryfedder  at  hyn ;  oblegid,  fel  y  dywed 
awdwr  Seisonig  o  f ri,  y  mae  mawredd  rhai  gweithiau,  megys  llyfrau 


462  T   DIWBD&AR   BABOH     WILLIAM   BEE8,   D.D. 

taneriol,  arwrgerddi,  a'r  cyffelyb,  yn  ddágon  i  esguaodi  difiygion  ach- 
lysurol;  neu,  fel  y  sylwa  Horace,  y  maent  o'r  fàth  aneawdd,  íet  y  dylid 
eaniatiu  i'w  hawdwyr  hepian  weithiau.  Am  gynlhm  yr  arwrgerdd  fawr 
dan  aylw,  dichon  fod  amryw  farnau  yn  ffynu,  ond  am  gyfoethogrwydd 
ei  desgrinadau,  nid  oea,  dybygid,  nnrhyw  le  i  ammheuaefch.  Pe  deuai 
rhywun  atom  i  ddy weyd,  y  byddai  yn  ormod  eymham  *  Emman«el v  i 
ardd  frenhinol,  ond  mai  math  o  * haradwys  wy1Mv  ydyw,  nîfyddaigenjm 
ond  dyweyd,  fel  ydywedodd  Pope,  wrth  wneyd  sylw  feüy  am  Hemer, 
sef ,  er  f od  y  prydf erthion  yn  llai  amlwg  yno  nag  mewn  gardd,  am  ejp 
bod  yn  fwy  ar  waegar,  eto,  tŷf  pob  peth  i  fwy  o  arddeDchogrwydd,  % 
toydd  y^perrysian  aT  coedydd  teg  erbyn  eu  rhifo  yn  annhraethol  Ifafi©*- 
aoh.  Yr  oeddym  wedi  nodi  allan  rai  darnau  o'r  gyfrol  gyntaf  ẃ 
"fimmanuel v  i'w  dyfynu  yma,  ond  gan  fod  gofod  yn  brin,  ni  ddyfynir 
oad  yn  ttnig  a  ganlyn  allan  o'r  Aü  Gyf rol  (tu  daL  8±~6)  *«* 

Teyrnasa,  Iera  Mawr !    Teyrnaaa  byth ! 

Teyniasa  nes  gosoder  dan  dy  draed 

Bod  çelyn  na  fÿn  blygn  ae  ufuddh&u 

O'i  wirfodd  i'th  awdurdod !    Estyn  droa 

T  nef  a'r  4daear  wîalen  fawr  dy  nerth  1 

Gwregyea  'th  gleddyf  gloew  ar  dy  glun, 

O  Gadarn  !  a  marchoga  yn  dy  rym 

Mewn  harddwch  a  Uèdneiarwydd  !    Dee  ymlaen  : 

Gotchfyga,  Uwydda,  ennill,  llanw  fr  byd, 

0  godiad  hyd  fachludiad  háal  â'th  raa  1 

Gyr  allan  saethau  'th  gariad  gyda  nertji 

Dy  rymus  fraich  dragwyddol,  fel  y  h*ont 

Tn  glynu,  yn  archolli,  ao  yn  dwyn 

Gelynion  yn  fyrddiynau  at  dy  draed 

O  wirfodd  en  calonau.    Myn  y  byd 

A  brynaist  û  dy  werthfawrocat  waed, 

Yn  etifeddiaeth  it' ;  pob  calon  dyn 

Yn  gysegredig  deml  gweddi  a  mawl ; 

Pob  tafod  yn  ojffeau  i'th  enw  mawr  ; 

Pob  glin  yn  nfudd  hlygu  ger  dy  fron ; 

Iuddewon  a  Chenedloedd,  o  bob  llwyth, 

Pob  lliw,  pob  iaith,  pob  rhyw,  pob  gradd,  pob  urdd — 

Brenhineedd,  Uywodraethwyr,  barnwyr  bya, 

Henaijgwyr,  llanciau,  a  gwyryfon  glân-rT- 

Moliannont  enw  mawr  Emmanuel ! 

Ond  os  gwrthodant  hwy  glodfori,  boed 

I'r  ceryg  mudion  lefain  dan  eu  traed 

A  choed  y  maes  i  guro  'u  dwylaw  'nghyd — 

Bwystfilod,  anifeiliaid  o  b*b  math, 


asgeU  _ 
Cymylau  *r  awyr,  y  taranau  croch, 

Y  mellt  a'r  dreigiau  tanllyd,  gwynt  a  gwlaw, 
Yr  eira  oer  a'r  cenllysg,  tarth  a  rhew, 

Y  nef,  a  nef  y  nefoedd,  a  phob  peth 

Svdd  ynddynt  hwy,  a  gyd-ddadseiniont  g)od 
Yr  Oen  a  laddwyd  bytn.     Amen,  Amen. 

Chwychwi,  0  1  heuliau  pell,  a  eer  y  nef, 
Fy  ngharedigol  anerch  atoch  olî. 
*K  wyf  yn  eich  caru  ehjri  er  mwyn  yr  hwp 
À'm  carodd  i — trwy  'r  hwn,  cr  mwyn  yr  hwn 
Y'ch  crewyd— yn  yr  hwn  yr  ydych  >n 


Y   DIWEDDAR   BARC3.    WtLLIAM    REBS,   TXD.  463 

Cydsefyll,  ac  i'r  hwn  y  rhoed 

Eich  holl  lywodraeth  ar  ei  ysgwydd  graf. 

Efe  y  bachgen  anwyd  i  ni,  ▼  Mab 

A  roddwyd  i  ni,  ddynion ;   r  hwn  y  mae 

Ei  enw  yn  Rhyfeddol,  Cadara  Dduw, 

Tad  tragwyddoldeb,  a  Thywysog  Hedd, 

Emmanuel,  Duw  gyda  ni,  'n  ein  cnawd  : — 

Poed  fendigedig  fyddoch  oll  bob  un, 

Er  mwyo  ei  enw,  ac  yn  ei  eaẅ  ef ; 

O  fewn  eich  pnr  drigfanau  heddwoh  boed ;    *" 

Tangnefedd  a  deyrnaso  byth  o  fewn 

Eich  holl  ragfuriau  ;  na  ddoed  pechod  cae, 

Y  baedd  ofnadwy  hwnw  o  goed  y  fall 

A  dnriai  ac  anrheithiai  'n  daear  ni, 

Na  ddeued  hwnw  'n  agos  atoch  byth ; 

Estyned,  taened  hedd  a  thangnef  eu 

Hadenydd  trosooh  chwi ;  a  llanwer  tir 

Emmanuel,  â'u  rhadau  nefol  hwy. 

Un  o'r  darnau  olaf  o  ddim  meithder  a  gynnyiẃodd  awen  doreithioe 
ein  gwrthddrych  oedd,  Cy  wydd  er  cof  am  y  diweddar  Barch.  Michael 
Roberts  o  Bwllheli,  yr  hwn  y  bii  mor  dirion  a"i  ddarllen  yn  ein  clywed- 
igaeth  pan  ar  ymweliad  âg  ef  yn  Nghaer  ryw  ddwy  neu  dair  blynedd 
yn  ol.  Ein  teimlad  oedd,  ei  fod  yn  un  o'r  Oy wyddau  goreu,  os  nad  y 
goreu  oll,  a  gyfansoddodd  yii  ei  fywyd.  Gan  y  bwriedir  ei  gyhoeddi 
yn  ei  Gk)fiant,  pa  un,  fel  y  gobeithiwn,  a  ymddengys  cyn  bo  hir, 
ystyriem  ein  bod  dan  gryn  rwymau  fw  fab  hynaf,  Ebenezer  Rees, 
Ysw.,  am  iddo  ein  ffafrio  â'r  rhan  gyntaf  o  hono,  i'w  gyhoeddi  yma  yn 
y  Traethodydd. 

ADGOFION  AM  MJOHABL  EOBEETS. 

Lln  gofion  mwynion  i  mi 
Am  gedyrn  wnant  ymgödi, 
Dan  y  mron  er  denu  'mryd 
I'm  wihio  i  fro  mebyd, 
Atynt  am  unwaith  eto, 
I'w  cael  o'r  nëwỳdd  i'm  co'. 

Rhinweddol  gedyrn  oeddynt, 
Mawr  eu  gwerth  i  Gymru  cynt ; 
Deil  'u  henw  a'u  dyíanwad 
Yn  oeaol  lesel  i'r  wlad, 
Tra  bo  baul  hoew  'n  gloéwi 
Bronau  heirdd  ei  bryniau  hi. 

Y'  ngwmni  rhai  garai  gynt 
A  holi  «m  en  helynt, — 
Hen  wryn  llwyd  dry  yn  ìlano 
I  nwyfiant  bachgen  ifanc ; 
Hanes  y  cedyrn  hyny 
Wyntia  i  ffwrdd,— henaint  a  ffy, 
Ail  branoia,  dawnaia  hen  daá, 
Un  difyr  fel  oen  dafad. 

En  nodi  oll,  hyn  nid  ellir, 
Ai  y  rhes  OLwan  'n  rhy  hir. 
Un  o  honyLt  a  enwaf 
Yn  awr,  a'i  eneinio  wnaf ; 
Yr  hybarch  Michael  Roberth 
Wr  oedd  u^  chlaw  aur  o  werth, — 


464  T   DIWBDDAB   BARCH.   WILLIAM    REE8,    D.D. 

Un  imi  na  bu  nemawr 
I  neb  dan  wyneb  y  wawr, 
Fwy  anwyl,  ac  ni  fynwn, 
Bid  a  fo  anghofio  hwn. 
Gweiaf  ei  wyneb  gwiwlwys 
A'i  wedd  lân  garuaidd  lwys ; 
Mi  gredaf  mai  gwir  ydyw 
Tn  ddi  od  ei  fod  yn  fyw. 
Mae  yn  awr  o  fV  mlaen  i 
*     Yn  ei  hoen  a'i  hen  yni ; 
Dyma  fe  I  diammeu  'i  fod 
Yma  o  dan  ryw  ammod ; 
A  thremiad  y  üygad  llon 
A'i  loew-wydrog  belydron, 
Yn  t'wnu  pentewyniawn, 
Athrylith  ddiledrith  lawn ; 
Ni  bu  i'w  gael  dan  ael  neb 
Un  llawnach  o  gallineb, 
A  chraffder,  a  doethder  dawn, 
A  choeth  hynod  chwaeth  uniawn. 

£  dd'wedwch  mai  breuddwydio, 
'R  wvf  y*  ngbyflwr  gwr  o'i  go'. 
Ewcn  ymaith  1    Gadewch  imi, 
Breuddwydiwyf  faint  fynwyf  fi, 
Ni  wna  hyn,  yr  wy  'n  hòni 
Niwed  na  cholled  i  chwi. 

Rhaid,  os  breuddwydio  'r  ydwyf 
Breuddwydio  'n  ŵr  effro  'r  wyf. 
Ond  i'm  gau  'm  llygad  mi  gaf 
Ei  ddelwi  fel  meddyliaf, — 
Am  dano  i'w  gofìo  gynt 
Yn  hwylus  iawn  ei  nelynt 
Yn  dwyn  harddwch  dan  nrddaa 
Yn  Llanrwst  yn  llawn  o  ras — 
Ar  galan  oer  y  Gwyliau 
Dennaw  cant  a  deunaw  i'w  can, 
Ef  ar  awr  foreu  yr  ŵyl 
A  erchid  at  ei  orchwyl ; 
Drin^ai  yntau  risiau  restr 
I  flänian  'r  uchel  flfenestr, 
A'r  awyr  megys  rhewen 
Drwchns,  am  ei  barchus  ben. 
Eira  gwỳn  yn  oer  ^aenen 
Dros  y  wlad  a  droisai  len. 


FEL  DARLITHYDD. 

Gyda  phriodoldeb  y  dywedwyd  mai  Dr.  Rees  oedd  "  tad  y  Ddarlith 
yn  Nghymru."  Efe  a'i  dygodd  i  sylw,  ac  a'i  gwnaeth  yn  boblogaidd, 
gan  ei  heneinio  i  fod  yn  foddion  trosglwyddiad  addysg  a  boddhâd  i 
dyrfäoedd  ymhob  cẁr  o'r  dalaeth.  Bu  ei  íwyddiant  ef  yn  achlysnr  i 
godi  lliaws  o  ddarlithwyr  eraill,  ymhlith  y  rhai  y  ceid  amryw  o  gedym 
y  weinidogaeth  yn  Nghymru.  Ond  efe  oedd  y  blaenor  a'r  pen-tywysog 
yn  eu  plith  hwynt  oll.  Clywsom  y  diweddar  Barch.  David  Sees  o  Lan- 
elli,  yr  hwn  yntau  oedd  dra  nerthol  fel  siaradwr  cyhoeddus,  yn  dywed- 
yd  mai  ei  deimlad  fyddai,  ar  ol  gwrandaw  amryw  o  brif  ddarlithw^r  y 


Ý   DIWBDDAR    BtROH.    WILLIAlfr    BEES,    D.D.  466 

Dywysogaeth,  y  gallasai  yntau  gynnyrchu  y  cyffelyb  gydag  ychydig 
ymröad ;  ond  ar  ol  cly  wed  Dr.  Rees  yn  darlithio,  penderfynodd  ei  íod 
yn  ddihafal,  fel  y  dywedodd  ynddo  ei  hun,  "  Dyma  rywbeth  ag  sydd 
o'r  tu  faes  i'm  galluoedd  i  ei  gyrhaedd."  Heblaw  fod  testunau  ei 
ddarlithiau  oll  o'r  dyddordeb  mwyaf,  yr  oedd  yr  ymdriniaeth  ymhob 
amgylchiad,  o'i  du  ef,  mor  glir,  mor  fanwl,  ac  mor  nerthol,  fel  ag  i'w 
gwneyd  yn  annhraethol  gymeradwy  gyda  y  lliaws.  Gyda  bod  yn 
drylawn  o  addysg  o'r  fath  oreu,  ceid  ynddynt  hefyd  yn  awr  ac  eilwaith 
wythien  hyfryd  o  humowr,  fel  y  gallai  gadw  tyrfa  ynghyd,  wedi  eu 
gwasgu  yn  dỳn  at  eu  gilydd,  am  ddwy  awr  o  amser,  heb  fod  yr  arwydd 
lleiaf  o  flinder  ar  neb.  Yr  oedd  golwg  frenhinol  arno  ar  y  llwyfan. 
Fel  ador,  diau  na  welwyd  ei  gyffelyb  yn  Nghymru.  Traddodai  ei 
ddarnau  mwyaf  detholedig  gyda'r  f ath  yni  ac  angerddoldeb  ag  a  daniai 
dorfeydd  mawrion,  fel  ag  i'w  gwneyd  yn  debyg  i  ddynion  wedi  colli 
arnynt  eu  hunain.  Da  yr  ydys  yn  cofio  myned  i  Gaernarfon  i  wrando 
arno  yn  traddodi  ei  ddarlith  ardderchog  ar  y  Chwyldröadau,  ac  ar  yr 
olwg  foddhâus  oedd  ar  y  gynnulleidfa  fawr  a  ddaethai  ynghyd  i'w 
wrando.  Yr  oedd  wedi  cyffwrdd  â  theimladau  dyf naf  calonau  y  gwran- 
däwyr  yn  awr  ac  eilwaith  wrth  fyned  rhagddo,  ond  pan  ddaeth  at  y 
rhan  hono  o'r  ddarlith,  lle  y  nodai  allan,  un  ar  ol  y  llall,  yr  hysbysiadau 
am  y  cynhyrfiadau  rhyfeddol  yn  mhrif-ddinasoedd  y  Cyfandir,  yr  oedd 
y  gynnulleidfa  er  ys  meityn  fel  yn  attal  ei  hanadl,  gan  ddyfalu  beth 
ddeuai  nesaf ;  ac  o'r  diwedd,  dacw  y  darlithydd  wedi  cyrhaedd  y  climazt 
— "  Revolution  in  Romey—flight  of  the  Pope" — yr  hwn  ymadrodd  a  floedd- 
iai  gyda'r  fath  nerth,  nes  peri  i  un  deimlo  fod  y  muriau  o'i  ddeutu 
yn  ymsymud.  Yr  oedd  yr  effaith  ar  y  dorf  yn  annarluniadwy.  Hir  y 
buwyd  yn  curo  traed  a  dwylaw  wedi  hyn,  a  mawr  y  siarad  a  f u  am  y 
ddarlith  yn  ystod  y  dyddiau  a  ddilynent.  Ni  raid  dyweyd  fod  mwy  o 
alwadau  am  ei  wasanaeth  i  ddarlithio  yn  y  blynyddoedd  hyny  nag  a 
allasai  ateb.  Ond  efe  a  wnelai  ei  oreu,  ac  a  deimlai  ya  ddedwydd  am 
fod  ei  ddarlithiau  yn  troi  yn  wasanaethgar  i  achos  crefydd  mewn  mwy 
nag  un  ffordd.  Wrth  reswm,  rhaid  oedd  talu  am  fyned  i  wrando  arno 
yn  darlithio ;  ac  y  mae  yn  ffaith  brofedig  fod  y  symiau  a  dderbyniwyd 
oddiwrth  ei  ddarlithiau  ef  tuag  at  ddiddyledu  addoldai,  a  chynnorthwyo 
gwahanol  achosion  da,  i'w  cyfrif  wrth  y  miloedd.  Yr  oedd  y  llafur  o'i 
du  ef  yn  ogymaint  fel  nad  allasai  ond  dyn  o  gyfansoddiad  haiarnaidd 
ymron  ymgynnal  dano ;  ond  yr  oedd  y  canlyniadau  i'r  wlad,  ac  yn 
enwedig  iV  enwad  ei  hun,  yn  werthf awr  tu  hwnt  i  ddesgrifiad. 

Dechreuodd,  os  da  ydym  yn  cofio,  gyda  "  Williams,  Pantycelyn  " — 
testun  ardderchog,  a  phwy,  ymysg  y  lluoedd  a  fuont  yn  gwrando  y 
ddarlith,  na  theimlai  f od  yr  ymdriniaeth  â'r  testun  felly  hefyd  ì  Yr 
oedd  ei  ddesgrifiad  o  eglwys  a  mynwent  Talgarth,  ac  o  ymddangosiad 
a  phregeth  Howel  Harris  y  Sul  hwnw  yn  1738,  pan  y  dychwelwyd 
Williams  drwy  ras  Daw,  mor  eglur  a  manylgraff,  nes  y  dychymygem 
ein  bod  ya  j  fan  a'r  lle,  yn  cly wed  ac  yn  gweled  y  cyfan.  Gan  fod 
braslun  rhagorol  o'r  ddarlith  i'w  chael  ymysg  Rhyddweithiau  Hiraethog,* 
j  mae  yn  brofedigaeth  i  ni  roddi  dyfyniad  neu  ddau  allan  o  honi  yma. 

*  Cyhoeddwyd  yn  gyntaf  meẁn  pedair  o  erinygiau  yh  y  î BABtHODtoD  am  y  Mynydd- 
oedd  1846, 1847. 


466  Y  DIWBBDÀR   BAROB.    WILLIAM  HEB8,    B,D. 

Gyfeirìr  at  Williams  301  eglwys  Talgarth,  fel  "gŵr  îeuanc  toag  un  ar 
ttrjgain  oed,  e  gorff  Uuniaidd,  a  thaldra  canolig,  ao  ymddygiad  mwy 
boneddigardd  na'r  oyffredin."  Ar  ei  gyfer  y  mae  yno,  yn  yr  hen 
ŵgrwys,  wẃr  «anol  oed,  lled  fyr  o  gorffolaeth,  0  agwedd  ddifrif-ddwys 
•atrgÈryffredraol,''  ae  yr  oedd  pob  Uygad  yn  y  synagog  f el  yn  caBolbwynt» 
anio.  Dyna  Howel  Harris !  Gly wsai  Williams  ieuanc  bethau  rhyfedá 
fcm  dano,  ond  ni  weísai  ef  o'r  blaen.  Yn  awr  dyma  m  yn  dyfoá  at 
feanee  ei  dröedigaeth.  Gwelsom  bobl  lawer  yn  agor  eu  genenaa  î 
wrando  ar  y  darlifehydd  yn  traddodi  y  geiriau  sydd  yn  canlyn,  nen  rú 
mor  bollod  debyg  iddynt,  fel  nad  all  f ed  y  gwahaniaeth  yn  werth  -sôa 
am  dano :— 

D#aa  y  fwamnMth  ar  beu ;  ìhedaaid  drwyâdo  mewn  dull  mrefctydt»  mtnwaîM. 
Jjrweinár  y  gynuulleidfa  ailan  gan  y  gweinid  ig :  ä  ef  ymlaen  gytfag  ua  P«P  ddan  o*i 
olwyfolion  taa'r  persondŷ,  ond  erys  y  gynnulléidfa  ar  y  fyuweut ;  ac  ymgasgla  eraill 
o'r  pentref  a'r  wîad  oddiamgylch  atynt.     Erys  y  gŵr  ienanc  hefyd  ar  óL     Ymhen 

Îÿchydig  dyma  y  g*r  a  welsom  gyneu  yn  dyfod  f  r  llar»,  yn  esgyn  ar  gareg  {edd,  * 
hob  ttjgad  wedi  adeefydlu  arqo.  Y  mae  hvwiogrwydd  aughyffìredin  ýn  gerfiediger 
rgad  ac  wynebptyd  y  gẁr  ieuanc  yn  awr.  Dyna  genad  7  nef  yn  agoryd.  ei  enau.  Y 
mae  ei  lais  fel  swn  taranau  oryfion,  neu  sain  dyfroedd  lawer !  Dlsgyna  ei  eiriaa  fel 
tân  poeth  ar  y  bobl.  Newidia  lliw  ei  wynebpryd  gyda  phob  ymadrodd.  Ai  yr  un. 
feobl  a  welwn  yn  awr  ar  y  fynwent  ag  a  woisom  ychydig  fynydau  o'r  blaen  o  fewn  y 
mnrian  yna!  Iè,  yr  nn  bobl  gan  mwyaf  ydynt ;  ond  nid  yr  nn  yw  y  pregethwr. 
u  Y  mae  hwa  yn  Uefaru  fel  un  âg  awdnrdod  ganddo,  ac  nid  fel  yr  yajgrifenyadion." 
Gafaela  rhywbeth  yn  meddyliau  a  chydwybodau  y  bobl  yn  awr,  a  bar  i'r  cryfaf  ri 
galon  frawychu,  ac  i'r  gliniau  oadarnaf  guro  yn  erbyn  en  gi|ydd.  Y  maent  fel  pe 
byddai  y  uefoedd  yn  gwlawio  tftn  a  brwmstan  am  eu  penan.  Iienwir  rhai  o  gyn- 
ddaredd  yn  erbyn  y  pregethwr  Ä'i  athrawiaeth  ;  eraili  a  lesmeiriant  dan  bangfeyoa  0 
«rgyhoeddiad  cydwyood ;  eraili  a  lefant  allan,  <(  Pa  beth  a  wnawn  ni  î "  Y  mee  yn 
gyffro  oyffredinol ;  ond  pa  le  y  mae  y  dyn  ieuano  dyddorgar  hwnw  ?  Dacw  efe  â'i 
wyneb  wedi  gwynltsu,  a  i  holl  gorff  yn  ysgwyd  gan  gryndod  a  braw.  Y  mae  yn  wir 
ddelw  o  ddychryn.  Dysgwylia  bob  moment  weled  Mab  y  dyn  yn  dyfod  jar  gymylau 
y  nefoedd,— aetn  rhyw  Bieth  loew4em  oddiar  fwa  athrawiaeth  y  gŵr  aydd  ar  y.gareg 
ledd  acw  i'w  galon.  Y  mae  cleddyf  daufiuiog  wedi  ei  drywanu  byd  wehania4  yr 
enaid  a'r  yebryd;  y  mae  ganddo  olwg  wahanol  arno  ei  hun  yn  awr  i'r  hyn  a  fuganddo 
erioed  o'r  blaeo.  Mewn  gair,  y  mae  yn  ddyn  newydd  !  Daeth  allan  o'r  fynwent  y 
'bore  hwnw  wedi  ei  greu  0  newydd.  Am  y  tro  hwn,  medd  hanes  ei  fywyd,  canodd  ral 
ty  eanlyn  yn  ei  fiarwnad  i  Mr.  Harris  : 

Dyma  'r  bore,  byth  mi  gofia, 

Clywais  innau  lais  y  nef ; 
Daliwyd  fi  wrth  wys  oddiuchod, 

Gan  ei  swn  dychrynUyd  ef ; 
Ac  er  crwydro  y  dyrys  auial, 

OlagwrtholdUeshâd, 
Tra  bo  anadl  yn  f y  flroenau 

Mia'igalwafefyndad. 

Ti,  bore  i'w  gofio  byth  oedd  hwnw  hefyd  iddo  ef,  ac  i  Gymru  oli  yn  wirohyny  aUan. 
Discynodd  yr  haJd  ar  nn  dernyn  o  dir  y  tro  hwnw  a  gynnyrchojỳì  ^prwyth  ar  ei 
ganfèd.  Pe  na.boasai  i  weinidegaeth  Howel  Harris  fod  yn  offerynel  4  ddŷohwelyd 
nn  enaid  cmd  y  gwr  ienanc  hwn,  buasai  o  fendithiannhraetbadwj  Ẁ J)f5w^»o«aetb. 

Meddai  y  dariiẃydd  edmygedd  trwyadl  0  ddawn  ac  aẁrylith  ^er- 
ganiedydd»  Oymru.  Gyda  boddhâd  annhraeẁol  yr  arferai  gyfeirio  at  y 
ffaith  fod  ei  ddylanwad  ar  y  Dywysogaeth  yn  cryfhâu  fwyfwy  gyda 
threigliad  amser;  ac  at  y  modd  yr  esgyna  mawl  cynnulleidfáoed4  y 
sáint  yn  "  arogldarth  peraidd,  aberth  cymeradwy  gan  Dd^pr  jjcwy  Iesu 


T   J>iWBDDAR   BARC«.    WILLÍAM   BBB8,    D.D,  4U5T 

Grist,"  bob  fcro  f  dettant  at  ôu  gilydd,  yn  ei  syníadaa  a'i  ymadroddion 
ef»-~Hsym*dfttt  a  genedlid  yn  ei  fynwes  gan  olygiadau  efengylaidd,  eang, 
a  toa^Ẁeddög,  ar  ogòniant  person  a  gwaith  y  Cyf ryngwr,  ac  a  f erwid 
yn  ei  galon  gan  dân  myfyrdod  a  phrofiad,  nes  yr  ymdorent  allan  yu 
Uif eiriant  anorchfygol  o  hyawdledd  sanctaidd."  Ni  phetrusaá  gyferbynu 
yr  arwrgaö  hono  p  eiddo  yr  hen  Williams, — "Golwg  ar  Deyrnas  Grist," 
â*r  gân  aruchelàf  o  eiddo  Milton,  sef  Coll  Gwynfa ;  ac  i  waith  y  bìàenäf 
ŷ  rhydd  efe  y  flaenoriaeth,  nid  am  ei  fod  yn  f wy  athrylithfawr,  ond  am 
y  dylanwada  yn  fwy  iachusol  ae  efengylaidd  ar  feddwl  y  neb  a'î 
darlbeno.  "Milton,"  eb  efe,  "a'chsyna  yn  aruthrol,  nes  bfddo  hofl 
•öew  eich  cnawd  yn  sefyll ;  cyfyd  ddrychiolaethau  ger  eich  bron  a  bar  S 
dfn-ae  arswyd  ymaflyd  yn  eich  cnawd  a'ch  esgyrn;  neu  os  o  naturhyfryd 
y  byddant,  a  barant  i'ch  mynwes  chwyddo  o  ddyddordeb.  Williams  a 
êstyna  ei  law  drwy  ryw  dwll,  ac  a  gyffyrdda  â  holl  dannan  eich  ymysgar- 
oedd — gỳr  eich  calon  i  losgi  ynoch  yn  ddiarwybod  i  chwî.  Ni  allwŵ 
ddarllen  Coll  Gwynfa  heb  gael  ein  cynhyrfu  a'n  cyffroi  braidd  tu  hwnt 
i'r  hyn  a  all  natur  ei  oddef ;  ond  nid  tasg  anhawdd  i  ni  fyddai  ei  dar- 
llen  o'i  dechreu  iV  diwedd  heb  ollwng  cymaint  â  dyferyn  o  ddagraa 
Eithr  wrth  ddarllen  Golwg  ar  Deyrnas  Crist,  trwy  ein  dagrau  yn  uoaig 
y  gallwn  fyned  yn  y  blaen.  Ac  os  yn  oi  darllen  yn  uchel  i  gyloh  o 
gyfeilHon  a  aílont  gydfwynhâu  y  wledd,  rhwystra  y  wylo  y  tafod  yn 
fynych  i  acenu  yn  Uawn  a  chroew.  Bu  yn  gy wilydd  genym  drosom 
ein  hunain  oblegid  hyn  rai  prydiau,  ond  ni  feddem  help.;  trechai'r 
athrylith  ni,  troai  y  deigrlestri  â'u  gwyneb  i  waered,  a'r  defnynau  heillt- 
loewon  a  redant  allan." 

Ei  ddarlith  ar  "  Ymchwíliadau  meddwl  dyn  i  weithredoedd  dwÿlaw 
Duw  "  *  a  f u  hefýd  jn  dra  phoblogaidd  am  hir  amser.  Er  f od  rhanau 
o  honi  yn  ymresymiadol  a  dwfn-ddysgedig,  llwyddai  ef  i'w  gwne,yd  yn 
ddyddorol  dros  ben  i'w  wrandäẅyr.  Yn  hono  y  gosodai  yr  haul  allan 
fel  bugail  ymhlith  ei  braidd,  gan  ddefnyddio  y  gymhariaeth  yn  y  dull 
iiapusaf  «  ellid  ddychymygu. 

T  mae  ei  sefyllfa  yn  ngbanol  ei  gysawd  fel  bugail  yn  gwylio  ei  braidd,  yn  edrych 
trostynt,  ac  yn  edrych  arnynt  oll,  a  hwytbaa  arno  yotau.  V  mae  ganddo  tua  ehant 
o  ddefa'd,  planedaù  a'u  lleuadau,  yn  cynniwair  o'i  amgylch,  ac  yn  porì  ar  feusydd 
^ang  ei  gý  undrefu,  a  llîaws  o  eifr  gwylltion  (omedau),  v  rhai  a  dorant  weithiau  dros 
igloàdiátt  cyichdiöadau  ürauus  a  Neptune  bell,  i  aniaídinoedd  cenedüg  y  oengurt 
mawr ;  ond  ni  chollodd  efe  yr  un  o  honynt  o'i  afaeliou.  Casgl  hwynt  l'i  fraich, 
geilw  pob  un  o  honynt  yn  ei  thro  i  ymddangôs  ger  ei  fron. 

Yr  oedd  ganddo  yn  yr  un  ddarlith  hefyd,  rai  nodiadau  gwreiddiol  a 
hynod  ddifyrus  ar  ddeddfau  pwys  a  thyniad.  Pan  alwyd  arno  i  dra- 
ddoài  y  ddarlîthîìön  yn  nghlywedigaeth  Cymry  Liverpool,*dewisasid  ei 
frawd,  y  Parch.  Henry  Rees,  yn  gadeirydd,  yr  hwn  yn  ystod  ei  araeth 
agoriadol  a  ddywedai  (gan  fod  si  felly  wedi  myned  ar  led)  yn  dra 
íFraethbert,  "  Y  mae  o  yn  dyweyd  ei  fod  yn  myned  i  dori  twll  drwy  y 
ddaear,  ond  y  mae  yn  ammheus  iawn  a  wna  fo,  er  hyny."  Ond  dyma 
y  dull  a  gymerodd  y  darlithydd  i  gyflawni  yr  orchestgamp : — 


*  Gwel  Traethodtdd  1855,  tair  o  erthyglau,  a  "  Rhyddweithiau  Hiraethog,"  Cyf.  ii. 


468  T   DÎWEDDAR  BARCH.    WILLIAM   ERES,  DkD. 

Tybiwch  yn  awr  ein  bod  yn  tori  twll  trwy  y  ddaear  :  gallwn  wneyd  hyny,  mewn 
ychymyg,   canys  nid  oes  dim  o'r  lath  yn  anmhosibl  nac  yn  anhawdd  kU~ 
gwnewch  eí  yn  aníerth  o  faint     Tn  awr,  edrychwch  i  lawr  iddo,  y  mae  yn  i 


dychymyg,  canys  nid  oes  dim  o'r  iath  yn  anmhosibl  nac  yn  anhawdd  iddo  ef ; 
gwnewch  eí  yn  anferth  o  faint  Tn  awr,  edrychwch  i  lawr  iddo,  y  mae  yn  agos  i 
wyth  mil  o  füldiroedd  o  ffordd.     A  welwch  chwi  ?  dacw  ser  ffurfafen  yr  ochr  arall  i'r 


daear  ini,  yn  y  golwg.  Eto,  ymaflwch  yn  y  "Wyddfa,  dygwch  hi  at  enau  y  corbwll 
aruthrol  hwn,  aicrhewch  fâch  wrth  ei  gwadn,  clymwch  linyn  deg  troedfedd  ar 
hngain  wrthi, — dalied  nn  o  honoch  afael  ynddo ;  aafed  un  arall  ar  fin  y  ceubwU,  a 
chyliell  lem  yn  ei  law.  Safed  y  Ueill  o'r  tu  ol  i'r  Wyddfa ;  a  phan  ddy wedom  tip— 
ar  y  gair  gollyngwch  hi  i  lawr ;  ar  yr  ail  tip,  tored  y  gŵr  â'r  gyllell  y  llinyn  a  glym- 
wyd  wrthi.  Gofelwch  ar  f od  yn  baned,  na  choller  cymaint  a'r  fifled  ran  o  foment  yn 
yr  hyrddiad  na'r  toriad.  Yn  awr  I  Dyna  hi !  Y  mae  yn  disgyn  gyda  nerth  ofnad- 
wy,  yn  gyflymacb,  gyflymach  bob  moment  Dyna  hi  wedi  diagyn  hanner  y  ffordd, 
bedair  mü  o  hMldiroedd.  Y  mae  yn  gyru  ymlaen  eto ;  hi  a  'à  trwodd  i'r  eangder  yr 
ochr  aiall  i'r  beîen ;  na,  y  mae  yn  arafu,  yn  petroso ;  y  mae  y  nerth  oedd  yn  ei 
chymhell  oddiwrthym  ni,  yn  trigo  yn  ei  chanolbwnc,  ac  wedi  iddo  basio  ei  drigle,  y 
mae  yn  ei  chymhell  i  droi  yn  ol.  Dyna  hi  wedi  cyihaedd  pwynt  na  all  fyned  ymhelí- 
ach.  Y  mae  yn  troi  yn  ei  hol,  ac  yn  cyrcbu  gyda  chwyrnedd  aruthrol  tuag  yma.  A 
ddaw  hi  trwodd  atom  ?  Na,  y  mae  yr  un  gallu  yn  ei  hattal,  ac  yn  ei  thynu  yn  ul 
drachefn ;  byrhâ  ei  chadwyn  bob  tro.  Ysgoga  oddeutu  y  canolbwnc  fel  pendulnm 
am  dro,  o'r  diwedd  dyna  hi  yn  sefyll  yn  llonydd  ar  galon  y  ddaear. 

Ond  rhaid  i'n  gwaith  o  ddyfynu  ddybenu  yn  y  fan  hon. 

Un  o'r  darlithiau  olaf  agyfansoddodd  ein  pen-darlithydd  oedd,  yr  un  ar 
"  Martin  Luther,"  am  yr  hon  y  tystiolaethai  agos  bawb  a'i  clywodd,  mai 
hi  ydoedd  yr  oreu  o'r  cwbl.  Diau  ei  fod  iV  weled  yn  heneiddio,  pan 
glywsom  ef  yn  ei  thraddodi  yn  Nolgellau ;  er  hjmy,  yr  oedd  ei  ysbryd 
yn  îr  ynddo,  a'i  draddodiad  mor  nerthol,  ac  fe  allai  yn  fwy  hapus,  nag 
y  clybuwyd  ef  ar  unrhyw  adeg  yn  ystod  ei  yrfa  hirfaith.  Yr  oedd  yn 
mryd  yr  ysgrifenydd  ddwyn  i  mewn  i  un  o'r  ysgrifau  hyn  ar  athrylith 
a  nodwedd  Dr.  Rees,  rai  sylwadau  ar  ei  nodweddion  personol,  ac  hefyd 
ar  y  dosbarth  mwyaf  humorous  o4  ysgrifeniadau  ef;  eithr  gan  y 
bwriedir  dwyn  allan  Gofiant  iddo  yn  fuan,  diau  nad  oes  achos  i  neb 
gwyno  o  herwydd  ychydig  anffawd  o'r  natur  yma.  Wrth  ddodi  ei 
ysgrifell  o'r  neiildu,  nid  oes  gan  yr  ysgrifenydd  ond  gobeithio  ddarfod 
i'w  waith  fod  o  adeiladaeth  a  budd  i  rywrai,  ac  y  gwel  y  Goruchaf  yn 
dda  godi  llawer  eto  o  gedyrn  f el  Dr.  Rees  i  ymaflyd  yn  mwäau  heddwch 
o  fewn  y  Dywysogaeth.  Y  mae  i  ni,  y  rhai  a  fuom  gynt  yn  eistedd 
wrth  ei  draed  i  dderbyn  addysg,  ac  a'i  hystyriem  yn  fraint  o'r  fath 
uchaf  i  gael  ei  glywed  yn  traddodi  cenadwri  y  bywyd,  dristwch 
mawr  wrth  feddwl  na  chawn  ein  siiioli  gan  ei  wedd,  na'n  cynhyrra 
gan  ei  hyawdledd  rhyfeddol  mwy. 

Mor  rydlyd  moe  'r  hyawdledd, 
Daniai  y  byd  yn  y  bedd. 

Dolgellau.  Dayid  Griffith. 


BOKD    GRON. 

"  Yb  oedd  i  Arthur  ford  gron."  Y  mae  un  felly  gan  y  Tbabthodtdd  hefyd,  o  amgylch 
pa  un  y  bydd  yn  hyfryd  ganddo  groesawu  ei  gyfeülion  galluog  a  ddygwyddo  fod  yn 
cymeryd  golygiadau  gwahaaol  ar  bethau  i  draethu  eu  llên.     Y  mae  rhai  o  brif 

Syhoeddiadau  "  yr  iaith  nesaf  atom  "  wedi  cael  peth  felly  yn  ddiweddar  dan  yr  enw 
'ymposium,  neu  Gyfeddach.  Ond  gan  nad  ydyw  pobl  syber  y  Tbaethodtdd  yn 
malio  am  gýfeddachau,  barnwn  fod  yn  fwy  cymesur  iddynt  gael  eistedd  fel  Tywysog- 
ion  Arthur  wrth  eu  Bord  Gron,  ac  yno  gael  trafod,  o'r  naill  gyfeiriad  a'r  llall{  y 
materíon  y  maent  yn  ceisio  goleuni  arnynt.  Ni  raid  i'r  naill  na'r  llall  o'r  cyfeillion 
parchus  a  meddylgar  y  mae  genym  yn  awr  y  pleser  o'u  cyflwyno  i  sylw  ein  darllen- 
wyr  wrth  un  math  o  "lythyrau  canmoliaeth." 

Y    DDWY    GREADIGAETH. 

Y  mae  yn  wybyddus  i  bawb  fod  genym  yn  y  ddwy  bennod  gyntaf  o 
lyfr  Genesis  yr  hyn  sydd  yn  ymddangos  fel  dau  hanes  gwahanol  o 
Greadigaeth  y  byd.  Ac  nid  yn  unig  hyny,  ond  y  mae  y  ddau  adrodd- 
iad  yn  arddangos  amryw  o  anghysonderau,  os  ydynt  i'w  cymeryd  fel 
yn  rhoddi  hanes  yr  un  amgylchiad.  Anonestrwydd  yn  neb  fyddai 
ceisio  cuddio  y  rhai  hyn  o'r  golwg;  Uwfrdra  fyddai  ceisio  eu  hosgoi; 
annoethineb  fyddai  eu  diystyru.  Y  maent  yn  bod.  Yn  y  bennod 
gyntaf,  y  mae  y  llysiau  yn  dyfod  i  fôd  ar  unwaith  wrth  orchymyn 
Duw  ;*  yn  yr  ail  y  maent  yn  ymddibynu  am  eu  tarddiad  ar  offerynol- 
iaeth  gwlaw  a  tharth,  a  llafur  dynolf  Yn  y  gyntaf  y  mae  y  dyn  a'r 
wraig  yn  cael  eu  creu  ynghyd ;  J  yn  yr  ail  y  mae  y  wraig  yn  cael  ei 
chreu  ar  ol  y  dvn,  ac  yn  cael  ei  ffurfio  o  ran  o'i  gorff  ef.||  Yn  y  gyntaf 
crëir  yr  adar  a  r  anifeiliaid  o  flaen  dyn ;  §  yn  yr  ail  y  dyn  o  flaen  yr 
anifeiliaid  a'r  adar.1T 

Llawer  yw  y  Ôyrdd  a  gymerwyd  ac  a  gymerir  i  gyfarfod  yr  an- 
hawsderau  hyn.  Y  mae  yn  anhawdd  cael  rhai  pobl  i'w  cyfarfod  o  gwbl; 
Uechant  y  tu  ôl  i'r  hyn  a  alwant  yn  ffydd,  gorchuddiant  eu  hunain  â 
mantell  o  ffug  sancteiddrwydd,  cauant  eu  dau  lygad  yn  dỳn,  a  galwant 
y  bobl  sydd  yn  ddigon  gonest  a  gwrol  i  ymladd  â  r  anhawsderau  wyneb 
yn  wyneb  yn  ammheuwyr  ac  anghredinwyr.  Y  mae  eraill, — llawer 
gwell  pobl  na'r  rhai  uchod, — ^yn  eu  parch  tuag  at  y  Bibl  a'u  gofal 
serchus  am  dano,  yn  crynu  ac  yn  ofni  wrth  gly wed  sŵn  y  frwydr,  ac 
yn  gweddio  am  i'r  perygl  gael  ei  symud  ymaith  ac  i  heddwch  ffynu, — 
ar  ba  delerau  nid  ydynt  yn  petruso  llawer,  rhyddid  oddiwrth  ymosod- 
iad  rywfodd.  Ond  ni  raid  i  neb  ofni  canlyn  gwirioneddau  y  Bibl  allan 
i  ryfel  yn  hyf  a  diorchudd ;  ac  ni  raid  i'r  gweiniaid  betruso  ynghylch 
y  canlyniadau.  Y  ffordd  gyffredin  i  esbonio  y  gwahaniaeth  ydyw  trwy 
briodoli  y  ddau  adroddiad  i  wahanol  awduron,  gweithiau  y  rhai  a  fod- 
olent  ymhell  cyn  amser  Moses,  ond  a  ddefnyddiwyd  ganddo  ef,  ar  ol  eu 

M.11,12.       fii.5,6.       $i.27.        ||  ü.  21—23.      §  L  20,  24,  26.     U  ii.  7, 1». 
1884.  2  Q 


470  BOBD   GBON. 

harolygu  a'a  hnno  ac  ychwanegu  atynt,  i  ffurfio  yr  hanes  sydd  yn  awr  yn 
ein  meddiant  ni  Fel  hyn,  meddir,  y  cyfansoddodd  Moses  yr  oll  o  lyfr 
Genesis.  Am  y  pedwar  llyír  arall  nid  oes  dim  yn  rhwystro,  can  belled 
ag  v  mae  y  cwestiwn  o  amseriad  yn  myned,  i  Moses  f od  wedi  eu  hys- 
grifenu  oadiar  ei  wybodaeth  ei  hunan,  gan  ei  fod  yn  cydoeai  bron  â'r 
holl  amcylchiadau  a  adroddir  ynddynt;#ond  y  mae  llyfr  Genesis  yn 
adrodd  hanes  a  gymerodd  le  cyn  ei  e ni  ef.  Ehaid  ynte  fod  Mosea 
wedi  derbyn  y  ffeithiau  a  'adròddir  ganddo  yn  y  llyfr  hwnw  trwy 
draddodiad  neu  trwy  gyfrwng  ysgrifau  eraill  a  fodolent  cyn  ei  amser 
ef .  Nid  ydym  i  feddwl  mai  Moses  oedd  yr  aẃdwr  cŷntsí  a  ŷsgrifen- 
odd  hanesiaeth.  Y  mae  y  fiaith  fod  y  fath  waith  i'r'pnm1  Ùyír  vedi 
ei  ysgrifena  yn  yr  adeg  foreuol  hono  àr  oes  y  byd,  ei  hunan  yn  profi 
fod  y  gelfyddyd  o  yçgrrfenu  yn  bodoli  yn  flaenorol.  Felly,  mçddlr,  y 
tebygolrwydd  yw  fod  Moses  wedi  cymeryd  yr  ysgrifau  hyhy  a*u  íefn- 
yddio  i  ysgrifenu  hanés  cyflawn  ei  hunan.  Y  mae  hyn  yn  fwy  tebyg- 
ol  na'i  fod  wedí  derbyn  yr  hanes  trwy  draddodiad,  ac  y  m^e  hefyd  yn 
rhoddi  gwedd  o  fwy  o  ddilysrwydd  a  dioyniaeth  ar  yr  hanes  presen- 
nol  f  el  y  mae  g*vp&  ni; 

Wele  rai  o'r  neíthiau  ar  ba  rai  yr  adeiledir  y  dyb  hon.  T  mae 
llawer  o  apghyspnderau  amlwg  yn  yr  hapes,  y  rhai  sydd  yn  esboniad- 
wy  ar  y  dyb  eu  bod  yn  deiîliaw  oddiwrth  haneswyr  ^wahanól,  bnd 
sydd  yn  hollol  anesboniadwy,  meddir,  os  cynnyrch  yr  un  awdwr 
ydynt  Er  esiampl,  y  mae  enwau  gwragedd  Esau,  a'u  tadau,  yn  cael 
eu  rhoddi  i  lawr  mewn  dau  le,  ond  yn  y  ddau  y  maent  yn  wahanol 
(pen.  xxvi.  34,  cymharer  xxviii.  9,  ac  hefyd  xxxvi  2).  A  chaniatâu 
fod  ganddynt  ddau  enw,  y  mae  yn  ánhawdd  gwybod  pa  fodd  y  bu  i'r 
un  awdwr  roddi  y  ddwy  restr  i  lawr  heb  unrhyw  gyfeìriad  at  eu  gil- 
ydd ;  ond  y  mae  hyn  yn  ddealladwy  os  y w  y  ddwy  restr  ýn  dygẁydd 
mewn  dau  adroddiad  sydd  yn  awr  wedi  eu  huno.  Y  mae  anghyson- 
áerau  cyffelyb  ynglŷn  â  tharddiad  yr  enwau  Èefhel,  Beerselba^  ac  Israeì. 
Y  mae  genym  ddau  adroddiad  am  bob  ún  o  honynt,  ac  nid  ydynt  yn 
cytuno.  Dywedir  yn  un  lle,  xxviii.  19,  mai  ar  ei  daith  i  Mesopotamia 
y  galwodd  Jacob  y  Ue  a  elwid  Luz  yn  Bethel;  ond  yn  xxxy.  9 — 15, 
dywedir  mai  wrth  ddyf od  oddiyno  rai  blynyddoedd  yn  ddìweddarach 
y  gwnaeth  efe  hyny.  Yn  xxi.  23 — 34,  cysylltir  yr  énẃ  Beerseba  â 
tìanes  Abraham,  ond  yn  xxvi.  17 — 33  â  hanes  Isaac.  Yn  xxxii  28, 
a  xxxv.  10,  cawn  ddau  hanes  am  Dduw  yn  rhoddi  yr  ehw  Israel  i 
Jacob,  ond  nid  oes  yn  yr  olaf  yr  un  cyf eiriad  at  yr  amgylchiad  cyntaf, 
nac  un  awgrym  mai  cadarnhâd  ar  yr  enw  newydd  ydoedd.  Y  mae 
hyn  oll  yn  gyson  â'r  dybiaeth  o  wahanol  a^duron,  ond  yn  anesboniad- 
wy  os  Moses  ei  hunan  ysgrifenodd  yr  oll. 

Y  mae  y  dyb  hon  o  wahanol  awduron  yn  cael  ei  chadamhâu  pan 
edrychwn  ar  y  gwahanol  arddulliau  o  ysgrifenu  a  árddangosir  mewn 
gwahanol  ranau.  Ý  ffaith  nodedig  ynglyn  â  hyn  ydyw  y  gwahanol 
ddulliau  a  gymerir  i  osod  allan  enw  y  Duwdod.  Y  mae  dau  eríw  yn 
dra  chyffredin  yn  Genesis,  a  thrwy  gydol  y  Bibl,  sef  Jehofah  ác  Mohim. 
Yn  awr,  y  mae  rhanau  o'r  llyfr  lle  y  defnyddir  bron  yn  ddiîeithriaid  yr 
enw  Jehofah,  rhanau  eraill  Ue  ni  welwn  ddim  ond  Elohim,  ac  ün  man, 
— yr  ail  bennod,— lle  y  defnyddir  y  ddau  ynghyd,  Jehofah-ltlohim. 
Dadleuir  oddiwrth  hyn  eto  mai  y  ffordd  i  esbonio  y  gwahaniaeth  ydyw 


J80RD  OROM.  471 

ti^wy  addef  bodolaeth  gwahanol  adroddiadau  cyn  amser  ysgrifenydd  y 
Genesis  presennol,  ond  y  rhai  a  unwyd  ganddo  el 

Y  cyntaf  i  ddwyn  aylw  at  y  diffyg  unoliaeth  yma  yn  llyfr  Genesis 
ydoedd  meddyg  yn  Paris,  Pabydd  o  ran  ei  grefydd,  o'r  enw  Astruc,  aç 
ysgrif  enodd  lyf r  i  geisio.  ei  esbonio.  Ei  farn  ef  oedd  f od  dwy  brif  lawr 
ysgrif  wedi  eii  defriyddio  gan  Moses,  y  rhai  a  elwir  ganddo  y  Jehomh- 
document  a'r  Elohim-document,  o  herẁydd  y  gwahanol  enwau  ar  y 
Duwdod  a  ddefnyddir  ganddynt  Dilynwyd  ef  gan  Eichom,  De  Wette, 
Ewald,  Hèngstenberg,  Delitasch,  &c,  yn  y  derbyniad  o'r  ddamcaniaeth 
o  gyfansoddiad  amrywiol,  ond  £od  gan  bob  un  o  honynt  ei  ffordd  ei 
hun  o'i  hesbonio,  ac  o  gyfleu  yr  adroddiadau  gwreiddiol  a  ddefnyddiwyd. 
Y  mae  ymchwiliad  i'r  gwahanol  olygiadau  yn  dra  dyddorol,  ond  nid 
ydynt  yn  dyf od  i  mewn  i'n  gorchwyl  presennol  nî. 

Yr  ydym  yn  gweled  yn  awr  y  dull  a  gymerir  i  esbonio  yr  anghyson- 
derau  rhwng  y  bennod  gyntaf  a'r  ail  o  Genesis.  Dadleuir  eu  boid  yn 
gynnyrcb  dau  awdwr  gwahanol,  pa  rai  a  ysgrifenasant  ddau  adroddiad 
annibynol  am  hanes  y  greadigaeth  ymheU  cyn  amser  Moses,  ond  a 
ddefnyddiwyd  ganddo  ef,  heb  newid  nemawr  ar  eu  ffurf,  pan  aetn  i 
ysgrifenu  ei  hunan  yr  hanes  sydd  genym  nl  Dyna  yn  fyr  a  syml  y 
syniad  " diweddaraf  "  a  ddygwyd  ymlaen  i  esbonio  ac  i  gysoni  y  ddaa 
hanes  am  y  greadigaeth,  yr  hwn  hefyd  a  gymhwysir  i  esbonio  y  rhan 
fwyaf  o'r  anghysonderau  trwy  yr  holl  lyf r. 

Nid  y w  y  Modern  Schoól  of  Bẅlical  Crüics  yn  credu  nemawr,  fe  welir^ 
mewn  ysbrydoliaeth.  Barn  yr  hen  dduwinyddion  fel  rheol  oedd  fod 
Moses,  à'r  haneswyr  Biblaidd  yn  gyffredinol,  wedi  derbyn  cynnwys  eu 
gweithiau  yn  uniongyrchol  oddiwrth  yr  Ysbryd  Glân.  Elai  rhai  o 
honynt  mor  bell  ag  i  ddyweyd  fod  y  ffurf  wedi  dyfod  oddiwrtho  Ef 
hefyd.  Ond  ni  fyn  yr  oes  oleuedig  hon  ddim  o  hyn.  Os  yw  yr  hanes 
yn  ymdrin  â  phethau  a  gymerasant  le  cyn  amser  yr  ysgrifenydd,  rhaid 
ei  fod  wedi  derbyn  ei  wybodaeth  trwy  draddodiad,  neu  trwy  gyfrwng 
àdroddiadau  ysgrifenedig.  Yn  awr,  meddir,  y  mae  traddodiad  yn 
dueddol  iawn  i  gael  ei  lygru,  ac  o  ganlyniad,  os  yw  yn  bosibl  gwneuth- 
ur  hyny,  y  mae  jm  well  ceisio  profi  fod  Moses  wedi  derbyn  yr  hanes 
trwy  gyfrwng  adroddiadau  ysgrifenedig,  gan  fod  awduron  y  rhai  hyny 
yn  byw  yn  agosach  i'r  amgylchiadau  a  nodir  nag  ydoedd  ef,  ac  felly 
nid  oedd  y  traddodiadau  wedi  cael  cymaint  o  amser  i  ddirywio.  Gan- 
iatawn  hyn  olL  Gyda  hanesiaeth  gyffredin  y  mae  grym  yn  hyn ;  ond 
nid  hanesiaeth  gyffredin  yw  hanes  y  greadigaeth.  Y  mae  yn  rhaid  hyd 
yn  nod  i  draddodiad  ddechreu  yn  rhy wle.  Pa  mor  bell  yn  ol  bynag  y 
rhoddwn  yr  awduron  cyn  Moses, — pe  buasai  Adda  ei  hucan  yn  un  o 
honynt,  yr  oedd  yn  rhaid  fod  peth  amser  wedi  myned  heibio  er  y 
greadigaeth.  Nid  oedd  yr  un  dyn  yn  cydoesi  à  ffurfiad  y  byd ;  pa  f odd 
ynte  y  dechreuodd  y  traddodiad  ì  Onid  oedd  yn  rhaid  hyd  yn  nod  i 
Adda  ei  hunan  gael  ei  hanes  wedi  ei  ddadguddio  iddo  gan  Dduw? 
Eíyd  yn  nod  a  chymeryd  yr  ystyr  lythyrenol  ìt  gair  "  dydd  yn  hanes 
y  ereadigaeth,  yr  oedd  pump  o  honynt  wedi  myned  heibio  cyn  y  daeth 
Adda  i  fód,  ac  yr  oedd  yn  rhaid  wrth  ddadguddiad  Dwyfol  cyn  y  gall- 
asai  efe  wybod  beth  oedd  wedi  dygwydd  cyn  ei  grëad.  Felly  nid  yw  y 
syniad  diweddaf  wedi'r  cwbl  am  draddodiad  a  haneswyr  cyn  Moses,  yn 
gwneyd  ymaith  o  gwbl  &'r  anhawsder  o  ddadguddiad  ysbrydoledig,  os 

1    G    2 


47Í  BOBD  QBO*. 

anhawsder  ydyw.  Y  mae  y  ddamcaniaeth  o  wahanol  awduron  jn 
esbonio  yr  anghysonderau  yn  Ued  dda,  ond  nid  yw  wedi'r  cwbl  yn 
gwneyd  ymaith  â  dadguddiad  ysbrydoledig ;  ac  os  gwnaed  dadguddiad 
ysbrydoledig  i  rywun  0301  amser  Moses,  paham  nad  ellir  credu  fod 
Moses  wedi  derbyn  dadguddiad  felly  ei  hunan  ? 

O'r  ochr  arall,  os  derbyniwn  ddadguddiad  ysbrydoledig,  y  mae 
anghysonderau  yr  hanes  yn  cyfodi  yn  fygythiol  o'n  blaen.  Os  derbyn- 
iodd  Moses  hanes  y  greadigaeth  gan  Ysbryd  Duw,  pa  f odd  y  rhoddwyd 
dau  adroddiad  iddo,  yn  enwedig  dau  adroddiad  anghyson  â'u  gilydd  f 
Y  mae  hyn  wedi  bod  yn  destun  myrdd  o  ysgrif au  ymhob  oes,  ac  y  mae 
yr  esboniadau  yn  lleng.  Yr  ydym  am  anturio  ychwanegu  un  arali 
atynt 

Dechreuwn  trwy  ofyn  cwestiwn.  A  raid  i  ni  gymeryd  yn  ganiataol 
mai  dau  hanes  o'r  im  amgylchiad  y w  y  rhai  hyn  ì  Onid  allant  fod  yn 
hanes  dau  amgylchiad  gwahanol  9  Mewn  gair,  onid  hanes  dwy  greadig- 
aeth  sydd  yma  ì 

Yn  y  bennod  gyntaf,  a  hyd  y  diydedd  adnod  o'r  ail,  yr  ydym  yn  cael 
hanes  creadigaetn  y  bydysawd  i  gyd  :  "  Yn  y  dechreuad  y  creodd  Duw 
y  nefoedd  a'r  ddaear."  Nid  ydym  yn  bwriadu  myned  i  mewn  i'r 
cwestiynau  anhawdd  sydd  ynglýn  â'r  hanes  ynghylch  yr  ystyr  sydd  i'w 
roddi  i'r  gair  "  dydd,"  ac  a  ydyw  yn  bosibl  cysoni  yr  hanes  â  gwyddon- 
iaeth.  Nid  ydym  yn  meddwl  fod  y  Bibl  yn  hòni  rhoddi  gwybodaeth 
ar  gwestiynau  gwyddouoL  Nid  llyfr  gwyddonol  ydyw,  ond  Uyfr 
crefyddol.  Dysgu  crefydd  a  ffydd  yn  Nuw  ydyw  ei  amcan.  Rhaid 
cofio  pa  bryd  yr  ysgrifenwyd  ef,  ac  i  bwy  y  bwriadwyd  ef  gyntaf.  Ofer 
fuasai  dadguddio  i  Moses  ei  hunan  ddirgeledigaethau  y  greadigaeth; 
gwaeth  nag  of er  fuasai  iddo  ysgrìfenu  yr  hanes  hwnw  mewn  arddull 
wyddonol  er  budd  cenedl  Israel.  Mwy  priodol  o  lawer  oedd  ysgrifenu 
mewn  dull  syml,  ond  mawreddog,  hanes  a  ddeuai  o  fewn  cylch  eu  ham- 
gyffrediad,  ac  a  gai  ddylanwad  ar  eu  hysbryd  crefyddol.  Àc  i  wneyd 
nyny,  nid  hanesgwyddonol  am  ddadblygiad  y  greadigaeth,  a  gweithrediad- 
au  galluoedd  natur,  oedd  eisieu ;  ond  hanes  a  gynnyrchai  ynddynt  barch 
ac  edmygedd  o'r  Duw  a  greodd  bob  peth  trwy  air  ei  nerth,  ond  ei  hunan 
yn  annghrëedig  a  diddechreu ;  Duw  sydd  yn  dad  pob  daioni ;  yn  gyn- 
naliwr  pob  dim ;  yr  hwn  o  herwydd  ei  allu  y  dylent  ei  barchu,  o  her- 
wydd  ei  sancteiddrwydd  ei  ofni,  ac  o  herwydd  ei  drugaredd  a'i  ofal 
ei  garu  yn  dragywydd.  Dyma  addysg  y  greadigaeth,  a  dyma  amcan 
ysgrif eniad  yr  hanes ;  nid  rhoddi  adroddiad  gwyddonol.  Ac  y  mae  y 
golygiad  hwn  am  hanes  y  greadigaeth  yn  Grenesis  yn  gadael  lle  i  ddar- 
ganfyddiadau  diweddar  gwyddpniaeth  ddyfod  i  mewn,  ac  nid  yn  eu  cau 
allan  ar  draul  diystyru  yr  hyn  y  mae  rheswm  a  ffeithiau  anwadadwy  yn 
galw  am  i  ni  eu  credu  a'u  derbyn.  Y  mae  deddfau  Daeareg  a  Serydd- 
iaeth  wedi  eu  darganfod  a'u  profi  i'r  f ath  berffeithrwydd  y  dyddiau  hyn 
fel  na  faidd  neb  meddylgar  ammheu  nad  yw  y  ddaear  yn  llawer  hŷn 
na'r  cyf rif  cyÛTedinol  am  ei  hoed  a  gawn  ar  "  ymyl  y  ddalen "  yn  y 
Bibl  Cymraeg,  sef  "Cyn  Crist  4004."  Ac  nid'oesneb  yn  aw^  ag  y 
gellir  roddi  dim  pwys  ar  ei  farn  yn  parhâu  i  gredu  mai  chwe'  diwrnod 
naturiol  y  bu  Duw  yn  creu.  Chwe'  chyfnod  mae'n  ddiau  ydynt,  ac  yr 
ydym  yn  y  seithfed  heddyw, — y  mae  y  Sabboth  Dwyfol  yn  parhâu  hyd 
yn  hyn.     Nid  ydym  i  gymeryd  y  geiriau  yn  unman  yn  ÙythyrenoL 


BOBD   GBON.  478 

Ni  wyddai  awdwr  y  bennod  gyntaf  o  Genesis,  pa  un  bynag  ai  Moses  ai 
rhy  wan  arall  oedd,  ddim  am  Seryddiaeth  a  Daeareg.  Y  mae  hyn  yn  am- 
lwg  oddiwrth  ei  ddull  o  ymadroddi.  Yn  hanes  y  pedwerydd  dydd,  er 
esiampl,  y  mae  yn  dyweyd  mai  yr  haul  a'r  ser  a  grëwyd  yr  adeg  hono, 
pryd  y  mae  Seryddiaeth  yn  ein  dysgu  fod  yn  rhaid  fod  yr  haul  wedi  ei 
greu  o  leiaf  yr  un  adeg  â'r  ddaear,  oblegid  o'i  gwmpas  ef  y  mae  hi  yn  troi 
— yr  haul  sydd  yn  ei  chadw  yn  ei  lle  yn  y  gwagle.  Eto,  yr  oedd  y 
ffurfafen  yn  cael  ei  hystyried  gan  awdwr  llyfr  Genesis, — yn  ol  y  syniad 
Hebreaidd, — fel  lle,  fel  math  o  canopy  sylweddol  yn  crogi  uwch  ben  y 
ddaear  mewn  ffurf  o  hanner  cylch ;  ac  uwch  ben  y  ffurfafen  y  mae  yn 
tybied  fod  y  gwlaw  yn  cael  ei  gadw  mewn  rhyw  ystorfa  helaeth,  yn 
cyfateb  i'r  dwf r  sydd  ar  y  ddaear.  "  A  Duw  a  wnaeth  y  ffurfafen," 
meddai,  "ac  a  wahanodd  rhwng  y  dyfroedd  oddi  tan  y  ffurfafen,  a'r 
dyfroedd  oddiar  y  ffurfafen."  Y  mae  hyn  oll  yn  ffolineb  os  cymerwn 
ef  yn  yr  ystyr  lythyrenol.  Ond  nid  rhoddi  hanes  manwl  a  chywir  o 
gwbl  oedd  yr  amcan.  Yn  wir  nid  amcan  y  Bibl  yn  unman  ydyw  dad- 
guddio  gwybodaeth  ag  sydd  o  fewn  cyrhaedd  ein  galluoedd  ni  ein 
hunain  i  w  darganfod.  Dadguddiad  o  ddirgel  bethau  Duw  yw  y  BibL 
Ac  amcan  yr  hanes  yn  Genesis,  fel  y  dywedwyd,  ydyw  amlygu  mewn 
iaith  a  dull  y  gallai  pawb  eu  deall,  "  wneuthur  y  bydoedd  trwy  air 
Duw,  yn  gymaint  nad  o  bethau  gweledig  y  gwnaed  y  pethau  a  welir." 
Yr  oedd  dynion  i  wybod  mai  Duw  yw  achos  pob  peth.  "Yn  y 
dechreuad" — rhoddwn  hwnw  mor  bell  yn  ol  ag  a  fynom,  Duw,  yr 
hwn  oedd  eisoes  yn  bodoli,  a  ddaeth  â  phob  peth  arall  i  fodolaeth. 
Nid  oes  yma  ddim  cymysgedd  o'r  Creawdwr  a'r  Greadigaeth ;  dim  o'r 
syniadau  Paganaidd  am  dragy wyddol  fater.  Duw  a  greodd  bob  peth ; 
y  gair  "  bydded "  o'i  enaif  Ef  oedd  achos  bodolaeth  yr  oll.  Ac  y  mae 
yna  ryw  berthynas  agos  rhwng  Duw  a'r  hyn  a  greodd,  perthynas 
cariad :  "  A  gwelodd  Duw  yr  hyn  oll  a  wnaethai,  ac  wele  da  iawn 
ydoedd."  Dyma  addysg  y  greadigaeth,  a'r  addysg  yw  y  peth  pwysicaf, 
a'r  hyn  oedd  gan  yr  ysgrifenydd  mewn  golwg. 

Ond  yn  yr  ail  bennod  y  mae  yr  adroddiad  yn  gwahaniaethu.  Nid 
hanes  y  greadigaeth  yn  ei  chyfanswm  sydd  yma,  ond  hane?  creadigaeth 
arall, — ffurfíad  y  lle  a  elwir  gan  yr  ysgrifenydd  yn  "Ardd  Eden,"  a 
chreadigaeth  yr  hyn  a  drigai  ynddo,  a  hyny  gydag  amcan  neillduol 
mewn  golwg.  Nid  oes  yma  unrhyw  son  am  greu  goleuni,  fel  yn  y 
bennod  gyntaf.  Yr  oedd  hwnw  eisoes  yn  bodoli;  ac  felly  yr  haul,  y 
Ueuad,  a'r  ser,  a'r  ffurfafen  ymha  un  yr  oeddynt  i'w  gweled, — nid  oes 
gair  o  hanes  eu  creadigaeth  hwythau  ychwaith.  Ac  ni  ddy wedir  dim 
yma  am  greadigaeth  y  môr,  a'r  creaduriaid  sydd  yn  trigo  ynddo, — yr 
oedd  y  pethau  hyn  oll  eisoes  yn  bod,  ac  ni  chyfododd  angen  am  greu 
rhai  newydd.  Ond  beth  am  ddyn  a'r  anifeiliaid  ?  Onid  oeddynt 
hwythau  yn  bod  ?  Oeddynt,  ond  fe  welodd  Duw  ya  dda  greu  rhai 
newydd  o  honynt  hwy.  Yn  ychwanegol  at  y  dyn  y  sonir  am  ei  gread- 
igaeth  yn  y  bennod  gyntaf,  fe  grëwyd  Adda  y  dyn  cyntaf,  tad  yrhiliog- 
aeth  bresennol  o  ddynolryw.  Fe  dorwyd  pob  cysyÜtiad  rhyngddo  a'r 
dynion  oeddynt  yn  by w  yn  y  byd  o'i  flaen  ef,  a  gosodwyd  ef  yn  Ngardd 
Eden,  yno  iV  brofi,  ac  i  ysgrifenu  y  llinell  gyntaf  o'r  hanes  hynod  a 
gyrhaeddodd  bwynt  uchaf  ei  dyddordeb  a'i  gogoniant  yn  ngwaith  Duw 
yn  tabernaclu  ymhlith  dynion. 


474  BÖB©  GftON. 

Ni  raíd  i  neb  o  honoui  syira  ná  dychrynu  wrŵ  glywed  fod  dÿhtriryẁ 
wedi  bod  yn  trigo  ar  y  ddaear  o  flaen  ein  Hadda  hi.  T  mae  gwydd- 
oniaeth,  gyda  chamrau  eofn,  yn  inyned  ymlaen,  ac  un  o'i  thysticftaethau 
diweddaraf  o'r  tir  dyeithr  y  mae  yn  cerdded  drwyddo  yw,  fod  yr  M 
ddynol  yn  llawer  hŷn  nag  y  tybir  yn  gyffredin  ei  bod.  Os  yw  hyn- 
ÿna  yn  wirionedd, — ac  y  mae  y  seiliau  dròs  ei  ammheu  yn  myhed  yn 
foarh&us  yn  wanach, — y  mae  y  cwestiwn  ar  unwaith  yn  cyfodi,  beth  a 
ddaw  o  hanes  creadigaeth  Adda  yn  Uyfr  Genesis  ì  Nid  yw  y  cwestrwn 
hwn  ar  yr  un  safle  â  r  cwestiwn  o  greadigaeth  y  byd  a'r  creádnriaM 
direswm.  Y  mae  genym  achau  Adda  i  lawr  i  amser  ag  y  mae  sicrwydd 
vn  ei  gylch ;  ac  y  mae  oed  ei  ddisgynyddion  genym ;  ac  os  nad  ỳw  yr 
nanes  am  ei  greadigaeth  ef  i  ddibynu  arno,  y  mae  yr  oll  orr  pethaa 
hyn  yn  myned  i  ddyryswch  ac  ansicrwydd.  Ond  y  maent  yn  eithaf 
eglur  os  cymerwn  mai  dau  fôd  gwahanol  yw  "  dyn  "  y  bennod  gyntaf, 
ac  "  Adda "  vr  ail  bennod.  Fe  allwn  yn  awr  osod  y  blaenaf  nnrhyw 
bellder  yn  oí,  fel  y  mae  gwyddoniaeth  yn  dysgu ;  ac  f e  allwn  ddechreu 
bodolaeth  yr  hil  bresennol  o  ddynolryw  yn  Adda,  fel  y  mae  y  Bibl  yn 
dyweyd. 

Yn  y  bennod  gyntaf  fe  gawn  hanes  y  dadblygiad  yr  aeth  y  byd 

trwyddo  i  gyrhaedd  ei  ffurf  bresennol,— o'r  ffurfiau  isaf  o  fywyd  i  fyny 

i'r  uchaf,— dyn, — y  mwyaf  gogoneddus  o  greaduriaid  Duw.     Ni  raíd 

i  neb  feddwl  fod  y  syniad  o  ddadblygiad  yn  gwneyd  ymaith  â  chread- 

igaeth,   ac  nad  yw  yn  hollol  gyson  â'r  gwirionedd  fod  Duw  wedi 

gwneyd  pob  peth,  a  hyny  o  ddim.     Pa  mor  isel  b^mag  ar  y  raddfa  y 

rhoddwn  ddechreuad  bywyd,  yr  oedd  yna  ddechreuad  yn  rhywle,  a 

rhaid  fod  y  bywyd  hwnw  yn  grëedig.     Y  mae  holl  apostolion  Dad- 

blygiad  yn  gorf od  addef  hyn  mewn  effaith,  *  os  nad  mewn  geiriau. 

Duw  yw  achos  pob  bywyd.     Ond  y  mae  gwahaniaeth  barn  yn  awr 

ynghylch  dull  gweithrediad  dadblygiad.     Bhai,  fel  Darwin,  a  ddywed- 

ant  mai  trwy  achosion  naturiol  a  damwain,  yn  ymestyn  dros  òesau  di- 

rif edi,  y  daeth  y  gwahanol  ry wogaethau  a  dosbarthiádau  o  anifeiliaid 

a  llysiau  i  fodolaeth.     Eraill,  fel  y  Duc  o  Argyle,  a  ddaliant  fod  yn 

rhaid  cael  deall  a  synwyr  i  fewn  yn  rhywle,  ac  felly  priodolant  ddad- 

blygiad  i  ddeddfau,  yn  a  thrwy  ba  rai  y  mae  Duw  yn  gweithio.     Yma 

ceir  dylanwad  yr  Hollalluog  nid  yn  uniongyrchol,  trwy  weithrediad  gor- 

uwchnaturiol,   ond  yn  anuniongyrchol,  trwy  y  deddfau  a  ffurfiwyd 

ganddo.     Y  syniad  cyffredin  ydyw  yr  un  o  weithrediad  goruwchnatur- 

iol,  a  hyny  yn  uniongyrchol.     Ond  yr  ydym  yn  credu  nad  oes  dim  yn 

y  bennod  gyntaf  o  Genesis  yn  anghyson  â'r  ail  syniad  a  nodwyd,  sef 

dadblygiad  o  dan  reolejddiad  deddf  Ddwyfol.     Duw,  yn  y  dechreu, 

trwy  air  ei  nerth  a  greodd  y  ddaear,  yr  hon  oedd  "afluniaidd  a  gwag ; " 

fe'i  cynnysgaeddodd  â  nerth  bywydol, — daeth  y  gweddill  i  fodolaeth 

yn  ngrym  y  deddfau  a  osododd  Duw  yn  ei  greadigaeth,  y  rhai,  er  hyny, 

a  barhäent  yn  ddarostyngedig  iddo  ef .     Y  mae  ffurfiau  isaf  bywyd  yn 

ymddangos  yn  gyntaf  ;  y  "  llysiau  yn  hadu  hâd,"  a'r  "  prenau."    Wedi 

hyny  y  mae  y  ffurfiau  isaf  o  fywyd  anifeilaidd  yn  ymddangos ;  yr  ym- 

lusgiaid    a    heigiai    y  dyfroedd,"  yr   "ehediaid,,,  yr  "  anif eiliaid,"  a 

"  bwystfil  y  ddaear."    Yn  olaf  fe  gawn  y  radd  uchaf  o'r  dàdblygiad, — 

djrn.     Ond,  y  mae  hwn  i  fod  yn  wahanol  oddiwrth  yr  oll  o'r  lleill.     Y 

mae  i  freniniaethu  ar  y  cwbl,  i  ddwyn  yr  óli  dan  warogaeth  i'ẃ  was- 


tíf. 


böéíù  fcáb».  475 

r  ìöä  jfngtẁArtr  rhés- 
iriàtè'r  à  írorfla  eî  gorff 


áriáefcn  ëf.    Igä»  Äýŵ,  ý  táàe  ỳn  iWd  1  Mip  íóä  ýn  gfeẁdür  rhés- 
yfciöl  J  y  tíaè  itfáidŴI  à  ctòall  i  gael  óu  hùrio  n  ŵàtè'i 


A  Ẅeätute  tíf  â  iáöré  eiàltèd  tónd 
Waa  wànŵng  yet,  and  then  was  Man  designed : 
Conscious  ot  thought,  of  more  capaçious  breast, 
JTor  einpire  fermed,  an£  fit  to  rufe  tfee  rest.     ,,  , 
îhûs  wnilé  the  wholè  creation  dòwriward  bend 


îhûs  wnilé  the  wholè  creátion  oló( 
Their  aiçht,  ahd  to  theìr  earíhly  ìríother  tehd, 
Man  looks  alòít ;  and^  with  erected  eyèîr, 
Beholds  his  own  heredîtary  Skiéa. 


Dÿtíàffl  ỳ  òaíndad  uri  òr*  W  féird\l  pa^anáidd,  Ovìfl,  àc  ýr  ŷdým 
ÿn  baród  î  synu  at  dèbỳgölrŵydd  y  geîriau  ìt  hánès  a  gaẃn  yn  Geh- 
ésis.  "  Gwnáwn  ddyn  at  ein  delẁ  ni,  wrth  eiri  llan  êin  hunàin."  Yri 
ychẃ&riègol  at  y  bywýd  âriifeiláidd  sydd  ynddo,  y  riiäe  yüa  fýẃýd  aràH 
yn  cáel  éfi  róddí  ÿn  âriíonèýrchol  òddiùchod.  , 

Ý  iriaô  £ẁỳrit  úchaf  y  dädbfygiad  ýh  áẅr  wedì  ëi  çyrháedd,  ac  y 
mäë  o.hÿn  aÜan  ỳh  pëiäiö.  Nid  óès  un  rhÿẃovgaëth  w^èdi  dÿfod  i  fod 
ar'éiólèf. 

Gòfÿtìir  ýh  ìáhrt,  fel  gẁrrthddadl  yri  èrbyh  Dadblÿgiad,  Pá  le  y  máë 
y  ddolën  £ÿdiôl  rbwng  dỳn  ác  anífaìl  yii  awr  t  À  f  èdr  rhÿwun 
ddängfös  creàdu'r  ijn  aẅr  yn  ÿ  cýâwr  o  ddadblygiad  o'r  anifail  i  fod  ýn 
ddyrij^-c^èadüi'  heb  föd  ý  náill  nä'r  llall,  ond  ỳri  y  ỳrocests  ò  drawö- 
nèWidiatì  !  Ond  ŵedi  ytíhydíg  yätyriàeth  ýr  ydyin  yn  cUnfod  nàd  oë!á 
dinl  grym  ÿri  yr  hèr  höri  o  gwbl.  Y  tíaáe  yn  ämlwg  nas  gellir  dangoä 
creádür  feíHy,  à  hyriy  am  y  rheàẁm  digònöl  fod  dadblygiad  jm  ý  cyf- 
èiriad  hwri  wedi  cyrhaedd  ei  bẃynt  uchàf  pan  ddaeth  dyn  i  fôd  ár  ỳ 
cyritaf.  Ar  ol  hyny  ý  rnàe  dyriiön  i  ddýf öd  ,i  fodòlaeth,  nid  o  blith  yr 
àífifeíliaid;  ẅd  o  horiyrit  hẃy  eü  hunain.  Y  mae  y  gẃäith  creádigol 
ÿn  àwr  yri  dyfod  i  ben;  y  riiáe  Dùẃ  yn  rhöddi  terfyn  ar  weithrediadaü 
dôddfaü  dadbly^ad;  y  faiäe  éfféìthìau  ŷ  gair  "Byddéd"  yn  baliü;  á 
Dùw  yú  gorphwysó  oddiẁrth  y  gwaith,  ar  ol  edrych  aîrno  à  dýwedyd 
"  rtiái  da  iáwri  ýdöedd."  ^ 

Y  riiae  carirìfoedd  ẁedi  mýnëd  heibìo,  Y  mae  dyn  wedi  ymlygrut 
ác  wédi  ëyHhib  yriihell  yii  ói  òddfwrth  ei  ogoniant  cyntaf.  Y  mae  yr 
hyn  sydd  anifeilaidd  ynddo  wedi  enDÌll  yr  ortichaûaeth  ar  y  Dwyfol,  ac 
ý  mäô  y  "IRin  à'r  ddölẁ,"  riiètẃi  effaith  wodi  gti  dileu,  ac  yntau  wedi 
syrthlò  birçn  yn  ^ydradd  â'r  áriiféiliaid  direawnL  Nid  yw  ýn  brìòâòl 
dyẃeyd  fod  y  dyn  ýn  prechu  ám  na  roddwyd  deddf  iddo.  "  Ni  chylrífìr 
pechód  prÿd  nád  òës  deddf."  Nid  oedd  efe  yn  wrthddrych  cyfammod 
ò  gwbl.  Nid  oes  áôn  àm  gýfariiinòd  na  gorchymyn  ynglŷn  â  hanea  dyn 
ý  benribd  gyritäf.  Beth  oôdd  èi  berthynaà  foesol  á  Duwt  beth  ei 
dÿngb'd,  nís  gállẁtì.ddỳẁeyd,  átn  na  pherthyn  i  oi  ei  wybod.  Fe  ddy- 
ẃe<m"  wrthym  fòd  Hè  òrÿf  i  gásglu  f od  rhai  o'r  aer  wedi  eu  poblo^i.  Y 
îriáe  ýt  üri  änháwsdei-au  ýn  cyfodi  yn  y  fan  yma  eto ;  ond  nid  oës 
genym  hawl  i'w  gwneuthur  yn  ansymudadwy  yn  y  naíll  fán  na'r  llallt 
fel  ag  i  bèri  fòd  gwiftônédd  ýr  uü  o  honynt  o  hefwydd  hyiiy  yn  an- 
mhòŵiM. 

Yn  ý  tihẁ'öíchéa  beritìòd  fó  ddywedir  ddarfod  i'í  ArglWýdd  édífarháú 
WhẄtnrir  ó  hotio  ef  dtìyü,  äc  iddo  ymöfldiò  yn  ëi  'gal'ôn.  Ý  üàe  Haries 
yr  âilgrëádigáeífli  M  ỳv  ya  aẁgtymtt  î  îfyẅbeŵ  îôüỳ  gyüŵỳd  Üe  cyn 


476  BOBD   OBON. 

adeg  y  diluw.  T  pryd  hwnw  fe  ddaeth  trugaredd  yr  Arglwydd  i'r 
golwg  jn  nghadwraeth  Noah  a'i  deulu  rhag  dinystr ;  yn  y  fan  yma  y 
mae  gras  yn  amlygu  ei  hun  yn  nghreadigaeth  Adda,  tad  yr  hìl  bresennol 
o  ddynolryw,  hanea  yr  hon  sydd  yn  adlewyrchu  y  gogoniant  penaf  ar 
Dduw,  oblegid  yn  ei  hanes  ef  y  gwnaeth  Duw  y  dadblygiad  gogonedd- 
usaf  o  hono  ei  hun  fel  Duw  y  caríad. 

Y  mae  creadigaeth  Adda  yn  wahanol  i  greadigaeth  y  dyn  cyntaf. 
Yno  y  mae  dyn  yn  dyf od  i  f od  trwy  ddadblygiad  araf ;  yma  y  mae  yn 
cael  ei  greu  mewn  un  weithred  derfynoL  Ond  nid  yw  yn  newid  o  ran 
ei  natur,  yn  gorfforol  na  meddylioL  Yn  y  bennod  gyntaf  y  mae  dyn 
wedi  tarddu  o  bridd  y  ddaear.  Dadblygiad  yr  hedyn  o  fywyd  a  rodd- 
wyd  mewn  mater  yn  ei  bwynt  uchaf  ydy w  yno ;  ac  felly  yma,  ond  yn 
unig  fod  eweithrediad  araf  dadblygiad  wedi  rhoddi  lle  i  weithrediad 
mwy  nerthol  a  chyflym.  Dyma  paham  y  crewyd  Adda  o"  "bridd  y 
ddaear."  Ein  hesboniad  cyffredin  ni,  onidê,  ydyw  fod  Duw  yn  cymeryd 
y  ffordd  hon  i  greu  dyn  er  mwyn  dangos  f od  creu  o  "  ddefnydd  anghy- 
mhwys  "  yn  profi  gallu  Dwyfol  yn  Uawn  gymaint  a  chreu  o  ddim.  Ond 
nid  yw  hyn  yn  un  esboniad  o'r  ffaith  paham  y  dewiswyd  pridd  mwy 
na  rhywbeth  arall,  a  rhaid  i  ni  lechu  y  tu  ol  i'r  mur  diogel,  na  pherthyn 
i  ni  wybod  y  pah'm  mewn  gweithrediadau  DwyfoL  Ond  yn  ngoleuni 
v  ddamcaniaeth  a  osodir  eer  bron  genym  yma,  gwelwn  y  rheswm  dros 
hyn.  Yr  oedd  eisieu  i'r  dyn  newydd  fod  yn  gymhwys  o  ran  natur  yr 
un  â'r  dynion  oeddynt  eisoes  yn  y  byd.  Pa  fodd  y  gellid  cael  un  felly, 
ao  hefyd  iddo  fod  yn  berffaith  bur,  a  rhydd  oddiwrth  bob  Uygriad  a 
allai  fod  yn  llechu  yn  ei  gyfansoddiad  corfforol  a  meddyliol,  o  herwydd 
ei  berthynas  â'r  hil  lygredig  oedd  eisoes  yn  bodoli  1  Dyma  y  ffordd  a 
gymerodd  Duw:  creu  mewn  moment  o  bridd  y  ddaear  yr  hyn  y 
cymerodd  dadblygiad  filoedd  o  oesau  i'w  ffurfio  o'r  un  defnydd.  Yr  un 
Daw  sydd  yn  creu  yn  y  ddau,  a  thrwy  gyfrwng  yr  un  deddfau;  ond  yn 
y  naill  y  mae  y  deddfau  yn  gweithio  yn  araf,  yn  y  llall  y  mae  eu 
gweithrediad  yn  brysur.  Ac  felly  hefyd  am  yr  anifeiliaid  oeddynt  i 
gyd-drigo  âg  Adda  yn  Eden;  ffurfiwyd  hwythau  hefyd  "o  bridd  y 
ddaear,  megys  ag  y  ffurfiwyd  yr  holl  anifeiliaid  a  drigent  yn  y  byd  o'u 
blaen  hwy,  ond  fod  dadblygiad  gyda  hwy  wedi  rhoddi  lle  i  greadig- 
aeth  f wy  cyflym. 

Amcan  Duw  yn  yr  ail  greadigaeth  ydoedd  gwneyd  cjrmmod  â  dyn,  a 
rhoddi  iddo,  megys,  ail  ddechreu  byw  o  dan  amgylchiadau  hollol  newydd. 
Yr  oedd  y  dyn  cyntaf  a  greodd,  a'i  hil, .  wedi  myned  yn  llygredig  ac 
wedi  colli  ei  ddelw  Ef,  ac  anmhosibl  oedd  gwneuthur  y  cyfammod 
newydd  â'r  un  o  honynt  hwy.  Yr  oedd  hadau  Uygredigaeth  wedi 
myned  mor  ddwf n  i'r  natur  ddynol  fel  yr  oedd  yn  angenrheidiol  cael  dyn 
newydd,  anllygredig  a  phur;  yn  un  o  ran  ei  natur  â'r  hil  ddynol 
oedd  eisoes  yn  y  byd,  eto  yn  hollol  ar  wahân  iddynt;  dyn  a  safai 
unwaith  eto  ar  y  pinacl  y  saf odd  y  dyn  cyntaf  arno  pan  grewyd  ef,  "  ar 
lun  a  delw  Duw. 

Felly  y  mae  Duw  yn  creu  Adda,  yn  bur  a  sanctaidd,  fel  y  dyn 
cyntaf,  ac  yn  tori  pob  cysylltiad  rhyngddo  â'r  hil  lygredig  oedd  eisoes 
yn  bodoli.  Y  mae  yn  cael  ei  roddi  mewn  man  a  barotowyd  yn  arbenig 
i'w  dderbyn;  y  mae  anifeiliaid  na  throediasant  y  ddaear  erioed  o'r 
blaen  yn  cael  eu  rhoddi  i'w  wasanaeth;  ac  yn  gwmni  iddo,  y  mae 


BORD   GBON.  477 

beny w  yn  cael  ei  cbreu,  yn  bur  a  bardd  f el  efe  ei  bun,  i  gad  w  yn  fy w  ei 
hâd  ar  y  ddaear.  A  chyda  hwn  y  mae  Duw  yn  myned  i  gyfammod,  ac 
o'r  foment  hono  y  mae  y  dyn  yn  myned  yn  fôd  cyfrifol,  a'i  gydwybod 
yn  ymffurfio  yn  llys  dirgel  o'i  fewn,  yn  barod  i  gyhoeddi  dedfryd  y  Nef 
ar  ei  holl  weithredoedd.  Ni  raid  dyweyd  yr  hanes  beth  fu  canlyniad- 
au  y  prawf  yn  Ngardd  Eden.  Nid  oes  ond  un  hanes  arall  yn  fwy 
cynnefìn  yn  ein  clustiau, 

Tr  hen,  hen  hanes, 

Am  Iesu  a'i  werthfawr  waed, 

trwygolli  yrhwn  yr  ennillwyd  yn  ôl  y  goron  a  gymerwyd  ymaith 
pan  wrandawodd  dyn  ar  lais  ei  hen  elyn. 

Cyn  terfynu  ein  hysgrif  y  mae  genym  eto  yn  fyr  i  ddyfod  â  phrawf- 
ion  dros  yr  hyn  a  ddywedyd  genym  allan  o'r  Bibl  ei  hunan,  pa  rai  i'n 
meddwl  ni  sydd  yn  berffaith  ddigonoL 

Fel  y  dy wedwyd  eisoes,  y  mae  genym  wahanol  enwau  ar  y  Creawdwr 
yn  y  ddwy  bennod.  Yn  y  bennod  gyntaf  Elohim  ydy w  ;  yn  yr  ail, 
Jehofah-Elohim.  Dygir  hyn  ymlaen  gan  lawer  i  brofi  bodolaeth  dau 
adroddiad  gwahanol ;  ond  credwn  ni  ei  f od  yn  cadarnhâu  y  syniad  am 
ddwy  greadigaeth.  Yn  y  bennod  gyntaf  cawn  adroddiad  sydd  yn 
rhoddi  goleuni  ar  ddirgelwch  bodolaeth  pethau,  sef  eu  bod  oll  wedi  eu 
gwneuthur  o  ddim  trwy  allu  diderfyn  y  Creawdwr ;  ac  yn  naturiol  fe 
elwir  Duw  yn  y  fan  yma  wrth  ei  enw  Elohim,  y  Duw  Hollalluog, 
Hollwybodol,  a  Hollddoeth,  mewn  cyferbyniad  i  dduwiau  gau  y  byd 
Paganaidd.  Y  mae  y  gair  Elohim  ar  unwaith  yn  dangos  allan  Ogoniant 
a  Mawredd  Duw,  yn  enwedig  Duw  y  Creawdwr.  Ond  yn  yr  ail 
bennod  hanes  creadigaeth  Adda  a  gawn,  yr  hwn  a  grewyd  er  mwyn 
dangos  Gogoniant  Duw,  nid  yn  ei  Allu  fel  Creawdwr,  ond  fel  Duw  yr 
Achubydd,  v  Tosturiol,  y  Graslawn  a'r  Maddeugar.  Dyna  yr  agwedd 
ar  gymeriaa  Duw  y  mae  Jehofah  yn  ei  ddangos  allan.  Jehofah 
welodd  Moses  o'r  agen  yn  y  graig.  Gogoniant  Elohim  (neu  El)  y 
mae  y  "nefoedd  yn  ei  ddadgan"  (Psalm  xix).  Elohim  "biau  y 
dial"  (Psalm  xciv).  Ond  ar  Jehofah  y  bydd  y  Salmydd  bron 
bob  amser  yn  gweddio.  Yr  ydym  yn  gweled  yn  awr  paham  y 
dygir  Jehofah  i  fewn  i  hanes  yr  ail  bennod.  Ond  nid  yw  yr  enw 
Jehofah  yn  cael  ei  ddefnyddio  ei  hunan.  Fe  allasai  hyny  gynnyrchu  y 
syniad  cyfeiliornus  mai  nid  yr  un  Duw  sydd  a  sôn  am  dano  yn  y  ddau 
hanes.  Yr  un  yw  Efe  yn  y  ddau  le,  ond  fod  agwedd  arall  ar  ei 
gymeriad  yn  dyfod  i'r  golwg  yn  yr  ail  bennod.  Y  mae  yma  yn  cael  ei 
amlygu  fel  Jehofah,  ond  Jehofah  Elohim  ydyw  o  hyd, — y  Creawdwr 
sydd  hefyd  yn  Waredwr  oddiwrth  bechod  a7i  ganlyniadau.  Y  mae  yn 
werth  sylwi  nad  yw  yr  enw  Jehofah  yn  cael  ei  ddefnyddio  o  gwbl  yn 
yr  ymddyddan  rhwng  Efa  a?r  Sarph;  Elohim  sydd  yno,  ac  "megys 
Elohim"*  y  mae  Satan  ya  addaw  y  byddai  Adda  ac  Efa  os  gwran- 
dawent  arno  ef.  Yr  oedd  yr  enw  Jehof ah  yn  rhy  gysegredig  i'w  ddefn- 
yddio  gan  yr  ysgrifenydd  yma.  Credwn  fod  yr  uchod  yn  well  esbon- 
iad  ar  y  ddau  enw  na'r  ddamcaniaeth  fod  llyfr  Genesis  wedi  ei 
ysgrif enu  gan  wahanol  awduron. 

*  Nid  "  megys  duwian"  (Cyfieithiad  Cymraeg). 


478  BöBb  efiotr* 

YnGtaûeẃiy.l^ymŵeaihiftó^ 

ät  wyneb  y  ddaear,  ac  meddá,  "  ^wy  bynag  â'M  c&ffo  ä'ta  llödd."  A 
cfywedodd  yr  Arglwydd  wrtho,  möddir  nösaf,  "am  hyny  ý  dieîír  ýh 
saith  ddyblyg  ar  bwy  bynag  a  laddo  Gaân.  A'r  Arglwÿdd  ä  ẃsä&àâ 
nôd  ar  Cain,  rhag  i  neb  a'i  caffiu  èi  ladd  ef."  Maô'n  ddiatt  ÌdA  ỳ 
cwestiwn  wedi  codi  lawer  gwaith  i'n  meddwl^  pwy  a  àlláäâá  íod  átf 
Cain  eu  hofn?  Nid  oes  genym  hanes  am  neb  oöd  Addfc,  àc  Efà  fú  ffẁj 
heblaw  efe  ei  hun,  ar  ol  marwolaeth  AbeL  Ond  yn  ngoleu  yr  hyn  a 
ddywedwyd  genym  am  fodolaeth  dynolryw  cyn  creadigaeth  Adda,  y 
mae  hyn  yn  hollol  ddealladwy  a  syml  Yn  adnod  17  dywedir  fod  Cain 
yn  briod,  a'i  fod  wedi  adeiladn  âfnas, — àwý  ò  flfeitìriau  trk  anhawdd  m 
hesbonio  os  Adda  oedd  y  dyn  cyntaf. 

Yn  yr  ail  adnod  o'r  chweched  bennod,  yr  ydym  yn  caei  ymadrodd 
sydd  yn  faen  tramgwydd  i  bob  esboniwr  ar  Genësis  yn  ddieithriad  j  á 
llawer  yw  y  dulliau  a  fabwysiedir.i  ddringo  drosto.  Dyweyd  j  'tnáe  yr 
adnod,  "  Ẅeled  o  feibion  Duw  ferched  dynion  mai  teg  oeddynt  hwy ; 
a  hwy  a  gymerasant  iddynt  wragedd  o'r  rhai  oü  a  ddewisasant."  Pwy 
y  w  meibión  Duw  a  merched  dynion  1  Gwaeth  nág  öfer  fyddai  ceisio 
rhoddi  yr  esboniadau  a  gynnygir  arnynt.  Ni  wnawn  ond  gofyn  i'r 
darllenydd  edrych  ar  yr  adnodau  yn  ngoleu  yr  esboniad  uchod  pr  ý 
greadigaeth.  Pwy  yn  fwy  naturiol  i'w  galw  yn  "feibion  Duw"  na 
dynion  o  hiliogaeth  Adda, — y  gwr  a  greodd  Duw  i  f od  yn  dad  cenedl 
o  bobl  iddo  ei  Hun  allah  o  fysg  yr  hil  lygredig  oedd  ar  y  ddaear  1  A 
phwy  yw  "  merched  dynion  "  ond  merched  ŷn  perthyn  i'r  hil  Iygredig 
hono,  na  wnaeth  Duw  gyf ammod  â  hi  f  Pa  ryiedd  fod  mesur  dry&ioni 
meibion  Adda  wedi  ei  gyrhaedd,  pan  anghofìasant  eu  Duw  mor  lwyr 
fel  ag  i  ymbriodi  â  phobl  nad  adwaenent  ddim  o  hono  ì  A  pha  ryf edd 
i  Dduw  ddyweyd  f od  yn  edífar  ganddo  greu  dyn,  a'i  fod  yn  gofiáto  yn 
ei  galon ;  ac  yn  ei  ddigofaint  cyfiawn  i  benderfynu  "  (üleu  dyn  "  òddnfr 
wyneb  y  ddaear  â  dyfroedd  y  Diluw  í 

T.  3.  Jonb&Lewis. 


Gellir  edrych  ar  y  cwostiwn  ám  dẁddiad  dyn  M  rfcán  bwysig  oJr 
owestiwn  eang  am  darddiad  yr  holl  greádig&eth.  Yh  ystöd  y  deng 
mìynedd  ar  hugain  diweddaf,  ÿn  ẁberrig,  y  fflâíe  hwtí  wedi  bod 
yn  destun  efrydiátíth  rhsü  ó  daletrtaù  dysgiemaí  fiwrop  ác  Ameriò* 
Oesoedd  yn  ol  nid  òedd  ond  ychydig  yn  dangòá  tiörhyw  awydd  f 
wneyd  ymchwitíad  annibynol  i  faterion  o'r  natatr  ymà;  ac  nid  òedd 
ond  eithriadau  ymhlith  yr  ychydig  hyny  ä  feiddiai  rötfcli  cyhoödd- 
usrwydd  i  gasgliadaü  y  deuent  iddynt,  os  na  fyddent  yŵ  dfebyg  o  gàel 
cymeradwyaeth  y  llys  eglwysig,  yn  rhwymau  yr  hwn  y  btt  meddŷlwÿr 
y  byd  yn  cael  eu  cadw  mewn  caethiwed  am  ganrifoedd  lawer.  Ond 
erbyn  hyn  y  mae  rhwymau  ÿ  ŵhföfoödd  hynÿ  wedi  eú  henddryllio,  a'u 


BOBD  GHOT*.  479 

Uyffetheiriau  wedi  cael  eu  taflu  ynraítlt  Cỳdnebyèd  pob  dyn  deaügar 
yn  awr  mai  natur  ei  hun  yw  yr  unig  awdurdod  iapelio  ati  am  wybodaeth 
ynghylch  ffeithiau  y  greadigaeth,  ac  nad  oes  a  wnelo  un  awdurdod 
wladol  nac  èglwysig  ftg  unrhy w  gasgliadau  y  deûir  iddynt  gan  y  rhai 
sydd  yn  Ilarario  yn  y  cyíeiriad  hwn.  Y  mae  y  Bibl,  yn  gystáì  a 
gwỳddoniaeth,  wèdi  manteisio  yn  ddirf awr  ar  y  rhyddid  barn  a  f wyn- 
beir  yn  y  cyfnod  presennol  o  hanes  y  byd.  Nid  yw  y  Bibl  ÿn  awr  yii 
dibynu  am  dderbyniad  ar  un  awdurdod  ddaearol,  ond  saif  yn  gwbl  ar 
ei  deilyngdod  ei  hun.  Mae  y  ffadth  ei  fod  yn  meddu  y  safle  sydd  iddö 
ýn  y  byd,  tra  y  rhoddir  pob  rhyddid  i'w  anghredu,  a  phob  rhyddid  i 
íoddi  y  cyhoeddusrwydd  mwyaf  i  hyny,  yn  siarad  yn  uchel  dros  ei 
Ddwyfol  darddiad.  Ond  er  fod  y  Bibl  yn  ein  dyddiau  ni  yn  sefyll  mor 
uchel,  os  nad  yn  uwch  nag  mewn  un  cyfnod  blaenorol,  nid  yw  er  hyny 
éto  heb  ei  ammheûwyr ;  ac  un  o'r  gwrthddadleuon  a  ddygir  yn  ei  erbyn 
gan  y  rhai  sydd  yn  ammheu  ei  wirionedd  yw,  ei  fod  yn  cynnwys  gwrth- 
ddywediadau— ei  fòd  yn  gwrthddy weyd  ei  hun,  ac  yn  gwrthddyweyd 
rhai  o  ddeddfau  adnabyddus  natur,  fel  yr  eglurir  hwynt  gan  ^ýddon- 
iaeth  ddiweddar.  Y  mae  cyfarf od  yr  haeriad  hwn  yn  un  o  orchwylion 
amddiffynwyr  dadguddiad  yn  y  blynyddoedd  hyn.  Un  engraiffb  a  ddygir 
ymlaen  o  waith  y  Bibl  yn  gwrthddy  weyd  ei  hun  y  w  y  ddau  adroddiad  am 
y  greadigaeth  a  geir  yn  y  ddwy  bennod  gyntaf  o  Genesis.  Diau  fod  y 
gwahaniaeth  rhyngddynt  wedi  bod  yn  fagl  i  lawer  o'i  ddarllenwyr,  a 
hyny  am  y  rheswm  ei  fod  yn  gyfry w  ag  y  teimlir  anhawsder  i  beidio  ei 
ystyried  ỳn  anghyföndeb.  Fel  y  mae  yn  hysbys,  nid  ychydig  o  geisiad- 
au  a  wnaethpwỳd  i  gysoni  y  ddau  adroddiad  à'u  güydd.  Fe  wêl  y 
darllenydd  mai  egluro  y  gwahaniaeth  rhwng  y  ddau  yw  amcan  yr 
ysgrif  alluog  sydd  yn  blaenori  hon.  Dangosir  gan  yr  awdwr  fod  y 
ddau  adrbddíad  yn  gwahaniaethu  meẁn  tri  pheth  pwysig,  sef  yn  yr 
hanes  a  roddir  ynddynt  am  ymddahgosiad  y  llysiau,  am  greadigaeth 
dyn  a'i  wraig,  ab  am  amseriad  creadigaeth  yr  adar  a'r  anif eiliáid.  Ni 
ddymtmwn  fod  jrn  euog  o  "  anonestrwydd  n  trwy  "guddio  o'r  golwg," 
o  "  Iwfrdra  "  trwy  "  oógoi,"  nac  o  "  annpethineb  "  trwy  "  ddiystyru  "  ý 
gwahaniaeth  hwn  rhwng  y  ddwy  bennod.  Yr  wyf  ỳn  cydnabod  y  gwa- 
haniaeth  a'r  ahhawsderau  sydd  ynglŷn  ág  ef  mor  barod  ag  y  cydná- 
byddaf  fy  amalla  i  dderoyn  yr  egrarhâd  a  roddir  arnynt  yn  jt  erthygl 
fiaenoroL  Cyfeiria  yr  awdwr  at  amryw  "  anghysonderau "  yn  llyfr 
Genesis,  ac  nid  yw  yn  hollol  eglur  pà  unaywyn  derbyn  "y  ddamcan- 
iaeth  o  wfchanol  awduròn  "  a  ddygir  ymlaen  gan  y  ."  Modern  School  éf 
Bíblical  Oritics"  fel  eglurhâd  boddhaol  arnynt.  Mae  yn  eglur,  fodd 
bynag,  had  yẃ  yn  ei  derbyn  fel  eglurhâd  sydd  yn  foddhaol  ar  y  ddwy 
benhod  gyntaf  o'r  Uyf r,  am  y  rhaid  i  g^mwys  y  pennòdau  hyny  f od 
.wedi  cael  ei  roddi  yn  ddadguddiad  oddiwrth  Dduw  i  bwy  bynag  a'u 
hyBgrifenodd.  Os  yw  yr  awdwr  yn  Uwyddo  i  ddangos  fod  y  ddamcán- 
iaeth  yn  f ethiant  mewn  un  rhan,  y  mae  hyny  yn  naturiol  yn  aiglo  em 
ffÿdd  ynddi  yn  ei  chymhwysiad  at  bob  rhan  o'r  llyfr.  Tuedda  efe  i 
gredu  fod  cynnwys  y  ddwy  bennod  wedi  cael  ei  roddi  fel  dadgûddiad  1 
Moses,  a  gofyna,  "Os  derbyniodd  Moses  hanes  y  greadigaeth  gan 
Ysbryd  Duẁ,  pa  fodd  y  rhoddwyd  dau  adroddiad  iddo,  yn  enwedig  dau 
adroddiad  anghyBon  â'u  gilydd  î "  Ëgluro  yr  anhaẁsdér  a  awgrymir 
trwy  ỳ  gofyhiád  hwn,  fel  y  sylẃyd,  yw  anrcan  yr  erthygl  uchod. 


480  BOBD  OBON. 

Dechreua  trwy  of yn,  "  A  raid  i  ni  gymeryd  yn  ganiataol  mai  dau 
hanes  o'r  un  amgylchiad  yw  y  rhai  hyn  ?  Onid  allant  fod  yn  hanea  dau 
amgylchiad  gwahanol  ì  Mewn  gair,  onid  hanes  dwy  greadigaeth  sydd 
yma  î yì  Os  felly,  naturiol  y w  i'r  ddau  adroddiad  wahaniaethu  oddi- 
wrth  eu  güydd,  ac  annaturiol  fuasai  iddynt  beidio.  Rhaid  i'r  gwahan- 
iaeth  rhwng  y  ddau  adroddiad  gyfateb  i'r  gwahaniaeth  rhwng  y  ddwy 
greadigaeth.  Ac  os  y  w  creadigaeth  yr  ail  bennod  yn  wahanol  i  gread- 
igaeth  y  bennod  gyntaf,  y  mae  y  corff  mawr  o  feirniaid  Ysgrythyrol 
hyd  yma  wedi  bod  yn  curo  awyr,  ac  yn  def nyddio  eu  talentau  a'u  dyag 
i  geisio  cysoni  yr  hyn  nad  oes  o  angenrheidrwydd  gysondeb  i  fod 
rhyngddynt ;  ac,  wrth  edrych  yn  ol  ar  eu  llafur  caled,  rhaid  iddynt 
ddyweya  mai  yn  ofer  ac  am  ddim  y  treuliasant  eu  nerth.  Ond  y  mae 
darllenwyr  Gymreig  yn  gyffredin  wedi  arfer  credu  mai  at  yr  un  gread- 
igaeth  y  mae  y  ddwy  bennod  yn  cyfeirio,  ac  nid  gorchwyl  hawdd  fydd 
eu  hargyhoeddi  i'r  gwrthwyneb,  a'u  dwyn  i  gredu  mai  nid  "Adda" 
wedi  y  cwbl  yw  yr  atebiad  cywir  i'r  gofyniad,  "Pwy  oedd  y  dyn 
cyntaf,"  yn  llyfr  y  Rhodd  Mam.  Nid  yw  hyn  yn  profi  dim  y  naül 
ffordd  na'r  HaÜ.  Yr  wyf  yn  unig  yn  gwneyd  y  sylw  fel  mater  syml  o 
ffaith.  Y  mae  y  syniad  fod  "  dyn  "  y  bennod  gyntaf  ac  "  Adda  "  yr  aU 
bennod  yn  ddau  fôd  gwahanol,  a  phellder  aruthrol  o  ran  amser  rhyng- 
ddynt  ft'u  gilydd,  erbyn  hyn  mewn  gwth  o  oedran.  Yn  annibynoi  ar 
bob  teilyngdod  sydd  ynddo  ef  ei  hunan,  haedda  barch  ar  gyfrif  ei  hen- 
afiaeth.  Y  mae  wedi  cael  Ue  mewn  llenyddiaeth  Ysgrythyrol  am 
amryw  ganrifoedd.  Nid  wyf  yn  meddwl  iddo  erioed  gael  lle  amlwg 
iawn ;  ond  y  mae  wedi  cael  by w,  tra  y  gadawyd  nifer  tra  llîosog  o  syn- 
iadau  eraill,  y  rhai  ar  eu  hymddangosiad  cyntaf  a  ystyrid  yn  rhai 
buddiol  a  da,^i  drengu  i  ganlyn  eu  hawdwyr.  Ond  er  fod  y  syniad  yn 
y  byd  er  ys  amser  maith,  ac  fod  rhywrai  eto  yn  credu  fod  iddo  ddy- 
fodol  dysglaer,  ychydig  mewn  cymhariaeth  yw  nifer  y  rhai  ag  y  maeyn 
gorwedd  yn  esmwyth  ar  eu  meddyliau.  Un  peth  sydd  yn  milwrio  yn 
erbyn  ei  lwyddiant  y w  y  ffaith  nad  yw  ei  amddiffynwyr  yn  cytuno  yn 
hollol  yn  yr  eglurhâd  a  roddir  ganddynt  arno.  Y  mae  y  gwahaniaeth 
sydd  rhyngddynt  â'u  gilydd  yn  llawer  mwy  na'r  gwahaniaeth  sydd 
rhwng  y  ddau  adroddiad  yn  Genesis.  Yn  y  flwyddyn  1656  cyhoedd- 
wyd  llyfryn  yn  Amsterdam,  o'r  enw  Sanctce  Pagmce  Encomium,  mewn 
atebiad  i  awdwr  a  ysgrif enai  y  pryd  hwnw  fel  y  canlyn  ar  y  pwnc : — 
"  Y  mae  yr  Iuddewon  yn  feibiun  Adda ;  ond  y  mae  y  Cenedloedd  yn 
hiliogaeth  israddol,  anwybodus,  anghyfiawn,  yn  blant  digofaint,  a  gelyn- 
ion  i  Dduw.  Diammheuol  yw  oddiwrth  lyfr  Genesis  ei  hun  mai  nid 
yr  un  rhieni  oedd  i'r  Cenedloedd  ag  i'r  Iuddewon.  Ehoddir  hanes 
creadigaeth'rhieni  y  Cenedloedd  yn  y  bennod  gyntaf  o  Genesis.  Ond 
ffurfiwyd  Adda  ar  ei  ben  ei  hun,  ar  wahan  i'r  gweddill  o  ddynolryw, 
fel  y  desgrifir  yn  yr  ail  bennod.  Tad  yr  Iuddewon  oedd  Adda,  ac  nid 
tad  pob  dyn  byw."  Os  yw  yr  awdwr  hwn  301  dyweyd  y  gwir,  dylem 
ni,  fel  cenedl,  deimlo  yn  dra  diolchgar  i'r  gwýr  da  hyny  sydd  ar  hyd  y 
blynyddoedd  yn  ceisio  profi  mai  ni  yw  llwythau  colledig  IsraeL  Ac  os 
na  lwyddant  i  brofì  eu  pwnc,  nid  oes  i  ni  ond  ceisio  boddloni  ar  fod 
ymysg  y  Cenhedloedd,  i'r  rhai  y  rhoddir  cymeriad  mor  isel ;  a  bydd  i 
ni  mewn  canlyniad  golli  cryn  lawer  o'r  dyddordeb  a  arferem  deimlo 
yn  hanes  Adda,  gan  nad  ydym  ymhlith  ei  ddisgynyddion.     Rhydd 


BOBD    ÖBON.  481 

awdwr  arall,  mwy  diweddar  a  nês  atora  o  ran  gwaedoliaeth,  oleu  gwahanol 
ar  yr  un  syniad,  a  dywed,  mai  wrth  "ddyn"  y  bennod  gyntaf  y 

tolygir  yr  angelion,  y  rhai  fu  yn  preswylio  ar  y  ddaear  am  oesoedd 
irif  cyn  creadigaeth  "  Àdda "  yr  ail  bennod.  Eglura,  ymhellach,  fod 
Satan,  yr  hwn  oedd  mewn  safle  anrhydeddus  yn  eu  plitb,  wedi  gwrth- 
ryfela,  mewn  undeb  âg  angelion  eraill  israddol,  yn  erbyn  y  llywodraeth 
Ddwyfol,  ac  iddynt  gael  y  gosbedigaeth  a  haeddent  mewn  canlyniad  i 
hyny ;  a  bod  y  rhai  a  gadwasant  eu  dechreuad  wedi  cael  eu  cymeryd 
i'r  nefoedd.  Ar  ol  i'r  chwyldroad  mawr  hwn  gymeryd  lle,  dywed  fod 
yr  Arglwydd  wedi  creu  bôd  newydd,  sef  Adda  yr  aü  bennod,  yr  hwn 
y w  ein  tad  ni  olL  Dywed  awdwr  arall,  mwy  diweddar  fyth,  mai  tad 
pobl  wynion  yn  unig  ydoedd  Adda  yr  ail  bennod,  a  bod  dyn  y  bennod 
gyntaf  301  dad  pobl  dduon,  y  rhai  oedd  yn  trigo  yn  Nghyfandir  Affrica 
ymhell  cyn  i  Adda  gael  ei  greu.  Mae  yn  debyg  mai  y  syniad  yma,  yr 
hwn  a  eglurir  ac  a  amddiffynir  mewn  modd  galluog  gan  awdwr  anadna- 
byddus  y  llyfr  a  elwir  Gen«$is  of  the  Earth  amd  of  Man,  y w  yr  un  a  gymer- 
adwyir  fwyaf  gan  y  rhai  sydd  yn  pleidio  y  syniad  0  ddwy  greadigaeth. 

Y  mae  y  sylwadau  hyn  yn  cael  eu  gwneyd,  wrth  fyned  heibio,  er  mwyn 
dangos  i'r  darllenydd  nad  yw  y  rhai  sydd  yn  credu  fod  y  ddwy  bennod 
dan  sylw  yn  cyfeirio  at  greadigaeth  dau  ddyn  gwahanol,  yn  gailu 
cytuno  â'u  gilydd  0  gryri  lawer  gyda  golwg  ar  pwy  yw  y  ddau. 

Yn  awr,  gadawer  i  ni  edrych  pa  fodd  y  mae  awdwr  yr  erthygl  flaen- 
orol  yn  ymdrin  â'r  mater,  oblegid  â'r  hyn  a  ddy wedir  ganddo  ef  y  mae 
a  wnelwyf  fi  yn  yr  ysgrif  hon.  Nid  yw  yn  myned  i  fewn  yn  helaeth 
i'r  profion  a  ddygir  ymlaen  yn  gyffredin  gan  y  rhai  sydd  yn  credu  y 
syniad  am  ddwy  greadigaeth,  ac  nid  ymddengys  i  mi  ei  fod  yn  dwyn 
unrhy w  brawf  newydd  drosto.  Ac,  os  goddefir  i  ni  ddy weyd,  nis  gallaf 
lai  nag  ystyried  hyn  yn  wendid  yn  yr  erthygl.  Daw  amry w  gwestiynau  i 
feddwl  un  wrth  ei  darllen  nad  oes  yma  unrhy w  ymgais  at  roddi  goleuni 
arnynt.  Ar  ol  rhoddi  desgrifiad  o  "  hanes  creadigaeth  y  bydysawd  i 
gyd,"  fel  y  ceir  ef  yn  y  bennod  gyntaf  a'r  ddwy  adnod  gyntaf  oV  ail, 
dywed,  "Yn  ychwanegol  at  y  dyn  y  sonir  am  ei  greadigaeth  yn  y 
bennod  gyntaf,  fe  grëwyd  Adda,  y  dyn  cyntaf,  tad  yr  hiliogaeth  bresen- 
nol  o  ddynolryw."  Pa  fodd  yr  oedd  Adda  "  y  dyn  cyntaf,"  os  oedd 
dynion  eraill  yn  y  byd  o'i  flaen,  nid  yw  yn  hawdd  gweled.  Hefyd,  nis 
gellir  llai  na  gofyn,  pa  beth  sydd  wedi  dyfod  o'r  "  dynion  oeddynt  yn 
byw  yn  y  byd  o  i  flaen  ef  î "  Hwyrach  fod  y  cwestiwn  yn  un  diangen- 
rhaid,  ac  yr  ystyrir  ef  yn  un  o'r  pethau  na  pherthyn  i  ni  eu  gwybod. 

Y  mae  yn  eglur,  fodd  bynag,  eu  bod,  yn  nhyb  yr  awdwr,  ar  y  ddaear 
ymhell  ar  ol  creu  Adda,  oblegid  dywed  fod  rhai  0  hiliogaeth  Adda  wedi 
ymbriodi  â  rhai  o'r  hilio^aeth  hon.  Fe  allai  ein  bod  i  ystyried  iddynt 
gael  eu  dinystrio  yn  nyfroedd  y  diluw,  ond  nid  oes  un  gair  i'r  perwyl 
hwnw  yn  cael  ei  ddyweyd  yn  yr  erthygl.  Yn  ol  un  awdwr,  fel  y  dan- 
goswyd,  y  maent  ar  y  ddaear  eto,  ac  yn  cael  eu  cynnrychioli  gan  y  Cen- 
edloedd ;  yn  ol  un  arall,  y  mae  rhaù  o  honynt  yn  y  nefoedd,  a'r  rhan 
arall  mewn  cadwynau ;  yn  ol  y  trydydd,  cynnrychiolir  hwynt  gan  drigol- 
ion  canolbarth  Affrica,  y  rhai,  jm  ol  ei  dy b  ef,  y  gellir  eu  hadferu  i  ystad 
o  ddedwyddwch  gyda  hiliogaeth  Adda  trwy  rinwedd  bywyd  a  marwol- 
aeth  Crist ;  ond,  yn  ol  yr  erthygl  uchod,  gadewir  hwynt  fel  bedd  Moses 
heb  roddi  un  hysbyarwydd  yn  eu  cylch.    Wrth  ddwyn  y  ddamcaniaeth 


i$2  BOBÖ  GBÛN, 

am  y  ddwy  greadigaeth  i  sylw  darUenwyr  Cymreig,  da  f uasai  cael  synîad 
yr  *wdwr  gyda  golwg  ar  pa  beth  Bydd  wedi  dyf od  o'r  hiliogaeth  gyntaf 
0  ddynolryw  f u  ar  y  ddaear.  A  ydyw  yr  hiHogaeth  hono  yn  bod 
yn  rhywle  yn  awr  1  A  barnu  oddiwrtb  waith  yr  awdwr  yn  cymhwyso  y 
dclanicaniaeth  hon  i  egluro  rbai  rhanau  o  lyfr  Genesis,  geÜid  meddwl 
fpd  y  ddwy  hijiogaeth  wedi  ymgymysgu.  Os  cymerodd  y  cymysgiad 
hwnw  1$,  onid  yw  hyny  yn  coai  anhawsderau  mwy  difrifol  na'r  un 
anhawsdery  çyfeirir  ato  yn  yr  holl  erthygl  %  Y  mae  genym  lüliogaeta 
"  nad  yw  yn  briodol  dyweyd "  eu  bod  "  yn  pechu,"  a  hüiogaeth  arsll 
yn  meddu  ar  allu  i  gyflawni  yr  hyn  sydd  bechadurus,  wedi  ymgymysgu 
i'u  gilydd.  Nid  oedd  yr  hüiogaeth  gyntaf  yn  gyfrifol,  yn  ol  syniadaa 
yr  awdwr ;  yr  oedd,  ac  y  mae,  yr  ail  hiliogaeth  felly.  Yn  awr  pa  fodd 
yr  ydym  i  ystyried  sefyüfa  y  rhai  gafodd  eu  bodolaeth  fel  cynnyrch  y 
cymysgiad  o'r  ddwy  hiliogaeth  %  A  oeddynt  hwy  yn  greaduriaid 
cyfrífol!  Onid  oes  genym  lawn  cymaint  o  reswm  droa  gredu  eu 
bod  yn  anghyfrif ol  ag  sydd  genym  dros  gredu  eu  bod  yn  gyfrifol  1 
Yr  oedd  eu  henafìaid  o  un  ochr  yn  ddeiliaid  cyfammod ;  ea 
henafiaid  o'r  ochr  araíl  heb  fod  yn  ddeüiaid  cyf ammod.  A  ydym  i 
ystyried  eu  bod  hwy  yn  rhwym  i  ryw  gyfammod?  Os  ydym,  ar  ba 
sail  9  Ac  os  dywedir  gyda  M^Caualand,  ac  awdwr  Otnesis  o/  ihe  Earfh 
amd  of  Man,  f od  yn  bosibl  i  f endithion  trefn  yr  iachawdwriaeth  gael  eu 
mwynhâu  gan  yr  hiliogaeth  hanner  barbaraidd  oedd  yn  bod  cyn  Adda— 
fod  trefn  y  prynedigaeth  yn  u  cyrhaedd  o'r  nefoedd  uchod  hyd  uffern 
isod,  o  Abel,  Enoch,  a  Noah,  hyd  at  *yr  ysbrydion  yn  ngharchar'  y 
rhai  nid  oeddynt  o  hiliogaeth  Adda,"  bejbh  fuasaj  yn  àyîod  o'r  hiliogaeth 
hon  pe  buasai  Adda  wedi  cadw  ei  burdeb  gwreiddiol  ì  Pe  buasai  Adda 
heb  bechu  nid  yw  yn  ymddangos  y  buasaj  un  posibilrwydd  iddynt  hwy 
am  adferiad.  Ond,  heb  ychwanegu  cwestiynau  yn  y  cyfeiriad  hwn,  nid 
y w  yn  hawdd  sylweddoli  y  syniad  am  y  posibilrwydd  o  fodolaeth  cread- 
ur  "  ar  lun  a  delw  Duw  "  heb  fod  o  angenrheidrwydd  yn  greadur  cyf- 
yifol,  ac  felly,  heb  fod  yn  greadur  yn  gallu  pechu.  Y  mae  yr  awdwr 
yn  amlwg  am  i  ni  gredu  mai  un  felly  oedd  y  dyn  y  tybia  oedd  yn  bod 
cyn  Adda.  Dywed,  "  Nid  yw  yn  briodol  i  ni  ddy weyd  fod  y  dyn  yn 
pechu,  am  na  roddwyd  deddf  iddo."  Os  nad  yw  "  yn  briodol  i  ni  ddy- 
weyd "  ei  f od  yn  pechu,  yna  nid  oedd  yn  gallu  pechu.  Os  oedd  yn 
meddu  ar  ajlu  i  bechu  y  mae  yn  hoUol  "briodol"  i  ni  ddyweyd  ei  fod 
wedi  gwneyd  hyny.  Pan  y  mae  bwystfil  drwg  yn  trpi  at  greadur  dynol 
ac  yn  ei  larpio,  nid  y w  yn  briodol  i  ni  ddyweyd  fod  y  bwystál  wedi 
pechu.  Paham  ?  Y  mae  y  rheswm  yn  amlwg.  Nid  oes  ganddo  aUu  i 
ddimad  yr  hyn  sydd  iawn,  na'r  hyn  sydd  heb  fod  yn  iawn.  Nid  oes 
ganddo  ddeaU,  ewyllys,  na  chydwybod.  Y  mae  yn  greadur  heb  fod  un 
rhan  o'i  gyfansodcüad  yn  ei  gysylltu  â  byd  yr  ysbrydoexdd.  Ond,  tybier 
fod  un  o'r  hUiogaeth  ddynol,  y  dy wejiir  oecjid  yn  bod  cyn  Adda,  yn  troi 
at  ei  gyd-ddyn  ac  yn  ei  ladd,  onid  yw  yr  achos  yh  newid  \  Ai  nid  oes 
yn  yr  aU  amgylchiad  hwn  weithred  o  lofruddiaeth  wedi  ei  chyflawni  1 
Os  oes,  y  mae  yn  "  briodol  dyweyd  "  fod  yr  hwn  a'i  cyflawnodd  wedi 
pechu,  Os  nad  oes,  y  mae  y  dyn  hwn  oedd  cyn  Adda — yr  hwn  sydd,  i'm 
tyb  i,  yn  ddyn  dychymygol — yn  gydradd  â'r  creaduriaid  direswm  oedd 
yn  bod  yr  un  adeg  ag  ef  yn  hanes  y  byd.  Mewn  gair,  nid  oedd  yn 
<kfy**  oncl  bwystfîl    Ai;  y  tir  hwn,  yn  ol  yr  ertbygl  uçhod,  y  saf ai  Adda 


SPJB  fflr?ft  48* 

çyPj  gwneuthurîad  y  cyfaniniod  âg-jt  Pe,  buasai  ^jtredi  Çrojj,  at  ]£fa  j 
ípment  y  çafodd  yr  olwg  gyntaf  ami,  a'i  lladd,  m  fuasai  wedí  cyflawni 
pròspçíiji  moesoj,  oblegìd  o'r  "  foment "  Y  gJP081?*?-  pyíammo4  àg  eí  "  7 
dflpüí  yn  ìód'  cyfrifol/  á'i  gydwybod  yn  ymffuiŵç  yn  Uys  dirgej  o'i  fíjw,  n, 
rabarod  i  gyhoectdí  dedfryd  y  Nef  ar  ei  holl  weitíjredoead.  X  maje 
^on  ỳn  athrawiaeth  ddyeithr  ac  auhawdd  eì  derbyn.  Y  cwes^iwn  syçlcl 
ýn  ymgyianyg  yn  naturiol  í3r  meddwj  yw,  Pa  bejbh  sydçl  yu  gwneyd  dyn. 
f  n  gre^adur  cyfrif  ol  î  A  ydy w  yr  atbrawiaetn  am  gyfrifoldeb  dyn  yn 
^ibỳn.u  ar  y  gorchymyn  a  roddwyd  i  Âdcjla  í  beidîo  bwjta  o  ffrwyÿfy  ý 
pren  gwaharddedig  ì  Yn  ol  yr  ysjgrif  flaejiorpl,  nis  gaíl  ddíbynu,  ar 
ddim  árall  Dywed  y  bennod  gyntaf  ò  Genesis  fod  y  "  dyn  "  wedi  qj 
grèu  '.'  àr  lun  à  delw  Duw*  Os  oes  yslyr  o  gwbl  i'r  ymadrddjd  hwn,  y 
íaa,e  yn  goíygu  fod  y  "  clyn  "  yn'greadur  moesoì,  yn  gallu  gwahaniaethu 
yhẃng  drwg  a  da.  Os  oedd  yn  greadur  moesol,  yr  oejid,  o  angenrheid- 
rwydd?  ypt  ddeiliad  cfedílf  fpesol,  ac  felly  yr  oedd  o'r  cycnwyn  yn 
greadur  çyfrifol.  lîid  oes  gepym  hanes  ì  orclrymynion  moçsol  gael  éìj. 
rhoddi  yn  ffurfiol  i  ddyn  hýd  yr  adeg  yr  oedd  cenedl  Israel  wrth  iynydcl 
$inai.  0n{d  y  mae  genym  bpb  sicrwydd  fod  euogrwydd  moesol  ỳn  bod 
çyn  hyny.  Y  mae  y  ddeddf  foesojí  yn  ddeddf  natur,  ac  y  mae  creadur^ 
moesol  gan  hynyyn  ddeiliad  o  honi?  pa  un  bynag  a  gyhoeddTr  y  ^dod^djf 
hdnò  mewn  geiriau  âi.  pèidip.  Fe  aeíli  yr 'i^rgl^ydd  i  gyfammpd  âg 
Add(a  am  èi  ìdd  ýn  greadur  çyfrìfòl,  ac  nid  er  mẁyn  ei  uopeya  yn  xm 
felly.     Y  rheswm  am  hyny  y w  ei  f od  ýn  greadur  ar  ei  lun  a'i  ddelw  Éf 

?i  hun.  Addefa  yr  awdwr  fod  y  dyn  cyntaf  "  wedi  myned  yn  Uygredig." 
?ía'  fodd  y  gallai  fyned  yn  '*  Uygredig  "  ond  trwy  beçhu  î  A  pha  fodd 
ỳ  gallai  bechu  heb  iddo  fod  yn  greadur  cyfrifpl  1  Y  ma,e  y  sylwadau  a 
wneír  gan  yr  awdwr  yn  y  cyfeiriad  hwn  wedi  eu  bwriadlu,  gallwn'dŷbied^ 
fel  eglurhâd  ar  y  ddamcaniaeth  o  ddwy  greadigaeth  ý  dadleua  drostL 
Ond  nid  ẃyf  yn  gallu  gweled  fod  y  sylẃadau  eglurhaol  a  wneir  árni 
yn  un  cymhorth  tuag  at  ei  chredu  a'i  derbyn. 

Fel  y  gallesid  dysgwyl,  nid  y w  yr  awdwr  yn  ein  gadael  yn  hollol  yi{ 
y  tywyllwch  gyda  golwg  ar  y  seiliau  gwyddonol  ac  ysgrythyrol  ar  ba  rai 
yr  ystyria  fod  y  ddamcaniaeth  hon  yn  gorphwys ;  ond,  f el  y  gwelir^ 
nid  yw  yn  myned  i  fewn  yn  helaeth  iddynt.  Yr  wyf  yn  hollol  barod 
i  gydsynio  âg  ef  pan  y  dywed  fod  gwyddoniaeth  y  blynyddoedd  di- 
weddaf  hyn  yn  dwyn  tystiolaethau  pur  ddiymwad  i*r  gosodiad  "  fod 
yr  hîl  ddynol  yn  llawer  hŷn  nag  y  tybir  yn  gyfiredin  ei  bod ; "  ond 
nid  yw  yn  canlyn  oddiwrtjh  hyn  "  fod  dynoîry w  wedi  bod  yn  trigo  ar 
y  ddaear  o  flaea  ein  Hadda  ni."  Nid  wyf  yn  meddwl  fod  un  dystiol- 
aeth,  ag  y  gellir  dy weyd  ei  bod  yn  sicr,  yn  cael  ei  dwyn  dros  hyn  gan 
wyddoniaeth,  ac  nid  yw  yr  àwdwr  yu  proffesu  dwyn  unrhyw  dyatioi- 
aeth  felly  yn  yr  erthygl.  Yn  wyneb  y  ffaith  fod  gwyddoniaeth  yn  ein 
dysgu  am  henafiaeth  mawr  dýn,  gofyna,  "Beth  a  ddaw  o  hanes  creadí- 
igaèth  Adda  yn  llyfr  Genesis  ì "  Y  mae  y  cwestiwn  yn  holJol  deg,  Vr 
hyn  sydd  yn  rhoddi  çrym  ynddo  yw  u  fod  genym  achau  Adda  i  lawr  i 
amser  ag  y  mae  sicrwydd  yn  ei  gylch,"  a'r  anhawsder  i  gysoni  hyny 
â'r  dybiaeth  ei  fod  o  bosibl  filoedd  lawer  o  flynyddoedd  yn  bŷn  nar 
farn  gyffredin  am  dano  ỳr  hon  a  ffurfiwyd  yn  ol  y  daflen  o  roddir  d'i 
achau.  Ond  nid  yw  y  daflen  o  "  achau  Adda "  yn  Genesis,  "i  lawr 
í  amaer  ag  y  mae  sicrwydcí  yn  ei  gylch,"  o  angen^fidrwydd  ỳn  rhwystr 


484  BORD  GRON. 

i  dderbyn  7  tystiolaethau  gwyddonol  am  henafiaeth  dyn.  Rhaid 
addef  fod  y  pwnc  yn  ddyrys  ac  anhawdd  ei  ddealL  Byddai  peidio 
addef  hyny  yn  fradycha  anwybodaeth.  Ond  nid  yw  mor  ddyrys  fel 
y  rhaid  wrth  y  ddamcaniaeth  o  ddwy  greadigaeth  tuag  at  ei  egluro. 
Ac  nid  y w  fod  unrhyw  ddamcaniaeth  yn  rhoddi  goleuni  ar  fater  dyrys 
yn  ddigon  o  reswm  dros  ei  derbyn,  os  na  bydd  seiliau  digonol  dros  ei 
ohredu  yn  annibynol  ar  hyny.  Nid  yw  yn  anmhosibl  rhoddi  adeg 
ymddangosiad  Adda  gryn  lawer  yn  bellach  yn  ol  na  4004  C.c.  heb 
fabwysiadau  y  ddamcaniaeth  hon.  Y  mae  y  Bibl  wedi  ei  f wriadu,  nid 
i  roddi  hanes  cyffredinol  am  y  ddynoliaeth,  ond  i  roddi  prif  linellau  ei 
hanes  yn  ei  pherthynas  grefyddol  à  Duw.  Nid  yw  yn  proffesu  rhoddi 
ond  y  dygwyddiadau  pwysicaf  mewn  hanesiaeth  grefyddoL  Yr  nn 
modd  mewn  taflenau  achyddol;  y  mae  yn  hawdd  gweled  nad  yw  y 
Bibl  yn  proffesu  rhoddi  ond  y  prif  enwau  mewn  llinell  neillduoL  Y 
mae  yn  anmhosibl  i  ni,  gan  hyny,  gael  taflen  amseryddol  ag  y  gellir 
dibynu  arni  o  ddygwyddiadau  oesau  boreuaf  y  byd.  Yn  y  llyfr  a 
elwir  PrimêwU  Man,  dengys  Duc  Argyle  fod  amser  yn  cael  ei  fesur 
mewn  dwy  ffordd,  sef  trwy  flynyddoedd,  a  thrwy  drefn  neu  ddilyniad 
dygwyddiadau.  Geilw  y  cyntaf  yn  Amser-hollol  (Time-absolute),  a'r 
ail  yn  Amser-perthynasol  (Tinwdatioe).  Y  mae  genym  seiliau  di- 
gonol  dros  gredu  fod  amser  yn  cael  ei  fesur  yn  mhennodau  cyntaf  y 
Sibl  trwy  drefn  neu  ddilyniad  dygwyddiadau,  yn  hytrach  na  thrwy 
flynyddoedd.  Addefir  yn  gyffredinol  fod  yr  enwau  yn  y  ddegfed  ben- 
nod  o  Genesis  yn  sefyll  am  lwythau  a  chenedloedd.  Y  mae  yr  enwau 
yn  enwau  personau,  ond  y  mae  enw  un  person  yn  sefyll  am  bobloedd 
lawer.  m  Dengys  hyn  nad  yw  y  daflen  i  edrych  arni  ar  yr  un  tir  a 
thaflenau  achyddol  hanesiaeth  ddiweddar.  Os  yw  hyn  yn  wir  am  yr 
enwau  yn  y  ddegfed  bennod,  y  mae  yn  rhoddi  lle  cadarn  i  ni  gasglu 
fod  yr  enwau  yn  y  bummed  bennod  hefyd  yn  cynnrychioli  llwythau 
a  chenedloedd,  gan  eu  bod  yn  foreuach  yn  hanes  y  byd.  Nid  yw  y 
rhan  fwyaf  o  enwau  y  pennodau  hyn  i  ni  ond  enwau  yn  unig,  wecü 
eu  cario  i  lawr  gan  ysbrydoliaeth  o  dywyllwch  y  cyn-oesoedd.  Nis 
gallwn,  gan  hyny,  ffurfío  taflen  amseryddol  i  ddibynu  arni  allan  o 
honynt.  Y  mae  hyn  yn  cael  ei  gadarnhftu  trwy  y  gwahaniaeth  mawr  sydd 
rhwng  y  Testun  Hebreig,  y  Testun  Samaritanaidd,  a'r  Deg  a  Thriugain, 
wrth  roddi  amseryddiaeth  y  cyfnod  o  Adda  hyd  y  diluw.  Y  dyddiad 
hanesyddol  cyntai  ag  y  gallwn  ddibynu  arno,  yw  adeg  galwad  Abra- 
ham.  Dyma  ddechreuad  yr  "  amser  ag  y  mae  sicrwydd  yn  ei  gylch.n 
Awgrymwyd  yn  barod  nad  yw  taflenau  achyddol  y  pennodau  hyn  yn 
cynnwys  ond  ychydig  enwau,  ac  nad  ydynt,  gan  hyny,  yn  proffesu  bod 
yn  rhai  cyflawn.  Y  mae  taflenau  achyddol  eraiil  yn  y  Bibl  ag  y  gellir 
dyweyd  yr  un  peth  am  danynt  Yn  y  daflen  o  achau  Moses  yn 
1  Chronicl  vl  1 — 3  nid  oes  ond  pedwar  o  enwau  yn  cael  eu  rhoddi, 
tra  y  mae  un  ar  ddeg  0  enwau  yn  cael  eu  rhoddi  yn  achau  Josua  (viL 
23—27^  am  yr  un  faint  0  amser.  Wrth  roddi  taflen  achyddol  o  Dafydd 
hyd  Gnst  nid  oes  gan  Matthew  ond  wyth  ar  hugain  o  enwau,  tra  y 
mae  gan  Luc  drí  a  deugain.  Gan  fod  taflen  achyddol  mewn  cyfnod 
cymharol  ddiweddar  yn  anghyflawn,  hollol  deg  yw  tynu  y  casgliad  fod 
taflenau  achyddol  oesoedd  boreuaf  y  byd  yn  beÜ  iawn  o  fod  yn 
gyflawn.     Os  yw  y  sylwadau  hyn  yn  gywir,  fel  y  mae  y  seiliau  ciyfaf 


BOBO    OBON.  485 

dros  greda  eu  bod,  y  mae  yr  anhawsder  dros  roddi  adeg  ymddangosiad 
Adda  ar  y  ddaear  mor  bell  yn  ol  ag  y  myner  yn  cael  ei  symud,  a 
gwneir  i  ffwrdd  â'r  angenrheidrwydd  am  wasanaeth  y  dyb  am  ddwy 
greadigaeth.  Y  mae  y  gwahaniaeth  barn  mawr  sydd  ymhlith  gwydd- 
onwyr  gyda  golwg  ar  pa  mor  hen  yw  dyn  yn  ei  gwneyd  yn  anmhosibl 
gwybod  dim  i  sicrwydd  trwy  eu  cymhorth  hwy  am  adeg  ei  ymddan- 
gosiad  ar  y  ddaear.  Y  mae  y  syniadau  ar  y  pwnc  yn  amrywio,  o  eiddo 
M.  Lalande,  yr  hwn  a  ddywed  fod  dyn  yn  dragywyddol  ddiddechreu, 
heibio  i  Syr  C.  Lyell,  yr  hwn  a  ddywed  mai  can'  mü  yw  ei  oed,  hyd  at 
f eirniaid  a  ystyrir  yn  f wy  meidrol  a  chyffredin,  y  rhai  a  safant  yn  dỳn 
dros  y  "  4004  c.c.w  sydd  ar  ymyl  y  ddalen.  Y  gwirionedd  yw,  nid  oes 
neb  hyd  yma  yn  gwybod  ei  oed  ond  yr  Hwn  a'i  gwnaeth.  Yn  ol  yr 
eglurhâd  uchod  ar  Amseryddiaeth  Ysgrythyrol  gellir  rhoddi  adeg  ei 
ymddangosiad  mor  bell  yn  ol  ag  y  myner.  Nid  yw  taflenau  achyddol 
y  Bibl  yn  gyflawn,  nac  yn  proffesu  bod  felly. 

Heblaw  nad  oes  angen  am  ddamcaniaeth  yr  awdwr  er  mwyn  egluro 
y  daflen  achyddol  yn  llyfr  Genesis,  nid  yw  y  darluniad  a  roddir  ganddo 
o  greadigaeth  dyn  y  bennod  gyntaf,  ac  Adda  yr  ail  bennod,  yii  un 
cymhorth  at  ei  chredu.  Ymddengys  ei  fod  mewn  rhan  yn  bleidiwr 
dadblygiad.  Y  mae  amddiffynwyr  y  ddamcaniaeth  o  ddadblygiad  yn 
y  blynyddoedd  diweddaf  wedi  lliosogi  yn  ddirfawr,  a  pharhft  nifer  ei 
gwrthwynebwyr  i  fyned  ýn  llaL  Ond,  pa  mor  lìosog  bynag  y  gall  nifer 
ei  phleidwyr  fod,  nid  yw  dadblygiad  eto  wedi  cyrhaedd  y  safle  o  fod  yn 
wirion»dd  gwyddonoL  Nid  yw  ond  damcaniaeth.  Y  mae  amryw 
wrthddadleuon  yn  cael  eu  dwyn  yn  ei  herbyn  nad  yw  ei  phleidwyr  hyd 
yma  wedi  llwyddo  i'w  hateb.  Cyf eirir  at  un  yn  yr  erthygl  uchod ;  a 
dywed  yr  awdwr  nad  oes  eisieu  ond  "  ychydig  o  ystyriaeth n  i  weíed 
nad  oes  dim  ynddi.  Yr  wrthddadl  yw,  "  Pe  le  y  mae  y  ddolen  gydiol 
rhwng  dyn  ac  anifail  yn  aw>  ?  A  f edr  rhywun  ddangos  creadur  yn  awr 
yn  y  cyflwr  o  ddadblygiad  o'r  anifail  i  fod  yn  ddyn, — creadur  heb  fod 
y  naill  na'r  llall,  ond  yn  y  pwess  o  drawsnewidiad  î "  Os  nad  oes 
grym  ynddi  yn  y  ffurf  yma  arni,  rhodder  yr  un  wrthddadl  mewn  ffurf 
arall,  ac  nid  ymddengys  mor  contemptible.  Pa  brawf  sydd  genym  fod 
creadur  wedi  bod  oedd  yn  fath  o  "  ddolen  gydiol "  rhwng  anifail  a  dyn  ? 
A  chymeryd  yn  ganiataol,  yr  hyn  nad  yw  yn  fanwl  gy wir,  mai  yr  epa 
yw  y  creadur  agosaf  mewn  dealltwriaeth  at  ddyn,  pa  brawf  sydd 
genym  fod  creadur  wedi  bod  ar  y  ddaear  oedd  yn  rhywbeth  mwy  naç 
epa  ac  yn  rhywbeth  llai  na  dyn  î  Nid  y w  eto  wedi  ei  brofi,  tu  hwnt  i 
bob  dadl,  nad  oedd  dyn  o'r  dechreuad,  o  ran  ei  gyfansoddiad  corfforol 
a  meddyíiol,  yr  hyn  ydyw  yn  awr.  Y  mae  y  penglog  dynol  henaf  sydd 
yn  adnabyddus  mor  fawr  yn  ei  dimensions  fel  y  gallai  gynnwys  ymenydd 
Syr  Isaac  Newton.  Yr  oedd  hwnw,  fel  y  bernir,  yn  perthyn  i  un  o 
drigolion  boreuaf  gogleddbarth  Ewrop.  Ond,  fel  yr  awgrymwyd,  y 
mae  nifer  pleidwyr  dadblygiad  yn  lliosog,  ac,  ar  yr  un  pryd,  nid 
yohydig  ydy w  nifer  ei  gwrthwynebwyr.  Y  mae  gan  awdwr  yr  erthygl 
flaenorol,  fodd  bynag,  ddamcaniaeth  sydd,  mewn  modd  hapus,  yn  ym- 
ddangos  yn  rhywbeth  tebyg  i  gyfarfod  y  ddwy  blaid  tua  hanner  y 
ffordd.  Y  mae  ganddo  ddau  ddyn,  ac  y  mae  ganddo  ddull  gwahanol 
i  roddi  cyfrif  am  fodolaeth  y  ddau.  Daeth  "  dyn  "  y  bennod  gyntaf  i 
fod  trwy  ddadblygiad  araf,  ac  Adda  yr  ail  bennod  i  fod  "mewn  tin 

1884.  2  h 


486  B6RD   GBOH, 

weithred  derfynol"  Ymha  1*  Méwn  yBgrytbyi*  ueu  wyddon«etlf  ý 
mae  y  saü  dros  y  gosodiad  hwn  ?  Pahaitt  y  dywedir  fod  Adda  wodi  k 
grêd  mewn  un  weithred  derfynol,  ŵwy  öa'r  dyn  cyntaí  y  dadleûir  dro« 
ei  fodolaeth  1  Yn  ymddangosiad  y  dyn  cyntaf  dywediY  fod  "gwfeîth- 
rediadau  deddfau  dadblygiad"  wedt  dyfod  i  derfyniad,  ac  "effefófrfeu 
y  gair  « Bydded '  yn  pállu."  Ond  wed*  i  ganrifoedd  fỳned  heibio,  áo 
ar  ol  iV  hiliogaeth  gyntaf  ymlygru,  dywedir  i  Dduw  greu  Adda>  "  trwy 
gyfrwng  yr  un  deddfau."  Trwy  gyfrwng  pa  ddeddfŵu?  Ai  trwy  gyf- 
rwng  deddfau  dadblygiad  ?  Os  ie,  pa  fodd  y  gallai  hyny  fod  pan  yr 
oedd  gweithrediadau  deddfau  dadblygiad  wedi  dyfod  i  derfyniad  er  ytf 
canrifoedd?  Dywedir  fod  y  deddfau,  mewn  un  amgylchiad,  "yn 
gweithio  yn  araf,"  ac  yn  y  llàfl  fod  ueu  gweithrediad  yn  bryBúr.,,'  A 
ydym  i  ystyried  felly  fod  Adda  wedi  myned  trwy  yr  holi:  pro&ass  o 
ddadblygiad  o'r  "  hedyn  o  fy wyd  a  roddwyd  mewn  mater  "  hyd  nes*  y 
daeth  yn  ddyn,  a  hyn  oll  gyda'r  cyflymder  mawr  y  cyfeirü?  ato  ?  Ym- 
ddengys  hyn  fel  rhoddi  adgyfodiad  i  hen  ddeddfau  oedd  er  y&  canrif- 
oedd  wedi  marw,  a'u  go3od  i  gyflawni  gwaith  y  buont  oesoedd'  larwóf  yn 
ei  gyflawni  o'r  blaen,  a  hyny  mewn  byr  amser,  er  mwyn  iddynt  brysuro 
i  ddisgyn  i  drancedigaeth  drachefn.  Tra  yn  rhoddi  yr  ystyr  lawnaf 
fr  ymadrodd,  "  Gyda  Daw  pob  peth  sydd  bosibl,"  nid  yẅ  yn  deg  dys1 
gwyl  i  ni  gredu  y  syniadau  hyn  hyd  nes  y  ceir  awdurdod  ysbrydoliaeth 
drostynt*  yr  hyn  nad  yw  eto  wedi  ei  gael. 

Y  mae  y  "prawfion"  a  ddygir  gan  yr  awdwr  dros  y  ddamcaniaeth 
ag  y  mae  cymaint  o  anhawsder  i'w  chredu  yn  dri ;  y  rhai  sydd  wedi  eû 
cymeryd  "ailan  o'r  Bibl  ei  hunan,"  ac  ymddangosant  iddo  ef  "yn 
berffeith  ddigonol."  Os  yw  y  Bibl  yn  dyweyd  fod  dynolryw  ar  y 
ddaear  cyn  i  Adda  gael  ei  greu,  y  mae  yn  rhaid  i  ni  gredu  hyny,p* 
anhawsderau  bynag  sydd  ar  y  ffordd<  Y  prawf  cyntaf  a  roddir  i  ni 
dros  y  ddamcaniaeth  dan  sylw  yw  y  defnydd  a  wneir  o'r  gwahanol 
enwau  ar  y  Creawdwr  yn  y  ddwy  bennod  gyntaf  o  Genesis;  "  Yn  y 
bennod  gyntaf  Elohim  ydyw;  yn  yr  aál  Jehofah-EüoHIM."  Y  mae 
y  gwahaniaeth  rhwng  yr  enwau  Elohim,  a  Jehofah,  yn  ddigon  hysbys, 
a  dangosir  ef  mewn  modd  hollol  eglur  a  hawdd  ei  ddeall  yn  yr  erthygí 
flaenorol.  Yn  yr  ail  bennod,  y  mae  y  ddau  enw  yn  cael  eü'  cyfuno. 
Yn  y  bennod  gyntaf  Elohim  (Duw)  yw  yr  enw  a  ddefnyddir;  yn  vr 
ail  Jehofah-Elohim  (Arglwydd  Dduw).  Dywed  yr  awdwr  "fòd 
agwedd  arall  ar  gymeriad"  yr  Arglwydd  "yn  dyfod  i'r  gòlwg  yn  yr  all 
bennod."  Yn  hollol  felly.  Y  mae  agwedd  arall  ar  gymeriad  dyn  hefyd 
yn  dyfod  i'r  golwg  yn  yr  un  bennod.  Creadigaeth  dyn,  yn  gyBtal  a 
phob  peth  arall,  sydd  yn  cael  ei  ddwyn  i  sylw  yn  y  bennod  gyntaf; 
am  hyny  Elohim  yw  yr  enw  a  ddefnyddir  ar  y  Goruchaf  ynddi. 
Greadigaeth  dyn  a'i  ddygiad  i  berthynas  newydd  â'i  Greawdwr  sydd  yn 
yn  yr  ail  bennod ;  am  hyny  defnyddir  yr  enw  ar  y  Creawdwr  sydd  yn 
gosod  allan  y  ddwy  berthynas  gyda'u  gilydd  yn  y  bennod  hon,  setf 
Jehofah-Elohim,  neu,  Arglwydd  Ddùw.  Yr  amcan  wrth  ddefnyddîo 
yr  enw  hwn  yw  dangos  dyn  mewn  perthynas  newydd  â*i  Greawdwr, 
yn  hytraeh  na  phrofì  fod  dyn  newydd  wedi  cael  ei  gréu. 

Y  mae  yr  ail  brawf  dros  fodolaeth  dyn  cyn  Adda  wedi  ergymeryd' 
oddiwrth  hanes  Cain.  Metha  yr  awdwr  a  deall  "pwy  a  allasai  fed  ar 
Gain  eu  hof a,,;  pa  fodd  yr  oedd  Cain  yn  briôd,  a  pha'fòdd  y'  gaHaàéuV 


.   ..... ,. ,  ì 

fcORD    GBON.  48? 

f od  wedi  adeiladu  dinas,  os  Adda  oedd  y  dyn  cyntaf .  Y  mae  awdwr  y  JPre- 
atfamiie  Man,  ac  awdwr  Genesis  of  the  Earth  and  of  Man>  mewn  llawn  cy- 
çjLaint  o,ddyryswch  ag  yntau  gydai  golwg  ar  pa  fodd  i  ddeall  hanes  Cain 
çs  Açida;  ei  dad  oedd  y  dyn  çyntaf  ar  wyneb  y  ddaear.  Yr  wyf  yn  eredu 
fod  yn  bosibl  deaU  ,ei  hanes,  a'i  gredu,  heb  y  dyb  am  fodoiaeth  dyn  cyn 
^da.,  Dy wed  yr  awdwr,  "  Nid  oes  genym  hanes  am.  neb  ond'  Adda  ac 
Efa  yn  fyw  heblaw  efe  ei  hun  (sef  Cain),  ar  ol  marwolaeth  Abeh" 
'l  Am  hyny,"  gofyna,  "pwy  a  allasai  fod  ar  Cain  eu  hofn  1"  Gwir  nad 
yw  y  Bibl  yn  cyfeirio  at  yr  un  plentyn  i  Adda  ac  Efa  wrth  eu  henwauj 
heblaw  Cain,  Abei  a  Seth.  Ond  nid  yw  hyny  o  gwbl  yn  profi  nad. 
opdd  ganddynt  ond  tri  o  blant.  Cafodd  ein  rhieni  cyntaf  eù  dwyn  i 
fod  yn  eu  cyfiawn  faintioli.  Rhoddwyd  gorchymyn  iddynt  i  firwytho, 
^mlhâu  a  llenwi  y  ddaear.  Bu  Adda  fy w  am  naw  cant  a  deng  mlynedd 
ar  hugain,  uac  efe  a  genedlodd  feibion  a  merched"  (Gen.  v.  4). 
Gaüasai  fod  gan  Adda  amryw  o  blant  cyn  bod  yn  chwech  oed,  ac  y 
mae  yn  hollol  naturiol  credu  i  genedlaeth  gref  ddyfod  allan  o  hono  yn 
y  cyfnod  maith  o  dros  naw  can'  mlynedd.  Nid  oes  ond  tri  yn  cael  eu 
henwi  yn  llyf r  Genesis,  am  nad  oedd  dim  pwysig  yn  eu  hanes  yn ;  dal 
cysyUtiad  âg  amcan  yr  awdwr.  Nid  yw  yn  debyg  y  buasai  hanes  Oain> 
yn  cael  ei  roddi  i  fewn  o  gwbl»  onj  Vai  am  ei  waith  yn  llofruddia 
^bel*  Mae  yn  amlwg  fod  Cain  ac  Abel,  yr  adeg  y  cymerodd  y 
llofruddiaeth  le,  wedi  tyfu  i  faintioli,  oblegid  yr  oedd  y  cyntaf  yn 
4üyn  ei  alwedigaeth  fel  amaethwr,  a'r  ail  fel  bugail.  Yr  oeddynt,  gan 
hyny,  mewn  oedran  gwŷr.  Y  mae  yn  bur  hawdd  credu  fod  ganddynt 
fyjant  ac  ŵyrion,  a  bod  gan  Adda  lawer  o  ŵyrion  ac  or-wyrion.  Yr 
oedd  erbyn,  hyn  ddigon  o  drigolion  ar  y  ddaear  i  beri  i  Cain  eu  hofni, 
oblegid  ei  weithred  iselwael  ac  ysgeler.  Gellir  gofyn,  Pa  f odd  y  mae  yn 
naturiol  i  ni  gredu  eu  bod  wedi  eu  gwasgaru  ar  wyneb  y  ddaear  yn  yr 
amser  boreu  hwn  1  Nid  yw  yn  hanfodol  i  ni  geisio  credu  hyny  er 
mwyn  deall  yr  hapes.  Onid  naturiol  i  Cain,  pan  yn  cael  ei  yru  ymaith 
qV  wlad  yr  oedd  gardd  Eden  ynddi,  yr  hyn  iddo  ef  a  olygai  cael  ei 
alltudio  "  oddiar  wyneb  y  ddaear,"  ac  o  "  ŵydd "  yr  Arglwydd,  ddys- 
gwyl  y  byddai  i  rai  o  ddisgynyddion  Abel,  neu  ryw  rai  eraill  o  ddis- 
gy^yddion  Adda,  ymlid  ar  ei  ol  a  dial  arno  am  y  llof ruddiaeth  1  Ym  . 
ddengys  hyn  i  mi  yn  Uawer  mwy  naturiol  na  thybied  fod  arno  ofn 
hiliogaeth  wahanol  o  bobl,  y  rhai  yn  ol  y  desgrifìad  a  gawn  o  honynt, 
oeddynt  "  wedi  syrthio  bron  yn  gydradd  â'r  anifeiliaid  direswm."  Pa 
ddylanwad  fuasai  unrhy w  "  nôd  a  roddid  ar  Cain  yn  ei  gael  ar  bobl 
yn  yr  ystâd  hono  o  ddealltwriaeth,  rhai  ag  yr  oedd  y  "llun  a'r  ddelẃ 
n^ewn  effaith  wedi  eu  dileu  oddiarnynt  î"  Gofynir  ymhellach,  Pa  fodd 
y  mae  esbonio  y  dy wediad  fod  Cain  wedi  adeiladu  dinas  os  Adda  oedd 
y  dyn  cyntaf  î  Y  mae  yn  haws  esbonio  y  dywediad  ar  y  dyb  mai 
Adda  oedd  y  dyn  cyntaf  nag  ar  y  dybiaeth  fod  dynolryw  yn  y  byd  o'L 
fiaen.  Dibyna  nifer  yr  adeiladau  ag  y  gellir  rhoddi  yr  enw  dinas,  neu. 
d>  f  arnynt,  i  ryw  raddau  ar  nifer  y  boblogaeth.  Mewn  gwlad  y  mae. 
ei  phoblogaeth  yn  deneu  ac  anniwylliedig,  rhoddir  yr  enw  dinas  neu. 
dref  ar  nifer  o  adeiladau  y  rhai,  mewn  gwlad  arall  fwy  poblog,  na 
theilyngent  o  bosibl  yr  anrhydedd  o  gael  eu  hystyried  yn  bentrei  Yn 
awr,  dy wedir  fod  Cain  wedi  adeiladu  dinas.  Pe  buasai  y  byd  wedi  \eí 
bobíogi  yn  flaenorol,  nid  yw  yn  debyg  y  buasai  yr  ychydig  dai  fuasai 

2    H    2 


488  BORD  GBOtt. 

Cain  yn  gallu  eu  hadeiladu  yn  cael  eu  galw  wrth  yr  enw  hwn.  Ond 
wrth  gredu  nad  oedd  ond  hiliogaeth  Adda  yn  bod  ar  y  ddaear  nid  oes 
dim  yn  annatnriol  mewn  galw  yr  ychydig  dai  a  adeiladwyd  ganddo, 
gyda'r  amcan,  mae  yn  debyg,  o  gadw  ei  deulu  a'i  hilìogaeth  gyda'u 
gilydd,  wrth  yr  enw  hwn.  Y  mae  yn  bur  anhawdd  deall  hanes  Cain  os 
rhaid  i  ni  gredu  y  dyb  am  fodolaeth  dynolryw  cyn  Adda. 

Y  mae  y  prawf  olaf  dros  y  ddamcaniaeth  o  ddwy  gretdigaeth  yn 
cael  ei  gymeryd  o  Genesis  vi.  2.  Fel  yr  awgryma  yr  awdwr,  y  mae  y 
cwestiwn  pwy  yw  "  meibion  Duw,"  a  "  merched  dynion,"  yn  un  dyrys 
ac  anhawdd.  Ond  nid  wyf  yn  teimlo  fod  y  dyb  am  ddwy  greadigaeth 
yn  gwneyd  y  mater  mor  oleu  fel  ag  i  gyfiawnhâu  y  sylw  mai  "  gwaeth 
nag  ofer  fyddai  ceisio  rhoddi  yr  esboniadau  a  gynnygir  arnynt."  Y 
mae  dyweyd  f od  unrhy w  eglurhâd  yn  "  of er  "  yn  ddy weyd  pell,  ond  y 
mae  ei  ddesgrifio  fel  "gwaeth  nag  ofer"  yn  ei  wneyd  yn  un  nad  yw  yn 
werth  y  papyr  yr  ysgrifenir  ef  arno.  Dyma  yr  hyn  a  ddywedir  gan  yr 
awdwr  am  ymgais  rhai  o  esbonwyr  galluocaf  Lloegr  a'r  Cyfandir  i  egluro 
y  geiriau  dan  sylw.  Nid  wyf  yn  bresennol  am  geisio  rhoddi  eglurhâd 
ar  y  geiriau  fy  hunan,  gan  fy  mod  eisoes  wedi  myned  dfos  y  terfynau 
oeddwn  wedi  eu  rhoddi  i  mi  fy  hun  wrth  ddechreu  ysgrifenu.  Ond 
dymunwn  ofyn,  onid  oedd  Adda  a'i  hiliogaeth  wedi  tori  y  cyfammod  a 
wnaed  ft  hwynt,  ac  onid  yw  pechu  trwy  dori  cyfammod  yn  dwyn  llygr- 
edigaeth  dyfnach  na  llygredigaeth  y  rhai  na  wnaeth  yr  Arglwydd 
gyfammod  à  hwy  o  gwbl  ?  Onid  oedd  effeithiau  codwm  jt  ail  hiliog- 
aeth  yn  fwy  difrifol  nag  effeithiau  codwm  yr  hiliogaeth  gyntaf,  gan  ei 
bod  yn  disgyn  o  le  uwch  î  Pa  fodd,  yn  ngwyneb  hyn,  y  mae  priodol- 
deb  mewn  galw  hil  Adda  yn  "  feibion  Duw,"  mwy  na'r  hil  flaenorol,  os 
oedd  hiliogaeth  flaenorol  yn  bod  ì  Hefyd,  pa  un  ai  meibion  a  merched 
Duw,  ai  meibion  a  merched  dynion,  oedd  y  rhai  a  anwyd  mewn  canlyn- 
iad  i'r  priodasau  annaturiol  y  mae  y  bennod  yn  cyfeirio  atynt  î  Y  mae 
y  dyb  am  ddwy  greadigaeth  yn  gwneyd  y  cwestiwn  hwn  yn  dra  dyrys, 
oblegid  yr  anhawsder  i  ddeall  pa  un  ai  fel  pobl  gyfammodol  ai  fel  rhai 
anghyfammodol  yr  ydym  i  edrych  arnynt.  Nid  y w  y  geiriau  yn  ddigon 
eglur  i  wasanaethu  fel  prawý  dros  y  dyb  y  dadleua  yr  awdwr  drosti.  Y 
gwirionedd  yw,  y  mae  yr  anhawsderau,  gwyddonol  ac  ysgrythyrol,  y 
mae  y  ddamcaniaeth  yn  eu  creu  yn  llawer  mwy  na'r  anhawsderau  y 
proffesa  eu  symud. 

Ond,  os  na  dderbynir  damcaniaeth  yr  erthygl  flaenorol,  pa  beth  a 
wneir  â'r  "  anghysonderau  "  y  cyf eiria  yr  awdwr  atynt  ynddi  ?  Dech- 
reuaf  trwy  ofyn  cwestiwn  :  A  raid  i  ni  eu  hystyried  yn  "  anghyson- 
derau  ?"  Nid  wyf  yn  gofyn  hyn  er  mwyn  ceisio  osgoi  anhawsder.  Yr 
wyf  yn  addef,  fel  y  rhaid  i  bawb  addef,  fod  gwahaniaeth  rhwng  y  ddau 
adroddiad  a  roddir  am  y  greadigaeth.  Ond  nid  wyf  jrn  barod  i  addef 
fod,  o  angenrheidrwydd,  anghysondeb  rhyngddynt.  Y  mae  y  gwahan- 
iaeth  sydd  rhyngddynt  yn  codi,  mewn  rhan,  oddiwrth  y  gwahaniaeth 
amcan  wrth  eu  hysgrifenu.  Yn  y  bennod  gyntaf  rhoddir  i  ni  am- 
lineiliad  o  hanes  creadigaeth  y  byd  i  gyd ;  yn  yr  ail,  rhoddir  rhai  o 
fanylion  y  gwaith  mewn  cyfeiriad  at  ddyn.  Hanes  y  greadigaeth  yn 
gyffredinol  sydd  yn  y  gyntaf,  hanes  dyn  sydd  yn  yr  aiL  Ni  wneir  un 
cyfeiriad  at  y  greadigaeth  yn  gyffredinol  yn  yr  ail  adroddiad,  ond  er 
mwyn  egluro  rhywbeth  mewn  cysylltiad  â  dyn.  Y  mae  y  gwa- 
haniaeth  cyntaf  rhwng  y  ddau  adroddiad  yn  cael  ei  roddi  i  lawr  gan  yr 


BOBD   GBON.  489 

awdwr  yn  y  geîríau  cánlynol :  "  Yn  y  bennod  gyntaf,  y  mae  y  Ilysiau 
yn  dyfod  i  fod  ar  unwaith  wrth  orchymyn  Duw ;  yn  yr  ail  y  maent  yn 
ymddibynu  am  eu  tarddiad  ar  offerynofiaeth  gwlaw  a  tharth,  a  llafur 
dynol."  Nis  gwn  pa  fodd  i  egluro  y  gwahaniaeth  hwn  yn*well  na 
thrwy  ddefnyddio  geiriau  Dr.  Harold  Browne :  "  Cafodd  yr  anhawsder 
ynglŷn  â'r  gwahaniaeth  hwn  ei  ragweled  gan  R.  Nachman,  yr  hwn  a 
sylwa  nad  y w  y  geiriau  (yn  yr  ail  adroddiad)  yn  cyfeirio  at  gynnyrch  y 
ddaear  a  grewyd  ar  y  trydydd  dydd,  ond  at  y  llysiau  a'r  planhigion  a 
gyfodir  trwy  ddiwylliad  dyn.  Syíwa  L.  de  Dieu  hefyd  nad  yw  y 
geiriau  a  gyfieithir  planhigyn,  maes,  a  tharddu  allan  i'w  cael  o  gwbl  yn 
y  bennod  gyntaf.  Y  maent  yn  eiriau  o  nodwedd  wahanol  i'r  geiriau 
yno,  ac  ymddangosant  yn  fwy  priodol  i'w  defnyddio  mewn  cyfeiriad  at 
dir  diwylliedig  Eden  nag  at  y  ddaear  fel  y  crewyd  hi  gyntaf."  Y  mae 
Keil  hefyd  yn  egluro  y  gwahaniaeth  yr  un  modd.  Os  nad  am  yr  un 
cynnyrchion  y  sonir  yn  y  ddwy  bennod,  nis  gellir  dysgwyl  i'r  ddau 
adroddiad  fod  yr  un  fath.  Yr  ail  "  anghysondeb  "  a  nodir  yw,  fod  dyn 
a'i  wraig  yn  y  bennod  gyntaf  "  yn  cael  eu  creu  ynghyd ;  yn  yr  ail,  y  mae 
y  wraig  yn  gael  ei  chreu  ar  ol  y  dyn,  ac  yn  cael  ei  ffurfio  o  ran  o'i  gorff 
ef."  Pa  fodd  y  mae  yr  awdwr  yn  gwneyd  allan  fod  y  dyn  a'i  wraig, 
yn  ol  y  bennod  gyntaf,  wedi  "  cael  eu  creu  ynghyd,"  nid  yw  yn  hawdd 
deall.  Yr  hyn  sydd  eglur  yw,  nad  yw  y  bennod  hono  yn  dyweyd 
dim  o'r  fath.  Yn  adn.  27  dywedir  i  Dduw  greu  "  y  dyn  ar  ei  ddelw  ei 
hun,  ar  ddelw  Duw  y  crëodd  efe  ef,  yn  wryw  ac  yn  fenyw  y  creodd  efe 
hwynt."  Pa  sail  sydd  gan  awdwr  yr  erthygl  dros  ddyweyd  fod  y 
bennod  gyntaf  yn  ein  dysgu  fod  y  "dyn  a'i  wraig  wedi  eu  creu 
ynghyd  î  "  Nid  oes  yma  ond  mynegiad  syml  o'r  ffaith  fod  y  ddau  wedi 
eu  creu,  heb  un  hysbysiad  gyda  golwg  ar  pa  un  ai  "  ynghyd  "  ai  ynte 
y  naill  ar  ol  y  Uall  y  cymerodd  hyny  le.  Yn  yr  ail  adroddiad  rhoddir 
goleuni  i  ni  ar  y  drefn  ymha  un  y  cawsant  eu  bôd,  lle  y  dy  wedir  fod  y 
wraig  wedi  "  cael  ei  chreu  ar  ol  y  dyn,  a'i  ffurfio  o  ran  o'i  gorff  ef." 
Yn  Gen.  v.  1,  2,  y  mae  bron  yr  un  geiriau  yn  cael  eu  defnyddio  am 
greadigaeth  Adda  ac  Efa  ag  a  ddefnyddir  yn  pen.  i.  27.  Os  yw  y 
geiriau  mewn  un  lle  yn  golygu  fod  y  ddau  wedi  "  eu  creu  ynghyd," 
rhaid  iddynt  olygu  yr  un  peth  mewn  Ue  aralL  Os  oes  eisieu  y  ddam- 
caniaeth  am  ddwy  greadigaeth  i  gysoni  pen.  i.  27  â  pen.  ii.  21 — 23,  pa 
ddamcaniaeth  a  gynnygir  i  gysoni  pen.  v.  1,  2,  â  pen.  ii.  21 — 23  ì  Nid 
yw  yr  "  anghysondeb  "  y  cyfeiria  yr  awdwr  ato  ond  ymddangosiadol,  ac 
y  mae  yn  haws  deail  hanes  creadigaeth  Adda  ac  Efa  heb  y  ddamcan- 
iaeth  o  ddwy  greadigaeth,  na  thrwy  ei  derbyn.  Y  mae  y  gwahaniaeth 
olaf  rhwng  y  ddau  adroddiad,  a  nodir  gan  yr  awdwr,  fel  y  canlyn  : — 
"  Yn  y  bennod  gyntaf  crëir  yr  adar  a?r  anifeiliaid  o  flaen  dyn ;  yn  yr  ail 
y  dyn  p  flaen  yr  anifeiliaid  a'r  adar."  Yr  wyf  yn  credu  nad  oes  eisieu 
ond  ychydig  o  ystyriaeth  i  weled  nad  oedd  yr  awdwr  ysbrydoledig  yn 
yr  ail  bennod  yn  cadw  golwg  ar  y  drefn  ymha  un  yr  oedd  yr  adar,  yr 
anifeiliaid,  a  dyn,  yn  gwneyd  eu  hymddangosiad  ar  y  ddaear.  Yr  oedd 
hyny  yn  y  bennod  gyntaf  yn  amcan  ganddo.  Ond  nid  oedd  yn  amcan 
yn  yr  ail.  Y  mae  dau  beth  yn  dangos  hyny.  Yn  gyntaf,  yn  yr  ail 
bennod  dy wedir  i'r  holl  waith  gael  ei  wneyd  mewn  un  dydd.  Heblaw 
yr  ystyr  anmhenodol  a  roddir  rr  gair  "  dydd  "  yn  hanes  y  greadigaeth, 
dengys  hyn  nad  oedd  yr  ysgrif enydd,  yn  yr  ail  adroddiad,  yn  cadw 


490  Y    PAROfl.    WILTJAM   WILLIAMS,    TYGALOH. 

golwg  ar  drefn  ddyddiol  ymddangosiad  gwahanol  rywogaethau.  Yn  ail, 
pe  bmaaai  yn  cadw  golwg  ardrefù  ea  hymddafcgüBÌad, bttastf'"  ehediiüd 
y  nefoedd?  yn  pen.  üV- 19,  Jn  cael  eu  rhoddi  i  láw*  o  flaen  ^bw^stfilöd 
y  maea,"  gan  i'r  ehediaid  gael  eu  creu  ar  y  pumtned  dydd,  k*t  bwyst- 
fllod  ar  y  chweched.  Yr  amcan  mewn  golwg  wrth  ddwyn  »yr  adar  aV 
bwystfilod  i  f ewn  yn  yr  ail  adroddiad  ydoedd  er  mwyn  dangòs  iddynt 
gael  eu  henwi  gan  Adda,  ac  hefyd  i  ddangos  ei  fod,  wrth  eti  henwi, 
wedi  methu  a  gweled  yn  eu  plith  yr  una  wnai  y  tro  i  fod  iddo  ef  yn 
gymhar  bywyd.  I  ddangos  ystyr  pen.  ii.  19,  gellir  ei  darllen  fel  y 
canfyn  : — "  Ä'r  Arglwydd  Dduw  a  ddygodd  at  Adda  holl  fwỳstfilod  y 
maea  y  rhai  a  luniodd  efe  o'r  ddaear,  a  holl  ehediaid  y  nfcfoedd,  d 
weled,"  &a  '  •- 

Hyderaf  fy  mod  wedi  Uwyddo  i  ryw  raddan  i  ddangos  nad  oes  prafion 
yn  y  Bibl  dros  y  dyb  am  ddwy  greadigaeth,  ac  nad  oes  eisieu  tyb  o'r 
fath  i  egluro  y  gwahaniaeth  rhwng  y  ddau  adroddiad  am  y  ddwy  gread- 
igaeth  yn  Uytr  Genesis.  Hyderaf,  ymheüach,  nad  wyf  wedi'gwneyd 
defnydd  annheg  o  un  sylw  yn  ysgrif  fy  nghyfaiU  Mr.  Jönes-Lewia.  Ob 
gwnaethum,  yr  oedd  hyny  yn  hoUol  anf wriadoL 

E.   HUMPHBEYS. 


Y  PARCH.   WILLIAM   WILLIAMS,    TYCALCH. 

Daeth  i'n  Uaw  y  UîneUau  canlynol  ar  farwolaeth  ein  cydwladwr  a'n 
oyfaill  parchus  a  thirion  o'r  Tycalch,  ac  y  mae  yh  hyfryd  genym  eù 
cyhoeddi  yn  y  Traethodydd. 

Yr  oedd  Mr.  WiUiams  yh  adnabyddus  i  lîaws  o'n  darUenwyr,  ac  nid 
oedd  neb  a'i  hadwaenar  nad  ydoedd  yn  ei  barchu  yn  f aẃr.  Fé'i  ganwyd 
yn  Mhlasgronwy,  Llanbedrgoch,  Môn,  yr  ail  o  Fedi,  1806.  Mereh  ÿdoedd 
ei  fam,yr  hon  oédd  yn  wráig  nodedig  o  grefyddol,  i'r  Parch.;  Michàél 
Thomas,  o*r  Garnedd  Wen,  enw  yr  hwn  a  gofnodir  ymysg  gwóinidogion 
boreuol  y  Methodistiaid  yn  Môn,  ac  am  deulu  yr  hẁh  y  ceir  rhai  cry- 
bwylliadau  yn  Methodisttaeth  Gymru.  Enw  ei  dad  oedd  Morris  Wüliams, 
yr  hwn  oedd  fab  i  Richard  WiUSams,  oedd  ÿntau  hefýd  ŷn  bywyh 
Mhlasgronwy.  Yr  oedd  Richard  Wüliams  yn  gefnder  i  Forysiaid 
Pentre  Eirianell,  gan  fod  ei  f am,  yr  hon  yn  ei  dydd  oedd  enwog  am  ei 
giendid  a'i  gaUu  i  brydyddu,  yn  chwaer  i  dad  Lewis  Morris  -fc'i  frody*. 
Yr  oedd  cyfeülgarwch  agos  rhwng  y  teuluoedd,  a  Uawer  traddodiad 
difyr  aìynai  yn  Mhlasgronwy  am  fywyd  a  chanipau  Pentre'  EirianelL 
Yr  pedd  rhai  o  nodweddion  ^neiUdúol  ly  Morysiaid  yn  to  amlẃg  yn 
nghymeriad  Mr.  WiUiams  ei  hun,  ac,  fer  ÿ  màe  yn  dygwydd  yn  aml 
mewn  teuluoedd,  yr  oedd  hyd  yn  nod  ei-bryd  aH  wedd,  y  mae  yn 


¥   P4&4P.    WUAUU    WU4*1A¥S,   TlOtJ/m.  491 

ymddangpe,  yn  teadyohu  91  berthyna*  ft  hwynt,  Glywsom  fod  oymaint 
o  dẅygrwydd  rhpgddo  a tbad  y  bardd  enwog  o  Lundaín— Mr.  Lewis 
Morris/ — fal  mai  llawejr  gwaith  y  bu  iddo  gael  ei  gyfarch  ar  heorydd 
Caerfỳrddin,  pan  ar  daith  trwy  y  dref,  o  dan  yr  enw  Mr.  Morris. 

Çafodd  Mr.  WiUiama  fwy  Q  fanteision  addyag  yn  nhymmor  ei 
ieuenetyd  nag  a  ddygwyddai  i  ran  y  nifer  fwyaf  o'i  gÿfoedion  amaeth- 
yddol,  ac  enwogodd  ei  hunan  mewn  tair  cangen  yn  nedlduol,  sef  mewn 
rhifyddiaeth,  c.e?ddoriaeth,  a  gwybodaeth  o'r  iaith  Gymraeg.  Edryohid 
amo  fel  bachgenyn  mor  addawol  fel  y  cynnygiodd  un  o  urddasoUon  yr 
Eglwys.  Sefydtedi/;  ei  ddwyn  i  fyny  i  f od  yn  offeiriad  ar  eî  draul  ei  hun, 
Ònd  njd  yn  unig  gwrthododd  y  bachgen  y  cynnygiad  haelionus  hwn, 
çithr  tpodd  yn  Ymneülduwr,  a  phan  yn  15  oed  ymunodd  â'r  eglwys 
fechan  Fetbodistaidd  yn  Glasinfryn,  ac  yn  mynwes  yr  eglwys  hono,  ao 
p  dan  ofal  ae  addyag  Mr.  J,  W.  Prichard,  Plasybrain,  oyfaill  mawr  i'w 
dad,  fft  dyfodd  yn  ẃr  ieuana  rhinweddol  a  thra  chymeradwy. 

Pan  ys  1?  oed  aafonodd  ei  dad  ef  i  fasnaehdŷ  y  Parch.  Richard 
Lfciyd  yn  Beaumaris,  fel  y  caffai  ychydig  brofiad  0  fywyd  trefol,  ac  yr 
ewiüai  ?ai  manteision  oymdeithaaol  ac  addysgol  nad  oeddynt  o  fewn  ei 
gyrhaedd  ^n  ardal  wledig  y  Traeth  Coch.  M  tbreuüodd  amser  mwy 
difyr  yn  ei  oes.  na'r  tair  blynedd  y  bu  dan  gronglwyd  Mr.  Lloyd,  ac  ni 
f yddaí  byth  yn  f wy  wrth  ei  f odd  na.  phan  yn  adrodd  hanes  y  gŵr  doeth, 
djuwipl,  a  thia  dyddan  hwnw.  Bu  llaweroedd,  a  ninnau  yn  eu  mysg, 
yn  ceisjo,  ganddo,  barotoi  chwedlau  Beaumaris-r-o'r  rhai,  ynghyd  ag 
0  draddodiadau  Pentre  Eirianell,  yr  oedd  ganddo  ystôr  ddihys- 
byddr-^ar  gyíer  jr  wang,  ond  y  mae  arnom  ofá  yn  aflwyddiannus. 
Maŵ  yn  debyg  mai  dyìanwad  Mr.  Lloyd  arno  a'i  tueddodd  ati  y 
gwaith  0  bregothu.  Dochrouodd  gyda  hyny  yn  1829.  Ordeiniwydef 
yn  NghaArnarfon,  yn  y  flwyddyn  1848.  Yn  1839  fe  briododd  âg 
Emma*  aü  fepch.  yr  anwyl  ef angyiydd,  y  Parch,  John  Prydderch,  o'r 
bon  y  bu  iddo  saüh  o  bíant^  chwech  o  ba  rai  sydd  eto  yn  fyw.  Yn 
1843.  symudodd  0  Blasgronwy  i'r  Graianfryn,  Ue  y  bu  yn  byw  hyd 
1852,  gan  ddilyn  ei  alwedigaeth  fel  amaethwr,  tra  ar  yr  un  pryd,  gyda 
Uawer  o  ffyddlondeb  a  chymeradwyaeth,  yn  bwrw  golwg  dros  y  praidd 
yn  Ty'n-y-maen.  O  18ö2-  ymlaen  adwaenid  ef  fel  Mr.  WiUiams, 
Tycalch — un  o  ffermydd  rhydd-dajiadol  ei  dad  yn  nghyfraith,  Mr. 
Prydderch,  pa  rai  sydd  er,  ya  blynyddoedd  bellach,  yn  ol  ewyUys  ei 
thad,  yn  meddiant  Mrs.  WiUiams.  Bu  yn  fwy  diwyd  nag  erioed  fel 
aj»aetbwr,  wedi  dyfod  o.  hono  ifr  Tyoalch,  ac,  áal-  y»  gweür  awgrym  yn 
UineUaii  G-im  ^fía^.Uwyddodd  i  bacddu  Ue  et  breswylfod  yn  ddirfawr, 
ajthfjwy  draenio^  planu  coed,  oodi  gwaliau,  adeiladu  tai  i'r  anifeiliaid, 
<S?ŵ,  ychwftnegoda  law<eir  at  werth  yn  gystal  Ag  at  brydferthwch  ei  hoff 
garÌFre£.  Ond  ya  nghaool  ei  ofalon  amaethyddol  bu  yn  wyliadwrus 
i^g,  gollwng.  ei  ddyiedswyddaH  crefyddol  ac  swyddogaethol  yn  anghoi. 
Bu  y»  nododig  o  ffyddlawn  gyda'r  aehoa  yn  Llangristiolus,  ac  yn  eî 
gyj&tudd  diweddaf  yr  oedd  eglwys  Horeb  yn  wastad  ar  ei  wef usan,  a'i 
üwyìddiant  yn.  deatun  ei  weddiau  beany ddioL  Yr  ydoedd  Mr.  WiUiams 
yÄ.brögethwrcymetadwy,  ac  y» eiflynyddoedd  ieuengaf  fe  deithiodd 
gryft.lawec,  f el  yr  oedd  yr.arfe*  ar  y  pryd,  i  gyhoeddi  y.newyddion  da 
3  W^g'ôi  ^dwladwyr  mewn  gwahanol  bartl»u  o'x  Dywysogaetb.  Pe 
alki/fQd'ẅi  o/i  frodyr  yn  fwy  Uwyddiannns:  mewn  .gosod  gwirioaedÿ 


492  Y   PAHOH.    WILUAH   W11X1AM8,   TI0AL0H. 

au  yr  Ef engyl  me  wn  ffordd  ddeniadol  o  flaen  eu  gwrandawyr,  ond  yr  oedd 
efe  yn  feddylgar  a  chraff,  a  theimlai  y  gwrandawyr  goreu  bob  amser  ei 
fod  yn  gosod  o'u  blaen  "  ebran  pur.M  Yr  oedd  tynfa  ei  feddwl  yn  fawr 
at  ddirgeledigaethau  yr  efengyl,  ac  ymdröai  lawer  yn  uchananiaeth  duw- 
inyddiaeth.  Yr  oedd  cwestiwn  y  paham  iddo  yn  barhâus  mor  anochel- 
adwy  a'r  pa  fodd,  a  mwynhâi  yn  fawr  ymddyddan  gyda  rhai  o  gyffelyb 
feddwl  am  y  pethau  mawrion  a  gogoneddus  ag  y  mae  a  ddadguddiwyd 
o  honynt  yn  dangos  fod  cymaint  yn  ychwaneg  wedi  ei  adael  yn  gudd- 
iedig.  Yr  ydoedd  o  ddynoliaeth  hynod  o  ddymunol.  Yr  ydoedd  yn 
hardd  ei  berson,  ac  ymron  hyd  y  diwedd  yn  un  o'r  rhai  mwyaf  gwisgi 
ar  ei  droed.  Fe  gerddai  yn  hoew  i'w  deithiau  Sabbothol  hyd  Fôn,  ac 
yn  fynych  i  Arfon,  am  nad  oedd  yn  werth  myned  i'r  draffeith  i  roddi 
y  ceffyl  yn  y  car%  neu  yn  hytrach  am  fod  cerdded  yn  gymaint  mwy 
difyr;  ac  wedi  siwrneion  Ued  hirion  ni  chlywid  ef  un  amser  yn 
son  ei  fod  wedi  blino.  Dy wedem  yn  ein  herthygl  gyntaf  ar  Mr.  J.  W. 
Prichard,  yn  ein  rliifyn  am  Ebrill,  1883,  pan  yn  son  mewn  nodiad  am 
Mr.  Wilíiama,  "Y  mae  éfe  yn  un  o'r  gwŷr  ieuanc  mwyaf  heinyf  a 
adwaenom,  a  newydd  ddychwelyd  yn  iach  a  siriol,  wedi  bod  yn  talu 
ymweliad  yn  ei  76  mlwydd  oed,  ft  brawd  yn  America  sydd  yn  95 
mlwydd,  yr  hwn  na  welsai  o'r  blaen  er  ys  51  mlynedd."  Yr  ydoedd 
ymhob  ystyr  yn  wir  f oneddwr.  Yr  ydoedd  bob  amser  yn  dra  dyfai  i 
astudio  pobl  eraill,  ond  yn  hollol  anghofus  o  hono  ei  hun.  Mae  yn 
debyg  y  buasai  yn  dda  pe  buasai  ganddo  f wy  o  hunan-hyder  a  gwrol- 
deb ;  pe  buasai,  yn  wir,  yn  llawer  mwy  honiadol.  Fe  allasai  felly  droi 
ei  wybodaeth  a'i  feddylgarwch  a'i  synwyr  da  yn  llawer  mwy  o  wasan- 
aeth  i'w  gydwladwyr.  Ond  yr  ydoedd,  yn  ol  gair  da  a  arf erir  yn  Môn, 
yn  rhy  gwrtais,  ac  yr  ydoedd  ei  ledneisrwydd  i  fesur  yn  ei  wanychu. 
Ond  i'w  gyfeillion  yr  ydoedd  yn  anwyl  a  hawddgar  iawn.  Adwaenent 
ef  fel  Israeliad  yn  wir,  gŵr  "  â'i  lon'd  o  nyddlondeb,"  a  thra  yn  hollol 
uniawn  a  chydwybodol,  eto  yn  meddu  y  fath  diriondeb  caredig  a  serch- 
og  ag  a  wnelai  ei  gymdeithas  yn  dra  hyfryd  Ond  y  mae  wedi  ein 
gadael !    Fel  y  dy  wedodd  Eben  Fardd  am  wr  da  arall : — 

Aeth  yn  glaf,  a  thyna  glo— ar  y  byd 
Frbeddbu     "    *' 


L  bu  raid  cüio . 
Iawn  goffad  er  hyn  gaiff  o, 
Oŵr  &  oedd— gair  da  iddo. 

Bu  farw  Mehefin  30  y  flwyddyn  hon,  yn  77  mlwydd  oed.  Mae  yn  gysur 
mawr  genym  gael  ychwanegu  fod  yr  Efengyl  y  bu  cymaint  a  wnelai 
â  hi  ac  a  bregethodd  gymaint  yn  ei  fywyd,  yn  gynnaliaeth  ogoneddus 
iddo  yn  ei  gyfyngder  olaf.  üywedai  wrthym  un  diwrnod  pan  gawsom 
yr  hyfrydwch  o  ymweled  âg  ef,  fod  un  dydd  tywyll  iawn  wedi 
bod  arno;  dydd  Gwener;  yr  oedd  wedi  bod  mewn  Üawer  o  iselder 
ar  adegau  eraill,  ond  y  dydd  Gwener  hwnw  fod  ei  becbodau  fel 
pe  buasent  wedi  ei  ddal,  a'u  bod  mor  ysgeler — pechodau  pregethwr ! — 
fel  yr  ydoedd  yn  fagddu  ar  ei  ysbryd.  Nid  allai  lai  na  meddwl  am 
y  teirawr  tywyll  hjmy  ar  Galfaria,  ac  yr  ydoedd  yn  ceisio  dyweyd  hyny 
wrtho  Ef  ei  hunan,  a'i  adgofío  am  danynt  >  nid  oedd  ganddo  ddim  i'w 
wneyd  ond  anadlu  ei  ddymuniadau  dyfnion  am  faddeuant,  ac  er  mwyn 
yr  hyn  a  gymerodd  le  y  pryd  hyny !    Ond  wedi  hyny  f od  yr  Arglwydd 


Y   PAROH.    WILLIAM   WILLIAM8,    TYOALOH.  498 

yn  raslawn  wedi  trugarhâu  wrtho,  a  bod  rhyw  oleuni  wedi  dyfod  ar  bethau 
nad  allasai  efe  erioed  o'r  blaen  hyd  yn  nod  ddychymygu  am  ei  gyffelyb. 
Yr  oedd  yn  credu  o'r  blaen,  a  lawer  gwaith  wedi  profi  rhywbeth ;  ond  y 
pryd  hyny  y  daeth  ef e  i  deimlo  fod  geiriau  y  Bibl  oll  mor  lawnion  iddo ; 
yr  oeddynt  yn  dyfod  ato  y  naill  ar  ol  y  llall,  a  phob  un  o  honynt,  O, 
mor  lawn  !  yn  llawn  o  heddwch,  yn  llawn  o  Grist,  yn  llawn  o  Dduw. 
Nid  ydoedd  un  amser  wedi  meddwl  llai  o  hono  ei  hun  na'r  pryd  hyny, 
ond  O,  yr  oedd  Duw  yn  ei  drugaredd  a'i  ras  yn  dangos  iddo,  yn 
Nghrist,  y  fath  gyfoeth  o  dangnefedd  fel  y  byddai  weithiau  yn  gorfod 
dyweyd,  Gormod  1  Attal !  Yr  oedd  yr  hen  adnodau  anwyl  yn  dyfod  o 
hyd  o  hyd,  a  than  eu  llawn  faich,  ac  yn  ei  gadw  yntau — wel,  fe  allai 
ddyweyd,  a  heb  ddyweyd  gormod — "yn  dra  chyflawn  o  lawenydd." 
Dywedai  f od  rhaá  pethau  newyddion  o'r  ddaear  hefyd  yn  dyf od  i'r  golwg. 
Yn  un  peth  ni  feddyliodd  erioed  ei  fod  mor  hoff  o'i  gyfeillion,  ac  ni 
feddyliodd  ychwaith  erioed  ei  fod  yntau  mor  ddwfn  yn  eu  serchiadau 
hwythau;  fod  cynifer  yn  galw  i  ymofyn  am  dano,  a  phawb  mor 
garedig.  Yr  oedd  nefoedd  a  daear  yn  cydarllwys  eu  tiriondeb  arno,  ac 
yntau  yn  greadur  mor  wael !  Am  yspaid  yr  oedd  y  meddwl  am  ffar- 
welio  â'i  deulu  a'i  gyfeillion,  "gan  fyned,"  ys  dywedai,  "at  bobl 
ddyeithr,"  yn  peri  mesur  mawr  o  flinder  iddo.  Cyffesai  hefyd  un 
prydnawn  wrth  ei  briod  ei  f od  yn  dyoddef  llawer  oddiwrth  arswyd  y 
bodau  ysbrydol  at  y  rhai  yr  oedd  yn  myned ;  ond  pan  adgofiodd  hi 
iddo  am  y  dyn  Crist  Iesu,  aeth  y  cyfyuder  hwn  heibio.  Ei  anhawsder 
olaf  oedd  o  natur  ddamcaniaethol.  "Duw,  Duw,  beth  ydyw  Duw? 
Beth  ydyw  natur  Duw?"  Nid  oedd  eisieu  petruso  am  ei  heddwch;  yr 
oedd  hwnw  ganddo  f el  yr  afon ;  ond  beth  ydoedd  ì  Beth  ydoedd  yr 
etifeddiaeth  f awr  oedd  wedi  disgyn  i'w  ran  ?  Beth  ydy w  Duw  ? 
"Duw,  cariad  yw,  William  bach?"  ebe  Uais  anwyl  iawn  oedd  gerllaw 
iddo,  a'r  "  cariad  "  hwnw  wrth  daflu  ei  ddysgleirni  bendigaid  ar  fynyd- 
au  olaf  eu  priodas,  yn  ei  gwneuthur  yn  fwy  cysegredig  nag  erioed,  ac 
yn  profi  i'r  naill  a'r  llall  yn  wystl  nad  oedd  yr  ysgariad  byramserol  oedd 
yn  ymyl  yn  ddim  ond  arweiniad  i  gymundeb  perffaith  a  thragy wyddol 
oedd  yn  eu  haros  yr  ochr  draw. 
Ond  at  bennillion  Glan  Alaw. 

LLINELLAU    0    GOP    PARCHUS   AM   Y  ^PARCH. 
W.    WILLIAMS,    TYCALCH. 

CYPLWYHEDIG  I  MBS.   WILLIAM8. 

T  máe  angeu  yn  teneno 

Ehif  ein  ffryndiau  yn  y  byd ; 
Bwlch  yn  ymyl  bwlcn  yn  agor 

Yn  eu  rhengau  prin  o  hyd. 
Myned  ft'n  rhieni  serchog, 

Myned  à'n  hathrawon  cu, 
Myn  d  â  phawb,  a'n  gadael  ninnan 

I  alarn  am  a  f o. 

Gwlychu  'n  gruddiau  wnaeth  y  newydd 

Fod  y  priod  hofí  a'r  tad 
Wedi  myned,  nid  dros  foroedd, 

I  ymwel'd  âg  arall  wlad  ; 


Ond )  daith  ta  draẃ  i  eílhaf 
Beil  derfynau  'n  daear  nL 

Llawer  taith  ymhell  ac  agoa 

Rôdd  ein  hanwyl  wrol  frawçl, 
O'r  nn  flaenaf  ar  yr  áelwyd  ' 

l'r  ddiweddaí  yn  y  'cnawd ; 
Ond,  daeth  adçef  o  bpb  ymdffth» 

Weithiau  'n  dríat  aç  weiüpau  Hi  l^n,  ^ 
Do,  dychwelódd  eí  'o'r  cy  jan, 

Ond  y  daìth  ddÿeithnol  bon. 

?eddy w  dyma  'i  ymdeith  o)ef 

Wedi  ei  ẅnejrá  yn  welw  'i  we$i ; 
Dyma  Tn  heinyf  frawd  yn  hnno 

Dan  yr  amdo  ýn  y  bêdd  ! ' 
O,  nid  oea  ar  wlrtb  ý  fynwent, 

Tn  dycbwety  d  Ôl  un  troed ; 
Na,  yn  iach  am  wedd  a  chwmni, 

Éin  rhai  anwyl  yno  roêçt. 

D»  'r  wy*n  cofio  ¥r.  Williams 

Tn  hon  gapel  Ty'nymaon, 
Tn  ein  gwrando,  yn  ejLn  dyrçgu, 

Yn  ein  harwain  yn  y  bíaen ; 
Ao  o'r  cyfnòd  bóren  hwnw ' 

Hyd  el  daweL  glir  brydnawn, 
ölyoodd  aetoh  fy  ínynwea  witho 

Mewn  e/Imygefld  parch,nf  iawn. 

Fe  oeododd  natur  ddelw 

Boneddigaidd  arno  ef, 
A  derpyniodd  rae  a  ayuwyrhr 

Dawn  y  bvd  a  dawn  y  nel : 
Ca'odd  gorff  a  chafodd  énaia, 

Cafodd  dalent,  oafodd  ddysg, 
I'w  gymhwyao  i'r  alwedigaeth  ' 

Bnr.ac  nchel  yn  eiu  myag. 

Cofir  am  ei  weinidogaeth 

Effro,  finiog,  amaerhir; 
Gwyddai  lwybrau  'r  «'  dyfnion  bethan," 

Fe  'u  hagorai  'n  berffaith  g}ir ;, 
Medrai  ýŵrdd  i  gello^dc(llftŵuÂ0n 

'*  Yr  ymadrodd  am  y  groes ; "' 
I'r  newynog  a'r  sychedig 

Llawer  gwledd  ddanteithioLroaa. 

Fe  fawrhâi  ei  swydi  oruchel* 

Rhocjda}  bithan  anio  ef 
Barch,  ac  urddaa  mewji  cymc\etthaj, 

Pa  le  bynag  codai  1  lef : 
Pan  yn  cymtjéjl  Crisfc  yn  Gfc>i4wa4/ 

I  golledjg.euog  ddyn, 
lfid,oefld  ond  yii  cymhejl  b,WAWf 

A  ddewisodd  iddo  'i  hun,, 

F/yddlawn  yçloe^d  yn  eigybhoe^^ 

Pwy  geii;  etp,i  lanw  'i  le  ?, 
Llaw  a  Üygad,,  duat  a  çnaflt 

Eglwys  Horeb  oedd  efe ; 


Y   PALOH.    WILLIAM  WILLIAM8,   TtOALOH.  495 


Bhad  a  pharod  ei  wasanaeth, 

Nid  am  erw,  nid  artf  glôtf 
Ba  'n  eigweini,  ond  éyrchafu 

Crist  a  chrefydd  oedd  ei  nod. 

Daeth  yn  siriol,  daeth  yn  gyson 

Drwy  hob  tywydd  atynt  hẁy ; 
Ond  ni  ddaw  i'r  un  cyhoeddiad, 

Nac  i'r  un  cyfarfod  mwy  ! 
Gwag  a  fydd  pob  cylch  o  hono, 

Gwag  ei  gapel,  gwág  ei  dŷ, ' 
Dystaw  'r  llais,  a  chudd  y  wyneb, 

Gorchudd  angeu  drostynt  sy  I 

Hwylia  'r  llong  i'r  porthladd  eilwaith, 

Daw  'r  gerbydres  at  ei  hawr,      } 
I  gymeryd  rhai  i  fyny 

Ac  i  roddi  rhai  i  lawr ; 
Ond  pryderus  nawn  un  Sadwrn, 

Na  blinedig  foreu  Llun, 
Ni  cheir  ef  yn  myn'd  na  dyfod, 

Fel  bu  ganwaith,  gyda  'r  tín ! 

Byth  ar  hyd  ei  feusydd  fFrwythlawn, 

Byth  o  fewn  ei  brydferth  ardd, 
Ni  cheir  cíywed  sŵn  ei  gamran, 

Ni  cheir  gwel'd  ei  wyneb  hardd ; 
Fe  ddaw  hat  a  gwanwyn  eüwaith 

I  adfywio  gwaith  ei  law 
Tn  y  naill  a'r  llalL  ond  iddynt 

Ef  ei  hunan  byth  ni  ddaw  I 

Chwith  i  chwi  fydd  gwel'd  ei  ddarlun, 

Owel'd  ei  lyfrau,  gwel'd  ei  waith, 
Gwel'd  y  manau  bu  n  ymdrechu 

Gyda  'i  Arglwydd  lawer  gwaith ; 
Gwel'd  a  darlien  ei  ysgrrfau, 

Gwel'd  ei  feddwl  yn  y  llun, 
Gwel'd  pob  peth,  ond  heb  gael  golwg 

Unwaith  arno  ef  ei  hun  1 

Ond  mae  rhywbeth  heblaw  galar 

Mewn  amgylchiad  'trist  feí  hyn  ; 
Ceir  o  gylch  y  darìun  t'wyllnf 

Yrymylonimwyaf  gwỳn  t ' 
Mae  rhyw  ddwysder-mud  yn  treiddio 

Trwy  lawenydd  pena  'r  bydj  y 
Ac  mae  rhywraint  o  lawenydd 

Tn  ei  drìstwch  mwya  'i  gyd. 

Gwyddoch  chwi  yn  dda  p'le  i  fyned 
I  gael  balm  i  leddfu'  'r  loes, 

T  mae  iechÿdi  bob  archöll 
'  Tn  archollion  angeu  *r  groes  ; 

O'rtywyllwCh  dirfawr  yna 
ÌPorodd  gwawr  tragwyddol  hedd, 

Sy 'n  gwaBgahi 'èi  oleuni '  " 
I  ddyfüderàu  oer  y  bedd. 

Pan  mae  wyneb  isa  'r  ddaear 
Dan  y  dywell  nos  yn  nghudd,  : 

T  mae  r  wyneb  uchaf  idai 
Yn  dysgleirio  gan  y  dydd ; 


496  T  PABCH.   WILLIAM  WILLJAM8,  TTOALOH. 

Noa  i  lawr  a  dydd  i  fyny, 

Dyma  ddaetn  o'i  golh  ef, — 
Trown  i  fyoy,  mae  'n  oleuni 

Dydd  tragwyddol  yn  y  nef ! 

Fel  mae  hanl  y  boren  'n  syohn 

Dagrau  noa  y  blodan  prudd, 
Goleu  'r  wawr  dragwyddol  sycha 

Eto  eich  galarus  rndd ; 
Áo  yn  wir,  beth  fu  'r  symndiad  f 

Dim  ond  aymud  addfed  nn 
O'r  anialwch  i  gartrefn 

Yn  ei  anwyl  wlad  ei  hno. 

Gwir  fod  gan  ei  dŷ  a'i  denln 

Iddo  ef  attyniad  cry', 
Ond  'd  oedd  yma  ond  ei  babell 

'ft  oedd  ei  ddinaa  nefol  fry ; 
Yno  'n  wir,  nid  yma,  'r  ydoedd 

Cartre  'i  galon  ef  o  hyd ; 
O  !  mae  cartre  'n  ormod  enw 

ât  balasau  pena  'r  byd. 

Kid  i  fynwent  Llangrístiolna, 
Nid  ì'r  bedd  a'i  amdo  trist, 

Y  mae  edrych  am  ein  cyfaill, 
Ond  i  nefoedd  Ieeu  Grist ; 

Yno  heddyw  mae  'i  orphwysfa 

Yn  y  wlad  yn  rhad  a  rotld 
Prynwr  mawr  ei  fywyd  iddo, 

0  1  mae  yno  with  ei  fodd. 

Hardd  a  gwèn  fu  'r  coron  hono 

Roes  blynyddoedd  arno  ef, 
Ond  mil  harddach  heddyw  'r  goron 

Roes  ei  Geidwad  yn  y  nef 
Ar  ei  ben,  tra  'n  ei  oraeddn 

Gyda  gorfoleddna  hwyl 
Yn  n^hymanfa  yr  angeíion, 

Ddiwrnod  ei  dragwyddol  ŵyL 

Bhaid  mai  gwell  fydd  genych  chwithau 

Am  y  nefoedd  wedi  hyn ; 
Bydd  serchiadau  pur  eich  enaid 

Wrthi  'n  glynn  yn  fwjr  tyn ; 
Byth  nia  ffeUwch  lawn  foddloni 

Nea  cael  golwg  ar  ei  wedd 
Yn  y  byd  lle  nad  oes  ang 

Yn  y  wlad  lle  nad  oes  1 

Ac  mae  beddan  'r  byd  i'w  hagor 
Gan  Orchfygwr  angen  mawr, 

A'n  haneirif  dyrfa  i  esgyn 

Mewn  dysgleirdeb  mwy  na'r  wawr ; 

Y  mae  llwch  y  fynwent  fyddar — 
Llwch  y  saint  yn  rhwymyn  tyn 

Y  oyfammod  eadarnhäwyd 
A  sêl  gwaed  Calfaria  fryn, 

Glan  Alaw, 

Gorph.  U,  1894. 


YR    ARGLWYDDL 

Yr  ydym  eto  wedi  ein  cael  ein  hunain  yn  un  o'r  ymgyrchoedd  sydd  o 
bryd  i  bryd  yn  cyfodi  oddiar  anghyd-ddealltwriaeth  rhwng  y  genedl 
â  Thŷ  yr  Arglwyddi.  Ysywaeth,  nid  ydyw  y  pethau  hyn  yn  ddyeithr 
yn  ein  hanes.  Mae  yn  ymddangos  i'r  hen  Farwniaid  wneyd  gwasanaeth 
gwych  yn  y  dyddiau  gynt  mewn  ffordd  o  sicrhâu  rhyddid  a  iawnderau 
y  deiliaid  yn  erbyn  gormes  y  goron.  Ond  mae  y  rhài  hyny  wedi  hen 
fyned  o'r  golwg,  ac  am  fwyafrif  y  rhai  sydd  yn  awr  yn  hawlio  yr  urddas 
o  eistedd  yn  eu  lleoedd,  mae  lle  cryf  i  ofni  eu  bod  yn  dra  amddifad  o'u 
hysbryd,  ac  nad  ydyw  iawnderau  y  bobl — yn  enwedig  mewn  cymhar- 
iaeth  i'w  rhagorfreintiau  hwy  eu  hunain  a  buddiannau  eu  cyfeillion — 
ond  dibwys  a  diystyr  ganddynt.  Y  mae  yr  Arglwyddi  urddasol  hyn  yn 
awr  yn  ymddarostwng  i  wneyd  ymdrech  neillduol  i'n  hargyhoeddi  mai 
hwynt-hwy  ydy w  ein  cyf eillion  goreu,  ac  fe  geir  gwŷr  parchus  eraill  nid 
ychydig  yn  myned  yn  hyawdl  wrth  ddadgan  gogoniant  eu  helusenau 
a'u  cymwynasgarwch,  a'r  fendith  fod  genym  y  fath  wŷr  ardderchog  i 
gadw  draw  y  diluw  ag  y  byddai  anmhwyll  y  Oyffredin — pe  wedi  eu 
gadael  iddynt  eu  hunain — yn  rhwym  o  ddwyn  ar  yr  holl  deyrnas.  Yr 
ydym,  wrth  reswm,  ac  fel  am  y  werthfawrocaf  o'n  holl  fendithion,  i 
"ddiolch  i  Dduw  am  Dŷ  yr  Arglwyddi."  Dyma  yr  athrawiaeth  a 
bregethir  gan  liaws  o'n  cyd-ddeiliaid  parchus  y  dyddiau  hyn,  a  gwrthod- 
edig  ac  ysgymun  y w  y  neb  a  faidd  fod  mor  ddrygionus  a'i  hammheu ! 

Ond  nid  ydym  mwyach  yn  "  blantos  yn  bwhwman,  ac  yn  ein  cylch- 
arwain  gan  bob  awel  dysgeidiaeth."  Y  mae  y  fath  beth  â  hanesyddiaeth 
yn  bod,  ac  yr  ydym  ninnau  yn  gallu  ei  ddarllen  a  barnu  drosom  ein 
hunain.  Fe  fyddai  yn  arw  o  beth  pe  na  b'ai  llawer  o  elusenau  a  char- 
edigrwydd  yn  cael  eu  gweinyddu  gan  bobl  sydd  yn  meddu  y  f ath  anferth 
gyfoeth,  ac  fe  fyddai  yn  warth  i  rai  ag  y  mae  eu  cydwladwyr  mor  barod 
i'w  hanrhydeddu  beidio  sefyll  yn  uchel  yn  mharch  a  chariad  y  rhai  sydd 
yn  byw  o'n  hamgylch,  a  llawer  o  honynt  yn  ymddibynu  arnynt.  Y 
mae  undeb  y  corff  cymdeithasol  y  fath  ag  sydd  yn  peri  ein  bod  o  angen- 
rheidrwydd  yn  byw  i'n  gilydd,  a  thrychineb  ydyw  i  unrhy w  ddyn  fod 
wedi  ymgau  i'r  fath  raddau  ynddo  ei  hunan  fel  ag  i  wneyd  ei  fodolaeth 
yn  ddifudd  i'w  gymydogion.  Ond  nid  oes  a  fyno  hyn  o  gwbl  â'r  mater 
pwysig  sydd  yn  awr  mewn  dadL  Nid  ydyw  siarad  am  bethau  o'r  fath 
yma  ond  tynu  penog  coch  ar  draws  y  trywydd.  Y  pwnc  ydyw,  beth 
am  yr  Arglwyddi  yn  deddfwriaethu  î  Mae  eu  gwaith  y  dyddiau  hyn 
yn  maldodi  y  werin  trwy  eu  gwahodd  i'w  parciau,  a  dangos  iddynt 
orwychder  eu  palasau  a'u  gerddi,  a*u  diwallu  yn  ddiamdlawd  êJr  pethau 
da  sydd  ganddynt,  a'r  cwbl  er  mwyn  eu  cael  i  gymeryd  eu  hochr  yn  y 
cweryl  rhyngddynt  â  Thŷ  y  Cyffredin,  yn  rhywbeth  na  all  pobl  feddyl- 
gar  lai  nag  edrych  arno  gyda  phryder  a  gofìd. 

Timeo  Danaos  et  dona  ferentes. 


498  ÎB   ABGLWTDDI. 

Pa  bryd  y  daeth  y  dosbarth  gweithiol  mor  ryfeddol  o  anwyl  yn  ngolwg 
ein  huchelwyr  ?  À  phaham  yr  holl  or-hoffder  a'r  anwes  yma  yn  awr  ? 
Pob  parch  i  arglwyddi  a  phendefìgion  yn  eu  Ue,  ond  os  ydynt  yn  medd- 
wl  am  ein  prynn  â'u  teisenau,  a'n  dwyn  i  osod  ein  gyddfau  yn  dawel  ac 
ymostyngar  dan  yr  iau  a  fynent  osod  arnom, — wel,  fe  fyddai  yn  gystal 
ìddynt  ddeall  f od  eu  hamcan  yri  rhwym  o  brpfi  yn  hollol  ofer.  Nid  oes 
eisieu  i  neb  ein  dysgu  béth  ydyw  y  rhagorfreintiau  mwyaf  gwerthfawr 
sydd  yn  ein  meddiant  fel  deiliaid  o'r  wladwriaeth;  a  jphan  m,ewn 

Ëwnç  o  fath  yr'  un  presennol  y  mynai  y  Toryaid  â'r  Àrglwyd^tí  éii 
radio  ínáí  eu  tarian  hwy  yw  ein  diogelwch  ac  mai  eú  ffafr  yw 
ren  eín  llwyddiant,  gallem  droi  yn  ol  ac  ymofyn  beth  a  wnaeth- 
ánt  hẃy  tuag  at  estyn  í  ni  ragorfreintiau  a  fáwrhâwn  7  Ond  rhaíd  i  ni 
ymattaî,  a  chrybwyll  yn  unig  eu  "  cymwynas  "  ddiweddaf.    . 

Prin  ý  mae  ëisieu  myned  trwy  y  ffurf  oJi  grybwyll. .  Ymysg  y  diwyg- 
íádau  eráill  ajg  y  proffesai  y  Weinyddiaeth  bresennpl  barodrwydd  i'w 
cario  allan,ac  y  dychwelwyd  hwynt  i  awdurdod  er  eu mwyn, ,yr ydoedd 
helaethu  yr  étholfraint  yn  y  Siroedd.  Ac  yn  unol  â'u  hymrwjpiiadau 
dygasant  fesur  i  Dŷ  y  Cyffredin  yn  cynnyg  gosod  pobl  y  wlad,  gyda 
^olwg  ar  yr  etholfraint,  yn  gwbl  ar  yr  un  tir  â  pjiobl  ý  bwrdeisdrefi. 
Wedi  llawer  iawn  o  siarad  fe  basiwyd  ail  ddarlleniad  y  mësur  hwnw  trwy 
y  mwyafrif  mawr  o  130 ;  a  phan  ddaeth  yr  amser  i'w  ddarlfeh.y  drydedd 
waith — rhaè  ofn,  mae  yn  debyg,  i'r  mwyafrif  chwyddo  ýn  llawer  mwy 
— fe  f arnodd  ei  wrthwynebwyr  mai  doethineb  oedd  ,ý  gwroldeb  goreu," 
â  gadawsah^  iddo  basio  y  darlleniad  terfynol_  hwnw  neb  ranu  y  rTŷ,  ac 
fë  ysgpfenwyd  ar  ÿ  llyfrau  ei  fod  wedi  pasio  "nejn,.  çon."  neu  yn  ddi- 
wrthwyhebiad,— er  y  taerai  dau  aelod  anrhydediùs  ár  ol  hyny  dd^rfod. 
iüdynt  ddyweyd  eu  bod  hwy  yn  gwrthwynebu ;  ond  fè  ymddengýs  fod 
yr  ymdrech  i  ryfygu  cymamt,  yn  gymaint  uwchlaw  píi  gallû  fel  na 
chyflwynẃyd  hẁy  gan  neb  arall.  Aeth  y  mesur,  a  tha^  y  fatfy  amgyjçh- 
iádauj  i  Dŷ  yr  Arglwyddi.  Ond  yno  fe  wrthodwyd  ei  ail  ddárlfeniad 
trwy  f ẁyafriî  o'59,  a'r  rheswm  a  roddid  am  hyny  oedd,  am  nad,  oe4d 
darpáriaéth  yh  cael  ei  gwneyd  hefyd  ar  gyfer  ad-drefniad  yr  etboliail- 
aethau,  neú  BedistribiUion.  Nid  oedd  yr  Arglwyddi  yh  erbyn  estynìad 
yr  etholfraìnt  yn  y  siroedd  ;  0  na,  yr  oeddynt  yn  ysu  gan  gariad  at  y 
llafurwjTamaBthyddoÌ  a'u  cymydogion  yn  y  wlad  oeddynt  eto  heb  yr 
ëthòlfr'aint':  yn  unig  yr  oedd  eisieu  mesur  o  redistriìmÜon  hefyd,  ond 
wedi  cael  hwnw  hwy  a  basient  y  ddau  gyda'r  hyfrydwch  pènaf.  Dim 
bỳd  ond  cael  mesur  o  ad-dref niad  hefyd  !  Ond  pan  welodd  y  Llywodr- 
áëth  y  tif  a  gvmerasai  yr  Arglwyddi,  penderfynasant  ar  unwaith  ddir- 
wyh  y  sènedítdymmor  i  fyny,  a  galw  y  Senedd  ynghyd  drachefn  yn  yr 
Hydref  i  bâsio  yr  un  mesur  eilwaith,  ac  iV  anfon  drachefn  i  Dŷ  yr 
Arglẃyddi.'  Ar'  hyny  mae  yr  Arglwyddi  ardderchog,,  y^u  noble  Lords," 
yh  syhu  yn  ddif esur,— pam  t  yr  oedd  eisieu  tori  yr  eìstèddíad  i  fyny 
felly,  ,a  chỳmaiht' o  ẁaith  pwŷsig  eisieu  ei  wneyd?  .Äm  danỳht  hwy, 
níd  oeddyntyn'eu  díhiweidrwydd  wedi  gẁneyddím  on4  gofyn  am 
fesur  cyflàwn;  á  rhag  ofn  i'r  Ehyddfrydwyr  drygionus  eu  beirnìadu,  y 
maent  yn  actíuby  bîaen  araynt  ac  yn  bloeddio  i'r  gâd,  yh  gàlw  am 
gÿfarfódỳdd  cýhoèddus,  yn  anfon  lliaws  o  benderfyniadau  iw  pasio 
trwy  yr  holl  deyrnas  yn  condemnio  yr  amcan  o  ddysgwyl  iddynt  basio 
mesur  anghyflawn,  a  chan  ddysgwyl,  fel  Mr.  Micawber,  "  that  something 


U  LüáiẁÌBÚl  M 

\f óiM  tìtttì  trp,"  yh  naẃlío  ar  áchòs  mdr  faẃr  âppálío'  át  f  wlad  trwy 
éfcholiad  cYffrèdiẁd!.  Dyna  yr  ymráfael ;  ac  ar  ei  gorn^  gẁaftìi  mawr  y 
döÿrrias  ỳr  ẃythriosátí  Hÿri  ydyŵ  cýnnál  cÿfárfodydd;  traddòdf  areithiau, 
görỳtiíâÁthiìỳ  gfàti  banerau  a  seindyrf  pres,  gẃneýd  pób  ínatft  o  arddin- 
gateiäâdiü;  cyntosd  ỳicáité  a  Saturdaỳ  áft&rnoons  yn  mhàrciau  ÿ  boneddîg* 
îòri,  tfgWàeddí,  ár  y  naSU  ltfw,  Y  Cyfánsoddiad  *  Thŷ  yr  ArglwyddL 
àé  ftt  f  líáw  atafi/  Heìaethiant  ýr"  Etholfrairii  ác  i  ltíwr  à  ÎÜý  yr 
Arglẃyddi; 

ÌTéi  màé'  ýtí  arfer,  ý  mae  ẁrth  reswm  gryn  lawer  o  wylftiueb  yn  y 
bfoeddiädau'  hgẄ  ofr  naiii  ocftr  a'r  Uall.  Y  mae  mor  oleu  â*r  hàüf  nad 
ofcs  üri  rẁefeẃití  dnẃ  gysylìtu  y  cweryl  hwn  o  eiddo  yr  Arglwyddi  âY 
"  OyfâẄÄdddîad'.,y  STid  ýdyw  yn  cynnyg  ymyryd  à  Chyfansoddiad  y 
âefytûsùá  meẃiÿ  uri  módd;  oddieithr  fod  yr  Arglwyddî  eu  húnain  yîi 
gwrieyd  hynÿ  ;  obîégid  yn  sicr  nid  ydyw  y  Cyfansoddiâd  Prydeíníg  yn 
rhòddî  un  nrath  o  wyneb  i'r  fath  newyddbeth  chwyldroadoì  ag  ÿ  mae 
ýr  Argtwỳddi  yn  awr  ytt'  anturiò  arno,  sef  hawlio  y  gallu  sydd  yn 
Briodol  ÿn  unijg  i'r  Frenhines  a'r  Lìywodraeth  sydd  mewn  cyfrifoldeb 
darii  o  benderfynu  pa'  bryd'  i  appelio  at  y  wlad  tr wy  ethölìad  cyffredînol. 
*Ar  ÿr  un  pryd,  er  nas  gallwn  weled  fod  ein  rhwymedigaethaü  i  Dŷ  yr 
Arglẃyddi  meẅn  un  módd  yn  fawrion,  etop  gyda  Mr  Bright,  Mr. 
Gladstorie;  a' gwŷr  da  aphwyltóg-eraill,  yr  ydym  yn  hwyrfrydig  i  gredu 
ei  f òd  yn  anobeithiol  caôl1  rhyw  ymwared  o'r  anhawsder  heb  waeddi  ara 
cMMeu  y  Tŷ  hwriw;  ácÿn  enwedig  yr  ydyni  yn  hydení  y  gwêl  yr 
Arglẃyddi  eu  hunainj  neu'  yn  hytrach  y  mwyafrif  eydd  yn  rhoddi  ëu 
ribdŵédd'  iV  gWöithrediadati,  ýr  angenrheidrwydd  am  en  gosod  eu  htiîi- 
aîn-mewh  tíýnghanédd  â  barn  oleuedig  y  deyrnas,  ac  nid  eí'  gwrth- 
wynebu  ŷà  barhâus.  Sut  bynag,  am  yr  anghydfod  presennol  rhwng  yr 
Arglwÿddi  a'i*  Llyẃodraeth;  er  edrych  yn  bwyllog  irr  holl  helynt  a 
rhbddi  pob  ystyriàeth  i'r  rhesymau  a  ddygir  ymlaen  gan  yr  Arglwyddi 
afucyfeiDion  dros  eu  hochr,  yr  ydym  ni  yn  gorfod  dadgan  eín  barn  eu 
bod  ytigẅbl  o'u  lle,  a*u  bod  dan  ddirfawr  gyfrifoldeb  am  y  benbleth 
òfidus"i  bà  uü  y  maent  y  dyddiau  hyn,  ac  hoh  fod  dmi  mewn  un  módd 
yri  galw  aih  hýny,  wedi  taflu  yr  holl  deyrnas: 

Acyri  ýlle  cyntaf,  yr  ydjrm  yn  teimlo  ei  fod  yn  anmhosìbt  credu  eu 
bòd'  yn  onèát  wrth  ddyweyd  iiad  oes  ganddynt  wrthwynebiad  i'r  helaeth- 
iád  a'gynnýgir  ytr  yr  etholfraint  orid  iddynt  ei  gael  yn  gysylitiedig  â 
mèsür  o  adẁefhiad,  ac  ond  cael  hyny  y  buasent  yn  pasio  y  ddau,  Y 
máent  bòb'amser  wedi  gwrthwynebu  helaethiad  yr  etholfräint;  er  eu 
gẁaéthatf  yn'ettdanhedd  y  caed  pob  ychwanegiad  yn  y  eyfeiriad  hWri 
agáfwÿd  erioed.  Y  rfaaent  yn  aẁr,  bid  siwr,  yn  toddi  gan  eu  hanwyl- 
déb^atíy^lláfurwyrac  eraill  sýddheb  yr  etholfraint  yn  ysiroedd;  ond 
pah  mewtí  gallu  eu  hunaîn  ni  feddyliasant  o  gwbl  am  estyn  yr  ethol- 
ff'aîtrt  iddynt.  Yn  awr,  wrth  reswni,  hwy  ydyw  y  cyfeífiíon  goreu  i 
heláethîàd  yr^  etholfraint,  "yn  tínig,"  meddant,  "  gadewch  ì  ni  ei  gaèl 
ynglŷn  â^  ad-drefriiad."  Am'  flýnÿddoedd  y  mae  mesnrau  i'r  ddau 
berẅyl'  hyn  wèdiJ  caèx  eú  dwyn  gérbron,  a  phob  amser  eu  gwrthod. 
Yn  187$  fe  .gyririygiodd  Mri  Trevelyan  ddau  benderfyniad,  y  naill  o 
Mâidhelaèthiad  yretholfraint,  aYllalì  o  blaid  ad-drefniad.  Mr  Ois- 
raèfi  aty  prydlýdòedd  yrarẁeinyddantTaeledig  yr  ymfrroâtiâì  y  Toryaîd 
dll  yn^o^,  c^^ẁrthwjrnebai  efe  helaètniíui  yr  ethoifraint  "am  ei  fod 


600  ŷb  ÁnatwYDDt 

yn  amlwg  yn  golyga  ad-dref niad ; "  ac  am  ad-dref  niad,  yr  ydoedd  hyny 
"yn  golygu  tori  i  fyny  yr  etholiadaethau  bwrdeisdrefol,  ac  fe  newidiai 
gymeriad  ac  fe  ddinystriai  amrywiaeth  cynnrychioliad  Seneddol," — ac 
am  hyny  nid  oedd  dim  i'w  wneyd  ond  galw  ar  ei  uf udd  weision  i  wrthod 
y  naiîl  a'r  Uall, — yr  hyn  a  wnaethant  gyda  dyhewyd.  A  newidia  yr 
Ethiop  ei  groen,  neu  a  oes  rhyw  le  i  feddwl  fod  y  fath  ëangiad  mawr 
wedi  cymeryd  Ue  ar  ryddfrydigrwydd  y  Toryaid  er  1876  ?  Y  gŵr  sydd 
yn  mlaen  y  gâd  gyda  y  newyddbeth  annaturiol  a  adwaenir  y  dyddiaa  hyn 
fel  y  Tary  Democracy,  y  Weriniaeth  Doryaidd — bondigrybwyU  ! — ydyw 
Arglwydd  Eandolph  ChurchilL  Mor  ddiweddar  â  mis  Rhagfyr  1883, 
yr  oedd  efe  yn  Edinburgh,  a  phob  gair  a  ddelai  o'i  enau  yn  cael  ei 
dderbyn  gan  y  Toryaid  ôyddlawn  a  ymdyrent  o'i  amgylch  gyda  chymer- 
adwyaeth  orfoleddus.  Ac  fe  roddodd  un  araeth  fawr  o'r  dechreu  i'r 
diwedd  i  brofi  nad  oedd  y  tŷddaliwr  oedd  heb  yr  etholf raint  yn  y  wlad 
yn  malio  am  dani,  ac  am  hyny  ei  fod  yn  anghymhwys  i'w  defnyddio. 
"Yr  ydwyf,"  meddai,  "yn  herio  Mr.  Ohamberlain  a'i  hoU  gaucus  i 
gynhyrfn  unrhyw  gyffro  gwirioneddol  ar  gwestiwn  y  bleidlais  yn  y 
rhanau  amaethyddoL  Ond  yr  wyf  yn  gwrthod  yn  gwbl  cymeryd 
dylanwadu  arnaf  yn  y  mater  gan  y  fath  hymbygiaethau  truenus,  sydd  • 
yn  tynu  y  Uinynau,  yn  ceisio  hynodrwydd,  yn  cael  eu  gyru  gan  gaucus, 
y  fath  arddangosiadau  ag  a  gawsom  yn  Leeds,  Bristol,  a  manau  eraiU. 
Fe  brysurwyd  cwymp  yr  Ymherodraeth  Rufeinig  gan  estyniad  hawl- 
freintiau  dinasyddion  Rhufeinig  yn  ddiwahaniaeth,  yn  eithafol,  a  dialw 
am  dano ;  ac  os  Uuchiwch  i  ffwrdd  freintiau  politicaidd  gwerthfawr 
ymysg  y  werin  nad  ydynt  yn  eu  gwerthfawrogi  am  nad  ydynt  yn  eu 
deall,  a  chan  nad  ydynt  yn  eu  deaU  na'u  gwerthfawrogi  y  bydd  iddynt 
yn  ddiammheuol  eu  camddefnyddio,  chwi  fyddwch  yn  dynwared  cam- 
gymeriad  gofidus  Ymherawdwyr  Rhuf ain,  ac  f e  f ydd  i'r  rhai  fyddant  yn 
dderbynwyr  eich  rhoddion  droi  arnoch  a'ch  rhwygo.  "  Gan  y  ^^^^0^," 
medd  yr  hen  air  doeth,  "  cais  y  gwir."  Pan  na  feiddiai  arweinwyr 
addefedig  y  blaid  ddyweyd  yr  hyn  oedd  yn  eu  calon,  fe  dywalltodd  y 
dyhiryn  hwn  "  ei  holl  gwd,"  ac  fe  roddes,  mae  yn  ddiammeu,  adroddiad 
teg  o  farn  a  theimlad  yr  holl  blaid  ar  y  mater.  Rhy  brin  y  gaUwn 
gredu  ei  fod  ef,  hyd  yn  nod,  wedi  cael  tro  mor  fawr  ag  yr  hona  yn 
bresennol  ei  fod ;  a  phe  b'ai  hyny  yn  bosibl — ac  yn  y  fath  un  ni  olygai 
rhyw  lawer! — a  ydym  i  gredu  am  fynyd  mai  awyddfryd  mawr  yr 
Arglwyddi  a'r  blaid  Doryaidd  yn  awr  ydyw  estyn  yr  etholfraint  i'r 
siroedd  ì  Yr  oedd  Mr.  Goschen,  fel  boneddwr  gonest,  yn  berffaith 
ddealladwy.  Ni  chredai  efe  ya  nghymhwysder  y  Uafurwyr  amaeth- 
yddol  i  ymddiried  yr  etholfraint  iddynt,  ac  am  hyny  gwrthwynebai 
y  mesur  yn  agored;  ond  wedi  yr  ail  ddarlleniad,  dywedai  fod  ei 
araeth  olaf  yn  ei  erbyn  wedi  ei  gwneyd,  a  bellach  y  gwnai  a  allai  i 
leihâu  y  diwg  yn  yr  ad-drefniadj  ond  ymosodai  yn  ddiarbed  ar  y 
Toryaid  am  na  feiddîent  ddy weyd  eu  bod  yn  gwrthwynebu  egwyddor  y 
mesur,  eithr  yn  cymeryd  esgus  i'w  wrthwynebu  am  na  fuasai  yn 
gysylltiedig  âg  ef  fesur  o  ad-drefniad.  Ond  fe  ŵyr  pawb  mai  nid  feUy 
y  meddylient  Fe  wnaed  pobpeth  ag  oedd  yn  ddichonadwy — ac  yn 
marn  nifer  mawr  o  bobl  ddeallus,  lawer  mwy  nag  a  ddylesid — mewn 
ffordd  o  drefnu  mesur  heiaethiad  yr  etholfraint  yn  y  fath  fodd  fel  ag  i 
gyfarfod  yn  y  modd  esmwythaf  deimladau  y  Toryaid ;  a  chydnabyddai 


YB   AROLWYDDI.  501 

Mr.  Gladstone  y  parodrwydd  ffyddlawn  a  ddangosai  hyd  yn  nod  yr  ochr 
f wyaf  blaenUaw  o'r  Rhyddfrydwyr  yn  y  Senedd  i  gef nogi  y  mesur,  er  ei 
foa  mewn  rhai  ystyriaethau  pwysig  yn  groes  i'w  barn,  a  hyny  vn  unig 
yn  y  gobaith  y  gellid  ei  basio  gan  y  pleidiau  olL  Ond  er  hyny  fe 
gymerodd  25  o  nosweithiau  i  fyned  trwy  Dŷ  y  Oyffredin.  Yn  1832  ni 
chymerodd  helaethiad  yr  etholf raint  yn  y  Tý  hwnw  ond  5  noswaith,  tra 
y  cymerodd  yr  ad-drefniad,  yr  hyn,  wrth  reswm,  oedd  yn  llawer  anhaws, 
35.  Yn  ol  y  cyfartaledd  yna,  fe  gymerasai  yr  ad-drefniad  y  gelwir  am 
dano  yn  bresennol  175  o  nosweithiau,  ac  nid  oes  ond  rhyw  168  i'w  cael 
mewn  senedd-dymmor,  ac  i'r  oll  gael  eu  rhoddi  at  yr  amcan  hwn.  Fe 
wyr  yr  Arglwyddi  a'r  Toryaid  eu  hunain  nad  yw  eu  siarad  mawr  am  eu 
parodrwydd  i  basio  y  ddau  fesur  ond  perffaith  ffug.  Dangosai  Mr. 
RaUces  yn  mis  Mehefin  diweddaf,  pan  yn  siarad  ar  fater  arall,  fod 
ad-drefniad  yn  orchwyl  mor  f awr  fel  na  eUid  myned  drwyddo  er  cymer- 
yd  ato  yr  oll  o'r  flwyddyn  nesaf.  "  Fe  ystyriai,"  medd  yr  adroddiad  o'i 
araeth,  "  ei  fod  yn  annhebyg  i'r  eithaf  y  gallai  y  mesur  hwn  (yr  ethol- 
fraint)  dderbyn  y  cydsyniad  brenhinol  cyn  y  30ain  o  Ebrill,  a  pha  olwg 
ydoedd  y  byddai  i  fesur  o  ad-drefniad,  hyd  yn  nod  a  thybied  iddo 
basio  y  flwyddyn  nesaf,  dderbyn  y  cydsyniad  brenhinol  erbyn  yr  31ain 
o  Orphenaf  ?"  A'r  un  ffunud  dywedai  Mr.  W.  H.  Smith,  "Mae  y  mater 
o  adAlrefniad  y  fath  fel  nad  allem  ddysgwyl  pasio  mesur  o  ad-drefniad 
hyd  ddiwedd  y  flwyddyn,  dan  yr  amgylchiadau  mwyaf  ffafrioL"  Hyny 
yw,  y  mae  ad-dref niad  yn  orchwyl  mor  f awr  yn  marn  y  ddau  ŵr  parchus 
hyn,  gwŷr  ag  y  tybir  yn  sicr  eu  bod  yn  golofnau  ymhlith  y  Toryaid, 
fel  y  cymerai  yn  sicr  senedd-dymmor  cyfan  iddo  ei  hun.  Ac  eto  yr 
unig  reswm  paham  y  gwrthodai  yr  Arglwyddi  ystyried  helaethiad  yr 
etholfraint  oedd,  am  nad  oeddynt  hefyd  yn  cael  gydag  ef  fesur  o  ad- 
drefniad  !  Y  maent  hefyd,  ac  yn  y  modd  mwyaf  annheg,  301  dangos  y 
Llywodraeth  fel  yn  wrthwynebol  i  ad-drefniad,  tra  y  mae  gweinidogion 
ei  Mawrhydi  yn  barhâus  yn  dadgan  eu  penderfyniad  o  ddwyn  i  mewn 
fesur  i'r  perwyl  hwnw  can  gynted  ag  y  bo  y  mesur  arall  wedi  ei  symud 
o'r  ffordd,  ac  yn  barod  i  drefnu  na  bo  i  hwnw  ddyfod  i  rym  hyd 
ddechreu  1886,  fel  y  galler  cael  1885  i  basio  mesur  o  ad-drefniad ;  ao 
ymhellach  yn  cynnyg  fod  y  ddau  Dŷ  yn  ymuno  mewn  cof eb  at  y  Fren- 
hines  fel  ag  i  sicrhâu  cael  hamdden  yn  1885  at  gwblhâu  yr  ad-drefniad. 
Ohwedl  Mr.  Gladstone,  gan  fod  y  ffordd  jm  rhy  gul  i  yru  dau  gerbyd 
ochr  yn  ochr,  nid  oedd  dim  i'w  wneyd  ond  gyru  un  ar  hyd-ddi  i 
ddechreu,  ac  yna  mor  fuan  ag  y  caffer  Ue,  gyru  y  llall  ar  ei  oL  Y  mae 
y  defnydd  a  wnaeth  Arglwydd  Salisbury  o  eiriau  o  eiddo  Mr.  Bright 
yr  un  mor  annheg.  Dj^ynai  o  araeth  a  wnaeth  yn  1859,  jnmha  un  y 
gwrthodai  helaethiad  yr  etholfraint  heb  ad-drefniad  ynglŷn  âg  ef,  gan 
ddadgan  mai  y  tir  a  gymerai  Mr.  Brìght  y  pryd  hyny  a  gymerant  hwy 
yn  awr.  Mae  y  geiriau  hyny  yn  cael  eu  hadrodd  gan  yr  holl  blaid  yn 
barhâus,  a'u  plastro  ar  yr  hoil  barwydydd,  er  dangos  ei  ryfedd  anwad- 
alwch  ef,  ac  ynglŷn  â  hyny,  mae  yn  debyg,  eu  cysondeb  gogoneddus 
hw^rthau.  Yn  ei  araeth  vn  Mauchester,  Gorphenaf  28,  fe  roddodd  Mr. 
Bright  eglurhâd  ar  y  petL  Dangosodd  y  fath  ffug  oedd  y  mesur  di- 
wygiadol  a  gynnygiai  Mr.  DisraeU  yn  1859,  yr  hwn,  gyda  Uaw,  y  bu 
raid  iddo  ei  dynu  yn  oL  Yn  hwnw  yr  ydoedd  yn  ceisio  llunio  ethol- 
iadaethau,  gan  f yned  heibio  i  bawb  ag  yr  oedd  arnynt  eisieu  pleidlais ; 
1884.  a  1 


502  *&  ABGLWYDDI. 

ao  nid  oedd  yr  ad-dref niad  a  gynnygiai  yn  ymyraeth  â  niwy  na  phym» 
theg  eiateddíe.  Nid  oedd  peth  felly  yn  worth  trafferthu  gydag  ei»  ac 
mewn  trefn  i  ddangos  i'w  gydwladwyr  mor  ddibwrpas  ydoedd,  dan- 
gosai  Mr.  Brìght  f od  yn  rhaid  cael  ad-dref niad ;  ac  fe  wneká  hyny  am 
fod  yn  amrwg  fod  y  Prifweinidog  ar  y  pryd  yn  benderfynol  o  oegoi  y 
ewestiwn,  ae  nid  fel  Mr.  Crladstone  yn  bresennol  yn  proffesu  ei  fod  yn 
rhan  haniodol  o'i  gynUun»  a'i  fòd  yn  benderfynol>  y  cyfle  eyntai,  ofyned 
ynghydag  ef.  Ác  mewn  trefn  i  ddangos  ei  gysondeb,  eyfeiriai  Mr. 
Brìght  yn  Manchester  at  araeth  o  eiddo  Arglwydd  John  Rŵsell  paa 
yn  dwyn  i  fewn  un  o'i  fesurau  diwygiadol,  yn  yr  hon  y  dywedai  fod 
Mr.  Bright  yn  gwasgu  arno  yn  gryf  i  ddelio  â'r  mater  mewn  dau  fesur, 
fel  yr  unig  ffordd  oedd  yn  bosibl  i  garìo  allan  ddiwygiad.  DarUenai 
Mr.  Bright  hefyd  ran  o  lythyr  a  ysgrifenasai  at  Mr.  Disraeli  mewn 
oanlyniad  i'w  waith  yn  ymgynghori  âg  ef  yn  1867,  pan  oedd  Arglwydd 
Salisbury  yn  gydweinidog  âg  ef ;  yn  y  Uythyr  hwnw  yr  oedd  y  geiriau 
pwysig  a  ganlyn : — "  Oe  na  fydd  dirreiniad,  ni  bydd  i  fesur  newydd  yr 
etholfraint  ond  gwneyd  bodolaeth  Caine  ac  Arundel  [bwrdeisdreft  tea- 
luadddl,  a  Uawer  o  fwrdeisdrefi  eraiU  yn  fwy  gwrthun  ac  annyoddefeL 
Fe  fydd  gan  y  bwrdeisdrefi  mawrion  lawer  mwy  o  etholwyr,  ac  f e  ed- 
rycha  y  bwrdeisdrefì  bychain  yn  üai  ac  yn  fwy  adgas,  ac  ni  fydd  y 
mesnr  wedi  dyf od  yn  deg  i  weithrediad  na  fydd  ymdrechion  newyddion 
yn  cael  eu  gwneyd  i  gael  gweU  trefniad  ar  yr  eisteddleoedd.  Fe  aü- 
agorir  y  cwestiwn;  yn  wir  ni  bydd  yn  gauedig  am  gymaint  ag  un 
senedd.  Y  Uwybr  doeth  fydd  gadael  cwestiwn  yr  eisteddleoedd  i 
aenedd  ddyfodol,  neu  erbyn  yr  amaer  pan  fydd  barn  yn  fwy  addfed, 
a  phan  dderbynio  y  ddwy  ochr  i'r  Tŷ  fesur  mwy  a  gweU.  Prin  y 
geUir  deUo  âg  ef  yn  yr  eìsteddàad  hwn,  ac  o&  gwneir  ni  eÛir  ond 
aflonyddu  amo  ac  nid  ei  benderfynu.  Heblaw  hyny,.  fe  fyddai  dal  at 
hyny  yn  peryglu  mesur  yr  ethoJfraint,  yr  angenrheidrẁydd  ambaun 
Bydd  yn  cael  ei  wasgu  wnoai"  Nid  oedd  yn  ddichonadwy  bod  eg- 
lurhâd  mwy  boddhaol;  er  hyny  yn  y  " cmHUr^monsfraäom," — syda 
wedi  dyfod  bellach  mor  ffaeiynol — a  gynnaliwyd  Awst  11  yn  yr  un 
fan,  y  Pomona  Gardms,  yr  oedd  gan  Arglwydd  Salisbusy  y  wyaeb  i 
gyfeirio  at  eiriau  Mr.  Brìght  fel  o'r  blaen,  ac  f el  pe  na  buasaî  unrhy w 
eglurhâd  wedi  ei  roddi,  nac  yn  bosibl  arnynt  A'r  un  modd  y  niaent  yn 
y  duU  m-wyaf  annheg  yn  ceiaio  codi  rhagf arn  yn  erhyn  cynllun  y  Llyir- 
odraeth»  cyn  ei  fod  wedi  ei  ddadguddio,  gyda  gûlwg  ar  ad-drefniad. 
Can  belled  ag  y  no&e  yr  amlineUiad  a  roddes  Mr.  Gladatone  o'r  cyiülam 
hwnw  yn  myned*  y  mae  yn  aicr  yn  hynod  o  deg  a  rhesymol ;  yn  wir, 
mewn  un  eyf eiriad  y  mae  braidd  yn  ormod  f eUy ;  sut  bynag  y  mae  yn 
Uawn  gyfiawnhâu  geiriau  Mr.  Goscheís  am  yr  hoU  reolau  "  eu  bod  wedì 
eu  ffucfìo  mewn  ysbryd  ceidwadol."  Y  mae  gofal  penaf  y  Toryaid, 
wrth  raawm,  am  y  bwrdeiadrefi  bychaiu  sydd  eto  i  fesur  hehteth  yn  eu 
Uaw,  a'r  ethoUadaethau  gwledig  sy dd  yn  gwbl  dan  eu  dylanwad,  Ond  ni 
feiddiant  ar  y  "Uwyfanau  "  ddadleu  fod  y  rhai  hyny  yn  meddu  hawliau 
Uawer  trymach  na'r  rhanau  o'r  deyrnas  Ue  mae  y  bohlogaeth  yn  an- 
f erth  fwy,  ond  eu  cynnrychioliad  seneddol  yn  Uawer  iawn  Uai.  Yn  wir, 
i  ryw  ddyben  ag  y  mae  yn  anmhosibl  ei  amgyffred,  dywedai  Arglwydd 
Salẅbury  yn  Manchester,  tra  y  mae  Lwcashire  yn  awr  heb  ychwaneg 
na  3$  o  aelodau  yn  ei  chynnrychioli,  y  dylasai  yn  ol  eì  phobloga^fch 
gael  63 ;  a  thia  nad  oes  gan  Middlesex  ond  16,  y  dylasai  gael  54     Ha 


YR   AEGLWTDDJ.  508 

wyr  1  a  ydy  w  y  Toryaid  wedi  Uyncu  yr  holl  Siarter  ì  Y  maent  ya 
awr  o  hyd  yn  gwaeddi  am  senedd  fer ;  ac  a  ydynt  hefyd  am  "  equal 
electoral  districts,"  neu  gynnrychioliad  yn  ol  y  boblogaeth  ?  Os  oea 
ystyr  i  eiriau,  dyna  rediad  erthygl  Arglwydd  Eandolph  Churchill  mewa 
rhifyn  diweddar  o  un  o'r  cylchgronau — rhaid  amcanu,  hyd  y  bo  ya 
bosibl,  am  gael  y  cynnrychioliad  mewn  cyf artaledd  i'r  boblogaeth  !  Ac 
fe  ellid  meddwl  mai  dyna  oedd  ar  Arglwydd  Salisbury  eisieu  yn  Man- 
chester.  Purioh  1  Nid  oes  eisieu  dim  yn  amgen,  ac  y  mae  y  ddadl  ar 
ben  1  "  Y  neb  y  mae  y  duwiau  am  ddinystrio  y  maent  yn  ynfydu." 
Mae  yr  arweinwyr  Toryaidd,  mewn  ffordd  o  geisio  ennyn  rhagfarn  yn. 
erbyn  cynllun  y  Llywodraeth  o  ad-drefniad,  wedi  cael  eu  gollwng  i 
ddadleu  dros  ei  egwyddor  fwyaf  hanf  odoL  Ac  y  mae  hyn  oll  yn  dan- 
gos  mor  bell  ydyw  y  bobl  barchus  hyn  o  ddyweyd  yr  hyn  y  maent  yn 
feddwl,  ac  am  hyny,  o  angenrheidrwydd,  yn  dangos  mor  hynod  o 
fechan  raid  fod  eu  hawl  i'n  hymddiried. 

Ond  ymhellach,  y  mae  y  rhesymau  a  ddygant  ymlaen  dros  eu  gwaith 
yn  gwrthod  mesur  helaethiad  yr  etholfraint  yn  dra  hynod,  ac  yn  teilyngu 
sylẃ  arbenig.  Gyda  Uaw,  y  maent  yn  dra  gofalus  am  i  ni  oll  ddeaU  na 
ddarfu  iddynt  wrthod  y  mesur  hwnw,  ond  mai  ei  roi  o'r  neilldu  a 
wnaethant  nes  cael  mesur  o  ad-dreíniad  i'w  basio  gydag  ef.  Mae  yn 
gofyn  am  gryn  lawer  o  uchaniaeth — ac  fe  ddylai  fod  hefyd  yn  uchan- 
ianol — i  ddirnad  gwahaniaethad  mor  gywrain.  Ni  ddarfa  iddynt  ei 
wrthod ;  a  ddarf u  iddynt  ynte  ei  basio  ì  Beth,  chwedl  Mr.  Bright,  pe 
buasent  yn  peidio  ei  basio  am,  dyweder,  ei  fod  yn  rhoddi  y  bleidlais  i'r 
llafurwr  amaethyddol  î  Ai  ni  f uasai  hyny  yn  wrthod  arno  î  A  pha- 
ham  nad  ydy w  yr  hyn  a  wnaed  yr  un  modd  yn  wrthod  ?  Yr  oedd  cariad 
yr  Arglwyddi  at  y  mesur  yn  angerddol,  ond  gaUai  yntau,  yn  ngeiriau 
cán  J.  P.  Remble,  ddyweyd — 

.  Perhaps  it  was  rigbt  to  diasemble  yooi  love, 
But  wny  did  you  kiok  me  downatairs  ? 

Cyf eiriai  Mr.  Bright  yn  hapus  yn  ei  araeth  301  Manchester  at  gwestiwn 
tra  pherthynasol  y  bachgen,  Eob  the  Grinder,  yn  Dorribey  <md  Son,  i  hen 
wraig  adgas  a  fynai  ei  gofleidio  :  "  Can't  you  be  fond  of  a  cove  with- 
out  squeedging  and  throttling  of  him  î "  A  dywedai  ein  cydwladwr 
doniol,  Mr.  Osborne  Morgan,  am  ryw  ddyn  a  haerai  yn  ddigUawn  nad 
oedd  efe  wedi  Uadd  y  neb  oedd  wedi  marw,  y  cwbl  a  wnaethai  efe  oedd 
attal  ei  anadl  1  Yr  oedd  hyny,  mae  yn  amlwg,  yn  dyfod  i'r  un  peth. 
Nid  ydy w  dyn  yn  by w  nemawr  wedi  attal  ei  anadl ;  ac  am  oruchwyliaeth 
yr  Arglwyddi  ar  fesur  helaethiad  yr  etholfraint  yn  y  siroedd,  y  mae  yn 
anmhosibl  i  farwolion  yn  gyfiredin  ei  wahaniaethu  oddiwrth  wrthodiad. 
Ond  am  eu  rhesymau  o  blaid  y  peth,  y  maent,  tra  wedi  eu  Uunio 
mor  gywrain  fel  ag  i  gryfhâu  argyhoeddiad  y  Toryaid,  eto  erbyn  eu 
hagor  a  myned  ychydig  iddynt,  yn  profi  yn  rhesymau  o  anorchfygol 
nerth  yn  erbyn  yr  hyn  a  wnaeth  yr  ArgiwyddL  Cymerer  ychydig 
engreifftiáu.  Ac  i  ddechreu,  y  rheawm  a  roddid  yn  y  penderfyniad 
trwy  ba  un  y  gwrthodwyd — wel,  nid  ydym  am  gweryla  gydaV  Ar- 
glwyddi  ardderchog  am  air,  ac  ni  a  ddywedwn,  y  peidiwyd  a  phasio  y 
mesur ;  sef  am  nad  oedd  ganddynt  hefyd  o'u  blaen  fesur  o  ad-drefniad. 
Pe  buasai  mesurau  i'r  ddau  amcan  hyn  wedi  eu  dwyn  ymlaen  ynghyd, 
gaUasent  yn  dra  rhesymol  ofyn,. — hyny  yw,  a  thybied  eu  bod  ar  y 

2  1  2 


604  TB   AÉtGLWYDDl. 

pryd  mewn  tymher  i  wrando  ar  reswm,— "  Beth,  a  ydyw  Llywodraeth 
ei  Mawrhydi  yn  dyBgwyl  i  ni  basio  gyda'u  gilydd  ddau  íesnr  o  fath 
v  rhai  hyn  i  Oni  chymerodd  mesur  helaethiad  yr  etholfraint  ei 
hunan  yn  y  Tý  arall  35  o  nosweithiau  eleni  i'w  ystyried,  a  mesur  yr 
ad-drefniad  yn  1832  25  o  nosweithiau  ;  ac  a  ddysgwylir  i  ni  ymgymer- 
yd  â'r  llafur  Ercwlffaidd  o  basio  y  ddau  gyda'u  gilydd,  ac  mewn  un 
Senedd-dymmor  î  Oni  ddywedodd  ein  gwir  gariadus  Mr.  Gecil 
Baikes,  a'r  un  ffunud  oni  thystiolaethodd  ein  huf  udd  was  Mr.  W.  H. 
Smith,  yr  hwn  yn  dirion  sydd  yn  gwasgar  goleuni  am  ein  gweithrediad- 
au  o'r  Raüway  Stations  i  gonglau  tywyllaf  y  deyrnas,  fod  yr  ad-drefniad 
ei  hun  yn  ddigon  i  lyncu  Senedd-dymmor  cyfanî  Yr  ydym  wedi 
pasio  deddf  yn  gwahardd  creulondeb  at  anifeiliaid ;  ond  dyma  ddryg- 
loni  anfesurol  f wy  ysgeler,  ac  yr  ydym  yn  apelio  at  y  wlad  yn  erbyn 
y  gormes  arswydus  a  fynai  ein  gweithio  ni,  yr  Arglwyddi  tymmorol 
ac  ysbrydol,  nid  yn  unig  yn  y  fath  fodd  fel  ag  i  fod  yn  anghydweddol 
â'n  hurddas,  ond  hefyd  i  beryglu  ein  hiechyd  gwerthfawr,  ac  fe  allai  i 
fyned  â'n  bywyd  ni  ymaith  1 "  Ac  heblaw  ei  fod  mor  amlwg  allan  o'r 
cwestiwn  i  allu  pasio  dau  beth  mor  fawr  gyda'u  gilydd, — ac  yn  enwed- 
ig  pan  y  mae  óbstrudion,  neu  sefyll  ar  ffordd  pob  gwaith  wedi  dyfod  yn  - 
wyddoniaeth  yn  y  Senedd, — fe  allasai  y  Toryaid,  ac  yn  enwedig 
oddiar  safie  eu  cariad  newydd-anedig  at  y  llafurwyr  amaethyddol  a 
thýddalwyr  y  siroedd,  ofyn  cwestiwn  mawr  Syr  John  Lubbock,  yr 
hwn  bellach  a  ofynwyd  gan  filoedd,  Onid  yw  helaethiad  yr  etholf raint 
yn  beth  iawn  ynddo  ei  hun  ?  Y  maent  yn  cael  f  od  yr  helaethiad  yr 
ymffrostiant  yn  gymaint  mai  hwy  a'u  gwnaethant  yn  1867  ar  yr 
etholfraint  yn  y  bwrdeisdrefi,  wedi  ateb  y  dyben  yn  rhagoroL 
Ni  phrofodd  mewn  un  modd  yn  "  naid  yn  y  tywyílwch,"  er  maint  eu 
pryder  a'u  hofnau.  Ac  mae  yn  gwbl  amlwg  mai  brodyr  i  bobl  y 
bwrdeisdrefi  ydyw  pobl  y  wlad  j  a  phaham  yr  ofnid  estyn  iddynt  hwy 
ragorfraint  ag  y  mae  tŷddalwyr  y  bwrdeisdrefi  wedi  profi  mor  gwbl 
deilwng  o  honi  ì  Mae  yn  wir  i  Syr  Stafford  Northcote  siarad  yn  nn 
o'i  areithiau  yn  lled  ysgaprwth  am  ollwng  dwy  filiwn  o  bobl  yn  y  wlad 
3m  rhydd,  neu  yn  "  loose  ar  yr  etholiadaethau.  Nid  ydjrw  yn  hawdd 
deall  beth  a  f eddyliai  Oni  b'ai  ein  bod  yn  gwybod  am  ddyfnder  a 
nerth  ei  gariad  at  bobl  y  wlad,  buasem  dan  demtasiwn  i  dybied  mai  y 

fymhariaeth  yn  ei  feddwl  oedd  tẁr  o  fleiddiaid  yn  cael  eu  gollwng  ar  y 
eadelloedd  defaid,  neu  fyntai  o  lewod  yn  dyf od  ac  yn  rhuthro  ar  y 
gwartheg  gwirion,  neu  arddangosfa  bwystfilod  wedi  ei  thaflu  yn  agored, 
a'r  llewod  a'r  eirth  a'r  teigrod  a'r  dywalgwn  yn  neidio  ar  y  plant  oedd 
o  amgylch  yn  llygadrythu  yn  ddiniwed,  er  marwol  ddychryn  i  bawb. 
Dichon  y  bydd  gradd  o  wahaniaeth  barn  ymysg  yr  esbonwyr  am  y  ffugyr 
penodol  oedd  yn  meddwl  y  gŵr  mawr  pan  dywedai  y  fath  air ;  ond  mae 
nyny  yn  sicr,  nad  oedd  dim  drwg  ynddo,  oblegid,  f el  y  dywed  yntau,  ac  f el 
y  dy wed  lleng  ei  ganlynwyr,  "  A  ydy w  yn  debyg  yr  ofnem  ni,  a  estynasom 
yT  etholfraint  i  dŷddalwyr  y  bwrdeisdrefi  wneyd  yr  un  peth  i  bobl  y 
wlad  ì "  Ac  yr  ydym  yn  gwybod,  a  hyny  trwy  dystiolaethau  lawer 
o'u  geneuau  hwy  eu  hunain,  mai  gwir  ddymuniad  calon  yr  Arglwyddi 
a'r  Toryaid  ar  ran  pobl  y  wlad  ydyw  estyn  yr  etholfraint  iddynt  mor 
f uan  ag  y  byddo  modd.  Os  pwysir  arnom  am  esboniad  ar  gwestiwn  Syr 
Stafford,"  A  oeddym  yn  tybied  y  cydsyniant  hwy  i  ollwng  dwy  filiwn  o 
bobl  yn  loose  ar  yr  etholiadaethau,"  nid  oes  genym  ond  pledio  ei  fod, 


TB   ÀRGLWYDDT.  605 

fel  llawer  o  bethau  eraill,  yn  rhy  ddwfn  i  ni.  Ar  y  tir  isaf,  gallem 
idyweyd  fod  yn  dra  thebyg  fod  ystyr  dda  i'r  gair  pe  gallem  ry wfodd 
gael  o  hyd  iddo, — fel  y  credai  philosophyddion  Lapata  y  rhaid  fod 
pelydrau  goleuni  yn  y  cucumber  pe  gallent  ond  yn  unig  eu  cael  allan. 
Neu  f e  allai  i  r  gair  gael  ei  ddyweyd  pan  oedd  cariad  cyntaf  Syr  Stafford 
at  bobl  y  siroedd  dan  f esur  o  lewygfa  o  herwydd  y  drafferth  a'r  benbleth 
yr  ydoead  ynddi  jngìfn  â'r  tmmfa-dernonstrationsj  mae  yn  rhaid  iddo 
f  od  yn  y  fath  ffwdan  i'w  gwneyd  er  ceisio  gwrthweithio  dylanwad  y 
Rhyddfrydwyr.  Pa  fodd  bynag,  nid  allai  estyn  yr  etholfraint  i  bobl  y 
siroedd  fod  yn  amgen  na  daioni  digymysg,  beth  bynag  am  ad-drefniad ; 
ac  yn  arbenig  felly  o  safle  y  Toryaid,  y  rhai  a  deimlant  f od  ganddynt 
gymaint  o  achos  i  ymffrostio  yn  Üwyddiant  gwaith  1867,  ac  ydynt  yn 
awr,  yn  neillduol,  yn  teimlo  y  fath  anwylaeb  at  dŷddalwyr  y  wlad. 
Nid  oedd  Mr.  Gladstone  a'i  gyfeillion,  chwedl  yntau,  y  fath  "  idiots 
and  dolts"  ag  i  geisio  cyfuno  y  ddau  y  flwyddyn  hon,  ac  301  enwedig 
yn  y  sefyllfa  ledchwith  a  disorganised  ag  sydd  yn  awr  ar  y  SenedcL 
Ond  ni  ddylasai  fod  yn  anhawsder  o  gwbl  yn  ffordd  y  Toryaid  i 
dderbyn  helaethiad  yr  etholfraint  heb  yr  ad-drefniad ;  ac  yn  arbenig 
gan  eu  bod  yn  cael  pob  sicrhàd  y  cymerid  y  flwyddyn  nesaf  tuag  at 
wneuthur  yr  ad-drefniad,  na  ddelai  hwnw  i  rym  hyd  1886,  ac  fod  y 
cynllun  o  ad-drefniad  a  fwriedid  gynnyg  mor  deg,  neu  yn  ol  geirìau  gwr 
or  fath  awdurdod  yn  y  mater  yma  â  Mr.  Goschen — yr  unig  un,  er  mai 
Rhyddfrydwr  ydyw,  a  feiddiodd  ddadleu  jn  erbyn  egwyddor  helaeth- 
iad  yr  etholfraint — "mor  Geidwadol,"  fel  nad  allai  fod  unrhyw  dir 
rhesymol  i'w  wrthwynebu.  Mae  jn  amlwg,  ynte,  fod  y  rheswm  a 
gymerai  yr  Arglwyddi  dros  wrthod  neu  "  beidio  pasio  "  y  mesur,  yn  un 
ag  a  ddylasai  weithredu  301  gwbl  fel  arall. 

Àc  y  mae  hyny  i'w  weled  yn  dra  amlwg  yn  y  ffaith  nad  ydynt  hwy 
eu  hunain  301  gaÛu  aros  mynyd  ar  y  rheswm  hwnw,  ond  gwaeddi  yn  y  fan 
ambeth  arall, — dadgorffori  y  Senedd  a  myned  at  y  wladl  Mae  yr 
esgus  oad-drefniad  inorllithrig,  neu  yn  gymaint  o  esgus,  fel  na  allant  sefyll 
amrantiad  arno ;  ac  am  hyny  y  maent  yn  disgyn  yn  naturiol  ac  ar 
unwaith  at  ddadgorfforiad  ac  etholiad  cyfiredinol.  Wedi  dangos  y  cas- 
ineb  chwerwaf  yr  holl  amser  at  Mr.  Gladstone,  ac  wedi  gwneyd  yr  oll 
oedd  yn  eu  gallu  i  f wrw  rhwystr  yn  ei  ffordd  ac  yn  ffordd  y  Lly wodraeth 
y  mae  yn  ben  arni,  mae  y  Toryaid  yn  awr  yn  cymeryd  achlysur  oddi- 
wrth  y  peth  jrma  i  waeddi  am  apelio  at  yr  etholwyr.  Beth  a  wyddid 
na  thröai  y  cynhauaf  eleni  eto  yn  ddrwg,  pa  lofruddiaethau  a  allai  gym- 
eryd  lle  yn  Iwerddon,  pa  drychineb  yn  yr  Aipht,  neu  pa  aflwydd  a 
allai  ddygwydd  i  General  Gordon;  fe  allai  y  ceid  rhywbäh  j  gellid 
gwneyd  cri  o  hono  a  gamarweiniai  rai  o'r  etholwyr  mwyaf  ehud,  ac  felly 
ddychwelyd  y  Toryaid  am  unwaith  eto  i  awdurdod.  ^n  hyny  y  maent 
yn  awr  yn  crynhoi  eu  hymadferthoedd  mewn  coegi,  edliw,  gwatwar, 
ceisio  ymresymu,  a'r  cwbl  i  edrych  ai  ni  ellid  syfrdanu  Mr.  Gladstone  a 
chael  etholiad.  Nid  oes  ganddynt  hwy  ddim  i'w  golli ;  a  phwy  a  wjrr 
na  ddygwyddai  rhyw  ddamwain  ffodus  a  droai  i  ryw  fesur  yn  fantais 
iddynt  % 

Am  eu  hymosodiadau  ni'n  dawr ;  ond  y  mae  a  fynom  â'r  rhesymau 
a  gynnygiant  at  yr  achos  hwn.  Hyd  y  gallwn  eu  gwneyd  allan  o'r 
areithiau  mawrion  a  lliosog  sydd  yn  llanw  yr  awyrgylch,  mae  y  rhes- 
ymau  hyny  yn  dri  mewn  nif er :  fod  y  Senedd  yn  ymyryd  â'r  Cyf an- 


50Ö  YB    ABOLWYBDI. 

êoddiad ;  ei  bod  yn  oedraaus ;  *î  bod  yn  gwH  alkn  o  gynghanedd  â 
theimlad  preftennoi  y  wlad.  Pe  byddaí  rhywfeeth  jraiddynt,  fe  fyddai 
nnrhyw  tin  o'r  tri  rheswm  hyn  yn  ddigon,  ond  y  tn  ynghyd  lawer  yn 
fwy  na  digon,  i  ddymchwelyd  y  Iiywedraeth.  Ond  a  oes  rhywbeth 
ynddynt  î  Mae  yn  ymddangos  i  ni  nad  oes.  Cymerwch  y  cyntaf  o'r 
tri:  ymyraeth  â'r  Cyfansoddiad,  neu  yn  ngeiriau  clasurol  Arglwydd 
Salisbury,  "rerising  the  Constitution."  Bid  siwr  y  mae  y  fath  air 
mawr  yn  dyohryn  y  Toryaid  yn  fawr,  canys  hwynt-hwy,  yn  anad  pawb, 
sydd  wedi  en  creu  i  daflu  eu  tarian  dan  bob  perygl  dros  y  Cyf ansoddiad. 
Fe  olygai  revieio  y  Cyfansoddiad  wneyd  cyfnewidiadau  yn  nghyd- 
berthynas  y  gwahanol  alluoedd  sydd  yn  ei  wneyd  i  fyny,  ar  gydfantol- 
iad  pa  rai  y  dibyna  am  ei  weithrediad  hapns  a  heddychlawn ;  megys 
gwneyd  i  ffwrdd  â'r  penadur,  diddymu  Tŷ  yr  Arglwyddi,  neu  sathru — 
fel  y  mae  Arglwydd  Sahsbury  a'i  frodyr  yn  gwneyd  yn  awr ! — ar  hawl- 
iau  y  Oyffredin.  Ond  nid  oes  neb  o  honom  nad  ydym  yn  caru  ac  yn 
anrhydeddu  y  Frenhinea,  ac  nid  ydym  eto  wedi  ein  gorfodi  i  ddiddymn 
Tŷ  yr  Arglwyddi,  er  fod  yr  Arglwyddi  eu  hunain,  neu  eu  dyrnaid  o  fwyaf- 
rif,  yn  ddigon  rhyfygus  i  geisio  gosod  eu  traed  ar  fywyd  yr  holl  Gyfan- 
soddiad,  sef  hawl  gyfíawn  y  deiliaid  i  sicrhâu  llywodraeth  iddynt  eu 
hunain.  Yr  oll  a  gynnygiai  y  mesur.  mewn  dadl  oedd  caniatâu  i 
yẁnaneg  o  ddeiliaid  ei  Mawrhydi  bleidleisio  yn  etholiad  eu  cynnrych- 
iolwyr  yn  y  Senedd.  Ai  nid  dyna  a  wnaeth  y  Toryaid  eu  hunain  yn 
1867  pan  y  darfu  iddynt,  fel  nad  ydynt  byth  yn  biino  ymffrostio, 
estyn  yr  etholfraint  i  bob  tŷddaliwr  yn  y  bwrdeisdrefi  î  Ac  a  oedd 
hyny  yn  revisio  y  Cyfansoddiad,  ac  felly  yn  galw  am  etholiad  i'w  hawd- 
urdodi  i'w  wneyd?  Mor  bell  oedd  y  Toryaid  o  feddwl  felly  fel  er 
iddynt  fyned  i'r  wlad  i  ofyn  am  allu  i  wrthod  yr  etholfraint  gymedrol 
a  gynnygiai  Arglwydd  Russell  yn  1866,  wedi  dychwelyd  cymerasant 
eu  gorfodi  i  basio  household  suffiragê.  Eithr  ni  feddyliai  neb  am  ddyweyd 
nad  oeddyut  yn  gweithredu  yn  gyfansoddiadol.  Ond  yn  awr,  pan  na 
chynnygiai  Mr.  Gladstone  wneyd  dim  ond  cwblhâu  yr  household  suf- 
frage  a  ddechreuasant  hwy,  trwyei  estyn  hefyd  i  bobl  y  wlad,  a  hyny  hefyd 
yn  ol  y  dealltwriaeth  yn  yr  etholiad  a'i  dychwelodd  i  awdurdod,  y  mae 
hyny  yn  fyned  dan  wraidd  y  Cyfansoddiad  1  Am  oedranusrwydd  y 
Senedd,  y  mae  gan  Arglwydd  Salisbury,  yr  hwn  sydd  yn  feistr  brawdd- 
egau,  fel  y  mae,  yn  ol  tystiolaeth  ei  benaeth,  Mr.  Disraeli,  yn  "  master 
of  jibes,  flouts,  and  sarcasms,"  air  sydd  eto  yn  meddu  gallu  mawr  i 
ddallu  meddwl  ei  ddilynwyr,  "moribund."  Y  mae  y  Senedd,  druan, 
nid  yn  unig  yn  hen,  ond  y  mae  ar  farw ;  a  pha  waith  all  Senedd  felly 
wneyd,  ac  yn  neillduol  pa  gymhwysder  all  fod  ynddi  i  wynebu  ar 
orchwyl  mor  fawr  ag  y  rhyfygai  y  Senedd  hon  ymgjrmeryd  âg  ef  1 
Ond  wedi'r  cyf an,  pedair  hlwydd  oed  ydyw  y  Senedd.  Pan  oedd  yr  un 
a  ddychwelasid  i  osod  Arglwydd  Saüsbury  mewn  awdurdod  yn  chwech 
oed,  f e  honid  iddi  allu  i  gario  ei  hystranciau  anghyf  anaoddiadol  ymlaen 
fel  yn  y  blynyddoedd  cyntaf,  nes  o'r  diwedd  y  darfu  i'r  deyrnas  godi 
yn  ei  digllonedd  a'i  dymchwelyd.  Ond  am  y  Senedd  bresennol,  nid. 
ydyw,  yn  ei  chryfder  o  bedair  oed,  ondyn  cario  allany  siars  a  osodwyd 
arni  yn  ei  hetholiad.  Y  mae  Arglwydd  Salisbury,  gyda  hyfdra  sydd 
yinron  yn  arddunol,  yn  dyweyd  fod  cymaint  o  amser  wedi  myned 
heibio  er  pan  oedd  yr  aelodau  presennol  mewn  cyflyrddiad  â'r  bobl  yn 
yr  ethotiadaethau,  ae  f elly  yn  derbyn  eu  eommtasiwn  ^aaddynt     Faint 


TB    ABGLWYDDI  507 

o  amser  sydd  er  pan  oedd  mwyaf rif  Tŷ  yr  Argìwyddi  mewn  <5yfiyrddiad 
â'r  bobl  ac  yn  derbyn  eu  oommissiwn  ?  Yn  mr  y  mae  Sonedd  sydd,  er 
gwaethaf  yr  holl  votes  of  cenmres  a'r  trioiau  eraill  o  eiddo  ein  cyfeiltíon 
y  Toryaid  i  lesteirio  ei  gweithrediadau,  yn  gallu  pasio  mesur  mor  fawr 
â  helaethiad  yr  etholfraint  gyda  mwyafrif  ar  yr  ail  ddarlleniad  mewn 
Tŷ  Uîosog  o  130,  a'r  trydydd  darlleniad  heb  ranu  y  Tŷ,  a  heb  fod  diia 
ond  dau  yn  mwmian  yn  anghlywadwy  eu  hanghydsyniad,  yn  bobpeth 
ond  moribund.  Eu  trydydd  rheswm  ydyw,  am  fod  y  Senedd,  fel  y  mae, 
mor  bell  o  f od  mewn  cynghanedd  â  theimlad  y  wlad.  Yr  oedd  y  wlad 
bid  siwr  yn  1880  mewn  ystâd  o  hanner  gwallgofrwydd,  ac  am  hyny  gan 
droi  ei  chefn  ar  ei  gwir  gyfeillion,  fe  ymdaflodd  i  freichiau  ei  gelynìon ; 
ond  y  mae  yn  awr,  dybygid,  wedi  dyfod  ati  ei  hun,  ac  yn  dyhen  am 
gyfleusdra  i  gywiro  ei  hamryfusedcL  Ac  ar  y  tant  yma  nid  ydyw  yr 
Arglwyddi  a'r  Toryaid  yn  blino  rhygnu.  Apeliwch  at  y  wlad  1  Dy- 
wedai  Syr  Eichard  Cross  y  dydd  o'r  blaen  yn  Kilmarnock  mai  camgym- 
.eriad  o'r  mwyaf  ydyw  tybied  ein  bod  mewn  un  math  o  argyfwng  neu 
crms,  dim  ond  fod  Mr.  Gladstone  wedi  rhoddi  ei  fryd  ar  helaethu  yr  ethol- 
fraint ;  ond  os  oedd  eisieu  cael  gwybod  barn  ý  wlad  ar  mater,  apelier  at 
-yr  ethoHadaethau.  Nid  ydym  mewn  crisw,  ac  eto  mae  y  sefyllfa  mor  ddif- 
rifol  nad  oes  dim  yn  addas  i'w  wneyd  ond  apelio  at  y  wlad  !  Dy wedir 
y  gwnaáff  unrhyw  ffon  y  tro  i  guro  ci,  ac  mae  yn  amlwg  y  gwnaiff 
nnrhyw  reswm  y  tro  gan  y  bobl  ardderchog  hyn  dros  alw  am  apelio  at 
y  wlad.  Dro  yn  ol  yr  oedd  Syr  Staffbrd  Northcote  yn  Welbecfc,  ac 
ymfírostiai  mewn  pump  o  etholiadau  sirol  oedd  wedi  cymeryd  lle  fel 
bye-election*,  yn  y  rhai,  medd  efe,  y  dangosid  yn  amlwg  fod  teimlad  y 
wlad  yn  hollol  anghjrmeradwyo  y  Llywodraeth  bresennol;  a  phan 
ychwanegai  rhjrwun  o'r  dorf  ddwy  eraill,  North  Warwickshire  ä 
Brighton,  cymerai  yr  areitìiiwr  ei  anadl  yn  fawreddog,  a  dywedai, 
"But  really  it  is  impossible  to  keep  up  with  the  returns.w  Brbyn 
edrych,  sut  bynag,  nid  oedd  y  pump  etholiad  y  cyfeiriasid  atynt,  gydag 
un  eithriad,  ord  ymdrechion  am  seddau  ag  oedd  eisoes  yn  meddiant  y 
Ceidwadwyr,  ac  yn  y  rhai,  gyda'r  etholfraint  bresennol,  yr  oedd  eu 
henniü  gan  Ryddfrydwr  yn  anobeithiol.  Yr  eithriad  oedd  Cambridge- 
Bhire,  ond  y  mae  hono  yn  daironglog,  a'r  Ehyddfrydwr  yn  y  Ueiafrif 
ynddi  Yn  y  saith  etholiad  y  cyfeirid  atynt^  nid  oedd  pethau  ond  wedi 
eu  gadael  fel  yr  oeddynt,  oddieithr  Cambridgeshire,  lle  yr  oedd  mmority 
numiber  o  Dory  wedi  ei  ddewis  yn  lle  diweddar  Lefarydd  Tŷ  y  Cyffredin, 
a  Brighton,  lle  yr  oedd  Mr.  Marriott,  yr  hwn  oedd  wedi  hen  beidio 
cefnogi  y  Úywodraeth,  wedi  ei  ail  ddewis  ar  ol  proffesu  ei  hun  y  peth 
ydoedd  o'r  blaen.  Swm  holl  ennill  y  «aith  etholiad  ynte  ydyw,  un 
minority  member  /  Beth  pe  gallasent  ymfirostio  mewn  un  fuddugoliaetà 
fel  yr  eiddo  y  Rhyddfrydwr  Mr.  Munro-Ferguson  jm  Ross  a  Oromartr, 
lle  y  gorchfygwyd  y  Tory  oedd  yn  ei  erbyn  gyda  mwyafrif  o  383,  ar 
Tory  ac  ymgeisydd  arall  dros  yr  Highlomd  Land  Beform  League  gyda  mwy- 
afrif  o  135,  a  hyny  pan  nad  oedd  mwyafrif  Rhyddfrydol  yr  etholiad 
blaenorol  yn  1852  yn  ddim  ond  20?  Mae  y  bobl  dda  301  awyddu  yn 
angerddol  am  weled  arwyddion  fod  y  wlad  yn  dyfod  drosodd  atynt,  ac 
mae  yn  hawdd  ganddjrnt  eu  perswadio  eu  hunain  ei  bod  felly,  er  heb 
unrhyw  argoelion  mai  dyna  y  ffaith.  Maent  wedi  apelio  at  y  bobl,  ac 
mae  y  bobl  o  bob  cyfeiriad  wedi  ateb  yr  apèl  a  dangos  eu  bod  o  ddifrif 
am  helaethiad  yr  etholfraint.     Ymdrechai  y  Toryaid  â'u  holl  egni  i 


608  YB  ÀBGLWYDDI. 

geisio  bychanu  vr  arddangosiad  anferth  yn  Hyde  Park,  ac  eto  dygent  y 
dystiolaeth  gryfaf  i'w  aruthrol  faintioli  y  naill  ar  ol  yllall  am  nosweith- 
iau  yn  y  ddau  dŷ  trwy  gwyno  fel  yr  ydoedd  yr  orymdaith  drefnus  am 
oriau  bwygilydd  wecu  eu  llesteirio  i  gyrhaedd  y  Senedd.  T  maent 
yn  dra  diwyd  yn  dilyn  sodlau  y  Rhyddf rydwyr  ac  yn  ceisio  codi  adsain 
eiddil  o  "  counter-demonstration ; "  ond  er  yr  holl  attyniadau  a  gyhoedd- 
ant  nid  ydynt  yn  gwneyd  pethau  mawrion.  Fel  yr  ydym  yn  ysgrifenu 
mae  y  Pall  Mall  Oazeüey  papyr  nad  ydyw  yn  arfer  siarad  dan  ei  ddwy- 
law,  yn  gwneyd  allan  fod  y  cyf arfodydd  Ehyddfrydol  er  dechreu  y 
cynhwrf  nwn  wedi  bod  yn  bedwar  am  un  o'r  rhai  CeidwadoL,  tra  mae  y 
rhai  o  flaen  yr  esgynloriau  yn  y  cyfarfodydd  hyny  wedi  bod  yn  chwech 
am  un.  Am  dderbyniad  Mr.  Gladstone  yn  Midlothian,  y  mae  wedi 
bod  yn  rhywbeth  na  welwyd  ei  gyffelyb.  "  Gladstone  i  gyd  ydyw," 
ebe  aelod  Toryaidd  wrth  ohebydd  Llundain  y  Liwrpool  Mereury,  wedî 
dychwelyd  o  ymweliad  ft  Scotland.  "  Gladstone  yn  y  gogledd  a  Glad- 
stone  yn  y  de,  Gladstone  yn  y  trefi  a  Gladstone  ar  y  mynyddoedd, 
Gladstone  ymhob  man.  Ni  f ydd  dim  ennill  i  ni  yn  Scotland  oddiwrth 
etholiad  cyffredinol !  Yri  of er  y  ceisiwn  eu  hargyhoeddi  trwy  ymresymu 
na  ddylid  ymddiried  i  unrhyw  Weinidog  allu  hollol  i  basio  y  f ath  fesur 

0  ad-dref niad  ag  a  ddewisai  gynnyg.  Hwy  a  edrychent  yn  ddrwgdybus 
arnaf  fel  yn  llawn  triciau  drwg  fy  hunan,  i  ammeu  gonestrwydd  y  Prif- 
weinidog.  Ymddiried  yn  Gladstone?  Wel,  hwy  a'i  hjrstyriant  yn 
drosedd  peidio  ymddiried  ynddo  yn  llawn."  Un  o  ffrwythau  ei  ymwel- 
iad  ydyw  gwaith  Mr.  Lomax  Pirrie  yn  anfon  at  "  Gymdeithas  Geidwad- 

01  y  Gweithwyr  n  yn  Aberdeen — ^y  mae  ychydig  o'r  sef ydliadau  dyeithrol 
hyn  yn  Scotland,  fel  y  mae  dwy  neu  dair  yn  Nghymru— ei  fod  yn  tynu 
yn  ol  ei  addewid  o  fod  yn  ymgeisydd  am  aelodaeth  Seneddol  drostynt, 
am  ei  f od  yn  ystyried  gwaith  diweddar  jrr  Arglwyddi  yn  "  error  in  party 
politics."  Yn  wir  y  mae  barn  y  deyrnas  yn  gynTedinol  wedi  ei  ddad- 
gan  mor  groew  fel  y  mae  y  Stanẁwdr—oedd  ar  y  dechreu  yn  galw  wrth 
gorn  gwlad  am  gyfarfodydd  a  chynhyrfiadau — erbyn  hyn  yn  dechreu 
gweled  fod  yr  hou  helynt  yma  yn  dra  "dirywiol,"  ac  yn  dyheu  am  yr 
20fed  o  Hydref — ac  yn  awr  dyma  y  gohiriad  wedi  ei  estyn  i'r  23ain, — 
f el  y  caffer  terfjm  arno.  Mae  llawer  yn  ofni  y  gallai  hyny  argoeli  fod 
mwyafrif  yr  Arglwyddi  yn  dechreu  gweled  na  allant  wneyd  dim  yn 
amgen  gyda'r  achos  hwn  na  dilyn  esiampl  1832— pan  oedd  William  IV. 
wedi  rhoddi  i  Arglwydd  Grey  ymrwymiad  ysgrif enedig,  os  na  phasiai 
Tý  jt  Arglwyddi  y  mesur  diwygiadol,  y  crëai  ef e  ddigon  o  Argîwyddi 
newyddion  i'w  cynnorthwyo — sef  gadael  eu  seddau  yn  weigion  nes  i'r 
mesur  adgas  fyned  drwodd.  Os  felly  ni  cheir  y  tro  hwn  na'r  "mending" 
na'r  "  ending  "  ar  Dý  yr  Arglwyddi  ag  yr  haerai  Mr.  John  Morley  f od  y 
naill  neu  y  llall  yn  anhebgorol.  Y  mae  rhai  yn  cynnyg  goruchwyliaeth 
arall  nad  ymddengys  weitiiian  ei  bod  mor  anmhosibl,  "  bending  l "  Am 
deimlad  y  wlad,  sut  bynag,  y  mae  wedi  ei  ddangos  yn  dra  anilwg.  Ac 
yr  oedd  y  Spectator  pan  yn  cymeryd  yn  ganiatäol  f  od  Cymru  ar  y  mater 
yma  yn  iawn,  yn  llygad  ei  le.  Ydy w,  y  mae  Cjrmru  yn  iawn  1  Pe 
ddaeth  Syr  Stafford  Northcote  atom  yn  Nghaernarfon,  a  mynai  i  ni 
gredu  ei  fod  dros  ei  ben  mewn  mewn  caríad  atom.  Addysg  ganolradd- 
ol,  yn  wir !  caem ;  ni  a  gaem  bob  peth,  ond  ei  dderbyn  ef.  Dywedai 
wrthym  fod  "  ein  materion  yn  dda  ac  yn  uniawn ; "  ond  pa  les  ^  "Nid 
oedd  neb  dan  y  brenin  a  wrandawai  arnom."    Ac  yohwanegai  mewn 


ŸE    ABGLWTDDI.  50Ö 

dull  oedd  yn  annhraethol  hudoliaethus,  "  O  ua'm  gosodid  i  yn  f arnwr 
yn  y  wlad,  f el  y  delai  ataf  fi  bob  gŵr  a  fyddai  ganddo  hawl  neu  gyng- 
naws  1  Myfi  a  wnawn  gyfiawnder  iddo."  Mae  yn  ofidus  genym  ddeall 
fod  dwsin  neu  ddau  yn  y  Pavüion  yn  derbyn  truth  fel  yna  gyda 
"  banllefau."  Ond  yr  oedd  y  miloedd  ddelsent  yno  i  weled  a  chly  wed 
yr  arweinydd  Toiyaidd  â'u  dannedd  wedi  eu  cloi  gan  ddigofaint, 
oblegid  onid  oeddent  yn  cofio  y  derbyniad  ysgornllyd  a  gawsai  dirprwy- 
aeth  barchus  o'u  cydwladwyr  gan  y  Llywodraeth  y  llanwai  efe  y  f ath  le 
mawr  ynddi  pan  yn  gofyn  am  y  gardod  fechan  hono  at  Goleg  Aber- 
ystwyth  ì  A  phan  oedd  Llywodraeth  Mr.  Gladstone  wedi  dangos  at 
Gymru  garedigrwydd  na  phrofasai  ei  gyffelyb  erioed,  yr  oedd  ganddo 
ef  y  wyneb  i  ddy weyd  beth  a  ddylem  gael !  Ac  fe  anfonwyd  Mr. 
Baikes  i  dafodi  yn  Mangor,  a  chydag  ef  f e  ddaeth  Arglwydd  Caernarfon 
i  son  am  ei  waed  Cymreig  a'i  genedlaetholdeb,  ac  felly  i  lafoeri  ei 
orhoffder  arnom.  Pwy  glybu  erioed  o'r  blaen  am  waed  Cymreig  a 
chenedlaetholdeb  Arglwydd  Caernarf on  ?  Neu  beth  well  a  f u  Cymru 
o'r  dydd  y  ganwyd  ef  o'r  un  ddimai  a  ddaeth  erioed  o*i  boced,  neu  o 
gymaint  â  gair  a  ddaeth  erioed  o'i  enau  ef  ì  Fe  fyddai  yn  burion  i'r 
gwŷr  mawr  ddeall  eu  bod  trwy  bethau  o'r  fath  yna  yn  ein  sarhâu  yn 
fwy  na  dim  aralL  Ond  pan  ddaw  galwad  am  i  Gymru  roddi  ei  llais,  fe 
wna  hyny  o  blaid  gwladweiniaeth  gyfiawn  a  goleuedig  Mr.  Gladstone, 
mewn  dull  mor  ddifloesgni  f el  y  bydd  yn  anmhosibl  ei  chamddeall. 

Beth  a  fydd  terfyn  y  cweryl  presennol  rbwng  y  deyrnas  â'r  Ar- 
glwyddi  ni  allwn  wybod.  Ond  os  meiddiant  wrthod  y  mesur,  fel  yr 
anfonir  ef  i  fyny  atynt  eto  yn  yr  Hydref,  fe  fydd  genym  "  hawl,"  fel  y 
dywedai  Mr.  Bright,  yn  nghanol  cymeradwyaeth  digyffelyb  yn  Man- 
chester,  "  i  alw  ar  Weinidogion  ei  Mawrhydi  am  ryw  ddadganiad  pen- 
odol  o'u  golygiadau  ar  y  mater."  Ac  fe  ddywedai  Mr.  Gladstone  yn 
dra  arwyddocäol  yn  Edinburgh,  "  Os  gwrthodant  ef,  y  bydd  hyny  yn 
agor  cwestiwn  èangach!"  Am  dano  ef  ei  hun,  mae  yn  amlwg  fod 
ei  feddwl  wedi  ei  wneyd  i  fyny.  "  Ond  mi  anturiaf,"  meddai,  "i  ddy- 
weyd  hyn.  Mae  yr  athrawiaeth  ei  fod  yn  waith  Tŷ  yr  Arglwyddi  i 
nodi  amser  dadgorfforiad  a  phenderfynu  pa  bryd  yr  ydys  i  gyfeirio  at 
y  wlad,  yn  athrawiaeth  nad  oes  lle  iddi  o  gwbl  yn  ein  hanes  neu  yn  ein 
cyfansoddiad.  Fe  fyddai  chwareu  â'r  athrawiaeth  yma^ — rhoddi  iddi 
y  wyneb  lleiaf — caniatâu  un  iot  neu  un  tipyn  o  honi — yn  fy  marn  i  yn 
fradwriaeth  yn  erbyn  rhyddid  Prydeinig ;  ac  yr  ydwyf  yn  dyweyd 
wrthych  yn  agored,  foneddigion,  f e  fyddai  yn  well  genyf  roddi  i  fyny 
fy  rhan  yn  mesur  yr  etholfraint,  a'r  hyn  a  elai  gydag  ef — fy  rhan 
mewn  bywyd  gwleidyddol,  na  pheidio  am  amrantiad  a  chodi  y  gwrth- 
dystiad  cryfaf  yn  fy  ngallu  yn  erbyn  dwyn  i  fewn  y  newyddbeth 
mwyaf  dyeithriol  ag  y  clybuwyd  am  dano,  nac  o  senedd  ddiwygiedig  na 
senedd  anniwygiedig,  oddiwrth  fwyafrif  o  Dŷ  yr  Arglwyddi  erioed." 
Y  mae  hyn  yn  hollol  ddiamwys.  Ac  os  ydyw  Llywoaraeth  ei  Mawr- 
hydi  i  gael  ei  chario  ymlaen,  mae  yn  rhaid  i'r  Arglwyddi  eto  dynu 
oddiwrth  arweiniad  ffol  a  thrahausf alch  Arglwydd  Salisbury,  a  gwrando 
ar  lais  rheswm  a  chyfiawnder.  Fel  y  dywedai  Mr.  Trevelyan,  y  gŵr.  a 
ymdrechodd  mor  ganmoladwy  trwy  y  blynyddoedd  o  blaid  helaethiad 
yr  etholfraint  yn  y  siroedd,  ychydig  ddyddiau  yn  ol  yn  Glasgow : — • 
"Pan  mae  yn  dyfod  i  ddau  gant  o  bersonau  sydd  yn  rhyw 
beth    mwy   na   dinaswyr,    yn    dyweyd    na   chaiff   dwy   filiwn   o'n 


510  XB  ABGLWTDDL 

cydwladwyr  fod  yn  ddinaswyr  o  gwbl,  rfajtûd  caei  rhyw  ffordd  allan 
o'r  anhawsder,  ao  y  mae   yn  llawer  mwy  i  Dŷ  yr  Arglwyddi  nag 
i  ni  ei  bod  i'w  chael  yn  fuan."    Mae  yn  bob  clod  i  bwyll  a  doeth- 
ineb  Mr.  Gladstone  ei  fod,  a  than  amgylchiadau  ag  y   buasai   aw- 
grym  oddiwrtho  yn  ddigon   i  beri  chwyldröad,  wedi  rhoddi  i  bobi 
sydd  wedi  myned  gymaint  ar  gyfeiliorn,  a  hyny  mewn  ysbryd  mor 
dirion  a  charedig,  y  fath  gyfleusdra  teg   i  ystyried  eu  mawr  gamgy- 
meriad,  ac  i  geisio  adennill  i  ryw  fesur  y  tir  a  gollasant  yn  mharch  ac  ym- 
ddiried  y  fath  liaws  o'u  cydwladwyr.     Ond  y  mae  o  bwys  mawr,  ac  yn 
enwedig  i'r  Arglwyddi  eu  hunain,  eu  bod  yn  deall  yr  amseroedd  ac  yn 
ymostwng  i'r  anocheladwy.     Gwelwn  fod  Arglwydd  Boston  y  dydd  o'r 
blaen  yn  rhoddi  yn  ei  barc  gwych  yn  Hedsor,  gerllaw  Maidenhead,  un 
o'r  "  Saturday  afternoons "  â  pha  rai  y  mae  ein  huchelwyr  yn  awr,  o 
ddiffyg  pethau  mwy   sylweddol,    yn    ymddangos  yn  benderfynol  o 
ddenu  calon  y  werin.     "  There  were,"  meddai  y  papyrau,  "  the  usual 
attractions,   in  the  shape  of  admission  to  charming  grounds,  with 
cricket,  lawn  tennis,  boating  on  the  riyer — which  forms  one  of  the  boun- 
daries  of  the  Park — a  band,  and  fireworks  in  the  evening."     Ac  yr  oedd 
tocyn  y  rheilffordd  yno  ac  yn  ol  i'w  gael  yn  dra  iseL     Ond  er  hyn 
oll — heblaw  hefyd  fod  y  Cyfansoddiad  a'r  Goron  mewn  perygl — ni 
chaed,  medd  y  newyddiaduron,  ond  o  1500  i  2000  i  ddyfod  i  fwynhâu  y 
fath  bleserau  ac  ar  yr  un  pryd  i  ddangos  eu  rhinweddau  gwladgarol» 
tra  yr  oedd  ar  yr  un  adeg  yn  y  Victoria  Park  yn  Uundain  40,000  o 
bobl  wedi  dyfod  ynghyd,  heb  fod  dim  yn  eu  cymhell  ond  y  teimlad  fod 
yr  Arglwyddi  yn  sathru  ar  iawnderau  y  bobl.     Ond  yn  y  cynnulliad 
yn  mharc  Arglwydd  Boston,  yr  oedd  Arglwyid  Caernarfon — y  pendefig 
sydd  mor  falch  o'i  "waed  Cymreig" — yn  dyweyd  "nad  oedd  dim  mwy 
a  fynai  yr  etholfraint  â'r  helynt  bresennol  na'r  dyn  yn  y  lleuad ;  mai 
nid  hyd  yn  nod  ad-drefniad  oedd  mewn  dadl;   ond  mai  ymosodiad 
ydoedd  ar  Dŷ  yr  Arglwyddi  fel  Caerfa  y  Cyfansoddiad,  feí  sefydliad 
sylfaenol."    Ac  elai  ymlaen  i  ddangos  mai  "yr  unig  reswm  paham  yr 
ymosodid  ar  Dŷ  yr  Arglwyddi  yn  nghyfarfodydd  y  Radicaliaid  ydoedd 
"yr  egwyddor  etifeddiaethol,"  yr  hon  hefyd  yw  yr  egwyddor  ar  ba 
un  y  mae  y  Frenhines  yn  gwisgo  ei  choron ;  ac  fod  ymron  bob  dadl  a 
ddefnyddid  yn  erbyn  yr  egwyddor  hono  mewn  grym  yr  un  modd  yn 
erbyn  y  penadur  ag  yn  erbyn  Tŷ  yr  Arglwyddi.     Nid  oes,  a  defnyddia 
iaith  y  Standard,  ond  natur  "  ddiry wiol "  y  fath  ddull  o  gario  ymlaen 
ymgyrch  gwleidyddol  a  allai  esbonio  paham  y  llefarai  pendefig  ymad- 
roddion  sydd  mor  bell  oddiwrth  y  gwirionedd.     Yr  etholframt  ydyw  y 
pumc,  ac  nid  dim  aralL     Mae  yn  wir  fod  ymddygiad  yr  Arglwyddî 
yn  yr  achos  wedi  deffro  drachefn  yn  meddyliau  lliaws  mawr  y  cwestiwn 
ag  yr  ymddengys  fod  yr  Arglwyddi  eu  hunain  yn  benderfynol  na  chaiff 
ei  adael  i  gysgu,  sef  paham  y  parheir  bodolaeth  Tŷ  sydd  yn  wastad  yn 
sefyll  ar  ffordd  hawliau  cyfiawn  pobl  y  deyrnas  hon  ì  Nid  oes  genym  ond 
ychydig  wrthwynebiad  i'r  "  egwyddor  etifeddiaethol,"  ondy  mae  genym 
wrthwynebiad  dwfn  a  grymus  i  waith  ry w  hanner  cant  o  Arglwyddi  yn 
Uesteirio  cynnry<îhiolwyr  y  bobl  i  wneyd  gwaith  ag  yr  etholwyd  hwynt 
meẁn  dull  mor  ddiammheuol  er  mwyn  ei  gyflawni.     Ni  all  y  pendefig 
urddasol,  er  ei  holl  "  waed  Cymreig,"  ein  dychrynu  wrth  son  am  yr 
egwyddor  eti£eddiaethol  yn  ei  chysylltiad  â'r  Goron.     Pan  oedd  y 
penadur  yn  troseddu  y  cyfreithiau  ac  yn  troi  yn  fradwr  i'r  Gyiansodd- 


TB   ABGLWYDDI.  511 

iad,  ni  a  ddangosasom  mewn  duü  nad  oedd  yn  bosibl  ei  gamddeall  fod 
ein  parch  i'r  cyfreithiau  a'n  ffyddìondeb  i'r  Cyfansoddiad  y  fath  fel  na 
oddefem  hyd  yn  nod  i  frenin  eu  dinystrio.  '  Ac  fe  all  Arglwydd  Caer- 
narfon  a'ì  frodyr  deimlo  yn  hollol  sicr  na  fydd  breuddwyd  yr  "egwydd- 
or  etifeddiaethol "  ond  fel  dim  i'w  diogelu  hwy  thau  os  mynant  fyned  ar 
draws  yr  egwyddorion  mawrion  o  gyfiawnder  a  rhyddid  sydd  wrth 
wraidd  ein  Cyfanfloddiad  gwladwriaethol  Fe  deimlai  ei  Arglwyddiaeth 
yn  bur  ddig,  a  Syr  Stafford  Northcote  yT  un  modd  ar  ei  ol  yn  Edin- 
burgh,  fod  ein  cydwladwr  parchus,  Syr  Hussey  Vivian,  wedi  dyweyd  y 
dydd  o'r  blaen  fod  cwestiwn  yr  etholfraint  "  yn  un  ag  yr  oedd  genym  i 
ofyn  pa  un  aoedd  46  o  Arglwyddi  i  lywodraethu  ar  35,000,000  o  bobl." 
Yr  oedd  ei  Arglwyddiaeth  yn  cofio  fod  mwyafrif  yr  Arglwyddi  yn  59, 
ac  mai  35,000*000  ydyw  holl  bobfcgaeth  y  deyrnas  i  Mae  yn  aialwg, 
er  hyny,  mai  dyna  y  cwestiwn  mawr  sydd  genym  i'w  ystyried,  a  ydyw  y 
mwyafrif  Toryaidd  yma  yn  Nhŷ  yr  Arglwyddi  yn  barhâua  i  gael  eu 
rhwysg  i  fyned  ar  draws  y  rhai  ag  y  mae  y  bobl  wedi  gosod  yn  eu  llaw 
lywodraeth  y  deyrnas  1  Y  mae  Syr  Stafford  Northcote  yn  gyffredin  yn 
foneddwr,  ond  mae  effeithiau  "dirywiol"  yr  ymgyrch  anffodus  hwn 
wedi  ei  ddarostwng  yntau  gymaint  islaw  iddo  ei  hun,  fel  yr  ymostyngai 
yn  Edinburgh,  ar  yr  16eg  o  Fedi,  i  awgrymu  nad  oeddpasio  helaethiad 
yr  etholfraint  ond  peth  dibwys  gan  y  Ehyddfrydwyr — er  y  cydnabydd- 
ai  Syr  Eichard  Cross  fod  hyny  "ar  ymenydd"  Mr.  Gladstone— ond  bod 
ganddynt  amcan  peHach,  oedd  eto  heb  ei  ddadguddio,  o  gael  cwyn  yn 
erbyn  Tŷ  yr  Arÿwyddi.  Ni  fuasai  yn  anhawdd  iddynt  yn  sicr  godi 
cwyn  yn  eu  herbyn,  a  phe  dewisasai  y  Prifweinidog  wneyd  peth  felry, 
m  buasai  yn  anhawdd  iddo  alw  allan  ddigon  o  nerth  i'w  chwaìu  hyd  ei 
sylfeini.  Ond  cýmharer  â'r  ymadroddion  iselwaeí  yna  o  eiddo  Syr 
Stafford  Northcote  y  geiriau  canlynol — mor  drymion  gan  bwyll  a  doeth- 
ineb — a  lefarai  Mr.  Gladstone  wrth  y  dyrfa  fawr  a  ddaethai  allan  i'w 
groesawu  pan  ar  ei  daith,  yr  hon  oedd  yn  fwy  na  progress  brenhinol, — 
yr  ydoedd  wedi  cyrhaedd  Aberdeen: — *'Foneddigion,  nid  ydyw  yn 
ddymuniad  genyf  fi  i  gael  pobl  y  wlad  hon  i  ddadleu  ynghylch  cyfnew- 
idiadau  cyfansoddiadol  eang,  os  gellir  gochel  hyny^  ac  yr  ydwyf  eto  yn 
gobeithio  y  gellir  ei  ocheL  Y  mae  cyfleusdra  eto  yn  aros,  ac  yr  ydwyf 
yn  edrych  gyda  gobaith  at  y  doethineb  sydd  ar  wahanol  achlysuron 
wedi  nodweddu  Tŷ  yr  Arglwyddi  i  ochel  canlyniadau  cam  anffodus 
y  cynhauaf  diweddaf.  Yna  chwi  ellwch  fod  yn  sicr  na  fydd  ar  íy  rhan 
i^  ac  ar  ran  fy  nghyd-weinídogion,  yr  un  ymdrech  yn  eisieu."  Pobpeth 
a  all  pwyll  a  synwyr  a  theimlad  da  ei  wneyd,  mae  yn  sicr  y  gwneir  ef 
er  ceiaio  cael  ynwared  o'r  benbletii  i  ba  un  y  mae  pengryfder  un  dyn, 
ac  mewft  dull  mor  ddibris,  wedi  taâu  yr  boll  deyrnas.  Ond  mae  yn 
berffaith  amlwg  bellach,  beth  bynag  yiyw  ein  cariad  at  heddwch  a'n 
hymlyniad  wrth  Dŷ  yr  Arglwyddi  fel  sefydliad  hybarch  yn  y  wlad- 
wriaeth,  na  ellir  ei  oddef  yn  hwy  i  daflu  o'r  neilldu  gydag  ysgora  fesurau 
ag  y  mae  mwyafrif  anferth  o'r  deiliaid  a'u  cynnrychiolwyr  yn  berffaith 
addfed  i'w  pasio.  Ae  am  y  mesur  yma  o  helaethiad  yr  etholfraint, 
gallŵn  ddyweyd  yu  ngeiriau  Mr.  Trerelyan  yn  ei  araeth  ragorol  yn 
Glasgow : — "  Yr  amcan  cyntaf,  y  prif  amcan,  yr  amcan  gyda  golwg  ar 
ba  un  nad  oes  fymryn  o  anghytundeb  neu  wahaniaeth  mewn  un  gongl 
o'n  meddyüau  ydyw,  Ar^lwydd  Salisbury  neu  beidiot  J  rhaid  pasio 
mesur  yr  etholfraínt. 


NODIADAU    LLENYDDOL. 

Present  Daiy  Tracts  on  Subjects  of  Ohristian  Evidence,  Doctrine,  and  Morals. 
By  Yarioub  Wbimbs.    Yols.  III.  and  IV.    Religious  Tract  Society. 

Cbtbwtllasom  am  y  ddwy  gyfrol  gyntaf  o'r  Traethodau  gwerthfawr  yma  mewn 
rhifyn  diweddar.  T  mae  y  ddwy  byn  eto  yn  cynnwys  chwe'  Traethawd  bob  un, 
y  drydedd  o'r  trydydd  ar  ddeg  yn  y  Gyfres  hyd  y  ddeunawfed,  a'r  bedwaredd  i'r 
pedwerydd  ar  bymtheg  hyd  y  pedwerydd  ar  hngain ;  ac  y  maent  yn  cael  en  gwerthn 
fel  y  UeiU  mewn  rhwymiad  deatlns  am  hanner  coron  yr  nn.  Mae  yn  dda  genym 
ddeall  en  bod  yn  cael  trwy  y  deyrnas  dderbyniad  mor  garedig.  A  bnasai  yn  dra 
hynod  pe  na  raasent  T  maent  wedi  en  hysgrifenn  ar  faterion  ag  sydd  mewn  gwa- 
hanol  ffyrdd  yn  cael  en  gwthiò  i  sylw  neilldnol  y  dyddian  hyn,  á  hyny  mewn  dnll 
na  all  lai  na  pherygln  yn  fawr  sefydlogrwydd  a  rhinwedd  llawer,  yn  enwedig  o'n 
pobl  ienainc ;  y  maent  wedi  en  hysgrifenu  hefyd  gan  wỳr  ag  sydd  wedi  gwneyd  ef- 
rydiaeth  arbenig  o'r  materion  sydd  ganddynt  mewn  llaw,  a  ohan  mwyaf  wedi  ys- 
grifenn  arnynt  weithiau  a  gydnabyddir  yn  safonol ;  prin  y  mae  eìsien  ychwanegn  en 
bod  wedi  en  hysgrifenn  mewn  duU  clir  a  deniadol;  ac  y  mae  rhadlonrwydd  a 
dülynder  en  oyhoeddiad  yn  yohwanegn  yn  fawr  at  en  marchnadolrwydd.  Mae 
Traethodan  y  drydedd  gyfrol  yn  ymwneyd  ft  pherthynas  gwyddoniaeth  a  dadgudd- 
iad,  awdnriaeth  a  dilysrwydd  Llyfran  yr  Tsgrythyr,  a  Ghrefydd  Gymhariaethol. 
Dan  y  pen  oyntaf  ceir  The  àge  and  Origin  o/Man,  gan  Pattison  a  Platt,  a  Modcrn 
Materiahem  gan  Wilkinson ;  dan  yr  ail  ceir  The  Moaaie  Auíhorship  and  Oredibüity 
of  the  Pentateuch  gan  Ddeon  Canterbury,  a  The  A  uthenticUy  of  the  Four  Oospels  gan 
Dr.  Wace;  dan  y  trydydd  oeir  The  RUe  and  Decline  oflslam  gan  Mair,  a  Christi- 
anüy  and  Confucianism  compared  in  their  Teaching  of  the  Whole  Duty  of  Man, 
gan  Dr.  Legge.  Tn  y  bedwaredd  gyfrol  ceir  ChristianÜy  as  Sistory,  Doctrime, 
and  Life,  gan  Dr.  Noah  Porter,  lle  y  sefydlir  prawf  o  wirionedd  Cristionogaeth  ar 
natnr  a  chydberthynas  y  pethan  hyny  ynddi ;  The  Religious  Teachings  ofthe  Sublime 
and  Beautiful  in  Natwre,  gan  Canon  Rowlinson,  fel  tystiolaeth  arbenig  o  eiddo 
Natnr  i  fodolaeth  a  gogoniant  yr  Hwn  a'i  gwnaeth  ;  Earnest  Benan  and  his  CrUicism 
of  Christ,  gan  Elmslie,  lle  yn  ngolenni  hnnan-fy wgraffiaeth  y  gŵr  hwnw  a  gyhoedd- 
wyd  yn  ddiweddar  yr  esbonir  ei  olygiadan  anaddfed  a  gwyrgam  am  Berson  y 
Gwaredwr;  The  Unûy  ofthe  Character  of  the  Christ  of  the  Oospels:  a  proofof  its 
Bistorical  JteUity,  gan  Prebendary  Row,  lle  y  dangosir  fod  nnoliaeth  y  cymeriad  a 
roddir  i  Grist  yn  yr  Efengylan,  yn  arbenig  yngìýn  â  natnr  ddyrchafedig  y  oymeriad 
hwnw,  yn  hoüol  anesboniadwy  ond  ar  y  dybiaeth  o  wirionedd  hanesyddol  y  pedair 
Efengyl ;  The  TUaUty  of  the  Bibìe,  gan  Dr.  Blaifcie,  Ue  y  ceir,  yn  wahanol  i 
dybiaeth  Yoltaire,  y  byddai  y  Bibl  ymhen  can'  mlynedd  wedi  ei  anghofio,  ei  fod  yn 
dangos  bywiolrwydd  parhâns  a  chynnyddol,  ac  fod  y  fiaith  yn  brawf  diymwad  o'i 
Ddwyfoldeb,— ei  fod  yn  offeryn  trwy  ba  un  y  mae  yr  Tsbryd  Glân  yn  gweithredu ; 
ac  yn  olaf,  EMential  Conclusions  from  the  Four  Oreater  EpisÜes  of  SL  Paul,  gan 
Dr.  Howson,  Ue  y  ceir  fod  y  pedwar  Epistol  a  gydnabyddir  gan  Baur,  Renan,  &c, 
fel  yn  ddiammhenol  awdardodedig— y  ddan  at  y  Corinthiaid  a'r  Epistolau  at  y 
Galatiaid  a'r  Rhufeiniaid— yn  ddigon  i  sefydlu  hoU  athrawiaethau  Cristionogaeth. 
Fe  geir  yn  yr  hoU  Draethodau,  a  hyny  trwy  ymdriniaeth  glir  a  thra  meistrolgar, 
fod  anghredaeth,  ar  bob  llaw,  yn  gofyn  llawer  mwy  o  ffydd  na  chrediniaeth  barch- 
edig  a  chynawn  i'r  "  dystiolaeth  a  dystìolaethodd  Dnw  am  ei  Fab." 


TBEEFYHNON  :  P.  M.  ETUIB  AKD  80N,  OYHOEDDWTB. 


/ 


RYSBYSIADAU. 


GOSTYNGIAD 

AH   MHBIS 

ESBONIAO  JAMES   HU6HES 

ÂB   T 


Cyaygiad  Ow&rthîum  i'r  Oymry 
AM  FYB  AMSER. 


Gam  fod  Cyhoeddwyr  yr  Esboniad  uohod  yn  deall  fod  awydd  cyfiredii: 
ymhlith  dosbarth  ll'iosog  o  genedl  y  Cymry  i  feddiamra  yr  Esboniad  ; 
gyflawn,  y  maent  wedi  penderfynu  ei  .gynnyg  i'r  wlad  am  y  prisi. 
eanlynol : — 

£     s.    d. 

Oyfirol    I.    Genesis — Josua 12    0 

"     IL    Barawyr— Job ... 12    0 

"    III.    Balmau— Malaobi ..:.....-...    1    &    0 
"IV.    Hatthew— Dadguddiad ....     110 
Neu  y  PEDAIR  OYFROL,  wedi  eu  rhwymo  yn  gryf  a  hardd  mer 
oroen    llo,    o    BEIF    ESBONIAD    Y    GENEDL    GYMBEIG    a. 

£410  0!! 

Yn  ngwyneb  y  gostyngiad  presen 
nol,  dymuna  y  Cyhoeddwyr  hysbysi 
mai  am  ABIAN  PAROD  YN  UNIC 
y  bydd  iddynt  werthu  y  Gwaith  ar 
y  pris  hwn. 

Ar  dderbyniad  Post  Office  Order  neu  Cheqtíe  am  y  swm  anghenrheî  \ 
bydd  yn  dda  gan  y  Cyhoeddwyr, — P.  M.  Etans  &  Sov,  Publisherst  Ho'ìh- 
anfon  cyfrol  neu  gyfrolau  yn  DDIDRAUL*  unrhyw  gyfeiriad. 


